DIPLOMATARIUM  ISLANDICUM. 


ÍSLENZKT  FORNBRÉFASAFN, 

SEM  HEFIB,  INNI  AÐ  HALDA 

BRÉF  OG  GJÖRNINGA,   DÓMA  OG  MÁLDAGA, 
OG  AÐRAR  SKRÁE, 

ER  SNERTA 

ÍSLAND  EÐA  ÍSLENZKA  MENN. 


GEFIÐ  UT 
AP 

HINU  ÍSLENZKA  BÖKMENTAFÉLAGL 

SJÖTTA  BINDI 
1245—1491. 


•j* 


REYKJAVIK. 

í   FÉLAGSPREiNTTSMIÐJU. 
1900—1904. 


J\Ð  registri  þessa  bindis  hafa  unnið  þessir  menn: 
Ólafr  cand.  philos.  Davíðsson  hefir  enn  sem  fyrri  safnað 
öllu  til  hluta  og  orðaregistrsins,  en  það  verðr  nú  í  síðasta  sinni, 
sem  þetta  verk  nýtr  handa  hans,  því  að  hann  drukknaði,  svo  sem 
kunnugt  er,  6.  September  1903,  en  hafði  þá  áðr  lokið  registrsgerð 
þessari.  Til  manna  og  staðanafna  registrsins  hafa  þeir  safnað  með 
mér  stúdentarnir  Oddr  Hermannsson,  Jóhann  GunnarSig- 
urðsson  og  JónKristjánsson  yngri,  og  skólapiltarnir  Páll 
Eggert  Olason  og  Guðbrandr  Jónsson.  Registrinu  hefi  eg 
síðan  steypt  í  eina  heild  á  svipaðan  hátt  og  í  hinum  fyrri  bindum 
safns  þessa. 

Reykjavík  2.  August  1904. 

Jón  Þorkehson. 


Ríið  og  efni  bréfanna. 

Bl8. 

1.  [um  1245J.     Vitoisburðr  um   landamerki    Dög- 
urðarness  á  Skarðsströnd 1—3 

2.  fum  1245J.     Skrá     um     ítök     Dögurðarness    á 
Skarðsströnd 3 — 4 

3.  1263.     Gamli  sáttmáli 4—6 

4.  1302. 19.  Júní.  Vitnisbuuðrum  gjöf  á  Höskulds- 

ey  til  Helgafellsklaustrs 6 

5.  1311.  23.  Júní.     Bréfum  landamerki  Þorleiks- 

staða  í  Blönduhlíð 7 

6.  1312-1506.    25.    Júlí.     Máldagi    Hálskirkju   í 

Fn  jóskadal .     .  7—8 

7.  1357.     23.     Febr.     Kaupbréf   um    Einiholt   og 
Héðaralón 9 

8.  [1358].     27.     Sept.     Samningr    um  landamerki 
Ingjaldshvols 9 — 10 

9.  [1358].     Lofunarbréf   um    hálfa  Kefiavík  undir 

Jökli  til  Helgafellsklaustrs  gegn  kenslu  á  pilti  10—11 

10.  [um  1360J.  Sölubréf  á  Hrútsholti  í  Hnappa- 
dalssýslu  til  Helgafellsklaustrs 11 — 12 

11.  [1365,  fremr    enn    1360J.     Kaupbréf   um  Horn 

og  Berserkseyri 12 — 13 

12..    [1362J.    14.  Jan.     Kaupbréf   Helgafellsklaustrs 

fyrir  Botni  og  Þórustöðum  gegn  kenslu  á  pilti  13 — 14 

13.  1362.  14.  Jan.  Testamentisbréf  Einars  Þor- 
lákssonar        , 14 — 15 

14.  1362.  27.  Dec.  Kaupbréf  Helgafellsklaustrs  um 

jörðina    Bakka    (Staðarbakka)  i  Helgafellssveit  15 — 16 

15.  1364.  22.  Apr.  Samningr  Asgríms  ábóta  á 
Helgafelli  og  frú  Haldóru  Þorvaldsdóttur  um 
jarðirnar  Hóla,  Garða  og  Þæfustein     ...     .  16 — 17 


VI  EÖÐ  00  EFNI  BRÉFANNA. 

Bis. 

16.  [1364].  23.  Júní.     Kaupbróf   Helgafellsklaustrs 

um  Vatnsholt  í  Staðarsveit 17 — 18 

17.  1365.     Vitnisburðr  um  sama  kaup 18—19 

18.  1365.    12.  Maí.      Kaupbréf    Helgafellsklaustrs 

um  Akrey 19—20 

19.  1365.     Lúkningarbréf    um     Kálfárvelli     upp  í 

skuld  fyrir  Ingjaldshól 20 

20.  [1365J.     Handlagningarbréf  um  Ingjaldshól  og 

Kjalveg  til  Helgafellsklaustrs 21—22 

21.  [fyrir  1367J.     Snorri  Andrésson  gefr  Helgafells- 

klaustri  jörðina  Hamar  í  prófentu  sína  * .     .     .  22 — 23 

22.  1367.  1.  Marts.     Úrskurðr  síra  Snorra  ofncialis 
Þorleifssonar  um  Vatnsholtskaup 23 — 24 

23.  [um    1370].      Kaupbréf  Helgafellsklaustrs    um 
jarðirnar  Grunnasundsnes  og  Hóla 24 — 25 

24.  [um  1370J.  Kaupbréf  sama  klaustrs  um  Grunna- 
sundsnes 25—26 

25.  1371.     Kvittunarbréf  Haldóru    Þorvaldsdóttur 

til  Ásgríms  ábóta 26—27 

26.  [1375J.     Máldagi  Hjarðarholtskirkju  í  Dölum  .  27—28 

27.  1377.     15.     Okt.     Kaupbréf   .um    Saxahvol  og 
Vatnsholt  .     .     .     .     • 28—29 

28.  1386.     Kaupbréf  um  Miðgarða  og  Súlunes  .     .  29—30 

29.  1387.  31.  Maí.     Kvittun  um  andvirði  Miðgarða  30 

30.  1390.   3.  Marts.     Kvittan    um    mála    Álfheiðar 
Flosadóttur  upp  í  Miðgarða 31 

31.  1391.  20.  Febr.     Kaupbréf  um  Böðvarsholt  og 

og  Vík  í  Eyrarsveit 31—32 

32.  1397.  2.  Apr.     Kaupbréí  um  Hrís  og  Úlfarsfell 

fyrir  Borg,  Gröf  og  Kálfárvöllu 32—33 

33.  1397.     2.     Apr.     Kaupbréf    um    fjórðunginn  í 

Hrísum  í  Helgafellssveit 33 — 34 

34.  1397.  6.  Maí.     Vitnisburðarbréf  um  landamerki 

Tjarnar  í  Aðaldal 34-35 

35.  1398.     Kvittunarbréf  um  fjórðunginn  í  Hrísum  35 

36.  1399.     Próventubréf  Kristínar  Gruðmundsdóttur 

um  Kálfarvelli 35-36 

37.  1399.     Vitnisburðr  um  sölu  Bláfeldar  og  Böð- 
varsholtsreka 36 

38.  1399.     Vitnisburðr  um  sölu  Böðvarsholtsreka  .  36—37 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  Vll 

Bls. 

40.  [um  1400].     Skrá  um  eignir  staðarins   í  Hruna  38 — 39 

41.  1407.  23.  Maí.     Prófentubréf   Jóns    Aunssonar 

og  Járeiðar  Þórðardóttur 39 — 40 

42.  1417.     Kaupbréf  um  Arney 40 

43.  1418.  4.  eða  11.  Júlí.     Kvittan    Árna    biskups 

um  andvirði  Barðs  í  Fljótum 40—41 

44.  1428.  14.  Sept.  Vitnisburðr  um  greiðslu  á  mála 
Þorgerðar  Ólafsdóttur 41 — 43 

45.  1428.    17.    Nóv.     Handlagningarbréf  um    jörð- 

ina  Hraunsmúla  mfl 43 — 44 

46.  1431.  19.  Maí.     Kaupbréf  um  Hraunsmúla  .     .  45 

47.  1431.     22.     Maí.     Samþyktarbréf    um     sölu  á 
Hraunsmúla 45 — 46 

48.  1431.     Vitnisburðr  um  Böðvarsholtsreka       .     .  46—47 

49.  [1431J.     Vitnisburðr  sama  efnis 47 

50.  1440.     G-jafabréf    Odds     lepps    til    Helgafells- 

klaustrs  um  fjórðung  í  Syðraskógarnesi  .     .     .  47 — 48 

51.  [um  1440J.     Máldagi  Máfahlíðarkirkju      .     .     .  48—49 

52.  1448.  28.    Júlí.     Kaupbréf  um  Kambana  báða 

í  Breiðavík 49—50 

53.  [1450J.     Kaupbréf  um  Vörðufell  og  Brokey      .  50-51 

54.  1450.  15.  Maí.     Samþyktarbréf    um    Vörðufells 

og  Brokeyjar  kaup     .     .     .     , 51 

55.  [1450     eða     síðarj.     Afhendingarbréf  um   átta 

hundruð  í  Brokey 51  -  52 

56.  1451.  8.  Aug.     Kvittunarbréf  um  andvirði  Staf- 

eyjar  og  fleiri  eyja  íyrir  Skógarströnd     .     .     .  52 — 53 

57.  1453.  14.  Marts.     Kvittunarbréf   um   tiltölu  til 
Hraunsmúla .  53 — 54 

58.  1454.     Transskriptarbréf 54 

59.  1464.  13.  Júní.     Gjafabréf  um  fimm  hundruð  í 
Arnarstapa 54 — 55 

60.  1464.  15.  Sept.     Handlagningarbréf  um  tilkall 

til  Arnarstapa ,     .     .     .  55 — 56 

61.  1465.  1.  Apr.     Kaupbréf  um  Hól  í  Feitsdal  og 

hálfan  Arnarstapa        56  —  57 

*62.     1465.  28.  og  29.  Apr.     Skiptabréf  á  Gufuskál- 

um 57—58 

63.     1465.     29.     Maí.     Kvittunarbréf    um    tiltölu  í 

Hraunsraúla  ,    ,    ,    ,    , 58 


VIII  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

BlB. 

64.  1472.  12.  Nóv.     Úrskurðr    Sveins  biskups    um 
land  Snóksdalskirkju  milli  Þreskjaldar  og  Leir- 

múla 59 

65.  1474.  27.  Júdí.     Dómr  Ólafs  biskups  á  Hólum 

um  síra  Sigmund  Steinþórsson 59 — 62 

66.  1476.  7.  Marts.     Bréf  Hans  Teiste's  biskups  í 
Björgvin,  ofl.,  um   löglausa  enska  verzlun  á  ís- 

landi 62—65 

67.  1476.     Bréf  hins  sama  og  annara  fleiri  sama  efnis  65 — 67 

68.  1476.     16.     Marts.     Samningr    milli   Engla  og 

Dana  konungs 67 

69.  1476.  6.  Apr.     Bannsbróf  um  að  þjónusta  Ein- 

ar  Björnsson 68 

70.  1476.  9.  Apr.     Vitnisburðr    um   Miklabæjarrán 

og  taldir  Miklabæjarmenn 69 

71.  1476.    29.    Apr.     Dómr    Sveinbjarnar  offlcialis 
Þórðarsonar  um  Þórhall  Þorvalds3on  ....  70 — 71 

72.  1476.  10.  Maí.     Solveig  Þorleifsdóttir  fær  Ein- 

ari  Björnssyni  Rófu  í  Miðfirði  til  eignar      .     .  71 — 72 

73.  1476.  24.  Mai.     Skrá  um  eignir  Hrepphólakirkju  72—73 

74.  1476.  31.  Maí.     Löggjaíabréf  ura  Hól  í  Siglu- 

flrði       73—74 

75.  1476.  18.  Júní.     Bréf  um  skipti  þeirra  Þorleifs 

og  Einars  Björnssona  eptir  Arna  bróður  sinn  .         74 — 75 

76.  1476.     20.  Júní.     Transskriptarbréf     ....  75 

77.  1476.     22.     Júní.     Skoðunargerð     og  skrá  um 

peninga  þá,  sem  rænt  var  í  Miklabæ       .     .     .  75 — 79 

78.  1476.    25.    Júní.     Dómr    JÞorsteins     Pálssonar 
JÞjórsártungna  afrétt .  79 — 83 

79.  1496.  2.  Júlí.     Transskript      . 84 

80.  1476.  1.  Aug.     Bréf  um  Hól  í  Siglufirði      .     .  84—85 

81.  1476.     Bréf  um  Hól  í  Siglufirði 85 

82.  1476.  3.  Aug.     Bréf  sama  efnis 85—86 

83.  1476.  6.  Aug.  og  1537.   Skýrsla  um  stöpulgerð 

í  Skálholti 86 

84.  1476.  10.  Aug.    Bréf   um  landamerki  Hóls  og 

Grafar  í  Kaupangssveit 86—87 

85.  1476.  23.  Aug.     Transskriptarbréf 87—88 

86.  1476.    21.    Sept.     Bréf   um    Snorrastaði  í  Kol- 
beinsstaðahrepp 88—89 


KÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  IX 

Bls. 

87.  1476.  21.  Okt.     Dómr    Jóns    officialis   Brodda- 

sonar  um  hestdráp  fyrir  Hólastað 89 — 90 

88.  1476.  26.  Okt.     Bréf   ura    landamerki  Hóls  og 

Selár  á  Skaga 90—91 

89.  1476.  29.  Okt,  Kvittunarbréf  um  umboð  á 
peningum  eptir  Einar  Þorsteinsson       ....  91 — 92 

90.  1476.  20.  Nóv.     Kaupmálabréf  Ouðna  Eyjólfs- 

sonar  og  Guðrúnar  Grunnlaugsdóttur    ....  92- — 93 

91.  1476,  4.  Jan.     Bréf  um  Dritvík  á  Langanesi  .  93—94 

92.  1476.  26.  Dec.     Transskriptarbréf 94 

93.  1477.  8.  Jan.  Kvittunarbréf  um  andvirði 
Kryddhóls 94—95 

94.  1477. 9.  Jan.  Vitnisburðarbréfum  sölu Kryddhóls  95—96 

95.  1477.  10.  Jan.  Dómr  Jóns  officialis  Brodda- 
sonar  um  flutning  á  þrotbjarga  ómaga,  er  Björn 
Jónsson    hafði   flutt  á  bú  Hólastaðar  á  Flugu- 

mýri  (Tjaldssonardómr) 96 — 97 

96.  1477.  12.  Jan.     Bréf  um  landamerki  Gruðlaugs- 

staða  og  Langamýrar .  98 

97.  1477.  20.  Jan.     Kaup-,  ítaka-  og  landamerkja- 

bréf  um  Eyjólfsstaði  á  Völlum 98—99 

98.  1477.  24.  Jan.     Úrskurðr  Jóns  officialis  Brodda- 

sonar  upp  á  Nr.  95  . 99—100 

99.  1477.  26.  Jan.     Transskriptarbréf   .....  100 

100.  1477.  30.  Jan.  Dómr  Finnboga  Jónssonar  um 
vitnalaust  mál .      100—101 

101.  1477.  28.  Febr.  Leyfisbréf  Þorleifs  Björnsson- 
ar  og    Ingvildar  Helgadóttur  að  mega  giptast, 

útgefið  af  Kristjáni  konungi  fyrsta       ....      100— 101 

102.  1477.  11.  Marts.     Heitbréf  Eyfirðinga      .     .     .      101—107 

103.  1477.  23.  Marts.  Vottorð  um  upplestr  Tjalds- 
sonardóms  (Nr.  95) 107 

104.  1477.  31.  Marts.  Sáttarbréf  Bjarna  Ólasonar 
og  Einars  ábóta  á  Munkaþverá  um  Vík  í  Elat- 

eyjardal 107—108 

105.  1477.  12.  Apr.  Jarðakaupabréf  Jóns  JÞorkels- 
sonar  og  Finnboga  Jónssonar  um  iÞverá  í  Laxár- 
dal,    Jörfa  í  Haukadal,    Hofstaði    við   Mývatn, 

Hamra  og  Hornstaði  í  Laxárdal      .....      108—110 


X  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNÁ. 

Bls. 

106.  1477.  15.  Apr.     Kaupbréf  um  Sólheima  og  Hól 

í  Sæmundarhlíð 110-112 

107.  1477.    17.   Apr.     Vottorð  um  jarðakaup  í  bréfi 

Nr.  105 112—113 

108.  1477.  15.  Júní  -  1478.  27.  Marts.  Kaupbréf 
þeirra  feðga  síra  Þorkels  Guðbjartssonar  og 
Magnúsar    Þorkelssonar    um  jarðirnar  Yztuvík 

og  Voga  við  Mývatn 113—114 

109.  1477.  27.  Júní.  Svartr  Þórðarson  kvittar  Jón 
Asmundsson  um  andvirði    sjö  hundraða  í  Hof- 

stöðum  í  Þorskafirði       114 

110.  1477.  10.  Aug.     Lofunarbréf  Ólafs  Grímssonar 

við  Jón  Hallgrímsson  um  lúkning  peningaskakka  114 — 115 

111.  1477.  15.  Aug.  -  1478.  2.  Maí.  Kaupbréf  Jóns 
ábóta  á  Þingeyrum  og  Þórðar  Þórðarsonar  um 
jarðirnar  í  Króki  og  Langamýri       115—117 

112.  1477.    5.  Okt.     Kvittunarbréf  Helgu    Þorleifs- 

dóttur  til  Skúla  Loptssonar  bónda  síns    .     .     .      117 — 118 

113.  1477.  19.  Nóv.  fíelmingalagsbréf  Magnúsar 
Þorkelssonar  og  Kristínar  Eyjólfsdóttur  ...  118 

114.  1477.  20.  Nóv.  Kaupbréf  um  Fljótsbakka  í 
Fljótsdalshéraði 119 

115.  1477.  27.  Nóv.     Landamerkjabréf  milli   Skóga 

og  Hróarsstaða  í  Fnjóskadal 120 

116.  1477.  29.  Nóv.  Kaupbréf  Arna  Þorsteinssonar 
og  Magnúsar  Þorkelssonar  um  jarðirnar  Greni- 

vík  og  Hæriugsstaði       120— 121 

117.  1477.    17.   Dec.     Kaupbréf   Ólafs    biskups   um 

tólf  hundruð  í  Tungu  i  Vatnsdal 121—122 

118.  1477.     Máldagi    Saurbæjarkirkju  á  Kjalarnesi, 

er  Magnús  biskup  setti  Eyjólfsson        ....  122 — 123 

119.  [1477J.     Máldagi  Brautarholtskirkju  (ágrip)       .  123 

120.  [1477J.     MáldagiGarðakirkju  á  Álptanesi  (ágrip)  123 

121.  [1477J.     Máldagi  Kálfatjarnarkirkju  (ágrip)       .  124 

122.  [1477J.     Máldagi  Krýsuvíkrkirkju 124—125 

123.  fl477J.     Máldagi  Staðarkirkju  í  Grindavík  .     .  125—126 

124.  [1477J.  Máldagi  Kirkjubólskirkju  á  Rosm- 
hvalanesi 126 

125.  [1477].     Máldagi  Kirkjuvogskirkju  í  Höfnum  .  126—127 

126.  1478.8.  Jan.     Kaupbréf  Einars  ábóta  á  Munka- 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XI 

Bls. 
þverá  og  Árna  Höskuldssonar  um  jarðirnar  Vík 
(Reykjavík)  á  Seltjarnarnesi  og  Tyrh'ngsstaði   .      127 — 128 

127.  1478.    14.  Eebr.     Vitnisburðr    um    hótunaryrði 

Bjarna  JÞórarinssonar  við  Þorleif  Björnsson      .      128—129 

128.  1478.  7.  Apr.     Testamentisbréf  Magnúsar  prests 
Einarssonar 129—131 

129.  1478.  26.  Apr.     Samningr  Dana  og  Engla  kon- 

ungs 131 

130.  1478.  28.  Apr.     Transskriptarbréf 131—132 

131.  1478.  5.  Maí.     Samningr  þeirra  bræðra  Guðna, 

Orms  og  Páls  um  skipti  eptir  íoreldra  sína     .      132—133 

132.  1478.    15.    Maí.     Þorkell    prestr    Ghiðbjartsson 

kvittar  Magnús  son  sinn  um  ráðsmannsstarf    .  133 

133.  1478.    2.    Júní.     Grímr    Aronsson    selr    Gruðna 
Jónssyni  hálfa  jörðina  Hersey  fyrir  Mýrum      .  133 — 135 

134.  1478.    13.    Júní.      Dórnr    Einnboga    Jónssonar 

um  arf  eptir  Eyjólf  Arníinnsson 135—136 

135.  1478.    19.    Júní.     Vitnisburðarbréf,    að    Melr  í 

Miðfirði  eigi  allar  Árengjar 137 

136.  1478.  25.  Júní.     Transskriptarbréf 138 

137.  1478.  30.  Júní.     Alþingisdómr  uni  rétt  og  ráð- 

spjöll  Gruðrúnar  Erlingsdóttur 138—140 

138.  1478.  30.  Júní.     Þorleifr  Björnsson  kvittar  Ein- 
ar  Björnsson  og  hans  fylgjara  um  það,  er  þeir 

hafi  orðið  brotlegir  í  Skagafirði  .     .     .     .     f     .  140 

139.  1478.  3.  Júlí.     Virðingargerð  á  peningum  Gruð- 

mundar  Arasonar 140-141 

140.  [1478.    3.    JúlíJ.     Skrá    um    dýrleika  á  jörðum 
Gruðmundar  Arasonar 141 — 143 

141.  1478.  11.  Júlí.     Veðsetningarbréf  um  Flatatungu  143—144 

142.  1478.  11.  Júlí.     Bréf  um  sama  efni     ....  144—145 

143.  1478.    19.    Júlí.     Bréf  um   sambeit,  engjar  og 
fjárrekstr  nokkurra  jarða  í  Skagafirði       .     .     .  145 — 146 

144.  1478.  31.  Júlí.     Bréf   um    drukknan  Ara  Guð- 
mundssonarogpeningamál  Guðmundar  Arasonar  146 — 147 

145.  1478.  11.  Augúst.     Kaupbréf  um  Þverá  í  Svarf- 

aðardal  og  Dálksstaði  á  Svalbarðsströnd      .     .  147—148 

143.  1478.  11.  Aug.  Bréf  um  sama  efni  ....  149—150 
147.     1478.    11.  Aug.     Sáttargerð  Magnúsar  biskups 

og  Þorleifs  3jörnssonar 150 — 151 


XII  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

BIp. 

148.  1478.    20.   Aug.     Bréf  um  Finnastaði  í  Höfða- 

hverfl .      151—152 

149.  1478.  17.  Aug.1)!       Gjafabréf  um  Heiðarhús  á 

1480.     9.  Febr.  I      Rosmhvalanesi       ....      152-153 

150.  1478.  7.  September.     Vidimus 153-154 

151.  1478.  8.  September.j     Kaupbréf  um  Hvilít  og 

1482.  25.  August.    /     Höfða 154—155 

152.  1478.  13.  Septbr.     Biskupstíundakvittan  handa 

Þorleifl  Björnssyni 155—156 

153.  1478.  15.  September.  Áminningarbréf  Gauta 
erkibiskups  til  Norðlendinga 156—158 

154.  1478.    16.    September.2)     Afhendingarbréf   um 

Eið  á  Langanesi 158 

155.  1478.  24.  September.     Kaupbréf  um  Ljósavatn 

og  Hof  í  Svarfaðardal 159—160 

156.  1478.  24.  September.  i   Bréf  um  Hersey  (Hjörs- 

1479.  21.  Janúar.        í   ey)  á  Mýrum    ....      160—161 

157.  1478.  25.  September.     Bréf  um  Hóla  í  Laxár- 

dal 161 

158.  1478.  25.  September.     Bréf  um  Ljósavatn    .     .  161—162 

159.  1478.  26.  September.  Leyflsbréf  Gauta  erki- 
biskups  handa  Þorleifi  Björnssyni  og  Ingvildi 
Helgadóttur  til  hjúskapar 162—163 

160.  1478.     Kaupbréf  um  Oddastaði  í  Hnappadal    .  163—164 

161.  1478.  3.  Okt.     Gjafabréf  um  Oddastaði   .     .     .  164—165 

162.  1478.  4.  Okt.  Samningr  um  porcio  Hjarðar- 
holtskirkju 165-166 

163.  1478.  4.  Okt.     Bréf  um    Höskuldsstaði  í  Lax- 

árdal  og  Miðhlíð 166—167 

164.  1478.  5.  Okt.  Biskupskvittan  handa  Þorleiíi 
Björnssyni  og  Ingvildi    Helgadóttur    um    barn- 

eignir 167 

165.  1478.  13.  Okt.  Kaupbréf  um  Illugástaði  í 
Flókadal 168 

166.  1478.  13.  Okt.     Bréf  um  sama  efni     .-.     .     .  168-170 

167.  1478.  14.  Okt.  Samþyktarbréf  um  kaup  á  Sír- 
elsstöðum  og  Skuggabjörgum 170 


*)  21.  Aug    er  prentvilla  yfir  bréfinu  (sbr.  bls.  769). 
2)  23.  Sept.  er  prentvilla  (sbr.  bls.  769). 


RÖD  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XIÍl 

Bls. 

168.  1478.    22.    Okt.     Verzlunarleyfi    Játvarðs    IV. 

handa  Hróbjarti  og  Thomasi  Alcock    ....  170 — 172 

169.  1478.     Máldagi  Síðumúlakirkju 172 

170.  [1478J.     Máldagi  Húsafellskirkju 172 

171.  [1478].     Máldagi  Reykjaholtskirkju      ....  173—174 

172.  [1478].     Máldagi  Hvanneyrarkirkju      ....  174 

173.  [1478].     Máldagi  Melakirkju 174—176 

174.  [1478].     Máldagi  Haínarkirkju  í  Borgarfirði     .  176 

175.  [1478].     Máldagi  Leirárkirkju 176—177 

176.  [1478].     Máldagi  Garðakirkju  á  Akranesi     .     .  177—178 

177.  [1478].     Máldagi  Innrahólmskirkju        ....  178 

178.  [1478].     Máldagi  Reynivallakirkju  í  Kjós     .     .  178—179 

179.  1479.  17.  Janúar.     Bréf  um  Kamphól     .     .     .  179—180 

180.  1479.  12.    Febr.     Endrnýjun     samnings    Engla 

og  Dana  konungs 180 

181.  1479.  15.  Febr.  .  Bréf  um  Vakrsstaði  og  Hól  í 
Svartárdal 180-181 

182.  1479.  2.  Marts.     Transskriptarbréf      ....  181—182 

183.  1479.    5.    Apríl.     Samþyktarbréf  Ólofar  Lopts- 

dóttur  um  hjónaband  Páls  og  Solveigar       .     .  182 

184.  1479.    12.    Apríl.     Umboðsbréf   um    sölu  Auð- 

brekku 183 

185.  1479.  15.  Apríl.  Flatatungubréf  og  borgunar- 
bréf  Solveigar  Þorleiísdóttur  fyrir  síra  Sigmund 
gagnvart  Olafi  biskupi 183 — 184 

186.  1479,  27.  Apríl.  Kaupbréf  um  Auðbrekku  og 
Bólstaðarhlíð • 184—185 

187.  1479.    28.    Apríl.     Vitnisburðr  um  ítök  Vatns- 

leysu  á  Vatnsleysuströnd 185 — 186 

188.  1479.  2.  Maí.     Ólafr    biskup    kvittar  Ara  Sig- 

urðsson  af  ráðsmannsstarfi 186 — 187 

189.  1479.  3.Maí.     Kaupbréf  um  Staðarhól  og  Flata- 

tungu 187—188 

190.  1479.  4.  Maí.  Vitnisburðr  um  söngkaup  og 
prestsmötu  á  Hnappsstöðum 189 

191.  1479.   5.  Maí.     Vitnisburðr   um    barnsfaðernis- 

lýsingu  Valgerðar  Ormsdóttur 189—190 

192.  1479.  6.  Maí.  Kaupbréf  um  Víðidalstungu  og 
Flatatuugu 190—191 


XIV  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bis. 

193.  1479.  •  12.  Maí.     Gjafabréf   Solveigar    Þorleifs- 

dóttur  til  handa  Bergljótu  dóttur  sinni     .     .     .  191 — 193 

194.  1479.  14.  Mai.     Dómr  uni  síra  Einar  Benedikts- 

sou 193-195 

195.  1479.  21.  Maí.    Kaupbréf   um  Hól  í  Sæmund- 

arhlíð 195—196 

196.  1479.  24.  Maí.  i   Dómr  um  ættleiðing  Stepháns 

1480.  3.  Sept.   j   Loptssonar 196—198 

197.  [1479].     Skrá  um  fasteignir  Solveigar  JÞorleifs- 

dóttur    .     .     .     .     , 198-199 

198.  1479.    26.    Maí.     Dómr    um    gjaíir    og   skuldir 
Solveigar  JÞorlcifsdóttur 199—201 

199.  1379.    27.    Maí.     Kaupbréf   um    Sveiuseyri   og 

fleiri  jarðir 202—203 

200.  1479.     Staðarafhending  í  Gufudal  .     .     .     ,     .  203 

201.  1479.  4.  Júní.     Ráðsmannsbréf  Magnúsar  Þor- 
kelssonar  í  Laufási 204 

202.  1479.7.Júní.  Dómrum  Núpufell  og  Hnappstaði  204-206 

203.  1479.  9.  Júní.     Bréf   um   Snorrastaði  og  þjón- 
ustukaup  Arnórs 206 — 207 

204.  1479.  13.  Júní  Transskriptarbréf     .     .     .     .     ,  207—208 

205.  1479.  24.  Júní.     Gjafabréf  um    Barð  í  Fljótum  208 

206.  1476.  24.  Júní.     Transskriptarbréf 209 

207.  1479.  25.  Júní.     Skipan  Magnúsar  biskups       .  209—211 

208.  1479.  1.   Júlí.     Kvittan     Didriks     Pinings     til 

handa  Þorleifi  Björnssyni  um  bréfalausn      .     .  211 

209.  1479.   1.   Júlí.     Alþingisdómr   um    víg    Björns 
Vilhjálmssonar  .     .     * 212—213 

219.     1479.  2.  Júlí.     Kvittun  til  handa  GKsla  Filipp- 

ussyni  um  víg  Björns  Vilhjálmssonar       ,     .     .  213 

211.  1479.  5.  Júlí.     Kvittunarbréf  til  handa  Brynj- 

ólfi  Sigurðssyni 213—214 

212.  1479.  9.  Júlí.     Transskriptarbréf     .....  214—215 

213.  1479.  9.  Júlí.     Transskriptarbréf 215 

214.  1479.  16.  Júlí.     Vitnisburðr  um  umboð  Ólofar 
Aradóttur       215—217 

215.  1479.  30.  Júlí.     Bréf  um    Hamra  í  Tungusveit  217 

216.  1479.  30.  Júlí.     Skipan  Ólafs  biskups  á  Hólum 

um  sálumessur 217 — 221 

217.  1479.  5.  Aug.    Landamerki  Efrihóla  í  Núpasveit  221 


RÖD  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XV 

Bls. 

218.  1479.  20.  Aug.     Kaupbréf  um  Vaglaskóg     .     .  221—223 

219.  1479.  20.  Aug.     Bréf  um  Flatatuugu  .     .     .     .  223 

220.  1479.  23.  Aug.     Transskriptarbréf 223—224 

221.  1479.  6.  Okt.     Krafa  um  kirkjufén  í  Núpufelli  224-225 

222.  1479.  8.  Okt.  Bréf  um  gjafir  Ólofar  Aradóttur 
til    handa    Birni    Þorleifssyni   um  sektir  og  á- 

lögur  af  peningum  hennar 225 — 226 

223.  1479.  9.  Okt.     Bréf  um,  að  Ólöf  Aradóttir  hafi 

gefið  Birni  JÞorleifssyni  umboð  á  peningum  sínum  226 — 227 

224.  1479.  10.  Okt.  >  Kaupmálabréf  Ásgríms  Sig- 
1481.  25.  Juní.|  mundssonar  og  Steinvarar 
Þórarinsdóttur 227—229 

225.  1479.  16.  Okt.     Bréf  um  Botn  í  Patreksfirði    .  229 

226.  1479.  18.Nóv.     Kaupbréf  um  Hraun  í  Keldudal  230 

227.  1479.  24.  Nóv.     Bréf   um    kirkjufén    á  Barði  í 

Fljótum 231 

228.  1479.   11.  Dec.     Bréf  um  Oaltarnes  í  Víðidal  .  231—232 

229.  1479.  11.  Dec.     Bréf  um  sama  efni     ....  232—233 

230.  1479.  13.  Dec.     Bréf  um  Miklabæjarrán       .     .  233—234 

231.  1479.  20.  Dec.     Páfabréf  um  giptiug  Páls  Jóns- 

sonar  og  Solveigar  Björnsdóttur 234 — 235 

232.  1479.     Landamerki  Brúnastaða  í  Tungusveit    .  236 

233.  [1479J.     Skriptamál  (Ólofar  Loptsdóttur)       .     .  236—247 

234.  1480.  6.  Febr.  Kvittunarbréf  um  fangan  Bjarna 
Þórarinssonar     .     .     .     : 247 — 248 

235.  1480.  10.  Febr.     Transskriptarbréf      ....  248—249 

236.  1480.  29.  Febr.  Samningr  um  mál  Bjarna 
Þórarinssonar 249 — 252 

237.  1480.  1.  Marts.     Lofunarbréf  Bjarna  Þórarins- 

sonar 252 

238.  1480.  6.  Apríl.  Bréf  um  illskiptafund  Hrafns 
lögmanns  Brandssonar  og  Magnúsar  Þorkelssonar  251—  253 

239.  1480.  14.  Apríl.     Handlagningarbréf   um  jörð- 

ina  Bjarnarfoss 253 — 354 

240.  1480.  15.  Apríl.     Skiptabréf  eptir  Ólofu  Lopts- 

dóttur 254—257 

241.  1480.  17.  Apríl.     Kaupbréf   um  jörðina  Kefla- 

vík  á  Rauðasandi 257—258 

242.  1480.  25.  Apríl.     Transskriptarbréf      ....  258 


XVl  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 

243.  1480.  10.  Maí.  \   Kaupbréf  um  Hjörsey  á  Mýr- 

1481.  27.  Júní.í  um  og  Skiphyl 258—260 

244.  1480.  12.  Mai.     Brét   um    Núpufell  og  Hnapp- 

staði 260—261 

245.  1480.  16.  Maí.     Bréf  um  sama  efni     ....  261—262 

246.  1430.  20.  Maí.     Bréf   Jakobs   Davíðssonar  um 
Luciureglu 262—263 

247.  1480.  30.  Maí.     Bréf  um  Hnappstaði  í  Fljótum  263—264 

248.  1480.  13.  Júní.     Transskriptarbréf 264 

249.  1480.  14.  Júní.     Transskriptarbréf 264—265 

250.  1480.  16.  Júní.l   Bréf  um  Auðunarstaði  og  Ból- 

1481.   23.  Júní.f   staðarhlíð 265—266 

251.  1480.  17.  Júní.  Transskriptarbréf 266—267 

252.  1480.  18.  Júní.     Kaupbréf  um  Skinnþúfu     .     .  267 

253.  1480.    18.    Júní.     Kvittunarbréf    um     andvirði 

Hrauns  í  Dýralirði 267—268 

254.  [1480].     Máldagi  Stafholtskirkju 268—269 

255.  1480.  27.  Júní.     Dómr  um    máldaga  Stafholts- 

kirkju .  269—270 

256.  1480.  30.  Júní.     Dómr    um     víg    Ingimundar 
Jónssonar 271—272 

257.  1480.  1.  Júlí.     Lögmannssamþykki   á  Nr.  256  272—273 

258.  1480.  1.  Júlí.     Skipti  á  peningam   Ghiðmundar 
Arasonar 273—274 

259.  1480.  1.  Júlí.     Alþingisdómr  um  kaupmálabréf 

Lopts  Ormssonar  og  Grunnhildar  Pétrsdóttur    .      275 — 276 

260.  1480.  2.  Júlí.     Alþingisdómr  um  umboð  Gunn- 

hildar  Pétrsdóttur 276—278 

261.  1480.  2.  Júlí.  \   Afhendingarbréf  um  Brimilsvelli     278—279 
1481.  23.  Jan.l 

262.  1480.  4.  Júlí.  Alþingisdómr  um  arftöku  barns, 

sem  getið  er  í  útlegð 279—280 

263.  1480.  4.  Júlí.  Af  hendingarbréf  um  Sauðlauksdal     280—281 

264.  1480.    4.    Júlí.     Bréf  íslendinga    til  Kristjáns 
konungs  fyrsta  um  verzlun  og  vetrsetur  ofl.     .      281—285 

265.  1480.     5.     Júlí.       Endrnýjun     samnings    milli 

Engla  og  Dana  konungs 285 

266.  1480.  16.  Júlí.     Osttollabréf  Hólakirkju  .     .     .  285—286 

267.  1480.  17.  Júlí.     Transskriptarbréf 286—287 

268.  1480.27.  Júlí.  Vitnisburðr  um  Þorleif  Björnsson  287—288 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XVII 

Bls. 

269.  1480.  1.  August.     Transskriptarbréf    ....  288 

270.  1480.  4.  August.     Transskriptarbréf    ....      288-289 

271.  1480.  5.  August.     Lögmannsúrskurðr  um  Horn 

og  Papafjörð • 289—290 

272.  1480.  7.  August.     Transskriptarbréf    ....      290—291 

273.  1480.  16.  August.  \   Bréf,  að  Þorleifr  Björnssou 

1494.  26.  Maí.        í  festi    Ingvildi   Helgadóttur  291 

274.  1480.     23.     August.     Vitnisburðr     um    JÞorleif 
Björnsson       .     .     .     .     • 292 

275.  [1480  eða  1479].  8.  September.     Bréf  um  hálf- 
kirknareikninga  nyrðra 293 

276.  1480.    3.    Okt.     Bréf,    að     Þorleifr    Björnsson 

fastnaði  Ingvildi  Helgadóttur 293—294 

277.  1480.  8.  Okt.   Kaupmálabréf  Einars  Oddssonar 

og  Ásu  Egilsdóttur 295—296 

278.  1480.  13.  Okt.     Steinunn  Gunnarsdóttir  arneið- 

ir  Pétr  Loptsson  son  sinn 296 — 297 

279.  1480.     18.     Okt.     Vitnisburðr    um    legorðsmál 

Bjarna  Olasonar  með  Randíði   dóttur  sinni  .     .  297 

280.  1480.  24.  Okt.     Vitnisburðr  um  sama  efni        .  298 

281.  1480.     31.     Okt.     Áreiðarbréf    um  landamerki 
Signýjarstaða  og  Norðurreykja  í  Reykholtsdal.  298 — 299 

282.  1480.  3.  Nóv.     Kvittunarbréf  Magnúsar  Þorkels- 

sonar  o.  fl 299—300 

283.  [1480].  ll.Nóv.     Vitnisburðr  um  legorð  Bjarna 

og  Randíðar       301 

284.  [1480  eða  fyrrj.     Visitazíubréf  Ólafs  biskups    .  301—302 

285.  1480.  17.  Nóv.     Dómr  um  Bjarna  Ólason     .     .  302—304 

286.  1480.  17.  Nóv.     Dómr  um  Borgarhöfn     .     .     .  304-305 

287.  1480.  19.  Nóv.   Landsvistarbréf  Gísla  Filippus- 

sonar , 305—306 

288.  1480.     20.     Nóv.     Kvittunarbréf    um    Kamb  í 
Breiðavík       306—307 

289.  1480.  21.  Nóv.     Afhendingarbréf  um   Þverá  í 
Vestrárdal ,     .     .      307—308 

290.  1480.  28.  Nóv.     Vitnisburðr  um  legorð  Bjarna 
Ólasonar 308 

291.  1480.  28.  Nóv.     Vitnisburðr  um   sama  efni       .  309 

292.  1480.  29.  Nóv.     Bróf  um  Eyatrigarða  í  Keldu- 

hveríi 309—310 

b 


XVÍII  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 

293.  1480.     Bréf  um  Hnausa  í  Breiðavík    ....  311 

294.  1480.     Þorleifr  Björnsson  er    tekinn  í  bræðra- 

lag  í  Munklífi 311-  312 

295.  1480.     Dómr  urn  aðtöku  Arníinns  Jónssonar  á 
kongsins  skatti  í  Vaðlaþingi 312—313 

296.  1480.     Porcioreikningr  Hrepphólakirkju  .     .     .  313-  314 

297.  [um  1480  og  síðarj.     Biskupa  og  klerkatal       .  314—316 

298.  [1480—1490].     Skrá  um  landamerki  Skógarnesj- 

anna  í  Miklaholtshreppi 316—317 

299.  [1480—1494].     Alþingisdómr    u,n  víg  Magnús- 

ar  Haldórssonar 317—318 

300.  [um  1480].     Máldagi  Villingaholtskirkju       .     .  318- -319 

301.  [um  1480].     Máldagi  Kolsholtskirkju   ....  319 

302.  [um  1480].     Máldagi  Hróarsholtskirkju     .     .     .  319—320 

303.  [um  1480].     Máldagi  Gegnishólakirkju      ...  320 

304.  [um   1480J.     Máldagi  Egilsstaðakirkju       .     .     .  320 

305.  [um   1480].     Máldagi  Þándarstaða        ....  321 

306.  [um  1480].     Máldagi  Hofskirkju  í  Hrepp     .     .  321 

307.  [um  1480].     Máldagi  Ásskirkju  í  Holtum     .     .  322 

308.  [um  1480J.  Máldagi  Oddakirkju  á  Rangárvöllum  322-327 

309.  [um  1480J.     Máldagi  Neðrahvolskirkju  í  Rang- 

árþingi 327-328 

310.  [um  1480].     Máldagi  Vomúlastaðakirkju  .     .     .  328—329 

311.  [um  1480J.     MáJdagi  Holtskirkju  undir  Fjöllum  329-330 

312.  |um  1480J.     Máldagi  Teigskirkju  í  Fljótshlíð    .  330—331 

313.  [um  1480J.     Máldagi  Hlíðarendakirkju     .     .     .  331—332 

314.  [um   1480J.     Máldagi    Breiðabólsstaðarkirkju    í 
Fljótshlíð 332—333 

316.     [um   1480J.     Máldagi  Krosskirkju  í  Landeyjum  333—334 

316.  [um  1480].     Máldagi  Einholtskirkju  í  Hornafirði  334—335 

317.  1481.  15.  Jan.     Barðsdómr  fyrri 335—337 

318.  1481.     15.     Jan.     Hálfkirknadómr     um    Hrafn 
Brandsson 337 — 339 

319.  1481.  17.  Jan.     Bréf  um    Hrafn    Brandsson  og 
hálfkirkjur 339—340 

820.     1481.  17.  Jan.     Transskriptarbréf 340—341 

321.  1481.  20.  Jan.     Kyrrsetning  á  peningum  Bjarna 
Ólasonar 341—342 

322.  1481.    4.    Febr.     Kaup-    og    kvittunarbréí    um 

Tungu  i  Tálknatirði 342—343 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XIX 

Blg. 

323.  1481.     10.     Febr.      Dómr    um     vopnaviðskipti 

Hrafns  Brandssonar  og  Magnúsar  Þorkelssonar  343 — 345 

324.  1481.  1.  Marts.     Bréf  um  Syðraholt  í  Svarfað- 

ardal 345-346 

325.  1481.  14.  Marts.     Transskriptarbréf     ....  346—347 

326.  1481.  24.  Marts.     Dómr  Hans  Biskups  í  Björg- 
vin  um  gjafir  Lopts  Ormssonar  til  hústrú  Gunn- 

hildar  Pétrsdóttur 347—348 

327.  1481.  25.  Marts.     Uraboðsbréf  um  peninga  ept- 

ir  Lopt  Ormsson •     .     .     .     .  348—349 

328.  1481.  4.  Apríl.     Bréf  um  Dálkstaði  á  Svalbarðs- 

strönd 349 

329.  1481.  21.April.  Bréf  um  Munaðarnes  á  Ströndum  350 

330.  1481.    30.    Apríl.     Bréf  um    tilgjöf  Gunnhildar 
Pétrsdóttur     .............  350—351 

331.  1481.    30.    Apríl.     Lögmannsúrskurðr   um  ætt- 

leiðing  Stepháns  Loptssonar 351 — 353 

332.  1481.  1.  Maí.     Bréf  um    Myrká    og  Myrkárdal  353—354 

333.  1481.  4.  Maí.     Bréf  um  Vatnsendaí  Ljósavatns- 

þingura 354—355 

334.  1481.  14.  Maí.     Dómr  klerka  um  skriptahalds- 

skyldu  Bjarna  Olasonar 355 — 356 

335.  1481.  20.  Maí.  Bréf  Kristjáns  konungs  fyrsta  ura 

útlenda   vetrarlegumenn   og  skuldir  við  kirkjur  356 — 565 

336.  1481.  24.  Maí.     Dómr  Jóns  Sigmundssonar  um 

peninga  Bjarna  Ólasonar 365 — 366 

337.  1481.  29.  Maí.  i     Kaupbréf   um    Granastaði    í 

1482.  17.Apríl.í     Kinn 366-368 

338.  1481.  31.  Maí.     Bréf  um  Snóksdal  og  Hamra- 

enda 368 

339.  1481.  8.  Júní.     Bréf   um    Hrafn  Brandsson  og 
Hvassaíellsmál 369 

340.  1481.  8.  Júní.     Kaupbréf  um  Arnarstapa     .     .  369—370 

341.  1481.  15.  Júní.     Bréf   ura    viðskipti    Pinnboga 
Jónssonar  og  Ingibjargar  Snæbjarnardóttur      .  370 — 371 

342.  1481.  15.  Júní.    Bréf  um  legorð  Bjarna  Ólasonar  371  -373 

343.  1481.  22.  Júní.  Bréf  um  sama  efni  ....  373—374 
844.  1481.  22.  Júní.  Bróf  um  saina  efni  ....  374—375 
345.     1481.  29.   Júni.     Stefnubréí    Steinmóðar    ábóta 

til  síra  Guðmundar  Skúlasonar 375 — 376 

b* 


XX  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNÁ. 

Ðls. 

346.  1481.  30.  Júní.  Alþingisdómr  um  eiðvætti  og 
undanfæri  Randíðar  Bjaruadóttur  og  Bjarna 
Ólasonar 376-379 

347.  1481.  6.  Júlí.     Bréf  um  mótfall  Hrafus  Brands- 

sonar  við  Ólaf  biskup 379—381 

348.  1481.  9.  Júlí.     Bréf  um    ágreining  Ólafs  bisk- 

ups  og  leikmanna 381 — 384 

349.  1481.  11.  Júlí.  Brét  um  legorðáinál  Bjarna 
Ólasonar 384 

350.  1481.  11.  Júní.     Bréf  um  saraa  efni    ....  385 

351.  1481.  13.  Júlí.     Transskriptarbréf 385-386 

352.  1481.     16.    Julí.     Vitnisburðr     um    upplestr  á 

Nr.  345 287 

353.  1481.  16.  Júlí.     Bréf  um  Bakka  í  Ólafsíirði     .  387  -388 

354.  1481.  19.  Júlí.  Dómr  ura  Heiðarhús  á  Rosm- 
hvalanesi 388-389 

355.  1481.    24.    Júlí.     Bréf   um    mótfall    og  forþrot 

Hrafns  Brandssonar  við  Olaf  biskup    ....      389 — 391 

356.  1481.  24.  Júlí.x|   Kvittunarbréf   um    Ædæk  og 

1482.  5.  Apríl.  I   Efrihóla 391—392 

357.  1481.  30.  Júlí.  Helmingalagsbréf  Jóns  dans 
Björnssonar  og  Kristínar  Suniarliðadóttur    .     .  392 

358.  1481.  7.  Aug.     Kaupbréf  um    Gruðlaugsvík   og 

.Þingnes 393—394 

359.  1481.  22.  Aug.  Bréf  um  Hvammsdal  í  Saurbæ      394—395 

360.  1481.  25.  Aug.  Dómr  ríkisráðsins  í  Noregi  ura 
eignir  G-uðmundar    Arasonar,  er  Bjarni  Þórar- 

insson  greip  fyrir  Þorleifi  Björnssyui       .     .     .      395 — 397 

361.  1481.  25.  Aug.     Hirðstjórabréf  "Þorleifs  Björns- 

sonar 397—399 

362.  1481.  10.  Sept.  Bréf  kaupmannasarakundunn- 
ar  þýzku  í  Björgvin  ura  verzlunarrétt  á  Hjalt- 

landi  og  íslandi 399—400 

363.  1481.    12.    Sept.     Bréf   ríkisráðsins    norska    til 

ráðsins  í  Lybiku  um  verzlunarrótt  á  Islandi     .      400 — 402 

364.  1481.  22.  Sept.  Bréf  Gauta  erkibiskups  um 
hálfkirkjur 402—404 

365.  1481.  ^22.  Sept,  Bréf  Gauta  erkibiskups  ura 
hálfkirkjur,    óhlýðni    Rafns    lögraanus   Brands- 

*)  Júni  er  prentvilla  (Sbr.  bls.  769). 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXI 

Bls. 
sonar    og    afskipti    hans  af  legorðsmáli  Bjarna 
Ólasonar •   .     .      404—  407 

366.  1481.  27.  Sept.     Bréf    Gauta    erkibiskups    um 
Staðarhól  í  Saurbæ .      407—408 

367.  1481.  27.   Sepq    Bréf  um    Merkigil    í   Skaga- 

1490.  11.  Maí.  í  fjarðardölum 408—409 

368.  1481.  2.  Okt.     (   Bréf  um  Borgarhöfn  i  Horna- 

1482.  28.  Febr.í  firði .      409—410 

369.  1481.  5.  Okt.     Bróf  um  Skógá  í  Öxarfirði   .     .      410—411 

1370.     1481.     17.     Okt.     Kaupbréf    og    kvittunar  um 
Hæl  í  Grnúpverjahrepp 411 — 412 
371.     1481.     27.     Ok't.     Kaupbréf  um  Munaðarnes  í 
Trékyllisvík 412—413 
372,     1481.  29.  Okt;     Dómr  um  Lágafell  í  Landeyj- 

um 413—415 

373.  1481.  10.  Nóv.     Bréf  um  Dögurðarnes  á  Skarðs- 

strönd 415 

374.  1481.     17.     Nóv.     Bréf   um   Dálkstaði  á  Sval- 
barðsströnd 416 

375.  1481.  2.  Dec.     Bréf  um  Saurbæjarfjöru   .     .     .      416—417 

376.  1481.     5.     Dec.     Bréf  um    Dálksstaði  á  Sval- 
barðsströnd.   .  ■ 417 — 418 

377.  1481.     19.     Dec.     Bréf  Júlíuss    af  Sabina  um 
hjóuaband  Páls  Jónssonar  og  Solveigar  Björns- 

dóttur,  m.  fl. .     .    ,     .      418-421 

378.  1482.  4.  Jan.     Bréf  um  Staðarhól        ....  421 

379.  1482.  5.  Jan.     Bréf  um  sama  efni 421—422 

380.  1482.    1.    Febr.     Bréf   um    Dálksstaði   á  Sval- 
barðsströnd 422-423 

381.  1482.  26.  Febr.     Bréf  um  sama  efni    ....      423—424 

382.  1482.  10.  Marts.     Bréf  um  Borgarhöfn  í  Horna- 

firði 424-425 

383.  1482.    18.    Marts.      Bréf   um    landamerki    Set- 
bergb-,     Langadals    litla,    Valshamars  og  Keis- 

bakka  k  Skógarströnd 425 — 426 

384.  1482.  18.  Marts.     Dómr  um  aðtekt  Narfa  Þor- 
valdssonar  á  ýmsum   jörðum  Helgafellsklaustrs      426 — -427 

385.  1482.    6.    Apríl.     Bréf   um    Jarlstaði  í  Bárðar- 

dal 427—428 


XXII  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls.  ' 

386.  1482.  11.  Apríl.     Kaupbréfum  Hrís  milli  Ennis 

og  Höfða 428—430 

387.  1482.  25.  Apríl.     Kvittunarbréf  til  handa  Finn- 

boga  Jónssyni         430 

388.  1482.  2.  Maí.     Vitnisburðr  um  viðskipti  Einars 
Björnssonar  og  Bjarna  £>órarinssonar       .     .     .  430—431 

389.  1482.  2.  Maí.     Vitnisburðr  um  sama  efni     .     .  431—432 

390.  1482.  6.  Maí.     Vitnisburðr  um  sama  efni     .     .  432—433 

391.  1482.  6.  Maí.  Bréf  um  Neðribakka  í  Langadal  433-434 

392.  [1482  eða  síðarj.     Vitnisburðr    um    fæðingarár 
Solveigar  Guðmundsdóttur 434 

393.  |1482  eða  síðarj.     Vítnisburðr  um  sama  efni    .  435 

394.  1482.  9.  Maí.  Bréf  um  Munaðarnes  í  Trékyllis- 

vík 435—436 

395.  1482.  20.  Maí.     Dómr  um  umboð  Orms  Bjarna- 

sonar     .     .     .     . 436-438 

396.  1482.     20.     Maí.     Dómr    um    löggjafir   Sophíu 
Loptsdóttur 438  -  439 

397.  1482.  25.  Maí.     Skuldabréf  Þorleifs  Björnsson- 

ar  til  Jóns  Smjörs      . 440 

398.  1482.  17.   Júní.     Bréí    Jóns  Smjörs  um  Eyjólf 
Einarsson       440—441 

399.  1482.  22.  og  23.  Júní.  Skipan  Magnúsar  biskups 
Eyjólfssonar    um    eignir    og    ítök   Hofskirkju  í 

Öræfum  og  Eyrarhornskirkju       ......      441 — 443 

400.  1482.  2.  Júlí.     Bréf  um  Vatnsfjörð      ....  443 

401.  1482.  4.  Júlí.     Bréf  um  Dálksstaði  á  Svalbarðs- 

strönd 443—444 

402.  1482.    21.    Júlí.     Bréf   um    Eyjar    og    Grilsá  í 
Breiðdal 444-445 

403.  1482.  22.  Júlí.     Transskriptarbréf 445 

404.  1482.  23.  Júlí.     Transskriptarbréf 446 

405.  1482.  30.  Júlí.  »   Bréf  um    Hof  {  Vopnafirði      ,  446-447 
1493.  22.  Aug.  í 

406.  1482.  31.  Júlí.     Sýslubréf   Magnúsar    Þorkels 

sonar  fyrir  Vaðlaþingi 447—448 

407.  1482.  2.  Aug.     Kaupbréf  um    Bergstaði  í  Mið- 

firði  og  Tungu  í  Hrútafirði 448—449 

408.  1482.  4.  Aug.     Bréf  um  Vík  og  Hól  í  Reyui- 
staðarþingum 449—450 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXIII 

Bls. 

409.  1482.  18.  Aug.  Vitnisburðr  ura  það,  hver 
skjöl    Þojleifr    Björnsson    hafði    raeð    sér  fyrir 

kong  og  í  kanceleri 450 — 451 

410.  1482.  30.  Aug.  1  Kaupbréf  um  Höskuld- 
1483.  28.  Apríl.      I     staði  í  Laxárdal  og  Mýr- 

ar  í  Miðfirði 451-452 

411.  1482.  4.  Sept.     Bréf   um  arf  eptir  Eyjólf  Arn- 

íinnsson 452 — 453 

412.  1482.  24.  Okt.  Dómr  klerka  um  aftöku  Bjarna 
JÞórarinssouar  og  um  Einar  Björnsson      .     .     .  453—456 

413.  1482.  28.  Okt.     Kaupbréf   um    Hof  í  Vatnsdal 

og  Fjós  í  Svartárdal 456—457 

414.  1482.  30.  Dec.  Aflátsbréf  Ólafs  biskups  handa 
Nikulássgildisbræðrum  á  Austursyn  í  Harðangri      457 — 458 

415.  [1482].  Andsvör  Norðlendinga  til  Ólafs  biskups 
á  Hólum  um  skyldur  presta  og  kirkna  og 
varnargreinar  þeirra  um  þau  efni 458—468 

416.  1483.  17.  Jan.  Bréf  um  setu  Andrésar  Guð- 
mundssonar  í  Virkinu  á  Reykhólum     ....      468 — 469 

417.  1483.  20.  Jan.     Dómr  um  viðreign  þeirra  And- 

résar    Guðmundssonar  og    Þorleifs  Björnssonar      469  —471 

418.  [1483.  20.  Jan.].  Skrá  um  peninga  þá  og  í'jár- 
muui,    er    Andrés    Guðmundsson    tók    á  Reyk- 

hólum    ....:.. 471—473 

419.  1483.  1.  Febr.     Ríkisskuldbinding  Hans  Dana- 

konungs  (Hálmstaðarrecess) 473 — 474 

420.  1483.  3.  Febr.     Bréf  um  aflausn  Þorleifs  Björns- 

sonar  íyrir  Reykhólaför       474 

421.  1483.  4.  Marts.     Sigurðr  Björnsson   og  Jórunn 

kona  hans  taka  Höllu  dóttur  þeirra  aptr  í  sátt  475 

422.  1483.  19.  Marts.  Kaupbréf  um  Berghyl  í 
Hrunamannahrepp        475—476 

423.  1483.  1.  Apríl.  Bréf  um  arflýsing  Sigurðar 
Björnssonar  og  Jórunnar  Jónsdóttur  konu  hans  476 — 477 

424.  1483.    16.    Apríl.     Sáttargerð    Þorleifs  Björns- 

sonar  og  Audrésar  Guðmundssonar      ....  477 — 478 

425.  1483.  22.  Apríl.     Bréf  um  Skinnþúfu  ....  479 

426.  1483.  24.  Apríl.  Verzlunarleyfisbréf  handa 
Hróbjarti  Alcok 479-481 


XXIV  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNÁ. 

Bls. 

427.  1483.  29.  Apríl.  i     Transskriptarbréf  .     ...  481 
1484.  14.  Aug.     í                     * 

428.  1483.  29.  Apríl.     Umboðsbréf  Sigurðar  Björns- 

sonar  hauda  Steini  Snorrasyni 481 — 482 

429.  1483.  5.  Maí.  Bréí  um  Skaptafell  í  Öræfum, 
Haukafell  í  Hornafirði,  Eyjar  og  Þverhamar  í 
Breiðdal  og  Ghiðmundarnes  í  Stöðvarlirði     .     .  482 — 483 

430.  1483.    25.    Maí.     Dómr    um    fyrnd    á    Stað  og 

kirkju  í  Laufási 483—485 

431.  [1483.  25.  MaíJ.     Officialissamþykt  á  Nr.  430  .  485 

432.  1483.  25.  Maí.  Tilsögn  Tjörva  prests  Björns- 
sonar  um  landamerki  milli  Einholts  og  Borgar 

í  Hornafirði 485-487 

433.  1483.  14.  Júní.  Kaupbréf  um  Hrossatungu  í 
Landeyjum 487-488 

434.  1483.  14.  og  15.  Júní.     Dómr  um  selland  (Blá- 

kúpusel)  kirkjunnar  á  Barði  í  Eljótum     .     .     .  488 — 490 

435.  1483.  15.  Júní.     Officialissamþykt  á  Nr.  434   .  490—491 

436.  1483.  23.  Júní.     Transskriptarbréf 491 

437.  1483.  24.  Júní.     Transskriptarbréf 491—492 

438.  1483.  25.  Júm.l   Kaupbréf    um     Læk  í  Mela- 

1484.  26.  Eebr.J   sveit .      492—493 

439.  1483.  28.  Júní.  Dómr  um  raptviðarhögg  í  Ketil- 
hlíðarhálsi  í  Lóni .     .     .     .      493-495 

440.  1483.  20.  Júlí.     Bréf  um  afgjald  Þingeyjarsýslu      495-496 

441.  1483.  26.  Júlí.     Verndarbréf  Hans  Dankonungs 

handa  Ólafi  biskupi  á  Hólum 496—497 

442.  1483.  18.  Aug,  Bréf  um  leiddan  bygðarrymt 
upp  á  legorð    Gruðna    Eyjólfssonar    með  Steiu- 

unni  Bjarnadóttur 497-499 

443.  1483.  4.  Okt.     Dómr  um  síra  Jóo  Þorvaldsson      499—501 

444.  1483.  6.  Okt.  1  Gjafabréf  um  Dal  (Sauðlauks- 
1484.  7.  Marts.j   dal)  í  Patreksfirði    og    Kefla- 

vík  á  Bauðasandi  (sbr.  Nr.  537) 501-502 

445.  1483.  19.  Okt.  Kaup-  og  landamerkjabr^f  um 
Hallgilsstaði  í  Fnjóskadal 502—503 

446.  1483.  27.  Okt.     Bréf  samhljóða  Nr.  445       .     .  503-504 

447.  1483.  18.  Nóv.     Bréf  ura  Saurbæ  á  Rauðasandi  504—505 

448.  1483.  26.  Nóv.     Hirðstjórabréf  Diðriks  Pinings  506-507 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXV 

Bls. 

449.  1484.  11.  Marts.     Kaup-  og  landeignarbréf  nm 

Hól  í  Kinn 507-508 

450.  1474.    26.    Marts.     Bréf   um    Skjallandafoss    á 
Barðaströnd .      508—509 

451.  1484.  26.  Marts.     Bréf  um  sama  efni       ...  509 

452.  1484.    21.    Apríl.     Bréf  um    Hvilft    og  Eyri  í 
Önundarfirði  .     .     .     . .     .     .      509—510 

453.  1484.    25.    Apríl.     Bréf  um    Dálkstaði  á  Sval- 
barðsströnd 510—511 

454.  1484.  2.  Maí.     Eiðr  Solveigar  Björnsdóttur  fyrir 
alla    karlmenn,    nema    Jón    Þorláksson   og  Pál 

Jónsson 511—512 

455.  1484.  16.  Maí.     Bréf  um  Þverá  í  Svarfaðardal  512—513 

456.  1484.  21.  Maí.     Transskriptarbréf   .....  513 

457.  1484.  4.  Júní.     Bréf  um  Syðriey  áSkagaströnd  513—514 

458.  1484.  9.  Júní.     Bréf  um  Solveigu  Björnsdóttur 

og  Jón  Þorláksson 514 

459.  1484.  11.  Júní.     Kvittunarbréf  um   Langholt  í 

Flóa 515 

460.  1484.  16.  Júní.  Bréf  um  reka  Mýrakirkju  í 
Dýrafirði 515—517 

461.  1484.  1.  Júlí.  Bréf  um  fylgi  nokkurra  útlendra 
manna    við    Andrés  Gruðmundsson  í  Reykhóla- 

för 517-518 

462.  1484.  6.  Júlí.  Saraþyktarbréf  Gauta  erkibisk- 
ups  upp  á  dóma  Magnúsar  biskups  í  Skálholti 

um  Staðarhól 518—519 

463.  1484.     14.  Aug.     Transskriptarbréf     ....  519 

464.  1484.  15.  Aug.     Bréf  um  landamerki  Valþjófs- 

staðar  (falsbréf) 519—520 

465.  1484.  20.  Aug.     Bréf  um  Eyjólf  Einarsson  .     .      520—521 

466.  1484.  23.  Aug.  Bréf  um  viðtal  Þorleifs  og 
Einars  Björnssona  ura  reikningskap  eptir  Björn 
Þorleifsson  föður  þeirra •     .      521—  522 

467.  1484.  23.  Aug.     Bréf  um  Svefneyjar  og  Miðja- 

ues 522—524 

468.  1484.  29.  Sept.     Transskriptarbréf 524 

469.  1484.    15.    Okt.     Bréf  um    reka    Staðarbakka- 

kirkju  í  Miðfirði 524—525 

470.  1484.  22.  Okt.     Bréf  um,  hve    mikið  jarðagóz 


XXVI  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 
klaustrsins    á    Munkaþverá    heíir    aukizt   síðan 
Einar  ísleifsson  varð  ábóti 526 

471.  1484.  2.  Dec.     Kaupbréf  um  Efstafell  í  Kinn  .      526—527 

472.  1484.  1      Vitnisburðr      um     testament 

1488.  17.  Maí.  J     Árna  Höskuldssonar     .     .     .      527—528 

473.  [1484].     Bréf  (Magnúsar    biskups    Eyjólfssonar 
til    Einars    Björussonar)    um    sætt    við  heilaga 

kirkju  og  um  fjármál 528 — 530 

474.  [1484].  Umburðarbréfs  forsögn  (Magnúsar  bisk- 

ups)  um  vísitazíureið 530—531 

475.  [1484].     Forsögn  syndalausnarbréfs      ....  531 

476.  1485.  29.  Jan.     Dómr  um    framfæri  Gruðlaugar 
Sveinsdóttur 531  —  534 

477.  1485.  5.  Febr.     Bréf  um   Okinsdal  í  Aruarfirði  534-535 

478.  1485.  12.  Apríl.     Dómr  um  Bustarfell  í  Vopna- 

firði 535-536 

479.  1485.  21.  Apríl.  Kaupbréf  um  Brimnes  í 
Svarfaðardal  og  Tungu  í  Vatnsdal       ....  537 

480.  1485.  22.  Apríl.     Próíentubréf  Jóus  Ólafssonar      537-539 

481.  1485.  20.  Maí.  Kaupbréf  um  Hafrafell  í  Fljóts- 
dalshéraði 539-540 

482.  1485.    18.    Júní.     Vottorð    um    testamentisgjöf 

]>orleifs  Arnasonar  um  Merkigil 540—541 

483.  1485.  24.  Júní.     Kvittan  um  andvirði  Molastaða 

í  Fljótum 541-542 

484.  [1485?J.  Alþingisdómr  um  áverka  Jóns  Sig- 
mundssonar  og  fylgjara  hans  við  Ólaf  Sölvason      542—543 

485.  1485.  20.  Júlí.     1     Kaupbréf  um  Bjarg  í  Mið- 

1499.  10.  Maí.     J     firði  og  Hvarf  í  Víðidal     .      543—544 

486.  1485.  31.  Júlí.     Bróf  um  sölu  á  Brimilsvöllum  544 

487.  1485.    3.    Sept.      Sýslubréí    Árna    Einarssonar 

fyrir  Vaðlaþingi ,     .     .     .      545 — 546 

488.  1485.  8.  Sept.   ]  Bréf  um  Vagla  og  Vaglaskóg 

1486.  13.  Apríl.J   í  Fnjóskadal. 546-547 

489.  1485.  11.  Sept.  1  Kaupmálabréf Sveins  Sum- 
1486.  20.  April.  J  arliðasonar  og  Gruðríðar 
Finnbogadóttur       547—549 

490.  1485.  20.  Sept.  Bréf  um  lúkningar  til  Laufáss- 

kirkju ;     . .      549—550 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXVII 

Bls. 

491.  1485.  24.  Sept.     Vitnisburðr  Egils  Grímssonar 

uui  Víðidalstunguslag 550 — 551 

492.  1485.  28.  Sept.J     Kaup-     og     landamerkjabréf 

1486.  16.  Eebr.J     fyrir  Vatnsleysu  íFnjóskadal      551—552 

493.  1485.  7.  Okt.     Vitnisburðr    Einars     Oddssonar 

um  Víðidalstunguslag 552-    553 

494.  1485.  4.  Nóv.     Vitnisburðr    Bárðar    Jónssonar 

um  sama   .     .     , 553 — 554 

495.  1485.  21.  Nóv.     Bréf   um   Tungu  á  Vatnsnesi, 
landamerki  þeirrar  jarðar  og  Asbjarnarstaða    .  554 — 555 

496.  1485.  30.  Nóv.  1   Kaup-  og  landamerkjabréf  um 
1486.  10.  Jan.  J   Efstafell  og  Geirbjaruarstaði  í 

Kinn 555—556 

497.  1485.  23.  Dec.     Bróf  um  hestmál 556 

498.  1486.  5.  Febr.     Bréf  um  Lund  í  Lundarreykja- 

dal 556—558 

499.  1486.  15.  Febr.     Transskriptarbréf      ....      558-559 

500.  1486.    25.    Febr.     Kaupbréf  um  Böðvarshóla  í 
Vestrhópi       . 559 

501.  1486.  5.  Marts.     Dómr  um  tollgjald   úr  Bjarn- 

eyjum  til  Staðarhólskirkju       560—562 

502.  1436.  8.  Apr.     Bréf  um  Teig  í  Hrafnagilsþing- 

um 562—663 

503.  1486.  12.  Apríl.     Vitnisburðr   Sölva   Þorvalds- 
sonar  og  Steins  Hrólfssonar  um  Víðidalstungu- 

slag 563—564 

504.  1486.  18.  Apríl.    Bréf  um  Hól  í  Siglufirði  .     .      564—565 

505.  1486.  20.  Apríl.     Bréf  um  sama  efni  .     .     .     \     565—566 

506.  1486.  5.  Maí.     Transskriptarbréf 566 

507.  1486.  11.  Maí.     Transskriptarbréf 566—567 

508.  1486.  13.  Maí.     Bréf  um  Borgarhöfn  .     .     . .  •  567—568 

509.  1486.  23.  Maí.     Bréf  um  Þverá  í  Svarfaðardal  568—569 

510.  1486.  24.  Mai.     Dómr  um  arf  eptir  Eirík  Lopts- 

sou   .     .     .  ■  . 569—572 

511.  1486.  24.  Maí.     Transskriptarbréf 572 

512.  1486.  26.  Maí.     Bréf  um  Barð  í  Eljótum     .     .  572—574 

513.  1486.     30.     Maí.     Laudamerkja     og    ítakabréf 

Skriðu  í  Reykjadal 574—575 

514.  1486.     31.     Maí.     Kvittuuarbréf    um    andvirði 
Arnarstapa 576 


XXVIII  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

BlB. 

515.  1486.  5.  Júní.  Prófentubréf  Arnbjarnar  Guð- 
mundssonar  og  Höliu  Magnúsdóttur     ....      477—578 

516.  1486.  8.  Júní.  1  Skrá  um  eignir  og  afhend- 
1537.  4.  Aug.  J  ingar  staðarins  í  Tungu  í 
Steingrímsfirði 578-580 

517.  1486.     19.     Júlí.     Gjafabréf    Einars    ábóta  til 

handa  Stígi  Einarssyni  frænda  sínum  .     .     .     .  581 

518.  1486.  1.  Sept,   |     Dómr     um     arf   eptir    Eirík 

1487.  4.  Júní.    j     Loptsson 581—586 

519.  1486.  2.  Nóv.  Virðingarbréf  um  kirkjugerð  á 
Reynivöllum  í  Kjós 586—587 

520.  1487.  8.  Jan.  Bréfum  jarðirnar  Krukstaði  og 
Arnarstaði      ...  587—588 

521.  1487.  23.  Jan.     Bréf  um  Svarf hól  í  Álptafirði        588-589 

522.  1487.  11.  Febr.     Kaupbréf  um  jörðina  Alviðru 

í  Oluosi  og  Egilsstaði  í  Flóa 589—590 

523.  1487.  20.  Apríl.     Transskriptarbréf     ....  590 

524.  1487.  30.  Apríl.     Aflátsbréf  Raymundar  Peraudi 

fyrir  styrk  við  „Ranctovenskirkju" 591 — 593 

525.  1487.  11.  Maí.  Vitnisburðr  um  landamerki 
Öndverðarness  og  Gufuskála  undir  Jökli      .     .  593 

526.  [1487.  c.  24.  MaíJ.  Kærur  fulltrúa  Björgynjar- 
kaupmanna    gegn    verzlunarstöðunum    á   Vind- 

landi,    meðal    annars  um  íslenzka  verzlun     .     .  594—597 

527.  1487.  30.  Maí.     Transskriptarbréf 597-598 

528.  1487.  30.  Maí.     Transskriptarbréf   .....  598 

529.  1487.  6.  Júní.     Bréf  um  Stóruakra  í  Skagafirði  598—599 

530.  1487.  14.  Júní.  Kaupbréf  um  Holtastaði,  Hvol  í 
Vestrhópi  og  Steinstaði  í  Öxnadal       ....  599 — 600 

531.  1487.    30.    Júní.     Alþingisdómr  um  ættleiðing 

Pétrs  Loptssonar 600 — 601 

532.  1487.  26.  Júlí.     Transskriptarbréf 601—602 

533.  1487.  27.  Aug.  Sættargerð  Magnúsar  biskups 
Eyjólfssonar     og     Einars    Björnssonar    um  víg 

Bjarna  Þórarinssonar 602  —  604 

534.  1487.  1.  Okt.     Gjafabréf  um  Bæ,  Hvítárbakka 

og  Langholt  í  Borgarfirði 604—605 

535.  1487.  1.  Okt.  Gjafabréf  um  Haukaberg  og 
Hrakstaði  á  Barðaströnd 605—606 

536.  1487.  3.  Okt.     Dómr  um  víg  Ólafs  Indriðasonar  606—607 


RÖÐ  OG  EPNI  BRÉFANNA.  XXIX 

Bls. 

537.  1487.     6.     Okt.     Bréf   ura    Kenavík   á   Barða- 

strönd  (sbr.  Nr.  444)       607 

538.  1487.  22.  Okt.     Transskriptarbréf 608 

539.  1487.  14.  Nóv.     Bréf   um  rekafjörur   Viðeyjar- 

klaustrs  í  Grindavík 608 

540.  1487.  7.  Dec.     Bréf  um  sama  efui •  609 

541.  1487.  10.  Dec.     Vitnisburðr  um  máldaga  kirkj- 

unnar  á  Stað  á  Reykjanesi 609 — 610 

542.  1487.  10.  Dec.  j     Kaupbréf   um    Vík  (Reykja- 
1489.  J     vík)  á  Seltjarnarnesi  og  Bú- 

land  í  Skaptártungu        ...     ...     .     .     .     .  610-611 

543.  1488.    2.    Jan.     Kaupbréí    um    Sigurðarstaði    í 
Bárðardal 611—612 

544.  1488.  4.  Febr.     Kaupbréf  um  Sandvík  í  Bárð- 

ardal 612 

545.  1488.    8.    Apríl.     Kaupbréf   ura    Hraunhafnar- 

bakka  á  Snæfellsnesi 612—614 

546.  1488.    28.    Apríl.     Dómr    um    Grýtubakka    og 
Hlýskóga  milli   Jóns  Sigmuudssonar  og  Magn- 

úsar  JÞorkelssonar 614—618 

547.  1488.    7.  Maí.     Gjafabréf   um    Þverár,    Gerðu- 

berg  og  Bjarnarfoss    .     .     .     . 618 

548.  1488.  15.  Maí.     Bréf  um  landamerki  Saxahvols, 
Ondverðaruess  og  Gufuskála  undir  Jökli      .     .  619 

549.  1488.  26.  Maí.     Kaupbréf  um  Langholt  í  Flóa  619—520 

550.  1489.  8.  Júuí.     Dómr    klerka  um  Svein  Odds- 

son  fyrir  ásetu  á  ótekinni  jörðu       .     .     .     .     .  621 — 622 

551.  1488.  9.  Júní.     Barðsdómr  hinu  síðari     .     .     .  622—623 

552.  1488.  9.  Júní.     Dómr  um  Núpufell  og  Hnapp- 

staði 624—725 

553.  1488.  16.  Júní.     Transskriptarbréf 625 

554.  1488.  16.  Júní.     Sama 626 

555.  1488.  18.  Júní.     Sama 626 

556.  1488.  24.  Júní.     Sama 627 

557.  1488.  30.  Júní.     Bréf  uui  Kirkjuból  í  Valþjóf sdal  627-628 

558.  1488.  8.  Júlí.     Máldagi  Oddakirkju     ....  628—631 

559.  1488.  10.  Júlí.     Bréf   um  lögmannskaup  Finn- 

boga  Jónssonar 631 — 632 

560.  1488.  29.  Júlí.     Transskriptarbréf 631 

561.  1488.  31.  Júlí.     Bréf  um  Eirík  prest  Einarsson  633—634 


XXX  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 

562.  1488.  2.  Aug.     Transskriptarbréf 634 

563.  1488.  %  Aug.     Transskriptarbréf 635 

564.  1438.  .9.  Aug.     Aðalsbréf  Eggerts  Eggertssonar  635—637 

565.  1488.  22.  Aug.     Kaupbréf  um  Bíasker    .     .     .  637-638 

566.  1488.  21.  Sept.     Kaupbréf  um  Hof  í  Öræfum  638—639 

567.  1488.  3.  Okt,  Bréf  um  atför  Jóns  Sigmunds- 
sonar  og  hans  fylgjara  í  Grenivík  á  heimili 
Magnúsar  Þorkelssonar 639-  640 

568.  1488.  12.  Okt.     Gjaíabréf  um  Hvassafell      .     .  640-641 

569.  1488.  13.  Okt.  Dómr  um  Víðidalsá  í  Stein- 
grímsfirði       641 — 643 

570.  1488.  lO.Nóv.     Kaupbréf  um  Skarðsdal  í  Siglu- 

firði 643-644 

571.  1488.  19.  Nóv.     Gjafabréf  um  Brún  í  Svartár- 

dal 644—645 

572.  1488.    28.    Nóv.     Kvittunarbréf  Hiuriks  Mæd- 

ings  til  handa  Páli  Pálssyni 645—646 

573.  1488.  9.  Dec.     Kvittunarbréf  um  Braudatungu  646 

574.  1488.  Gjafabréf  um  Berghyl 647—648 

575.  1489.  18.  Jau.  Vituisburðr  um  kaupmála 
Þorvarðs    Bjarnasonar    og  Ingibjargar     Orms- 

dóttur 648—649 

576.  1489.  23.  Jau.     Dómr  um  Hóla  í  Laxárdal  og 

Nes  í  Fnjóskadal 649—650 

577.  1489.  6.  Marts.     Transskriptarbréf 650—651 

578.  1489.  9.  Marts.     Kaupbréf  um  Þorbjargarstaði 

í  Laxárdal 651 

579.  1489.  24.  Marts.     Transskriptarbréf     ....  652 

580.  1489.    22.    Apríl.      Kvittunarbréf   um    Þverár, 

*  Gerðuborg  og  Bjarnarfoss 652 — 653 

581.  1489.  29.  Apríl.     Transskriptarbréf      ....  653 

582.  1489.    30.    Apríl.     Kvittunarbréf  um    andvirði 

Lækjar  í  Melasveit 653—654 

583.  1489.  2.  Maí.  Saraþyktarbréf  um  kaup  á 
Skarðsdal       654-655 

584.  1489.  4.  Júní.     Testament  Jóns  Þórðarsonar    .      655-656 

585.  1489.  5.  Júní.     Transskriptarbréf 656 

586.  1489.  8.  Júní.  Kaupbróf  um  Syðrilauga  og 
Mýlastaði  í  Reykjadal 657 — 658 

587.  1489.  9.  Júní.     Prófentusamningr  Þorvalds  (bú- 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXXÍ 

Pls. 

lands)  Jónssonar  fyrir  Gottskalk    son    sinn  við 

klaustrið  á  Þingeyrum 658—  659 

588.  1489.  21.  Júní.     Bréí  ura  Bíasker 659—660 

589.  1489.  24.  Júní.  Kaupmálabréf  Sigurðar  í>or- 
leifssonar  og  Kristínar  Finnbogadóttur     .     .     .      660—661 

590.  1489.  Samþykt  Magniisar  biskups  Eyjólfsson- 
ar,  Eyjólís  lögmanns  Einarssonar  og  Didriks 
hirðstjóra  Pinings        661 — 675 

591.  1489.  15.  Júlí.     Kaupbréf   um    Raufarfell  ytra 

og  Vestrholt  uudir  Eyjafjöllum 675 — 676 

592.  1489.  6.  Aug.     Transskriptarbréf 676 

593.  1489.  7.  Aug.     Dómr    um    Eirík  prest  Einars- 

son 676—678 

594.  1489.  22.  Aug.     Bréf  um  Botn  í  Patreksfirði  .  678 

595.  1489.  31.  Aug.  Dómr  um  reikningsskil  Odds 
Vigfússonar  ráðsmanns  Jóns  Björnssonar      .     .      679 — 682 

596.  1489.  2.  Sept.     Transskriptarbréf 682 

597.  1489.  14.  Sept.     Kvittan  um  andvirði  Sigurðar- 

staða  í  Bárðardal 682—683 

598.  1489.  29.  Septbr.  1  Vitnisburðr,  að  Bjarni 
1503.  19.  Apríl.     J     Jónsson  hafi  fest  sér  Guð- 

rúnu  Olafsdóttur 683 

599.  1489.  3.  Okt.    \  Prófentubréf  Jóns  Sigfússonar 

1490.  16.  Eebr.í   og  Arnþrúðar  Árnadóttur       .      684-685 

600.  1489.  4.  Okt.     Transskriptarbréf 685 

601.  1489.  4.  Okt.     |   Kaupbréf   um     Stærrivoga    á 

1491.  24.  Marts.í  Kálfatjarnarströnd,      Skarð    í 
Fnjóskadal  og  Mýri  í  Bárðardal 686 

602.  1489.  5.  Nóv.       \     Vitnisburðr     um     kaup     á 

1492.  8.  Apríl.     í     Lundi  í  Lundareykjadal     .  687 

603.  1489.  Vitnisburðr  um  landamerki  Hrepps  í 
Andakýl 688 

604.  1489.     Reikningr  Múlakirkju  í  Aðaldal   ...  688 

605.  1490.  28.  Marts.  Verzlunarleyfi  Hans  konungs 
handa  Hollendingnm,  meðal  annars  til  að  verzla 

á  íslandi   ........ 689—690 

606.  1490.  12.   Apríl.     Bréf   um    faðerni    Valgerðar 

dóttur  Ástríðar  Oddsdóttur 690—691 

607.  1490.  14.  Apríl.     Gjafabréf  um    Syðridjupadal 


XXXII  RÖÐ_OG  EFNí  BRÉPANNA. 

BIb. 
og    Minniakra    í  Skagafirðí     og     sölubréf    um 
Stærríakra  (Sbr.  Nr.  618) 891—692 

608.  1490.  14.  Apríl.  Ættleiðiugarbréf  Ingvildar  til 
Helgadóttur  til  handa  dætrum  sínum  ....  693 

609.  1490.  19.  Apríl.  Kaupbréf  um  Kárstaði  í  Kár- 
staðabotni 694-695 

610.  1490.  25.  Apríl.  Stephán  Þórarinsson  kvittar 
Einar  Björnsson  af  vígi   Bjarna   Þórarinssonar 

bróður  síns 695—696 

611.  1490.  7.  Maí.     Transskriptarbréf 696 

612.  1490.  11.  Maí.     Bréf  um    afhending  Merkigils  696—697 

613.  1490.  19.  Maí.     Kaupbréf  um  Eystriása  í  Skapt- 

ártungu  og  Brandalandsskóga 697 — 698 

614.  1490.    16.    Júní.     Heimildar    og    kvittunarbréf 

um  Þorbjargarstaði     .     .     ,     .  * 699 

615.  1490.  17.  Júní.     Dómr  um  Launguhlíðarreið     .      699—701 

616.  1490.  18.  Juní.     Transskriptarbréf 702   Hl 

617.  1490.  1.  Júlí.  Piningsdómr  um  verzlan,  vetr- 
arsetur,  búðsetumenn,  kaupalag  á  skreið  og 
varningi  og  um  skattfrelsi  nefndarmanna     .     .      702—705 

618.  1490.  1.  Júlí.     Alþingisdómr    um    sölu  Stærri- 

akra  í  Skagafirði  (Sbr.  Nr.  618) 705—707 

619.  1490.  4.  Júlí.  Bréf  ura  sölu  á  Lundi  í  Lund- 
arreykjadal 707—708 

620.  1490.  5.  Júlí.     Transskriptarbréf 708 

621.  1490.  6.  Júlí.     Transskriptarbréf 708—709 

622.  1490.  7.  Júlí.     Bréf  um  sölu  Borgarhafnar       .  709-   710 

623.  1490.  12.  Jítlí.     Transskriptarbréf        ....  710 

624.  1490.  23.  Júlí.  Kaupbréf  um  Steinnýjarstaði  á 
Skagaströnd  og  Laugaland  í  Fljótum       .     .     .  710 — 711 

625.  1490.  23.  Júlí.     Bréf  um  sama  efni     ....  711—712 

626.  1490.  11.  Aug.  Bréf  um  óhlýðni  síra  Steins 
JÞorvaldssonar  við  Olaf  biskup 712—713 

627.  1490.  11.  Aug.     Bréf  um  „Svarból"  í  Álptafirði  714—715 

628.  1490.  20.  Aug.  Dómr  um  landskyldartöku  af 
Eaufarbergi 715 — 716 

629.  1490.    20.    Sept.      Kvittunarbréf    um    andvirði 

Skriðu  í  Reykjadal 716-  -717 

630.  1490.     27.     Sept.     Sýslubréf   Diðriks    Pinings 


RÖD  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXXIII 

IUs. 
yngra  til  handa  Heinreki  Maeding  um  Kjós  og 

Kjalarnes  og  með  Sundum 717 — 718 

631.  [1490].  Býjaskerjadómr  Didriks  Pinings  um 
skuldir  Norðlendinga  við  Sunnlendinga  og  um 
vorvertíðarlok 718 — 720 

632.  1490.  27.  Sept.     Dómr  klerka  um  peniaga  Múla- 

kirkju  í  Aðaldal 720—722 

633.  1490.  30.  Sept.  Bréf  um  arf  eptir  Kristínu 
Þorsteinsdóttur 722 — 723 

634.  1490.  23.  Okt.     Dómrum  skatthald  Ingimund- 

ar  Finnssonar 723—725 

63ð.     1490.  5.  Nóv.1)     Dómr  um  óhlýðni  síra  Steins 

Þorvaldssonar  við  Ólafbiskup ,  72ö — 727 

636.  1490.  17.  Nóvember.     Gjafabréf  um  Skáldalæk 

í  Svarfaðardal 727—728 

637.  1490.  27.  Nóv.  Kaupbréf  um  Oddastaði  í 
Hnappadal 728-729 

6hZ.     1490.  )   Dómr  klerka  um  meinbugi     .      729-730 

1492.  26.  Apríl.J 

639.  [1490J.     Gjafabréf    um    Borgarholt  i  Biskups- 

tungum 730-731 

640.  1400.     Vidimus 731 

641.  [um  1490J.     Forsagnir 731—733 

642.  [un.   1490J.     Reikningr  Melakirkju    í   Melasveit  733 

643.  1490.     Afhending  staðarins  í  Goðdölum       .     .  734—735 

644.  1491.27.  Jan.     Dómr  klerka  um  Höskuld  Árna- 

son   .     .     .     í 735—737 

645.  1491.  4.  Febr.  Kaupmalabréf  Þorgils  Þor- 
steinssonar  og  Guðrúnar  Jónsdóttur     ....  738 

646.  1491.  7.  Febr.     Kaupbréf  um  Kambfeii  .     .     .      738—739 

647.  1491.     14.    Febr.     Dómr  klerka  um  Odd  Arn- 

órsson        739—743 

648.  1491.  30.  Marts.     Bréf  um  fúlgu   með  Andrési 

presti  Árnasyni  karlægum 743 — 744 

649.  1491.     13..    Apríl.     Dómr    klerka    um    óhlýðui 

Helga  Ásgrímssouar  við  Ólaf  biskups       .     .     .      744—745 

650.  1491.  24.  Apríl.     Bréf  ura   eignalýsing  Vigfús- 

ar  Bjarnarsonar 746 

')  29.  Okt.  er  prentvilla  fyrir  ofan  bréfið. 

c 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXXIV 

Bls. 

651.  1491.     4.     Maí.     Dómr    um  óhlýðni  síra  Guð- 

•  mundar  Skúlasonar  við  Ólaf  biskup     ....      747 — 748 

652.  1491.  9.  Maí  eða  19.  Sept.   Bréf  um   torfskurð 

frá  Valþjófsstað  í  Skriðujörð  í  Fljótsdal       .     .  748—749 

653.  1491.  17.  Maí.     Transskriptarbréf 749 

654.  1491.  27.  Maí.     Transskriptarbréí    .     .     .     •     .  750 

655.  1491.  1.  Júní.     Bréf  um  landaruerki  Molastaða 

í  Eljótum        750-751 

656.  1491.  4.  Júní.     Transskriptarbréf 751 

657.  1491.  25.  Júní.     Bréf  um  staðarpeninga  á  Gils- 

bakka  í  Hvítársíðu 651—752 

658.  1491.    30.    Júní.     Alþingisdómr   um    víg  Ólafs 
Indriðasonar 752—753 

659.  1491.    1.  Júlí.     Samþykt    á    Alþingi    að    biðja 
konung  um  að  Einar  Björnsson  verði  hirðstjóri, 

því  sannfrétt  sé  lát  Diðriks  Pinings    ....      753-755 

660.  1491.  14.  Júlú     Réttarbót  Hans  konungs     .     .      755-757 

661.  1491.     20.     Júlí.     Dómr    klerka  um  fiskatíund 

af  Vestmannaeyjum 757 — 758 

662.  1491.  22.  Júlí.     Bréf  um  Bíasker    .....      758—759 

663.  1491.  28.  Júlí.  \    Sveinn  Sumarliðason  lýsir  sig 

1492.  6.  Júní.    }  lögarfa  eptir  föður  sinn      .     .      759—760 

664.  1491.  6.  Aug.     Kaupmálabréf   Jóns   Finnboga- 

sonar  og  Helgu  Sæmundardóttur      .....  760—762 

665.  1491.  21.  Aug.     Umboðsbréf  um  mannslag  Jóns 
Sigurðssouar       762 — 764 

666.  1491.     27.     Sept.     Bréf   um    reka  Gnýstaða  á 
Vatnsnesi       764-765 

667.  1491.  13.  Okt.     Bréf  um    Miðbæli  undir  Eyja- 

fjöllum       765-766 

668.  1491.  20.  Okt.  Stephán  biskup  skipar  síra  Þór- 

arinn  Oddsson  ráðsmann  Kirkjubæjarklaustrs  .  766 

669.  1491.  25.  Nóv.    1   Vitnisburðr   um  legorð  Þor- 
1518.  21.  Apríl.  j   leifs  Björnssonar  með  frænd- 

konu  sinni 767—  768 

670.  [1491  - 1518].     Vegabréf  handa  Jóni  Þórðarsyni 

á  pílagrímsför  erlendis •.     •     •  ™& 


DIPLOMATARIUM  ISLANDICUM 


1.  [um  1245]. 

Vitnisburðr   íimm   manna    um   landamerki   Dögurðarness  á 
Skarðsströnd,  er  þeir  handfestu  Lambkári  að  sverja. 

Skrá  þeBái  er  tekin  hér  eptir  afskript  Magnúsar  Einarssonar  á.  Jörva 
í  Haukadal  af  skjölum  um  Dögurðarnes  og  Dímonarklakka  á  Breiðafirði, 
gerðri  c.  1730 — 40,  og  eru  skjöl  þau  nft  í  rainni  eign.  Er  afskript  sú 
ágæt  og  Btafrétt  eptir  frumriti.  En  frumrit  það  af  þessari  skrá  og 
þeirri  næstu  hér  á  eptir,  er  Magnús  á  Jórva  hefir  haft  fyrir  sér,  hefir 
þó  varla  verið  hið  upphaflega  frumiit  skrárinnnar  frá  13.  öld,  heldr  að 
öllum  líkindum  rfskript  frá  c.  1530.  Á  það  bendir  Btafsetningin  um 
snmt,  þ6  nð  mart  sé  fornt  í  henni.  En  því  ætla  eg  r.ð  frumrit  Magn- 
úsar  að  skránni  hafi  verið  frá  hér  um  bil  1530,  að  þá  og  nokkru  síðar 
geingu  dómar  um  þessi  landamerki,  og  þá  var  einmitt  „gömul  skrá" 
um  þau  borin  í  dóm  og  dæmd  „sönn"  og  nýt  (áreiðardómr  séra  Ólafa 
Guðmundssonar  og  Daða  Guðmundssonar  12.  Nóv.  1530).  Er  þá  harla 
líklcgt  að  skrá  þessi  hafi  verið  afskrifuð,  svo  að  hún  væri  til  í  meira 
cn  einu  lagi  til  þess  að  nýta  hana  í  málum  þessnm,  sem  sýnast  hafa 
ttaðið  leÍDgi  yfir,  og  að  þeim  hafi  ekki  lykt*ð  fyrri  en  Ögmuodr  biskup 
úrskurðaði  á  synodo  27.  Jání  1537  lögleg  þau  landamerki.  er  bú  „landa- 
merkjaskrá  og  áreiðslubréf'  inni  héldu,  er  fyrir  hann  komu,  og  getr 
hér  ekki  verið  átt  við  annað  en  þessa  Bkrá  og  áreiðardðminu  frá  12. 
Nóv.  1530.  Ekki  getr  heldr  vel  veiið  átt  við  annað  cn  þessa  skrá  í 
Staðarhólfidómi  J6ns  lögmanns  Jón?i6onar  23.  Apr.  1601,  þar  er  segir, 
að  fram  kæmi  „ein  gömul  landamerkjaskrá,  hvar  eð  inni  stóð  greinilega 
landamerki  á  milli"  Dögurðarness  og  Arnarbælis,  og  er  þar  dæmd  nýt, 
en  að  aungu  haldandl  öll  þau  skílríki,  „sem  á  móti  hljóða  optnefndri 
skrá,  áreið  [12.  Nóv.  1530]  og  úrskurði  [27.  Júní  1537]  um  fyrr  skrifuð 
landamerki". 

Aldr  skrár  þessarar  er  hér  Bettr  eptir  því,    sem   líklegast   þótti   að 
ráð.i  af  nöfnum  þeirra  manna,  er  i  henni   standa    og   þekkjast   nu   með 

Dipl.  Isl.  VI.  B.  ! 


2  DÖGURÐARNES  Á  SKARDSSTRÖND.  1245. 

vísbu.  Steinólfr  Ingimundarson  er  án  efa  sá,  er  bjó  í  Búðardal  1235 
(Sturl.1  II,  171)  og  bröðir  Þorbjarnar,  er  þar  bjó  enn  1242—43.  Eu 
um  hina  af  þcim,  cr  til  landamerkjanna  segja,  er  alt  óvísara.  Þð  gæti 
manni  í  fljótu  bragði  dottið  í  hug,  hvort  Marteinn  Jóansson  væri  ekki 
aami  maðr  og  sá,  er  féll  í  Grímsey  með  Fyjólfi  Kárssyni  úr  Flatey  1222 
(Bps.  I,  533;  Sturl.2  II,  256),  og  að  Gunnar  Markússon  sá,  sem  hér  er 
nefndr  væri  sá  hinn  sami  Gunnar  og  nefndr  er  í  Grímseyjarfor  og  féll 
þar,  og  að  þeir  hefðu  báðir  verið  að  veBtan  og  í  fylgd  Eyjólfs  Kársson- 
ar  úr  Brciðafirði.  Ef  bvo  væri,  þá  ætti  skráin  að  vera  gerð  nokkru 
fyrir  1220  eða  varla  siðar  cn  1216.  En  sá  cr  hængr  á  því,  að  hér  í 
skránni  eru  nefadir  tveir  menn,  sem  þá  hafa  ekki  verið  komnir  af  barns- 
aldri,  en  það  eru  þeir  Bjami  og  Guðmundr  Soorrasyuir,  sem  án  alls  efa 
eru  synir  Skarð-Snorra.  Snorra  tgálfs  cr  fyrst  getið  1223  (Sturl.2  I, 
263),  og  elztu  synir  hans  Bárðr  og  Sigmundr  eru  fyrst  nefudir  sem  full- 
tíða  menn  1235  (Sturl.2  I,  335,  336),  og  munu  þeir  þá  ekki  fyrir  laungu 
komnir  af  æskuskeiði.  í  Sturlungu  cr  Bjarna  Snorrasonar  fyrst  getið 
1264,  cn  þá  hefir  hann  líklega  verið  nokkuð  roskinn  maðr,  á  að  gizka 
um  eða  undir  fimtugt.  Guðmundar  sonar  Skarð-Snorra  er  að  vísu  ekki 
getið  í  ættatölum,  cn  nafn  það  er  þó  í  þeirri  ætt,  og  var  Guðmundr 
Snorrason  sýálumaðr  í  Þórnessþingi  (d.  1354)  sonr  Snorra  lögmanna 
Narfasonar,  Skarðs-Snorrasonar.  Má  ætla  að  Bynir  Skarðs-Snorra  hafi 
verið  fleatir  orðnir  fulltíða  um  1245. 

Það  gæti  í  sjálfu  eér  oltið  á  tveim  mönnum,  hver  sá  Lambkárr  sé, 
Bem  nefndr  er  hér  í  skránni,  en  það  er  á  Lambkári  Gunnsteinssyni  i 
Galtardaletungu  (Bpa  I,  599)  og  Lambkári  bróðursyni  hans  Þorgilssyni, 
er  ábóti  varð  og  lézt  1249.  Að  vísu  hafa  sumir  heldr  hneigzt  að  því, 
að  Lambkárr  Gunnsteinsson  muni  aldrei  hafa  til  verið,  og  að  í  Guð- 
mundarsögu  muni  það  ritvilla  cin  fyrir:  Þorgilssonar,  Gunnsteinssonar. 
En  móti  þeirri  ætlan  hnígr  það  þó  heldr,  að  ekki  cr  getið  neinna  barna 
Lambkárs  abóta,  en  hina  vcgar  er  getið  bæði  Helga  Lambkárssonar,  — 
föður  þeirra  séra  Aðalbranda  og  séra  Þorvalds,  —  og  Ingibjargar  Lamb- 
kársdóttur  systur  hans  i  Aðalvík,  og  kæmi  það  vel  heim  tírnans  vegna, 
að  þau  væri  börn  Lambkárs  Gunnsteinasonar.  En  hitt  er  eptir  að  vita, 
hvort  Lambkárr  GunsteinBson  hefði  verið  enn  á  lífi  1240—50,  og  er 
það  ekki  mjög  sennilegt.  Verðr  því  ekki  annað  fyrir  en  að  Lambkárr 
8á,  er  tekið  hefir  þenna  landamerkjavitnisburð,  sé  einmitt  Lambkárr  á- 
bóti.  Það  verðr  og  enn  Bennilegra,  þegar  þess  tvenns  er  gætt,  að  Sturla 
lögmaðr  Þórðarson  hefir  átt  Dögurðarnes  um  þctta  leyti,  eins  og  eézt  á 
næstu  skrá  hér  a  eptir,  og  svo  hins,  að  bvo  cr  að  ráða  sem  Lambkárr 
ábóti  muni  hafa  verið  með  Sturlu  á  Staðarhóli  hin  efztu  ár  æfi  sinnar, 
að  minsta  kosti  1242  og  úr  þvi  (Stur).2  II,  408—409).  Má  því  ætla  að 
hann  hafi  tekið  vitnisburðina  í  umboði  Sturlu,  og  er  þá  sízt  fjarri  að 
árfæra  skrána  til  hér  um  bil  1245. 


1245.  DÖGURÐARNES  Á  SKARÐSSTRÖND.  3 

Þessi  ero  landamerke  of  Daugurdarnes.  at  skalastraum- 
ur  skilur  fýrir  sunan.  gn  alptavágr  fyrir  uestan  og  fyrir 
nordan  vpp  at  raudalæk.  Þa  skilr  ór  raudalæk  sionhend- 
ing  fram  med  setorfnahollte  og  þar  yfir  þuera  mýrina  j 
giallkelsuatn.  Og  er  þar  j  mýrinni  pollr  diupr  sem  landz- 
merkit  er.  Þa  skilr  ór  uatuinv  þar  sem  foglþvf(a)  er  d 
uatzstraundinni  at  enda  uazins.  og  sionhending  j  saurbru 
þa  er  eigi  þornar  uatn  j  d  sumarit.  gnn  su  bru  er  j  gautu 
þeirri  er  liggur  framan  epter  asum  til  hraunfiallz.  gnn  vr 
saurbru  þeirri  skilr  sionhending  ofan  med  hraunfialli.  og  só 
ýfir  þuera  mýri  þa  er  j  milli  steinsholltz  er  og  hraunfiallz. 
Og  er  þar  enn  pollr  diupr  j  mýrinni  sem  landzmerkit  er. 
og  vr  þeim  polli  skilr  sionhending  ofan  epter  mýrinni  (sem)  j 
milli  steinshollz  er  og  arnarhollz.  Og  su  sionhending  allt  ofan 
j'  skogarhollt  þat  er  sem  leingst  gengur  atmyrinni  sunnan 
at  fra  biarnarstodum.  gnn  þar  í  mýrinni  fyrir  nedan  hollt- 
ith  hefst  vpp  marklækr.  og  fellr  hann  j'  sæ  fyrir  innan 
marknes.  og  skilur  sa  lækr  Davgverdarnes  og  arnarbæli. 
þa  skilia  lón  j  milli  skdleyiar  og  Dauguerdarnes.  allir  holm- 
ar  j  þeim  lónum  ut  fra  marknesi  fylgia  Dauguerdarnesi. 
huort  sem  ero  firr  skáleý  edr  nær  nema  svíneý  en  litla. 
allir  holmar  og  eýiar  þær  sem  fiarar  j  vmbhuerfvm  daug- 
uerdarnes.  fýlgia  þuí. 

Þessi  aull  landamerki  um  Daúgurdarnes.  saugdu  þeir 
steinolfr  ingimundzson.  og  pall  olafsson.  gunnar  markusson. 
(Darteinn  joansson.  og  arni  manason.  at  hia  veranda.  biarna 
snonasýni.  og  þordi  eyiolfssyni.  gvdmvnde  snorrasyni.  þor- 
leifi  marteinssyni.  jorundi  þorarinssyni.  stefani  jonssyni  og 
morgum  audrum  godum  monnum.  og  suo  stadfestu  þeir 
þenna  sinn  vitnisburd.  at  þeir  handfestu  lambkári  at  sueria 
þessi  oll  landamerki  at  vitnvm  þeirra  manna  sem  fýit  voru 
nefndir.  Og  med  þessu  hafde  lamkár  sidan  attaululaust 
medan  hann  átti  dauguerdarnes. 


2.  [um  1245]. 

Skrá  um  ítök  Dögurðarness    á   Skarðsstrónd,   að    því,    sem 

1* 


4  DÖGQRDARNES  Á  SKARDSSTRÖND.  1245. 

Sturla  (lögmaðr)  Þórðarson  sagði    og  með  slíkum  skilgrein- 
um,  gem  hann  kveðst  kaupa  og  selja. 

Eptir  afskript  Magnúsar  Einarssouar  á  Jórva  í  Haukadal  c.  1730 — 
40  af  Dögurðaruess  og  Dínionarklakkaskjölum,  sein  getið  er  hér  fyrir 
framaD.  Um  aldur  þessarar  skrár  er  þess  að  geta,  að  húu  stendr  í 
handritinu  áföst  fyrri  skránni,  og  má  því  helzt  ætla,  að  húu  sé  frá, 
sama  tíma.    Að  öðru  leyti  verðr  ekki  sagt  nákvæmar   um    aldr    hennar. 

Þessi  fýlgia  ítök  Dauguerdarnesi. 

stödhrossa  beit  á  kuennahuols  hialla.  tuo  mánude. 
annan  a  haust.  enn  annan  mánud  á  vor.  íimm  hrossum. 
þrimur  gömlum.  enn  tueimur  ungum.  og  færa  suo  langt  vpp 
at  eigi  siai  heiman  fra  bænahus  Dyrum.  þar  í  moti  d  kuenna- 
hvoll  torfskurdj  salltnes.  og  liggur  þar  hagagardur  vm  þuert 
nesit  sæfa  í  milli.  og  eig(u)  þeir  af  kuennahuali  fyrir  fram- 
an  gardinn  a  medan  þar  vinzt. 

annat  itak  er  j  arngrímsstada  land.  þat  er  eing  allt 
milli  fabeinsdr  og  uídilækiar.  nedan  fra  raudalæk  og  allt 
upp  undir  laugabrecku.  og  þar  undan  breckunni  fram  j  uíde- 
læk.  þá  er  íiarbeit  þadan  af  allt  upp  vm  kallzhaga  undir 
brun  í  milli  fabeinsár  og  uídilækiar.  ef  selfor  er  haufd  vr 
Dauguardarnesi1). 

Þridia  ítak  a  kirkian  j  Dauguerdarnesi  j  Budardal 
undir  suartzhamar.  sex  gelldnauta  afriett.  og  eiga  þeir  ur 
Daugverdarnesi  at  fa  mann  vm  dags  sakir  at  bæta  at  haga- 
gardi  þa  (er)  nautin  ero  rekin. 

fiorda  jtak  d  enn  kirkian  j  Daugverdarnesi  skög  j 
hravnfialli  nedanverdu  milli  hraunsnefia  tueggia.  og  horfir 
su  skogarkinn  ofan  at  steinshollti. 

CTOed  þessum  greinum  hefir  Daugverdarnes  bæde  verit 
sellt  og  keypt  at  þuí  sem  sturla  þordarson  sagde.  og  med 
slikvm  skilgreinum  kvezt  hann  kaupa  og  selia. 


3.  1263. 

Gtamli  sáttmáli  af  hendi  IslendÍDga  við  Hákon  konung  gamla 
um  skattgjald  og  landsréttindi  íslands. 

l)  Svo. 


1263.  GAMLI  SÁTTMÁLI.  5 

Stockholmssafn  C4  bl.  117a— 118a,  fikinnbók  mcð  hendi  Ara  Ó!afs- 
sonar  frá  Hafgrímsstöðum  1585  eða  síðar.  Þessi  texti  af  gamla  sátt- 
mála  er  notaðr  við  orðamun  (C)  af  Norðmönnum  við  útgáfu  þeirra  af 
sáttmálanum  í  Norges  gamle  Love  I,  460—61.  Segja  þeir  bðkina  skrif- 
aða  c.  1600  og  árfæra  sáttmálann  til  1262,  en  Jón  Sigurðsson  færir 
hann  til  1264,  og  notaði  hann  aldrei  eða  hafði  jafnvel  aldrei  í  höndum 
þessa  skinnbók.  Þó  að  það  Bé  að  bera  í  bakkafullan  lækinn  að  prenta 
þenna  sáttraála,  jafn  opt  og  hann  er  prentaðr  í  I.  bindi  safns  þessa  (661 
—716),  þykir  mér  þó  rétt  að  prenta  hann  hér  eptir  þessari  skinnbók, 
sem  ein  allra  árfærir  hann  sjálf,  hvað  mikið  eða  lítið  mark  sem  á  ár- 
færslunni  er  takandi  (sbr.  DI.  I,  671). 

Gamli  sattmali  vm  skatt. 

J  Nafni  fodur  oc  sonar  oc  anda  heilags : 

War  med  þessíí  jatad  oc  samþýckt  skattgialldi  af  js- 
landi  vnder  noregs  kruno  af  almuganum  med  lofataki  dd 
alþingi  en  ongu  odrú: 

Wær  biodum  virduligúm  herra  hakoni  kongi  hinum 
korunada  vora  þioníístu  vnder  þa  grein  laganna  sem  sam- 
þyckt  er  milli  kongdomsins  oc  þegnanna    er  landit  byggia. 

fyrsta  grein. 

J  fyrstú  grein  ad  vier  vilium  giallda  kongi  skatt  oc 
þingfararkaúp  scm  logbok  vottar  oc  alla  þegnskýlldu.  Súo 
framt  sem  halldit  er  vid  oss  þat  dd  motj  var  jdtad  skatt- 
inum. 

J  fýrstíi  ad  vtanstefningar  skilldúm  vier  onguar  hafa 
vtaii  þeir  menn  sem  dæmder  verda  af  vorúm  monnum  dd 
alþingi  bdrt  af  landinú. 

Jtem  ad  jslendsker  sie  logmenn  oc  sýslúmenn  hier 
dd  landiníí  af  þeirra  ætt  sem  ad  fornú  hafa  godordin  vpp 
giefid. 

Jtem  ad  vj  hafskip  gangi  dd  hueriú  arj  til  landsins 
forfallalaust. 

grfder  skulú  vpp  giefast  firir  jslendskúm  monnum  j 
noregi  huersu  leingi  sem  stadit  hafa.  þegar  rietter  arfar 
koma  til  edur  þöirra  vmbodzmenn.  landaurar  skulií  oc  vpp 
gefast. 

Jtem  skulú  jslendsker  menn  hafa  slijkan  riett  j  noregi 
sem  þeir  hafa  ddur  bestan  haft. 


6  HELGAFELLSKLAUSTB,  1302. 

Jtem  ad  kongur  lati  oss  na  fridi  oc  jslendskíím  log- 
íím  epter  þui  sem  logbok  vor  vottar  oc  hann  hefur  bodit  j 
sijnum  brefiím  sem  &ííd  giefur  honum  framast  vit  til. 

Jtem  jarl  vilium  vier  hafa  yfer  oss  medan  hann  heldur 
trúnad  vid  ydur  en  frid  vid  oss. 

"Hallda  skulú  vier  og  vorer  arfar  allan  trúnad  vid  ýdur 
medan  þier  oc  ydrer  arfar  hallda  trúnad  vid  oss  oc  þessar 
fyrskrifadar  sættargiörder.  en  laíiser  ef  rofin  verdur  af  ýdari 
alfú  ad  bestu  manna  ýfersýn:     Anno  CD.  ijc  lxiij. 


4.  19.  Júní  1302.      á  Þórsnessþingi. 

Vitnisbtjrðr  Bárðar  (lögmanns)  Högnasonar  og  Sturlu  Jóns- 
sonar  um  gjöf  Marteins.  Narfasonar  á  Höskuldsey  til  Helga- 
fellsklaustrs. 

Eptir  skjalabók  úr  eafni  JónB  háyfirdómara  Pétrssotiar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  157»,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðasonar  c. 
1600.  Sbr.  Dipl.  Ial.  II,  Nr.  174. 

Bdrdar  logmans  og  Sturla  Jonssonar 
vitnizburdur  vm  Hoskolldzey. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Bardur  Hognason  og  Stulle  Jonsson  quediu  guds  og 
sijna  kunnigt  giorandi  ad  vid  vorum  j  hia  er  þeir  sijra 
Bardur  prestur  og1)  pdll  kimblason  vottudu1)  ad:  Marteinn 
Narfason  gaf  Hoskolldzey  fyrir  j  vetri  og  20  stadnum  a 
Helgafelli  til  eignar.  og  þar  visse  eingi  ad  Marteinn  hefdi 
þessa  firnefnda  ey  aptur  vnder  sig  tekid  til  eignar.  skrifade 
bardur  logmadur  þenna  eid  a  Tyrzdagin  j  trinitatizvijku.  d 
þornessþinge.  ad  hiaverandi  abotanum  og  odrum  godum 
monnum. 

Og  til  sanninda  hier  vm. 

*)  b.  v.;  vantar  í  hdr. 


1311.  ÞORLEIKSSTAÐIR.  7 

5.  23.  Júní  1311.    á  Þorleiksstöðum. 

Bréf  um  landamerki  Þorleiksstaða  í  Blönduhlíð. 

Frumbréfasafn  Jóns  háyíirdómara  Pétrssonar  í  transskripti  á  skinni 
frá  21/ö  1546;  nú  í  Landsbókasafni.  Bréf  þetta  er  grunsamlegt  og  því 
líkt  sem  það  sé  falsbréf.    Sbr.  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  7. 

011um  monnum  sem  þetta  Brief  siaa  edur  heyra  senda 
Paull  prestr  Þorsteinsson  og  Olafur  Ge(i)rmundsson  quediu 
Guds  og  sina  kunnugt  giorandi  at  sub  Anno  Graciæ  CDilles- 
simo  trecentessimo  Decimo  primo  næsta  Dag  fyrir  Jons 
CDesso  Baptistæ  aa  Thorleikstodum  i  Blönduhhjd  aa  landa- 
deild(a)r  stefnu  fyrir  Gudmundi  lðgmanni  worum  vid  hida 
og  heirdum  a  þ&  nefudur  Gudmund  logmadr  tok  so  fallinn 
£ijd  af  Haralldi  Sigrdssyni  og  Þoruni  sistr  hans.  Jsleifi 
Brandssýní  og  joni  Bergsveinssyni  at  su  væri  landeign  Thor- 
leikstada  uti  marklaag  ur  henni  rædur  gardur  yíir  aasinn 
Sionhending  upp  i  sonefnda  AkraDæl.  ur  marklaag  deilir 
stefna  ofaii  yfir  Giegner  westr  i  illakijl.  sem  afdeilir  Akra- 
kijn  allt  fram  i  fremra  Giegnirs  drog  til  þvergarda.  ur  þeini 
upp  beina  stefnu  i  hrolfstadalæk.  rædur  hann  sijdan  merk- 
ium  milli  COiklabæ(a)r  og  Thorleikstada  upp  til  mots  vit 
stein  sem  stendur  i  myrinne  sudur  og  upp  undan  CDosa- 
grund.  undan  steininum  rædr  gardr  sionhending  sunnan 
loptsgerdi  fýrer  utan  waglatun  og  so  beint  upp  epter  riett- 
sýnis  i  fiallseggina.  €pter  þessari  eidfestri  profan  dæmdi 
welnefndur  logmann  Gudmundr  tiltekid  land  under  Thor- 
leikstadi  med  fullum  laga  atkvædum. 


6.  1312. 

25.  Júlí  150G.  á  Hólum. 

Máldagi    Háls   kirkju    í   Fnjóskadal    í   transskripti  þriggja 
presta  (Falsbréf). 

Frumrit  á  skinni  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni.  Innsiglið  fyrsta  er  heilt  og  stendr  á  því  nafn  Gottskálks 
Jónssonar.  Annars  sýnist  bréfið  ekki  geta  verið  svo  gamalt  sem  frá 
1506  með  neinu  móti  og  er  óyggjandi  fálsbréf. 


8  HÁLS  í  FNJÓSKADAL.  1312. 

Þat  mcdkienunat  vid  gottskalk  ionsson  ion  gottskalk- 
son  og  olafur  tumasson  prcstar  at  vit  bofum  sied  oc  yfer 
lesid  a  holum  j  hiallttadal  fornan  maldaga  halz  kirkiu  j 
fnioskadal  er  skrifadur  hefur  verit  ODcccxn  arum  epter  gudz 
burd  so  latande  ord  epter  ord  sem  hier  epter  stendur 
skrifat. 

kirkia  hiiis  héilaga  pieturs  postula  a  halse  j  fnioska- 
dal.  hun  á  alltt  heimalaiid.  Birningstadi.  karabstadi.  Sand- 
hauga.  lambselldi  wm  allaii  fnioskadal  oc  auil  torfa  millum 
þuerar  oc  fnioskar  þiugmannalækiar  og  markdælar  [er  ligg- 
ur  fyrir  sunnan  langhöl  vit  voluwhrdu.  og  riettsjnis  ofan 
alltt  j  þann  gard  er  ligur  ofan  at  fnioskæ,  gagnvart  sidra 
skoga  landamerki1).  seka  a  fliotz  sandi.  siettungur  bædi 
hualreka  og  vidreka  fra  íliotzose.  nær  til  midz  sandz.  siett- 
ungur  vidur  liösvetninga.  so  oc  j  nattfaravikum  millum 
huanndala  og  suíínar.  oc  skal  allur  sa  siettungur  fyrst 
takaz.  teigur  filger  j  kinn  nordur.  ut  fra  finstodum  oc 
þjfeteigur  innan  garda.  afriett  aa  heidi  ut.  haalzmanna 
tungur. 

oc  til  sannenda  hier  wm  settum  vit  vor  iiisigli  fyrir 
þennan  maldaga.  aa  Holum  j  hiallttadal  aa  sialfa  Jacobz- 
messo  arum  epter  gudz  burd  CDdvi. 

[Upplesed  fyrer  Herads  þijngs  Rettonum  á  Halse  d.  3  Maji  Anno 
1740. 

Testera 

J  Benedixaon  Joon  Eggertson 

Upplesed  fyrer  Mantals  þijngs  Rettenum  aa  Halsi  d.  24.  Maii  1743 
Testera 

J  Benedixson  Oddur  Olafsson2). 

')  [Detti  er  sá  kafli  máldagans,  sem  hér  virðist  vera  falsaðr,  o%  til 
þess  að  koma  þessum  kafla  inn  hefir  leikrinn  verið  gorðr,  því  að  þetta 
stendr  í  eingum  máldagabókum  biskupastólsins  á  Hóium  (Sjá  Dipl.  Isl. 
II,  439;  III,  572;  V,  298),  Ef  evona  áríðandi  ákvæði  hefðu  verið  kom- 
in  inn  í  máldagann  á  dögum  Jörundar  biskups,  er  óhugsandi  að  hinir 
síðari  biskupar  hefðu  folt  það  niðr,  svo  að  þetta  hlýtr  að  vera  fals,  og 
ártai  svo  sett  af  handahófi.    2)  [Utan  á  bréfinu. 


1357.  HELGAFELLSKLAUSTR.  9 

7.  23.  Fcbrúar  1357.  á  Helgafelli. 

Ísgeíme    ábóti    á  Helgafelli   selr    Þórði   Flosasyni  jörðina  í 
Einiholtum  fyrir  Héðara-Lón  og  nokkurt  lausafé. 

Eptir  skjalabök  úr  safni  Jóns  háyíirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to  bl.  151a,  moð  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðesonar  c. 
1600.  Örstntt  ágrip  af  þessu  bréfi  með  ártali  1350  er  prentað  í  Dipl. 
Isl.  II,  Nr.  531. 

Kaup  fyrir  nedra1)  Lone. 

Anno1)  Domini  Amen  var  þetta  kaup  þeirra  asgrimz 
abota  ad  Helgafelli  og  Þordar  flosasonar  ad  abote  selur 
honum  Jord  alla  j  EyíiehoHtum  med  ollu  þui  sem  fylgdi  ad 
fornu  og  nyiu  og  hann  og  stadurinn  vard  fremst  eigandi 
ad.  Hier  j  mot  gefur  Þordur  land  allt  j  hiedara  Lóne  med 
ollu  þui  hann  vard  fremst  eigandi  ad.  þar  ofaii  d  fiogur 
hundrut  vadmala  og  hest  slijkan  sem  Þordur  vill.  Jtem 
kw  og  hross  þrievett.  er  stendur  med  Jordunne.  skal  a- 
bote  og  stadurinn  suara  Lagariptingum  d  Eyneholltum. 
enn  Þordur  d  Jord  og  gosse  þui  sem  hann  gefur  fyrir. 

for  þetta  kaup  fram  ad  Helgafelli  jn  vigilia  Matthie 
1357. 


8.  27.  Septcmber  [1358].    á  Stað  á  Ölduhrygg. 

Samninge  Ásgríms  ábóta  á  Helgafelli  og  Órækju  Sturluson- 
ar  um  landamerki  Ingjaldshvols  undir  Jókli  með  þeim  atrið- 
um  fleirum,  er  bréfið  greinir. 

Eptir  skjalabfik  úr  safni  Jðns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  L^nds- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  148b — 149a,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðs- 
sonar  c.  1600. 

Brief  um  landamerke  Jngialldzhuolz  mille  Asgrijmz 
abota  og  Orækiu  Sturlusonar. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

Var  þesse    skilmale    mille  Asgnjmz    abota    og   orækiu 
Sturlusonar   vm    þann    agreining    sera    mille  þeirra   bar  af 


^)  Svo. 


10  HELGAFELLSKLAUSTR.  1358. 

stadarinz  vegna  ad  Helgafelli  og  Jngialldzhuolz  ad  stadar- 
inz  Eign  skillde  æfinleg  þadaii  j  fra.  og1)  allur  skialld- 
breidur  mille  nefndra  takmarka.  Jardfallalækiar  og  Holmz- 
kijlu.  og  þar  med  allur  Bíírfellzdalur.  d  allaii  hatt  kuitt 
og  akiærulaust  fyrir  orækiu  og  hanz  erfingium.  skilldi 
nefndur  orækia  hafa  manadar  beit  fie  sijnu  j  bwrfellzdal 
medan  hann  býggie  a  Jngialldzhuole.  so  framtt  sem  hann 
være  stadnum  thil  greida  vm  þad  sem  hann  kynne  med  ad 
þurfa.  Hier  med  skilldi  orækia  giora  stadnum  slijkan  god- 
vilia.  sem  hann  villdi  fyrir  þann  averka.  sem  hann  hafde 
vinna  latid  a  skialldbreid.  sijdan  stadnum  var  dæmdur  hann 
til  eignar.  enn  vm  Eif  og  reka  fyrir  Hraunskardi  skylldu 
(þeir)  þad  ad  sætt  hafa  og  stodugtt  hallda  fyrir  sig  og 
sijnum  epterkomendum.  sem  þeir  menn  giorde  þar  vm.  sem 
gyrder  biskup  nefnde  til. 

var  þesse  sattargiord  a  stad  d  ollduhrygg  in  festo 
sanctorum  martyrum  Cosmi  og  Damiani2). 

og  til  sanninda  hier  vm.  setti  sijra  flose  Jonsson.  Þor- 
leifur  Sdmsson.  Biorn  Sturlason.  prestar.  Snorre  andriesson. 
Biorn  Jonsson.  leikmenn.  et  cetera. 


9.  [1358]. 

Þokgils  Guðlaugsson  lofar  Ásgrími  ábóta  á  Helgafelli,  stað- 
num  til  eignar,  hálfri  jörðunni  Keflavík  undir  Jökli,  gegn 
því  að  ábóti  taki  Lopt  son  sinn  til  kosts  og  kenslu  á  stað- 
inn,  svo  að  hann  megi  vígjast  til  messudjákns. 

Entir  skjalabók  úr  safai  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Landa- 
bókasafai  858.  4to,  bl.  151  a—b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðasonar 
c.  1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  er  prentað  í  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  259,  með 
ártali  1377,  sem  þar  er  tekið  eptir  Kirkjusögu  Einns  biskups,  en  af 
samanburði  við  önnur  Helgafellsskjöl,  sem  nú  eru  frsm  komin,  fær  það 
ekki  staðizt,  og  verðr  ártalið  að  vera  hér  um  bil  1358. 


*)  Svo.  2)  Ártal  bréfsins  mun  vera  hér  um  bil  1358,  því  að  10. 
Marts  1356  kaupir  Órækja  Ingjaldshól,  og  Gyrðr  biskup  er  enn  á  lífi, 
þegar  þetta  bréf  er  gert,  en  hann  dó  1360  (sbr.  DipL  IbI.  III,  Nr.  78). 


1358.  HFLGAFELLSKLAUSTR.  11 

Giafabref  fyrir  halfre  Kieflavijk. 

Jn  nomine  Domini  Amen 

var  þetta  kaup  þeirra  asgrimz  med  guds  nad  abota  a 
Helgafelli  og  Þorgijlz  gudlaugssonar  ad  Abote  tekur  med 
Loffte  syne  hanz  a  þennan  hatt  ad  hann  jatar  honum  a 
stadarins  vegna  kostc  og  kiendslu  þar  til  ad  hann  er  so 
fær  fyrir  namz  saker  ad  biskup  vilie  vijgia  hann  til  messu- 
diaknz  stiettar.  Hier  j  mot  lofar  Þorgilz  til  stadarins  til 
æfinligrar  eignar  land  ad  kieflavijk  halftt  fyrir  8C.  ef  þad 
reiknast  so  mijkid  med  sannindum.  ad  fornu  lægie.  enn 
leggia  slijktt  til  sem  vantar.  med  ollum  þeim  gognum  og 
gædum  sem  þad  hefur  att  ad  fornu  og  nyo  og  hann  vard 
eigandi  ad  og  þar  til  v  kugillde  og  hest.  sie  pillturinn  so 
torvelldur  til  ndmz  eda  deyr  hann  fyrr  enn  hann  fær  þess- 
ar  vijgslur.  eda  einhuor  forfoll  ganga  til  ad  eigi  er  von  ad 
hanu  fae  þessar  vijgslur.  þa  skilur  þorgilz  sier  aptur  so 
mikla  peninga  sem  afganga  koste  hanz  og  næme.  þurfe 
hann  og  so  langa  yfersetu  til  nams  ad  skynsomum  monn- 
um  virdist  ad  stadurinn  sie  eigi  halldinn  af  þessari  forgipt. 
þa  skal  til  leggia  so  jafnt  þyke. 

voro  þesser  vottar  vid  Jon  Solmundarson.  Snorre  And- 
ressou.  Eyolfur  biarnarson.  gudmundur  aurnolfsson  et 
cetera. 


10.  [um  1360]. 

IIallvarbe  Oddsson  selr  Helgafellsklaustri  jörðina  í  Hrúts- 
holti  í  Hnappadalssýslu,  að  sérlega  tiltöldum  skógi  og  eingi 
í  Söðulsholtsland. 

Eptit  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bfikasafni  858.  4to?  bl.  137b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.    (=  Dipl.  Isl.  m,  Nr.  105). 

Giafabref  fyrir  Hrusshollte. 
Hallvardur  Oddsson  selldi  klaustrinu  og  Asgrime  abote 
Jordina  Hrusshollt  med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem 
þar  &  ad  fylgia  ad  tiltoldu  sierliga  skogie  þeim  er  stendur 


12  HELGAFELLSKLAUSTR.  1360. 

fyrir  sunnaíi  dna  fyrir  sunnaii  modruskalahollt   og   cingie  j 
Sodulholltz  Jord  sem  bref  þar  vm  giortt   vottar   et   cetera. 
[Hier  vanttar  ij  blod  j  maldagann1). 


11.  [1360]. 

Snokei  Andrésson  selr  Ásgrími  ábóta  og  klaustrinu  á  Helga- 
felli  jörðina  að  Horni  fyrir  fjórðung  í  Berserkseyri  og  lausa- 
fé  að  auk,  og  er  þar  í  talin  bók,  er  Kolbrún  heitir. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pátrssonar,  nn  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  152b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  SigurðsEonar  c. 
1600.  Þetta  bréf  er  prentað  í  Dipi.  Isl.  III,  Nr.  257  eptir  nokkuð  af- 
bökuðum  afdkriptum,  og  með  efablöndnu  áitali  1377,  setn  þar  er  tekið 
eptir  Kirkjusögu  Finns  biskups.  En  það  er  bart  af  þeim  H  lgafells- 
bréfum,  sem  nú  eru  komin  fram,  að  það  ártal  fær  ekki  staðizt.  í  af- 
skript  af  bréfinu,  sem  komin  cr  frá  séra  Guðranndi  Jónasyni  Hellna- 
preati,  stendr  ártalið  1460,  sem  að  vísu  er  rangt,  og  hefir  með  öðru 
orðið  til  þess  að  sagnaritarar  hafa  talið,  að  sá  hafi  heitið  Ásgrímr  er 
ábóti  var  á  Helga-foili  það  ár  [(1460).  Sjá  Tímarit  Bókmentafélagsins 
VIII,  233].  Eun  þótt  þotta  sé  rangt,  sýnist  það  þ6  að  nokkru  benda  í 
rétta  átt,  og  mun  vera  farið  aldavilt  af  misritan,  svo  að  hið  rétta  ártal 
bréfsins  verðr  1360.  Kemr  það  vel  heim,  því  að  nú  or  það  ljóst  orðið, 
að  Helgafellsklaustr  fær  fyrst  alla  Akrey  hjá  Snorra  Andréssyni  1365 
(sjá  Nr.  18  hér  á  eptir). 

Kaup  fyrer  Horne. 
Jn  noinine  Domini  Amen 

var  þetta  kaup  þeirra  abota  Asgrimz  og  snorra  And- 
riessonar  ad  snorre  selur  abota  Jord  ad  Horne  med  ollum 
þeim  gognum  og  gædum  sem  þui  landi  fylgia  a  og  hann 
vard  fremst  eigandi  ad.  Hier  j  mot  gefur  aboti  j  berserss- 
eyre  fiordung  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem  a- 
botin  vard  fremst  eigandi  ad.  og  þeirre  Jordu  eigu  ad 
fylgia  til  fiordungz  og  vc  er  sijra  Thomas  Snorrason  gaf  til 
stadarinz  j  sijnu  Testamente  og  þar  til  bok  er  kolbrun  er 
kollud.  og  leiguburd  af  halfri  akurey  med  tueggia  kugillda 
lcigu.  ero  þau  merke  ad  mitt  hraunskard  di  fra  þorustada- 


l)  [á  spássíu  í  handritinu. 


1362.  HELGAFELLSKLAUSTB.  13 

firdi  milluni  bornzselia  og  kothraunz.  skilde  huor  sier  aptur 
þad  sem  hefdi  at(t)  ef  nockrar  lagariptÍDgar  geinge  d. 

voro  þesscr  vottar  vid  sijra  Jon  Hall(dor)sson.  sijra 
Snorrc  þordarson.  Halldor  Jonsson  og  Einar  Gudmundsson 
[og  marger  adrer  goder  menn1). 


12.  14.  Jauúar  [1362].     í  Gfrunnasundsnesi. 

Einae  Þorláksson  fær  Ásgrími  ábóta  og  klaustrinu  á  Helga- 
felli  jarðirnar  í  Botni  og  á  Þórustöðum,  en  skilr  Þorbirni 
frænda  sinum  í  mót  kost,  klæði  og  kenslu,  þar  til  hann 
væri  vígðr  til  prests,  og  þar  með  fimm  hundruð  í  bókum, 
messuklæði  og  kaleik. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  Pétresonar  háyfirdómara,  nú  í  Lands- 
bókasafní  858.  4to?  bl.  151b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  cr  prentað  í  Dipl.  Ial.  III,  Nr.  256,  með  ár- 
tali  1377,  sem  þar  er  tekið  eptir  Kirkjusögu  Finns  biskups,  en  fær  nú 
ekki  hæglega  staðizt  eptir  að  komið  er  í  ljós  testamentisbréf  Einars 
Þorlákssonar  frá  14.  Janúar  1362,  því  að  svo  sem  það  er  orðað  hefir 
Einar  þá  verið  dauða  nær  og  þá,  dagana  verið  nð  ráðstafa  RÍnum  efnum, 
sem  honum  þótti  mestu  varða,  og  mun  hann  hafi  dáið  það  ár.  Er  því 
ljósast  að  þetta  bréf  geti  ekki  yngra  verið  en  1362,  og  frá  því  ári  mun 
það  vera.     Einar  hefir  verið  bróðir  Ketils  hirÖ3tjóra. 

Kaupbrief  fyrir  Botne. 
Jn  nomini2)  Domini  Amen 

var  þetta  kaup  þeirra  asgrimz  abota  og  Einarz  Þor- 
lakssonar  ad  abote  tok  med  Þorbijrne  frænda  hanz  og  jat- 
ade  honum  koste.  kiendslu  og  klædum.  þar  til  hann  væri 
prestur  ad  vijgslu.  ef  honum  yrde  þad  audit  og  þar  med 
vc  j  bokum  og  messuklædum  og  kaleik.  hier  j  mot  lagdi 
Einar  til  klaustursinz  Jord  j  botne  og  a  Þorustodum.  v  ku- 
gilldi  og  vc  j  haustlagie. 

var  þetta  bref  giortt  (j)  grunnasundznese  post  octav- 
am  Epiphaniæ8)  þessum  monnum  hiaverondum  sijra  Þorleife 

«)  [sl.  858;  b.  v.  sbr.  Dipl.  Isl.  III,  bls.  313.  2)  Svo.  3)  Þetta  er  helzt 
svo  að  skilja,  vanti  hér  ekki  í,  að  dagsetningin  sé  næBta  dag  eftir 
áttund  þrcttánda  dags  cða  14.  Jan. 


14  TESTAMENT  EINARS.  1362. 

Jonssyni.    Lopti  diakna   þorgilssyne.    augnmnde    Þorvallds- 
syne  og  Olafe  Þorsteinssyne. 


13.  14.  Janúar  1362. 

Testamentisbrép  Einárs  Þorlákssonar  (bróður  Ketils  hirð- 
stjóra),  þar  seni  hann  meðal  annars  gefr  Helgafellsklaustri 
til  legs  sér  jörðina  í  Hraunfirði. 

Eptir  ekjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafai  858.  4to,  bl.  152,  raeð  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.    Örstutt  ágrip  af  þessu  bréfi  er  prentað  í  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  153. 

Giafabref  fyrir  Hornzfirde1). 
Jn  nomine  Domini  Amen 

giore  eg  Einar  Þorlaksson  þetta  testamentum  til  synda- 
lausnar  mier  og  saluhialpar  heill  ad  samvitsku  þo  nockud 
sie  krangtt  j  lijkamanum. 

(J)  fyrstu  ad  eg  kys  mig  liggia  ad  H(eilagri)  Helga- 
fellzkirkiu  epter  þui  sem  gyrder  biskup  j  Skcdlhollte  hefur 
þar  orlof  til  giefit.  hef  eg  til  þess  legz  lagtt  land  allt  j 
Hraunfirdi1).  med  þessum  skilmala  ad  sex  fiordungar  smiorz 
skulu  giefast  drtijdardag  minn  þurfamonnum  af  stadnnm  ad 
Helgafelle  æfinliga.  og  seigiast  salumessa  drtijdardaginn 
æfinliga  med  ollum  tonum  sungnum  salutijdum.  og  nefna 
mic  thil  bænar  huorn  sunnudag  j  kirkiu.  hef  eg  hier  med 
adur  lagtt  thil  stadarinz  j  Testamentum  xc  et  cetera.  hefur 
abote.  med  brædra  sinna  samþycke.  jatad  mier  brodurligri 
vtferd.  med  þuilijkum  eptergiordum  sem  þeim  heyrir. 

Jtem  ijc  til  stadarinz  j  skddlhollte. 

krossholltzkirkiu  jc. 

jc  kirkiu  j  nortungu. 

jc  kirkiu  j  dse. 

jc  fatækum  monnum  jnnan  xij  manada. 

skal  þetta  allt  riettgolldid  j  vadmalum. 

jc  fatækum  monnum  j  kosti  og  klædum  jnnan  sio  natta. 


l)  Svo. 


1362.  HELGAPELLSKLAUSTR.  15 

Sugurdi  brodur  mijnuni  kw. 

Þorgierde  Hauskolldzdottur  .vc.  iij  kugilldi  og  ijc  j 
þaríligum  hlutum. 

jc  konu  þoralfz. 

morg1)  jngolíi. 

gior(i)  eg  skylldugliga  ad  allar  mijnar  vijsskullder 
(greidist)  þær  sem  eg  atti  ad  lwka.  gef  eg  mig  gude  j  valld 
og  mijna  sal  med  jdran  og  audmiuku  hiartta.  enn  eg  neita 
íiandanum  ovin  allra  godra  hluta.  og  ollum  odrum  jllum 
hlutum.  bid  eg  drottinn  minn  og  þijna  sætustu  modur  og 
alla  helga  til  arnadar  ordz.  skal  mitt  Testamentum  standa 
obrigdugliga  hiedan  af. 

Actum  Anno  1362  in  festo  felicis. 


14.  27.  Decembcr  1362. 

Björn  Jörundarson  selr  Ásgrími  ábóta  að  Helgafelli  jörðina 
á  Bakka  (í  Helgafellssveit)  fyrir  lausafé. 

Eptir  Bkjalabók  úr  safui  Jóna  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasaíni  858.  4to,  bl.  152b— 153a,  með  hendi  Jóna  lögmanns  Sigurðs- 
eonar  c.  1600.  —  Örstutt  ágrip  af  þessu  bréfi  með  ágizkuðu  ártali  1360 
er  prentað  í  Dipl.  Iel.  III,  Nr.  106. 

Brieff  fyrir  Backa. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  asgrimz  abota  ad  Helgafelle  og 
Biarnar2)  Jorundarsonar  ad  Abote  keypti3)  ad  honum  land 
allt  a  backa  med  ollum  þeim  gaugnum  og  giædum  sem 
hann  vard  fremst  eigandi  ad.  og  þui  atte  ad  fylgia  ad 
fornu  og  nyiu.  Hier  j  mote  giefur  aboti  bijrne  kyr  v.  v 
asaudar  kugilldi.  giellíiar  kugilldi.  íimttan  .c  vadmala.  vc  j 
gripum  vird  til  fullra  aura.  Lwka  a  fyrsta  dre  xijc  j  vad- 
mdlum  og  iijc  j  gripum.  enn  a  thueimur  drum  odrum  skal 
lwkast  ad  helminge  allt  annat    landz    verdit.    nema   abote 


')  Þ.  e.  mörk.    a)    Hann   er   kallaðr    Bjarni  í  ágripinu.     3)   b.    v.; 
vantar  í  ndr. 


16  HELGAFELLSKLAUSTR.  1364 

vilie  lwka  skiotara.  lwkast  xij  alner  j  leigu  af  huoriu  hund- 
radi  er  olwktt  er.  skal  biorn  abyrgiast  allar  lagariptingar 
d  lande  og  lwka  stadnum  jafnmarga  og  jafnfrida  aura  apt- 
ur  j  mote  ef  brigdast  kann.  enn  abote  er  skyildugur  ad 
hallda  Jordinne  til  laga.  skilur  bijorn  sier  aptur  so  morg 
hundrut  og  jafnfrid  j  jaurdu  sem  eigi  verda  lwktt. 

voro  þesser  kaupvottar.  Sijra  Snorre  officialis.  sijra 
ílosi.  Þordur  flosason.  Snorre  Andriesson.  Biorn  Jonsson. 
Sueirn  Solrunarson.  Jon  gudmundsson.  Anno  1362  in  festo 
Johanniz  apostoli. 


15.  22.  Apríl  1364. 

Samningr  frú  Haldóru  Þorvaldsdóttur  og  Ásgríms  ábóta  um 
jarðirnar  Hóla,  Garða  og  Þæfustein,  er  Haldóra  hafði  áðr 
gefið  Helgafellsklaustri,  svo  og  um  önnur  fjárskipti. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  i  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  150a — b,  með  hendi  Jóns  löginanus  Sigurðssonar, 
c.  1600.    Ágrip  bréfs  þessa  er  prentað  í  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  171. 

Brief  fyrir  Hoolum.  gordum  og  þæfusteine. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þesse  skilmale  Asgrimz  abota  og  fru  Halldoru 
Þorvalldzdottur  vm  leiguburd  a  þessum  Jordum  þrimur  sem 
hun  hafdi  ddur  giefid  stadnum  a  Helgafelli  a  Snæfellznesi 
Hoolum.  gordum  og  þæfusteine.  Enn  nu  endurnyiade  hun 
þa  somu  giof  med  handlogum  vid  Abota  Asgrijm  alagalaust 
vid  stadin  til  nockurz  þunga  d  þann  mata  ad  stadurinn 
skilldi  þær  æfinliga  eiga.  med  ollum  þeim  hlunnendum.  sem 
þeim  fylgdi.  Enn  abotinn  skillde  lwka  fru  Halldoru  xx 
vætter  skreidar.  og  þar  til  huortt  er  abotinn  vill  x  vætter 
skreidar  edur  ij  fiordunga  smiorz  fyrir  hueria  vætt.  Jtem 
fær  hun  Abota  til  leiguburdar  dtta  kyr  og  fiogur  asaudar 
kugilldi.  skal  þar  lwkast  j  leigu  iij  vætter  smiorz.  skal 
þesse  Jarda  leiga  og  kugilldi  lwkast  ad  Helgafelli  d  huortt 
dr.  d  stadurinn  hier  af  x  kugilldi.  Jtem  skal  smdvidur 
leggiast  af  rekum  til  firsagdra  jarda.  so  ad  þær  verdi  leigu- 


1364.  HELGAFELLSKLAUSTR.  17 

færar.  Enn  fríl  Halldora  skal  hafa  hualreka  og  hina  stærru 
vidu.  medan  hun  lijfcr.  og  skipa  þui  vid  stadinn  sem  hun 
vill.  enn  stadurenn  cL  allail  reka  med  fyrgreindnm  Jordum 
og  kugilldum  stadnum  frials  alþingiss  og  loigulaus. 

Og  til  sanninda  hicr. 

Anno  1364  decimo  calendas  Maij. 


16.  23.  Júní  [1364].  í  Görðum. 

Gyeðr  bóndi  (Þorvarðsson)  selr  með  samþykki  Ingu  hús- 
freyju  sinnar  Ásgrími  ábóta  og  staðnum  á  Helgafelli  jörð- 
ina  í  Vatnsholti  í  Staðarsveit  fyrir  Svarfhól  í  Miklabolts- 
hrepp,  með  flcira  skilorði,  er  bréfið  greinir. 

Eptir  skjalabók  úr  Bafni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  142  a,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.  Ágrip  af  þesau  bréfi  er  prentað  í  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  61,  með  ár- 
tali  1354  að  ágizkan,  en  í  handritum  stendr  1345,  sem  ekki  fær  stað- 
izt.  Nú  síðan  þetta  bréf  er  komið  fram  nokkurn  veginn  heilt  og  önnur 
fleiri  Helgafellsskjöl,  er  að  ráða  að  ártal  þess  muni  vera  1364. 

Kaup  fyrir  vatzhollti. 
Jn  nomine  Domini  Amen 

var  þetta  kaup  þeirra  asgrims  abota  stadarinz  vegna 
ad  Helgafelli  og  gýrdz  bonda  med  handlagie  og  samþýcke 
Jngu  husfreyiu  hans  ad  þau  fyrnefnd  hion  selldu  Asgrimi 
abota  land  allt  j  vatzhollte  med  ollum  þeim  gognum  og 
gædum  sem  þau  vrdu  fremst  eigandi  ad.  Hier  j  mot  gefur 
Asgrimur  abote  (jord)  ad  Suarbhooli.  allt  j  miklholltzhrepp 
med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem  þui  landi  eiga  ad 
fylgia  og  stadurinn  ad  helgafelli  vard  eigandi  ad  a  þann 
hatt  ad  gýrder  og  Jnga  skilldu  bwa  ad  vatzhollti  vm  þriu 
dr.  enn  suarfholl  byggiast  stadarinz  vegna  og  stædist  ÓL  vm 
leiguburd  enn  ad  lidnum  þrem  vetrum  skilldu  þau  kiosa 
huortt  er  þau  villdu  þa  helldur  eiga  suarfhol  edur  xiijc  er 
stadarinz  formenn  villdu  vti  lata  þa  ad  frijdleika.  hier  med 
giordi    abotinn    þau    kuitt  af  torfz1)    tiltoku  og  allri  vida 

*)  t°z,  hdr. 
Dipl,  Isl.  VI,  B.  2 


18  HELGAFELLSKLAUSTR.  1365. 

medferd  ad  vatzholltz  Reka.  sijdan  þau  hofdu  þar  geymslu  a 
stadarinz  vegna. 

voru  þesser  kaupvottar  Sijra  Jon  Hall(dor)sson.  Sijra 
Snorre  Þordarson.  Olafur  hirdstiore  pietursson.  Jon  b(ondi) 
kietilsson.  Hrafn  snorrason.  Snorre  andriesson  et  cetera. 


17.  1365. 

Yitnisburbr  se:sr  manna,  að  þau  Gyrðr  bóndi  og  Inga  kona 
hans  hafi  viljug  og  óneydd  geingið  að  kaupi  þeirra  við  Ás- 
grím  ábóta  um  Vatnsholt  og  Svarfhól. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafui  858  4to,  bl.  142b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðasonar, 
c.   1600. 

1365.1) 
Ollum  þeim  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur 
heyra  heilsar  Jon  prestur  Halldorsson.  Snorre  prestur  Þord- 
arson.  Hrafn  Snorrason.  Snorre  Andriesson.  Magnus  Gud- 
laugsson  og  Halldor  Jonsson  medur  guds  kuediu  og  sinne 
kunnugt  giorandi  ad  þar  vorum  vær  j  hia  j  stofunne  j  gðrd- 
um  ad  gýrder  bonde  og  Jnga  kona  hanz  geingu  samþycke- 
liga  til  handlagz  vid  Asgrim  abota  vm  þad  kaup  er  þau 
keyptu  vm  vatnzhollt  og  suarfhol  epter  þui  sem  kaupbrief 
þeirra  þar  vm  giortt  vottar.  voru  þau  hier  vm  sannliga  sialf- 
viliug  og  a  allan  hatt  oþuingud  af  huorium  manne  þeim 
þar  voru  jnne  bæde  medur  ordum.  verkum  og  giordum. 
þraungde  Olafur  bondi  þeim  og  ad  sidur  til  þess  kaupz.  ad 
hann  villdi  eigi  fyrir  handlaginu  seigia  vtan  vnder  dom 
væri  fest.  þuiat  hann  villdi  ad  ecki  hefdi  keyptt  verid. 
kioru  þau  og  fullkomliga  bædi  samtt  kaupid  helldur  enn 
dom  adur  þau  geingu  til  handlagz  vid  Abotann.  ad  sijdustu 
hiellt  og  einginn  hondum  þeirra  þa  þau  logdu  hendur  sijnar 
samþyckeliga  saman.  matte  og  engi  madur  þad  heyra 
ad  þau  mællte  nockud  j  mote  eda  (gyrder)  kalla(di)st  naud- 
igur  vera  þa  er  srjra  Jon  skildi  fyrir  handlagi  þeirra.  budu 

l)  1395,  hdr.,  sem  er  augljós  misskript  fyrir  1365. 


1365.  HÉLGAFELLSKLAUSTR.  19 

þau  og  Abota  sialfdæmi  adur  vm  daginn  þad  sem  j  mille 
þeirra  bar.  var  þa  og  bued  til  kaupz  med  þeim  vm  þessar 
jarder. 

og  til  sanninda  Mer  vm  et  cetera. 


18.  12.  Maí  1365.  í  Bjarnarhöfn. 

Snokki  Andrésson  selr  Ásgrími  ábóta  á  Helgafelli  með  sam- 
þykki  Sigríðar  húsfreyju  sinnar  alla  Akrey  fyrir  Seljalönd, 
með  þeim  atriðisorðum,  er  bréíið  greinir. 

Landsbókasafn  858.  4to  bl.  156b,  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfir- 
dóraara  Pétrssonar,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600.  Áðr 
cr  bréf  þetta  prentað  í  III.,  Nr.  110  eptir  yngra  handriti  (AM.  252.  4to) 
og  með  ártali  1360.  Ártalið  hér  kemr  betr  heim  við  önnur  skjöl  Helga- 
fellsklaustrs. 

Kaupbref  fyrir  akur  Eýium. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  Asgrimz  abota  og  snorra  Andries- 
sonar.  med  samþyckie  Sigrijdar1)  hwsfreyiu  snorra.  og  con- 
ventubrædra.  ad  f^elgaf(elli).  ad  herra1)  abotinn2)  selur  Snorra 
oll  [Selialond3)  med  þui  ollu  sem  stadurinn  vard  fremst  eig- 
andi  ad.  og  þeim  cl  ad  fylgia  ad  fornu  og  nyo.  fyier  j  mot 
giefur4)  Snorre  akureý  alla.  med  þeim  skerium  og  holmum 
sem  íiarar  j  og1)  Eyunne5)  a  ad  fylgia.  ad  fornu  og  nyo.  [Skal 
eirnin  fylgia6)  selfor  a  land.  a7)  Seliahofda.  medur  torfe  til 
Seliagiordar  og  xij  kugillda  beit.  ef  þeir  eigu  so  til.  er  þar 
bwa.  enn  taka  eigi  til  af  odrum.  huort  íleira  sem  þeir  vilia 
saudfie8  eda  kyr.  millum  fyagagarda.  vtan  eingiar9)  so  leinge 
sem  þarfnast.  en  Snorre  slae  þad  fyrst  ef  hann  vill  eigi  til 
beitar  leggia.  skal  fie  Snorra  eiga  [jafnan  frialsa10  beit  allz- 
konar  epter  þui  sem  hann  skipar.  og  þeirra  manna  sem 
hann  bygger  [d  amyrum11).  Gudnýarstodum12)  og  biarnar- 
hofn.   Rista13)  ad  frialsu  heytorf  hia  seliahofda.   ef  akureý- 

»)  b.v.252;  2)  abote  252;  3)  lönd  ad  Selium  252;  4)  gaíf  252;  5)  ey- 
unum  252;  c)  [og  eýunum  filger  252;  7)  ad  252;  8)  asaud  252;  °)  eýnge 
252;  10)  [jaífaheimila  252;  ")  [a  myrum  252;  12)  252;  dugmyrarstodum 
8B8(!);  13)  Riste  252. 

2* 


20  HELGAFELLSKLATJSTB,.  1365. 

ingar  vilia.  fyier  med  selldi  Snorre  herra1)  abotanum2)  faskríid3) 
fyrir  iij  kugildi.  verde  nockur  brigda4)  a  odrum  buorum  jord- 
(un)um.  skilur  huor  sier  aptur  [þær  jarder5)  sem  adur  hefur 
att6)  epter  þui  sem  kaup  þeirra  var  adur. 

[War  þetta  kaup  þeirra  j  Biarnarhoffo  jn  festo  Nerei 
et  Achillei7)  Anno  Domini  13658).  Þessum  monnum  hiauer- 
ande  sira  Jone  Halldorssine.  Marteine  bonda  Þorleifssine. 
Helga  Brandzsine.  Magnuse  Jllhugasine  og  Fiallgeire  Einars- 
sine.  Gudmunde  Sueinsine.  Þorgrijme  Runolífssine.  Gud- 
munde  Sigurdzsine  og  mergum  edrum  godum  mönnum9). 


19.  1365. 

Orækj^  Sturluson  geldr  Hauki  Gunnarssyni  Kálfárvelli  alla 
fyrir  þau  tuttugu  hundruð,  ér  hann  skuldaði  honum  upp  í 
landið  á  Ingjaldshvoli. 

Eptír  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to  bl.  147b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar,  c. 
1600. 

Kaupbref  ad  Kalfarweller  ero  giefner  vid  Jngialdzhvole. 

Ollum  raonnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  sender 
S(ira)  Liotur  Biarnarson  og  Biorn  Jonsson  quediu  guds  og 
sina  kunnugt  giorandi  ad  þar  vorum  vid  j  hia  og  sdum  a 
fyandlag  þeirra  Orækiu  sturlusonar  og  Haukz  gunnarssonar 
so  fyrir  skildu  ad  nefndur  Orækia  gallt  honum  kalfarvelle 
alla  fyrir  landit  d  Jngialldzhuole.  er  hann  var  honum  skylld- 
ugur  epter  þui  sem  kaupbref  þeirra  þar  vm  giortt  vottar. 
enn  nefndur  Haukur  handlagdi  hann  kuittan  fyrir  þau  xxcj 
lausafie  er  skild  voro  j  kaupe  þeirra.  skillde  optnefndur 
Orækia  sier  aptur  allt  landit  a  kalfarvollum  ef  Jngiallz- 
huoll  nipptist. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier. 
Anno  1365. 

^)  b.  v.  252;  2)  abot*  252;  3)  Faskruíf  252;  4)  brigd  252;  5)  [þa 
jörd  252;  6)  252;  ad  858;  7)  leiðr.:  mariæ  og  Achilli(!)  252;  8)  1360 
252;  CDccclx  430;  c)  [Anno  1365,  858. 


1365.  HELGAFELLSKLAUSTR.  21 

20.  [1365]. 

Oeækja  Sturluson  selr  með  handlagi  Solveigar  húsfreyju 
sinnar  staðnum  á  Helgafelli  jarðirnar  Ingjaldshvol  og  Kjal- 
veg  undir  Jökli  fyrir  70  hundruð  með  því  skilorði,  er  bréf- 
ið  greinir. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  JónB  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to  bl.  147b— 148a,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar, 
c.  1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  er  prentað  í  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  261  með 
ártali  1377  eptir  Kirkjusögu  Finns  biakups.  Það  ártal  fær  þó  ekki  stað- 
izt,  og  bréfið  hlýtr  að  vera  eldra  en  1369,  því  að  þá  standa  Kálfárvell- 
ir  fyrir  brigð  á  Ingjaldshvoli  (Dipl.  Isl.  III,  bls.  254—55).  Verðr  það 
þá  líklega  bvo  að  skilja,  að  þetta  bréf  sé  einmitt  frá  1365,  ogaðHaukr 
GunnarsBon  hafi  selt  Birni  Jónssyní  aptr  Kálfárvelli  þetta  sama  ár  (1365), 
og  Björn  því  næst  Torfa  Koðránssyni  1366  (sjá  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  178), 
jafnan  með  því  skilyrði,  að  jörðin  stæði  fyrir  brigð  á  Ingjaldshóli,  þótt 
ekki  væri  það  þá  bréfað. 

Orækia   Sturluson  selur  asgrime   abota  Jngiallzhvol  og 
Kialveg. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  asgrimz  abota  og  Orækiu  Sturlu- 
sonar.  ad  Orækia  sellde  stadnum  ad  Helgafelli  lond  er  so 
heita  Jngialldzhuoll  og  Kialvegur.  med  ollu  þui  hann  vard 
eigandi  ad  eptir  þeim  skilmala  sem  hann  keypti  ad^  Hauke 
B(onda)  gunnarssyne.  Hier  j  mot  jatade  asgrimur  abote 
klaustursinz  vegna  70c  med  þessum  frijdleika.  halfan  þridia 
tug  kugillda.  eru  þar  j  x  kyr.  9  asaudar  kugilldi  og  vj 
gielldfiar  kugilldi.  halfan  þridia  tug  hundrada  j  vadmalum. 
haustlagie  og  gripum.  Lwkast  a  fyrsta  dre  v  kyr.  þriu 
asaudar  kugilldi.  ij  kugilldi  gielldfiar.  vc  vadmala.  vc  j  haust- 
lage.  a  odru  dre  iij  kyr.  iij  asaudar  kugildi.  ij  gielldfiar 
kugilldi.  4C  j  vadmalum.  4°  j  gripum.  A  þridia  aré  ij  kyr. 
iij  asaudar  kugilldi.  ij  gielldfiar  kugilldi.  4c  vadmala.  iijc  j 
haustlagie.  Jtem  var  lagtt  ved  j  jordina  a  Hros(s)hollti  til 
leiguburdar.  a  þana  hatt  ad  abofci  skal  a  sietta  dre  x)fyrir 
x  kugilldi  xc  j  vadmalum  og  haustlagie.  liggur  allt  j  jordu 
til  leiguburdar.  xij  alner  a  huoriu  hundrade  þad  er  eigi  lykst 
ut  a  fyrsta  are.    Skulu  oll  sol  lwkast    ad   Helgafelle.   skal 

*)  Svo.  Hér  mun  vanta:    leysa  veð. 


22  HELGAFELLSKLAUSTR.  1367. 

abote  lata  giora  vpp  kirkiu  a  Jngiallzhuole.  enn  orækia  [skal 
leggia1)  til  alla  lausavidu,  sem  hann  hefur  til.  kann  Jngialldz- 
huoll  og  ad  KÍpptast  skilde  abotinn  aptur  stadnum  alla  Kalfar- 
velle  er  orækia  (gallt)  fyrir  Jngialldzhuol  og  allt  hros(s)holltz 
verd.  Lagdi  aboti  nidur  allar  tiltaulur  vidur  orækiu  stadar- 
inz  vegiia  og  sakargipter.  Handlagde  Solve(i)g  hwsfreyia2) 
orækiu  þetta  kaup  frialst  og  lidugtt  sinna  vegna. 

Þessum  monnum  hiaverondum  S(ira)  ílosa  Jonssyni. 
S(ira)  Jone  Halldorssyne.  Srjra  Jlluga  Kietilssyne.  S(ira)  Þor- 
leife  Jonssyni.  S(ira)  Saulmunde  Eigilssyne.  Sijra  Biarna 
Sturlusyne. 


21.  [fyrir  1367]. 

Snobri  Andrésson  gefr  staðnum  á  Helgafelli  í  prófentu  með 
sér  og  til  legs  sér  jörðina  á  Hamri  (líkl.  Stakkhamri  í  Mikla- 
holtshrepp). 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétresonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  152b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.  —  Ágrip  þessa  bréfs  er  prentað  í  Dipl.  Isl.  III.,  Nr.  258,  og  er 
þar  getið  til,  að  ártalið  muni  vera  1377.  En  af  mannanöfnum  þeim,  sem 
koma  fram  í  þessu  bréfi,  —  en  ekki  standa  i  ágripinu  — ,  er  að  ráða, 
að  bréfið  sé  eldra  en  1367  eða  jafnvel  nær  1360.  Loptr  Porgilsson  er 
hér  enn  nefndr  djákni. 

Brieff  fyrir  Hamre. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  asgrimz  abota  ad  Helgafelle.  og 
Snorra  Andriessonar  ad  nefndur  Snorre  gefur  stadnum  ad 
Helgafelle  land  vnder  Horne3),  med  ollu  þui  sem  hann  hef- 
ur  eigandi  ad  ordit  oc  þar  til  lagde  hann  vc  j  haustlægie 
edur  vadmdlum.  hier  j  mot  jatade  abote  nefndum  Snorra 
æíinligum  koste  af  stadnum  sem  fremsta  manne  a  stadnum. 
nema  dryck  og  klædnade  so  framtt  sem  hann  hefur  eigi  kost 
til  ad  klæda  sig  sialfur  vllklædum.  So  og  huar  sem  hann 
andast  d  Jslande.    þa    skal   formadur  stadarins   lata    sækia 

*)  [tvískrifað;  2)  hwsfreyiu,  hndr.;  3)  Svo  hér  858.  Ágripin  hafa 
Ramar. 


1367.  HELGAFELLSKLAUSTR.  23 

hann  og  liafa  þar  fullt  fyrir  af  gosse  Snorra.  cf  hann.  hefur 
peninga  til.  ella  gangi  d  stadarins  gosse. 

Þessum  monnum  hia  verondum  Lopte  diakna  Þorgils- 
syne.  Gijsla1)  klerk  pddlssyne.  paale  gilssyne.  Þordi  Thom- 
assyne.    vermundi  gallta.  og  odrum  godum  monnum. 


22.  1.  Marts  1367.  í  Görðum. 

Snorki  Þorleifsson  officialis  í  Skálholti  úrskurðar  fast  og 
stöðugt  kaup  þeirra  Gyrðs  Þorvarðssonar  og  Ingu  konu  hans 
við  Ásgrím  ábóta  á  Helgafelli  um  Vatnsholt  og  Svarfhól, 
því  að  svarið  var,  að  Gyrðr  og  Inga  gerði  kaupin  óneydd. 

Eptir  sk.jalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  142b— 143a,  með  heudi  Jóns  lögmanns  Sigurðsaon- 
ar  c.  1600. 

Ollum  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
sender  Snorre  prestur  Þorleifsson  officializ  j  Skaalhollti  Quediu 
guds  og  sina  kunnugt  giorandi  1367  in  festo  donati  mar- 
tyris  kom  a  stefnu  fyrir  mig  j  gordum  j  Stadarsueit  Asgrim- 
ur  abote  ad  Helgafelli  og  gýrder  þorvardsson  og  Jnga  kona 
hanz  epter  þui  sem  þau  hofdu  þar  handlagtt  sig  med  ollu 
þui  profi  og  skilrijke  sem  þau  hefdi  til  vm  þad  jardarkaup 
er  abotinn  sagdist  keyptt  hafa  jordina  j  vatnzhollti  ad  þeim 
med  þeirra  godu  samþycke  og  vpplagie.  enn  þau  saugdust 
naudig  verit  hafa.  og  ad  teknu  juramento  af  huorutueggiu 
halfu  krafdi  eg  ad  þau  skilldu  leida  prof  sitt  ef  nockrer 
menn  hefdi  þad  sied  ad  halldid  hefdi  verid  hondum  þeirra. 
þa  er  þau  geingu  til  handlagz  vid  abotann  eda  þau  hefdi 
kijptt  hondum  og  ordit  eigi  laus  eda  talad  þad  ad  þau  være 
naudug  og  villdi  eigi  jordina  selia.  og  fieckst  ecki  vtan  þau 
frambaudu2)  eid  sinn  og  villdu  sueria  ad  þau  væri  naudug. 
syndist  mier  sa  eidur  eigi  takandi  med  þui  abotinn  baud 
fram  votta  og  krafdi  mig  ad  taca  þa  sem  hia  hefdi  verid 
þeirra  kaupi.  og  þeir  vottudu  ad  þeir  sau  eigi  annad  epter 
sinne   samvijsku   enn    þau   væri   onaudig.    sijra   Jon   Hall- 

*)  Svo;  rétt:  Gils,  og  hefir  hann  verið  faðir  Páls.  Gils  prestr  dó 
1367  (Gottskálksannáll);   a)  Svo. 


24  HELGAFELLSKLAUSTR.  1370. 

dorsson  og  Einar  gudmundsson  og  soru  þennan  eidstaf  et 
cetera. 

Til  þess  leggur  þu  hond  a  helga  bok  og  þad  segir  þu 
gudi  ad  þar  varstu  j  hia  hier  j  gordum  næsta  dag  fyrir 
Jonzmesso  baptistæ  ad  asgrimur  abote  og  gýrder  Þorvards- 
son  og  Jnga  kona  hanz  laugdu  hendur  sijnar  saman  og 
keyptu  vm  jarder  vatnzhollt  og  Suarbhol  er  liggur  j  Michl- 
holltzhrepp  med  þeim  skildaga  sem  kaupmale  þar  vm  gior 
vottar.  sagdi  aboti  fyrir  handlagit  ad  þau  skilldu  þui  ad 
eins  til  þessa  kaupz  ganga  nema  þeim  væri  badum  viliugtt 
og  þennan  eid  suer  þu  eigi  saker  vinattu  virding  herra 
abota.  saker  haturz  eda  ofundar  vid  gyrder  edur  Jngu  konu 
hanz.  og  eigi  nema  saker  laga  og  Eiettinda.  So  sie  þier 
gud  hollur  et  cetera. 

Þui  j  gudz  nafne  amen  sagda  eg  med  fullum  domi  og 
vrskúrde  fast  kaup  þeirra  abota  asgrims  og  gyrdz  Þor- 
vardssonar  og  Jngu  (og)  Jordina  vatnzhollt  klaustrinu  ad 
Helgafelli  til  halldz  og  æíinligrar  eignar.  enn  þeim  gýrder 
og  Jngu  fyrrnefnda  Jord  ad  Suarbholi   eptir   kaupi   þeirra. 

Og  til  sanninda  hier  vm. 


23.  [um  1370]. 

Kolbeinn  Benediktsson    selr    Ásgrími    ábóta    á    Helgafelli 

jarðiruar  Grunnasundsnes   og   Hóla   í   Helgafellisveit  fyrir 
lausafé. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to}  b!.  155a — b,  mcð  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  er  prentað  í  Dipl.  IsJ.  III,  Nr.  260,  moð 
ártali  1377,  sem  þar  er  tekið  eptir  kirkjusögu  FinnB  biskups,  því  að  í 
eingum  handritum  stendr  ártal  þesaa  bréfa,  svo  menn  viti.  Eins  og 
bent  er  á  í  umgetnum  btað  i  Fornbréfasafni,  kemr  það  ekki  heim  við 
ártalið  1377,  að  Kolbeinn  sá,  som  hér  selr,  geti  verið  sami  maðr  og 
Kolbeinn  Benediktsson  ríki,  er  dó  1375.  Er  því  tvent  til,  og  annað  er 
það,  að  þetta  sé  annar  maðr,  eða  þá  hitt,  að  ártalið  1377  sé  rangt,  og 
þykir  mér  það  nú  líklegra,  þvi  að  það  er  nú  staðreyut  orðið  siðan  skjala- 
b6k  sú  fanst,  sem  hér  er  prentað  eptir,  að  ártöl  Finns  biskups  á  Helga- 
fellsakjölum  eru  víða  alveg  marklaus,   annað    hvort   bygð  á  ónýtum  af- 


1370.  HELGAFELLSKLAUSTR.  25 

skriptnm,  eða  þá  aett  lu  ágizkan.  Kaupalagið  sjálft  í  bréfinu  bendir  og 
á,  að  hér  sé  við  ríkan  inann  að  skipta.  Kolbeinn  heimtar  hér  alt  greitt 
í  beztu  aurum  og  jafnvel  mikið  í  silfri,  og  mundi  ekki  öðrum  hafa 
gagnast  það  gagnvart  ábótanum  en  ríkum  manni.  Auk  þesa  or  Kol- 
beinn  kallaðr  „bóndi"  i  öðru  bréfi  um  þessi  jarðakaup.  Er  því  likast  að 
sá,  sem  selr  hér,  sé  einmitt  Kolbeinn  ríki,  er  dó  1375,  og  ætti  þá  bréfið 
að  vera  frá  c.  1370. 

Kaupbrief  fyrir  grunnasundznese  og 
Holum  j  Helgafellssueit. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  asgrimz  abota  ad  Helgafelli  og 
kolbeins  benedictssonar.  ad  kolbeinn  selur  abota  grunna- 
sundznes  og  hola  j  Helgafelizsueit  med  ollum  þeim  gognum 
og  giædum  er  þeim  londum  eiga  ad  fylgia  ad  frateknum 
skogar  jtokum  þeim1)  er  adrer  menn  eigu  ad  hafa.  Hier  j 
mot  gefur  abote  kolbeine  x  kugilldiss  hesta.  vtan  abote  villdi 
helldur  lwka  atta  hesta  og  4  tuævetur  hross.  halfan  sio- 
unda  taug  skreidar  fyrir  xc  nema  abote  vilie  betur  giora. 
og  taka  ad  helgafelli.  xvjc  j  silfri.  xij  aurum  eyrer.  xij  og 
xx2)  vadmala  og  ij  hundrada  lag  j  hual  slijktt  sem  abote 
villdi  til  lata.  skilldi  kolbeinn  abyrgiast  allar  lagaKÍptingar 
a  þessum  jordum. 

voro  þesser  kaupvottar  broder  Steirn  Þorkielsson. 
Broder  Snorre  Marteinsson.  B(roder)  narfe  Snorrason.  pall 
gilsson.  Helga  audunardotter.  og  íieire  adrer. 


24.  [um  1370]. 

Kolbeinn  Benediktsson  selr  Ásgrími  ábóta  á  Helgafelli  jörð- 
ina  Grunnasundsnes  í  Helgafellssveit  fyrir  lausafé. 

Eptir  skjalabók  úr  Bafni  JónB  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lande- 
bókasafni  858.  4to}  bl.  15^a— b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600. 

Kaupbrief  fyrir  grunnasundznese. 
Jn  nomine  Domini  Amen 

a)  Þeir,  hdr.    2)  Svo. 


26  HELGAFELLSKLAUSTR.  1371. 

var  þetta  kaup  þeirra  Asgrims  (abota)  ad  Helgafelli 
og  kolbeinz  benedictssonar.  ad  kolbeinn  selur  stadnum  ad 
Helgafelli  jord  alla  j  grunnasundznes(e).  mecl  ollum  þeim 
gognum  og  gædum  sem  þar  eigu  ad  fylgia  og  þau  fru  hall- 
dora  vrdu  eigandi  ad.  Hier  j  mot  gefur  Abote  kolbeine 
b(onda)  halfan  þridia  taug  hundrada  j  hafnarvodum  og  vc  j 
voru.  halfan  siounda  taug  vætta  skreidar.  skal  þad  lwkast 
ad  Helgafelli.  Brentt  silfur  til  vc.  xij  aurum  eyre  af  þeim 
Eosum  sem  beit  er  a  botne  gyllt  edur  grafin.  hross  til  vca 
kugillda  vird.  skal  lwkast  a  þremur  drum.  nema  skreidin 
og  vadmalin.  enn  allt  annad  a  fyrsta  dre. 

voro  þesser  vottar  b(roder)  Steirn.  b(roder)  Snorre. 
wermundur  Ornolfsson.  Jon  Ormsson.  prestar.  Snorre  And- 
riesson  et  cetera. 


25.  1371.  á  Helgafelli. 

Haldóka  Þorvaldsdóttir  kvittar  Ásgrím  ábóta  á  Helgafelli 
af  öllum  skiptum  þeirra  á  milli  og  aftekr  ómagaskyld  þá, 
er  fylgja  átti  jörðum  þeim  fjórum  í  Bervík,  er  hún  hafði 
gefið  klaustrinu. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssoaar,  nú  í  Lands- 
bókaBafni  858.  4to}  bl.  150b— 151»,  með  hendi  Jóna  lögmanns  Sigurðs- 
eonar  c.  1600.  Frú  Halldóra  dó  1373  (Gottskálksannáll),  og  hefir  verið 
kona  Kolbeins  Boncdiktssonar. 

Kuittunarbrief  Halldoru  Þorvalldzdottur  vm 
Jarder  j  Bervijk. 
Ollum  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 
heilsar  Halldora  Þorvalldzdutter  (med)  k(uediu)  guds  og 
s(inne)  kunnugt  giorandi  ad  eg  hefi  gijortt  Abota  Asgrim1) 
af  stadarinz  vegna  ad  Helgafelli  kuittan  og  lidugan  af  oll- 
um  skiptum  og  skulldaférlum  sem  eg  hefi  vid  stadinn  att. 
fra  fyrsta  tijma  er  eg  atta  nockud  vid  hann  ad  skullda.  og 
þar  til  sem  nu  er  komit.  so  giore   eg   stadinn   og   yfer  vel 


l)  Asgrime,  hdr. 


1375.  HJARÐARHOLT.  27 

kuittaii  af  ollum  þeini  stærrum  og  smærrum1)  sem  eg  hefi  til 
hauz  lagtt.  og  hefi  ongua  skulld  fyrir  skilid.  so  kiennunst 
eg  og  med  þessu  mijnu  opnu  brefi  ad  eg  hefi  fullkomliga 
vppgefid  þa  omagavist  sem  eg  hafdi  ætlad  ad  fýlgia  skillde 
jordunum  þeim  fiorum  a  Snæfeliznesi  med  x  kugilldum  er 
eg  hefi  stadnum  gefid.  saker  þess  ad  mijn  profenttuseta  hefur 
ordit  a  stadnum.  er  eg  ætlade  med  fyrstu.  skal  þetta  allt 
saman  snuast  vpp  j  mitt  testamentum  optnefndum  stad  a 
Helgafelle   til   frelsiz    og  nada. 

Og  til  sanninda  et  cetera. 

Actum  Helgafelle  Anno  1371. 


26.  [1375]. 

Máldagi    kirkjunnar    í   Hjarðarholti    í    Dölum,  [er  Oddgeir 
biskup  Þorsteinsson  settij. 

AM.  262.  4to,  bls.  43—44,  skr.  c.  1605.  í  registri  við  þetta  hand- 
rit  getr  Jón  Sigurðsson  þess,  að  þessi  máldagi  „sýnist  eldri  en  Vilchins- 
máldagi",  og  mun  einginn  efi  á  því  vora,  og  mun  þetta  vera  máldagi 
Oddgeírs  biskups. 

Hiardarholltt  j  LaxdrDal. 

Kirkian  j  Hiardarhollte  er  helgud  hinum  heilaga  Jo- 
hanne  Baptista. 

hun  d  heijmaland  alltt.  med  gognum  og  giædum  þeim 
er  þar  fylgia.  hun  d  Spagilsstade  og  Vigsholltzstade  og 
Þrandargil  og  Borger.  halfa  vejde  j  Laxd.  millum  Kross- 
lækiar  og  strejngs  fyrer  ofan  papa.  Enn  þadan  Einsaman 
vt  j  sio.  og  vm  fram  molldskriduhil. 

Þangad  liggia  til  iij  bæer  og  xx.  ad  Tiundum  og  lyses- 
tollum.  og  osttollum.  skal  hann  verda  suo  mijkell.  mals- 
miolk1).  þd  mest  er  niillum  Þorlaksmessu    og    petursmessu. 

hun  d  selfor  j  Kikasel.  ollu  fie  sijnu. 

Stodhrossa  bejt  j  Þuerdal.  vpp  fra  Kolldukinn. 

Hun  atte  xvj  kyr  og  ij.  asaudar  kugillde.  þd  er  Sera 
Vermundur2)    tok  vid  stadnum.    vc.  jnnaii  gatta.    vij  hross. 

J)  Svo.    2)  Þetta  mun  vera  sami    maðr    og   Vermundr   Örnólfdson,  er 
síðan  varð  prestr  í  Selárdal  og  ábóti  á  Helgafelli. 


28  HFLGAFELLSKLAUSTR.  1377. 

vc.  vadm&la  og  kluckubrot  og  iij  alltarisklæde.  ad  nafne 
eitt  med  pell.  og  er  giortt  &  Crucifixum.  iij  med  fustafi. 
Suart  messuklæde.  ein  ad  nafne  bæde  bætt  og  slitiii.  Hokl- 
ar  iiij  eirn  Bldr.  annar  huijtur.  þridie  grænn.  fiorde  raudvr. 
stolur  tuennar  og  handlijn.  Ducatus  d  alltare.  ad  nafne 
Cantaracapa.  caleikar  ij.  messufata  kista.  og  j  tuejm  hlutum 
vætt  yfer.  Sacrarjum  munnlaug.  smelltan  kross.  Rodukrossa 
iij  med  tre.  mariu  skrift.  Jons  skriftt.  Laurencius  skriftt. 
kertistikur  ij.  med  messing.  ij.  med  Jdrn.  kierttahialmur. 
og  elldbera.  nafnlaus.  og  allur  j  sundur  bollenn.  Glodarkier. 
messingarkola.  v.  kiuckur.  fonts  vmbuningur.  stola.  tuo 
lectara.  tialld  eitt  og  alltt  fared.  lijkakrak. 


27.  15.  Októlber  1377.  á  Helgafclli. 

Hbafn  Snorrason  selr  með  samþykki  Þuríðar  húsfreyju 
sinnar  staðnum  að  Helgafelli  land  að  Saxahvoli  undir  Jökli 
með  gögnum  og  ítökum  fyrir  Vatnsholt  í  Staðarsveit  með 
rekum  og  hlunnindum  og  þar  með  lausafé. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Landa- 
bókasafni  858.  4^  bl.  149  a—b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600.  Bréf  þetta  er  áðr  prentað  eptir  öðrum  og  lakari  afskriptum  í 
Dipl.  Iil.  III,  Nr.  268.  Þar  er  og  dagsetning  misprentuð  13.  fyrir  15. 
Október. 

Kaupbrief  um  Saxahol  og  vatzhollt  mille  Asgrimz 
abota  og  Hraffnz  Snorrasonar. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  asgrimz  abota  med  samþycke 
conventubrædra  [og  Hraffns  Snorrasonar1).  ad  Hrafn  Snorra- 
son  selur  stadnum  ad  Helgafelli  land  ad  Saxahuole  med 
ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem  hann  vard  fremst  eig- 
andi  ad.  og  þessu  lande  eiga  ad  fylgia  ad  fornu  og  nyio 
med  þessum  jtokum.  skipzhofn  j  ondverdanese.  onnur  j 
Beruuijkargarda.    tueggia    stack(a)    skurd   j    Hognamyre2). 

x)  [b.  v.  eptir  AM.  252.  4to;  vantar  í  858.  2)  Svo  858.  Háumýri, 
hin  hdrr. 


1386.  HELGAFELLSKLAUSTR.  29 

Hier  j  mot  giefur  aboten  land  j  vatzhollte.  med  gognum  og 
giædum  sem  stadurinn  vard  eigandi  ad.  ad  fra  teknum  oll- 
um  reka.  so  sem  stendur  j  maldagaskra  stadarinz.  skipstada 
vid  bwder  og  laxveidur  j  Lýsu  badumeigiii.  so  laiigtt  sem 
jorden  vatnzhollt  geingur  vpp  audrum  meigin.  Hier  til  xiiij 
kugilldi  ijc  j  haustlagie.  sex  c  j  vadmalum.  hundradz  hross 
og  kietil  og  liereptt  fyrir  þriu  hundrut.  skilldi  huor  hallda 
þeirre  jord  til  laga.  sem  keypt  hefur.  enn  huor  gange  apt- 
ur  ad  þui  gosse.    sem    att  hefur.  epter   riettum   Reikninge. 

var  þessu  keyptt  med  samþycke  Þunjdar1)  Hwsfreyio 
Hrafns. 

for  þetta  kaup  fram  ad  Helgafelli  in  crastino  calixti 
Anno  1377  þessum  monnum  hiaverondum.  Sijra  Jone  Hall- 
(dor)ssyne.  Snorra  Andriessyne.  Bijrne  Jonssyne.  Þormodi 
Jonssyne.  Einare  gellerssyne2)  og  morgum  odrum  godum 
monnum. 


28.  1386.  á  Hjalla. 

Eyjólfr  bóndi  Snorrason  selr  Guðmundi  ábóta  á  Helgafelli 
land  alt  í  Miðgörðum  í  Staðarhrepp  fyrir  land  á  Súlunesjum 
og  nokkurt  lausafé. 

Eptir  skjalabðk  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Linds- 
bókasafni  858.  4*o,  bl.  144b— 145a,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðs- 
sonar  c.  1600.    Ágrip  af  þossu  bréíi  er  prentað  í  Dipl.  Is'.  III,  Nr.  340. 

Jn  nomine  Domini  amen  er  þesse  kaupmale  þeirra 
gudmundar  abota  ad  Helgafelli  med  samþycke  virduligz 
herra  Michaelz  biskupz  j  skdlhollti  og  eiolfz  bonda  Snorra- 
sonar  ad  Eyolfur  selldi  abotanum  og  klaustrinu  land  allt  j 
midgordum  j  stadarhrepp  med  þeim  gognum  og  giædum 
sem  hann  vard  fremst  eigandi  ad.  og  þui  lande  fylgia  ad 
fornu  og  nyu.  med  laxveidi  j  kerstaudu  j  dnne  lysu3)  al- 
þingiss  jtakalaust.  Hier  j  mot  giefur  nefndur  abote  greind- 
um  Eyiolfi  land  a  Sulunese  med  minna  Sulunese.    med   ollu 


l)  sl.  hin  hdrr.    2)  JonsByne(!),  hin  hdrr.    8)  lún,  hdr(!). 


30  HELGAFELLSKIAUSTR.  1387. 

þui  sem  þui  lande  d  ad  fylgia  ad  fornu  og  nýiu  og  Þor- 
lakur  styrkdrsson  oss  íieck.  og  hann  vard  fremst  eigandi 
ad.  Hier  j  millum  gefur  optnefndur  abote  nu  j  dr  iij.  kyr 
og  xij  ær.  og  bænhws  kugilldi  vnder  sialfum  sier.  og  kw 
er  hann  d  ad  lwka  kirkiunne  a  Helgafelli.  veturgamallt 
naut  og  vc  j  haustlagie  j  haust.  þrijr  sauder  gamler  til 
hundradz  og  tuævett  naut  og  ofan  d  xij  alner  til  hundradz 
ad  vore  ij  kyr  og  xij  ær  og  nu  j  dr  half  onnur  vætt  gmiorz. 
skal  þrattnefndur  Eyolfur  abyrgiast  allar  lagariptingar  d 
gardalandi.  enn  nefndur  Abote  (svara)  LagaEÍptingum  d  Sulú- 
nesium.  for  þessi  kaupmali  fraín  a  Hialla  j  Aulvese  Anno 
1386.  þessum  monnum  vidverandi  vijgfwse  yfarsyne.  Sumar- 
lida  Þorsteinssyne.  Halldore  Hclgasyne  og  Orme  Haflidasyne. 


29.  81.  Maí  1387.  í  Miðgörðum. 

Eyjólfr  Snorrason  handleggr    Guðmund   ábóta  á  Helgafelli 
kvittan  af  öllu  andvirði  Miðgarða. 

Eptir  skjaUbók  úr  safai  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  b'.  145  a—b,  ineð  hendi'  Jóns  lögraanns  Sigurðssonar 
c.  1600. 

Kuittun  fyrir  Midgarda  andvirdi. 
Ollum  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 
sendum  (vier)  Þorleifur  Marteinsson.  OlafurMarteinsson.  And- 
ries  philippusson  kuediu  guds  og  vora  kunnugtt  giorandi  ad  a 
sietta  dre  vorz  kongz  herra  Olafz  Noregz.  Dana  og  skotta1) 
kongz  þridiudaginn  næstan  fyrir  huitasunnu  j  Midgordum  j 
Stadarsueit  vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrdum  d  ad  Ey- 
olfur  Snorrason  handlagdi  Abota  gudmund  a  Helgafelli  olld- 
ungiss  kuittaii  og  lidugan  af  jardar  verdi  ollu  þui  er  hann 
vard  honum  skylldugur  fyrir  jordina  midgarda  huoria  er 
fyrnefndur  Aboti  hafdi  keyptt  stadarinz  vegna  ad  Lucktum 
ijur  kwm  og  xij  dm  og  morck  j  abata  af  þessum  4C.  Og 
til  sanz  et  cetera. 

x)  Svo;  rétt:  Gotta. 


1390.  HELGAFELLSKLAUSTK.  31 

30.  3.  Marts  1390.  í  Görðum. 

Ilfheibr  Flosadóttir  gefr  klaustrinu  á  Helgafelli  kvittan 
þann  mála,  sem  hún  átti  í  jörðunni  í  Miðgörðum,  og  sam- 
þykkir  gölu  Eyjólfs  Snorrasonar  bónda  síns  á  henni. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nfi  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  145a,  með  hendi  Jóns  lögraanns  Sigurðssonar  c. 
1600.     Sbr.  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  340. 

Samþycktt  Albeidar  Flosadottur  vm  midgardasolu. 

Ollum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra  senda 
Olafur  Kolbeinsson.  Vermundr  Ornolfsson.  Jon  Magnusson. 
préstar.  Pordur  Jngialldsson  og  Nichulds  Jorundarson.  leik- 
menn1).  quediu  guds  og  sina  kunnugt  giorandi  Anno  1390 
in  translatione  Johannis  episcopi  j  gordum  j  Stadarhrepp 
vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrdum  d  handaband  þorsteins 
abota  a  Helgafelli  og  alfeidar  ílosadottur.  fodlst  þad  vnder 
ad  þuilijkaii  mala  sem  nefnd  alfeidur  atte  j  jordunne  j  mid- 
gordum  gaf  hun  kuittaii  og  lidugaii  klaustrinu  at  Helga- 
felli.  og  samþyckti  so  þad  kaup.  sem  Eyolfur  Snorrason 
bondi  hennar  hafdi  þar  vm  giortt  vidur  herra  gudmund 
abota. 

Og  til  sanninda  hier  vm. 


31.  20.  Febrúar  Wh  í  Krossnesi. 

Séra  Ólafr  Kolbeinsson  selr  Þorbjörgu  Sigurðardóttur  jörð- 
ina  Böðvarsholt  í  Staðarhrepp  með  reka  fyrir  jörðina  Vík  í 
Eyrarsveit. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  lóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nó  í  Lands- 
bókasafni  858.  4^  bl.  141  a,  mcð  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar,  c. 
1600. 

Ollum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra  senda 
Jndride  prestur  Arngeirsson.  Þorleifur  Marteinsson  og  Olaf- 
ur  Marteinsson  kuediu  gudz    og    vora  kunnugt  giorandi  ad 

J)  prestar(S)  hdr. 


32  HELGAFELLSKLAUSTR.  1391. 

&  þridia  dre  er  Drottningin  Margriet  var  tekiil  til  Kijkiss- 
stiornar  j  Noregie  manudaginn  næsta  fyrir  Cathedracionem 
petri  j  krossnesi  vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrdum  & 
handaband  þessara  manna  Sijra  Olafz  kolbeinssonar  og  Þor- 
biargar  Sugurdardottur.  selldi  Sijra  Olafur  þorbiorgu  Baud- 
uarshollt  j  Stadarhrepp  med  halfum  Eeka  fyrir  jordunne 
med  þui  ollu  hann  vard  eigandi  ad.  Hier  j  mot  giefur  hun 
vijkur  jord  j  eyrarsueit  med  itekum  og  jtokum  þeim  sem 
hun  ÓL  j  annara  manna  jarder  med  ollum  þeim  gognum  og 
gædum  sem  jordunne  hefur  fylgt  ad  fornu  og  nyiu  og  hun 
vard  fremst  eigandi  ad.  skilldi  huor  hallda  til  laga  sem 
keyptt  hefur  og  abyrgiast  laganiptingar  eptir  logum.  skildi 
sijra  olafur  af  sier  abyrgd  vm  broddgeira  þann  sem  vt  er 
fra  landamerkinu  j  millum  kalfarvalla. 
og  til  sanninda  hier  vm. 


32.  2.  Apríl  1397.  í  Hrísum. 

Olafb  Pórarinsson  selr  með  samþykki  Steinunar  konu  sinn- 
ar  klaustrinu  á  Helgafelli  þrjá  hluti  í  Hrísum  í  Helgafells- 
sveit  og  Úlfansfelli  fyrir  Borg  í  Miklaholtshrepp,  Oröf  og 
Kálfárvöllu,  með  fleira  skilorði,  er  bréíið  greinir. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrseonar,  nú  i  L^.nds- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  154a— b,  með  bendi  J6ns  lögmanns  Sigurðssonar. 
Sbr.    Dipl.  IbI.  IV,  Nr.  660,  og  er  þar  ágrip    bréfsíns    með   ártali  1440. 

Kaupbrief  fyrir  wlfdnsfelle. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  Þorsteinz  abota  ad  Helgafelli 
med  samþyckie  conventubrædra  greindz  klausturz  og  Olafz 
Þorarinssonar  med  samþyckie  Steinunnar  konu  sijnnar  ad 
nefíidur  olafur  selur  klaustrinu  a  Helgafelli  til  æíinligrar 
eignar  iij  hlute  j  jordunni  Hrijsum  j  Helgafellssueit.  og 
halfa  jordina  Wlfanzfell.  med  ollum  þeim  gognum  og  gæd- 
um.  (hlutum  og)  hlunnindum  sem  þessum  jordum  hafa 
fylgtt  ad  fornu  og  nyo.  og  hann  vard  fremst  eigandi  ad. 
hier  j  mot  gefur  abote    Þorsteinn    nefndum   Olafe    jordina 


1397.  HELGAFELLSKLAUSTR.  33 

alla  ad  borg  j  miclaholltzhrepp.  med  halfum  borgardal.  og 
ollu  þui  sem  þeirro  jordu  a  ad  fylgia  ad  fornu  og  nyo  og 
þar  til  jordina  alla  grof  med  ollu  þui  sem  þar  fylger.  og 
henne  hefur  fylgtt  ad  fornu  og  nýiu  og  klaustrit  vard  fremst 
eigandi  ad.  af  Jone  Sugurdssyne.  og  hier  med  jordina  alla 
kalf&rvelle.  med  ollu  þui  sem  þar  tilheyrer.  skilldi  olafur 
abyrgiast  lagariptingar  a  þessum  þrimur  hlutum  j  hrisum 
og  halfvo  olvesfelle1).  enn  klaustrid  hielldi  til  laga.  skal 
klaustrid  og  abyrgiast  lagariptingar  a  borgar1).  grof  og  kalf- 
arvollum  og  hallda  suorum  fyrir  so  framtt  sem  þad  ero 
log.  enn  lwka  aptur  nefndum  olaíi  so  marga  peninga  sem 
riptast  kann  epter  þui  sem  fie  liggur  j  jordunne.  enn  Olaf- 
ur  vidskildur  kirkiuna  j  hrijsum.  vm  allt  þad  henne  til 
heyrer  jnnaíi  sig  og  vtan  og  hennar  Reikning. 

for  þetta  kaup  framj  hrijsum  manudaginn  næstaii  epter 
Lætare  Jerusalem  Anno  1397. 

voru  þesser  kaupvottar  Magnus  prestur  Þorhallsson2) 
Broder  Kietill  gunnlaugsson.  Þorsteinn  Ellendsson.  Þorsteinn 
gudmundsson  og  Snorre  Bodvarsson. 

og  til  sanninda  et  cetera. 


33.  2.  Ápríl  1397  í  Hrísum. 

Maekús  Ólafsson    selr   með    samþykki    Ólöfar   konu    sinnar 
klaustrinu  að  Hélgafelli  fjórðunginn  í  Hrísum  gegn  lausafé. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bóka8afni  858.  4to}  bl.  154b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600. 

Kaupbrief  fyrir  Hrijsum. 
Jn  nomine  Domini  Amen 

var  þetta  kaup  þeirra  Þorsteinz  abota  ad  Helgafelli 
med  samþycktt  allra  conventubrædra.  og  Markwsar  olafs- 
sonar  med  samþycke  olofar  konu  sinnar.  ad  nefndur  Markus 
selur  klaustrinu  a  Helgafelli  til  æfinligrar   eignar.   fiordung 


*)  Svo.    2)  Það  er  án  efa  sá  hinn  sami,  sem  ritaði  Flateyjarbók  að 
nokkru. 

Dipl.  Isl.  VI,  B.  3 


34  TJÖRN  í  AÐALDAL.  1397. 

j  jordunne  hrijsum  med  ollnm  þeim  gognum  og  giædnm 
sem  þar  &  ad  fylgia  til  motz  vid  þa  iij  hlute  jardarinnar 
sem  olafur  þorarinsson  selldi  klaustrinu.  hier  j  mot  gefnr 
abote  þorsteinn  nefndum  Markwse  xv  kugilldi.  skilldi  opt- 
nefndur  Markus  suara  lagaEÍptingum  a  greindum  jardar 
fiordungi  enn  klaustrid  hallda  thil  laga. 

for  þetta  kaup  fram  manudaginn  næstan  epter  Lætare 
Jerusalem.  Anno  1397. 

voro  þesser  kaupvottar  Magnus  prestur  Þorhallsson1). 
Broder  Kietill  Grunnlaugsson.  Þorsteinn  Ellendsson.  Þorsteinn 
gudmundsson  og  fleire  adrer  goder  menn. 

og  til  sanninnda  et  cetera. 


*34.  6.  Maí  1397.  í  GUrði. 

Vitnisbubðaebeéf  um  landamerki  Tjarnar  í  Aðaldal. 

AM.  Apogr.  3606;  ekki  getið  um  eptir  hverju  ritað  sé,  en  eptir  rit- 
hætti  bréfsins  að  dæma,  þá  sýnist  afskriptin  gerð  eptir  frumriti.  Bréf 
þetta  er  áðr  prentað  í  Dipl.  Isl.  III,  514  eptir  lakari  afskript. 

Þetta  er  uitnisburdr  þeirra  jons  grimssonar  ok  arnors 
jonssonar  vm  jardar  eign  tiarnar  j  adaldal  ath  fyrir  sunnan 
radi  gardur  sa  er  gcingr  fyrir  sunnan  gerdiss  uollinn  ath 
tiorn  ok  heim  j  hornit  a  tungardenum  j  garde  ok  sidan 
rædur  uallargardurinn.  ok  sa  gardur  er  geingr  ur  honum 
uestur  j  gnup  ok  ur  þeim  garde  j  þann  gard  er  geingur 
upp  ur  markklett  fyrir  uestan  gnup.  er  sidan  mark  gata 
su  er  geingr  fyrir  uestan  gnupsenda  austur  ath  þeirre 
gautu  er  geingur  ut  af  gnupsenda.  rædr  þa  su  gata  þar  til 
er  hun  kemur  nidur  a  þeirre  gautu  er  liggur  ofan  til  vestre 
bellu.  en  fyrir  utan  rada  hraun  austur  ath  sueinum  en  ur 
sueinum  austur  j  mýcklahollt.  mýcklaholt  allt  med  uide  ok 
iardar  eign  ut  j  hraun  þat  ok  griotgard  er  geingur  fyrir 
utan  holltid.  rædur  fyrir  austan  gata  su  er  liggur  ofan  fra 
nese  uth  ath  ýtra   selgarde.    saugdu    þeir    ath    tiorn    ætte 

*)  Sjá  2.  neðanmálsgrein  við  næsta  bréf  á  undan. 


1398.  HELGAFELLSKLAUSTR.  35 

þriggia  tolffedminga  torfskurd  j  brua  jord  ok  einn  j  botar 
jord  ef  hiner  uære  adur  skornir  allir.  saugdu  fýrnefndir 
menn  ath  tiorn  ætte  beit  a  hrutalækiar  flautu  huort  er 
helldur  uilldu  manad  huorttueggia  dægur  eda  tuo  manade 
annat  dægur.  saugdu  þrattnefndir  menn  jon  ok  arnor  ath 
þeir  uissu  ath  þau  hakon  þormodzsson  ok  reginleif  soru  ath 
tiarnar  jord  ætte  þessa  beit.  uissu  títt  nefndir  menn  ath 
þeir  arne  ofeigsson  ok  biorn  arnasson  soru  þan  gard  mark 
j  millum  gardz  ok  tiarnar  er  geingr  ur  uallargardenum  j 
garde  ok  uestur  j  gnup.  saugdu  adr  greinder  men  ath  tiorn 
ætte  sex  uikna  uerk  a  eingebacka. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settu  uid  ockur  jnncigle  fyrir 
þetta  uitnissburdar  bref  er  giort  uar  j  garde  j  adaldal 
drottensdag  næsta  epter  krossCDesso  a  uor  þa  er  lidit  uar 
fra  hingatburd  uors  herra  iesu  christi  þusund.  ccc.  niutiger 
ok  sio  aar. 


35.  1398.  á  Helgafelli. 

Mabkús  Ólafsson  kvittar  Þorstein  ábóta  um  andvirði  fjórð- 
ungsins  í  Hrísum. 

Eptir  skjalabók  úr  safui  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafDÍ  858.  4to,  bl.  154b,  með  hendi  Jóds  lögmanns  Sigurðssonarc.  1600. 

Kuittun  vm  Hrijsa  andvirde. 

Eg  Markws  olafsson  kiennist  med  þessu  mijnu  opnu 
brefe.  ad  Þorsteinn  abote  ad  Helgafelli  hefur  lwktt  so  mier 
vel  nægier  þau  xv  kugilldi  sem  hann  var  mig  skilldugur 
klaustursinz  vegna  ad  Helgafelli  fyrir  þann  fiordung  jard- 
arinnar  j  hrijsum.  sem  eg  selldi  fyrsogdu  klaustri.  Þui 
giore1  eg  hann  og  klaustrid  alsendiss  kuittan  og  lidugan 
af  fyrsagdri  skulld   fyrir    mier  og  ollum  mijnum  erfingium. 

og  til  sanninda  hier  vm  Actum  Helgafell.  1398. 


36.  1399. 

Kbistín  Guðmundardóttir  gefr   klaustrinu  á  Helgafelli   með 

3* 


36  HELGAFELLSKLAUSTR.  1399. 

sér  í  prófentu   jarðirnar    á    Kálfárvöllum  og    Svarfhóli,    og 
lausafé  að  auk. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to?  bl.  140a — b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  er  pientað  með  ártali  1390  í  Dipl.  Isl. 
III,  Nr.  372. 

kalfdrveller  giefner  j  profentu  Anno  1399. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  þetta  kaup  þeirra  Þorsteins  abota  ad  Helgafelle 
med  samþycke  conventubrædra  nefndz  klausturz  og  kristin- 
ar  gudmundardottur.  ad  kristijn  gefur  klaustrinu  j  proventu 
sijna  jordina  alla  a  kalfdrvollum.  med  oílum  þeim  gognuni 
og  gædum  sem  þessari  jordu  hafa  fylgtt  ad  fornu  og  nyio 
og  hun  vard  frémst  eigandi  ad  af  Bijrne  bonda  Einarssyne 
og  þar  med  jordina  a  Suarfhole  j  Michlholltzhrepp  med 
ollu  þui  þar  d  ad  fylgia.  og  hier  med  viij  kugilldi.  skulu 
þesser  peningar  klaustursinz  vera.  vpp  hiedan  til  æfinligrar 
eignar.  hier  j  mot  skilur  kristijn  sier  æfinligaii  kost  af 
klaustrinu.  vidurlijkaii  sem  bestu  menn  a  stadnum  næst  for- 
manne.  og  maldryckiu  hinar  stærstu  hatíjder.  og  þa  er  hun 
fastar  ef  til  er.  Jtem  xij  alner  smdvodar  og  4  stikur  liereptz 
arliga  edur  l(e)yse  v  aurum  ef  eigi  fæst  liereptid.  hun  skal  og 
frialsliga  meiga  lata  giora  sier  stofu  og  fa  sialf  vidu  til  og 
smidinn.  enn  klaustrid  fæde  hann  og  halldi  stofunne  ad 
torfunum.  enn  eignist  epter  hennar  dag.  sæng  skal  hun  og 
hafa  til  klaustursinz  enn  klaustrid  hallde  og  eignist  epter 
hana  og  kistu  hennar.  hun  skal  og  hafa  ef  hun  vill  þion- 
ustukonu  a  stadnum  a  sinn  kost  og  skal  su  þa  þiona  henne. 
enn  ella  þionustu  af  stadnum.  skal  hun  koma  j  profentuna 
þa  hun  vill  epter  næstu  fardaga.  hun  skal  og  suara  laga- 
riptingum  a  jordunum.  enn  klaustrid  halldi  til  laga. 

voro  þesser  vottar  vid  Sijra  Solmundur  Jonsson.  Biorn 
B(ondi)  Einarsson.  Þorsteinn  Ellendsson.  Sugurdur  gijslason. 
steinolfur  Arnason  og  Jon  Halldorsson  og  marger  adrer 
goder  menn. 

og  til  sanninda  hier  vm. 


1399.  HFLGAFELLSKLAUSTR.  37 

37.  1399. 

Vitnisbubðk,  að  Helgafellsklaustri  hafi  verið    seldr  Bláfeldr 
og  Böðvarsholtsreki. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafoi  858.  4to?  bl.  141  a—b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  er  prentað  með  ártali  1389  í  Dipl.  Isl 
III,  Nr.  365. 

vm  Blafelld  og  halfan  Boduarzholltz  seka.  1399. 

Þad  giore  eg  Þorleifur  Marteinsson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi  ad  eg  var  þar  nær  j 
Mýklhollte  þa  er  Helge  Þorvardsson1)  selldi  asgrime  heitn- 
um  abota  jordina  ad  blafelldi.  hann  selldi  honum  og  klaustr- 
inu  halfan  bodvarzholltz  reka  þa  þar  med  adurnefndri  jordu 
ad  blafelldi.  so  og  eigi  sijdur  heyrda  eg  morgum  cLrum 
sijdar  Jvar  bonda  Þordarson2)  lysa  þui  ad  hann  hefdi  feingit 
greindum  abota  og  klaustrinu  halfaíi  bodvarzholltz  reka  þann 
sem  Jon  Magnusson  hafdi  feingid  (honum)  til  fullrar  eignar. 

og  til  sanz  hier  vm. 


'    38.  1399. 

Vitnisbubbb  uiq  sölu  á  Böðvarsholtsreka. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétresonar,  nú  í  Lands- 
b6kasafni858.  4to}  bl.  141^  meðhendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600. 

Þad  giore  eg  Biarne  biarnason  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  mijnu  opnu  briefi  ad  eg  vissi  og  var  eg  hia 
ad  Jon  Magnusson  fieck  Jvare  bonda  Þordarsyne  halfaii 
bodvarzholltz  Reka  til  fullrar  eignar  og  so  ad  Jvar  fieck 
þann  sama  halfan  reka  gudmunde  abota  til  eignar  og  þeir 
lystu  þui  bader  fyrir  mier. 

og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera  1399. 

*)  Þorvalldsson,  ágripin;  líklega  rangt.    2)   Þetta    er   án    efx    ívar 
krökr,  sem  dó  1389,  og  hefir  hann  líklega  verið  sonr  Þóiðar  Flosasonar, 


38  HELGAFELLSKLAUSTR.  -  HEUNI.  1400. 

39.  1899. 

Yitnisbukdr   Kristínar   Guðmundardóttur   um   Böðvarsholts- 
reka. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to}  bl.  141t>;  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.    Ágrip  þessa  bréfs  er  prentað  í  Dipl.  Ial.  III,  Nr.  540. 

Anno  1399. 

Þad  giore  eg  kristijn  gudmundardotter  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  mijnu  opnu  briefe  ad  Jvar  minn  Þord- 
arson  sagdi  fyrir  mier  ad  hann  hefdi  giefid  gudmunde  abota 
ad  Helgafelli  halfaii  bodvarzholltz  Reka  þann  er  Jon  Magn- 
usson  hafdi  feingit  honum. 

og  til  sanz  hier  vm  et  cetera. 


40.  [um  1400]. 

Skká  um  eignir  staðarins  í  Hruna,  þegar  Andrés  prestr  tók 
við,  en  Þórðr  prestr  afhenti. 

AM.  262.  4to,  bls.  39,  skr.  1606.  Þórðr  prestr  er  kominn  að  Hruna 
fyrir  1394.  Skrá  þessi  gæti  því  verið  frá  hér  um  bii  1400  eða  nokkru 
síðar. 

Gamall  maldage  Hrunakirkiu. 

Suo  mikid  var  virdt  og  lucktt  er  sera  Andres  tok  enn 
sera  Þordur  liet  laust  stadnum  j  hruna. 

xiiij  kyr  og  ij  am  fdtt  j  attatije  asaudar. 

xc  j  hrossum.  vjc  j  metfie.  forn  Jnnstæda  kirkiunnar. 
Jtem  iiijc  j  Bokum.  Jtem  vc  j  virdingagotze.  Jtem  iiijc  voru. 
Jtem  viijc  j  hafnarvodum  og  vtiju  alna  j  huertt  hundrad. 
Jtem  xij  sauder  veturgamler.  Jtem  jc  j  slatrum.  Jtem  halftt 
annad  hundrad  j  hafoarvodum  voruvirdum.  Jtem  v  manna 
messuklæde  og  eru  ein  sæmeleg  og  tuenn  vel  fær.  tuenn 
miog  vond.  Jtem  alltarisklæde  þriu  fær.  Jtem  viij  dukar 
ovijgder.  og  þrijr  j  bldmerktter.  Jtem  þriar  kantarakapur1). 
er  ein  med  pell  slitin   og    forn.    Jtem   kaleikar    tuejr    og 

J)  kapar,  hdr. 


1407.  HRUNL  —  HELGAFELLSKLAUSTR.  39 

kertestikur  þridr  og  er  ein  stor  standande.  kirkiuketill. 
Baksturjarn.  amplæ.  sacrarium  munnlog. 

matust  iijc  j  stadarspioll  medan  sera  Þordur  var. 

Jtem  xiij  bækur  foriiar. 

Jtem  lagde  sera  Þordur  til  mork  fyrer  fyrnd  a  messu- 
klædum. 

[anno  1606  22  dag  Januarij  fanst  þesge  fyrskrifad(ur) 
hruna  maldage  a  e(i)nni  songbok  j  Skalhollte  med  gamallt 
skrif.  enn  vel  læseligtt1). 


41.  23.  Maí  1407.  á  Hclgafelli. 

Yeemundr  ábóti  á  Helgafelli  tekr  Jón  Aunsson  og  Járeiði 
Þórðardóttur  konu  hans  í  prófentu  á  staðinn,  en  þau  gefa 
með  sér  jarðirnar  Hellu  og  Orlogastaði  og  tuttugu  hundruð 
í  lausafé. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  164a}  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600.  Sbr.  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  805,  þar  sem  er  ágrip  bréfsins  og  ár- 
fært  að  ágizkan  til  hér  um  bil  1410.  Líklegra  er  þó  að  ártalið  eigi 
að  vera  1407,  og  að  misritað  sé  1470  hér  í  handritinu  (1470  fyrir  1407). 

proventu  Brief  Jons  aunssonar  og  Jareidar 

Þordardottur.  gefa  med  sier  OBlogastade 

og  hellu  14702). 

Ollum  monnum  sem  þetta  brief  sia    edur   heyra    senda 

gunnar    gudmundsson    og   Arne    Helgason   kuediu  guds  og 

sina   kunnigt    giorandi.    ad  þar  vorum  vier  j  hia  saum  og 

heyrdum  d  j  abotastofunne  j  Helgafelli  manudaginn  næstan 

fyrir  fardaga   nu    fyrir  3  arum    ad    Vermundur    Abote    ad 

Helgafelli  tok  til  proventu  med  fullu  handabandi  Jon  Auns- 

son  og  Jareidi  Þordardottur  eiginkonu   hanz.    med    þessum 

skilmala    ad   hann  gaf  med  þeim  ij  jarder.  er  so   heita  or- 

logastader  og  Hella    fyrir  20°  og  þar    til  xxc  med    þessum 

fridleika.  xiiij  kyr  og  naut  iij    veturgomul  og  vxi  þrevetur 

J)  Svo  í  bókinni  aptan  við  máldagann.  2)  Svo  hdr.  og  mun  mis- 
ritað   fyrir   1407,   því  að   1470  fær  ekki  staðizt. 


40  HELGAFELLSKLAUSTR,  —  BARÐ.  1417. 

med  abæter.    hestar   ij  fyrir  ijc.    kietill   fyrir  kugilldi.  jc  j 
fridu.  skilldi    nefndur   Jon    vinna    alla   hreinliga  vinnu.  þa 
sem  stadarinz  formonnum  þarfnadist  so  leingi  sem  hann  er 
til  fær.  og  hann  hefur  heilsu  til. 
og  til  sanninda. 


42.  1417. 

Lopte  Guttormsson  fær  Helgafellsklaustri  jörðina  Arney  á 
Breiðafirði  með  sex  kúgildum  til  fullrar  eignar,  og  kvittar 
klaustrið  um  andvirðið. 

Eptir  skjalabók  úr  SAfni  Jóna  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  með  hondi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c  1600. 
Sbr.  Dipl.  Isl.  IV,  Nr,  321,  og  er  þar  ártal  1417,  sem  vel  fær  staðízt, 
en  ártalið  1460  er  rangt,  því  að  þá  var  Loptr  laungu  dauðr. 

Brief  fyrir  Arney  14501). 

Eg  Loptur  gutthormsson  kiennist  med  þessu  mijnu  opnu 
brefi  ad  eg  hefi  feingit  klaustrinu  a  Helgafelli  til  fullrar 
eignar  jord  mijna  er  heiter  Arneý.  og  liggur  a  breidafirdi 
og  þar  med  6  kugilldi  og  (hefi)  eg  fulla  peninga  fyrir  tekid 
af  klaustrinu  so  ad  mier  vel  anægier. 

og  til  sanninda  et  cetera. 


43.  4.  eða  11.  Jálí  1418.  í  Skálholti. 

Ikni  biskup  í  Skálholti  (Ólafsson)  kvittar  Brand  bónda 
Haldórsson  bæði  vegna  sín  og  séra  Magnúsar  Böðvarssonar 
um  alt  andvirði  Barðs  í  Fljótum. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  20 a — b,  með  hendí  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600.  Bréf  þatta  er  eitt  pf  þeim  skjolum,  sem  Jón  lögmaðr  Jónsson 
bar  fram  á  móti  Guðbrandi  biskupi  í  Barðsmálum,  en  biskup  færir  í 
varnarriti  sínu  um  Barð  (1589)  margar  greinir  fyrir  því,  að  bréf  þetta 
sé  „forfalsað  bréf  og  narraskapur",  og  eptir  þvi  sem  hann  segir,  þá  kom 
aldrei  fram  frumrit  þess.    Hvort    bréf   þetta   eé   falsbréf    verðr   að    svo 

J)  Svo  hdr.,  en  er  rangt;  mun  eiga  að  vera  1417. 


1418.  BARÐ.  —  GUÐMUNDARMÁL.  41 

Btöddu  að  Iiggja  milli  hluta,  en  hins  er  að  gæta,  að  sum  Barðsbréfin 
eru  varhugaverð,  einkum  bréfið  frá  22.  Juní  1417  (Dipl.  Isl.  IV,  Nr. 
318),  sem  bæði  að  stafBetningu  og  eina  litarhætti  akinnsins  er  ótryggi- 
legt,  og  eins  sökum  hins,  að  niðurlagsorð  þess  eru  ekki  rituð  út,  úr  því 
að  það  á  að  vera  frumrit  (AM.  Fasc.  VII,  13).  Sbr.  Dipl.  Isl.  IV,  bls. 
249  og  255. 

Kuittimar  Bref  Brandz  Halldorssonar. 
Wier  arne  CDed  Gudz  nad  Byskup  j  skalhollti  og  vm- 
bodsmann  heilagrar  Holakyrkiu.  visitator  og  hirdstiori  yíir 
allt  Jsland  Giorum  godum  monnum  vitanligtt  med  þessu 
voru  opnu  Brefe  at  vær  hofum  giortt  Brand  Bonda  Hall- 
dorsson  kuittan  og  akiærulausafi  frialsan  og  lidugan  fyrir 
oss  og  ollum  worum  epterkomendum  og  suo  eij  sijdur  fyrir 
Sijra  Magnus  Bauduarsson  og  ollum  hans  epterkomendura 
af  jardarverdino  þuj  sem  hann  var  oss  skylldugur  fyrir 
Bard  j  íliotum  og  ollu  þuj  sem  þar  til  liggur.  hefur  hann 
lucktt  oss  heilan  pening  og  halfan  suo  oss  aanægir  fyrir 
greinda  jord.  þuj  fyrirbiodum  vier  huorium  mnnne  þetta 
vortt  Bref  ad  kreinkia  edur  aakiæra  edur  nefndan  Brand 
Bonda  hier  vm  framleidis  j  nockurn  mata  ad  onada.  Og 
til  sanninda  hier  wm  setium  vier  vor  jnncigle  fyrir  þetta 
Bref  giortt  j  skalhollti  manudaginn  næstan  epter  þing  (Diiijc 
decimo  octauo1). 


*44.  14.  September  1428.  undir  Núpi. 

Yitnisbueðakbeéf  níu  manna,  að  Guðmundr  Arason  hafi 
greitt  hústrú  Þorgerði  Ólafsdóttur  þá  peninga  í  mála  henn- 
ar,  að  henni  vel  á  nægði,  og  voru  þau  alsátt  um  allan  sinn 
reikningskap. 

Kriegers  safn  2.  4to?  bls.  296—300,  með  heudi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700.  Bréf  þetta  er  hálfgerðr  vandræðagripr  vegn.i  þess,  að  eingin 
góð  afökript  af  því  þekkist  nú.  Er  það  áðr  prentað  í  IV,  Nr.  326,  ept- 
ir  afskript  séra  Jóns  Haldórssonar  í  Hitardal  með  ártali  1418,  og  að 
sumu  leyti  reingra  en  hér,  þó  að  ekki  sé  þessi  afskript,  sem  hér  er  nu 
fylgt,  nærri  því  eins  góð  og  hún  þyrfti  að  vera.    Séra    Jón    herir   tekið 

x)  Það  verðr  líklega  annaðhvort  4.  eða  11.  Julí^UlS. 


42  GUÐMUNDARMÍL.  1428. 

eptir  því,  að  ártalið  1418  fékk  ekki  staðizt,  og  hefir  því  gizkað  upp  á, 
að  það  ætti  að  vera  „1428  eður  1410",  en  þá  voru  ekki  tök  á,  er  bréfið 
var  prentað  fyrrum,  að  fara  frekar  út  í  rekatr  um  ártalið.  Þorgerðr 
ólafsdóttir  sú,  er  hér  getr,  hefir,  eins  og  séra  Jón  hefir  tekið  eptir,  ver- 
ið  BÍðari  kona  Ara  Guðmundssonar  og  stjápmóðir  Guðmundar  ríka,  og 
því  hefir  Guðmundr  átt  að  greiða  henni  út  málann  eptir  Ara  föður  sinn 
andaðan.  Það  sézt  á  góðu  bréfi,  að  Ari  hefir  verið  enn  á  lífi  27.  Maí 
1420  (Dipl.  Isl.  IV,  339),  svo  að  þar  með  getr  hvorki  ártalið  1410  né 
1418  staðizt.  En  af  kaupmálabréfi  Guðmundar  og  Helgu  Þorleifsdóttur 
má  ráða,  að  Ari  lufi  verið  dáinn  7.  Okt.  1423  (Dipl.  Isl.  IV,  370),  — 
en  hann  drukn^ði,  —  því  að  Rifn  lögmaðr  er  þá  talinn  giptingarmaðr 
Guðmundar,  og  er  líkast,  að  Ari  hafi  druknað  hin  næstu  missiri  fyrir. 
Nú  verðr  bréf  þetta  að  vera  gert  eptir  dauða  hans,  enda  er  og  skýrt 
tekið  fram  í  Mýradómi  Guðna  Jónssonar  árið  1500,  að  svo  sé.  Er  og 
ckki  ólíklegt,  að  það  hafi  verið  nokkrum  árum  seinna,  þvi  að  helzt  er 
svo  að  skilja,  að  tregða  muni  hafa  verið  af  hendi  Guðmundar  á  út- 
greiðslu  málans.  Er  þvi  næst  að  ætla,  að  „xij  octave",  sem  hér  stendr, 
stafi  frá  misskript  í  eldri  afskriptum  eða  raungum  lestri  fyrir  „xx 
octavo",  svo  að  ártalið  eigi  að  réttu  lagi  að  vera  1428. 

Bref  upp  a  peninga  Þorgerdar  Olafsdottur. 

ðllum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Biarni  prestur  Sigurdsson.  Gudni  bondi  Oddsson. 
Þordur  Jðrundsson.  Kodran  Jorundsson.  Eyolfur  Jonsson. 
Pietur  Þordarson.  Sigurdur  Þordarson.  Halldor  Jonsson  og 
Þorir  Steinolfzson  kvediu  guds  og  sijna.  kunnigtt  giðrandi 
at  sub  Anno  Gracie1)  millesimo2).  cccc.  [xij  octave8)  vorum 
vær  i  hid  og  heyrdum  d  undir  Nupi  i  Dyraíirdi  d  ord  þeirra 
og  handaband  af  einni  dlfu  heidarligur  man  Gudmundur 
Arason  en  Hustru  Þorgerdur  Olafzdottir  af  annari.  enn  þad 
faldist  undir  þeirra  gerd  og  handabandi.  ad  Gudmuudur 
Arason  lukti  mdla  Þorgerdar  Olafzdottur.  fimm  hundrud 
hundrada  eptir  þvi  sem  til  vijsar  opid  bref  Ara  bonda  Gud- 
mundssonar.  svo  micid  i  jðrdum  og  lausagotzi  sem  hier 
seigir. 

Jtem  Kyrkiubol  a  Ros(m)hvalanesi.  fulavijk.  Þoresstad- 
ir.  Hrafnkielsstadir  fýrir  hundrad  hundrada. 

Jtem  Sæbol  d  Jngiallzsandi  og  Brecka  og  Raun  fyrir 
hundrad  hundrada. 

J)  Gracio,  hdr.    2)  messu,  hdr.    8)  [Svo  hdr.  og  mun  hér  misskrifað 
bvo  fyrir:  „xx.  octavo". 


1428.  GUÐMUNDARMÁL.  43 

Jtem  Hrafns  Eyri  i  Arnarfijrdi  fyrir  hundrad  hundrada. 

Jtem  Horn.  Kyrkiubol  og  Skogar.  þessar  þridr  jarder 
i  mosdal.  Dyniandi  og  half  Borg.  Skiallfonn  og  dlfadalur  d 
Jngialldzsandi.  þessar  jardir  fyrir  hundrad  hundrada. 

Gaf  tijtt  nefndur  Gudmundur  Þorgerdi  Olafzdottur 
Bardsvijk.  sem  liggur  d  Strondum  fyrir  utaii  allaii  Reikn- 
ingskap  med  ðllum  þeim  gðgnum  og  giædum  sem  til  henn- 
ar  (hefur)  leigid  fra  fornu  og  nyu.  og  med  svo  miclum  vide 
sem  nu  liggur  d  Bardsvijk  til  obrigdulegrar  eignar.  skal 
Gudmundur  Arason  svara  laga  Riptingum  d  ðllum  þeim 
jðrdum  sem  hann  tillagdi  mdla  optnefndrar  Þorgerdar.  en 
hun  eda  hennar  umbodsmann  halldi  til  laga. 

Jtem  íiðrutijgi  hundrada  j  ðllo  samt.  gripum  og  vird- 
ingagotzi.  j  smiðr  og  skreid  og  Ryklingi.  fyestum  og  skip- 
um.  þar  med  dttatijge  kugillde.  þetta  allt  saman  fyrir 
hundrad  hundrada. 

Voru  þessir  peningar  allir  samt  fýrskrifadir  afhendtir 
og  ddur  fýr  gert1).  svo  Þorgerdi  husfreyu  i  alla  stadi  vel 
anægdi.  og  þvi  voru  þaug  optnefndir  menn  Gudmundur 
Arason  og  Þorgerdur  Olafzdottir  alsattum  sdtt  um  allaii 
sinn  Reikningskap. 

Og  til  meiri  stadfestu  og  sanninda  hier  um  setti  Gud- 
mundur  Arason  sitt  jnnsigli  med  þeirra  godra  manna  jnn- 
siglum  sem  fyr  er(u)  skrifadir  firir  þetta  bref.  sem  giðrt 
var  undir  Gnupi  j  Dyrafirdi  þridiudaginn  næstaii  eptir  mariu- 
messo  sijdari  d  þvi  dre  sem  fýr  seigir. 


45.  1?.  Nóvcinber  1428.  á  Ökrum. 

Gtunnar  ÓlafssoD  handleggr  með  samþykki  Guðrúnar  Bárð- 
ardóttur  konu  sinnar  Styr  Snorrasyni  jörðina  Hraunsmúla, 
en  Styr  kvittar  Gunnar  fyrir  tíu  marka  sekt  til  kongdóms- 
ins,  og  geldr  tuttugu  merkr,  er  Jörundi  Hallvarðssyni  höfðu 
verið  dæmdar  af  Gunnari,  en  Brimilsvellir  standi  fyrir  brigð 
á  jörðinni. 

x)  Syo, 


44  HELGAFELLSKLAUSTÍt.  1428. 

Eptir  skjjilabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  l-lbb,  íneð  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600. 

Brief  fyrir  Hraunzmwla. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 
senda  Hakon  prestur  Þiodolfsson.  grimur  Biornsson.  bardur 
oddsson  og  aurnolfur  Magnusson  quediu  guds  og  sijna  kunn- 
igt  giorandi  ad  vier  vorum  þar  j  hia  d  aukrum  d  mýrum 
j  hraunhrepp  miduikudaginn  næstan  epter  marteinsmesso 
dag  14281).  sdum  og  heyrdum  d  ord  og  handaband  þeirra 
Styrz  Snorrasonar  og  Gunnars  olafssonar.  kiendist  gunnar  ad 
hann  hefdi  handlagtt  [greindum  Styr2)  medsamþycke  gudnjdar 
bardardottur  konu  sijnnar.  og  handlagdi  þa  enn  til  fullrar 
eignar  jordina  at  hraunsmwla.  er  liggur  j  Stadarhrepp.  med 
ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem  greindri  jordu  fylger  og 
fylgt  hefur  ad  fornu  og  nyo  og  þau  vrdu  fremst  eigandi 
ad  med  logum.  hier  fyrir  hafdi  Styr  giortt  opttnefndan 
gunnar  kuittan  vm  x  merknr  j  fiesektt  er  dæmtt  var  af 
gunnare  kongdominum  fyrir  domrof  og  stefnufall.  hier  til 
lukti  styr  Jorundi  Hallvardssyne  xx  merkur  er  dæmtt  var 
Jorundi  af  gunnare.  a  vegna  Euuolfs  Eyrekssonar.  epter 
þui  sem  domzbrief  þar  vm  giortt  vottar.  skilldi  nefndur 
styr  hallda  til  laga  greindri  jordu  en  gunnar  suara  laga- 
riptingum.  kynni  ad  brigdast  nefndur  hraunsmvle.  þa  skilldi 
nefndur  styr  eiga  halfa  jordina  a  brijmelsvollum  a  Sniofellz- 
nese  er  liggur  millum  hofda  og  enniss.  giordi  optnefndur 
gunnar  greindan  styr  kuittaii  og  lidugan  fyrir  sier  og 
konu  hanz.  og  erfingium  þeirra  logligum  (vm)  allt  greintt 
jardar  verd. 

og  til  sanninda  hier  vm. 


*)  1228,  hdr.    2)  [vantar  í  hdr.,    og  er  bætt    hér   við,   því   að    það 
verðr  að  standa. 


1431.  HELGAFELLSKLAUSTR.  45 

46.  19.  Maí  1431.  á  Helgafelli. 

Styr  Snorrason  selr  Njáli  ábóta  og  klaustrinu  á   Helgafelli 
jörðina  Hraunsmúla  í  Staðarhrépp  fyrir  lausafé. 

Eptir  skjaiabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  143t>— 144a,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðs- 
sonar,  c.  1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  með  réttu  ártali  (1431)  er  prentað 
í  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  530. 

Kaupbrief  fyrir  Hraunzmvla. 

Þeim  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra  senda 
Audun  Jonsson.  Hallur  Sueinsson  og  Claus  Jurgi(n)  Jons- 
son  kuediu  guds  og  sina  kunnigt  giorandi  ad  þar  vorum 
vier  j  hia  saum  og  heyrdum  a  j  abotastofunne  a  Helgafelli 
sabbato  pentecostes  Anno  143 11)  handaband  abota  Niaiz  a 
Helgafelli.  og  Styrs  B(onda)  Snorrasonar.  ad  so  fyrir  skildu 
ad  styr  selur  Abotanum  og  klaustrinu  ad  Helgafelli  jordina 
alla  hraunzmwla  er  liggur  j  Stadarhrepp.  med  ollum  þeim 
gognum  og  gædum  sem  greindri  jordu  fylgir  og  fylgtt  hef- 
ur  ad  fornu  og  nyio  og  hann  vard  fremst  eigandi  ad.  af 
gunnare  Olafssyne  og  Gudrijde  Bardardottur  konu  hanz. 
hier  j  mot  gaf  abotinn  greindum  styr  vj  kugilldi  ad  næst- 
um  fardogum  og  vjc  j  vadmdlum.  skilldi  greindur  styr  suara 
lagariptingum  a  jordinne  enn  Nidll  abote  halldi  til  laga. 
vissum  vier  ad  tittnefndum  styr  var  afhentt  allt  adurgreintt 
jardar  verd  so  honum  vel  anægdi.  skilldi  og  styr  leggia 
aptur  klaustrinu  greintt  jardar  verd  a  sama  dre  sem  jordin 
geingi  af  med  logum. 

og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


47.  22.  Maí  1431.  á  Ökrum. 

Þiiríðr  Jónsdóttir  samþykkir  kaup  þeirra  Styrs  Snorrasonar 
bónda  síns  og  Njáls  ábóta  á  Helgafelli  um  jörðina  Hrauns- 
múla. 

J)  1231,  hdr.;  ártalið  rétt,  1431,  í  ágripum  bréfsins. 


46  HELGAFELLSKLAUSTR.  1431. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  LancU- 
bókasafai  858.  4to,  bl.  144a,  með  hendi  Jóns  lögmanna  Sigurðssonar  c. 
1600. 

Ollum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra  senda 
Jngimundur  Snorrason.  Sigvatur  Þorarinsson  og  Þordur 
Þorgrimssou  kuediu  guds  og  sina  kunnigt  giorandi  ad  þar 
vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrdum  &  þridiudaginn  næstan 
epter  huitasunnu  a  okrum  a  myrum  j  hraunhrepp  Anno 
1431  dr  ad  Þurijdur  Jonsdotter  samþycktte  med  fullu 
handabandi  vid  styr  Snorrason  bonda  sinn  vm  þad  jardar 
kaup  er  nefndur  styr  hafdi  sellt  herra  Niale  abota  ad  Helga- 
felli  jordina  a  hraunsmvla  j  stadarhrepp  frialsa  og  akiæru- 
lausa  fra  sier.  og  þad  kaupzbrief  fullt  og  logligtt  og  stod- 
ugtt  med  ollum  sijnum  greinum  og  articulis  fyrir  sier  og 
sijnum  erfingium  er  þeir  hofdu  þar  vm  giortt  aboti  niall 
og  adurgreindur  styr.  ad  nefnd  jord  hraunsmwle  sie  klaust- 
ursinz  eign  ad  Helgafelle  obrigdulig  hiedan  af. 

og  til  sanninda  et  cetera. 


48.  1431 

Yitnisburbr,  að  Haldór  smiðr  Eyvindsson  haíi  lýst  því,  að 
Vermundr  ábóti  hefði  skilið  rekann  frá  Böðvarsholti,  þegar 
hann  seldi  sér  jörðina,  og  eingan  reka  kvaðst  Haldór  hafa 
selt  Lopti  bónda  (Guttormssyni)  með  Böðvarsholti. 

Eptir  akjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdðiriara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to}  bl.  142a,  með  hendíJóns  iögmannsSigurðssonarc.  1600. 

Þad  giorum  vid  Audun  Jonsson  og  Hallur  Sueinsson 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  ad 
vid  vorum  j  abotastofunne  a  Helgafelle  og  heyrdum  d  ad 
Halldor  smidur  Eyvindzson  lysti  þui  fyrir  ockur.  ad  þa  er 
Vermundur  abote  ad  Helgafelli  selldi  honum  jordina  bod- 
varzhollt.  skildi  hann  fra  allan  reka.  og  Eingi1)  Eeka  sagd- 
ist  nefndur    Halldor    sellt   hafa   Lofti  bonda  med   greindri 


l)  Svo. 


1431.  HELGAFELLSKLAUSTR.  47 

J 
ordu  þa  er  hann  selldi  honum  bodvarzhollt.    sagdi    og  opt- 

nefndur    Halldor  ad  sijra    Þorsteinn   Suartthofdason    talade 

soddan  ordum  til  hanz  þa  hann    var   radzmann   ad   Helga- 

felli:   veitz    þu    þad   Halldor  ad  þu  att  ecki  ad   giora  med 

rekanum  j  bodvarzhollti.  fyrir  þui  vil  eg  (eigi)  ad  þu  dragier 

klaustursinz  vidu  þier  til  handa  af  Bodvarzholltzreka. 

og  til  sanninda  hier  vm  143 11). 


49  [1431]. 

Yitnisbuebe,  að  Vermundr    ábóti    hafi   fráskilið    rekann,  er 
hann  seldi  Haldóri  smið  Eyvindssyni  Böðvarsholt. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  141b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.  Stutt  ágrip  af  þessu  bréfi  er  prentað  í  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  347, 
nokkuð  afbakað,  með  ártali  „um  1420",  sem  sett  var  að  ágizkan.  Eptir 
Helgafellsbiéfum,  sem  nú  eru  komin  1  ljós,  mun  ártalið  þó  réttara  sett 
1431. 

Þad  giorum  vid  Magnus  Þordarson  og  Arne  Þorleifs- 
son  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefe 
ad  þar  vorum  vit  j  hia  og  heyrdum  &  j  abotastofunne  a 
Helgafelle  ad  þa  er  herra  vermundur  abote  selldi  Halldore 
smid  Eyvindssyne2)  jordina  Bodvarzhollt  j  Stadarhrepp. 
talade  nefndur  abote  so  felldum  ordum.  ecki  selur  eg  þier 
rekann  med  bodvarzhollte  þo  ad  eg  selie  þier  jordina.  þui 
hann  er  fra  skildur  adur.  enn  hafa  skalltu  gagn  af  rekanum 
Halldor  d  medan  eg  er  til  allt  nema  huale  og  storvidu.  enn 
þeir  munu  giora  vid  þig  hier  vm  sem  þeir  vilia  er  epter 
mic  koma.  og  hier  epter  vilium  vid  sueria  ef  þurfa  þyker. 
og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


50.  1440. 

Oddr  bóndi  (leppr)  Þórðarson   gefr   klaustrinu  á  Helgafelli 
og  „sancti  Jóhann"  fjórðung  í  jórðunni  í  Syðra-Skógarnesi. 

J)  1531,  hdr.    2)   Vermundssyni,   stendr   ranglega  í  ágripi  bréfsins. 


48  HELGAFELLSKLAUSTÍL  -  MÁFAHLÍÐ.  1440. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Linds- 
bókasafni  858.  4to}  bl.  137b,  raeð  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.   Sbr.  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  659,  og  er  þar  ágrip  eitt,  en  árfært  til  1440. 

Oddur  Þordarson  giefur  til  Helgafellz  fiordunginn 
vr  sýdra  Skogarnesi. 

Þad  giore  eg.  oddur  Bonde  Þordarson  godum  monnum 
kunnugtt  med  þessu  mijnu  opuu  brefe  ad  eg  inedkiennist 
ad  eg  hefi  giefid  klaustrinu  a  Helgafelli  og  sancti  Johann 
fiordunginn  j  jordunne  sydra  skogarnesi  med  ollum  þeim 
goguum  og  giædum.  Rekum  og  peningum1)  sem  eg  vard 
fremst  eigandi  ad  og  gudmundur  grijmsson  og  Borghilldur 
gijssurardotter  kona  hanz  selldu  mier  til  fullrar  eignar.  og 
thil  sanninda  hier  vni  et  cetera. 

[Anno  14402). 


51.  [um  1440]. 

Máldagi  Máfahlíðarkirkju  á  Snæfellsnesi. 

AMagn.  264.  4to,  bls.  7,  skr.  1606.  Jón  SigurðsBon  hefir  á  einum 
stað  getið  þess  til,  að  máldagi  þessi  væri  frá  „1420  ?u,  en  á  öðrum  stað, 
að  hann  væri  frá  „c.  1440",  og  mun  það  sönnu  nær.  Mjög  gamall  er 
máldaginn  ekki,  en  frá  15.  öld  má  hann  þó  vera. 

Mafahlijdar  maldagie. 

Jtem  kyrkia  j  Mafahlijd  j  millum  hofda  og  Ennis  aa 
halft  Tungu  land.  oc  þar  til  hest  oc  kugildi.  skipsland  j 
klett  krossmessna  j  millum.  vergogn  aa  forumannahol.  þar 
skal  syngia  seirna  joladag  oc  paskadag  seirna.  þangad 
liggia  allar  tijunder  af  Holltte  oc3)  Tungu  oc  heimamonn- 
um.  gielldnauta  rekstur  j  kalfadal  er  liggur  firir  ofan  bla- 
felld  oc  Biarnarfoss. 

Mafahlijdar  land  er  jtakalaust. 

Mafahlijdar  land  aa  alltt  jnn  ad  anne  þeirre   er  fellur 


*)  Svo;  rétt:  renningum.     2)  [b.  v.  eptir  AM.  252.   4to,  430.  4to,  0. 
fl.  afskrr.  ágripanna.    3)  tvískr.  í  264. 


1448.  HELGAFELLSKLAUSTR.  49 

ofan  fyrer  utann  Buland  hid  jnnra.  oc  halfan   grensdal  vid 
hofda. 

J  Mafahlijd  ma  vijgia  saraan  hion  oc  leida  konur  j 
kyrkiu  oc  primsigna  born.  þar  skal  syngia  allar  stærstu 
hatijder. 


52.  28.  Jiílí  1448.  á  Helgafelli. 

Bjöen  bóndi  Þorleifsson  fær  Njáli  ábóta  og  klaustrinu  á 
Helgafelli  Kambana  báða  í  Breiðavík  og  þá  aðra  peninga, 
er  ábóta  og  Birni  kemr  vel  til  samans,  fyrir  þá  hálfa  séttu 
lest  skreiðar,  sem  Teitr  bóndi  Grunnlaugsson  var  skyldugr 
Njáli  ábóta. 

Eptir  skjalabök  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  153  a  og  153  b  (hættir  í  miðju  kafi  =  b),  raeð 
hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600.  Ártal  þessa  bréfs  er  án  efa 
1448,  og  hefir  Njáll  ábóti  Bárðarson  ekki  dáið  fyrri  en  1449,  enda  er 
ekkert  því  til  fyrirstöðu,  því  að  réttu  lagi  er  einskis  annars  ábóta  getið 
á  Helgafelli  um  þetta  leyti.  Að  vísu  geta  sagnaritarar  (sjá  Timarit 
Bókmentafélagsins  VIII,  233)  um  Þorstein  ábóta  á  Helgafelli  1440,  en 
það  byggist  eingaungu  á  bréfságripi  því,  sem  prentað  er  í  Dipl.  Isl.  IV, 
Nr.  660,  en  nú  er  orðið  víst  um  það,  að  það  er  að  réttu  lagi  frá  2. 
Apríl  1397,  svo  að  sá  Þorsteinn,  sem  þar  er  nefndr,  er  Þorsteinn  ábóti 
SDorrason  hinn  síðari.  Af  biéfi  Gottskálks  biskups  á  Hólum  12.  Febr. 
1450  má  og  sjá,  að  Njáll  ábóti  muni  vera  nýlega  dáinn  1450,  en  þó  er 
helzt  að  ráða,  að  hann  hafi  dáið  vorið  1449,  og  að  vísu  fyrir  alþingi 
(Dipl.  Isl.  V,  Nr.  39).  Ágrip  þessa  bréfs  er  í  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  590 
með  ártali  1435. 

[Kaupbrieff  fyrir  kombum  badum1). 
Þat  giorum  vær2)  Þorvalldur  Þorkielsson.  Einar  [Þord- 
ar3)son  og  gudmundur  Einarsson  godum  monnum  kunnigtt 
med  þessu  voro  opnu  briefi  ad  vær  vorum  þar4)  j  hia  [sd- 
um  og  heyrdum  cl5)  ad6)  Helgafelli  sunnudaginn  næstan 
fyrir  olafzmesso  fyrre.  þa  er  lijdit  var  fra  hingatburd  vorz 
herra  1448 7)  dr  [og  sdum8)    a  handaband  þessara  ærligra9) 

J)  [sl.  b.    *)  vier  b.    3)  [sl.  &(!)    4)  sl.  b.    6)  [b.  v.  b.    ð)   a,  b.    7) 
1248,  858   (a— 6);  í  ágripum  bréfsins  stendr   ýmist    1245  eða  1435  (sjá 
Dipl.  Isl.  IV,  bls.  553);  hið  rétta  mun  1448.    8)  [svo  a,  b.    9)  sl.  b. 
Dipl.  Isl.  VI.  B.  4 


50  BROKEY  OG  VÖRÐUFELL.  1450. 

manna  Nialz  abota  a  Helgafelli  og  Biarnar)  b(onda)  Þor- 
leifssonar  ad  so  fyrir  skildu.  ad  [fyrnefndur  biorn  bondi2) 
handlagdi  abota  Niale  þessar  jarder  j  Brcidavijk  j  Knarrar 
kirkiu  sokn.  er  so  heita  Kambar  ij  fyrir  xlc.3)  med  ollum 
þeim  kugillduin  sem  þar  med  fylgia  nefndum  abota  niale 
og  klanstrinu  a  Helgafelli  til  æíinligrar  eignar  med  ollum 
þeim  gognum  og  giædum  sem  fyrgreindum  jordum  fylgtt 
hafa  ad  fornu  og  nyio.  og  þa  adra  peninga  sem  nefndum 
abota  og  bijrne  bonda  kiemur  vel  til  samanz.  fyrir  þa  halfu 
siettu  lest  med  goda  gillda  skreijd.  sem  Teitur  b(onde) 
gunnlaugsson  var  skilldugur  nefndum  abota  Niale.  og  klaustr- 
inu  a  Helgafelli.  skilldi  Theitur  gunlaugsson  kuittur  og 
akiærulaus  fyrir  Niali  abota  og  klaustrinu  og  ollum*). 


53.  [1450]. 

Bessi  Einarsson  selr  Árna  Oddssyni  jörðina  á  Vörðufelli  og 
átta  hundruð  í  Brokey  fyrir  tuttugu  hundruð  fríðvirð,  og 
kvittar  Árna  um  andvirðið. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nu  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  143b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600. 

Brieíf  fyrir  vordufelle  og  Brokey. 
Þad  giorum  vier  Dade  Arason5).  Thomas  gudmunds- 
son.  Ornolfur  Þordarson.  pall  Jonsson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  voro  opnu  brefi  ad  vier  vorum  j  hia  saum 
og  heyrdum  d  ord  og  handaband  velborinna  manna  Bessa 
Einarssonar  og  Arna  Oddssonar  ad  so  fyrir  skildu  adBesse 
selldi  greindum  Arna  jordina  vordufell  og  viijc  j  brokey  er 
liggur  j  Eyrar  kirkiusockn  med  ollum  þeim  gognum  og 
giædum  sem  greindri  jordu  fyJger  og  fylgt  hefur  ad  fornu 
og  nyiu  og  hann  vard  fremst  Eigandi  ad.  Hier  j  mot  gaf 
greindur  Arne  xxc  j  fridvirdum  peningum.  skylldi  þratt- 
nefndur    Bessi    suara    lagaripttingum   enn   Arne   hallda  til 

')  Biarna  b.    2)  [Biorn  b.    3)  b  hættir  hér  og  bætir  við:    et  cctera. 
4)  Hér  hefir  aldrei  meira  verið  skrifað  af  bréfinu.    ■"•)  Arnason,  hdr. 


1450.  BROKEY  OG  VÖRÐUFELL.  51 

laga.  Hier  eptter  giefur  eg  tbittnefndur  Bessi  Arna  Odds- 
son  olldungis  kuittan  og  akiærulausan  fyrir  mier  og  ollum 
mijnum  epterkomendum  vm  greindt  jardar  verd  og  eyiar- 
partt.  hef  eg  og  fulla  og  alla  peninga  vppborid  af  Arna 
sem  mier  vel  anægier. 

og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


54.  15.  Maí  1450.  á  Harastöðum. 

Sæunn  Guðnadóttir  samþykkir  kaup  þeirra  Bessa  Einars- 
sonar  bónda  síns  og  Árna  Oddssonar  um  Vörðufell  og 
Brokey. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to;  bl.  136a,  með  hendi  Jóns  lögmanna  Sigurðssonar  c. 
1600. 

Þad  giorum  vier  Biorn  Piétursson.  Arne  sueinsson  god- 
um  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  Anno 
1450  fostudaginn  næstaii  epter  vppstigningardag  a  hara- 
stodum  a  Skogastrond  vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrdum 
a  ord  og  handaband  þessara  manna  Bessa  Einarssonar  og 
Sæunnar  Gudnadottur  Qvinnu  hanz  ad  hun  samþycktti  þa 
jardar  solu  og  Eyiar  partt  er  so  heita  vordufell  og  Brokey 
og  adur  greindaii  Arna  Oddsson  ad  sier  ad  taca 
til  æfinligrar  eignar  fyrir  mier  og  mijnum  erfingium  epter 
greindu  kaupi. 

og  til  sanninda  hier  vm. 


55.  [1450  eða  síðar]. 

Akni  Oddsson  fær  Snorra  Hallgrímssyni  til  eignar  þau  átta 
hundruð,  sem  hann  átti  í  Brokey  í  þá  peninga,  sem  hann 
var  Snorra  skyldugr  vegna  Þórálfu  dóttur  sinnar. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  136a,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600. 


52  EYJAR  FYRIR  SKÓGARSTRÖND.  1451. 

Um  Brokey. 

Þad  giore  eg  Arne  Oddsson  godum  monnum  kunnugtt 
med  þessu  mijnu  opnu  brefe  ad  eg  hefi  feingid  Snorra  Hall- 
grijmssyne  viijc  er  eg  atti  j  brokey  er  liggur  j  Eyrarkirkiu 
sochn  til  æfinligrar  eignar  vndan  mier  og  mijnum  erfingium 
enn  vnder  hann  og  hanz  erfingia.  epter  þui  eg  vard  fremst 
eigandi  ad.  og  mitt  kaupzbrief  vtuijsar  vm  greindan  eyar- 
partt  [med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem  greindum 
eyarparte1)  fylger  og  fylgtt  hefur  ad  fornu  og  nýiu.  j  þa 
peninga  sem  (eg)  var  honum  skilldugur  vegna  Þoralba2) 
dottur  minnar  j  sinn  modurarff  epter  Þurijde  Thumasdottur 
modur  sijna. 

Samþyckti  fyrgreind  Þoralba  ad  Snorre  Hallgrijmsson 
skilldi  selia  fyrrgreindan  Eyiarpartt  huorium  er  hann  villdi 
thil  frelsis  og  frialz  forrædiss.  Skilldi  Arne  suara  lagariptt- 
ingum  enn  Snorre  hallda  til  laga. 

og  thil  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


56.  8.  August  1451.  í  Höfn. 

Jón  Ásgeirsson  kvittar  Gunnar  Bjarnarson  um  andvirði  eyja 
þeirra,  er  liggja  fyrir  Skógarströnd  og  svo  heita:  Stafey, 
Gjarðéyjar  tvær,  Hrútey,  Húseyjar  þrjár,  Hryggr,  Snæfogls- 
ey,  og  alla  þá  hólma,  sem  þeim  fylgja. 

Eptir  afskript  meðal  Hamrendabréfa  (hjá  mér)  með  hendi  Maguúsar 
Einarssonar  á  Jörva  (c.  1730—40),  stafréttri  eptir  frumritinu,  sem  þá 
hefir  verið  orðið  nokkuð  fuið. 

[Þ]at  giori  ek  jon  aasgeirsson  godvm  monnvm  kvnnickt 
med  þessv  mínv  opno  brefvi  ath  ek  medkennvmzt  at  ek 
hefi  vppborit  af  gvnnari  biarnarsyne  fulla  peninga  ok  alla 
[svo]  at  [mer  vel  danæger]  fyrir  eyiarnar  aa  breidafirdi  er 
liggia  j  eyrar  kirkiu  sokn  aa  skogarstrond  er  svo  heita  staf- 
ey  giardeyiar  ij.  hrutey.  hvseyiar  .iij.  hryggr.  ok  snæfogls- 
ey    ok    alla    þa  holma   sem   þessvm    eyiom    fylgia   ok   ek 

*)  [b.  v. ;  vantar  í  hdr.     2)  Svo  =  Þórálfu. 


1453.  HELGAFELLSKLAUSTR.  53 

vard  fremst  eigandi  at.  Þvi  giorer  ek  fyrr  greindr  jon  aadr- 
nefndan  gvnnar  orlungis  kvítan  ok  aakærvlavsan  fyrir  mer 
ok  avllvm  mínvm  rettvm  efterkomindvm  vm  greinda  penn- 
inga.  ok  til  sanninda  hier  vm  setta  ek  mitt  insigli  fyrir 
þetta  kvittanarbref  skrifat  j  haufn  j  hvamsveit  svnnvdaghin 
næsta  fyrir  lavrínsius  messu  þa  er  lidin  voro  fra  hingat- 
bvrd  vors  herra  jhesv  christe  þvshvndrvt  fiogr  hvndrvt  fim- 
tiger  ok  eitt  ar. 


57.  14.  Marts  1453.  á  Helgafelli. 

Valeríanus  Þórarinsson  handleggr  Jóni  Þorkelssyni  ábóta 
á  Helgafelli  kvitta  alla  þá  tiltölu,  sem  hann  þóttist  eiga  til 
jarðarinnar  á  Hraunsmúla  í  Staðarkirkjusókn  á  Ölduhrygg, 
klaustrinu  til  æfinlegrar  eignar. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóna  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to}  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600, 
og  er  bréfið  ritað  tvívegis  í  bókina  a)  bl.  129b— 130a,  b)  bl.  144  a— b. 
Á  fyrra  staðnum  er  rangt  ártal  1483  fyrir  1453. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Jon  Jonsson.  Jon  Audunarson1).  einar  gudmundsson2) 
og  Sæmundur  Þorarinsson  kuediu  guds  og  sina  kunnigt 
giorandi.  ad  vær  vorum  þar3)  j  hia  sdum  og  heyrdum  d  j 
badstofunne  d  Helgafelli  manudaginn  næstaii  fyrir  Bene- 
dictzmesso  [Anno  Domini4)  1453ö)  handaband  [þeirra6)  jonz 
Þorkielssonar  abota  a  Helgafelle  [af  éinne  alfu7).  enn8)  Vale- 
rianus  Þorarinssonar9)  [af  annari  alfu10).  ad  so  fyrir  skildu 
ad  fyrrgreindur11)  Valerianus  handlagdi12)  abota  Jone  kuitta 
og  akiærulausa  þa  tiltolu  og  riett.  sem  hann  þottist  eiga  til 
jardarinnar  a18)  Hraunsmwla.  er  liggur  j  Stadar  kirkiusokn 
d  ollduhrygg.  fyrir  sier  og  sijnum  epterkomendum.  klaustr- 
inu  til  æfinligrar   eignar.     Saum   vier    og   aller   fyrnefnder 


!)  0nvndarson,  a;  2)  gudnason,  «;  a)  a;  sl.  b;  4)  [a;  sl.  b;  6)  b; 
1483  a,  a;  6)  [b;  þessara  herra  a;  7)  [a;  sl.  b;  8)  a;  og,  b;  9)Þord- 
arsonar,  a;  10)  [«J  sl.  b;  u)  a;  nefndur,  b;  n)  b;  handsaladi  a;  13) 
b;  sl.  a. 


54  TRANSSKRIPT.  —  ARNAKSTAPI.  1454. 

menn  ad  þesse  hinn1)  same  Valerianus   var   þa   enn2)  heill 
ad  vite  og  allri3  skynsemd. 

og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


58.  1454. 

Tbansskbiptabbbéf. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  157b— 158  a,  með  iiendi  Jóns  lögmanns  Sigurðs- 
sonar  c.  1600. 

Þad  giorum  vær  broder  Steinmodur  abote  j  vidEy 
officializ  H(eilagrar)  skalholltz  kirkiu.  og  uikarius  generalis. 
og  Si]ra  Helge  Jngialldsson  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  voro  opnu  brefe.  ad  vier  saum  og  yferloxsum  mdl- 
dagan  kirkiunnar  ad  eyre  so  latandi  ord  fyrir  ord  sem  hier 
seigier.  [Hér  kemr  Vilkinsmáldagi  Eyrar  kirkju  í  Álptafirði  frá  1397, 
orðrétt  samhljóða  og  í  Dipl.  Isl.  IV,  bls.  165,  áðr  en  viðbót  Sveins  bisk- 
upa  frá  1467  kom  við]. 

Og  til  sanninda  hier  vni. 
Anno  1454. 


59.  13.  Júní  1464.  í  Arnarfirði. 

GruBBúN  Þorsteinsdóttir  gefr  séra  Þorsteini  Þórarinssyni  fimm 
hundruð  upp  í  jörðina  Arnarstapa  undir  Jökli,  en  selr  hon- 
um  tíu  hundruð  í  jörðunni  fyrir  tíu  kúgildi  fríð. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Landa- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  137  a,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600. 

vm  Arnastapa. 
Þad  giorum  vier  Ornolfur  Einarsson.  Wigfws  Biarnar- 
son.  Halldor  Hognason.  Halldor    Sumarlidason.    Einar  Jons- 
son.  Þorleifur  Ormsson  godum  monnum  kunnugtt  med  þessu 

*)  a\  ll.  b;    2)  b;  sl,  a;    8)  a\  sl.  b. 


1464.  ARNARSTAPI.  .    55 

voru  opnu  briefe  ad  vier  vorum  j  hia  saum  og  heyrdum  a 
ord  og  handaband  j  Arnarfirde  midvikudaginn  næstan  fyrir 
Botolfzmesso  1464  þessara  manna  Sijra  Þorsteins  Þorarins- 
sonar  og  gudrunar  Þorsteinsdottur  af  annare  alfu  modur 
hanz.  ad  hun  gaf  honum  fimm  hundrod  vpp  j  jordina 
Arnastapa  er  liggur  j  Knarrar  kirkiusockn  j  sijna  fiordungz- 
giof  og  þar  til  onnur  vc  j  sitt  riett  arífskipte  vid  adra  sijna 
brædur.  Hier  til  sellde  hun  honum  xc  j  greindre  jordu  med 
ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindri  jordu  fylger 
og  fylgtt  hefur  ad  fornu  og  nyiu  og  hun  vard  fremst  eig- 
andi  ad.  Hier  j  mot  gaf  sijra  Þorsteinn  adurgreindre  gud- 
runu  modur  sinne  x  kugillde  frijd.  medkiendist  og  gudrun. 
ad  hun  hefdi  fulla  og  alla  peninga  vppborid  fyrir  adur- 
greinda  jord.  sem  henne  vel  anægdi.  skilldi  gudrun  suara 
lagaEÍptingum  a  greindre  jordu.  enn  Sijra  Þorsteinn  skilldi 
hallda  til  laga.  Handlagdi  nefnd  gudrun  greindan  Sijra 
Þorstein  olldungiss  kuittan  og  akiærulausan  fyrir  sier  og 
olluin  sijnum  epterkomendura.  og  logligum  Erfingium  vm 
greint  jardarverd. 

og  til  sanninda  hier  vm. 


60.  15.  September  1464.  í  Gufudal. 

Bjaeni  Þórarinsson  handleggr  séra  Þorsteini  bróður  sínum 
kvitt  og  ákærulaust  það  tilkall,  er  hann  mætti  eigatiljarð- 
arinnar  Arnarstapa  undir  Jökli,  og  kvitta  þeir  síðan  hvor 
annan  um  öll  peningaskipti,  sem  þeirra  höfðu  á  milli  farið. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrsaonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to?  bl.  136a— b,  með  hendi  Jóns  lögmanne  Sigurðssonar 
c.  1600. 

vm  Arnarstapa. 
Þad  giorum  vier  Helge  Þorualldsson.  gunnsteinn  as- 
grimsson.  Halldor  Jonsson  og  Brandur  Þorolfsson.  Jon  Jons- 
son.  Jon  Sugurdsson  leichmenn  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  voro  opnu  brefe  ad  þar  vorum  vier  j  hia  saum 
og  heyrdum  a  ord  og  handaband  þessara  manna   Þorsteinz 


56   9  ARNARSTAPI.  1465- 

prestz  Þorarinzsonar1)  og  Biarna  brodur  hanz  ad  so  fyrir 
skijldu  ad  Biarne  handlagdi  greindnm  Sijra  Þorsteine  jord- 
ina  Arnarstapa  er  liggur  j  knarrar  kirkiusochn  kuitta  og 
akiærulausa  vfii  allt  þad  tilkall  sem  hann  matti  thil  henn- 
ar  kalla  fyrir  sier  og  ollum  sijnum  erfingium  nefndum  Sijra 
Þorsteine  til  æfinligrar  eignar.  Hier  med  handlagdi  huor 
þeirra  odrum  annaíi  (kuittan)  vm  oll  þau  peninga  skiptti 
sem  þeirra  hafdi  a  milli  farid. 

for  þesse  giorningur  fram  j  Gwfudal  enum  sydra  laug- 
ardaginn  næstan  epter  krossmesso  vm  haustid  1464. 

og  til  sanninda  hier  vm. 


61.  1.  Apríl  1465.  í  Yatnsfirði. 

Bjökn  (bóndi)  Þorleifsson  selr  Þorgrími  Þórarinssyni  jörð- 
ina  Hól  í  Feitsdal  með  fjórum  kúgildum  fyrir  hálfan  Arn- 
arstapa  undir  Jökli. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  136  b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600. 

Kaupbrief  fyrir  halfum  Arnastapa. 
Þad  giorum  vier  Jon  Narffason.  Kolbiorn  Þorgilsson  og 
Biorn  Sugurdsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voro 
opnu  briefe  ad  þar  vorum  vier  j  hia  saum  oc  heyrdum  d 
ord  og  handaband  j  vatzfirdi  j  ijsafirde  manudaginu  næstafi 
fyrir  festum  Ambrosij  Anno  1465  þessara  manna  af  einne 
alfu  Biarna(r)  Þorleifssonar  enn  af  annari  Þorgrims  Þorar- 
inssonar  ad  so  fyrir  skildu  ad  Bondinn  Biorn  selldi  firr- 
nefndum  Þorgrijme  til  fullrar  eignar  jordina  Hol  j  feitzdal 
er  liggur  j  Selardalz  kirkiusokn  og  þar  til  4  kugilldi  med 
ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindri  jordu  fylger 
og  fylgtt  hefur  ad  fornu  og  nyiu  og  hann  vard  fremst  eig- 
andi  ad.  Hier  j  mot  selldi  nefndur  Þorgrimur  greindum 
B(onda)  Bijrne  til  fullrar  eignar  jordina  halfa  Arnastapa  er 


l)  Þoreteinzsonar,  hdr. 


1465.  HELGAFELLSKLAUSTR.  57 

liggur  j  knarrar  kirkiusokn  med  ollum  þeim  gognum  og 
giædum  sem  greindri  halfri  jordu  fylger  og  fylgtt  hefur  ad 
fornu  og  nyiu  og  haun  vard  fremst  eigandi  ad.  skilde  optt- 
nefndur  B(ondi)  Biorn  sier  aptur  jordina  Hol  til  fullrar 
eignar  og  kaupz  fyrir  adra  jord  jafndyra  sijdar  meir  ef 
hann  vill  edur  odyrare  og  giefe  peninga  j  millum.  skillde 
huor  vm  sig  hallda  thil  laga  þeirre  jordu  er  hann  keypti  enn 
suara  lagaripttingum  er  sellde. 
-  og  til  sanninda  hier  vm. 


*62  ^'|  Apríl  1465.  á  Gufuskálum. 

Skiptabeéf  á  Gnfuskálum  á  Snæfellsnesi. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétissonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  bl.  135  a—b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.  Bréf  þetta  er  áðr  prentað  í  V.  bindi  Nr.  390  rptir  lakara  og 
yngra  handriti  en  hér  (AM.  252.  4to). 

Skifftabrieff  a  Gwfuskaalum. 
Þad  giorum  vier  Helgi  Snorrason.  Einar  Þordarson. 
gudmundur  Einarsson.  Asbiorn  Þorbiarnarson.  Einar  bard- 
arson  og  Hallur  bardarson  g(odum)  k(unnigt)  med  þessu 
voro  opnu  brefi  Anno  1465  a  sunnudaginn  næstan  fyrer 
philippussmesso  og  Jacobi  vm  vorid  a  Gwfuskalum  a  Snæ- 
fellzDesi  vorum  vier  til  nefnder  af  tueimur  grligum  monn- 
um  Sijra  Pietri  Þordarsyne  er  þa  hellt  Stadarstad  a  olldu- 
hrygg  og  Joni  Jonssyne  er  þa  hafdi  loglegt  vmbod  herra 
Jonz  palssonar  abota  a  Helgafelli  ad  skipta  gignarskipti  a 
fyrgreindri  jordu.  skiptum  vier  adurgreinder  menn  med 
Kiettu  hlutfalli  hwsum  thodum  og  ollum  budum  og  bwdar- 
stodum  og  vergognum.  þar  med  skilldi  huor  fyrer  sig  grafa 
edur  lata  grafa  torf  til  hwsa  og  allra  bwda  þar  sem  hvorki 
skierdi  thun  nie  eingie  epter  þui  sem  huorum  þarfnast. 
komu  vij  bwder  a  huorz  hluta.  skilldi  ein  skiphofn  vera  j 
huorre  bwd.  eigi  meir.  haíi  j  bwdunum.  huort  þeir  vilia  stor 


58  HELGAFELLSKLAUSTR.  1467. 

skip  edur  sma  huor  fyrer  sig  enn    giore   eigi   íleire  bwder 
enn  nu  er  greintt  a  huorz  hluta. 

og  til  sanninda  hier  vm  [setium  vier  íirneffnder  menn 
vor  jneigle  firer  þetta  Brieff  skriffad  j  sama  stad  og  are 
deigi  sijdar  enn  fir  seiger1). 


63.  29.  Maí  1467.  á  Hclgafelli. 

Jón  Egilsson  gefr  Jóni  ábóta  á  Helgafelli  og  klaustrinu 
kvitta  þá  tiltölu,  er  hann  þóttist  eiga  til  jarðarinnar  Hraun- 
hafnar  í  Staðar  kirkjusókn  á  Ölduhrygg. 

Eptir  akplabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókas'ifni  858.  4to,  bl.  185»,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar,  c. 
1600.  Ágrip  af  bréfinu  er  í  AM.  252.  4to,  bls.  49;  AM.  430.  4to,  bls. 
8—9;  Apogr.  1580  og  1647. 

Qvittunarbrief  fyrir  Hraunhafnar  anduirde. 

Þad  giorum  vier  Sijra  Marckws  Kolbeinsson  og  Jon 
Jonsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru 
briefi.  Anno  1467  ar  fostudaginn  næstan  efter  festum  corp- 
(or)is  christi  j  abotastofunne  a  Helgafelli  vorum  vier  j  hia 
saum  og  heyrdum  cl  ord  og  handaband  þessara  manna  Jonz 
abota  a  Helgafelli  og  Jonz  Eigilssonar  ad  so  fyrir  skildu 
ad  Jon  gaf  klaustrinu  og  abotanum  þa  tiltolu  er  hann  þott- 
ist  eiga  fiordunginn  j  Hraunhofn  er  liggur  j  Stadar  kirkiu 
sochn  a  ollduhrygg  sem  þa  gaf  og  selldi  fyrgreindur  Jon 
greindaii  partt  qvittaii  og  akærulausan  fyrir  sier  og  sijnum 
epterkomendum.  Hier  j  moti  gaf  greindur  aboti  med  sam- 
þycke  allra  conventtubrædra  [ij  kugilldi  og  jc  hest  og  xij 
fiordunga  smiorz.  og  jc  til  ofrijtt2). 

og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


*)  [vantar  í  858;  b.  v.  eptir  252.    2)    [fimm   hundrud,   252   og   hin 
önnur  ágrip. 


1472.     .  SNÓKSDALSBKÉF.  59 

64.  12.  Nóvember  1472.  í  Skálholti. 

Sveinn  biskup  í  Skálholti  úrskurðar  með  ráði  nokkurra 
klerkmanna  jarðarpart  þann,  „sem  liggr  í  millum  Þreskjald- 
ar  og  Leirmúla  fyrir  ofan  Þreskjöld",  eign  kirkjunnar  í 
Snóksdal  samkvæmt  máldögum  hennar,  og  bannar  öllum  að 
nefna  þar  dóm  yfir,  þar  til  hann  geri  þar  endilegan  veg  á 
í  yíirreið  sinni. 

Eptir  afakript  af  Hamrendabréfum  (hjá  mér)  með  hendi  Magnúsar 
Einarssonar  á  Jörva  (c.  1730—40),  stafréttri  eptir  frumritinu.  Sbr. 
Dipl.  IbI.  V,  Nr.  633. 

Vær  sueinn  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  ok  visi- 
tator  yfer  allt  skalholltz  biskupsdæmi  giorum  godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  breíi  at  vær  haufum  til- 
kallad  med  oss  vora  ærliga  prelata  ok  presta  sira  odd 
petursson  officialem  fyrir  vestan  botzaa  ok  síra  halldor  orms- 
son  officialem  fyrir  sunnan  ok  austan.  síra  gisl  jonsson 
Radzman  j  skalhollte.  síra  gils  gilsson  kirkiuprest  j  sama 
stad  ok  marga  adra  presta  ok  dandimenn  jnnvirduliga  at 
skoda  maldaga  kirkiunnar  j  snoksdal  j  breidafiardardolum  j 
maldagabokum  heilagrar  skalholltzkirkiu.  leitz  oss  ollum  ad 
sa  jardar  partr  sem  liggr  j  millum  þreskialldar  ok  leirmula 
fyrir  ofan  þresskiðlld  se  eígn  greindrar  kirkiu  j  snocksdal. 
Þui  fyrirbiodum  vær  stridliga  ollum  ok  sierhuerinm  bædi 
lærdum  ok  leikum  vnder  fullt  forbod  ok  banzs  pínu  nock- 
urn  dom  þar  yfer  at  nefna  eda  dæma  þar  til  sem  vær 
komum  þar  j  vorri  visitacione  ok  kaullum  þa  til  med  oss 
lærda  ok  leika  sem  vær  þeinkium  at  þar  se  kunnegazt  vm 
huersu  verid  hefer  ad  fornu.  Vilium  vær  þa  med  gudz  hialp 
giora  þar  endiligan  veg  vpp  aa  epter   þui    sem    suarligt  er. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  séttum  vær  vort  jnsigli  fyrir 
þetta  bref  skrifa[t  j]  skalhollte  hinn  næsta  dag  fyrir  festum 
sancti  brictíj  episcopi  confessoris  anno  domini  [CD  cd]  lxx. 
secundo. 


65.  27.  Júní  1474.  íi  Eyrarlandi. 

Dómr    tólf  presta   útnefndr  af  Ólafi  biskupi    á   Hólum  um 
kærur  biskups  til  séra  Sigmundar  Steindórssonar. 


60  SIGMUNDR  PRESTR.  1474. 

Biak.  3.  Fol.  bls.  234—236,  bréfabók  frá  Hólum  skr.   1641—1642,  í 
transskripti  frá  5.  Juuí  1493.     Sbr.  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  668. 

Þad  giorum  vær  Sueinbiðrn  Þordarson.  Semingur  Magn- 
usson.  Jon  Broddason.  Magnus  Jonsson.  Eirikur  Einarson. 
Nickulas  Þormodsson.  Arni  Hallsson.  Olafur  Þorgeijrsson. 
Þorgrijmur  Jonsson.  Jon  Jonsson.  Þoríinnur  Þorolfsson.  og 
Gunnar  Eiulfsson  prestar  Hola  Biskups  dæmis  godum  monn- 
um  viturligt  med  þessu  voru  opnu  Brefi.  ad  þa  ed  lidid  var 
fra  hingadburd  vors  fyerra  Jesu  christi  þusund  cccc  lxx  og 
4  dr  ad  Eyrarlandi  j  Eyafiirdi  manudæginn  næstan  epter 
festum  sancti  Johannis  Baptistæ  a  almenniligre  prestastefnu 
vorum  vær  j  dom  nefnder  af  vorum  nadugligum  fyerra  og 
andaligum  faudur  fyerra  Olafe  med  guds  nad  Biskup  a  fyol- 
um.  ad  dæma  vm  þa  akiæru  er  Biskupinn  kiærdi  til  Sira 
Sigmundar  Steinþordssonar. 

J  fyrstu  ad  hann  hefdi  dæmd(t)  yfer  þeim  kyrkiunnar 
malum  sem  hann  var  ecki  domari  ýfer.  kiendist  Sira  Sig- 
mundur  þar  fyrer  oss  ad  hann  var  þar  stefndur  Biskupsins 
vegna.  Þuj  dæmdum  vær  firr  skrifader  prestar  stefnuna 
logliga.  og  Sira  Sigmund  þar  logliga  fyrer  kalladaii.  enn 
vm  þa  akiæru  sem  Biskupinn  kiærdi  til  adur  nefn(d)s  Sira 
Sigmundar  ad  hann  hefdi  dæmd(t)  vm  þad  mdl  og  sestjnn 
j  kyrkiunnar  valld  sem  hann  var  ecki  domari  ýfer.  og  dæmt 
vm  sinn  prest  og  Eettarfar  kyrk(i)unnar.  enn  Sira  Sig- 
mundur  vændist  vitnum  ad  Biskupinn  hefdi  sig  jiar  til  skip- 
ad.  Þuj  dæmdum  vær  adur  nefndan  Sijra  Sigmund  Stein- 
þordsson  skilldugan  ad  leida  tuo  loglig  vitni  innan  manadar 
ad  heyrdum  dominum  heima  a  Holum  j  Hialltadal  fyrer 
Biskup  Olafe.  eda  hans  logligum  vmbodsmanne  ad  Biskup- 
inn  hefdi  skipad  hann  domara  yfer  firr  skrifudum  malum. 
enn  ef  hann  getur  ecki  þesse  vitni  leitt  þa  dæmdum  vær 
Sijra  Sigmnnd  fallinn  j  fulla  ohlydne  vid  heilaga  kyrkiu  og 
Biskupinn. 

J  annari  grein  kiærdi  Biskupinn  til  Sijra  Sigmundar 
ad  hann  hefdi  eij  lesid  sitt  forbodz  Bref  j  Hunavatzþinge 
a  ollum  kyrkium  j  sijnu  profassdæmi  fyrer  Gudmundi  Þor- 
arinzsyne.  og  Wilborgu  Marteinzdottur.  epter  sijnne  skipan. 


1474.  SIGMUNDR  PRESTR.  61 

epter  þuj  sem  Brefed  vtvijsar.  og  þar  fyrer  dæmdum  vær 
Sigra  Sigmund  skilldugaii  ad  sueria  eineidi  fyrer  Biskup 
Olaf  edur  hans  vmbodsmanne  heima  a  Holum  jnnan  siound- 
ar  ad  heyrdum  dominum,  ad  hann  hafe  þetta  hans  Bref 
lesid  epter  Biskupsins  skipan.  fallist  honum  þesse  eidur.  þa 
dæmdum  vær  hann  fallinn  j  adra  ohlydne  vid  Biskupinn  og 
heilaga  kyrckiu.  nema  hann  syne  loglig  forfoll  ad  hann 
matti  ei  þessari  skipan  af  stad  koma. 

J  þridiu  grein  kiærdi  Biskup  Olaf  til  íirrnefnds  Sijra 
Sigmundar  ad  hann  hefdi  hýst  og  halldid  Biorgu  Þordar- 
dottur  leingur  enn  vppa  tolf  manadi  heima  a  Miklabæ  j 
moti  Retti  heilagrar  kyrkiu  j  sijnu  forbodi.  og  suo  var  þad 
suarid  af  Sijra  Þorvalldi  Biarnarsyne.  ad  hann  hefdi  lesid 
forbods  Bref  yfer  firr  skrifadri  Biorgu.  og  ad  Sijra  Sig- 
mundur  hefdi  heýrt  vppa.  og  hun  hefdi  j  hans  gard  verid 
epter.  og  so  var  þad  bijvisad  þar  fyrer  oss  med  Brefe.  og 
innsigle  Sijra  Lodvijks  Hallssonar  ad  firr  skrifud  biorg  hefdi 
verid  vistfost  a  miklabæ.  og  Þuj  dæmdum  vær  þratt  nefnd- 
an  Sijra  Sigmund  Steinþordsson  fallinn  j  þridiu  ohlydne  vid 
Biskupinn  og  heilaga  kyrkiu. 

J  fiordu  grein  kiærdi  Biskupinn  til  titz  nefnds  Sira 
Sigmundar  ad  hann  hefdi  onguan  Eeikningskap  giort  sier 
vppa  þriu  dr  af  Biskupztiundum  er  hann  hafdi  veitt  hon- 
um  profassdæmi  vppa  iij  ar  vm  halft  Hunavatzþing  og  eigi 
tiundum  heim  skilad  til  Hola  epter  þuj  sem  j  hans  Brefi 
stod  og  halldid  þessum  fyrrskrifudum  tijundum  fyrer  sier 
vppa  iij  dr  þesse  j  onguo  sijnu  frelse.  og  þuj  dæmdum  vær 
fyrrskrifader  xij  prestar  þratt  nefndan  Sira  Sigmund  skilld- 
ugan  ad  giora  Biskupinum  Riettan  Reikning  og  sannan  af 
fyrr  skrifudu  profassdæmi  vnder  sijnn  suarinn  Bokareid. 
heima  ath  Holum  jnnan  sioundar  ath  heyrdum  dominum. 
enn  hafi  skilad  ollum  tijundum  jnnail  halfs  manadar  ath 
heyrdum  dominum  heím  til  hola  Biskupinum  edur  hans 
vmbodsmanne.  enn  fyrer  Rangligt  halld  a  tijundunum  dæmd- 
um  vær  Sira  Sigmund  skilldugaii  ath  luka  Biskupinum  xxx 
marka  fyrer  huort  þad  drid  sem  (hann)  hefur  tijundunumrang- 
liga  halldid.  enn  ef  tiundernar  lukast  eij  allar  epter  þuj  sem 
skrifad  stendur.  þa  dæmdum  vær  Sira   Sigmund  skilldugan 


62  HANSAVERZLAN.  1476. 

ad  luka  Biskupinum  fyrer  rangligt  halld  a  tiundunum  xxx. 
marka  lijka  fyrer  þetta  drid  sem  fyrer  huort  hinna  fyrre. 
skal  hid  fyrsta  fullriettid  vera  lukt  innan  manadar  ad  heyrd- 
um  dominum  heima  a  fyolum  j  hialltadal  Biskupinum  edur 
hans  vínbodsmanne.  enn  annat  fullriettid  skal  lukast  at 
Mikaelzmessu  heima  &  fyolum.  og  et  þridia  ath  næstum  far- 
dogum.  ef  tiundernar  lukast  ecki  epter  þuj  sem  skrifadt 
stendur.  enn  vm  alla  þa  ohlydne.  Brefabrot  og  heimilld  þa 
sem  Sira  Sigmundur1)  syndi  þar  fyrer  oss.  fyrer  stadnum. 
dæmdum  vier  vnder  Býskup(s)in(s)  vrskurd  og  huorsu  hd(a) 
sok  Sijra  Sigmundur  skilldi  hafa  fyrer  þessa  sijna  ohlydne. 

Var  þesse  vor  domur  vpp  sagdur  j  sama  stad  dag  og 
dr  sem  fýrr  seiger, 

og  til  sanninda  hier  vni  setium  vær  fijrr  nefnder  xij 
prestar  vor  Jnnsigle  fyrer  þetta  doms  Bref.  er  skrifad  var 
a  Modruvollum  j  Haurgardal  deige  sijdar  enn  fýrr  seiger2). 


66.  7.  Marts  1476.  í  Björgvin. 

Hans  (Teiste)  biskup  í  Björgvin  og  Þorsteinn  (Þorkelsson) 
kapellumeistari  og  prófastr  í  Björgvin  gefa  Jóhannesi  Mönick 
Hansakaupmanni  meðmælabréf  til  þess  að  ná  rétti  sínum  á 
enskum  kaupmónnum,  sem  verzlað  hafa  löglaust  á  Islandi 
og  rænt  hann  eign  hans. 

Bartholins  safn  E,  108—112,  með  hendi  Árna  Magnússsonar  eptir 
bréfabók  á  skinni  frá  Björgvin.  Afskript  í  Ríkis9kjalasafni  Dana  frá 
Langebecks  tið.  Prentað  í  Analecta  Gríms  Thorkelíns  Havniæ  1778, 
bls.  142—46  og  Dipl.  Norv.  III,  Nr.  914. 

Commendatitiæ  pro  restitutione   spoliorum    Johanni   Mönick 
mercatori  de  Hensa,  civi  Bergensi  in  Islandia  ab 
Anglis  bis  ablatorum. 
Eestitutio  spoliorum. 


J)  „Syndur",  stendr  hér  í  hdr.,  en  það  er  misskrifað  og  ofritað,    2) 
Þ.  e.  28.  Júní. 


1476.  HANSAVERZLAN.  63 

Universis  et  singulis  serenissimis,  illustribus,  inclytis, 
claris,  ingenuis,  nobilibus,  strenuis,  fulgidis,  providis,  cir- 
cumspectis,  discretis  Principibus,  Kegibus,  Ducibus,  Comiti- 
bus,  Baronibus,  Militibus,  Decurionibus,  Armigeris,  Magist- 
ratibus,  Potestatibus,  Proconsulibus,  Consulibus,  Civibus, 
Burgensibus,  Johannes  sola  Dei  miseratione  Bergensis  epi- 
scopus,  et  Thorstanus  Præpositus  ecelesiiæ  duodecim  Aposto- 
lorum1),  magister  capellarum  regni  Norvegiæ,  cívitatis  ejus- 
dem,  salutem  et  acceptæ  potestatis  gratiam,  inopum  et 
oppressorum  injurias  veritate  propulsare.  Etsi  multis  et 
magnis  clarissimi  quique  viri  laudibus  efferantur  in  coelum, 
qui  pro  tuendis  sociis  et  subicitis  populis,  malis  quandoque 
viris  et  improbis  civibus  salutem  suam  alacres  devoverunt, 
et  mortibus  frequenter  sese  atque  periculis  objectarunt  in- 
trepidi,  quas  laudes  qvæve  præconia  assequi  credimus,  qui 
coelestis  patriæ  cives  eripuerint  et  liberaverint  a  diripienti- 
bus  eos,  perpetuis  laudis  titulis  insigniri  dubium  non  est. 
Quibus  a  Deo  honos  indeficiens  pro  beneficiis,  et  habitacul- 
um,  regnum  et  imperium  spondetur  æternum  in  coelis. 
Nimirum  cum  veritas  ipsa  pauperum  et  miserabilium  per- 
sonarum  regnum  coelorum  proprium  esse  asserat,  et  Dei 
filios  nominat  scriptura  quos  corripit  et  castigat;  nihilo- 
minus  licet  pro  varietate  terrarum  atque  distantia  singulas 
quique  mortalium  sortiantur  nationes  et  gentium  nomina, 
tamen  concives  et  socii  deputandi  sumus,  qui  orbem  habita- 
mus  eundem,  et  sub  eodem  Domino  communem  degimus 
vitam,  atque  eundem  spiramus  aérem  et  præcipue  qui  eis- 
dem  sumus  initiati  sacris,  credentes  in  Dominum  Jesum 
Christum,  in  quo  non  distinctio  Judæi  et  Græci. 

Quapropter  omnium  parens  Deus  in  coelis  ab  uno 
parente  omne  mortalium  genus  prodire  volebat  in  terris,  ut 
esset  pacis  et  unitatis  inter  fratres  immortale  bonum;  nulla 
præterea  in  ministranda  justitia  civium  vel  externorum 
habenda  ratio  est:  quoniam  qui  impunitatem  suorum  in 
perditis  et  malis  actibus  procurant,  dirimunt  hii  communem 
humani   generis   societatem,  qua  peremta   beneficientia,  hu- 

*)  Bergis,  b.  v.  DN. 


64  HANSAVERZLAN.  1476. 

manitas,  innocentia,  pax  et  justitia,  ceteræque  virtutes  in- 
tereant,  necesse  est,  et  univerale  sequi  dissidium. 

Quocirca  præsentium  lator,  Johannis  Mönik,  merca- 
tor  de  Hensa,  veritatis  sibi  testimonium  tanquam  christianæ 
reipublicæ  civi,  de  dampnis  et  injuriis,  nuper  sibi  per  Anglos 
illatis,  per  nos  sibi  humiliter  exhiberi  postulavit,  speciali 
nempe  licentia  fultus,  et  salvo  conductu  serenissimi  Principis 
et  domini  nostri  Regis  munitus,  pro  repetendis  quibusdam 
debitis  suis  in  Islandiam  navigavit,  ubi  a  quibusdam  Anglicis 
mercatoribus  Hyllensis  et  Brystovensis  civitatum  incolis, 
qui  terram  Islandiæ  contra  libertates  et  privilegia  sua,  inibi- 
tionibus  Begiis  parvipensis,  piscandi  et  mercandi  gratia 
adeunt,  post  firmatas  treugas  inter  Anglicos  et  communita- 
tes  Hansæ,  et  sopitis  utrinque  litibus  nequiter  et  inique 
extitit  spoliatus,  rebusque  omnibus  et  fortunis  nudatus,  et 
adductis  in  medium  duobus  fide  dignis  testibus,  medio  jura- 
mento  ipsorum  probavit  se  infra  scriptis  rebus  spoliatum.  qui 
testes  præsentes  erant  et  spolium  committi  et  res  abstrahi 
oculis  intuebantur. 

Et  primo  spoliatus  hic  anno  Domini  M°.  CD°.  Lxx.  iiij. 
in  octava  apostolorum  Petri  et  Pauli  spoliatus  est  quatuor 
millibus  piscium  et  sex  petres  burelli  vulgariter  spytingh 
dictis,  quorum  quilibet  sexaginta  tenet  ulnas.  Anno  vero 
sequenti  in  festo  sanctæ  mariæ  magdalenæ  abstulerunt  ei 
violenter  de  nave  cujusdam  Johannes  dicti  Rörembergh 
duodecim  millia  piscium  quadri(n)gentos  quinquaginta 
BœkMing,  quatuor  tonnas  focinæ  pinguedinis  in  unguentum 
resolutæ,  quæ  penes  nos  vulgariter  lyse  dicitur,  centum 
vulpinas  pelles,  tres  saccos  refertos  plumis,  centum  skattge, 
sexaginta  Bafna,  sex  petres  Burelli,  quantitatis  superius 
memoratæ.  Unde  et  ex  hoc  plurima  incommoda  et  dispen- 
dia  perpessus  ad  extremam  usque  devenit  inopiam,  nilque 
sibi  fere  est  præsidii,  ni  sibi  subvenerit  in  brevi  Deus  ex 
alto,  æquitatis  quoque  et  justitiæ  zelatores  de  raptoribus 
condignam  sibi  satisfactionem  procuraverint. 

Quamobrem  ærumpnæ  et  miseriarum  suarum  crebris 
quassati    stimulis,    Majestates,    Magnificentias,    Excellentias, 


1476.  HANSAVERZLAN.  65 

Dominationes,  Clementias,  Dignationes,  Humanitates  et  In- 
dustrias  vestras  obnixius  rogamus,  et  majorem  in  modum, 
quo  possumus,  requirimus,  et  in  visceribus  Jesu  Christi  ve- 
hementius  obsecramus,  quatinus  memores  crediti  vobis  a  Deo 
imperii,   quod  ad  vindictam  maleíicorum,    bonorum  vero  pa- 

trocinium,  suscepistis,  attendite  ne reciperitis,  et  præ- 

cipue  hii,  quorum  interest,  talium  excessus  corrigere  et  ci- 
vium  suorum  perditos  mores  emendare,  huic  miserabili  præ- 
sentium  latori  dignemini  pro  spoliis,  dampnis  et  injuriis,  mo- 
lestiis  et  gravaminibus  justitiam  ministrare,  inanem  et  va- 
cuum  eundem  nequaquam  permittatis  abire,  scientes,  quo- 
niam  Deus  judex  est  judicans  pro  mansuetis  terræ,  sitientes 
quoque  et  esurientes  justitiam  sacræ  literæ  beatos  prædicant, 
quibus  copiosa  merces  est  in  coelis,  quicquid  enim  (uni)  ex  mini- 
mis  boni  fecerimus,  redemptor  noster  sibi  factum  deputat. 

In  evidentiam  vero  et  testimonium  singulorum  supra 
scriptorum  secreta  nostra  præsentibus  duximus  appendenda. 

Datum  Bergis  Anno  Domini  MCDLXX  sexto..  Nonas 
marcias. 


67.  1476.  í  BjörgYÍn. 

Hans  biskup  í  Björgvin,  Þorsteinn  prófastr  og  kapellumeist- 
ari  við  postulakirkju,  Jón  riddari  Smjör  og  Páll  ábóti  í  Munk- 
lífi  rita  Einglakonungi  bréf  og  leita  ráðs  um  skaðabætr  til 
Hans  kaupmanns  Rörembergs,  er  var  þýzkr  og  átti  heima 
í  Björgvin,  en  hafði  verzlað  á  íslandi,  og  höfðu  Einglending- 
ar  rænt  hann  þar  fé  og  farkosti. 

Bartholinsafn  E,  599—601.  Prentað  áðr  í  Analecta  Gríms  Thorke- 
lina,  bls.  146—149  (með  skökku  ártali  1486),  —  og  Dipl/Norv.  VII,  Nr.  481 
(bls.  479—481). 

Illustri  et  magnifico  principi  et  domino,  domino  Hen- 
rico1)  dei  providentia  Anglie  regi,  clarisque  et  circumspec- 
tissimis  memorati  regni  consiliariis  Johannes  dei  gracia  Ber- 

*)  Norðmenn  sýna  fram  á,  að  hér  muni  ritað  í  ógáti  nafn  Henriks 
fyrir  Edyards  VI.  Einglakonungs. 

Dipl.  IbI.  VI.  B.  5 


66  HANSAVERZLAN.  1476. 

gensis  episcopus,  Torstanus  prepositus  ecclesie  duodecim 
apostolorum  et  magister  capellarum,  Johannes  Smor,  miles 
et  capitaneus  Bergensis  et  thesaurarius,  regni  Norvegie  con- 
siliarii,  Paulus  abbas  in  monte  sancti  Michaelis,  Cisterciensis 
ordinis,  felix,  faustum  et  pacificum  regni  sui  moderamen. 
Etsi  cunctis,  serenissime  princeps  et  domini  spectatissimi, 
sacris  discernentibus  institutis,  misericordiam  debeamus,  maxi- 
me  tamen  domesticis  fidei,  quibus  fraternitatis  vinculo  sumus 
astricti,  inprimis  calamitosis  et  afíiictis,  præsertim  qui  non 
suo  vicio,  sed  et  latrociniis  et  calumpniis  ex  magnis  diviciis 
et  fortunis  optimis  in  summam  deciderint  egestatem,  jnfeli- 
cissimum  quippe  pressure  genus,  se  meminisse  felicem.  Et 
quidem  non  modo  immitis,  sed  et  [injiustus  foret,  et  tam  in 
vicio  quam  qui  facit,  qui  a  socio,  cum  potest,  injuriam  non 
propulsat.  secundum  dei  enim  voluntatem  et  nature  copulam, 
invicem  nobis  auxilio  esse  debemus,  certare  officiis,  et  ad- 
jumentum  ferre  alter  alteri,  vel  studio,  vel  officio,  vel  quo- 
vis  alio  modo,  ut  inter  nos  societatis  augeatur  gracia.  Mag- 
nus  itaque  justitie  splendor,  que  aliis  pocius  nata  quam  sibi, 
ut  judicio  omnia  subjecta  habeat,  opem  aliis  ferat,  officia 
non  abnuat,  dampna  et  pericula  suscipiat  aliena.  Hanc  vir- 
tutum  arcem  nobis  ante  oculos  ponentes,  ne  innoxius  tan- 
quam  reus  et  sceleratus  dampnificetur,  veritatem  super  cog- 
nicione  cause  latoris  presentium,  Johannis  Eorembergh,  in- 
stitoris  de  Hensa,  vestris  prudentissimis  circumspeccionibus 
dignum  duximus  aperire.  Qui  aliquot  retro  annis  ex  civi- 
tate  Bergensi,  et  ab  ea  congregacione  mercatorum  de  Hensa, 
que  nobiscum  degit,  mercandi  gracia  non  predandi  animo, 
optenta  a  serenissimo  principe  nostra  licentia,  in  Jslandiam 
est  profectus,  ubi  a  regnicolis  vestris,  Anglicis  quibusdam, 
fortunis,  rebus  et  bonis  omnibus,  atque-  ipsa  navi  sua,  cum 
singulis  suis  pertinentiis,  tanquam  ipsorum  persecutor  et  ho- 
stis,  exstitit  spoliatus,  quem  nos  in  veritate  dei  et  fide 
Christi  Jesu  perhibemus  nihil  círcumvencionis  temeritatis 
sive  raalignitatis  contra  vestros  civos  et  regnicolas  in  hoc 
suo  transitu  machinatum  fuisse,  sed  ipsum  suosque  sequaces, 
mercatores   fore  de  Hensa  protestamur  in  hiis  scriptis,    qui 


1476.  HANSAVERZLAN.  67 

vobiscum,  ut  asseritur,  sunt  federe  copulati.  Et  quia  justum 
et  sanctum  est,  inita  semel  pacis  federa  inconcussa  servare, 
et  circa  illos  presertim,  qui  non  peccaverunt,  nec  fedus  ru- 
perunt,  et  amori  pocius  consulendum  quam  odja  colligenda 
censebit  sapiens,  cum  et  hostibus  parcitur  persepe  subactis, 
et  inter  regias  laudes  clarissimi  quondam  viri,  hostem  ip- 
sum  augere,  ornare  et  rebus  omnibus  ampliare  precipuam 
duxere  virtutem,  ab  omni  ergo  alienum  esse  constat  huma- 
nitate,  pauperi,  inopi  et  precipue  federeet  amicitia  sibi  junc- 
to  non  subvenire  oppresso,  et  in  gravem  redundat  macu- 
lam  regie  majestatis,  subditorum  suorum  clausis  palpebris 
excessus  preterire,  et  ipse  rex  regum  et  dominus  dominan- 
cium  in  suis  vicariis  acrius  hujusce  rei  negligentias  ferire 
consueuit.  Et  quoniam  inter  ipsa  arma,  clarissime  princeps, 
clemencie  locus  esse  consneuit,  hanc  in  pace  amicis  et  so- 
ciis  abesse  nefandissimum  est.  Serenitatem  [igitur]  vestram 
obnixe  rogamus,  et  in  domino  Jesu  propensius  obsecramus, 
quatinus,  memores  innate  clementie  et  prisce  bénignitatis, 
huic  miserabili,  presencium  latori,  justiciam  de  vestris  mini- 
strare  dignemini,  spoliatum  restituendo.  Et  dominus  ipse, 
universorum  retributor  bonorum,  copiosa  vos  mercede  dona- 
bit  in  celis,  qui  quod  uni  ex  minimis  suis  fecerimus,  sibi  in 
districto  judicio  factum  fore  censebit,  et  nos  grata  vicissitu- 
dine  votis  vestris  in  simili  majorive  negocio  cupimus  reme- 
reri.  Jn  cujus  rei  testimonium  et  evidentiam  premissorum 
secretis  et  siggillis  nostris  presencia  fecimus  communiri. 
Datum  Bergis  anno  m.°  cd.°  lxx.  sexto. 


08.  16.  Marts  1476.  í  BuMen. 

Keistján  Danakonungr  fyrsti  og  Edvard  Einglakonungr  fjórði 
endrnýja  samning  sinn  frá  1.  Maí  1473. 
Rymeri  Foedera,    ed.  Holmes  V,  III,  69. 

4.   Diffinitum  est,    quod  infra  Biennium  antedictum  &c. 
[Orðrétt  samhljóða  samningnum  frá  1.  Mai  1473;  sjá  V,  Nr.  618]. 

Teste   Eege   apud   Bukden    Decimo   sexto   Die  Martij. 
[Auno  Regni  nostri  xvj0]. 

5* 


68  MIKLABÆJARRÁN.  1476. 

69.  6.  Apríl  1476  á  Hólum. 

Jón  Broddason  officialis  Hólabiskupsdæmis  bannar  Magnúsi 
presti  Illugasyni  að  þjónusta  Einar  Björnsson  og  hans  fylgj- 
ara,  sem  voru  að  ráninu  í  Miklabæ. 

AM.  Fasc.  XXII,  2,  frumrit  á  skinni.     Innsiglið  cr  enn  fyrir,  en  er 
nokkuð  brákað.  —  Apogr.  3239. 

bref  vm  magnus  illavgason1). 
Ek  jon  prestur  broddason  officialis  holabiskupsdæmis 
kunngiorer  þier  sira  magnus  illavgason  med  þessu  minv 
brefi  ath  einar  biornsson  ok  aller  hans  fylgiarar  sem  ridu 
til  mýklabæiar  j  skagafirdi  j  blavndvhlid  j  vetur  med  sig- 
mvndi  steinþorssyni  a(t)fara  nottina  lavgardagsins  næsta 
efter  kertamesso  nv  næst  er  var  ok  gripu  þar  minn  stad 
ok  alla  mina  peninga  bæili  fasta  ok  lavsa  frida  ok  ofrida 
ok  jafnvel  heilagrar  holakirkiv  penninga  þa  sem  þar  voro 
geýmder  ok  j  fodur  setter.  sua  ok  slogu  þeir  vpp  kirkiuna 
ok  ræntv  þadan  brutu  alla  þa  peninga  er  ek  hafdi  þar  til 
geýmslu  latit  bædi  heilagrar  holakirkiv  vegna  minna  ok 
annara  dandimanna  ok  giordv  miér  sua  fulla  bvsvpptekt  ok 
opinbert  ran.  Þui  fyrir  þessar  saker  og  greiner  fyrirskrif- 
adar  hafa  adr  nefnder  menn  fellt  aa  sig  fvllt  bann  af  sialfs 
sins  verkum  fyrir  þessa  ogiorninga  sem  þier  megit  vel  vita. 
Þui  fyrirbýd  ek  ydr  sira  magnus  illaugason  under  krapti 
heilagrar  hlydne  ok  afsettningar  þins  embættis  ath  þionosta 
einar  biornsson  ok  hans  fýlgiara  þa  sem  til  mýkla- 
bæiar  stadar  ridv  ok  satu  þar  med  honum  j  fyrskrifudu 
rane  ok  ranfeingi.  nema  þeir  taki  adr  laugliga  launskript 
af  mer  eda  minvm  vmbodsmanni  ok  bæti  sin  brot  vit  gvd 
heilaga  kirkiv  ok  mic.  Ok  til  sanninda  hier  vm  setti  ek 
officialatus  incigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  aa  holvm  j  hiallta- 
dal  lavgardaghinn  næsta  fyrir  pa(s)sionem  domini.  anno  do- 
mini  (D°  cd°  lxx.  sexto. 


x)  Utan  á  bréfinu  með  fornr'i  hendi. 


1476.  MIKLABÆJARRÁN.  69 

70.  9.  Aprfl  1476.  á  Hólum. 

Yitnisbukðaebkéf  um  ránið  í  Miklabæ  og  taldir  Miklabæjar- 
menn. 

AM.  Apogr.  3586,  að  því  er  sýnist,  eptir  frumriti. 

Þath  giorum  ver  olafur  klængsson.  þorbergr  stefansson 
prestar.  jon  þordarson  ok  simon  gunnarsson  leikmenn  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  breíi  ath  þar  uorum 
uær  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  þr(id)iudagen  næsta  firir 
passionem  domini  aa  holum  j  hialltadall  j  radzmanzstof- 
unne  ath  þorgrimur  þorgrimsson  sór  fullan  bokareid  firir 
sira  jone  broddasyne  official(is)  holabiskupsdæmis.  j  fyrstu 
ath  nefndr  þorgrimur  uar  aa  micklabæ  j  skagafirdi  j  blaundu- 
hlid1).  þa  er  sigmundur  prestur  steinþorsson.  einar  biornsson. 
med  sinum  fylgiorum  er  svo  heitta. 

jon  einarsson.  uerdnard  einarsson. 

sigurdr  einarsson.  olafur  asbiarnarson. 

thomas  hrafnssou.  jon  jonsson. 

petur  þorsteinsson.  narfe  jonsson. 

sigurdr  juarsson.  oddr  jonsson. 

eyolfur  gunnargson.     asgrimur  sigmundsson. 

jonar  tueir  sigmundzssyner.  ok 

jon  bupp  hestastrakur. 
grípu  ok  ræntu  nefndan  stad.  firir  nefndum  sira  jone.  suo 
ok  uissa  ek  firir  full  sannindi  ath  þessir  fyr  nefnder  menn 
sigmundr  ok  einar  med  sinum  fylgiorum  spenntu  ok  upp 
neytu  kost  þratt  nefnz  sira  jons.  ok  suo  skipadi  titnefndr 
sigmundur  prestur.  ok  lett  drepa  firir  þrattnefndum  sira 
jone  iiij  kyr  med  hans  eigin  marki.  tuær  suartar.  eina 
huita.     adra  skiolldotta.     ok  einn  gridung. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uær  fyr  nefnder  menn 
uor  incigle  firir  þetta  bref.  skrifath  aa  holum  j  hialltadal 
þridiudagen  j  efstuuiku.    anno  domini  C0°  cd°  lxx°  sexto. 


x)  í  kopíubókum  er  niðrlag   þessa  bréfs  sett  aptan  við  bréf  frá  14. 
Febrúar  1476  (sjá,  V.  bindi  Nr.  723). 


70  MIKLABÆJAKKÁN.  1476. 

71.  29.  Ápril  1476.  á  Hólum. 

Dómb  tólf  presta  útnefndr  af  Sveinbirni  Þórðarsyni  officia- 
lis  Hólabiskupsdæmi  um  Þórhall  Þorvaldsson,  er  verið  hafði 
með  séra  Sigmundi  Steinþórssyni  og  hans  fylgjurum  að 
Miklabæjarráni. 

AM.  Fasc.  XXII,   1,  frumrit  á  skinni.     Öll  (13)  innsiglin  eru  dott- 
in  frá. 

domur  vm  mal  þoralz  þorvalzsonar1). 

Þat  giorum   uier  seraingr   magnusson.   hallur  finnzson. 

þorleifur   niagnusson.     magnus    jonsson.    ketill   grimolfsson. 

hallkell   gvdmvndsson.    þorbergr   stefansson.    ion  þorgilsson. 

þordvr  ingimvndarson   prestar   holabiskupsdæmis.    sigvrdur 

jonsson.  jon  palsson  ok  helge  illaugason.  diaknar  sama  bisk- 

upsdæmis.    godum   monnum   viturligt   med  þessu  voro  opnu 

brefi.   ad  sub  anno    gracie  CD°  cd°  Ixx    sexto.     manvdaghin 

næsta  fyrir  festum  apostoiorum  filiphi  et  iacobi.    aa  holum  j 

hialltaddl  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  ærligvm  manni  sira 

sveinbirne  þordarsýni    officialis  holabiskupsdæmis.   ad  dæma 

vm  þa  akærv  er  sira  jon  broddason  officialis  sama  biskups- 

dæmis  radzman  heilagrar  holakirkiu.  kærdi  til  þorhallz  þor- 

valdzsonar.    epter  hans   sialfs   vnderlagi  ok  medkenning.  j 

fyrstv  ath  hann  hefde  verit  med  sira   sigmvnde   steinþors- 

syni  j  uetur   ok   hans   fylgiorum  a   mýklabæ  j  skagafirdi  j 

blaunduhlid.  vj  nætvr  ok  haft  þar  mdt  ok  miolk.  j  annare 

grein  medkendizst(hann)  ath  hann  hefde  burttflutt  heý  aaeinum 

hesti.  j  þridiv  grein   kendizst  hann   ath  hann   hefdi  verit  j 

þeirri  ferd  er  adr  nefndr  sigmvndr  rumdi  burtt  ok  hans  fe- 

lagar  af   mýklabæ  ok   rakv    burtt  þa  peninga,    sem   þadan 

voru  hafder  ok  fyrir  sua  ordin    likindi  ok  medkenning  bar 

sira  jon  ath  þorhalli   ath  hanu  hefdi  gripit  ok  fvllan  stýrk 

til  veitt  ath  gripner  uoro   hans   peningar.    bædi   frider  ok 

ofrider  fra  mýklabæ.    Þui  ath  guds  ndd  til  kalladre  dæmd- 

um  vier  fýrskrifader  xij.  lærmenn2)  optnefndan  þorhall  hier 

laugligan(a)  fyrir  kalladan  j  dag  ok   skylldvgan  ath  sveria 

týltareid  innan   hals  manadar.    ath  heyrdvm  dominvra  fyrir 

x)  Utan  á  bréfinu  œeð  fornri  bendi;    2)  Svo. 


1476.  RÓFUBRÉF.  71 

sira  sueinbirrie  eda  hans  umbodsmanni.  d  flugumýrij  skaga- 
firde.  ath  hann  haíi  eigi  med  þeim  hug  a  mýklabæ  uerit  ath 
hann  uillde  ath  sira  jon  veri  sinvm  stad  eda  peningvm  ath 
firr  ok  avnguan  stýrk  þar  til  lagt  rdd  ne  ddder  hvorki  op- 
inberliga  ne  leynilega  nema  þat  heýit  mdtinn  ok  miolkina 
sem  hann  sialfur  medkenndizst  ath  hann  hefdi  haft.  fallizst 
honum  þessi  eidr  þa  dæmdvm  ver  hann  skylldugan  ath  tui- 
gillda  aptur  alla  þa  peninga  sem  hann  hefer  fra  myklabæ 
haft  vnder  sinn  svarinn  bokareid  ok  þar  med  tvevallt  full- 
retti  sira  jone  broddasyni  .xv.  merkur  j  hvort  ok  heilagrar 
holakirkiv  .lx.  marka.  gnn  ef  hann  vinnur  þenna  eid  sem 
fýrskrifat  stendr  þa  dæmdvm  ver  hann  skylldugan  ath  lvka 
þratnefndvm  sira  jone  .xv.  merkur  j  einfalldan  rett  enn  hola 
kirkiv  .xxx.  marka  j  sinn  rett  ok  tuíjgillda  þat  allt  aptur 
sem  hann  sialfur  medkenndizt  ath  hann  hefdi  j  burtt  haft. 
hier  med  dæmdum  ver  hann  fallin  j  bann  af  sialfv  verkinv 
ok  skylldugan  ath  taka  lausn  ok  skript  epter  kirkiunar 
lavgum.  enn  luka  peningana  ath  næstum  fardavgum  epter 
þui  sem  hann  er  megtvgur  til  heima  at  holum.  énn  vpp 
þadan  epter  þui  sem  logbok  vottar.  ef  hann  getur  þa  eigi 
allt  lukt.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  uier  fýr  nefnder 
xij.  lærder  menn  vor  jncigle  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  j 
sama  stad  degi  sidar  enn  fyr  seger1) 


T2.  10.  Maí  1476.  í  Böðvarshólum. 

Solveig  Þorleifsdóttir  fær  Einari  Björnssyni  til  fallrar  eign- 
ar  jörðina  Rófu  í  Miðfirði. 

AM.  Fasc.  XXII,   4,   frumrit  á  skinDÍ.    Innsigli    Solveigar  er  fyrir 
bréíinu. 

Rofubref2). 

Þat    giauri  eg   solueig    þorleifsdotter    godum    monnum 

kunnigtt  med  þessu  minv  opnu  breíi.  ath  eg  hefi  feingit  uel 

bornum  manni  einari  biornssyni  jord  mina  er  heitir  rofa  og 

liggr  j  midfirdi  j  stadarbacka  kirkiusokn.   med  aullum  þeim 

^)  þ.  e.  30.  Apríl;    2)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


72  HREPPHÓLAR.  1476. 

gaugnum  og  gædum.  hlutum  og  hlunnendum  og  allt  þat  fe 
er  þar  kann  finnazt  j  jordu  edr  aa  iordu.  nema  eigandi  uerdi 
at.  og  jordunni  hefir  fylgt  at  fornu  og  nyiu.  og  eg  uard 
fremst  eigandi  at.  undan  mier  og  minum  erfingium.  £nn 
under  einar  og  hans  erfingja.  til  æfinlegrar  eignar.  Skal 
adr  greindr  einar  hallda  iordunne  til  laga.  £nn  eg  solueig 
þorleifsdotter  suara  lagariptingum  ca  iordunni.  huerir  sem 
akæra.  Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  jnncigli  fyr- 
ir  þetta  iardarbref  er  skrifat  uar  j  bauduarsholum  j  uestr- 
hopi.  fostudaginn  næsta  fyrir  halluardzmessu  car  eptir  guds 
burd.  þusund.  cccc.  siautigir  ok  sex  oxr. 


73.  24.  Maí  1476.  í  Hrepphólum. 

Skeá  um  eignir  Hrepphólakirkju,  þegar  Oddr  Pétrsson  bacca- 
laureus  artium  afhenti. 

AM.  Apogr.  2176  með  hendi  Árna  Magnússonar  eptir  skinnbl. 
úr  kirkjubók  frá  Hrepphólum.  AM.  262.  4to  b\  2a  skr.  c.  1600  (óná- 
kvæmt  og  fellir  úr);  ártal  hér  1486  (rangt). 

Attundi  maaldagi  kyrkiunnar1). 

Anno  Domini  [CD°.  cd.  lxx°  sexto2)  voru  suo  mikler 
peningar  [afhenter  stadnum3)iHolum  [i  H[runa]manna  hrepp3). 
þa  er  Oddr  Petrsson  backalarius  arcium  officialis  heilagrar 
Skaalholltzkirkiu  [i  millum  Botnzdr  oc  Hrutafiardar  aar3).  af- 
hente4)  [faustudfaginn]  i  fardogum3)  en  sera  Jon  [Olafsson3) 
medtok. 

[Jn  primis3)  .xv.  kyr. 

[niu  asaudar  ku[gil]lde.  oc  .xij.  sauder  veturgamler  i  et 
tiunda  asaudar  kugilldit5). 

v.  kalfar. 

iiij.  hestar.6) 

ij.  hross. 


>)  262;   2)  1486(!),  262;   s)  [sl.  262;  4)  afventi  262;  6)  [Asaudur  Ix, 
262;  6)  og,  b.  v.  262, 


1476.  HÓLL  í  SIGLUFIRÐI.  73 

Lukkt  i  porcio. 

viij.  sauder  tvævetrer.1) 

viij.  [sauder2)  veturgamler. 

einn  ketill  i  halfa  þridiu  mork. 

viij  marka  pottur  i  mork. 

[[halfJ  en  fimta  vod2). 
[Keiknazt    þetta    allt    samanU    x.    alnum   fatt   i  fim 
hundrud. 


74.  31.  Maí  1476.  á  Mælifelli. 

Þóeðe  Jónsson  gefr  Sigurði  presti  Þorlákssyni  jörðina  Hól 
í  Siglufirði  í  löggjöf  sína,  en  Sigurðr  prestr  gefr  Þórði  söð- 
ul  með  öllum  reiðskap  fyrir  tvö  hundruð  og  góðan  hest 
bleikálóttan. 

AM.  Fasc.  XXII,    11,  frumrit  á  skinni.    Bæði    iansiglín   eru  dottin 
frá,  —  Apogr.  3244. 

hol  i  siglufirde4). 
Þat  giorvm  vid  grimur  þorsteinsson  ok  einar  kolbeins- 
son  godvm  monnum  viturlikt  med  þessv  ockrv  brefi  þa  er 
lidit  var  fra  hiogadbvrd  vors  hera  ihesv  christi  þvshvndrvd 
c.c.c.c.  siotiger  ok  vj  ar  vorv  vid  j  hia  aa  mælifellz  stad  j 
tvngus(v)eit  fostvdaginn  næstan  fyrir  huitasvnnvdag  ad  þordr 
ionsson  gaf  sigurdi  prest  þorlakssyne  med  handabande  iord- 
ina  alla  hol  j  siglvfirdi  er  ligur  j  siglvness  kirkivsokn  med 
ollvm  þeim  gognvm  ok  gædvm  sem  greindre  iordv  fylger 
ok  fýlkt  hefer  (ath)  fornv  ok  nýv  ok  hann  vard  fremdz 
eigandi  ad  vndan  sier  ok  sinvm  erfingivm  ok  lyste  þvi  ad 
þetta  skilldi  vera  sin  lvoggiof5)  or  attatigvm  hvndrada  er 
fyr  greindr  þordr  sagdiz  eiga  ad  avk  penninga  konv  sinnar. 
hier  j  mot  gaf  sigurdr  prestur  saudvl  med  ollvm  reidskap 
er  þorde  þotte  svo  gott  sera  tvo  hvndrvd  ok  þar  til  hest 
godan  bleikalotan.  skillde  þrattnefndr  sigurdr  prestur  hallda 

!)  og,  b.  v.  262;  2)  [sl.  262,   3)  [Summa  summa(r)um  reiknat  allt  j 
eitt  262;  4)  Utan  á  bréfinu  með  fomri  hendi;  B)  Svo. 


74  ÁRNI  BJORNSSON  0.  FL.  1476. 

greindre  iordv  til  laga  enn  þordr  svara  lagariptingv.  hand- 
lagdi  tidt  nef(n)dr  þordr  ionsson  þrattnefndan  sigurd  prest 
ollvngis  kvittan  ok  akærvlavsan  fýrer  sier  ok  sinvm  erfingi- 
vm  þo  ad  hann  fengi  alldri  meire  penninga  fýrer  greinda 
jord.  ok  til  saninda  hier  vm  settvm  vid  fýr  nefnder  menn 
okkvr  jnnsigli  fyrer  þetta  bref  er  giort  var  j  sama  stad  ok 
are  degi  sidar  enn  fyr  segir. 


75.  18.  Júní  1476.     á  Skarði  í  Langadal. 

Þbíe  menn  votta  um  skipti  þeirra  bræðra  Þorleifs  og  Ein- 
ars  Björnssona  eptir  Árna  bróður  þeirra,  er  „var  þá  sagðr 
dauðr  fyrir  mörgum  árum",  svo  og  um,  að  þeir  Þorleifr  og 
Egill  Grimsson  haíi  staðfest  kaup  sitt,  er  áðr  var  gert, 
um  Skarð  í  Langadal  og  Eyvindarstaði. 

AM.  Apogr.  747,    með    hendi   Jóns   Magnússonar  bróður   Árna,  ept- 
ir  transskripti  á  skinni  frá  9.  Marts  1492. 

Þat  giðrum  uær  sigurdur  jonsson.  olafr  biornnsson  og 
niculas  einarsson  godum  monnum  uiturlegt  med  þessu  voru 
opnu  brefi  at  uær  uorum  j  hia  aa  audkulustðdum  j  suína- 
dal.  þa  ginar  biornsson  tok  vid  peningum  sinvm  at  þeir 
þorleifur  biornsson  broder  hans  raed  þeirra  dandimanna  til- 
laugum  er  þeir  kðlludu  til  med  sier  skiptu  milli  sin  þeim 
peningura  er  arna  biornssyne  brodr  þeirra  hofdu  skipter 
uerit'  i  erfd  efter  biorn  þorleifsson  faudur  þeirra.  enn  fyrr- 
nefndur  arne  var  þaa  sagdur  daudur  firir  morgum  arum. 
hafdi  adrnefndr  einar  j  sinn  part  greinda  iaurd  audkulu- 
stadi  og  adrar  jarder  þar  med.  enn  þorleifur  biornsson  i 
sinn  hlut  iordina  skard  i  langadal  eda  eyuindarstadi  j 
blaundudal  er  hann  hafdi  adr  tekit  íirir  greinda  jord  skard 
og  þar  raed  adrar  jarder  suo  jafndyrar  uoro  at  tiundarlagi. 
letu  þeir  bader  fyrrnefnder  brædr  þorleifur  og  einar  sier 
þa  þesse  skipti  uel  lika.  Suo  og  ei  sidur  uoru  uær  fyrr- 
nefnder  menn  i  hia  sama  dag  efter  skiptin  at  þeir  toku 
hondum  saman  þorleifur  biornsson  og  eigill  grimsson  at  suo 
firir  skildu  at  þeir  stadfestu  sitt  kaup  fullt  og   lðglegt  þat 


1476.  TRANSSKEIPT.  75 

er  þeir  höfdu  keypt  jördunum  skardi  j  langadal  og  eyuind- 
arstodum  j  blaundudal  efter  þui  sem  þeirra  kaupbref  þar 
adur  um  giort  utuisar. 

ok  til  sanninnda  hier  um  settum  uær  fyrr  nefnder  menn 
vor  jnnsigle  firir  þetta  bref  er  skrifat  var  aa  skarde  j  langa- 
dal  þridiudaginn  næsta  firir  jonsmessu  baptiste  arum  efter 
guds  burd  þusund.  cccc.  lxx.  og  .vj.  ar. 


76.  20.  Júní  1476.    á  Felli  í  Kollafirði. 

Teansskeiptaebeéf. 

AM.  Apogr.  2362,  mcð  hendi  Áma  MíignúsEcnar  „Ex  oiiginali 
lacero  (fra  Eínare  EinarsByne  Syslumanne  i  Bardastrandir  Syslu).  Þad 
sem  hier  er  understrikad1),  var  burt  trosaad  i  kalfskinns  original  þess- 
um  enn  þad  sera  punctar  eru  under,  var  litt  læst".  (AM.). 

Þat  giorum  ver  Eyiolfur  Sygurdzson.  Oddur  Sveinsson. 
[Jon]  Halldorsson  .prestar.  Skalhollz  [biskups]  dæmes  god- 
um  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at  ver  hof- 
um  sied  ok  yfer  lesed  opin  bref  biskup  sueins  heitins2) 
peturssonar  sem  gud  hans  sal  hafi  [ok  Jons  prestz]  Jons- 
sonar  vnder  [þeirra  usko]ddum  hanganda  insiglum  suo  lat- 
anda  ord  epter  ord  sem  hier  seger. 

[1.  Dómr  séra  Jóns  Jónsaonar  um  tíundir  til  Fðlls  í  Kollafirði  23/81. 
Maí  1475,  DI,  V,  Nr.  698. 

2.  StaðfeBting  Sveins  biskups  upp  á  þann  dóm  5.  Julí  1475,  DI, 
V,  Nr.  708]. 

Ok  til  sannennda  hier  um  sett[um  uær  fyrrgre]inder 
[pre]star  uor  insigle  firir  þetta  transkriptar  bref  skrifad  aa 
felle  i  kollafirdi.  ulltimo.  die  octavarum  corporis  christi  anno 
domini  CD°.  cd.°  lxx.°  sexto. 


77.  22.  Júní  1476.  á  Hólum. 

Skoðunaegeeð  þriggja  presta  og  tveggja  leikmanna   á   pen- 

a)  Hér  í  hornklofum.    2)  tvískr.  í  frumritiuu. 


76  MIKLABÆJARRÁN.  1476. 

ingum  þeim,  er  Jón  prestr  Broddason  átti  í  Miklabæ,  „sem 
hann  hafði  á  staðnum  sitt  bú",  og  lýsti  séra  Jón  ráni  og 
gripi  á  þessum  peningum  á  hendr  séra  Sigmundi  Steinþórs- 
syni  og  Einari  Björnssyni  og  þeirra  fylgjurum. 

AM.  Apogr.  3594  eptir  transskripti  frá  13.  Júní  1480.  Afskriptir 
af  þessu  bréfi  eru  og  í  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  255—257  og  í  MSteph.  78. 
Fol.  176—179,  skr.  c.  1750.  Sömuleiðis  í  kopíubók  Þorláks  biskups  frá 
1641—1642  í  Biskupsskjalasafni  í  Reykjavík,  3.  Fol. 

Þat  giorvm  ver  ketil  grimolfsson.  gunnar  jonsson.  þor- 
valldr  biarnason  prestar  holabiskupsdæmis.  jon  einarsson  ok 
jon  iussason  leikmenn  godvm  monnum  viturlegt  med  þessu 
voro  breíi.  ath  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra 
iesu  christi  þushandrut.  cccc.  lxx  ok  uj.  ár  aa  manadaghinn 
næsta  fyrir  palfm^sunnudagh1)  ridum  ver  til  mýklabæiar  j 
skagafirdi  j  blavnduhlid  med  sira  jone  broddasyni.  ath  sia 
ok  skoda  greindan  stad  ok  þa  peninga  er  nefndr  sira  jon 
atti  þar.  frida  ok  ofrida  sem  hann  hafdi  aa  stadnura  sitt 
bu  sett. 

j  fjrstu  .vj.  kyr  ok  .xx.  med  ellefu  holastadar  kum  er 
þar  voru  j  fodur  settar. 

x.  uxar  gamler. 

tvær  kvígr  tvævetrar. 

tarfvr  tvævetur. 

veturgaumul  navt  xv. 

kalfar  .iiij. 

veturgamalt  fé  .1.  ok  iij  sauder  betur. 

hestur  gradr. 

hross  ok  hestur.  veturgaumul  bædi. 

voro  þessir  peningar  sua  fullkomliga  j  bruttu  teckner 
ath  eigi  var  epter  meira  en  einar  .v.  kýr  er  holastadr  atti 
ok  ein  kýr  er  jon  jussason  atti  ok  iij  kalfar  med  þeim  sem 
jon  jvssason    atti. 

hier  til  hafdi  nefndr  sira  jon  latit  til  geýmslu  ok 
verndar  j  kirkivnne  aa  myklabæ  sua  ordna   peninga  ofrida. 

»)  Þ.  e.  1.  Apr. 


1476.  MIKLABÆJARRÁN.  77 

j  fýrstu  fim  vætta  kista  med  smior  ok  mikil  lausasmior 
ath  avk. 

auxe  ath  aullum  limum  nema  vantadi  til  skamrifen. 

kýrþio  .ij. 

halft  siounda  saudarkrof  med  bogum  ok  tuenn  skamrif. 

mor.  smalkatur1)  matur.  biugu.  sperdlar  ok  undermorvfar. 

fiskar  halft  annat  hvndrat  harder.  xx.  blavter. 

hakalz  lýkiur  .xij.  riklingur  ok  rafabellti.   skautubavrd. 

sængr  iij.  ok  eitt  aklædi. 

hvder  ij.  heilar.  en  þridia  ristnar  af  ij.  leingur. 

klýpingar  .v. 

selskinn  iij. 

reip  aa  halfan  iiij  hest. 

katlar  v.  med  ij  holastadar  kautlvm. 

pottar  iij. 

konnur  viij. 

tinfavt  iiij. 

læst  kista. 

salser  med  loki. 

hornstavp  xiij. 

drykiar  skaler  viij. 

trefavt  viij.  ok  ixda  ravt(t)  fat  stort. 

bordskaler  .x.  smar  ok  storar. 

vigslvaskar  iij. 

kvpa  ok  eýsill. 

skerdiskar  rauder  .ix.  en  skorner  diskar  .xij. 

heitvavsa. 

saluns  aaklædi  nýtt. 

teflings  dýnvver  nýtt  ok  hægendesver  med  lika. 

iiij  alner  klædavodar. 

huitimiol2)  .ij.  fiordungar.  ok  half  mork  vax. 

munlaug  ok  uazskall. 

vlldvkvr  ok  ullhandklæde. 

pallklæde. 


*)  Þ.  e.  Bmálkaður;   kopíubækmar    hafa:    Bmálkamatur.    2)    hveiti- 
mjöl,  kopíubækrnar. 


78  MIKLABÆJARKÁN.  Í476. 

vondur  er  olafur  bondi  atti. 

net  ok  kvorn. 

kvotra  ok  skak. 

altunnur  ij  fra  holastad. 

halftvnna,  kvartel  ij.  ok  avnnur  halftvnna  er  olafur 
bondi  atti. 

avrk.  matarlok. 

halftvnna  malz. 

miol  j  stampe. 

smabusgagn  oreiknad.  trog.  kerolld.  diskar.  skaler.  ask- 
ar.  spæner.  smiorjarn. 

liaer  iiij.  avx.  nafrar.  iij. 

bardsteinar  ij. 

þúerfari. 

svdþuerfari. 

beinasavg.  hornasavg.  þversagarefne. 

hialta  hnifsbrot. 

kolskara. 

tangarbrot. 

klavfhamar. 

vefir  .ij.  kastadir. 

garnhnodu  iiij. 

vindur  lxx.  ok  garn  af  .vij.  fiordungvm  vllar. 

pall  ok  skeri. 

stokur  med  nidurfellv. 

klabbryne  ij. 

mirrvstokur. 

eskivr  tvær.  var  j  avdrvm  bref  en  j  audrum  kolur. 

handbok  ný  ok  ij  kuer  er  þar  til  heýrdi. 

sermons  kver  ok  iij.  bækur  adrar. 

var  hier  allt  j  brutv  gripit  ok  tekit  ur  kirkivnne  þetta 
sem  adr  er  skrifat  nema  ein  kvorn.  voro  ok  aller  adrer 
ofrider  peningar  j  brvttv  teckner  þeir  sem  inne  j  stadnum 
voro  geymder  fyrir  utan  storkerolld  ok  ein  ork  stor.  sua 
sem  reikningur  þar  vm  gior  uottar.  gnu  epterþessa  skodan 
sem  ver  haufdum  haft.  lýsti  sira  jon  broddason  fýrir  oss 
epter  avllvm  fýr  skrifavdvm  peningvm.  Sua  ok  þeim  sem  j 


1476.  MIKLABÆJARRÁN.  79 

reikningenvm  standa  sem  var  .xiij.  tunnur  skýrs.  heý  ok 
eldebranda.  busgavgn  ok  sængarklædi.  voder  ok  ambod.  ok 
bvsbvhlvter  þeir  er  þat  bv  þvrfti  ath  hafa  ok  sagde  þat  j 
avngv  sinv  frelsi  j  brvtv  gripit.  heýrdum  ver  ok  ath  þratt- 
nefndr  sira  jon  broddason  lýsti.  aa  sira  sigmvnd.  einar 
biornsson  ok  alla  þeirra  fýlgiara.  sem  myklabæiar  stad  gripv 
ok  hans  peninga.  sua  ok  þær  .vj.  holastadar  kýr  er  þar 
voro  gripnar  ok  adra  holastadar  peninga  þo  ofrider  vere. 
rane  ok  gripi  aa  eda  stvlde  ef  þeir  gæti  eigi  sig  med  lavg- 
um  afbatat. 

hier  epter  þessa  bvs  vpptavkv.  kirkivran  ok  allan  skada 
ok  skapravner  sem  optnefndr  sira  jon  hafde  feingit  af  fýr- 
skrifavdvm  monnum  lýsti  hann  epter  kirkivnar  laugum  sira 
sigmund.  einar  biornsson  ok  alla  þeirra  fýlgiara  sem  mikla- 
bæiar  stad  gripu  ok  hans  peninga  ok  fýrskrifat  rdn  hafa 
giort.  vera  fallna  j  bann  af  sialfv  verkinv  ok  fyrirbavd 
hverivm  manni  ath  eiga  uit  þa  svefn  edr  samneyti  þangat 
til  þeir  ganga  til  hlydne  ok  bæta  sin  brott  uith  gvd  heilaga 
kirkiv  ok  hann.  aabýrgdi  þrattnefndr  sira  jon.  fýrskrifaudum 
ransmonnum  allan  þann  skada  ok  uanretti  sem  kirkian 
sancte  ola(ui)  ok  sin  aa  mýklabæ  feingi  af  fýrgreindre  bus 
vpptauku.  ath  hvorki  mætti  kirkian  hafa  sinn  heidr.  ok  eigi 
presturenn  ne  þingunautarner  sina  skýlldu. 

ok  til  sanninda  hier  vm  ok  meire  avdsýningar  þa  setti 
ek  jon  prestur  broddason  ofíicialis  holabiskupsdæmis  ofíici- 
alis  incigle  med  fýrr  skrifadra  dandimanna  inciglum  fyrir 
þetta  bref  skrifat  aa  holum  j  hialltadal  lavgardaghinn  næsta 
fyrir  jonsmesso  baptiste.    anno    domini    CD.°  cd.°  lxx.°  sexto. 


78.  25.  Júní  1476.     á  Skarði  á  Landi. 

Dóme  um  Þjórsártungur,  milli  Tungnár  og  Sprengisands, 
útnefndr  af  Þorsteini  Pálssyni  í  umboði  Erlends  Erlends- 
sonar,  sýslumanns  í  Rangárþingi,  hvort  þær  skuli  vera  eign 
eða  almenningr  eða  afréttr  Landmanna. 

Þrí  miðr  cr  þessi  dómr  ná  ekki  til  í  frumriti,    því  að  hann  er  orð- 
inn  frægr  fyrir  það,  að  Sigurðr    Vígfússon   fornfræðingr   hefir   eptir  af- 


80  ÞJORSÁRTUNGUR.  1476. 

skript  af  honum,  er  hann  fékk  1885  frá  Vilhelm  Frímanni  Jðnssyni  í 
Vindási  á  Landi,  bygt  það  mikið  til  á  honum,  að  Fiskivötn  á  Land- 
mannaafrétt  hafi  í  Rangárþingi  jafnan  verið  kölluð  Veiðivötn  (ísafold 
XII,  1885,  Nr.  19,  ble.  76;  Nr.  39,  bls.  154),  því  að  í  afakript  Frímanns 
var  þeirra  getið  með  þvi  nafni,  og  öðruvísi  þekti  Sigurðr  ekki  dóm 
þenna.  Sú  elzta  afskript  dómsÍDS,  scm  þekst  hefir  nú  í  raanna  minni, 
var  rituð  af  Oddi  Erlendssyni,  er  leingi  bjó  í  Þúfu  á  Landi  á  fyrra 
hluta  þessarar  aldar  og  var  fróðleiksmaðr.  Þá  afskript  átti  síðar  Jón 
ÞorsteinaBon  hreppstjóri  í  Vindási  á  Landi,  en  þar  eptir  Vilhelm  Frí- 
mann  Jónfison,  sour  Jóns.  Þessa  afskript  hefir  Jón  bókavörðr  Árnason 
einhvern  tíma  haft  undir  höndum  frá  Jóni  í  Vindási,  og  hefir  hann  tekið 
afskript  af  henni,  sem  nú  or  í  Landsbókasafoi  412.  4to.  Þegar  nú  af- 
skriptir  Jóns  og  Frímanns  eru  bornar  saman,  Bést  það  íijótt,  að  þeim 
ber  mart  á  milli,  bvo  að  næst  væri  að  ætia,  vildi  maðr  einskis  annars 
en  góðs  til  geta,  að  þeir  hafi  haft  fyrir  Bér  mjög  mismunandi  afskriptir, 
enn  þótt  báðir  rituðu  eptir  afskript  með  hendi  Odds  í  Þúfu,  því  að  svo  var. 
En  nú  vill  svo  vel  til,  að  eg  hefi  feingið  (2.  Júní  1897)  frá  Árna  land- 
fógeta  Thorsteinsyni,  sem  vei  kann  að  meta  hvað  að  gagni  má  koma, 
eiumitt  afskript  Odds  í  Þufu,  gerða  á  grápappír  góðan  á  að  gizka  1820 
— 30,  og  sést  af  samanburði  við  hana,  að  afskript  Jóna  Árnasonar  er 
góð  og  brekaiaus,  eins  og  við  mátti  búast,  og  er  dómrinn  í  þeirri  mynd 
ekki  tortryggilegri  en  mörg  önnur  bréf,  sem  ekki  hafa  verið  vefeingd1). 
Dæmir  hann  afréttinn  Landmönnum  og  Holtamönnum,  og  nefnir  ekki 
Veiðivótn  á  nafn,  og  varla  er  eitt  einasta  orð  í  dóminum  í  þeirri  mynd, 
sem  tortryggilegt  sé,  einkum  þegar  að  þvi  er  gætt,  eð  afskript  Odds  er 
líklega  í  marga  liði  frá  frumritinu  komin.  En  alt  minna  í  sómanum 
verðr  um  afskript  Frímanns,  því  að  hún  lýsir  bæði  hvatvísi  og  hrekkj- 
um.  Þetta  eru  að  víbu  hörð  orð,  en  þau  eru  varla  of  hörð.  Fyrst  og 
fremst  hleypr  Frímann  í  flaustri  yfir  málsgreinar  af  minna  atriði  i  dóm- 
inum,  sem  svo  sem  ekkert  ríðr  á;  þvi  næst  snýr  hann  vísvitandi  við 
dómsatriðunum  Landmönnum  í  hag  en  Holtamönnum  i  óhag,  og  lætr 
dóminn  dæma  Landmönnum  einum  allan  afréttinn;  þá  breytir  hann 
niðrlagi  dómsins  Hrunamannahrepp  i  6hag,  og  setr :  að  Gnúpverjar  einir, 
í  staðinn  fyrir  Hreppamenn,  skuli  eiga  samreið  með  Holtamönnum  og 
Landmönnum,  og  er  alt  niðrlagið  hjá  honum  mjög  svo  bögulega  orðað 
(„nema  máské"  —  hér  er  hann  og  að  breyta  til:  „utan  máské"  — 
„geta  úti  staðið  næga  grasatekju  aptur  á  móti"),  að  það  eitt  væri  nóg 
til  þess  að  fella  bréfið  úr  tölu  ærlegra  skjaia  frá  15.  öld.  En  nú  vissi 
Frímann,  að  Sigurði  Vigfússyni  var  Veiðívatnanafnið  áhugamál  —  hann 
var  vinr  Sigurðar  og  syatursonr  konu  hans,  dóttursonr  Bonnesens  sýslu- 
manns  — ,  og  til  þess  bæði  að  vera  vitr  og   veita    Sigurði   ánægju,  þá 


l)   Skröklaua   afskript   frá   c.  1832    er   ennfremr   í   Landsbókasafni 
232.  8vo. 


1476.  ÞJÓRSÁRTUNGUR.  81 

Bkrökvar  Frimann  inn  í  bréfið  uni  „siiungsveiði  í  Veiðivötnum" ,  sem 
afskript  Odds  í  Þúfu  cefnir  ckki  á  nafn.  en  eptir  henni  ritar  hann, 
að  vitni  Sigurðar  sj álf-t  (sjá  neðanmálsgrein  eíðist  við  B).  Afskript 
Odds  má  þó  sjá,  að  Sigurðr  hefir  aldrei  séð,  og  því  hefir  Frímanni  tek- 
izt  að  leiða  hann  í  villu.  Enn  breytir  Frímann  því  að  niðrlagi,  þar  sem 
í  afskript  Odds  stendr  „á  sama  ári  sem  fyrr  aegir"  í  „Anno  domini 
1476",  sem  hann  tekr  eptir  þvi,  Bem  áðr  hefir  staðið  fraraar  í  bréfinu, 
en  er  annars  aldrei  títt  að  taka  upp  í  góðura  bréfam,  uema  gjömingr 
sé  bréfaðr  ári  eða  nokkrum  árum  BÍðar  en  bann  fór  fram.  Þar  næst 
bætir  Frimann  við  undirskriptum  sömu  manna  og  taldir  eru  í  bréfiuu, 
og  er  það  líka  tilbúningr  hans,  enda  gieymir  hann  Þorsteini  Pálssyni, 
dómnefnanda  sjálfum.  Siðast  klykkir  Frímann  ut  með  hví  að  „vitna" 
það,  að  „dómurinn"  sé  „rétt  afritaður",  og  fyrir  það  bragð  hefði  hann 
aldrei  átt  að  vera  vitnisbær  í  slíkum  efnum.  Dðmrinn  er  nú  prentaðr 
hér  í  tvennu  lagi;  fyrst  eptir  afskript  Odda  i  Þúfu  (og  Jóns  Árnasonar) 
sem  A,  og  sem  B  eptir  afskript  Frímanns;  reyndar  hefði  sú  afskript 
aldrei  átt  að  heyrast;  en  af  þvi  að  hún  hefir  komið  svo  mikið  við  Veiði- 
vatna-  eða  Fiskivatnamálið,  er  nú  ðhægt  að  leiða  hjá  sér  að  prenta 
hana,  svo  að  hún  verði  þar  með  rekin  niðr. 

A 

Eptir  afskript  kominni  til  mín  2.  Júní  1897  frá  Árna  landfógeta 
Thoreteinssyni  i  Reykjavik,  með  hendi  Odds  Erlendssonar  i  Þuíu  áLandi 
c.  1820—30.  —  Landsbókasafn  412.  4to,  með  hendi  Jóns  bókavarðar 
Árnasonar,  og  segir  hann  svo  um  afskript  sína:  „Þessi  afskript  er  tek- 
in  eptir  annari,  sem  Jón  Þorsteinsson  á  Vindási  á  Landi  hafði  undir 
hendi",  og  virðist  hann  einmitt  hafa  ritað  eptir  afskript  Odds  i  Þufu. 
Sbr.  ísafold  XII,  19  (1885)  bls.  76. 

Domur  um  Holtamanna  og  Landmanna  Afríett. 
Þad  giorum  vier  Oddur  Asmundzson.  0rnólfr  Oddsson. 
Biorn  Jónsson.  Þorsteirn  Þordarson.  Sigurdur  Eireksson  og 
Sigurdur  Haflidason.  godum  monnum  kunnugt  med  þezu  voru 
opnu  brefi :  Anno  Domini  1476  þridiudaginn1)  nærstan  eptir 
Jonsmessu  Babtista  ad  Skardi  a  Landi.  a  þingstad  riettum. 
vorum  vier  i  Dóm  nefndir  af  Þorsteini  Pálssyni.  er  þá  hafdi 
syslu  og  umbod  af  Ellendi  Ellendssyni  i  Rángarþingi.  ad 
meta  og  skoda  um  afriett  þann.  er  heita  Þiotzár  Túngur. 
og  liggur  fyrir  Landmanna  Kepp.  millum  Túnár  og  Spreingi- 
Sands.  hvort  þad  væri  eign  edr   almenníngur  edur   afriettr 


J)  Þridia  daginn  412. 
Dipl.  Iil.  VI.  B. 


82  ÞJÓRSÁÍtTUNGllR.  1476. 

þeirra  manna  er  i  Landmanna  Eepp  búa.  og  þar  veittu  a- 
kiæru  um. 

Var  og  svarid  fyrir  oss  af  tveimur  monnum  Tomase 
Illugasyni  og  Sigurdi  0gmundssyni.  ad  þessi  afriettur  þiotz- 
ar  Tungur  hafi  verid  hafdr  og  haidinn  til  Lambareksturs 
og  Elldra  íiar  af  þessum  tveimur  hreppum  Landi  og  Holt- 
um  [svo  leingi1)  sem  þeir  mundu  til  og  ej  vissu  þeir  annad 
sannara.  en  þad  væri  þeirra  Eign. 

Þvi  eptir  þessum  Eijdi  og  (ad)  so  profudu  máli  sem 
fyrr  skrifad  er.  Dæmdum  vier  fyrr  skrifadir  Domsmenn 
þeirra  Eign  og  afriett.  sem  haft  og  haldid  hafa  i  Holtum 
og  á  Landi.  sem  eru  og  verid  hafa  til  fra  Túná  og  til 
Spreingi-Sands  og  vestur  i  þiótzá  og  allt  austur  i  fialigard. 
so  langt  sem  votn  renna  til  og  frá  hierada  a  millum.  ad 
riettri  tiltolu.  Og  aungver  menn  adrer  meiga  i  þessum  af- 
riett  fugla  veida.  GrÖ3  lesa.  Rotagröft  hafa  edur  onnur 
Giædi.  fyrir  utan  þeirra  leiíi  er  fyrr  skrifadir  eru.  nema 
þeir  hafi  skilvís  vitni  edr  brief  er  i  fara.  edur  sier  kalla. 
nema  þeir  menn  er  i  Hreppum  bua  hafi  samreid  vid  þa.  er 
ur  Holtum  og  af  Landi  fara  til  Fuglveidar  og  Gros  ad  tyna 
badu  megin  Þiótzaar.  sem  ad  fornu  hefr  verid  og  þeim 
hefur  samid  sijn  a  millum  et  cetera. 

Til  sanninda  hier  um  setium  vier  fyrrnefndir  Doms- 
menn  vor  jnuzigli  fyrir  þetta  Domsbrief. 

Skrifad  a  Ytri  Vðllum  a  sama  ári  sem  fyrr  seigir. 

B 

Eptir  afakript  með  hendi  Vilhelma  Frímanna  Jónssonar  í  Vindási, 
cr  hann  sendi  Sigurði  Vigfussyni  með  bréfi  skriíuðu  á  Eyrarbakka  18. 
Maí  1885. 

Dómur. 

Það  gjorum  vér  Oddur  Ásmundsson,  Örnólfur  Oddsson, 

Björn  Jónsson,  Þorsteinn  Þórðarson,    Sigurður  Eiríksson  og 

Sigurður    Haíiiðason    góðum    monnum    kunnugt   með  þessu 

voru  opnu    bréfi    Anno    domini    1476    þriðjudaginn    næstan 


*)  [skaddað  í  a,  og  bvo  hefir  verið  í  afskript  Jóus   í   Vindási  (412). 


1476.  ÞJORSiRTUNGUÍt.  83 

eptir  Jónsmessu  á  Skarði  á  Landi  á  þingstað  réttum,  vor- 
um  vér  í  dóm  nefndir  af  Þorstcini  Pálssyni,  er  þá  hafði 
sýslu  og  umboð  af  Erlendi  Erlendssjmi  í  Rangárþingi  að 
meta  og  skoða  um  afrétt  þann,  er  heita  Þjórsártungur1), 
hvort  það  væri  eign  eður  almenningur  eða  afréttur  þeirra 
manna,  er  í  Landmannahrepp  búa,  og  þar  veittu  ákæru  um. 
Var  og  svarið  fyrir  oss  af  tveimur  monnum,  Tómasi  Illuga- 
syni  og  Sigurði  Ögmundssyni,  að  þessi  afréttur,  Þjórsár- 
tungur,  hafi  verið  hafður  og  haldinn  til  lambareksturs  og 
eldra  fjár  [úr  Landmannahrepp2)  svo  leingi  sem  þeir  mundu 
til,  og  ei  vissu  þeir  annað  sannara  en  það  væri  þeirra  eign3) 
sem  haft  og  haldið  hafa  [LandmannaJirepps  búar4),  sem  eru 
og  verið  hafa  til  frá  Túná  og  til  Spreingisands  og  vestur 
í  Þjörsaráb)  og  alt  austur  í  fjallgarð,  svo  langt  sem  vðtn 
renna6)  héraða  á  millum  að  réttri  tiltolu,  og  aungvir  aðrir7) 
mega  í  þessum  afrétti  fugla  veiða,  grös  lesa,  rótargropt 
hafa  [né  silungsueiði  í  Veiðivötnum8)  eður  önnur  gæði  fyrir 
utan  þeirra  leyfi  er  [[í  Ijandmannahrepp  búa,  [nema  máské9) 
Gnúpverjahreppsbúar,  ef  þeir  að  fullu  geta  úti  staðið  nœga 
grasatekju  aptur  á  möti10). 

Til  sanninda  hér  um  setjum  vér  undir   skrifaðir  dóms- 
menn  vor  innsigli  fyrir  þetta  dómsbréf. 

Skrifað  á  Ytrivöllum  Anno  domini  1476. 

Oddur  Ásmundsson             Örnólfur  Oddsson 
(L.  S.)  (L.  S.) 

Björn  Jónsson              Þorsteinn  Þórðarson 
(L.  S.)  (L.  S.) 

Sigurður  Eiríksson            Sigurður  Hafliðason 
(L.  S.) '         (L.  S.)"). 

*)  Hér  hefir  Frímann  hlaupið  yfir:  „og  liggur  fyrir  Landmannahrepp 

millum  Túnár  og  Spreingisands".     2)  [Hér  breytir  Trímann  úr:   af  þess- 

um  tveimxir  hreppum  Lancli  og  Roltum".    3)  Hér  hleypr   Frímann   aptr 

yfir  heilan  kafla.    4)    [Hér  breytir  Frímann  aptr,  og  alt  í  sömu    átt  og 

fyrr,  að  Holtamenn  eigi  ekkert  í  afréttinum,  úr:  „í  Holtum  og  á  Landi" . 

5)  t>annig;  Frímann.     6)  Hér  hleypr  Frímann  yíir:  „til  og  frá".     7)  Hér 

hleypr  Friraann  yfir  „menn".    8)  [Dessari  klausu  hefir  Frimann  skrökvað 

inn  í.     °)  [Hér  hefir  Frimann  fyrst  ritað:  „fyrir  utan",    en    svo    dregið 

það  út  og  ritað  fyrir    ofan    linuna    „nema   máské".      10)    [[Allri    þessari 

klausu  hefir  Frímanu  Bkrökvað  og  falsað  hið  rétta.     n)    Neðan   við  setr 

6* 


84  TRANSSKKIPT.  1476. 

79.  2.  Júlí  1476.  á  Þingyelli. 

Teansskeiptaebeéf. 

AM.  Fasc.  XVIII,  26,  frumtransskriptið  á  skinni,  og  eru  innsiglin 
dottin  frá.  Það  er  með  sömu  hcndi  og  kaupmálabréf  Sumarliða  gert  í 
Kalmanstungu  1468  (DI,  V,  Nr.  472). 

Þath  giorum  uit  annfinur  ionson  ok  ingimundur  ions- 
son  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  breíi 
ath  uit  hofum  sied  ok  yferlesit  opit  bref  suo  latanda  ord 
eptter  ord  sem  hier  seiger.  [Hér  kemr  bréf  vm  Kollabæ  í  Fljóts- 
hlíð  frá    20.  Júní  1470,  DI,  V,  Nr.  511]. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settom  uit  fyr  nefnder  menn 
ockur  insigli  fyrer  þetta  transkrifttarbref  skrifad  ox  þing- 
uellj.  ca  visitacio  sancte  marie  uirginis.  þda  er  lidit  uar  fra 
hingadburd  uors  hera  jesv  christi  (D.  cccc.  siautiger  ok  sex  ar. 


80.  1.  August  1476.     á  Sandliólaferju. 

Þóeðe   Jónsson   lýsir   því,    að    hann  hafi  gefið  síra  Sigurði 
Þorlákssyni  jörðina  Hól  í  Siglufirði. 


Frímann:     „Að  þessi  dómur  sé  rétt  afritaður 

vitnar 

V.  F.  Jónsson". 
Aptan  við  afskriptina  ritar  Sigurður  Vigfósson:  „Oddur  Erlends- 
son  hreppstjóri  á  Þúfu  á  Landi  hefur  afskrifað  þennan  dóm,  en  um 
frumritið  veit  maður  ekkert;  en  afritið  var  eign  Jóns  Þorsteinssonar 
hreppstjóra  í  Vindási,  og  er  nú  eign  Frímanns  sonar  hans,  sem  hefir 
afskrifað  dóminn  orðrétt,  en  vera  má  að  Oddur  hafi  ekki  haft  það  elzta 
frumrit;  það  virðist  mega  s.já  af  stafsetningunni ;  en  hitt  fullvissa  þeir, 
sem  kunnugir  eru  Oddi,  að  hans  afrit  er  í  alla  staði  rétt,  því  hann  var 
greindur  maður,  glöggur  og  réttorður  og  pkrifari  ágætur  og  afritaði 
mart".  í  bréfinu  18/5  1885  segir  Frímann:  „Eptir  umtali  okkar  sendi 
eg  þér  nú  afrit  af  dómi  þeim,  er  eg  gat  um  við  þig,  hvar  í  þú  getur 
séð,  að  full  trygging  er  fyrir,  að  Veiðivötn  hafa  heitið  því  nafni,  sem 
að  iikindum  er  þeirra  rétta  nafn,  en  ekki  að  þau  heiti  Fiskivötn,  þvi 
við  alla  þá  menn  (!),  sem  eg  hef  talað  um  Veiðivötn  við,  ber  saman  um, 
að  þeir  hafi  ekki  heyrt  þau  nefn(d)  öðru  nafni,  nema  í  korti  Gunn- 
l(aug)8ens". 


1476.  HÓLL  í  SIGLUFIRÐI.  85 

AM.  Fasc.  XXII,  10,  frumrit  á  skinni.    Innsigiið  er    dottið  frá.  — 
AM.  Apogr.  3243.    Sbr.  bréf  Nr.  74  að  framan. 

Um  Hool  j  Siglufirde1). 
Þat  giorer  ek  Þordur  ionsson  godvm  monnum  kvnigt 
med  þessv  minv  breíi  ad  ek  hefe  geíid  sira  sygurdi  prest 
þorlakssyne  iordina  hol  er  liggur  j  siglvfirdi  j  siglvnes 
þingvm  til  æfinligrar  eigiiar  vndan  mer  og  minvm  erfingi- 
vm  epter  þui  sem  ek  vard  fremzt  eigandi  ad.  og  til  san- 
inda  her  vm  set  ek  mitt  insiglle  fyrer"  þetta  bref  er  skrifad 
var  aa  sandholaferiv  j  holltamannahrepp  j  hafs  kirkiv  sokii 
fostvdagin  næsta  fyrer  petrsmessv.  anno  domini  (D°  cd° 
septvagesimo  sexto. 


81.  1476.  á  Sandhólaferju. 

Gtuttoemb  Jónsson  lýsir  því,  að  hann  hafi  gefið  Þórði  Jóns- 
syni  bróður  sínum  tíu  hundruð  í  jörðunni  Hóli  í    Siglufirði. 

AM.  Fasc.  XXII,  8,  frumrit^á  skinni.     Innsiglið   er   dottið   frá.  — 
AM.  Apogr.  3241. 

Þat  giore  ek  gvttormur  ionsson  godvm  monnum  kvnigt 
med  þessv  minv  brefi  ad  ek  hefi  gefid  þordi  ionsyne  brodur 
minvm  tiv  hvndrvd  j  iordvne  hol  er  ligvr  j  siglvfirdi  j 
siglvnes  kirkiusokn  til  æfinligrar  eignar  vndan  mer  og  min- 
vm  erfingivm  med  ollum  þeim  gognvm  og  gædvm  sem 
greindvm  tiv  hvndrada  parti  fýlger  og  fylgt  hefer  ad  fornv 
og  nyv.  og  til  sannenda  hier  vm  setta  ek  mmitt2)  insiglle 
firir  þetta  bref  er  skrifat  var  a  sandholaferiv  j  holltamanna- 
hrepp  er  liggur  j  hafs  kirkiv  sokn.  anno  domini  CD°  cd° 
septvagesimo  sexto. 


82.  3.  August  1476.       á  Sandkólaferju. 

Tveik  menn  lýsa  því,  að  Guttormr  Jónsson  handlagði  Þórði 

*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    a)  Svo. 


86  HÓLL  í  SIGLUFIBÐI.  -  SKÁLHOLT.  1476. 

bróður  sínum  til  fullrar  eignar  tíu  hundruð  í  jörðunm  Hólí 
í  Siglufirði. 

AM.  Fasc.  XXII,  9,  frumrit  á  skinni.     Iansiglið    er    dottið    frá.  — 
AM.  Apogr.  3242. 

Um  hol  j  siglufirde1). 
Pat  gio(r)vm  vid  magnus  olason  ok  þorkell  skeggiason 
godvm  monnum  kvnigt  med  þessv  ockrv  brefi  at  þar  vorv 
vid  j  hid  savm  ok  heyrdvm  aa  ad  gvttormur  ionson  hand- 
lagdi  þordi  ionsyne  brodur  sinvm  tiv  hvndrvd  j  iordvne  holi 
er  liggur  j  sigllvfirdi  i  siglvnes  kirkiv  sokn  til  fvllrar  eign- 
ar  sem  hann  vard  fremzt  eigande  ad  vndan  ser  ok  sinvm 
erfingivm  til  obrigdiligrar  eignar  med  avllvm  þeim  gavgn- 
vm  og  gædvm  sem  greindvm  parti  fylgia  ok  fylgt  hefer  ad 
fornv  ok  nyv.  ok  til  sanenda  hier  vm  setivm  vid  fyr  nefnd- 
er  men  ockar  insigli  fyrer  þetta  bref  er  skrifat  var  a  sand- 
holaferiv  j  holltamanahrepp  j  hafs  kirkiv  sokn  a  olafsmess(u) 
ina  seinne  anno  domini  <D°  cd°  septvagesimo  sexto. 


83.  6.  August  1476  og  153?. 

Skýksla  um  stöpulgerð  í  Skálholti. 

AM.  680.  4to;  skinnb.  c.  1270,  orðubók  Niðaróss  erkibiskupsdæmis 
staðfest  af  Jóni  biskupi  Stcphánssyni  Krabba  14(i4.  Þessi  klausa  er 
með  tveim  höndum  samtíða  atburðunum  á  b).  9^b  í  skinnbókinni.  Sbr. 
viðabiéf  Sveins  biskups  5.  Apríl  1471  (Dí,  V,  Nr.  547). 

Stavpullin  j  skalbollti  uar  reistur    þridia    dagin    næsta 
fyrir  lavrencius  CDesso  anno  domini  CD°.  cd°.  lxx°.  sexto. 
anno  domini  CD.°  d.°  xxx.°  vn°. 


84.  10.  August  1476.  á  Munlvaþverá. 

Bkéf  um  landamerki  Ytra-Hóls  í  Kaupangssveit  og   Grafar. 

J)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1476.  LANDAMERKJABRÉF.  87 

AM.  Fasc.  XXII,  12,  frumrit  á  ekinni.  Af  6  innsiglum  eru  5  enn 
fyrir.  —  AM.  Apoa:r.  3014.  Fruairitið  er  nú  mjög  fuið  og  meira  af  Eér 
gcingið  en  þegar  Árni  lét  afskrifa  það. 

[landamerkiabref. 
Landamerki  millum  ytra  hóls  i  Kaupangssveit 
og  Grafar1). 
Þat  giorum  vær  olafur  ingimundarson.  stigur  ingi- 
mundarson  ok  ellendur  broddason  prestar.  CDagnus  bene- 
diktzson.  sumarlide  eireksson  ok  brýniolfur  magnusson  leik- 
menn  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  breíi  ath  aa 
næsta  dag  fyrir  laurenciusmesso2)  ridum  vær  med  einari 
abotha  aa  munckaþveraa  d  þau  landamerki  sem  reiknat  var 
ath  væri  mille  iardanna  ytra  hols  i  kaupángssveit  ok  graf- 
ar.  var  þar  ok  arni  gunnsteinsson.  Jtem  var  þar  ok  næn 
hallr  eýiolfsson  er  sagdizt  hafva  buith  aa  holi  xx  vetur  ok 
sagdi  ath  þat  siki  sem  liggur  ofan  i  lækinn  þann  sem  fellr 
vt  fyrir  ofan  gardenn  á  hóle3)  ok  svo  rettsýne  upp  a  fiall 
vr  sikisgrandanum  ok  hefdi  þat  verit  kallath  grafarreitr 
sem  fyrir  vtan  var  þessi  merki  ok  suo  hefdi  verit  haft  ok 
haldit  allan  þann  tima.  sagdizt  hann  ok  huorki  hafa  slegit 
ne  ýrkt  i  saugdum  reit  nema  med  leyfi  þeirra  sem  i  grof 
biuggo.  sór  fýrgreindr  hallr  eýiolfsson  epter  þessi  sinne 
framsaugu  fullan  botareid  fyrir  sira  olafi  ingimundarsyni 
er  þa  var  profastur  mille  gleraar  ok  vargidr.  beiddi  einar 
abothe  arna  gunsteinsson  ath  birta  þar  sin  skilrike  vm 
sagdar  iarder  ef  hann  hefdi  nockur  til  en  þau  komv  þar 
eingi  fram.  ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fýrr  nefnd- 
er  menn  vor  inncigli  fyrir  þetta  bref  skrifath  aa  muncka- 
þveraa  i  eýiafirde  maanudagh  hinn  næsta  fyrir  assumpcio  sancte 
CDarie    uirginis.    anno  domini  CD°  cd°.    septuagesimo  sexto. 


85.  23.  August  1476.      á  Reynivöllum, 

Transskkiptaebeéf. 


J)  [Utan  á  bréfinu;    fyrsta  líuan  forn;    hitt  raeð  hendi  Árna.    a)  Þ. 
e,  9.  Aug.    8)  Svo. 


88  TRANSSKRIPT.  -  SNORRASTADABRÉF.  1476. 

AM.  Fasc.  XVII,  18.     Frumtransekiiptið    á   skinni    með   öllnm    (4) 
innsiglura. 

Þat  giorum  uær  ormur  jonsson.  arnor  findzson  ok  jon 
asmundzson.  biorn  helgason  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  uoru  optnu  brefi  at  vær  hofum  sied  ok  ýferlesit  og 
heýrt  yferlesit  eitt  opit  domsbref  med  heilum  ok  skoddum1) 
hanganda  jnsiglu(m)  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier 
seiger.  [Hér  kemr  dómr  um  Arnbjörn  Sæbjarnarson  í'rá  6.  Sept.  1467, 
DI,  V,  Nr.  434]. 

Ok  til  sannind(a)  hier  (um)  settum  uær  fýr  nefnder 
menn  uor  jnsigle  fyrer  þetta  transkriptarbref  er  skrifat  uar 
at  reýneuaullum  j  kios  aa  jslande  faustudaginn  næsta  fyrer 
bartholomæi  þa  er  lidet  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesv 
christi.  CD.  cccc.  lxx  ok  segx  aar. 


8G.  21.  Septeinber  1476.  í  Miklaholti. 

Helgi  prestr  Magnússon  fær  Haldóri  Þorgeirssyni  „bróður 
sínum"  fjörutíu  álnir  hins  elléfta  hundraðs  í  jörðinni  Snorra- 
stöðum  í  Kolbeinsstaðahrepp. 

Eptir  afskript  (í  minni  eigu)  Gísla  Jónssonar  cg  Steindórs  Helga- 
joaar,  gerðri  eptir  transskripti  frá  13.  D^c.  1612,  og  staðfestri  15.  Maí 
1704  á  Reykhólum. 

Þad  giore  eg  Sijra  Helge  Magnusson  Godum  monnum 
viturlegt  med  þessu  mijnu  opnu  briefe  ad  eg  medkiennunst 
ad  eg  hefe  feinged  Halldore  þorgeijrssyne  brodur  mijnum. 
med  fullu  handabandi.  xl  alner  ens  Elleffta  hundrads  i  jord- 
unne  Snorrastodum.  er  nu  liggur  i  Kolbeinsstada  kirkiu 
sokn  til  fullrar  eignar  og  frials  forrædes.  kuittur  og  akiæru- 
laus  fyrer  mier  og  ollum  mijnum  effterkomendum.  med 
ollum  þejm  gognum  og  giædum.  sem  greindum  jardarparte 
fillger  og  fillgt  hefur  ad  fornu  og  nyu.  og  eg  vard  fremst 
eijgandi  ad.  og  til  sannenda  hier  um  setta  eg  mitt  jnnsigle 
firer  þetta  brief  er   skrifad    var  i    Miklahollte  i   Miklhollts- 

x)  Þannig. 


1476.  HESTMÁL   JÓNS   ÞÓRÐARSONAR.  89 

hrepp  upp  a  festum  Matthei  apostoli.  þd  lided  var  frd  hing- 
adburdi  vors  Herra  Jesu  Christi.  M.  iiiic.  Lxx  og  vj  dr. 


87.  21.  Oktober  1476.  á  Hólum. 

Dómr  útnefndr  af  séra  Jóni  Broddasyni,  ofíicialis  fyrir  norð- 
an  land  og  ráðsmanni  á  Hólum,  um  ákæru  hans  til  Jóns 
Þórðarsonar,  að  hann  hefði  drepið  hest  fyrir  Hólastað. 

AM.  Fasc.  XXII,   7,    frumrit  á  skinui.    Af  6   innsiglum   eru  fjögur 
fyrir,  en  sum  þeirra  mjög  skert.  —  Apogr.  3240. 

domur  vm  hestmdl  jons  þo^darsonar.1) 
Pat  giorvm  ver  ketill  grimolfsson.  þorvardr  semingsson. 
þorbergr  stefansson.  þordr  ingimundarson.  lðduik  hallzson 
prestar  holabiskupsdæmis  ok  sigurdr  jonsson  messudiakn. 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  voro  brefi  ath  þa  er 
lidit  var  fra  hingatbvrdi  vors  herra  ihesv  christi  þushvndr- 
ut  .  cccc.  Ixx.  ok  sex  dr.  aa  holum  j  hialltadal  manadagin 
næsta  fyrir  simonsmesso  vorum  ver  j  dom  nefnder  af  ærlig- 
um  manni  sira  jone  broddasýni  er  þa  uar  officialis  holabisk- 
upsdæmis  ok  radzman  aa  holum  ath  dæma  um  þa  aakæru 
er  fýr  nefndr  sira  jon  kærdi  til  jons  þordarsonar.  at  hann 
hefdi  drepit  hest  fyrir  holastad  er  hann  atti  ath  fara  med. 
let  sira  jon  stefna  fyrir  sik  fýrnefndvm  jone  þordarsyni. 
kom  hann  ecki  ok  eigi  hans  vmbodsman  til  forsvars  fyrir 
hann.  var  þa  svarin  stefnan.  sua  let  sira  jon  sveria  tau2) 
skilrika  votta  ath  fyrsagdr  hestur  var  ostungin  ok  (omeiddur) 
at  þui  sem  þeir  suorv  þa  er  nefndr  jon  tok  vit  honum.  var  þar 
ok  svarit  af  tveimur  vottum  ath  deigi  sidar  en  fýr  nefndr 
jon  skildizst  vit  hestin  var  hann  stungin  aa  lendinne  ok 
ok  hafdi  þo  annan  meira  þo  hann  fýndizst  seinna  svo  hann 
do  af.  Þui  ath  til  kalladri  guds  ncíd  dæmdvm  uer  fýr  sagd- 
er  lærder  menn  j  fýrstv  stefnuna  laugliga  ok  opt  nefndan 
jon  þordarson  hier  lavgliga  fyrir  kalladan  j  dagh.  ok  skýlld- 
vgan  ath  lvka  mork  j  stefnvfall.  nema  hann  syni  lavglig 
forfaull  ath  hann  matti  ecki  koma.  hier  med  dæmvm  ver  tí}t 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  2)  Svo. 


90  LANDAMERKJABRÉF  1476. 

nefndan  jon  þordarson  skýlldvgan  ath  sveria  lýrtareid1)  innan 
vij.  ncítta  ath  heýrdvm  dominvm  heima  aa  holnm  fyrir  þratt- 
nefndvm  sira  jone  edr  hans  vmbodsmanni  ok  nefai  honnm 
þa  til  eidamanna  sem  kvnnigazst  er  vm  þetta  mcíl  med  sua 
felldum  eidstaf  ath  hann  ueiti  þat  ecki  tilrædi  fýr  saugdvm 
hesti  ath  hann  mætti  davda  af  fd  af  hans  volldvm.  ath  unn- 
um  þessum  eidi  þa  dæmvm  ver  hann  saklausan  vm  þetta  m&l. 
fellz  honum  þessi  eidr  þa  dæmdvm  ver  tíjt  nefndan  jon  þordar- 
son  med  fullri  þriozsku  ok  ohlýdne  hafa  halldit  hestinvm 
sidan  sira  jon  broddason  beidi  hans  ok  krafdi  aptur  ok  jon 
þordarson  skylldvgan  at  abýrgiazt  hestin  alagalaust  til  far- 
daga  en  fra  fardaugum  ok  hingat  til  fyrir  rangligt  halld  aa 
hestinvm.  oýri  aa  hverri  viku  ok  þar  til  aptur  kirkivnne 
jafngodan  hest  ok  xxx  marka  j  fvllretti.  Ok  til  sanninda 
hier  um  settum  ver  fýr  nefnder  lærdir  menn  vor  incigle  fyrir 
þetta  domsbref  skrifat  j  sama  stad  degi  ok  clri  semfýr  seger. 


88.  26.  Oktober  1476.  á  Ileynistað. 

Vitnisbueðakakéf  uiu  landamerki  Hóls  og  Selár  á  Skaga. 

AM.  Pdsc.  XXII,  5,  frumrit  á  skinni  grautfuið.  Brot  af  innsiglinu 
er  fyrir  bréfinu.  Var  þetta  bréf  meðal  Bessastaðabréfa  og  varúrskjala- 
eafui  Reynistaðarklaustr^.  —  AM.  Apogr.  335,  eptir  þessu  frumriti,  og 
er  afskript  sú  gerð  i  Janúar  1707  og  staðfest  af  Árna  Magnússyni  og 
Þórði  E>6rðui8yni.  SkalJana  þá,  sem  þá  voru  í  bréfinu,  og  hér  eru  settir 
í  bornklofa,  lufir  Árni  látið  Þórð  fylla  „ex  Apographo  Reyniötadensi  .  . . 
satis  aiias  vilioso",  sem  án  efa  er  AM.  277.  4to.  A  miða  við  skinnbréf- 
ið  ritar  Árni  „er  ölidungis  klárf. 

[lanjdamerkiabref  a  [millum]  holz  og  Seldr.2) 
Þat  giorer  ek  þolleifur  magnusson  godum  monnum  uit- 
urligt  med  þessu  minu  brefi  at  ek  hefi  heyrt  seiga  mier 
elldri  menn  þessi  landamerki  j  milium  hols  ok  selar.  rædur 
þar  lækur  sa  er  liggur  ut  ok  ofan  fra  holi  ok3)  fellur  þar 
fram  af  bockunum  j  sioen.  og3)  suo  upp  i  steina  þa  er 
standa  j  asnum  ok3)  kalladir  eru  kalfuaklettar.  og3)  suo 
uestur  aa  f[ia]ll.  en  selaa  ætti  landeign  ok3)  reka  allan.  at 
fýr  nefndum  læk  ok3)  aurnefni.  hafdi  ek3)  s[elaa]  til  leigu  ok3) 

J)  Svo.  2)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá.  17.  óld.  Árni  hefir  og  ritað 
&  bréfið  orð  sömu  skilningar ;   8)  Svo. 


1476.  KVITTUNARBRÉF.  91 

hafdi  eg1)  moruidu  ok1)  aunnur  íioru  gædi  af  rekanum  sem 
lciglendingi  til  bar  ath  fyrr  nefndum  læk  ok1)  fann  eingin 
at.  Suo  ok1)  heíi  ek  uitad  marga  gamla  dandimenn  hallda 
þessi  landamerki  iardanna  j  millum  hols  og  selar  er  liggr  aa 
skaga.  Ok1)  til  sanninda  hier  um  setta  ek  mitt  innsigli  fyr- 
ir  þetta  bref  er  giort  uar  a  stad  j  reýnisnesi  tueim  nottum 
fyrir  tueggia  postula  mcsso  simonis  et  iu  !e.  Anno  domini. 
CD°.  cccc0.  lxx°.  sexto. 


89.  29.  Október  1476       á  Mtfðruvöllum. 

Snorbi  Hallgrímsson  og  Nikulás  Þorsteinsson  kvitta  húsfrú 
Margréti  Vigfúsdóttur  og  Markús  Magnússoa  umboðsmann 
hennar  af  umboði  þeirra  og  meðferð  á  pcningum  eptir  Ein- 
ar  Þorsteinsson,  er  konum  nefndra  manna  féllu  til  erfða  og 
umboðs. 

AM.  FaSC.  XXII,  13  frumrit  á  Bkinni.  Ö  I  (H)  innstelin  eru  dottin 
frá.  Prumritið  er  komið  frá  Staðarhóli.  —  AM.  Apogr.  J485  (eptir 
frumritinu). 

Þat  gerum  vier  magnus  benediktzson.  helgi  sygurdzson. 
olafur  halldorsson.  pall  palsson.  Sygurdr  runolfsson  ok  þor- 
kell  þorsteinsson  godum  monnum  kunnigt  mel  þessu  voru 
brefi  ath  þox  er  lidit  var  fra  gudz  burd  þusun  1  fiogur  hundr- 
ut  siautigir  ok  sex  ar  aa  tueggia  postula  messu  simonis  et 
iude2)  aa,  maudruuaullum  j  eyiafirdi.  vorum  uier  j  hia  saum 
ok  heýrdum  aa  ord  ok  handabandh  þessara  manna  hustru 
margretar  vigfusdottur  af  einne  halfu.  gnn  snorra  hallgrims- 
sonar  af  annare  ok  nicbulas  þorstcinssonar  ath  suo  firir 
skildo.  ath  þessir  fýrgreinder  menn  snorre  ok  nikulas  gafu 
margretu  vigfusdottur  med  fullu  handabande  auliungis  kuitta 
ok  aakærvlausa  um  alla  þa  peninga  ok  medferdh  sem  hun 
ok  hennar  vmbodsmadr  markus  magnusson  hofdu  ath  sier 
tekit  j  þeirra  vmbo  !e  ok  hennar  epter  einar  hciten  þor- 
steinsson  ok  þeirra  kuinum  hefdi  til  erfda  ok  vmbods  fallit. 
suo  framarliga  sem  þeir  mætte  þat  fremst  mcd  laugum  gera 

*)  Svo;  2)  þ.  e.  28.  okt. 


92  KAUPMÁLABRÉF.  1476. 

ok  þeirra  makt  vtuisade.  reiknadizt  þat  þrettan  hundrut 
er  markus  magnusson  hafdi  lukt  j  laugligar  skulldir  einars 
heitins.  hier  med  skipudu  ok  luktu  fyr  nefndir  menn  snorre 
ok  nikulas  hustru  margretu  uigfusdottur  til  fullrar  eignar 
fimtan  hundrut  er  reiknadizt  at  auk  mala  magnhilldar  j 
landskýlldir  af  sigluuik  ok  einar  hafdi  eigi  alr  lukt.  Suo 
ok  ei  sidr  skipudu  tidt  greindir  menn  snorre  ok  nichulas 
salbiorgu  einarsdottur  fimm  hundrud  j  arf  epter  sinn  favdr 
einar  þorsteinsson.  þui  hun  var  eigi  adr  leyst  vr  faudr  gardhi. 
Ok  til  sannc(n)la  hier  vm  settum  uier  fyr  nefndir  menn 
vor  jnncigli  firir  þetta  kuittunarbref  skrifat  j  sama  stad  ok 
are  degi  sidar  enn  fyrr  segir. 


90.  20.  Nóvember  1476.       á  Grýtubakka. 

Kaupmálabréf    Guðna   Eyjólfssonar  og   Guðrúnar    Þorkels- 
dóttur. 

AM.  242.  4to  A.  bls.  98,  syrpa  Guðbrands  biskups,  skr.  c.  1570. 

Jn  nomine  domini  amen 

birtizt  og  stadfestizt  suo  felldur  kaupmale  millum  þeirra 
gudna  eýolfssonar  og  gudrunar  gunnl(a)ugsdotter  aa  þeirra 
brullupsdeigi  s(ancti)  martinusmessu  dag1)  aa  grytubacka  j 
hofdahuerfi  anno  domini  CD°  cd°  lxx°  sexto  med  suo  felldum 
kaupmala  ad  greindur  gudne  eignadizt  til  kaups  vid  adur 
nefnda  gudrunu  gunnl(a)ugsdottur  ijcc  j  iardagozi  og  þar  til 
lxxxc  j  lausagozi  j  fridum  peningum  og  ofridum  j  gripum 
og  þarfligum  hlutum.  voru  þessar  jarder  þar  til  greindar  er 
ligia  j  suarfadardal  er  suo  heita.  vrder  firir  hundrat  hundr- 
ada.  klaufabrecka  firir  .k  kaungustader  og  audner  firir  .lxc. 
j  vrda  kirkiu  sokn.  jordin  brimnes  firir  .xc.  er  liggur  j  vpsa 
þingum.  Enn  hier  j  mot  gaf  gunnl(a)ugur  bondi  þorkielsson 
gudrunu  dottur  sinne.  .xk  annars  hundradz  hundrada.  Voru 
þessar  jarder  þar  vpp  taldar.  Samstader  firir  .xlc.  er  ligg- 
urjgilsbacka  kirkiu  sokn.  brecka  og  hraunsnef  firir  .xlc.  er 
liggia  j  norduraardal  j  huams  kirkiu  sokn.  haukagil  j  vatz- 

*)  þ.  e.  11.  Nóvember, 


1476.  DRITVÍKRBRÉF.  93 

dal  j  grimstungu  þingum  firir  .xk  og  þar  til  .xx  .kugilldi 
og  xxc  j  gripum  og  þarfligum  hlutum.  Samþykti  vilborg 
husfreya  þessar  giafer  allar  og  suo  gipting  gudrunar  dottur 
sinnar.  Suo  og  ei  sijdur  skildi  fýrrnefndur  gunnl(a)ugur  íirir 
dottur  sina  Ixc  j  tilgiof.  og  xxc  j  morgungiof  og  beckiargiof. 
og  kiore  hana  helmingakonu  j  gard  gudna  bonda  hennar  af 
þessum  framsogdum  peningum  epter  þui  sem  logbok  vottar 
af  feingnu  fie  og  ofeingnu.  £pter  þetta  allt  giort  og  stad- 
fest  festi  fyrr  sagdur  gudne  gudrunu  gunnl(a)ugsdotter  sier 
til  logligrar  eiginkonu  epter  gudz  logum  med  þeim  ordum 
er  þar  til  heyrer. 

Voru  þesser  brullupsvottar.  Eaugualdur  asgrimsson.  jon 
þorsteinsson.  Þorgils  sueinbiarnarson  prestar.  magnus  þor- 
kielsson.  þorkiell  þorkielsson.  £irekur  juarsson  og  jon  sijg- 
urdzson  leikmenn. 

Og  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  fyrr  nefnder  menn 
vor  inncigle  fýrir  þetta  kaupmalabref  er  giort  var  miduiku- 
daginn  næstan  íirir  festum  cecelie  virginis  j  sama  stad  og 
are  sem  fyr  seiger. 


91.  4.  Decemlber  1476.  í  isi. 

Þokgils  Finnbogason  fær  Finnboga  Jónssyni  til  fullrar  eign- 
ar  jörðina  Dritvík  á  Langanesi  og  alla  reka  milli  Fossár  og 
Steins  í  Lambanesi. 

AM.  Faec.  XXII,  3,  frumrit  á  skinni  komið  frá  séra  Skúla  Þorláks- 
syni  á  Grenjaðarstað.  InnBÍglið  er  dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  78  (eptir 
frumritinu). 

Þath  giorer  ek1)  þorgils  finbogason  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  eg  hefer  lukt  og1) 
feingid  finboga  jonssyne  med  handabande  til  fullrar  eignar 
fiordunginn  j  jordune  drittuik  er  liggr  j  saudaneskirkiu- 
sokn  med  aullum  þeim  gaugnum  oc1)  gedum  rekum  og 
hlunnendum  sem  greindum  parte  hefer  fýlgt  ath  fornu  og 
nýu  og  eg  hefer  fremst  eigande  ath  orded  og  suo  alla  þa 
hualreka  parta  sem  eg  aa  um  allt  langanes  millum  forssar 

x)  Svo. 


94  TRANSSKRIPT.  —  KVITTUNARBRÉF.  1376. 

j  forssardal  til  steins  i  lambanesi  og  adr  hefer  att  jon  biarnar- 
son  og  hans  erfuingiar  med  slikum  hualskiptum  sem  ad 
fornu  hefer  uerit.  hefer  eg  þessa  greinda  reka  parta  lukt 
og  feingid  adr  nefndum  finboga  til  fullrar  eignar  epter  þui 
fremsta  sem  eg  hefer  eigande  ad  orded.  og  tii  sannenda  hier 
um  setta  eg  mitt  jncigli  fýrer  þetta  bref  skrifad  j  asi  j 
kellduhuerfui  miduikudagin  nesta  fyrer  niculasniessu.  anno 
domini  .CD.°  cd°  .lxx°.  sexto. 


92.  26.  December  1476.  í  Skálkolti. 

Teansskeiptaebeéf. 

AM.  261.  4to,  bls.  31—32  eptir  traosskr.  frá  4.  Maí  1605. 

Þad  giorum  vid  Olafur  Oddsson  og  grijmur  þorsteins- 
son  prestar  godum  monnum  kunnigtt  med  þessu  ockar  opnu 
briefe:  ad  vid  hofum  sied  og  yferlesid  opid  brief  med  heil- 
um  og  oskoddudum  hangande  jnnsiglum  suo  ldtande  ord 
epter  ord  sem  hier  eptter  skrifat  stendr: 

[Hér  kemr  dómr  Godsvíns  biskupa  um  reka  á  milli  Stjornusteins  og 
Dyralóns  frá  18.  Júlí  1439,  DI,  IV, Nr.  631]. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settu  vid  fyrnefnder  prestar 
ockur  jnnsiglle  íirir  þetta  transkriptarbrief  skrifad  j  skal- 
holltte  annaii  dag  jola.     Anno  dominj  CD.  cd.  lxxvj. 


93.  8.  Janúar  1477.  á  Sjávarborg. 

Þoeleife  Björnsson  kvittar  Svein  Guðmundsson  um  andvirði 
jarðarinnar  á  Kryddhóli. 

AM.  Faec.  XXII,  19,  frumrit  á  skinni  með  heilu  innsigli  Þorleifs 
Björnssonar.  —  AM.  Fasc.  XXII,  20,  transskript  á  skinni  frá  7.  Maí 
1490.     Apogr.  3248  og  3249. 

vm  kryddhol1.) 
Þath  giore  ek  þorleifur  biornson  godum  monnum  kunn- 
igtt   med    þessu    mino    opnu    brefe    ath    ek    medkennumztt 
ath  ek  heíi  fulla  ok  alla  pcnninga  vpp  borit  af  sueine  gud- 

J)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1477.  KRYDDHÓLL.  95 

mundzsyne  suo  mier  uel  ox  næger,  fyrer  jordena  kryddhol. 
Ok  þui  gefur  ek  fyrr  greindur  þorleifur  biornson  adur  nefnd- 
an  suein  gudmundzson  aullungis  kuittan  ok  akiærdausan1) 
fyrer  mier  ok  aullum  minum  erfingium  vrii  fyrr  sagtt  jardar 
uerd.  Ok  til  sanninnda  hier  urii  setta  ek  mitt  innsigle  fyrer 
þetta  bref  skrifad  oa.siauarborg  j  skagafirde  miduikudagen 
næsta  epter  þrettanda  dag  j  iolum  þox  er  lidid  uar  fra 
hingadburd  uors  herra  jesv  christi  CO.  cccc.  siautiger  ok 
siau  dr. 


94.  9.  Janúar  1477.  á  Hóluni. 

Fjóeir  menn  votta,  að  Þorleifr  Björnsson  hafi  2.  Janúar 
1477  selt  Sveini  Guðmundssyni  alla  jörðina  á  Kryddhóli  í 
Skagafirði  fyrir  Ásgrímsstaði  í  Hegranesi  og  þar  til  lausafé. 

AM.  F^c.  XXII,  17,  fru  nrit  á  skinni.  Af  4  innsiglum  creittdott- 
ið  frá.  —  Apogr.  3246.  —  AM.  Fasc.  XXII,  18,  transskript  á  skinni 
frá  7.  Mú  1490.     Apogr.  3247. 

kryd(d)hol.2) 
Þat  giorum  vier  eggell  grimsson.  steinn  brandzson. 
kolle  magnusson  ok  sniolfur  brandzson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  uoru  oppnu  brefi  ath  þa  ær  lidit  uar  fra 
hingatburd  vors  herra  jhesv  christi  þushund  fiogur  hunndr- 
aud  siotiger  ok  siau  aar.  aa  siouarborg  j  skagafirdi  niunda 
dag  jola3)  vorum  uier  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok 
haundabannd  þessara  manna  þolleifs  biornssonar  af  einne 
alfbu.  en  sueins  gudmundssonar  af  annari.  ath  suo  firir 
skilldu.  aat  fýr  nefndur  þorleifur  biornsson  selldi  adurnefnd- 
um  sueini  gudmundssyni  jordina  alla  krýddhol  j  skagafirdi 
ær  liggur  j  uidemýrar  kirkiu  sokn.  med  ollum  þeim  gaugn- 
um  ok  giædum  hlutum  ok  hlunnindum  sem  greindri  jordu 
fýlger  ok  fyllgt  hefer  ath  fornu  ok  nýiu  ok  þolleifur  vard 
fremst  eigandi  ath.  Hier  j  moti  gaf  tittnefndr  sueinn  gud- 
mundzson  þratt  ncfndum  þorleifi  biornssyni  jordina  alla  as- 

1)  aakiærulausan  XXII,  20;  2)  Utan  á  bréfinu  (tvivegis)  með  fornri 
hendi:    „(vm)  jordina  asgrimsstade"  XXII,   18;   a)  þ.  e.  2.  Janúar. 


96  TJALDSSONARDOMR.  1477. 

grímsstadi  ær  liggur  j  hegranesi  j  borgar  kirkiu  sokn  med 
ollum  þeim  gavgnum  ok  giædum  hlutum  ok  hlunnindum 
sem  greindri  jordu  fyllger  ok  fyllgt  hefer  at  fornu  ok  nýiu 
ok  greindr  suein  uard  fremst  eigandi  ath  íirir  .x.  hundraud 
ok  þar  til  þriatigi  hundrada  j  suo  uordnum  peningum  j 
silfri  smiori  ok  vadmalum  ok  i  slatrum  j  millum  jardanna. 
skýlldi  huor  um  sic  suara  laga  Riptingum  aa  sinni  saulu 
jordu  en  hallda  sinu  kaupi  til  laga.  Ok  til  sanninnda  hier 
um  settum  vier  fýr  nefnder  menn  uor  jncigle  íirir  þetta 
jardakaupsbref  ær  skrifad  uar  aa  holum  j  hialltadal  fimto- 
dagin  næsta  epter  þrettanda  dag  jola.  aa  sama  aari  sem  fýr 
seger. 


95.  10.  Janúar  1477.  á  Seylu. 

Dómr  tólf  presta  útnefndr  af  Jóni  presti  Broddasyni  officialis 
Hólabiskupsdæmis  um  ákæru  hans  til  Bjarnar  Jónssonar,  er 
Tjaldsson  er  kallaðr,  að  hann  hefði  flutt  Hallóttu  Hákonar- 
dóttur  þrotbjarga  vestan  úr  Húnavatnssýslu  og  á  bú  Hóla- 
staðar  á  Flugumýri  (Tjaldssonardómr). 

AM.  FaBC.  XXII,  16,  tranBskript  á  skinni  frá  26.  Janúar  1477. 

Þat  giorum  uier  sigurdr  þorlackson.  ketill  grimolfsson. 
steinn  þorualldzson.  gunnar  ionsson.  ion  þorsteinsson.  andress 
ionsson.  þordr  ingemundarson.  olafur  klængsson.  steíngrimur 
steinmodsson.  Ioduik  hallzson.  þoruardr  oddabiarnarson.  hal- 
uardur  biarnason  prestar  hola  biskupsdæmis  godum  monnum 
uitanligt  med  þessu  uoru  brefe  ath  þa  er  lidet  uar  fra  hingat- 
burde  uors  herra  iesu  christi  þushund  fiogur  hundrut  siotig- 
er  ok  sio  ar  aa  seylu  j  skagafirde  fostvdaginn  næsta  firir 
geisladaginn  uorum  uíer  j  dom  nefnder  af  ærligum  manne 
sira  ione  broddasyne  officialis  holabiskupsdæmis  ath  dæma 
um  da  aakiæru  er  nefudr  sira  ion  kiærde  til  biarnar  ions- 
sonar  ath  hann  hefde  fært  þrot  uestan  ur  hunauazþinge  til 
flugumyrar  j  skagafirde  ok  sett  þar  nidr  aa  holastadar  bu  j 
fullt  forþrot  ok  hvgmod  med  heilaga  kirkiv  ok  hann.  þui  j 
fyrstu  grein  dæmvm  uier  fyr  nef(n)der  prestar  stefnuna  rietta 
ok  fyr  greindan  biorn  ionsson.  er  tialldsson  er  kalladr.  hier 


1477.  TJALDSSONARDÓMR.  97 

logliga  íirir  kalladan  j  dag.  en  saker  þess  ath  stefnan  var 
þar  suarin  íirir  oss  en  biorn  kom  ecke  ok  einge  af  hans 
hende.  þa  dæmdum  uier  biorn  slsylldvgan  ath  luka  mork  j 
stefnufall  ath  næstvm  fardogum  nema  hann  syne  loglig  for- 
foll  ath  hann  matti  eigi  koma.  J  annarre  grein  sor  íirir  oss 
hallotta  hakonardotter  fullan  bokareid  ath  hun  uard  ofær  j 
fyrra  uetur  j  hunauazþinge  aa  breidabolstad  j  uazdal  ok  titt 
nefndr  biorn  flutti  hana  uestan  ofæra  ok  sette  hana  nidr  aa 
íiugumyri.  uar  hun  þar  j  ellefu  uikur  ok  lagde  þat  til  j  sinn 
eidstaf  ath  hun  uæri  eigi  enn  fær  ath  flyttia  sig  neinstadar. 
hier  til  soru  tuo  loglig  uitne  firir  oss  ath  þeir  sav  þratt- 
nefndan  biorn  aa  flugumyri  aa  sama  uiettfange  er  fyrnefnd 
hallotta  var  þangat  flutt.  þui  firir  þesse  prof  ok  likende 
dæmdum  vier  optnefndaii  biorn  skylldugan  ath  sueria  siettar- 
eid  innan  siondar  ath  heyrdum  domenum  firir  sira  ione  eda 
hans  umbodsmanne  ath  hann  hefde  þetta  riett  giort  ok 
huorke  hefde  hann  þetta  giort  j  forþrot  ne  hugmod  uid  hei- 
laga  kirkiv  ne  sira  ion  radzmannen  aa  holum.  ath  vnnum 
þessum  eidenum  dæmdum  uier  þrattnefndan  biorn  skylldug- 
an  ath  luka  heilagre  holakirkiu  fimtan  merkur  firir  sina 
heimsku  ok  ofdirfd  ok  ellefu  aura  j  mat  firir  kosnad  adur 
greindrar  konu  ok  luka  hann  innan  siondar  heima  a  flugu- 
myri  ath  heyrdum  domenum.  fellz  honum  þesse  fyr  greindr 
eidr  þa  dæmdvm  uier  tittnefndan  biorn  ionsson  skylldugan  ath 
lykia  heilagre  holakirkiu  þriatige  marka  enn  sira  ione  offi- 
ciali  niu  merkur  j  ofundarbot.  skoulu1)  þesser  fýrr  greinder 
peningar  aller  lukaz  ath  næstum  fardogum  heima  aa  flugu- 
myre  frider  eda  friduirder  atta  sex  alna  aurar  j  huerre  mork 
sira  ione  j  hond  eda  bans  umbodsmanne.  hier  til  dæmum 
vier  titt  nefndan  sira  ion  broddason  skylldugan  ath  lata 
færa  aptur  fyr  sagt  þrot  til  breckv  j  fyr  sagg(d)a  sueit  j 
uazdal.  Ok  til  sanninda  hier  um  settum  vier  fyr  nefnder 
tolf  prestar  uor  insigli  firir  þetta  domsbref  skrifat  j  gelld- 
ingahollti  j  skagafirde  sama  dege  ok  are  sem  fyr  seger. 


*)  Svo. 

Dipl  Ial.  VI.  B 


98  LANDAJIERKJABRÉF.  —  EYJÓLFSSTAÐIR.  1477. 

96.  12.  Jaiiúar  1477.  á  Sjáarborg. 

Lýsing  Árna  Geirssonar  um  landamerki  milli  Gruðlaugsstaða 
og  Langamýrar. 

AM.  Apogr.  748  með  hendi  Jóns  Maguussonar  1729  „Ex  originali" 
meðal  Guðlaugsstaðdbréfa,  sern  hefir  verið  afskript  á  skinni,  gerð  c.  1608, 
og  átt  hefir  að  transkríbera,  en  aldrei  af  orðið. 

Þat  giore  eg  Arne  Geirsson  godum  monnum  kunnugt 
med  þessu  mijnu  opnu  breíi  ad  þesse  eru  landamerke  i  mill- 
um  Gudlaugstada  og  ldngamyrar.  vt  ad  fyolagrof  hid  efra 
og  fram  um  gilzuatn.  heirda  eg  nichulas  einarsson  segia 
þad  ad  ginar  skrafmadur  fader  hans  hefde  sagt  þad  ad 
Gudlaugstader  ætti  j  asendann  fyrir  framan  Gilsuatn.  er  þar 
sijn  þufa  huoriu  megenn  er  staíidast  a.  d  aseildunum 
og  Riettsynis.  ifer  i  gotur  þær  ed  liggia  framan  ad  Gud- 
laugstada  sele  þar  þuert  i  ana.  og  til  sanninnda  hier  um  set 
eg  mitt.  innsigle  firir  þetta  bref.  Skrifad  a  Sidarborg  i  skaga- 
firdi  sunnudaginn  nxstan  íirir  geisladag.  uar  þd  lidid  fra 
hingadburdi  uors  herra  iesu  christi  .m.  iiij  (c).  ixx.  og  vij  ar. 


97.  20.  Janúar  1477.  í  Yallanesi. 

Brandr  Eiríksson  selr  Oddi    presti  Teitssyni   hálfa  jörðina 
Eyjólfsstaði  á  Völlum,  og  eru  tilgreind  ítök  og  ummerki. 

AM.  Apogr.  4467  „Ex  originali  Biörns  Peturs6onar  á  Bustar- 
felle"  (AM.).  „2.  þau  fyrstu  innsiglen  eru  burtu.  þad  þridia  er :  S  THOB- 
[STJEINI  TOFV"  (AM.).  „Collatum  cuin  originali  Hafniæ  7.  Junii  1709. 
Arnas  Magnæus.    Snorro  Jonæus". 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra 
senda  sæmundur  prestur  þorsteinsson.  kolbeinn  helgason  ok 
þorsteinn  touason  kvediu  guds  ok  sína  kvnnigt  gerandi  ath 
þa  er  lidit  war  fraa  burd  cristz  þusund.  cccc.  lxx.  ok.  vij. 
dr  wnder  asi  j  íiiozdalshieradi  sunnudag  næsta  íirir  pals 
CDesso1)  vorum  wer  j  hia  saum  oc  heyrdvm  dd  þa  er  brand- 
ur  eireksson  selldi  oddi  prest  teitzsyne  jordina  halfa  eyiolf- 

*)  þ.  e.  19.  Janúar. 
J   ' 


1477.  EYJÓLFSSTAÐIR.  -  ÚRSKURÐARBRÉF.  99 

stadi  da  vollvm  med  ollum  þeim  gognvm  ok  gædvm  er  jord- 
unni  hefer  fýlgt  at  forno  ok  nyio  ok  hann  vard  fremst  eig- 
andi  at.  sagdi  [hann]  þessi  landamerki  vt  at  beinca.  þar  hvn 
fellr  ofan  j  aurida  watn.  enn  auridalækur  rædur  ofan  or 
vatnino  j  grimsaa  ok  fram  at  tuughagalæk  hid  nedra  cnn 
þa  rædur  kelldu  drag  vpp  or  læknum  er  honum  sneider  fram 
ok  upp  j  laufenni,  ok  þa  sionhending  upp  j  haugana  ýtri 
ok  austur  a  .fial[J]it  at  kaldakuisJ.  tuo  skogar  teiga.  annar  j 
hofda  merki  vt  fra  hofdda  íirir  nedan  Reidgotur  ok  ut  at 
gardi  er  geingur  or  hofdanum  ofan  j  íliot.  annar  j  sandfelz- 
merki  firir  ofan  hatuuagotur  ok  upp  at  hrýg  fra  gilsda  ok 
heiin  at  dalsJæk.  seJiord  a  þuridarstodvm  j  eyuindardal  milli 
sJednadaJsar  ok  valagilsár.  afrett  j  fagradal  ok  vnder  skaga- 
feJl.  uitum  ver  ok  firir  sanninde  at  þessi  Jandamerki  ok 
skogarteigar  hafa  hafder  verid  ok  eingi  at  fundit  suo  ver 
vitvm. 

Ok  tii  sannenda  hier  vm  settvm  ver  fýrr  nef(n)der 
menn  vor  insigJe  firir  þetta  bref  skrifat  j  vaJJanese  sama 
aari  degi  sidar  enn  fýrr  seger. 


98.  24.  Janúar  1477.  á  Hólum. 

Jón  officialis  Broddason  úrskurðar  Jöglegan  TjaJdssonardóm 
frá  10.  Jan.  1477  (Nr.  95). 

AM.  Fasc.  XXII,  16,  transskript  á  skinni  frá  26.  Janúar  1477. 

Þath  giorer  eg  ion  prestur  broddason  officialis  hoJa- 
biskupsdæmis  godum  monnum  uiturJigt  med  þessu  minu  opnu 
brefe  ad  þa  er  Jidet  var  fra'  hingatburd  uors  herra  iesu 
christi  þvshundrut  cd°  Jxx.  ok  vij  ar  aa  seyJu  j  skagafirde 
fostvdaginn  næsta  fyrir  geisiadaginn1)  beiddu  mic  ok  kraufdu 
þeir  xij  prestar  sem  eg  hafde  har  til  nefnt  ath  dæma  vm 
þa  akiæru  er  eg  kiærde  til  biarnar  ionssonar  heiJagrar  hola- 
kirkiv  vegna  ok  þeirra  doms  bref  þar  vm  giort  vtvisar  ur- 
skurdar  upp  aa  huort  mier  litizt  sa  domur  JogJigr  edr  ei 
sem  þeir  hofdu  dæmt  þar  um.    Nu  saker   þess   ath  eg  uar 

*)  þ.  e.  10.  Jan. 


100  ÚRSKÍJRÐR.  -  TRANSSKRIPT.  1477. 

þar  logliga  til  krafdr  af  adr  greindum  xij  kirkiunnar  son- 
um  þui  seger  ek  fyr  nefndr  sira  ion  broddason  oíicialis  mier 
j  domsæti  sitiande.  jn  nomine  domini  amen.  med  fullum  laga 
urskurdi  þenna  þeirra  dom  sem  þetta  mitt  bref  er  medfest 
j  alla  stade  lavgligaii  med  ollum  sinum  greinum  ok  articu- 
lis  ok  obrigdeliga  halldaz  eiga  kirkiunnar  uegna.  uar  þessi 
minn  urskurdr  upp  sagdr  j  sama  stad  dag  ok  ari  sem  fyr 
seger.  Ok  til  sanninda  hier  (vm)  setta  eg  ofíicialatus  in- 
sigle  firir  þetta  urskurdarbref  skrifat  aa  holum  j  hialltadal 
fostvdaginn  næsta  fyrir  conversionem  apostoli  pauli  aa  sama 
aari  sem  fyr  seger. 


99.  26.  Janúar  1477.  á  Hólum. 

Te  ANSSKBIP  T ARBRÉF . 

AM.  Fasc.  XXII,  16,  frumritað  transskript  á  skinni  mað  þrem  inn- 
siglum. 

transkriptabref  af  domi  tiallzsonar1). 
Þath  giorum  uier  þoruardr  prestvr  semingsson.  ion 
diackne  pallsson  ok  jon  stefansson  godum  monnum  uitvrligtt 
med  þessu  uoru  brefe  ath  uier  saum  ok  yfer  lasvm  opin 
bref  med  heilum  ok  hangandum  innsiglum  suo  latande  ord 
epter  ord  sem  hier  epter  skrifat  stendr. 

[Hér  kemr:  1)  Seyludómr  tólf  presta  um  þrotíærslu  Björns  Jóns- 
sonar  10.  Jan.  1477,  Nr.  95.  2)  Úrskurðr  Jóns  officialia  Broddasonar 
upp  á  þann  dóm  frá  24.  Jan.  1477,  Nr.  98]. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  vier  fýrnefnder  menn  vor 
incigle  firir  þessi  transkriptabref  skrifut  aa  holvm  j  hiallta- 
dal  svnnvdagin  næsta  epter  conversionem  apostoli  pauli  aa 
sama  ari  sem  fyr  seiger2). 


!)  Utan  á  bréíinu  með  fornri  hendi;    2)  þ.  e.  1477. 


1477.  VITNALAUST  MÁL.  101 

100.  30.  Janúar  1477.  á  Ljésayatni. 

Dómr  sex  raanna,  útnefndr  af  Finnboga  Jónssyni  kóngs  um- 
boðsmanni  í  Þingeyjarþingi,  um  vitnalaust  mál. 

ÍBfél.  125A.    4to,  bl.  54b— 55a   skr.  c.    1680.  —  ÍBfél.    67.    4to,  bl. 

49b — 50a,  með  hendi  séra  Eyjólfs  á  Völlum.     Til  eru    margar  misjafnar 

afskriptir  af  þessum  dómi  framar  en  hér  greinir.  Ein   af   betra   tagiou 
cr  í  AM.  199.  4to,  bls.  94—95. 

Domur  Finnboga  l[og]m[anns]  wmm  vitnalaust  mal. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  Breff  sia  edur  heýra 
senda  Magnus  Magnusson.  biarnni  olaffsson.  Eirekur  yvars- 
son.  Narfi  benidictsson.  Jon  gudmundsson  og  Hallur  Magn- 
usson  Qaédiu  gudz  og  sijna  kunnugt  giorandi  ad  þa  lidit 
var  fra  hingadburdi  vors  herra  Jesu  Christi  1477  ar  cí, 
fimtvdaginn  næstann  eptir  palsmessu  vmm  veturinn  a  Liosa- 
vatne  j  bardardal  &  þijngstad  rettum  vorum  vier  j  dom 
nefndir  af  finnboga  Jonssyni  er  þd  hafdi  kongsins  syslu  j 
þijngeyarþijngi  ad  dæma  millum  þeirra  Jons  Magnussonar  og 
Arna  Jonssonar  vmm  þa  akiæru  er  adur  greindur  Jon 
Magnusson  kiærdi  thíl  [adur  greindz1)  arna  Jonssonar  ad 
hann  hefdi  felltt  sig  tuisuar  og  hnykt  sier  .xxx.  sinnum. 
handrænt  af  sier  lia  sijnum  og  orfi.  og  ad  þeirri  steffnu 
vpplesinni  ad  adur  greindur  arnni  var  þangad  stefndur  j 
adur  sagdan  stad  og  dag  fyrir  allar  fyrr  greindar  sakir  og 
hann  medkiendist  ad  hann  heffdi  þessa  steffnu  heýrtt.  So 
hofum  vier  sied2)  syslu  Breff  tijtt  nefndz  finnboga.  Þui 
dæmdum3)  vier  steffnuna  logliga  og  þrattneffndann  arna 
Jonsson  þar  logliga  fyrer  kalladan.  og  saker  þess  ad  huorgi 
vændist  hier  vitnum  ad  Jon  nie  arnni.  dæmdum  vier  opt 
neffndan  arnna  skylldugann  ad  sueria  lyritareid  hinn  minna 
þa  þar4)  fyrir  finnboga  Jonssyni  kongs  vmmbodzmanni5)  ad 
hann  heffdi  ei  hnýgt  Joni  Magnussyni.  fellt  edur  handrænt 
sem  fyrr  skriffad  stendur.  Enn  eff  arnni  villdi  [þennann 
eid6)  sueria.  enn  þau  vitni  sem  honum  eru  thil  neffnd  vilia 


*)  [fyrr  nefnda  67.    2)  og  heyrt  b.  v.  67.    8)  dæmum  67.    *)   strax 
bt  v.  67.    B)  Manh.  23  (á  spássíu).    6)  [ei(!)  67. 


1 02  VITNALAUST  MAL.  -  KONGSBRÉF.  1477. 

ei  med  honum  sanna.  dæmdum  vier  þau  skylldug  ad  sueria 
bokareid  þa1)  samstundis.  þad2)  þau  hýgdi  þennann  hans 
eid  ei  særan  vera.  huorn  ed  þau8)  soru4)  þa  fyrer  oss  og 
odrum  dandismonnum.  og  þui  dæmdum  vier  arnna  fallinn 
ad  þessum  malum5)  og  skylldugann  ad  giallda  Joni  Magn- 
ussyni  .iiij.  merkur  j  fullretti  fyrir  handran.  Enn  finnboga 
Jonssyni  kongs  vmmbodzmanni  halfa  mork  j  kongdomsins0) 
sekt.  Enn  fyrir  tuo  foll  og  .xxx.  hnyckinga  er  sagdur  Jon 
kiærdi  thil  fyr  greindz  arnna  dæmdum  vier  arnna  skylld- 
ugann  ad  giallda  Joni  Magnussyni  .xij.  alnir  a  huoriu  þessu 
atviki  og  finnboga  Jonssyni  adrar  .xij.  alnir  j  kongdoms- 
inz6)  sekt.  fyrir  huertt  þetta  eitt  atvik.  foll  og  hnyckingar. 
skal  þessi  allur  sakeyrer  kongdomsinz  vegna  gialldast  ad 
næstum  fardogum  tittneffndum  finnboga  Jonssyni  edur  hans 
vmmbodzmanni  heima  j  asi  d  hans  heimili.  Enn  sektarfie 
og  rettarfar  Jons  Magnussonar  skal  gialldast  j  felli  ad  hans 
heimili  ad  næstum  fardogum  honum  edur  hans  vmmbodz- 
manni. 

7)Samþyckti  þennan    worn    dom    [med   oss    aadrgreindr 
finnbogi  Jonsson  kongs  sislomann  et  cetera8). 


101.  28.  Febrúar  1477.  í  Vébjörgum. 

Kristján  konungr  hinn  fyrsti  leyfir  Þorleifi  Björnssyui  og 
Ingveldi  Helgadóttur  að  giptast,  þótt  þau  sé  nánari  að 
frændsemi  en  lög  votta. 

AM.  Apogr.  733,  með  hendi  Jóna  Magnússonar  bróður  Árna  „Ex 
originali  á  pergament".  —  AM.  Fasc.  Lxxn,  2,  A,  1,  transskr.  á  skinni 
frá  c.  1528. 

Wij  Cristiern  meth  gudz  nade  Danmarcks  Suerigis 
Norgis  Wendes  oc  gothes  konigh.  hertug  j  Slessuijch  oc 
Arus9)  j  holsten.  Stormarn  oc  Ditmarsken.  greffue  j  Oldin- 
borgh10)  oc  delmenhorst   gor  alle  vitherligt   at   æn  toch  at 

")  þar  67.  2)  að  67.  3)  þeir  67.  4)  þar  b.  v.  67.  *)  Landzl.  44 
(á  gpássíu).  °)  kongsinB  67.  7)  Logsamdi  og  b.  v.  67.  8)  [67 ;  et  cetera 
125.     9)  sl.  Lxxu,  2.     10)  Lxxn,  2;  oldinborge,  733. 


1477.  HEITBEÉF  EYFIRÐINGA.  103 

thesse  breffviiser  Torlaff  biornsou  oc  engulde  helgesdotter 
hor  til  sammen  paa  slecht  oc  byrdz  vegne  sva  at  the  erj 
matte  leffve  sammen  j  æchteskab  oc  ær  toch  til  hobe  i  læye 
kompne  modh  then  helge  kirkes  lagh  oc  haffve  mange  born 
till  hobe  oc  nn  ær  begærende  at  wii  velde  tilstæde  at  the 
her  effter  mue  sammen  bliffve  j  æchteskab  vppa  thet  at 
theris  born  mue  bliffve  æchte  oc  eij  forsymes  modh  oss  oc 
kronen.  Thaa  efftir  thii  at  the  haffve  loff  aff  wor  helgeste 
ffather1)  paven.  som  hans  legatis  breff  the  ther  vppa  haffve 
ydermer  vtviise.  haffue  vii  oc  vnt  oc  tilladet  oc  meth  thette 
wort  obne  breff  vnne  oc  tillade  at  the  mue  her  efftir  bliffve 
til  hobe  i  æchteskab  efffcir  forscreffae  breffs  vtviiselsse.  oc 
ath  the  eller  theris  bðrn  thet  eij  vntgelde  skule.  tilgiffue  og 
fordraghe  wii  them  hves  rett  wii  till  them  ther  fore  paa 
kronens  wegne  haffve  kune.  Thii  forbiude  wii  alle  ehwa 
the  helst  ære  eller  wære  kudne2)  oc  serdelis  wor  fogethe 
oc  embitsmen  them  eller  theris  born  for  then  sagh  paatale 
hinder  eller  j  nogen  made  her  emodh  vforrette  vnder  wor 
koninglige  heffnd  oc  wrede. 

Datum  in  castro  nostro  Wijborgh  fferia  sexta  quatuor 
temporum  post  cinerum.  Anno  domini  millesimo  qvadringen- 
tesimo  septuagesimo  septimo  nostro  sub  secreto  presentibus 
inferius  appenso. 

[ad  ipsius  domini  Regis  mandatum3). 


102.  11.  Marts  1477.  á  Grrund. 

Heitbeéf  Eyfirðinga. 

AM.  Apogr.  Nr.  5875  a—b,  og  er  b  skrifað  fyrir  Árna  Magnússon, 
og  skýrir  Árni  svo  frá:  „Þad  exemplar  sem  þetta  (5875b)  er  cpter 
skrifad  eendi  mier  Mag.  Biorn  þorleifsson,  skrifandi  þad  utcopierad  vera 
efter  originalnum.  þad  sama  cxemplar  var  med  hendi  Halldors  þorbergs- 
sonar  me&tann  part  og  nockud  af  þvi  med  liendi  Sr  Einars  Sigurdzson- 
ar,  sem  i  þad   mund    var   þienare    Mag.    Biörns.     Originall  þesse   hefur 


x)  Lxxú,  2;  ffarhr  733.  2)  kvone  Lxxn,  2.  3)  [vantar  í  Lxxn,  2 
og  í  733  er  það  óhöndulega  eptirstælt,  því  að  Jón  Magnússon  hefir  verið 
i  vafa  um,  hvað  það  ætti  að  merkja. 


104  HEITBRÉF  EYFIRÐINGA.  1477. 

leiged  (kannske  liggur  ennú)  á  Grund  i  Eyiafirdi.  þo  skrif  tr  madur  mier 
1701  ad  hann  nu  uppfunadur  og  fortærdnr  sie.  Eg  skylldi  snarara  geta 
til  ad  Mag.  Biórn  hefdi  teked  med  sier  til  Hola  originalin.  þvi  þar 
mun  hann  utcopieradur  vera  fyrst  tveir  heimilismenn  á  Holum  hann 
Ekrifad  hafa".  (AM.).  ÍBfé!.  69.  4to,  með  hendi  Hallgríms  djákna  Jóns- 
sonar  (d.  1836),  og  er  bréfið  þar  tekið  upp  í  ritgjörð  eignaða  Páli  Vída- 
lín  (en  sem  er  yngri)  um  heitdag  eða  Einmánaðarsamkomu,  og  hefir  höf- 
uudr  hennar  haft  fyrir  sér  afskript  með  hendi  Þorsteins  prófaBts  Ketils- 
8onar  á  Hrafnagili,  sem  prófastr  ritaði  eptir  „þeim  forna  original". 
Bréfið  er  prentað  í  F.  Joh.  Hiat.  Eccl.  Isl.  IV,  233—36  eptir  afskript- 
inni  í  heitdagaritgjörð  Páls  Vídalíns. 

Á  lausum  blöðum  ritar  Árni  svo  um  hcitdaginu:  „Relatio  er  i 
nordurlandenu  ad  orsökin,  hvar  firir  heitdagarner,  sem  þar  halldast,  inn 
setter  eru,  hafe  vered  i  fyrstu  sandfall  sera  komed  hafe  (ur  iöklum)  yfer 
þau  nordurlandaens  pláts,  aem  nu  halidast  heitdagarner  i.  Enn  hafi  fri 
vered,  sem  ei  hallda  nu  heitdagana.  og  sio  þetta  skied  firir  æde  laung- 
um  tima.  J  Hunavatzþinge  eru  einger  heitdagar.  austan  til  á  skagan- 
um  eru  og  einger.  Annars  um  allann  Skagafiörd  eru  heitdagar  haildner. 
Um  allann  Eyefiord  eru  þeir  og  halldner.  J  Þingeyarþingi  ecke  nema 
j  Reykiadal,  og  er  samkomann  á  Greniadarstödum.  Þridiudagurinn 
fyrstur  i  Einmanudi  er  allstadar  heitdaguriníi".  —  Bréf  þetta  er  til  í 
fjölda  pappírsafskripta,  og  hefir  verið  almenningi  einna  kunnast  þeirra 
heitbiéía,  scm  nú  eru  til,  og  eru  þau  ekki  íá:  heitbréf  Jóns  biakups 
skalla  2.  Febr.  1365  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  174),  heitbréf  Norðlendinga  í 
Svartadauða  25.  Dec.  1402  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  569)  og  16.  Jan.  1403 
(Dipl.  Isl.  III,  Nr.  571),  heitbréf  Eyfirðinga  14.  Marts  1562,  heitbréf 
Skagfirðinga  12.  Marts  1566,  heitbréf  Akrne3Ínga  1592,  heitbréf  Eyfirð- 
ings  13.  Marts  1633,  heitbréf  Skagfirðinga  10.  Marts  1668,  heitbrér'  Sig- 
urðar  löginann*  Björnssonar  22.  Apr.  1692,  heitbréf  Reykdælinga  24. 
Marts  1716  og  heitbréf  Eyfirðiuga  26.  Marts  1726.  Heitdagarnir  voru 
afteknir  1744.  Prédikun  á  heitdaginn  er  í  viðbæti  Björns  biskup3  við 
Gíslapostillu.     Hólum  1706. 

Jn  Nomine  Domini  Amen. 

Þridiudaginn  fyrstan  j  Einmanude  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  vors  herra  jesu  christi  00.  cccc.  Ixx.  og  vij.  vetur 
a  Grund  j  Eyiafirdi  komu  saman  lærder  og  leiker.  millum 
Vargiar  og  Glerar.  og  tauludu  þar  um  þau  undur.  odæmi 
og  ognaner1).  sem  þa  yfer  geingu  af  elldsgangi.  sandfalli 
og  ðskumyrkrum  og  ogurligum2)  dunum.  af  þessum  undrum 
þreifst   fienadr   ecki  uid.    enn  þo  var  sniolaus  jord.    kom3) 


l)  6ró,  b\  ógner  69.    2)  ognarlegum,  a.    3)  kemur,  b. 


1477.  HEITBRÉF  EYFIRÐINGA.  105 

þeim  asamt.  at  þetta  muni  vordit  hafa  fyrer  syndagiold  og 
ranglæte  manna.  þvi  kom  þeim1)  ollum  saman.  at  leita 
þangat  hialpar  og  myskunar.  sem  nog  er  til.  sem  er  Gud 
sialfur.  at  hann  med  sinne  nad  og  myskun  villdi  snua  af 
oss  bardaga  reidi  siniiar.  þvi  skulum  vier  nu  beidast  fram- 
ar  undan  Guds  hirtingu  og  hans  radningum  hier  a  jardriki. 
enn  so  at  þat2)  byrgi  ei3)  veg  íirir  oss  himnarikis.  Bidium 
vier  at  &ud  [giori  rad  fyrir4)  oss  ðllum  bæde  j  brad  og 
lengd.  þann5)  er  allt  veit  og  ma  og  aa  þann  veg  vill  scm 
best  er. 

At  upphaíi  heitum6)  ver  a7)  allsvalldanda  Gud8)  þann9) 
sem  er  upphaf  alls  hins  goda.  þar  næst  til  hinnar  dyru 
drottningar  jungfrv10)  sancte.  ClOariæ.  hins11)  heilaga  CTDicha- 
elis  hofutengils  og12)  allra13)  gudz  engla.  ens  heilaga  Jo- 
hannis  baptistæ  og  Petrum.  Paulum  og  Johannem  og  allra13) 
Gudz  postula.  til  Stephanum.  Thomam.  Olavum.  og  allra 
Gudz  piningarvotta,  til  CDarthinum.  Nicholaum.  Angustinum. 
Thorlacum.  Johannem.  Gudmundum.  Benedictum  og  allra 
Gudz  jatara.  Mariam  Magdalenam.  Ceciliam.  Margretham14). 
Brigidam  [og]  allra  Gudz  heiiagra  meya.  og  alla  Gudz 
helga  menn.  Bidium  vier  at  þeir  sieu  oss  arnande  allrar 
hialpar  og  myskunar  bæde  j  þessum  heime  og  audrum  vid 
jesum  christum.  faudur.  son  og  heilagann  anda.  þessu  heite 
heitum  vier  oss  og  alþydu  til  fridar  og  farsælldar  bædi 
fyrir15)  lif  og  sal  til  heilsn  og  hæginda.  til  ars10)  og  aud- 
ræda.  veideskapar  og  vedrattu  godrar.  til  sattar  og  sam- 
þyckis  allra  manna.  og  ollum  monnum17)  til  gagns  og  goda 
þessa  heims.  enn  til  eylifrar  sælu  annars  heims. 

J  fyrstu  heitum  vier    at    hallda  oll   þau  heit  sem  hier 
hafa  adur  heitin  verit  og  hier  greinir. 

Jn  primis.  at  aller  bufaster  menn  eru  skyllder  at  koma 
til  Grundarj  Eyiaíiord18)  þridiudaginn  fyrstann  j  Einmanudi 


J)  þ*t,  b;  *)  hanu,  69;  3)  sl.  b;  4)  [<?efi(!)  b;  6)  þesa,  b;  °)  hetum,  b; 
7)  til,  a;  sl.  69;  8)  guds,  a,  gudi,  69;  °)  þeim  69;  10)  jungfrur,  b;  jom- 
fru  69;  ")  á,  b;  ia)  svo,  b.  v.  b;  13)  alla,  b;  ")  sl.  a;  15)  69;  sl.  b;  lð) 
ara,  b;  ")  osb,  a,  69;  18)  Eyjafirði,  69. 


106  HEITBEÉF  EYFIRÐINGA.  1477. 

og  hallda  þar  logsamkomu  og  hafa  þar  lofmessu  af  vorre 
fru.  skal  hver  madur  sa  sem  j  bui  er  giefa  so1)  olmusu 
sem  Gud  skytur  honum  j  hug.  [ei  minna  enn  alin  þeir  sem 
koma.  enn  þeir  sem  ei  koma  og  eru  i  skatti  gialdi2)  einn 
eyrir.  [enn  þeir  sem  minna  fe  eigu  og  ei  koma  gialdi  half- 
an  eyrir2).  enn  bulausir  menn  þeir  sem  eiga  .xc.  gieíi  klipp- 
ing.  enn  þeir  sem  eiga.  vc.  gieíi  kalfskinn.  skal  þessi  ol- 
mussa  gefast3)  þeim  sem  j  bui  liggia.  og  luka  ei  seinna  enn 
j  fardogum.  og  hreppstiornarmenn  giora  rad  fyrer.  sitt  ar  j 
huerium  hrepp. 

Jtem  ad  huer  madur  sa  sem  j  bui  er  gieíi  malsverd 
einmanadardag4).  halfa  þridiu  mork  smiors  edr  annann  mat 
jafnvirdann. 

Hier  med  er  huer  madr  skylldur  at  syngia  Pater  noster. 
Psalltara.  sa  sem  er  xij  vetrum  elldri.  og  niu  sinnum  ave 
Maria  mariumessu  j  fðstu. 

Svo  og  hietum  vær  at  syngiazt  skylldi  nu  íimm  messur 
at  huerri  alkirkiu.  en  fyrsta  af  helgum  anda.  onnur  af  vorri 
fru.  þridia  af  ollum  Gudz  englum.  fiorda  af  Patronus  þeirr- 
ar  kirkiu.  fimta  af  ollum  helgum.  Skylldi  hier  med  þeir 
sem  messurnar  lata  syngia.  giefa  matarverd5)  edr  fæda  [fa- 
tækan  mann6)  med  hverri  messu.  hier  til  skyllde  almuginn 
syngia  þria7)  pater  noster  psalltara  og  tvo  Mariu  vers  psallt- 
ara  og  hafa  uti  hvorttveggia  fyrer  paska. 

Svo  og  hietum  vier  þvi  at  hallda  heilagt  visitatio  Mariæ 
at  helgi  ok  tidagiord  sem  adrar  CDariumessur  og  þurfasta 
firir  messudaga  Johannis  hvorutueggiu  og  ens  goda  Gud- 
mundar. 

Svo  og  lofudum  vier  at  hallda  betur  drottensdaga  [og 
kirkiubunad  epter  þvi  sem  christinn  nettur  utvisar8)  [og 
allar  hatider  og  svo  fostutider   og   einkannliga  friadaginn9). 

Nu  siai  Gud  og  signi  heit  vort  þetta  hvort  er  vier  fest- 
um  med    vorri    drottinligri  bæn    pater    noster.    hueria  uier 

*)  slíka,  a,  69;  2)  [sl.  b;  8)  greidast,  b;  4)  á  Guðmundardag,  a,  695 
B)  maisverd,  a,  69;  6)  [fátæka  menn,  a.  69;  7)  þrisuar,  <r,  8)  [laugarkveld 
og  vinna  ei  íramar  enn  kriatinn  (kirkju  69)  réttr  vor  útvísar,  a,  69; 
ö)  [sl.  a. 


1477.  VITNHBUÍÐABBBÍF.  107 

syngium  ollum  oss  til  hialpar  og  myskunar  med  þessum 
bænum.  Ostende  nobis  Domine.  Salvum  fac  populum  tuum. 
[Domine  Deus  exaudi  or:  Protector  in  te  spe1). 

Samþyckte  þetta  vort  heit2)  abote  Einar  a  Mukaþuera. 
Semingur  prestur  Magnusson  og  Brandur  Jonsson  logmann 
og  aller  adrer3)  bændur  og  almuge  j  greindu  takmarki. 


103.  23.  Marts  1477.  á  Þingeyrum. 

Jón  ábóti  á  Þingeyrum  vottar  um  upplestr  á  Tjaldssonar- 
dómi  (10.  Jan.  1477,  Nr.  95)  fyrir  Birni  Jónssyni  í  Þing- 
eyrakirkju. 

AM.  Fasc.  XXII,  ad  16,  frumrit  læst  með  incsigli  ábóta   saman  við 
XXII,  16,  sem  er  transekript  frá  26.  Jan.  1477  (Nr.  99). 

Þat  giorer  eg  broder  jon  med  gvdz  nad  aboti  aa  þing- 
eyruni  godum  monnum  viturlickt  med  þessu  minu  opnu 
brefi.  ad  aa  benedictus  (Desso  nu  et  var  j  kirkiunni  aa  þing- 
eyrum  var  yfer  lesit  firir  birni  jonsýni  þat  sama  transkripta- 
domsbref  sem  hier  er  vid  fest  þetta  mitt4)  bref  at  mier  ok 
fleirum  dandimonnum  hia  verandi.  las  ok  fyr  greindr  biorn 
þetta  sama  transkripta  doms  bref  suo  at  vær  heyrdum  ok 
skodadi  bædi  dominn  ok  urskurdin.  Ok  til  sanninda  hier 
vm  setta  eg  fyr  greindr  broder  jon  aboti  [mitt  inusigli5) 
firir  þetta  bref  giort  aa  þingeyrum  j  hunauazþingi  in  do- 
minica  passione.  anno  domini  CD°  cd°  lxx  septimo. 


104.  31.  Marts  1477.  á  Munkaþvei  á. 

Sáttakbréf  þeirra  Bjarna  Ólasonar  og  Einars  ábóta  á  Munka- 
þverá  um  rekann  fyrir  Vík  í  Flateyjardal. 

AM.  Fasc.  XXII,  27,  frumrit  götugt  á  skinni.  Af  4  innHÍglum  eru 
nú  3  fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3016. 

a)  [fiat  pax  d:  ex  et(!),  a;  fiat  &c.  Ste  Deus  &c.  Domino  cxorat  &c* 
Protector  in  ta  &c,  69;  2)  herra,  b.  v.  a,  69;  3)  goder  69;  sl.  a;  4) 
mitta,  frbr.  (dittogr.);  6)  [gleymt  úr  frumritinu. 


108  VÍK  í  FLATEYJARDAL.  1477. 

rekabref  vm  uik  j  fiateyiardal1). 
Þat  giorum  uær  semingur  magnusson  magnus  einars- 
son  stigur  ingimundarson  ok  ellendr  broddason  prestar  hola- 
býskupsdæmis  godvm  monnum  uiturligt  med  þessv  uoru 
brefi  ath  þa  er  lidit  uar  fra  hingadburd  uors  herra  ihesu 
christi  þushund  fiogur  hundruth  siotiger  ok  siau  car  ox  eyr- 
arlandi  j  eýiafirdi  uoru  uær  j  hia  soaum  ok  heýrdum  ca  ord 
ok  handaband  einars  abota  af  einne  dlfu  ok  biarna  olason- 
ar  af  annari  at  suo  firir  skildu  ath  þeir  skylldu  vera  oll- 
ungis  satter  um  allan  þann  aaskilnad  ath  þeirra  hafdi  j 
milli  farit  um  rekan  firir  iordunni  uik  er  liggur  i  flateýiar- 
dal  ok  þa  fleiri  hluti  sem  þar  uoru  fram  sagder.  lofadi 
sagdr  biarni  olason  ath  hafa  ok  hallda  um  greindan  reka 
allt  efter  þui  sem  Registrum  sagdi  ok  þar  uar  opinberliga 
vpp  lesit  j  þeirri  grein  ath  þar  sem  maldaginn  sagdi 
klaustrinu  þria  hluti  j  avllum  reka  skýllde  þat  suo  standa 
ok  biarni  skjlldi  hafa  fiordunginn.  jtem  þat  sem  moaldaga 
skrain  sagdi  klaustrinu  ool  munkaþvera  þria  hlvti  ur  þrim- 
ur  fimtungum  skýlldi  klausturith  hafa  þria  hluti  úr  huerium 
þeirra  j  aullum  reka  huala  ok  uidar  ok  flutningum  en  opt 
nefndr  biarni  fiordunginn.  jtem  iatadi  biarni  olason  ath 
lambs  eldi  skýlldi  vera  fra  klaustrinv  munkaþvera  æfinliga 
aa  avllvm  þeim  iordvm  sem  hann  atti  j  eýiafirdi.  ok  til 
sanninda  hier  um  settum  uær  uor  incigli  firir  þetta  bref 
skrifat  da  munkaþvera  næsta  dag  firir  festvm  marie  magda- 
lene  oa  sama  aari  sem  fýrr  segir. 


105.  12.  Apríl  1477.    í  Asi  í  Kelcluhvcrfi. 

Jarðakaupabeéf  þeirra  Jóns  Þorkelssonar  og  Finnboga  Jóns- 
sonar  um  Þverá  í  Laxárdal,  Jörfa  í  Haukadal,  Hofstaði  við 
Mývatn,  Hamra  og  Hornstaði  í  Laxárdal,  og  eru  til  greind 
landamerki  og  ítök  jarðanna. 

AM.    Fasc.    XXII,    14a,    frumrit  á  skinni.     Öll  innBÍglin  eru   dottin 
frá  nema  eitt.  —  AM.  Apogr.  114  (eptir  þassu  frumrit).  —  í  AM.  Fasc. 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi, 


1477.  JARÐAKAUPABRÉF.  109 

XXII,  14b,  er  transskript  af  hcssu  bréfi  á  skinni,  gert  af  séra  Ólafi 
Brandssyni,  Birni  Guðmunds*yni  og  Birni  Ólafssyni  í  Þykkvaskógi  16. 
N6v.  1618. 

Ollum  moDnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  jon  gudmunzson.  asgrimr  hallzson.  eymundr  jonsson. 
helge  gudmunzson.  kollbeirn  hakonarson.  magnus  markusson 
ocl)  haílide  hallzson.  kvediu  guds  oc  sina  kunnigt  giorande 
ath  anno  domini.  CD°.  cd°.  lxx°  septimo.  aa  faustudaginn  j 
paskaviku2)  j  aasi  j  kellduhuerfe  j  avxarfirde  voro  ver  j  hia 
saum  oc  heyrdvm  aa  ord  oc  handaband  finboga  jonssonar 
ok3)  jons  þorkelssonar  ath  sua  firir  skildu.  ath  jon  þorkels- 
son  sellde  finboga  jonssyni  iordena  þueraa  j  laxardal  j  þing- 
eyiarþingi  til  fullrar  eignar  oc  frials  forrædis  med  aullum 
þeim  gaugnum  oc  giedum  sem  greindri  iordu  fýlger  oc  fýlgt 
hefer  ath  fornu  oc  nyiu  oc  hann  vard  fremstz  eigandi  ath. 
med  þessvm  jtokum  ath  iorden  aa  þvera  aa  tolf  fedming 
ellde  torfskvrdar  j  hola  iord  j  laxardal  arlega  oc  tueggia 
manna  isgaungo  oc  aungolveide  aa  kringlovatn  arlega.  oc 
gielldfienadar  resktr4)  til  afriettar  aa  kroksdal  arlega.  sagde 
jon  alkirk(i)u  skýld  aa  adr  nefndre  iordu  gieck  greindr  fin- 
bogi  j  borgan  ath  giallda  kirk(i)vni  aa  þvera  þriatigi  hundr- 
ada  firir  gamla  kirk(i)vnar  jnnstædv.  oc  siau  ara  porcio 
þvi  er  fiell  medan  sagdr  jon  oc  hakon  hallson  attu  titt 
nefnda  jord.  hier  j  mote  gaf  oc  þrattnefndr  finbogi  titt 
nefndum  jone  þorkelssyni  jordena  jorfa  er  stendur  j  vatz- 
horns  kirk(i)u  sokn  j  haukadal  til  fullrar  eignar  med  aull- 
um  þeim  gaugnum  oc  gi^dum  sem  greindri  jordu  hefer  ath 
fornu  oc  nýio  fylgt  epter  þui  sem  hann  oc  malmfridr  kona 
hans  hofdu  fremzst  eigandi  ath  ordit  ath  tilskildum  þeim 
afriettardal  oc  skogarparti  sem  greindri  iordo  iorfa  hefer 
ath  fornv  fýlgt.  sagdi  finbogi  halfkirk(i)u  skylld  aa  þratt 
nefndre  jordu. 

J  sama  handabandi  selldi  tittnefndr  jon  þorkelsson  opt 
nefndum  finboga  jonssyni  jordina  hofstadi  er  liggur  j  reýkia- 


*)   Svo  hér  og  víðar.    2)   Þ.  e.  11.  Apr.    8)   Svo  hér  og  líka  víðar. 
4)  Svo  =  rekstr. 


110  JARÐAKAUPABBÉF.  1477. 

hlidar  kirk(i)usokn  vid  mýuatn  til  fullrar  eignar  med  avll- 
vm  þeim  gavgnvm  oc  giedvm  sem  greindri  jordo  fylger  oc 
fylgt  hefer  ath  forno  ok  nyio  oc  hann  oc  gudrun  biorns- 
dotter  eiginkona  hans  hofdo  fremzst  eigandi  ath  ordit.  aa 
jordin  hlut  j  almeningi  j  mýuatni.  oc  skipstaudv  j  geira- 
stada  jordo.  oc  stodhrossa  gaungu.  hier  j  mote  gaf  sagdr 
íinboge  greindum  jone  þorkelssyne  jardernar  hamra  oc  horn- 
stadi  er  standa  j  laxardal  j  hiardarholldz  kirk(i)v  sokn  til 
fullrar  eignar  med  avllum  þeim  gaugnum  oc  gi^dum  sem 
greindum  jordum  fýlger  oc  fýlgt  hefer  ath  fornu  oc  nýiu. 
sem  hann  oc  malmfridr  kona  hans  hofdo  fremzst  eigandi 
ath  ordit.  skýldi  huor  hallda  þeim  jordum  til  fvllra  laga 
sem  keýpt  hafdi.  en  sa  þeirra  skýlldi  suara  laga  riptingvm 
sem  att  hafdi.  en  ef  iardirnar  þveraa  oc  hofstader  geingi  af 
finboga  med  logvm  þa  skilde  hann  taka  aptur  þ§r  jarder 
sem  hann  hefde  íirir  gieíid  huorar  vm  sig.  en  ef  jorfe. 
hamrar  eda  hornstader  ganga  af  med  logvm  af  fyr  greind- 
um  jone  þorkelssyne.  þa  skýlde  þratt  nefndr  finbogi  giallda1) 
optnefndum  ione  aptr  firir  vestan  haukadals  skard  adra 
jafndyra  jord  mote  huerre  þeirre  sem  af  geinge  ath  laug- 
um.  Jtem  skýllde  finboge  suara  kirk(i)v  skýlld  oc  b^nhvs 
skýlld  aa  þveraa  oc  hofstodum.  enn  jon  halfkirk(i)v  skylld  aa 
iorfa  oc  þeim  reikningi  sem  þar  til  heyrer. 

samþýckte  malmfridr  thorfadotter  eiginkona  finboga 
jonssonar  med  handabandi  þessi  adr  greind  iarda  kavp, 

Ok  til  sanninda  hier  vm  setivm  ver  fyr  nefnder  menn 
uor  innscikgle2)  firir  þetta  jardakavps  bref  skrifad  j  sama 
stad  oc  are  degi  sidar  en  fyr  seger. 


106.  15.  Ápríl  1477.    á  Hóli  í  Sæmundarhlíð. 

Séba  Magnús  Einarsson  selr  Þorgeiri  Þorsteinssyni  frænda 
sínum  tíu  hundruð  í  Sólheimum  í  Sæmundarhlíð  með  til- 
greindum  velli,  ummerkjum  og  húsum,  fyrir  tíu  hundruð 
í  Hóli  í  Sæmundarhlíð. 

*)  skbr.:  giallga.    2)  Svo. 


1477.  JARÐAKAUPABRÉF.  111 

AM.  Apogr.  353,  eptir  frumriti,  sem  var   sent   Jóni  Magnússyni  til 
íslands  1731  eptir  beiðni  hans. 

Þath  gioruni  uær  petur  bryniolbsson.  uigfuss  juarsson 
ok  biorn  sygurdzson  ok  jon  haflidason  godum  monnum  uit- 
urligt  med  þessu  uoru  opnu  brefe  ath  þar  vorum  vær  j  hia 
saaum  ok  heyrdum  aa  j  solheimum  j  sæmundarhlid  j  glaum- 
bæiarkirki(u)  sokn  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  sira 
magnus  einarssonar  ok  þorgeirs  þorsteinssonar  ath  suo  fyrir 
skildu  ath  sira  magnus  selde  fyr  greindum  þorgeire  þor- 
steinssyni  frænda  sinum  tiu  hundrud  j  solheimum  j  sæ- 
mundarhlid  ok  nefnde  honum  uaull  tueggia  daga  slatt  med 
þessum  ummerkium  redur  gata  heiman  af  hladi  ok  suo  of- 
an  fyrir  sunan  kirkiu  j  lækiar  uad  þar  tyritar  ligia  ok 
rædur  same  lækur  upp  j  gard  ok  sa  enn  same  vallargard- 
ur  ut  j  læk  þann  fellur  j  mille  fioss  ok  bæiar  ath  gautu 
þeirre  sem  geing(it)  er  upp  til  fioss  fyrir  nordan  skemmv. 
aa  nefnde  sira  magnus  optnefndur  tittnefndum  þorgeire 
heiman  af  uiku  verkenu  tueggia  daga  slattu  uad  dregna  af 
skynsaumum  monnum  ut  ath  lek  ok  sudur  j  adur  greinda 
gautu.  þetta  j  husum.  hus  j  gaungunum  ok  ganga  korn  af 
fram  ok  suo  sem  setta  part  j  aullum  maiihusum  ok  suo  j 
aullum  vthysum1)  ok  j  tauptum2)  ok  toptarstaudum.  skilde 
þrat(t)  nef(n)dur  þorgeir  af  sier  kírkiu  fyrnd  ok  þetta  sam- 
þykte  sira  þosteinn  jonsson  ok  stod  upp  yfer  þessum  giorn- 
inge  ok  beidde  þaa  til  ath  kaupa.  sellde  tittnefndur  sira 
magnus  optnefndum  þorgeire  þenna  iardarpart  med  þeim 
gaugnum  ok  gædum  sem  greindre  iordu  hefer  fylgt  ath 
fornu  ok  nyu  ok  hann  hefer  fremzt  eigande  ath  ordet  ok 
eige  hefer  med  laugum  undan  geinget.  skyllde  fyr  nefndur 
sira  magnus  suara  lagariptingu  aa  greindum  iardar  parte  ok 
þorgeir  til  laga  hallda.  gaf  þorgeirr  hier  j  mote  .x.  hundrvd 
j  hole  er  liggur  j  sæmundarhlid  j  reynesnesstadar  þingum. 
ok  til  meire  sanninda  hier  um  settum  uærr  fyrr  nefnder 
menn  uor  inzsigle  fyrir  þetta  jardarkaupsbref  er  skrifat  uar 

*)  ofskr.:  ut  ythysum.     2)   Svo  (=  tóptum;  ekki:  rauptum). 


112  JARÐAKATJPABRÉF.  1477. 

aa  hole  j  sæmundarhlid  þridiudagen   næsta  epter  paskauiku 
anno  domini  (D.°  cccc.  lxx.°  septimo. 


107.  17.  Apríl  1477.  í  Ási. 

Vottorð  fimm  manna  um  kaup  þeirra  Jóns  Þorkelssonar 
og  Finnboga  Jónssonar  á  jörðunum  Þverá  í  Laxárdal  og 
Jörfa  í  Haukadal  (sbr.  bréf  12.  Apr.  1477,  Nr.  105). 

AM.  Faec.  XXII,  15,  frumrit  á  skicni.  ÖU  (5)  innsigli  eru  dottin 
frá  nema  tvö,  og  er  þó  annað  brákað.  —  AM.  Apogr.  113  (eptir  frum- 
ritinu). 

Þath  giorum  uier  jon  gudmundzsson.  asgrimur  hallzs- 
son.  eýmundr  jonsson.  helgi  gudmundsson  og  magnus  mark- 
usson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi 
ath  uier  uorum  þar  hia  j  asi  j  kellduhuerfui  j  avxarfirde 
þa  er  þeir  finbogi  jonsson  og  jon  þorkelsson  keyptu  jordun- 
um  þueraa  j  laxardal  og  jorfua  j  haukadal  epter  þui  sem 
þeirra  kaupbref  þar  um  giort  utuisar.  uar  þat  tilskilid  j 
adr  greindum  iardakaupum  ef  kirkiu  godzs  a  nefndri  jordu 
þueraa  kýnne  meiri  ath  uerda  suo  ath  sagdr  finboge  ýrde 
þeim  méd  laugum  skylldugur  ath  suara  en  þau  þrirtiger 
hundrada  sem  hann  geck  j  borgan  og  suo  sem  fýr  sagt 
jardakaups  bref  utuisar.  þa  skyllde  þrattnefndur  jon  þor- 
kelsson  giallda  kirkiune  a  þuera  suo  mikla  peninga  eda 
hans  erfuíngiar  sem  med  laugum  kynne  ath  propuazst1)  sem 
fýr  skrifuat  stendr.  suo  og  skýllde  optnefndr  jon  afhenda 
þrattnefndum  finboga  jonssýne  þat  ornamentum  jnnan  kirkiv 
sem  sira  þorkell  fader  hans  hafde  lukt  tittnefndri  kirkiu  a 
þueraa  j  porcio  og  reikningskap.  reiknade  jon  þorkelsson 
þat  uera  halft  atianda  hundrad  eda  meira.  og  þar  til  skýllde 
jon  giallda  og  afhenda  saugdum  finboga  j  nefndrar  kirkiu 
reikningskap  tuer  klukur  og  eirn  kalek  j  gamallt  mariu 
likneski  þat  kirkiune  hefer  ath  fornu  fýllgt.  skille1)  og 
þratnefndur    finbogi  j    fýrsaugdu   jardakaupi   ath  su   sama 


l)  Svo. 


1477.  JARÐAKAUP.  113 

landeign  sem  grafuid  hafdi  af  leikskala  jordu  j  haukadal 
skyllde  hedan  af  fýlgia  leikskaluni  en  jorfiie  skyllde  eiga 
landareign  ath  grandanum  fýrir  uestan  nesid  sem  ox  hefer 
ath  fornu  fallid.  og  til  sannenda  hier  um  settu  uier  fýr- 
nefnder  menn  uor  jncigli  fýrir  þetta  bref  giort  j  asi  j 
kellduhueríi  íimtudagin  epter  paska  uiku.  anno  domini.  CD.° 
cd.°  lxx.°  septimo. 


15.  Jání  1477.  í  Laufási. 

108#  27.  Marts  1478.  á  Grýtubakka. 

Séra  Þorkell  Guðbjartsson  selr  Magnúsi  syni  sínum  jörðina 
Yztu-Vík  í  Laufásþingum  fyrir  Voga  við  Mývatn,  og  skyldi 
séra  Þorkell  gefa  í  milli  þrjátigi  hundraða  í  fljótgildum  pen- 
ingum. 

AM.  Apogr.  5625,  mcð  hendi   Jóns   Magnússonar  bróður  Árna   „Ex 
originali  á  kalfskinn". 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  magnus  ionsson.  rargnualldr  aasgrimsson.  jon  olafsson 
prestar.  jon  CDarteinsson.  pdall  þoroalfsson  oc  jon  sigurdzson 
leikmenn  quedio  gudz  oc  sina  kunnict  giorandi  med  þessu 
vóru  oppno  brefui  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vóírs 
herra  ihesu  christi.  CD.  cd.  lxx  vij  dar  i  læfdasi  i  eýiafirdi 
sunnodagin  næstan  fyrir  sancte  botolfsmesso  dagh  vorum 
vær  j  hia  sdam  oc  heyrdum  dii  ord  oc  handaband  þessarra 
manna  sira  þorkels  prestz  gudbiartzsonar  af  einni  aalfo  enn 
magnusar  þorkelssonar  sonar  hans  af  annari  dalfuo  med  suo 
felldum  skildaga  sem  hier  greiner  at  fýr  sagdr  sira  þorkell 
selldi  greindum  magnusi  til  fullrar  eignar  iordina  yztuvik 
er  liggr  i  laufaas  kirkiu  sokn.  med  ollum  þeim  gægnum  oc 
gædum  er  þessarri  jordu  fýlger  oc  fýlgt  hefer  at  fornu  oc 
nýio  oc  aadur  greindur  síra  þorkell  vard  fremst  eigandi  at. 
£n  hier  j  mot  gaf  magnus  þorkelsson  fýrr  sagdr  opptt 
nefndum  síra  þorkeli  til  fullrar  eignar  iordina  vóga  er  liggr 
vid  myuatn  oc  i  reykiahlidar  kirkiusokn  med  ollum  þeim 
ga/gnum  oc  gædum  er  greindri  iordu  fýlger   oc   fýlgt  hefer 

Dipl.  Isl.  VI.  b.  8 


114  SVARTR  Á  HOFSTÖÐUM.  1477. 

at  fornu  oc  nýio  oc  hann  vard  fremzt  eigandi  at.  suo  oc 
ei  sidr  i  þessu  fyrrsaugdu  iardarkarpi  aatti  sira  þorkell  i 
milli  at  gefua  fyrr  sagdra  iarda  magnusi  þorkelssyni.  xxx 
hundrada  i  fliotgilldum  penningum  þeim  sem  CDagnus  titt- 
nefndur  lætur  sier  vel  aanægia  at  taka  i  millum  þessarra 
iarda  er  suo  heita  víkur  oc  vöga.  skal  oc  sa  suara  laga- 
riptingum  er  selldi  en  hinn  halldi  sino  karpi  til  laga  er 
keyptt  hefer  huór  vm  sigh  ef  nockur  vill  aakæra.  Oc  til 
sanninda  her  vm  setium  vær  fýrrnefnder  menn  vór  inscigli 
fyrír  þetta  bref  er  giort  var  ox  grytubacka  i  hafdahuerfui 
fa/studagin  i  paascauico  aari  sidar  enn  fyrr  segir. 


109.  27.  Júní  1477.    á  Skarði  á  Skarðsströnd. 

Svaete  Þórðarson  kvittar  Jón  Ásmundsson  ura   andvirði  sjö 
hundraða  í  Hofstöðum  í  Þorskafirði. 

Bisk.  Skalh.  Fdtc.  XVI,  16.  Frumrit  á  skinni.  —  AM.  Apogr. 
2495,  með  hendi  Árna  Magnússonar  f  ptir  frumritinu  „accuraté".  Prentað 
í  Arkiv  f.  nord.  Filologi  XV,  245. 

Kuittanarbref  jons  Asmundz(sonar)  vm  hofstade  j  þoskafirde. 
Þat  giore  eg  suartur  þordarson  godum  maaunnum 
kunnigt  med  þessu  minu  opnu  brefe  at  eg  medkennunzt  at 
eg  hefe  fulla  peninga  og  alla  uppborit  sem  niier  uel  anæger 
af  jone  asmundzsyne  fyrir  þau  saumu  siau  hundrud  er  eg 
sellda  honum  j  hofstaudum  i  þorskafirde  j  reýkhola  kirkiu- 
sokn.  þui  giore  eg  fýrgreindr  suartur  þordarson  adrnefndan 
jon  asmundzson  aulldungis  kuittan  og  aakærulausan  um 
greintt  jardaruerd  fyrir  mier  og  aullum  minum  epterkom- 
aundum.  og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  insiglle  fyr- 
ir  þetta  kuittunarbref  er  skrifat  uar  aa  skarde  aa  skardz- 
strond  faustudaginn  næsta  fyrir  festum  apostolorum  petri  et 
pauli  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi. 
CD.  cccc.  lxx  og  siau  aar. 


110.  10.  August  1477.  í  Hvainmi. 

Olafr  Grímsson  lofar  Jóni  Hallgrímssyni   til   fullrar  eignar 


1477.  SÁTTARBKÉF.  Íl£ 

tuttugu  hundruðum  í  fullvirðisgózi  fyrir  þann  peninga- 
skakka,  er  Jón  þóttist  eiga  í  garð  Ólafs  eptir  Hallberu 
systur  sína. 

AM.  Fasc.  XXII,  23,  frumrit  á  skinni.     Innsiglið  er  dottið  frá. 

SattargiordarbrefJ). 
Þad  gvere2)  eg  olafur  grimsson  godvm  monnum  vitur- 
legtt  med  þessv  minv  opnv  brefe  ad  eg  hefe  lofad  jone 
hallgrimssyne  til  fvllrar  eignar  tvttvgv  hvndrvdum  j  fvll- 
virdissgoze  j  ollvm  peningvm  firir  þann  peninga  ska(c)ka  er 
hann  þottezt  eiga  j  minn  gard  j  arf  eptter  hallberu  systr 
sina  ok  suo  vm  allan  þann  peninga  reikni(n)g  sem  ockar 
hefer  j  millvm  fared.  ockr  til  alsættess  j  svo  mata  ad  eg 
skal  þes(s)a  peninga  vt  lvka  a  tveimr  arvm.  kann  min  vid 
ad  mis(s)a  fyr  enn  peningamer  erv  lvkter  þa  aa  hann  svo 
mikid  j  minn  gard  sem  olvgtt  er  af  fyrskrifvdum  pening- 
vm.  ok  til  sannennda  her  vm  setta  eg  mitt  jnsigli  fyrir 
þetta  bref  er  giortt  var  j  hvame  j  nordardal  svnnvdagenn 
næsta  fyrir  mariu  CDesso  seinne  vm  svmared  anno  domini 
03°  cd°  septvagess(i)mo  sept(im)o. 


15.  August  1477.  I 
111.  3.  Maí  im.       \  á  Þingeyrum. 

Jón  ábóti  á  Þingeyrum  selr,  með  samþykki  fjögurra  con- 
ventubræðra,  Þórði  Þórðarsyni  jörðina  í  Króki  undir  Brekk- 
um,  að  fráskildum  reka,  fyrir  jörðina  Langamýri  í  Svína- 
vatnsþingum. 

AM.  Apogr.  465,  afskript  staðfest  7.  August  1712  í  Skálholti  af 
Áma  MagnúaByni  og  Pá!i  Hákonarsyni  ^Ex  originali  monasterii  Thing- 
eyrensis,  accuraté",  og  var  frumritið  skrifað  „á  kalfskinn". 

A 

[Bréfið  Bjálft  eins  og  það  var  innsiglað]. 

Þat  giorum   uier   broder  jon   med   gudz  naad  aboti  aa 


*)  Utan  á  bréfinu  með  forni  hendi.    a)  gv'e  frbr. 

8* 


116  ÞINGEYRAKLAUSTR.  1477. 

þingeyrum.  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu 
brefi  at  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu 
christi  þushund  fiogr  hundrut  siautiger  ok  siau  aar  aa  þing- 
eyrum  j  uatzdal  jn  assumcione  sancte  raarie  uirginis.  Selldi 
eg  fyrr  greindr  aboti  jon  med  samþycki  fiogura  suo  heit- 
andi  uorra  conuentis1)  brædra.  aasgrims  jonsonar.  gudmund- 
ar  geirmundzsonar.  sigurdar  biornzsonar  ok  jon(s)  sigurds- 
sonar.  Þordi  Þordarsyni  jordena  j  kroki  er  liggr  ut  under 
breckum  j  hofs  kirkiu  sokn  at  fra  skildum  rekanum  er 
stadurenn  hefer  einatt  att  med  fullu  handabandi  til  æfin- 
ligrar  eignar.  med  ðllum  þeim  gognum  ok  gædum  sem 
greindri  jordu  fýlger  og  fýlgia  eigur.  at  fornu  ok  nýu  ok 
uier  urdum  fremst  eigandi  at  med  logum.  hier  j  mot  gaf 
þordr  fýrgreindr.  jordena  aa  langamýri.  er  liggr  j  suíjna- 
uatz  kirkiu  sokn.  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  sem 
greindri  jordu  fylger  ok  fýlgia  eigr  at  fornu  ok  nýu.  ok 
hann  uard  fremst  eigandi  at  med  logum.  med  þeim  skil- 
mala  at  stadurenn  at  þingeýrum  skýlldi  hallda  jordunni  til 
laga.  ok  hallda  ollum  logsuorum  fyrer  greindri  jordu  ok 
klaustursens  formadr.  en  þordur  býggia  jordena  ok  taka 
leigu  af.  þar  til  er  þeir  giora  annan  ueg  aa  og2)  suara  oll- 
um  logskylldum  fyrer  jordena.  Suo  ok  skýlldi  klaustrid  taka 
landskylld  af  jordunni  kroki  ok  suara  samaleidis.  sem  fyr 
er  skilt  um  Jangamýri.  aa  þord.  en  þordur  suara  lagaaript- 
ingum  a  suo  miclu  sem  hann  selldi  stadnum  j  jordunni 
kroki.  Voru  þesser  kaupuottar  eigell  grimson  ok  gijsle 
þorgijlsson.  huerir  sin  jncigli  settu  med  abota  jons  jncigli 
ok  conuentubrædra  jncigli  fyrer  þetta  bref  er  giort  uar 
einri  naatt  fyrer  krossmessu.  aa  uorit  j  sama  stad.  aari  síjdar 
enn  fyrr  seiger. 

B 

[Uppkast  bréfsins,  sem  skrifað  hefir  verið  með  sömu  hendi  og  bréfið 
Bj&lft,  en  var  rist  niður  í  innsiglaþveingina,  og  Árni  Magnússon  skrifaði 
npp  af  þeim]. 


*)  „ita  est"  (AM.).     2)  Þannig  hér;  annarstaðar  er  þetta   orð  bund- 
ið  í  þessu  bréfi. 


1477.  ÞINGEYRAKLAUSTR  -ARFR  GUÐNÝJAR.  117 

Þat  giorum  uier  broder  jon  med  gudz  uaad  aaboti  aa 
þingeyrum.  med  íiogura  coiiuentu  brædra  samþycki.  næruer- 
andi  egli  grimsyni  og  gisla  þorgilssýni.  Godum  monnum 
uiturligt.  þaa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu 
christi  þushund  fiogur  hundrut  siautiger  og  siau  aar.  aa 
assumtio  sancte  marie.  CDedr  kenuzt  eg  at  eg  hefer  sellt 
þordi  þordarsyni  jordena  alla  krok  aa  skagastrond  er  liggur 
j  hofs  kirkiu  sðkn  til  fullrar  eignar.  med  ollum  þeim  gogn- 
um  og  giædum  sem  greindri  jord[u  fylger  og]  fýlgia  eigur 
at  fornu  og  nýu.  og  eg  vard  fremst  eigande  at  med  logum. 

hier  j  mot  gaf  þordur  þordarson er  liggur  j 

suíjuanatz  kirkiu  sokn  til  fullrar  eignar  klaustrinu 


112.  5.  Október  1477.  á  Þingeyrum. 

Helga  Þorleifsdóttir  kvittar  Skúla  Loptsson,  bónda  sinn, 
um  tuttugu  og  fimm  málnytu  kúgildi  og  tólf  geldfjár  kú- 
gildi,  er  hún  hafi  upp  borið  og  burt  feingið  af  þeim  pen- 
ingum,  sem  hún  hafði  erft  eptir  Guðnýju  Þorleifsdóttur 
systur  sína  í  Auðbrekku. 

AM.  Fasc.  XXII,  25,  frumrit  á  skinci  frá  Staðarhóli.    Öll  (3)   inn- 
Biglin  eru  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  1486. 

Þat  giorum  vier  broder  jon  med  gudz  nad  abote  aa 
þingeýrum  oddr  brandzson  ok  gisli  þorgilsson  godum  monn- 
um  viturlickt  med  þessu  vorv  opnu  brefi  at  vier  vorum  þar 
j  hia  saavm  ok  heyrdum  aa  ord  þeirra  ok  handaband  af 
einne  alfv  skula  bonda  loptsonar.  en  af  annari  helgu  þor- 
leifsdottur  kuinnu  hans  at  suo  firir  skildu  at  hon  med 
kenndizst  at  hon  hefdi  vpp  borit  ok  burt  feingit  fim  mal- 
nýtu  kugilldi  ok  xx  ok  þar  til  xij  gelldfiar  kugilldi  af  þeim 
peningum  sem  hvn  hafdi  erft  eppter  gudnyio  þorleifsdottur 
systur  sina  j  avdbreckv.  þui  gefur  adr  greind  helga  þor- 
leifsdotter  fyrr  nefndan  skula  lopztson  aullvngiss  kuittan  ok 
akærulausan  firir  sier  ok  aullvra  sinvm  erfingivm  vm  adr 
greind  kugilldi.  Ok  til  sanninda  hier  vra  settvm  vier  fyrr 
nefnder  menn  vor  jnnsigli   firir   þetta   kuittanarbref  skrifat 


118  HELMINGALAGSBRÉF.  1477. 

aa  þingeyrum  j  hunauazþingi  suunudagin  næstan  fyrir  vetur. 
at  þaa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  ihesu  christi 
þusund  íiogr  hundrut  siotiger  ok  sio  8r. 


113.  19.  tfóvember  1477.  í  Laufási. 

Helmingalagsbréf  Magnúsar  Þorkelssonar  og  Kristínar  Eyj- 
ólfsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXII,  24,  frumrit  á  skinni.     Öll  (5)  innsiglin    eru    dott- 
in  frá. 

Bref  e»  Magnus  ÞoRkelsson  og  hans  kuinna 
kristin  Eyolfsdotter  laugdu  helminga- 
íielag  sin  j  milli1). 
Þat  giorum  vær  ion  prestr  olafsson.  thomas  gudmundz- 
son.  gunni  þorleifsson  oc  augmundr  hakonarson  godum  monn- 
utn  viturlict  med  þessu  voru  oppno  brefui  at  þar  vorum 
vær  j  hid  soxm  oc  heýrdum  da  ord  oc  handaband  þessarra 
manna  magnus  þorkelssonar  oc  kristinar  eýiolfsdottur  konu 
hans  med  suo  felldan  skildaga  at  þau  oidr  nefnd  hion 
magnus  oc  kristin  laugdti  helmingafelag  sin  j  milli  af  feingno 
fe  oc  ofeingno  fausto  oc  lausu  huernueg  sem  vnder  þa/ 
kunno  at  falla  med  erfdum  edr  odrum  hlutum.  var  j  þann 
tima  med  lifui  eýiolfur  magnusson  er  greind  hion  óittu  sin 
j  milli.  Suo  oc  ei  sidur  gafuo  fýrr  nefnd  hion  huortt  a^dru 
er  leingur  lifdi  íiordungsgiof  af  þessum  peningum  aullum 
er  þæ  eigu  edr  eigandi  verda  af  þeim  helmingi  sem  til 
erfda  er  fallin  buort  hiona  sem  fýrr  kann  fra  falla  magnus 
edr  kristin.  for  þessi  giorningr  fram  j  lafoxsi  j  eýiaíirdi 
fa^studagin  næstan  efter  sancte  (Dartinus  messo  dag1)  anno 
domini  d0°  cd°  lxx°  septimo.  Oc  til  sanninda  her  vm  settum 
vær  fýrrnefndir  menn  vor  jnscigli  íirir  þetta  bref  er  giort 
var  ool  CDiduicudagin  næstan  íirir  sancte  sesscilio  messo  dagh 
j  sama  stad  oc  aari  sem  fyrr  segir. 

x)  Utan  á  bréfinu  með  nokkuð  gamalli  hendi.    2)  Þ.  e.  14.  Nóv. 


1477.  JARÐARSÖLUBRÉF.  119 

114.  20.  Nóvemlber  1477.  á  Eiðum. 

Hallsteinn  Þorsteinsson  selr,  með  samþykki  Seciliu  Þor- 
steinsclóttur  konu  sinnar,  Bjarna  Marteinssyni  jörðina  Fljóts- 
bakka  í  Fljótsdalshéraði  fyrir  tólf  hundruð  í  kúgildum, 
slátrum  og  smjöri. 

AM.  Apogr.  4293  „Ex  originali  Peturs  Asmundzsonar  á  ketilsstöd- 
uui  i  Fiiotzdalshorade"  (AM.).  Sex  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu. 
Fjórða  innsiglið  var  dottið  frá. 

Path  gerum  vier  sira  arngrimur  prestr  birgisson.  biorn 
benedictzson.  gudmundr  halluardzson.  pall  ormsson.  jonn 
jonsson  ok  kodran  biornsson  leikmenn  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þéssu  voru  breíi  ath  þa  lidit  var  fra  hingatburd 
vors  herra  jehsu  christi  þusund  íiogur  hundrot  siautiger  ok 
siau  ar.  fimmtadaginn  næsta  firir  seciliu  CDesso  vm  vetrin  a 
eidum  j  íliotzdals  heradi  a  vtmannasueit.  voro  vier  j  hia 
saum  ok  heyrdum  a  ord  ok  handaband  þessara  manna. 
biarna  marteinssonar  af  einne  alfu.  en  hallsteins  þorsteins- 
sonar  af  annari.  at  sua  firir  skildu  at  fýr  greindr  hallsteinn 
selldi  adr  nefndum  biarna  jordina  fliotzbacka  er  ligur  j 
íiiotzdalshieradi  j  eida  kirkiu  soknn  til  fullrar  eignar  med 
aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sera  hann  vard  fremtz  eig- 
andi  ath.  saraþyckti  ok  upp  lagdi  med  handabandi  þetta 
fýr  greint  jardar  kaup  secilia  þorsteinsdotter  kuinna  hall- 
steins  þorsteinssonar.  hier  j  mot  gaf  þrattnefndr  biarne  mar- 
teinsson  títt  nefndum  hallsteine  þorsteinssyni  tolf  hundrot. 
sex  malnýtu  kugillde  ok  sex  hundrot  j  slatrum  ok  smiori 
ok  luka  vt  a  næstum  fardaugum  verdit.  skylldi  ok  opt 
nefndr  hallsteinn  þorsteinsson  suara  lagariptingum  a  fyr 
greindri  jordu  backa  en  biarne  marteinsson  hallda  til  laga. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vier  fýrnefnder  menn 
vor  jnsigli  firir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad.  degi  ok  ari 
sem  fýr  segir. 


120  LANDAMERKJABRÉF.  1477. 

115.  27.  Nóvember  1477.      á  Möðruvöllum. 

Vitnisbubðabbbéf  uni  lýsing  Þorvalds  Jónssonar  uin    landa- 
merki  Skóga  í  Fnjóskadal. 

AM.  Fasc.  XXII,  26,  frurarit  á  skitini,  og  eru  öll  (4)  inusiglin   fyr- 
ír.  —  AM.  Apogr.  3015. 

landamerkiabref  j  millvm  skoga  ok 
hroadzstada  1477  car1). 
Þat  gerum  ver  magnus  prestur  einarsson.  are  diakne 
olafsson.  sygurdr  runolfsson  ok  eigill  jonsson  godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  voru  breíi  at  þa  lidit  var  fra  gudz 
burdh.  þusund  fiogur  hundrut  siautigir  ok  siau  ar.  aa 
maudruuaullum  j  eyiafirdhi  íimtadaginn  næsta  fyrir  andreas- 
messu  vorum  vier  j  hia  ok  heyrdum  d.  ath  þorualldr  jons- 
son  lyste  firir  oss.  ath  þa  hann  atte  jordina  skoga  er  liggur 
j  hnioskoxrdal  j  hals  kirkiu  sokn.  at  þa  hefdi  verit  reiknud 
eign  greindrar  jardar  sudr  at  saurkelldu  þeirre  sem  liggur 
raille  jonshaufda  ok  stora  gils  ok  alldre  uisse  hann  audru 
uiss  haft  ne  halldit  suo  leinge  sem  hann  atte  greinda  jordh 
skoga.  ok  suo  sagdizt  fyrr  skrifadr  þorualldur  bædhe  hafa 
keypt  hana  ok  selldt.  Ok  til  sannennda  hier  um  settum 
ver  vor  jnncigle  firir  þetta  bref  er  gert  var  j  sama  stad. 
deghi  ok  are  sem  fyr  segir. 


116.  20.  Nóvember  1477.        á  Grýtubakka. 

Abni  Þorsteinsson  selr  Magnúsi  Þorkelssyni  svo  mörg 
hundruð,  sem  hann  átti  í  jörðunni  Grenivík,  með  samþykki 
Þorbjargar  Eyjólfsdóttur  koDu  sinnar,  fyrir  Hæringsstaði  í 
Svarfaðardal,  en  Magnús  skyldi  gefa  í  milli  tíu  kúgildi  og 
tuttugu  og  sex  fjórðunga  smjörs. 

AM.  Fdsc.  XXII,  22,  frumrit  á  skinni.    Öli  (5)  inn3iglin    eru    dott- 
in  frá. 

Ollum    monnum    þeim    sem   þetta   bref  sia  edr   heýra 
')  Utan  á  bréfinu  með  fomri  hendi. 


1477.  JARÐAKAUPABBÉF.  121 

senda  ion  prestr  petursson.  thomas  gudmundzson.  oddur 
gunnarsson.  ion  oddzson  oc  ion  ormsson  quediu  guds  oc  sina 
kunnict  giorandi  med  þessu  uoru  oppno  brefui.  þa  er  lidit 
var  fra  hingatburdh  vors  herra  ihesu  christi  (D.  cd.  lxx  oc 
víj  dar  ox  sancte  leodegaríj  messo  dagh1)  j  nesi  j  hofda- 
huerfui  vorum  vær  j  hia  saum  oc  heýrdum  da  ord  oc  handa- 
band  þessara  manna  arna  þorsteinssonar  af  einni  alfuo  enn 
magnus  þorkelssonar  af  annarri  aalfuo  med  suo  felldum  skil- 
mala  sem  her  segir  at  greindr  aarni  selldi  til  fullrar  eignar 
suo  nwrg  hundrvt  j  iordunni  grenivik  er  liggr  j  grýtubacka 
kirkiusokn  sem  hann  vard  fremzt  eigandi  at  fýrrsa/gdum 
magnusi  þorkelssyni  med  samþýcki  þorbiargar  eýiolfsdottur 
eiginkono  aarna  med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum  er 
greindri  iordu  hefir  fýlgt  oc  fylgir  at  fornu  oc  nýio  eftir 
þui  sem  þav  kaupbref  þar  vm  gior  wtvisa  sem  eýiolfur 
heitin  anfmsson  hafdi  oxdr  giora  latid.  £n  aadr  sagdr  magn- 
us  selldi  arna  þorsteinssyni  til  fullrar  eignar  iordina  hær- 
ingsstadi  er  liggr  j  suarfadardal  med  ollum  þcim  gognum 
oc  gædum  er  greindri  iordu  hefuer  fylgt  at  fornu  ok  nýio 
oc  hann  vard  fremst  eigandi  at.  samþycti  kristin  eyiolfs- 
dotter  eiginkona  magnusar  þorkelsonar  þenna  giorning  sta/d- 
ugan.  Skal  tittnefndr  magnus  giallda  árna  þorsteinssýni  tiu 
maalnytu  kugilldi  oc  vi  fiordunga  smiors  oc  xx  j  milli  aadr- 
sagdra  iarda.  Skal  huorr  hallda  sinne  iordu  til  laga  er 
keýptt  hefuer  enn  sa  suari  lagariptingum  er  sellt  hefer  ef 
nokurer  vilia  med  laugum  aakæra.  Oc  til  sanninnda  her 
vm  settum  vær  fýrrnefndir  menn  vór  innscigli  firir  þetta 
ka/ppbref  er  giort  var  (h  grýtubacka  j  havfdahuerfi  laugar- 
dagin  næstan  firir  sanctc  andressmesso  dag  postola  ool  sama 
aari  sem  fýrr  segir. 


117.  17.  Deeember  1477.  á  Hóluin. 

Þoksteinn   prestr  Illugasoa  fær  Ólafi  biskupi  á  Hólum  tólf 

*)  Þ.  e.  2.  Okt. 


122  JARÐARBRÉF.  -  SAURBÆR.  1477. 

hundruð  í  jörðunni  Tungu    í    Vatnsdal    með    einu  málnytu- 
kúgildi. 

AM.  Fa?c.  XXII,  21,  frumiit  á  Bkioni.     Ö!l  (4)  ÍDUgigli    eru    dottin 
frá.  —  AM.  Apogr.  3250. 

bref  vm  jardarpart  j  nedri  tungu  j  vatzdal1). 
Þat  giorum  uier  ketill  grimolfsson  eirikur  einarsson  ok 
nicholas  þormodsson  prestar  ok  jon  þordarson  leikmenn  god- 
um  monnura  viturligth  med  þessu  voro  opnu  brefui  ath  vier 
vorum  j  hia  vnder  studivm  da  holum  j  hialltadaal  sunno- 
daghenn  næsta  fyrir  jmbruviku  j  jolafostu2)  saaum  ok  heyrd- 
um  ca  ord  ok  handaband  vors  nadugha  herra.  herra  olafs 
med  guds  nad  biskups  &  holum  af  einne  halfu  enn  þosteins 
prestz  jllughasonar  af  annari.  ath  suo  firir  skildu  ath  þo- 
steinn  prestur  fieck  adurnefadum  biskup  olafi  tolf  hundrut 
j  jordunne  nedri  tungu  er  liggur  j  vaztdaal  j  grimstungna 
kirkiu  sokn  til  fullrar  eignar  med  ollum  þeim  gognum  ok 
gædum  sem  greindum  jardar  parti  fylger  ok  fylgt  hefer  ath 
fornu  ok  nýio  ok  hann  vard  fremst  eigandi  ath  ok  þar  til 
eitt  malnýtu  kugillde  sem  bygt  er  med  fyr  nefndum  jardar 
parti.  skal  ok  fyrnefndur  þosteinn  prestur  suara  laga  rift- 
ingura  ox  adur  greindvm  jardar  parti  en  biskup  olaf  skal 
hallda  til  lagha.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  fyr- 
nefnder  menn  vor  jncigle  firir  þetta  vitnisburdarbref  skrifat 
col  holum  j  hialltadaal  miduikudagen  næsta  fyrir  festum 
sancti  thome  apostoli  anno  domini  C0°  cd°  lxx°  vij°. 


118.  1477. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  Saurbæ  á  Kjalarnesi,  þá   er  Magnús 
biskup  Eyjólfsson  gerði  yfirreið  sína. 

Lmdsb.  268.  4to}  bl.  121b,  skr.  1601. 

SaurBær  &  kialarnese. 
^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  Þ.  e.  14.  Dec, 


1477.  SAURBÆR.  -  BRAUTARHOLT.  -  GARÐAR.  123 

aniio  dominj  OD°  cd°  lxx°  septimo  þa  herra  magnus 
reid  j  sijna  visitacionem. 

Peturskirkia  j  saurbæ  a  kialarnese  a  xxx  hunndrud  j 
heima  lannde  oc  jordena  hiardarnes,  x  kýr  oc  þriatiju  a- 
saudar  oc  iij  hundrud  j  kavplum.  ij  hundrud  j  frijdum  pen- 
ijnngum. 

Jtem  þetta  a  hun  jnnan  sig  et  cetera. 

porcio  ecclesie  xj  hundrud  oc  half  onnur  mork  oc  ij 
kýr  j  mortualia. 


119.  [1477]. 

Ageip  af  Brautarholtsmáldaga  á  Kjalarnesi. 

L^ndáb.  268.  4to,  121b,  skr.  1601. 

Brautarhollt. 
Nicholaskirkia   j    brautarholltte  a  þetta   jnnann   sig  et 
cetera1). 

var  þad  giort  fyrir  halft  v  hundrad. 


120.  [1477]. 

Agrip  af  Garðamáldaga  á  Álptanesi. 

Lindsb.  268.  4to,  bl.  121b— 122a,  skr.  1601. 

Gardar  d  dlftanese. 

Pieturskirkia  j  gordum  a  alftanese  a  heimaland  allt. 
hausastade.  selskard.  hlijd.  Backa.  dysiar.  hraunshollt.  hialla- 
lannd.  afrett  j  mulatune. 

iij  kyr  ...  x.  aliz  ij  kapla. 

íimm  mann(a)  messuklæde  et  cetera2). 


J)  Hér  er  feldr  úr  heill  kafli  með  vilja  í  njáldagabókinni,  af  því  að 
skrifaranum  hefir  þótt  nægja  að  annar  máldagi  var  áðr  ritaðr  í  bókina, 
2)  Hér  fellir  máldagabókin  úr  niðrlagið  viljandi. 


124  KÁLFATJÖEN.  -  KRÝSUVÍK.  1477. 

121.  [1477]. 

Agkip  af  Kálfatjarnarmáldaga  á  Vatnsleysuströnd. 
Landsb.  268.  4to  bl.  122»,  skr.  1601. 

kalua  Tiornn. 
Peturskirkia    ad    kalfuatiornn  a  heima    lannd    allt    oc 
backa  oc  fleckuvijk.  fiara  d  hraunsnese. 
iiij  messoklæde  et  cétera.1) 
atta  kýr.  þriu  asaudar  kugillde  oc  j  hestur. 


122.  [1477]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Krýsuvík  [er  Magnús  biskup  Eyjólfs- 
son  setti]. 

Landsb.  268.  4to,  b!.  122b— l23s.  Bkr.  1601.  Er  rétt  sem  hinn  forni 
m&lcUgi  írá  1307,  sem  er  bja  Vilchni.  Er  þó  yngri  en  Oddgeirs  máldagi 
1375  og  yugri  en  Vilchius  tíð.  Gæti  vcrið  máldagi  Magnúsar  biskups 
Eyjólfssonar  1477. 

Krysuvijk. 
CDariukirkia  j  krýsuvijk  a  heima  land  allt.  herdijsar- 
vijk.  ix  mæla  lannd  á  þorkautlustodum.  halfann  hualreka  j 
raunnese  j  millum  rannga  giogurs  oc  mark  vid  bedstæd- 
ijnga  oc  einnga2)  grasnautnn  med  þria  hlute  hualz.  enn  vid- 
eýijngar  fiordunng.  enn  frd  mijgannda  grof  til  kirkiu  fioru 
eiga  stadir  j  skalhollte  oc  krýsuvijk  helmijng  hualz  oc  vidar 
og  alla  grasnautnn.  krýsuvijk  a  allann  reka  a  kirkiufioru. 
enn  fra  kirkiufioru  til  marks  vid  herdijsarvijk  halfann  hual 
oc  vidreka  oc  alla  grasnautnn.  Enn  j  herdijsarvijk  d  stadur- 
inn  j  skalhollte  helmijng  vidar  vid  krýsuvijk.  þridiunng 
hualreka  eiga  stadir  badir  samann  til  marks  vid  stranndar- 
menn.  gnn  fiordunng  hualz  vid  stranndar  menn  til  vogs. 
halfann  tolftunng  hualz  a  krysuvijk  j  stranndarhluta. 
ein  messoklæde  et  cetera.1) 

l)  Hér  hleypir  máldagabókin  viljandi  úr  kafla;   2)  einngia,  Vilch, 


1477.  STAÐR  í  GRINDAVÍK.  125 

fimm  kýr  .xij  ær.  einn  kapal. 

Jtem  a  kirkian  þridiunng  j  vatleysu1). 


123.  [1477]. 

Málbagi  kirkjunnar  á  Stað  í  Grindavík   [er  Magnús  biskup 
Eyjólfsson  setti]. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  122a— 122».  YDgri  en  Viichios  máldagi,  því  þar  á 
kirkjan  að  eins  hálft  heima  land.  Liklega  er  þotta  máldagi  Magnúsar 
biskups  Eyjóifssonar    1477.  Sbr.  Stefáns  máldaga  c.  1518  (AM.  238.  4to). 

Grindavijk. 

Kirkian  ad  stad  j  grinndavijk  er  vijgd  med  gude  oc 
sælle  gudz  modur  mdrie.  jone  postula.  stephano.  olauo.  Blacio 
biskupe.  Thorlacho  Biskupe  oc  heilagre  katrijnu  meyiu  fior- 
um  nottum  eptir  allra  heilagra  messo.  hun  a  allt  heima  lannd 
oc  halft  annars  mælis  lannd  ad  husatoptum  oc  mork  vad- 
mala.  af  jarnngerdarstodum.  alldreij  skal  minna  gialldast  þott 
sd  hafi  einngiii  fee  sem  þar  býr.  giallda  skal  oc  alla  kirkiu- 
tijunnd  þott  haun  giore  meire  oc  aliir  heimamenn.  þadan 
skal  oc  eij  giallda  lægkaup  vnndir  heimamenn.  giallde  þo 
preste  legsaungskaup.  hun  d  d  grasnautnnar  hualreka  fior- 
ar  vættir  oc  settunng  vr  þeim  hluta  er  husatoptum  fylgir. 
enn  sa  hualreke  er  frd  valagnupum  til  bíarnnargidr.  enn  ef 
hualur  er  meire  enn  iiij  vætter  þa  skal  skipta  j  helmijnnga 
oc  skal  hafa  stadur  j  grinndavijk  oc  jarnngerdarstader  oc 
husatoptir  helmijnng. 

þar  skal  vera  heimilisprestur  sa  er  kirkiu  vardveitir 
(oc)  skal  abyrgiast  hana  oc  allt  kirkiufee. 

kirkia  a  reka  fra  gardzbiargz  ennda  oc  til  gardz  ennda 
er  geingur  fyrir  vestann  arfuadale.  hdlfur  vidreke  j  mille 
biarnnargidr  oc  marks  d  arfadalznesc.  halfur  vidreke  d 
oddbiarnnarkelldu. 

kirkia  a  skogfell. 

hun  a  iiij  kýr.  xij  ær.  iiij  saude  veturgamla. 

*)  Margrét  lauk  í  testament  ívars  Hólms  fjórðung  i  Vatnsleysu. 
Oddgeirsmáldagi  1375. 


126  KIRKJUBÓL.  1477. 

nockrer  hluter  jnnann  gatta  feelitlir  et  cetera.1) 

giallda  skal  til  skalhollts.  vj.  hunndrud  skreidar  huert 
clr  oc  fiytia  til  hialla. 

hun  a  fiordunng  j  lonalannde  oc  skal  sa  hafa  leigu  af 
þeim  sem  kirkiu  vardveitir  slijka  sem  hann  sættist  a  vid 
þann  er  þar  býr. 

skalhollt  a  helmijnng  i jhualreka  ollum  vid  stad  j  grinnda- 
vijk.  ef  meire  er  enn  iiij  vætter  millum  ranga  giogurs.  (oc 
valagnupa). 


124.  [1477]. 

Máldagi  Pétrskirkju  á  Kirkjubóli  á  Eosmhvalanesi  [er  Magn- 
ús  biskup  Eyjólfsson  setti]. 

AM.  263.  Fol.  bls.  64  skr.  1598;  („Adrer  nialdagar  vr  gomlum 
bokum  um  halfkirkiu  eigner  j  þeirra  goinv  pyslu",  en  á  undan  eru  mál- 
dagar  úr  Vilchinsbók).  —  Landsb.  268.  4*o  bl.  122a;  er  meðal  máldaga 
Magnínar  biakapa  Eyjólfssouar,  og  mun  því  vera  hans.  Sbr.  Oddgeirs- 
máldaga  1379,     Dipl.  Isl.  III,  Nr.  288. 

Kirkiubol  [forn  maldage.2) 

Peturs  kirkia  a  kirkiubole  a  xl  hvndrad  j  heimalandi. 
fiordung  j  geirfuglaskeri.  vidreka  allann  a  skarda  vrd. 
atta  kýr.  hest  og  hross.  ein  messv  klædi.  [tabulum.  glodar- 
ker.  eitt  Alitarissklædi :  kalek.  eina  kertistikv.  vij  alna 
langtt  tialld  med  duki  .v.  kluckur.  Peturs  skriftt.  rnariu 
skriftt.  kross  mei  likneskium.  kista  olæst.  vj  bækur  flestar 
fanýtar.  paxspialld  med  eir  gillt.3) 

þar  skal  vera  prestur  og  diakn  edur  ku(e)nngilldur 
omagi  vr  kyni  svarthofda.4) 

Jtem  einn  kross. 


125.  [1477]. 

Máldagi    Maríukirkju  í  Kirkjuvogi  í  Höfnum    [er   Magnús 
biskup  Eyjólfsson  setti]. 

1)  Hér  er  hleypt  úr  í  máidagabókinni  viljaudi. 

2)  [263;  3)  [etcetera  268  og  fellir  ór  þennan  kafla  viljandi ;  4)nefndr 
í  Viichinsb.  í  Vogsmálch 


1478.  KIRK  JUVOGR.  —  REYKJAVÍKRBRÉF.  127 

AM.  263.  Fol.bls.  64,skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,  bl.  122a;  er  hér 
meðal  máidaga  úr  tíð  MagnöBar  biskups  Eyjólfssonar,  og  er  því  cf  til 
vill  hans. 

Kirkiuvogur  [forn  maldage.1) 
Mariu  kirkia  j  kirkiuvoge  a  þridiung  j  heimalandi.  halft 
geirfuglasker.  xij  kýr.  xxx  asavdar.  ij  kapla.  hun  a  vidreka 
onnur  huer  missere  j  millum  klavfar  oc  os.  v  alna  tre  oc 
þadan  af  stærre.  og  þridiung  j  valagnvpa  fiorum.  hvn  cL  iij 
krossa  [oc  eru  med  tueimur  vnderstodum.  marivskriftt.  ij 
peturs  likneske.  ein  messuklædi.  oc  kalek  sæmilegann.  eitt 
Alltarissklædi  oc  dukar  þar  med.  kertistikur  iij.  kluckur 
iiij.  paxspialld.  glodarker.2) 


126.  8.  Janúar  1478.         á  Munkaþverá. 

Einar  ábóti  á  Munkaþverá  selr  Árna  bónda  Höskuldssyni 
tuttugu  hundruð  í  jörðunni  Vík  á  Seltjarnarnesi  (Reykjavík), 
og  skilr  af  sér  kirkjufyrnd,  fyrir  Tyrfingsstaði  í  Skagafirði. 

AM.  Fasc.  XXIII,  2,  frumrit  á  skinni.  Öll  (6)  innsiglin  eru  dottin 
frá.  Frumritið  átti  fyrrum  séra  Skúli  Dorláksson  á  Grenjaðarstað.  — 
AM.  Apogr.  176. 

bref  vm  tyrfingsstadi  ok  uik.3) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
erlendr  prestvr  broddason  ok  are  diakne  olafsson.  þorleifvr 
arnason  grimvr  arngrimsson  grimur  gvdmvnzson  ok  ion  þor- 
steinsson  kvediv  gvds  og  sina  kvnnigt  giorande  ath  þa  er 
lidith  var  fra  hingatbvrd  vors  herra  ihesv  christi  þvsvnd  ok 
cccc  lxx  ok  atta  aar  aa  mvnkaþvera  íj  eýiafirde  atta  dag  iola4) 
uorvm  uær  íj  hia  saavm  ok  heyrdvm  aa  ord  ok  handaband 
einars  aabotha  med  samþykke  hans  conventvbrædra  af  einne 
alfu  ok  arna  bonda  havskvldzsonar  af  annarre  alfv  ath  suo 
fyrir  skildv  ath  einar  abothe  selde  greindvm  arna  xx  hvndr- 
vd  íj  iordvnne  vik  er  liggr  aa  seltiarnarnesi  íj  svnlendinga 
fiordvngi  med  ollvm    þeim   gðgnvm  ok  gædum  sem  greind- 


»)  [^63;  2)  [sleppir  viljandi  268. 

8)  Utan  á  bréfinu  með  gamalii  hendí;  4)  þ.  e.  1.  Janúar. 


128  BJARNAMÁL   OG   BJÖRNSSONA.  1478. 

vm  iardar  parthe  fyllger  ath  fornv  ok  nyio  ok  klavstrid 
vard  fremz  eigande  ath.  sagde  aabothenn  ath  graftrar1)  kirkiv 
skylld  vere  aa  iordenne  vik  ok  skilde  af  ser  ath  suara  fyrnd 
ok  ollvm  reikninge  aa  henne  nema  þeim  iiii  kvgilldvm  er 
þar  fýlgia.  her  íj  mot  gaf  títtnefndvr  arne  einari  aabotha 
ok  klavstrenv  aa  mvnkaþvera  iordina  thyríingsstade  er  liggr 
íj  skagafirde  íj  silfararstada1)  kirkiv  sokn  med  ollvm  þeim 
gognvm  ok  gædvm  sem  greindri  iordv  fýllger  ok  fyllgt  hef- 
er  ath  fornv  ok  nyiv  og  hann  vard  fremzt  eigande  ath. 
skyllde  hvor  svara  lagarifttingv  aa  þeirre  iordv  er  sellde  ok 
hvor  hallda  til  laga  þeirre  iordv  er  keypti.  ok  til  sanninda 
her  vm  settvm  ver  fyrr  sagder  menn  vor  incigli  fyrir  þetta 
bref  skrifad  aa  mvnkaþvera  fimtadagenn  næsta  efter  iol  aa 
sama  dri  sem  fyrr  seger. 


127.  14.  Feforúar  1478.  á  Reykkolum. 

Yitnisbueðakbréf  um  bókareið  að  því  fyrir  Þorleifi  Björns- 
syni  hirðstjóra  norðan  og  vestan  á  íslandi,  ad  Bjarni  Þórar- 
insson  hefði  sagt  við  Þorleif,  að  hann  skylldi  aldrei  þurfa 
að  trúa  sér,  ef  hann  slyppi,  hversu  fögru,  sem  hann  lofaði 
honum. 

Kriegora  sifn  2.  4to,  bls.  355—357,   með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700,  eptir  trans8kr.  frá  5.  Júlí  1490. 

Þad  giorum  vit  Bryniolfur  Jonsson  og  Kolbeirn  Þor- 
olfsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefi. 
ad  vid  vorum  þar  i  hid.  og  heyrdum  d.  at  Viliamur1)  Jouz- 
son  og  Eyolfur  Eivensson2)  soru  fullaíi  Bokareid  fyrir  Þor- 
leifi  Biornssyni  hirdstiora  nordaii  og  vestafi  d  Jslandi  ad 
Biarni  Þorarinsson  hefdi  talad  þeim  ordum  til  Þorleifz  Biorns- 
sonar.  ad  ddurnefndur  Þorleifur  skylldi  alldrei  þurfa  (ad)  trua 
sier  ef  hann  slippi.  hversu  fðgru  sem  hann  lofadi  honum. 
þa  skylldi  hann  þad  alldrei  hallda  þar  eptir.  Og  til  sann- 
inda  hier  um  settum  vid  fyrnefndir  menn  ockur  Jnsigli  fyr- 

J)   Svo;  2)  þ.  e.  Eyvindsson. 


1478.  <      TESTAMENTISBRÉF.  129 

ir  þetta  bref.  er  skrifad  var  d  Keykholum  d  Eeykianesi  d 
laugardæginn  uæsta  eptir  Sancte  Skolastike  virginis  et1) 
martiris.  þa  er  lidid  var  fról  híngadburd  vors  herra  Jhesu 
christi  CD.  cccc.  [Ixx.  og  atta  dr.2) 


128.  7.  Apríl  1478.         á  Möðruvölluni. 

Tbstambntisbkép  Magnúsar  prests  Einarssonar. 

AM.  Fasc.  XXIII,  21,  frumrit  á  skinci  frá  Staðarhóíi,    nokkuð  göt- 
ugt.     Iunsigiið  er  dottið  frá.  —  Apogr.  1487. 

Gamallt  Testamenta  brief3). 
Jn  nomine  domini  amen. 

ggh  magnus  prestur  einarsson  heill  ath  vithe  ok  skyn- 
seme  enn  nauckut  siukur  j  likama.  Gefur  mik  ok  mina 
saaljvalldh  ok  vardueizlu  almdttigs  guds  ok  hans  bledzudu 
modhr  jungfrv  sancte  marie  ok  bæna  fulltingh  sancte  micha- 
elis  haufut  £ingils  ok  allra  guds  eingla.  sancte  peturs  ok 
allra  gudz  postola,  iohannis  baptista  ok  hins  helga  jons  hola- 
biskups  ok  goda  gudmundar  biskups.  Sancte  martinus  grchi- 
biskups  ok  allra  guds  heilagra  manna  ok  hiér  med  kys  ek 
likama  minura  legstadh  ath  haufudkirkiunne  ai  hoolum  þar 
sem  biskupin  edur  hennar  formenn  íirir  gudskylld4)  uilia 
til  skipa.  hier  med  gefur  ek  kirkiucne  til  æíinlegrar  eignar 
íimm  kugillde.  ij  hia  petre  bryniolfssyne  ok  þriv  hia  þor- 
geire  þorsteinssyne. 

CDinum  herra  biskupinum  kross  med  feste  ef  hann  vill 
syngia  mig  til  molldar. 

Gudrunu  jonsdottur  brodrdottur  minne  .x.  hundrut  j 
jaurdune  hole  j  sæmundarhlíjd  ok  mannz  hlut  er  ek  eigur 
von  íirir  sunnan. 

sira  arnoddi  brodr  minum  kapu. 

jone  brodr  minum  stack  bldn. 


J)  "v^  hdr.  =  &. ;   2)  [og  attatijger  ára  hvidr.,   en  Árni  Magnúeson 
leiðréttir,    án  efa  eptir  frurariti  bréfsins,   þótt  nú  sé  það  týnt,  og  setur 
áspássíu  „corrige  1478";  3)  Utan  á  bréfinu  meðhendi  frá  17.öld;  4)  Svo. 
Dipl.  isl.  VI.  B.  9 


130  TESTAMENTISBRÉF.      •  1478. 

Jorunne  asbiarnardottur  kugilldi  er  stendr  hiaa  paale 
bonda, 

hustrv  margrethu  vigfusdottur  skipit  ok  kapla  mina 
alla  sem  ek  aa  j  eyiafirdi  v.  eru  þeir  þo  golldner  meir  enn 
gefner.  þuiat  vpp  aa  niaurg  ar  hefer  ek  verit  hennar  omaghi 
saker  mins  krankleika.  sem  íleire  adrer  miner  fatæker  frænd- 
ur  er  hun  hefer  íirir  gudskylld1)  ok  mina  vid  hialpad.  sem 
gud  lavne  henne.  ok  hier  til  skipar  ek  henne  aasaudar  ku- 
gillde  hiaa  magnuse  bonda  brandzsyni.  firir  þann  vmbuningh 
sem  mier  ber  at  hafa  til  molldar. 

markuse  magnussyne  .xx.  alner  j  sama  stad. 

þuride  paalmadottur  atian  alner  firir  þionusto  sina.  hia 
þordi  siguazsyne. 

biorgu  frændkono  sine1)  .xx.  alner.  hia  pale  bonda, 

kirkiunne  sancte  martinus  heima  a  maudrvvollum  ok 
sira  klængi  ordubok  mina. 

gnn  þat  sem  afhlaups  verdur  skipar  ek  at  skiptizt  med 
fatækum  monnum.  skal  nu  þesse  minn  gerningnr  standa 
obrigdiliga  ok  bydh  ek  erfingium  minum  at  luka  ok  hallda 
þessa  alla  mina  skipan  ok  gerd  epter  skipan  heilagra  laga 
suo  sem  þeir  uilia  fordaz  haska  sinna  salna.  skulu  þeir  allir 
peningar  lukter  ok  afhenter  i  sierhuerium  stad.  sem  ek  hef- 
er  skipat  edur  stadt  radh  firir  gert  at  næstum  fardaugum. 
Bidur  ek  vm  alla  ok  sierhuern  lærdan  mann  ok  einkanliga 
vorn  andaligan  faudur  biskup  olaf  ok  alla  hola  stadar  kirkiu 
formenn  ok  alla  leikmenn  sierliga  minn  kæra  husbonda  sem 
leinge  hefer  verit  hustrv  margretu  ok  alla  mina  vine  ok 
ovine.  einkum  ok  fatæka  menn  guds  ath  þeir  ok  sierhuer 
gere  firir  gudskylld1),  ok  firirgefe  mier.  vil  eg  ok  giarna  aull- 
um  firirgefa  huad  huerr  hefer  med  mic  brotid.  þackar  ek 
aullum  minum  vinum  allarl  þann  goda  sem  þeir  hafa  mic 
til  gert  ok  bidit  nu  firir  mier  til  guds  med  einne  pater 
noster  ok  versinu  aue  maria.  ok  finnumzt  j  paradiso  med 
glede  allir  saman  firir  myskunardom  vors  herra  ihesu  christi. 
bidur  eg  vm  almattigan  gud  at  þat  komi  fyrst  ok  sidazt  til 
hialpar  þeim  aullum  sem  mier  syna  ok  gera  til  goda  ok 
*)  Svo. 


1478.  SAMNINGR  KONUNGA.  -  TRANSKRIPT.  131 

min(n)i  syndugri  saltilfridar  ok  nada  suo  alldri  þrotni  enn 
þeim  til  syndalausnar  ok  gledi  af  lifanda  gudssyne  jhesu 
christo  er  med  fedur  ok  helgum  anda  lifer  ok  riker  vm 
allder  allda  verallda. 

ok  til  sannennda  hier  vm  setta  eg  mitth  innscigli  íirir 
þetta  testamentumbref  skrifat  a  maudruuaullum  j  eyiaíirdi 
þridivdagin  sidazta  j  vetri  Anno  domini  CD°  cd°  lxx°  viij0. 


129.  26.  Apríl  14?8.  í  Westminster. 

Keistján  Danakonungr  fyrsti  og  Edvard  Einglakonungr 
fjórði  endrnýja  samning  sinn  frá  1.  Maí  1473  og  16.  Marts 
1476. 

Rymeri  Foedera,  ed.  Holraes  V,  III,  81—82. 

4.  Difíinitum  est,  quod  intra  Biennium  antedictum  &c. 
[Orðrétt  samhljóða  samningnum  frá  1.  Maí  1473,  DI,  V,  Nr.  618]. 

Teste  Rege  apud  Westmonasterium,  vicesimo  Sexto  Die 
Aprilis  [Anno  Eegni  nostri  xviij.0] 


130.  2S.  Apríl  1478.        á  Ingjaldskvoli. 

Tbansskbiptabbbéf. 

AM.  Apogr.  2277.  „Ex  originali  Hiardarholtensi.  accuratissioie"  (AM.). 
Jnnsiglin  voru  öll  dottin  frá  og  bréfið  grautíúið. 

Þat  giorum  uærþorlakr  diakni  palsson.  naríi  þorjValds]1) 
son.  sigmundur  ionsson.  þorlakur  grimsson.  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  uoru  breíi  ad  uær  hofum  sééd  og  yfer- 
lesit  so  latanda  domsbref  med  þeirr[a  heijlum  og  oskoddum 
hangandi  inzciglum  ord  epter  ord  sem  hier  seigir. 

[Hér  kemr  dómr  um  Hjarðarholt  frá  30.  Julí  1464,  DI,  V,  Nr.  376]. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  uær  fyrrnefnder  menn 

uor  inncigli  íirir  þetta   transskriptarbref   skrifat  a  jngialls- 

l)  „Residui  ductus  literarum  i  originalnum  syna  nockurn  veigen,  ad 
helldur  hafi  hisr  jwrlaks  etaðeð  enn  þorsteiriB.  þo  er  eckert  þar  um  ad 
fyllyrda"  (AM.).  En  hér  hefir  án  efa  staðið  þorvalds,  því  þetta  mun 
vera  Narfi  Þorvaldsson  á  Narfaeyri,  sem  kemur  við  mörg  bréf  á  þessuin 
timum. 


132  SKIPTI  EPTIR  JÓN  ÁSGEIRSSON.  1478. 

huoli  a  snæfellsnesi  þridiudag  hinn  næsta1)  festnm  apostolor- 
uni  philippi  et  iacobi  anno  domini  CD.°  cd.°  lxx.°  octauo. 


131.  5.  Maí  1478.  í  Hyammi. 

Samningk  þeirra  bræðra  Guðna,  Orms  og  Páls  um  skipti 
eptir  foreldra  sína,  Jón  heitinn  Ásgeirsson  og  Kristínu  Guðna- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XXIII,  16,  frumritið  á  skinni.  Öll  (3)  innsigliu  eru 
dottin  frá.  —  Apogr.  809. 

Vitnesburder  vm  skiptti  þeir(ra)  brædra  Gudna  Jonssonar 
Orms  og  Páls2). 
Þat  giorum  uæn  þorgils  jonson  íinnbiorn  branzson  ok 
knauR  þordarson  godvm  monnum  viturlegt  med  þessu  woro 
opnu  breíi  aa  stranzelium  j  miouafirde  j  augr  kirkiusokn 
þridiudaginn  næsta  íirir  jonsmessu  holabiskups  þa  en  lidit 
uar  fra  hingatburd  uors  hesa  jesv  christi  þusund  fiaugr 
hundrud  lxx  ok  atta  an.8)  uorum  uæR  j  hia.  saum  ok  heyrd- 
um  aa  ord  ok  haudaband  þessasa  manna  gudina  jonsonar  af 
einne  alfu  enn  orms  jonsonar  ok  pals  jonsonar  af  annaRe 
ath  suo  íirir  skildu  ath  fyrrgreinder  þrir  brædur  jatudu  ok 
lofudu  huerr  firir  sig  ath  hallda  sin  j  millum  íirir  Riett 
lagaskipte  æfenlega  íirir  sig  og  sitt  afspringe  þeir  ormr  jon- 
son  ök  pall  jonson  íirir  sig  þa  peninga  sem  þa  stodu  til  j 
augri  j  isafirde  ok  þar  med  fylgdu  j  faustu  ok  lausu  epter 
faudr  þeirra  jon  heitenn  asgeirson  og  modr  þefrra  kristinu 
gudinadottur.  en  gudine  jonson  firir  sig  þa  peninga  er  hon- 
um  uoru  heiman  gefner  j  fystu  til  giptingar.  lofudu  þeir  ath 
hallda  þetta  hueR  uid  annann  ok  þetta  skyllde  eingenn  þeira 
uid  annann  Riufa  edr  nofsmenn  til  fa.  Ok  til  sannenda  hier 
um  settum  uæR  fyrrnefnder  menn  uor  jnnsigle  firir  þetta 
opid  bref  skrifat  j  huamme  j  huamsueit  þridiudaginn  næsta 

2)  „Hier  vantar  eitt  ord,  sem  vered  befur  firir  eda  epter.  þad  vant- 
ar  cins  i  originalenn"  (AM.).  Sá  þriðjudagr,  sem  næstr  er  tveggja- 
postulamessu  er  þriðjudaginn  fyrir  hana :  28.  Apr.;  þriðjudagrinn  næsti 
eptir  er  5.  Maí ;  2)  Utan  á  bréfinu  nieð  hendi  Eggerts  iögmanns  Hannes- 
eonar ;  8)  þ.  e.  21.  Apríl. 


1478.  KVITTUNARBRÉF.  133 

firir  festum  jobannes   apostoli  ante  portam  latinam  aa  sama 
are  sem  fýa  seger. 


132.  15.  Maí  1478.  í  Laufási. 

Þoekbll  prestr  Guðbjartsson  kvittar  Magnús  Þorkelsson  son 
sinn  af  ráðsmanns  staríi  í  Laufási. 

AM.  Fasc.  XXIII,  13,  frumrit  á  skýini  með  ósköddaðu  inusigli  séra 
Þorkels. 

Þetta  eru  skridubref  j  Beykiadal.1) 
Þat  giori  ek  þorkell  prestur  gudbiarttzson  godhum  monn- 
um  viturligtt  med  þessu  mino  oppno  brefui.  Saker  þess  at 
ek  hefui  sett  oc  skipat  CDagnus  þorkelsson  son  minn  Roaz- 
mann  j  læfaasi  j  eýiafirdi  oá  minum  stadh  er  mier  berr  ath 
hallda  heima  oa  stadnum  oc  suo  annarstadar  at  wtbuum 
minum  landskýlldum  bufiarleigum  kauppgiolldum  wtlaatum 
oc  inntecktum  oc  suo  aullum  odrum  stadarins  penningum 
oc  minum  faustum  oc  larsum  kuicum  oc  daudum  fridum  oc 
ofridum  huar  hann  kann  þa  vpp  fretta.  hefuer  hann  giortt 
mier  fullan  oc  allan  reikningskap  suo  niier  vel  nægir.  Oc 
þui  giori  ek  oadr  nefndur  þorkell  prestr  fýrrgreinndan  CDagn- 
us  aullungis  kuittan  oc  aakærulausan  firir  mier  oc  minum 
la^gligum  efterkomendum  firir  allan  þann  tima  sem  hefuer  j 
þessi  minni  þionustu  stadit  oc  til  þess  tima  sem  nu  er  komit. 
firirbýd  ek  hueriom  manni  hann  at  hindra  edr  oasaka  vm 
aadur  sagdan  reickning  oc  Eoazmanzstarf.  Oc  til  sanninda 
her  vm  setti  ek  mitt  innsigli  fyrir  þetta  kuittunarbref  sem 
giortt  var  ox  grýtubacka  j  Iwfdahuerfui  sancte  halluardz- 
messo  dagh.  þa  er  lidit  var  fra  hingatburdh  voars  herra 
ihesu  christi  þwshundrut  fiogur  hundruth  siartiger  oc  oatta  oar. 


133.  2.  Júní  1478.  í  Hítardal. 

Gteímr  Aronsson  selr  Guðna  Jónssyni   hálfa  jörðina  Hersey 
fyrir  Mýrum  fyrir  tuttugu  og  fimm  hundruð  í  lausafé. 

x)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1600. 


134  HJÖRSEYJARBRÉF.  1478. 

AM.  Apogr.  5584  rceð  hendi    Jóna   Magnúesonar  bróður  Árna   „Ex 
originalí  a  pergament". 

Þat  giorum  uær  sigurdur  prestr  jonsson.  oddr  diakne 
bergson.  jngimundr  jonson.  þordr  jonson  ok  þorgils  jonson 
leikmenn.  godum  maunnum  uitrlegt  med  þessu  uoru  opnu 
breíi  jn  festo  germani  episcopi  et  confessoress1)  þa  en  lidit 
var  fra  hingatburd  vors  he^a  jesu  christi  CD.  cccc.  Ixx  ok 
atta  aR  aa  aukrum  j  hraunhrepp  aa  myrum.  uorum  uær  i  hia 
saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  gud- 
ina  jonsonar  af  einne  alfu  enn  griras  aronsonar  af  annaRe 
ath  suo  fyrir  skildu  ath  greindr  grimur  aRonson  sellde  nefnd- 
um  gudina  jonssyne  halfa  hersey  er  liggr  fyrir  myrum  j 
hraunhrepp  honum  til  frials  forRædis  ok  æíinlegrar  eignar 
undan  sier  ok  sinum  eríingium  en  under  optnefndaii  gudina 
ok  hans  eríingia  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum. 
Rekum  ok  Renningum  uautnum  ok  ueidestaudum  teiguni  ok 
taudum  tollum  ok  tilgiofum  ok  aullum  þcim  eignum  ok 
uramerkium.  er  adur  greindre  halfri  jordu  fylger  ok  fylgt 
hefer  ath  fornU  ok  nýu  ok  optnefndur  grimur  hefer  fremst 
eigande  ath  ordit  med  þeim  tueimur  jordum  er  kirkiunne  j 
optnefndre  hersey  til  heýra  ok  suo  heita  sel  ok  hamurendar2) 
huara  þeirra  um  sig  med  þeim  ummerkium  eR  adurgreind- 
um  halfum  jordum  tilheyra  fylger  ok  fylgia  aa  ath  fornu  ok 
nyu  aullu  tilteknu  enn  aungu  fra.  ok  aullu  þui  fie  sem 
íinnatz  kynne  j  optnefndum  halfum  jordum  ok  aa.  nema  laug- 
leger  kennendur  yrde  til  ath  laugum.  hier  i  mote  gaf  opt- 
nefndr  gudine  jonson  adrnefndum  grime  aronsyne  .v.  hundr- 
ut  ok  .xx.  med  þessum  fridleika.  xij.  malnytu  kugillde.  fiaug- 
ur  haustlagz  kugillde.  þreuett  naut  til  kugilldes  ok  suo  virt 
aunnR  hundrut.  ok  fiaugr  vorlagx  kugillde  i  aullu  gangande 
fie  ok  fimm  hundrut  ofrid  þaR  i  greind  ij  hundrut  i  kaupl- 
ura.  tuær  uoder  i  hundrat  ok  ij  hundrut  þessum  jamvird. 
skylldu  þesseR  peningar  alleR  goldner  ath  næstum  fardaug- 
um  efterkomandum.  vnderbattz  títtnefndur  gudine  jonsson 
sig    ath  suara    kirkiunnar   instædu   ath    halfu  ok  porcio  af 

*)  þ.  e.  28.  Maí.  2)  Svo, 


1478.  ARFR  EPTIR  EYJÓLF  ARNFINNON.  135 

tittnefndri  iordu  herseý  vppaa  .xl.  vetur  þott  so  leinge  hefdi 
oreiknat  verit  ok  fyrnd  aa  kirkiunni  þeirre  sem  nu  var. 
skylldi  títtnefndur  grimur  diironsson  snara  lagariptingum  oa 
títtnefndri  iordu  hersey  enn  þrattnefndur  gudine  hallda  til 
laga.  ok  til  saninda  hier  um  settum  uær  fýrnefnder  men 
vor  insigli  fyrir  þetta  jardakavps  bref  skrifat  i  hitardal  in 
festo  marccellini  et  petri  sama  are  sem  fýrr  seger. 


134.  13.  Júní  1478.  á  Þverá. 

Tylftakdómr,  útnefndr  af  Finnboga  Jónssyni  sýslumanni  í 
Þingeyrarþingi,  um  ákæru  Hrafns  Brandssonar  til  Guðna 
Eyjólfssonar,  að  Guðni  hefði  ólöglega  haldið  þeim  peningum, 
er  Margrétu  konu  Hrafns  hefðu  til  erfða  fallið  eptir  Eyjólf 
Arníinnsson  föður  sinn. 

AM.  Apogr.  5603  með    hendi   Jóns  Magnússonar  bróður  Árna    „Ex 
originali  á  kalfakinn". 

Ollvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  asgrimr  þorkielsson  hakon  hallsson  tomas  sveinbiarn- 
arson  magnus  geirsson  arnor  biornsson  jon  vermundzson 
arnor  magnusson  þordr  arnbiarnarson  þordr  magnusson  as- 
grimr  hardbeinsson .  einar  ionsson  og  sverer  þordarson 
q(uediu)  guds  og  sina  kunnigt  giorande  at  þaa  lidet  var  fra 
hingatbvrd  vors  hera  ihesv  christi  m  cccc  lxx  og  viij  ar 
a  faustvdagin  næsta  epter  jons  (Desso  biskups1)  aa  hellga- 
stavdvm  i  reýkiadal  aa  þingstad  ret(t)vm  vorvm  ver  i  dom 
nef(n)der  af  ærligvm  manne  íinboga  jonssyne  er  þa  hafde 
kongsins  syslv  og  vmbod  i  þingeýarþínge  ath  dæma  vm  þa 
aakiærv  er  rafn  brandzson  kiærde  þaa  þar  til  gudna  eýiolfs- 
sonar  at  hann  hefde  olavgliga  i  settid  og  ath  sier  tekit 
þaa  peninga  sem  margretu  eýiolfsdottur  konv  hans  hafde  til 
erfdar  fallit  epter  faudur  sin  eyiolf  arníinzson  og  eigie  til 
lavgligra  skiptta  fram  lagt  vid  adr  nefnda  margretu  og  hann 
hefde  þessa  hans  og  henar  peninga  haft  og  haldet  vm  tvena 
tolf  manade  i  eyngu  hans  frelsi.    var  þar  svarit  af  tveimur 

*)  þ.  e.  24.  April. 


136.  ARFREPTIR  EYJÓLF  ARNFINNSSON.  1478. 

skilrikvm  vottvm  ath  þeir  vorv  þar  hia  og  heyrdv  aa  j  nessi 
j  havfdahverfvi  sem  stod  og  staded  hafde  bunadur  eýiolfs 
arníindzsonar  a  lavgardagin  j  paskavikv1)  innan  þeirrar 
siðu(n)dar  sem  eyiolfur  arnfindzson  hafde  deýd  ath  margret 
dotter  hans  lýste  sig  þar  lavgarfa  epter  eyolf  arníindzson 
favdr  sinn  og  beidde  gudna  brodur  sinn  framlags  og  laga- 
skiptis  a  avllvm  þeim  peningvm  sem  fallit  hafde  i  erfd  ept- 
er  eýolf  arnfindzson  faudr  þeira  en  gudne  sagde  þa  nei  til. 
sva  og  heyrdu  þeir  at  hvn  beidedz  þar  þa  ath  taka  vid 
þeim  peningvm  sem  henni  bæri  til  eignar  og  arífs  epter 
faudur  sin  og  fiek  eige.  var  og  þat  svarit  af  tve(i)mum2)  skil- 
rikum  vottvm  ath  greindvr  rafn  braudzson  hefde  beidzst 
lagaskipta  og  framlags  ailra  adrnef(n)dra  peninga  af  fýrsavgd- 
vm  gudua  eyiolfssyne  og  adrnefndr  rafn  hefdi  lýst  þvi  fyrir 
optnefndum  gudna  ath  hann  hielde  og  hefdc  haldid  þessa 
greinda  peninga  i  eyngu  sinv  frelssi.  sua  og  eige  sidr  var 
þar  svarit  af  tveimur  skilrikum  monnum  ath  opt  nef(nd)ur 
rafn  hefde  stefnt  gudna  eyiolfssýne  i  sag(d)an  stad  og  dag 
fyrir  allar  adrgreindar  sakier  og  tittnefndvr  rafn  hefde 
þessa  stefnu  vpplesit  fyrir  kalldyrum  og  kirkivdyrum  aa 
grytubakka  j  haufdahverfi  þo  at  þeir  vissv  eige  hvart  gudne 
var  sua  nær  ath  hann  mætte  þessa  stefnv  heýra  edr  eige 
þvi  ath  þesser  fyrgreinder  menn  saugdv  bæde  hafa  læst(a) 
verit  kirkivna  og  gardin  j  þann  sama  tima.  Nv  saker  þess 
ath  þat  var  eigi  svarit  ath  gudne  hefde  sva  nær  verit  ath 
hanu  hefde  þessa  greinda  stefnu  matt  heyra  ef  hann  villde 
kunnum  vier  þvi  eige  þessa  fyr  sag(d)a  stefnv  iaugliga  ath 
dæma.  þotti  oss  þat  svarligadz  at  hvn  skodadidz  og  ran- 
sakadidz  af  laugmanni  og  laugrct(t)umomium  aa  alþingi  i 
laugret(t)v  hvart.  sva  vord(n)ar  stefnur  skylde  fyrir  lavg 
ganga  edr  eige.  Og  til  sanninda  hier  vm  settu  vier  fýr 
nef(n)der  menn  vor  insiglee2)  fyrir  þetta  bref  skrifat  aa  þueraa 
i  laxardal  aa  lavgardagin  fyrir  bottolfs  vauku  aa  sama  arri2) 
sem  fýr  seiger. 


*)  Eyjólfr  AmfinasB.  hefir  því  dáið  voriö  1476.    2)  Svo. 


1478.  MELSBEÉF  í   MIÐFIRÐI.  137 

135.  n.  Júní  1478.       á  Mel  í  Miðfirði. 

Yitnisbuebr  Árna  Arnbjaraarsonar  um  það,  að  Melr  í  Mið- 
firðí  eigi  allar  Áreingjar,  þrætulancl  milli  Mels  og  Sveðju- 
staða  í  Miðfirði. 

AM.  Fasc.  XXIII,  3,  frumrit  á  skinni,  nokkuð  blakt.  Inusiglið  er 
fyrir  bréfinu.  Frumritið  átti  Þórðr  Þorleifsson  á  Kirkjubæjarklaustri. — 
AM.  Apogr.  3744,  afskript  staðfest  í  Skálholti  l±  Dec.  1707  af  Magnusi 
Markússyni,  Arngiími  Bjarnasyni,  Snorra  Jónssyni  og  Þórði  Þjrðarsyni. 

landamerkiabref  i  millum  sueigist(ada)1)  og 
suertingsta(da)2). 
Þat  giorer  ek  arne  arnbiarnarson  godum  nionnum  uitur- 
ligt  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  ek  uar  þar  j  hia.  sa  og1) 
heyrda  ek  þar  aa  at  bardr  hejtenn  helgason  reid  a  þann 
sama  gard  sem  hann  hiellt  sina  eign  ok1)  lyste  firir  mier 
ath  jon  þordarson  sem  atte  suejdiustadi1)  ok  sellt  hafdi 
bardi  helgasyne  adr  greinda  jord  selde  honum  ejge  lejngra 
enn  aa  þenna  sama  gard  sem  þa  stod  hann  a  og1)  r.ordan 
gejngur  fram  j  ana  aurida  aa  ok1)  þadan  rettsynis  nordur 
epter  ase  þeim  er  calladur  er  hrisas  ok  þadan  j  uestanuertt 
holt  þat  er  torfholt  er  callad.  bio  eg  þrettan  uetur  a  suert- 
ingxstodum  ok  hafda  eg  j  lani  melsmanna  þann  sama  eingia 
tejg  sem  þormodr  gudmundsson  helldr  nu  sina  ejgn  med 
suejustodum1)  og  fann  bardur  alldri  ath.  hier  med  er  ek 
barnfæddur  a  mel  j  midfirde  og  suo  hefe  eg  uerit  j  þeim 
sama  hrepp  meir  enn  fioritiger  uetra.  ueit  eg  eige  sannara 
bædi  firir  gudi  og  monnum  enn3)  mels  kirkja  eigur  allar 
aareingiar  og  alldrcgi  hefer  eg  heyrt  þar  tuimæli  aa.  fyr  enn 
þeir  gunnar  brandzson  og  þormodur  gudmundsson  attu  jord- 
ina  sueidiustadi1).  uil  eg  hier  suerja  efter  ef  þurfa  þicker. 
Og  til  sanni(n)da  hier  um  setta  ek  mitt  jnsigle  firir  þetta 
uitnisburdar  bref  g  ort  a  mel  j  midfirde  faustudagen  næsta 
firir  jonsdag  ba^tiste  þaerlidit  uar  fra  hingagt1)  burd  uors 
herra  jhesu  christi  þushund  fiogur  hundrud  siautiger  og 
atta  aar. 


J)  Svo;   2)  Utan  á  bréfiau  með  fornri  hendi;  8)  tvískr. 


138  TRANSKBIPT.  -  EÉTTR  OG  RÁÐSPJÖLL.  1478. 

136.  25.  Júní  1478.  í  Björgvin. 

Transskkiptakbréf. 

Eptir  skjalabðk  íir  safni  J6ns  háyfirdómara  Pétrssonar  með    hendi 
Jóns  lögmanus  Sigurðseonar  ura  1600;  nu  í  Landsbókasafni  858.  4to. 

Wier  Gauti  med  gudz  n&d  Erchebiskup  j  Nidarosi  og 
pavalegz  sætis  Legatus.  [Hans]  med  samre  ncLd  biskup  j 
Biorguin.  Jon  Smior  Riddare  kiennunst  med  þessu  voro  opnu 
brefe  ad  vier  hofum  sied  og  yferlesid  velborinna  manna 
bref  herra  Alfs  knutzsonar.  fyerra  Gauta  Michelssonar  so 
hliodandi  ord  epter  ord  sem  hier  epter  skrifad  stendur. 

[Hér  kemur  kaupmálabréf   Lopts  Orrassonar  og    Gunnhild-ir  Pétrs- 
dóttnr  frá  4.  Febr.  1470,  DI,  V,  Nr.  501]. 

Og  thil  ytre  meir  bewijsingar  heing(i)um  vier  vor  jn- 
sigle  fyrir  nedan  þetta  Transkrifttarbref  sem  skrifat  var  j 
Biorgvin  anno  Domini  1478  dr.  þann  næsta  þorzdag  næstan 
eptter  (Jonsmesso)  baptista. 


137.  30.  Júní  1478  á  Öxarárþingi. 

Alpingisdómk  tólf  manna,  útnefndr  af  Brandi  lögmanni  Jóns- 
syni,  um  ákæru  Jóns  Erlingssonar  til  Vigfúsar  Guðmunds- 
sonar,  að  hann  hefði  legið  Guðrúnu  Erlingsdóttur  skilgetna 
systur  Jóns. 

Advocates  Library  Edinb.  ColLct.  FMagu.  17.  8vo,  bls.  70—71  (= 
21,  8,  5),  skr.  c.  1620  (ártal  misakrifað  1418!).  —  Dómabók  Jóns  laud- 
ritara  Mignú^sonar  og  Þóru  konu  hans,  í  Fol.,  bl.  220,  skr.  c.  1600.  — 
Landsbókasafn  115.  4to  I,  131—132,  með  hendi  séra  Jóns  Haldórssonar 
í  Hítaidil,  c.  1730.  —  AM.196.  4to.  bl.  27b— 28c,  skr.  1669.  —  ÍBfél. 
67.  4to  bl.  ðla— b  „Iclis"  með  heLdi  eéra  Eyjólta  á  Völlum  (d.  1745).— 
Dóinr  þesai  er  auk  þessa  fjölvíða  til  í  dómabókum,  margopt  styttr  alla- 
vega  og  með  raungu  ártali  á  ýmsa  vegu  (stundum  1418  eða  1*15,  sem 
aldrei  fær  stúðizt).  Því,  sem  eru  bersýnilegar  aíbakanir  í  handritunum, 
er  hér  ekki  gaumr  gefinn. 

Dómur  um  rétt  og  ráðspjöll  á  systur  manns. 
Öllum  mönnum  þeim,    sem   þetta  bréf  sjá  eður  heyra, 
senda  Oddur  Pétursson,  Filippus  Sigurðsson,  Gisli  Filippus- 
son,  Stephán  Pórarinsson,  Finnur  Pétursson,  Sigurður  Daða- 


1478.  RÉTTR  OG  RÁÐSPJÖLL.  139 

gon,  Gunnar1)  Jónsson,  ólafur  Sveinsson,  Jón  Þorsteinsson, 
Guðmundur  Stephánsson,  Ingimundur  Finnsson,  Þorleifur 
Gunnsteinsson  kveðju  guðs  og  sína,  kunnigt  gerandi,  að2) 
þá  liðið  var  frá  [hingaðburð  vors  herra  Jesu  Christi3)  M.  CD. 
.LXX  og  viii  ár  á  alménniligu  Öxarárþingí  þriðjudaginn 
næstan  eptir  Pétursmessu  og  Páls  vorum  vér  í  dóm  nefndir 
af  ærligum*)  manni  Brandi  Jónssyni  lögmanni  fyrir2)  norð- 
an  og  vestan  á  Islandi  til  að  dæma  á  milli  þeirra  Jóns  Er- 
lingssonar  og  Vigfúsar  Guðmundssonar,  hverra  svara  eður 
sekta  fyrrnefndur2)  Vigfús  Guðmundsson  yrði  skyldugur  Jóni 
Erlingssyni  fyrir  þá  sök,  er  hann  kærði  til  hans,  að  áður5) 
nefndur  Vigfús  hefði  legið  Guðrúnu  Erlingsdóttur,  skilgetna 
systur  hans.  Nú  af  þvi  að  það6)  var  svarið  þar  fyrir  Brandi 
lögmanni  af  tveinur  skilríkum  mönnum,  að  optnefndur  Jón 
Erlingsson  og  Vigfús  Guðmundsson  hefði7)  lagt  þessi  sín 
mál  til  næsta  Öxarárþings  undir  þann  dóm,  sem  Brandur 
[lögmann  norðan  og  vestan  á  Islandi8)  þar  yíir  nefndi,  því 
dæmdum  vér  fyrr9)  nefndir  dómsmenn  [meðfulludómsatkvæði10) 
optnefndan  Vigfús  þar  lögliga  fyrir  kallaðan,  [og  hann11)  [í 
annari  grein12)  skyldugan  að  gjalda  [þráttnefndum12)  Jóni 
Erlingssyni  svo  marga13)  peninga  í  ráðspjóll  sem  greind 
Guðrún  átti,  þá  [er  áður  greindur14)  Vigfús  Guðmundsson16) 
féll  i  legorðs  sókina  með  henni,  og  hún  hafði  erft  eptir 
föður  sinn  og  móður,  og  svo  [fríða  peninga16)  í  kúgildum 
og  [öðrum  fémunum.17)  En  Jóni  Erlingssyni  dærndum  vér 
.x.  hundruð  í  sinn  rétt.  Skylldu  allir  þessir  peningar  lúkast 
að  næstum  fardögum  heima  undir  Múla  hjá  Jóni  Erlings- 
syni.  Skyldu  þau18)  .x.  hundruð,  [sem  Jóni  voru  dæmd  í 
sinn  rétt  gjaJdast19)  í  öllum  þarfiigum20)  peningum,  þeim 
sem21)  stæði  í  fullum  aurum  eptir  því  sem21)  lögbók  vottar 


J)  196,  115,  67;  Einar  17  (án  efa  rangt);  2)  b.  v.  67;  8)  [lausnar- 
ana  fæðing  67;  4)  heiðurligum  67;  »)  b.  v.  67,  196;  6)  115,  þar  67,  17; 
7)  hafi  17;  8)  [17;  lögmaður  116,  67;  °)  b.  v.  115,  67;  10)  [b.v.  196; 
n)  [vera67;  12)  [b1.  115;  13)  mikla  17;  u)  [67;  nofndur  17;  15)  b.v.115; 
16)  [fríða  67;  frítt  115;  »1.  196;  17)  [67;  öðrum  peningum  llö;  öðru  17; 
18)  þeaei  115;  19)  [lúkast  115;  sem  Jóni  voru  dæmd  lukast  67;  20)bIU5; 
21)  b.  v.  115,  196,  67. 


140  KVITTUNARBRÉF.  1478. 

[um   sakeyri1),    [nema  þráttnefndur  Yigfús  synji  fyrir  leg- 
orðið  lýrittareiði  þar  fyrir  Brandi  lögmanni2). 
[Og  til  sanninda  et  cetera3). 


138.  30.  Júní  1478.  á  Þingvelli. 

Þoeleifb  Björnsson  hirðstjóri  norðan  og  vestan  á  Islandi 
kvittar  Einar  Bjömsson  og  hans  fylgjara  nm  hvað  helzt,  er 
þeir  hafa  brotlegir  orðið  í  Skagafirði. 

Kriegers  safa  2.  4to?  bls.  254—256,  raeð  hendi  Styrs   Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Kvittan  fyrir  Brotum  Einars  Biðmssonar. 
Þad  giðri  eg  Þorleifur  Biörnsson  hirdstiori  nordaii  og 
vestan  d  Jslandi  godum  monnum  viturlegt  med  þessu  mijnu 
opnu  brefi.  ad  eg  medkennist  at  eg  hefi  gefid  Einar  Biörns- 
son  og  alla  hans  fylgiara  kvitta  og  dkiærulausa.  hvad  hellst 
er  þeir  hafa  brotlegir  ordit  j  Skagafyrdi  fyrir  mier  og  ðll- 
um  mijnum  riettum  Eptirkomendum  kongs  umbodsmonnum 
kongdomsins  vegna.  hvad  er  þeir  kunna  brotlegir  ordit  hafa. 
hvert  er  þeir  hafa  brotid  med  ord  edur  verk.  Og  til  sann- 
inda  hier  um  setta  eg  mitt  jnsigli  fyrir  þetta  kvittunarbref 
er  skrifad  var  d  þingvelli  at  ðxard.  þridiudaginn  næsta  ept- 
ir  Pietursmesso  og  Pdlz  um  sumarid.  þd  er  lidid  var  frd 
hingadburd  vors  Herra  Jesu  christi  þusund  .iiij.  hundrud 
siðtijger  og  dtta  dr. 


139.  3.  Jálí  1478.  á  Þingvelli. 

Þobleife  Björnsson  og  Diðrik  Píning,  hirðstjórar  yfir  alt  ís- 
land,  Einar  Björnsson  og  Ólöf  Loptsdóttir  útnefna  tólf  menn 
til  að  virða  peninga  Guðmundar  Arasonar,  er  Björn  Þor- 
leifsson  og  Einar  bróðir  hans  höfðu  að  sér  tekið. 

AM.  Faec.  LXV,  11,  eptir  transskripti  á  skinni  gerðu  12.  Júlí  1490. 


l)  [sl.  67;  2)  þl.  115;  3)  þl.  196,  67. 


1478.  GUÐMUNDARMÁL.  141 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  eda  heyra 
sennda  eigill  grimsson  oddr  petursson  filpus  sigurdsson  gisli 
filipusson  finnr  petursson  halldor  hackonarson  jngimundr 
finnsson  stefan  þorarinsson  sygurdr  dadason  halldor  sumar- 
leidason1)  gunnsteinn  jsleiksson  og  fusi  petursson  kuediu  gudz 
og  sína  kvnigt  geranndi  at  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd 
vors  herra  jesu  christi  (D.  cccc.  Ixx  og  viij  ar  faustudagin 
næsta  epter  petursCDesso  og  pals  um  sumarid  aa  þinguelle 
a1)  auxaraa  uorum  uær  nefnder  og  bedner  af  þorleifi 
biornnssynne  og  didreck  piningh  hirdstiorum  yfer  allt  js- 
lannd  so  og  hustru  olofu  lofsdottur  og  einare  biornnssyne 
at  reikna  og  samantaka  alla  þa  peDÍnga  sem  biornn  heitin 
þorleifsson  og  einar  heitin  broder  hans  haufdu  at  sier  tecid 
epter  gudmund  heitin  arason  j  iardagozsi  huersu  micid  þat 
reiknadizt  allt  saman.  er  hann  hafdi  med  farid  so  ei  sijdr 
skylldum  uær  skoda  (og)  reikna  huat  oss  synndizt  rettligt 
at  aptur  skylldi  gannga  at  riettri  taulu  af  þessum  pening- 
um  ef  hwer  hefdi  sitt  epter  laugum  þat  er  hann  hefir  rang- 
liga  halldit.  Nw  af  þui  at  uær  heyrdum  at  þær  uoro  CDarg- 
ar  jarder  er  hann  hafdi  orettiliga  feingit  og  aungua  pen- 
inga  firir  golldit  so  og  huersu  dyrar  þær  uoro  eda  huar 
þær  liggia  og  so  þær  hann  atti  sialfur  þa  hofum  uær  reikn- 
að  hæd  a  ollum  peningum  og  so  huat  aptur  skylldi  gannga 
at  riettri  taulu  epter  þui  sem  hier  stenndr  j  þessum  uorum 
reikningi  sem  hier  er  med  fest(r)  uoro  brefi.  Og  til  sann- 
inda  hier  um  settum  uær  fyrr  nefnnder  menn  uor  jnncigli 
firir  þetta  reikningsbref  og  skodunar  skrifat  j  sama  stad 
deigi  og  ari  sem  fyrr  seiger. 


140.  [3.  Jálí  1478.  á  Þingvelli]. 

Skeá  um  dýrleika  á  þeim  jörðum  Guðmundar  Arasonar  ríka 
á  Reykhólum,  sem  voru  ranglega  haldnar  og  leggja  skyldi 
aptr. 

AM.  Fasc.  LXV,  11,  transskript  á  skinni  frá  12.  Julí  1490. 
l)  Svo. 


142  GUÐMUNDARMÁL.  1478. 

Þetta  er  dyrleiki  a  jordum  þeim  sem  aptur  uoro  lagdar 

fell  j  kollafirdi  lxc. 

fiardarhorn  ij  anuat  xvj.  c.  enn  annat.  xij.  c. 

liufustader  atta.  c. 

hella  viij1).  c. 

reyckiafiordr  fiorum  hundrudum  og  xx. 

kios  viij.  c. 

borg  xvj.  c. 

jngunarstader  .xij.  c. 

CDidianes.  ij.  c.  fatt  j  fimtigi.  c. 

hamarland.  xij.  c. 

botn  .xxx.  c. 

eysteins  eyr  atian  .c. 

huersta.  xuj  .c.  og  xx. 

dugansdalur  .ij.  c.  fatt  j  fimtigi  hunndrada. 

hrisdalur  .xx.  c.  . 

kirkiuboll  .xxx.  hundrud  er  liggr  j  feizdal. 

backi  og  holl  .xx.  hundrudum  huor. 

raudzdalur  enn  nedri  .xx.  hundrud. 

tunga.  xxx.  hundrada. 

au(s)tmannzdalur  .xij.  c. 

hauckadalur  Ix.  hunndrada. 

kirkiuboll  xxx.  c. 

eyr  fimm  hundrud  og  xx.  j  aununndarfirdi  badar. 

botn  j  patrixfirdi  fiorum  .c.  og  .xx. 

kollzuik  .iiij.  c.  og  xx. 

uazsdalur  atiann  c. 

xv.  c.  j  hrackstaudum. 
reiknazt   þetta   .vj.  c.  hundrada   og  xj.  c.  betur    og  at 
auck  jardirnar  j  kroksfirdi. 

reiknazt   aller   gudmundar   peningar  j  iardagozsi  íx.  c. 
hundrada  og  .xx.  c.  hundrada  og  atta  tiger  hundrada. 

eru  hier  med  peningar   olofar   aradottur   er  jon  dannr 

hefer  nu    at   hallda   huat    er   stenndr    med    brefum.  iiij.  c. 

hunndrada  j  iordum  og  hunndrad  .c.  j  gripum  og  lausagozsi. 

reiknazt   hier   aftur  af  .vj.  c.  hvnndrada  j   [ijordum  er 

*)  er  eitthvað  mÍBakrifað;  á  að  vera  xij. 


1478.  GUÐMUNDARMÁL.  —  MIKLABÆJARRÁN.  143 

avnnger  peningar  hafa  íirir  komit  og  xj.  c.  betnr  og  at  ank 
peningar  olofu  aradottur  .iiij.  c.  hunndrada  j  jordum.  enn 
um  þa  peninga  sem  olof  aradotter  hefer  att  og  biornn  þor- 
leifsson  atti  at  eiga  allar  alaug(u)r  af  fyrr  saugdum  pen- 
ingum  olofar  aradottur  sem  aa  þeim  yrdi  þa  tholdvm  vær 
huat  er  reiknazt  þær  vera  eiga  at  riettri  taulu  med  jnn- 
stædunne  x.  c.  hunndrada  a  fyrstu  vij  arum  enn  oa  audrum 
vij  arum  .xx.  c.  hundrada  med  jnnstædunne  og  þui  meira 
sem  leingur  hefer  stadit  at  samri  taulu  enn  helmingi  meire 
alaugur  aa  hueriu  ari  ef  j  ofrelsi  hefdi  stadit  peningarner. 
þiker  oss  samar  alaug(u)r  eiga  at  vera  aa  allra  annara 
manna  peningum  þeim  sem  ranglega  hafa  halldner  verid  j 
gard  gudmundar  arasonar. 

uar  þessi  uor  reikningur  gior  epter  annara  dandi  manna 
brefum  fram  savgnn  þeirra  þetta  uissu  og  j  reikninginum 
satu  med  oss. 

stenndr  þessi  uor  reikningur  vm  aaiavg(u)rnar  ecki 
leingur  en  til  þess  at  gudmundr  arason  fiell  j  sin  malaferli. 


141.  11.  Júlí  1478.  á  Hólum. 

Sigmunde  prestr  Steinþórsson  setr  Ólafi  biskupi  á  Hólum  til 
panta  jörðina  Flatatungu  í  Skagafirði,  að  dýrleika  tíu  tigi 
hundraða,  fyrir  sektir  við  biskup  út  af  Miklabæjarráni  og 
öðrum  oftekjum,  en  áskilr  sér  lausn  á  jörðunni  innan  þrennra 
tólf  mánaða. 

AM.  Fasc.  XXIII,  5,  frumrit  á  skinni.     Af  5  innsiglum  eru  nú  tvö 
ein  heil  fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3252. 

bref  vm  sira  sigmund  ste^ndorsson1). 
Þath  giorum  vier  sweinbiorn  þordarson  þosteinn  jons- 
son  eirikur  einarsson  ok  nicholas  þormodzsson  prestar  hola- 
biskupsdæmis  ok  jon  þordarson  leikman  godum  monnum  vit- 
urligth  med  þessu  voru  opnu  brefui  ath  þar  voru  vier  j  hia 
sdam  ok  heyrdum  ccl  hia  kalfstodum  j  hialltadaal  fostudagen 

l)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  Guðbrands  biskups,  að  eg  held. 


144  MIKLABÆJARKÁN.  1478. 

fyrir  diuisionem  apostolonim1)  ath  sira  sigmundr  steindþors- 
son  handabandadi  biskup  olaf  hundrut  hundrata  til  fullrar 
eignar  fyrir  þær  seckter  ok  biskupstiunder  sem  hann  var 
honum  skylldugur.  Reider.  forþrot.  hugarmot  ok  ohlydne  sem 
hann  hafdi  honum  sýnt  j  sinum  medferdum.  bædi  þa  er  hann 
tok  mýklabæiar  stad  ok  stadarens  peninga  ok  hiellt  rang- 
ligha  ok  suo  fyrir  íleiri  hans  oftekiur  sem  hann  hafdi  haft 
med  biskupen  ok  heilaga  kirkiu.  Setti  fyrgreindr  sira  sig- 
mundur  adrnéfndum  biskup  olaf  til  panta  j  fýrsagda  pen- 
inga  jordena  flatatungu  er  liggur  j  skagafirde  fyrir  tiutighe 
hundrada  j  suo  matha  ath  hann  skyllde  aftur  leýsa  til  sin 
jordena  fyrir  tiutige  hundrada  jnnan  þriggia  tolf  manada. 
£nn  ef  jorden  væri  þa  eigi  leýst  ok  lukter  aller  peningar 
þa  skyllde  biskup  olaf  ok  heilogh  holakirkia  eignazst  fyr- 
grcinda  jord.  £nn  þo  sumer  pening(ar)  væri  lukter  enn  sum- 
er  eigi  þa  skyllde  biskup  olaf  eignazst  jordena  sem  adr  ok 
luka  aptur  suo  mykla  peninga  sem  hann  hafdi  tekit  ef  eigi 
væri  allir  lukter  skylldi  biskup  olaf  taka  landskylld  hvert 
aar  af  jordunne  þar  til  peningarner  væri  iukter  ok  hier  til 
skyllde  hann  luka  biskupenum  tuttughu  hundrut  j  þarfleg- 
um  peningum  suo  biskupen  sfcyllde  vppbera  fullt  hundrat 
hundrata  sem  fyr  skrifad  stendur.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
settum  vier  fýrnefndir  menn  vor  jncigle  fyrir  þetta  bref 
skrifat  aa  holum  j  hialltadaal  laugardagen  næsta  fyrir  fest- 
um  divisionis  apostolorum  anno  domini  CD°  cd°  lxx°  viij0. 


142.  11.  Júlí  1478.    .  á  Hólum. 

Yitnisbuebaebeéf,  að  Jón  Sigmundsson  hafi  handabandað 
séra  Sigmundi  (Steindórssyni)  föður  sínum  að  pantsetja  0- 
lafi  biskupi  á  Hólum  jörðina  Flatatungu,  en  lausn  skyldi 
heimil  á  jörðunni  í  þrjú  ár. 

AM.  Fasc.  XXIII;  4,  frumrit  á  Bkinni   með   ölium  (5)  innsiglum.  — 
AM.  Apogr.  3266. 

l).Þ.  e.  10.  Julí. 


1478.         FLATATUNGUBBÉF.  -  VITNISBURÐABBRÉF.  145 

vm  flatatungu1). 
Þath  giorum  vier  sueinbiorn  þordarson  þosteinn  jons- 
son  eirikur  einargson  ok  nicholas  þormodzsson  prestar.  ok 
jon  þordarsson  leikman  godum  monnum  uiturligth  med 
þessu  voru  opnv  brefui  ath  þar  voru  vier  j  hia  sdam  ok 
heyrdum  da  hia  kalfstodum  j  hialltadaal  fostudagenn  næsta 
fyrir  divisionem  apostolorum2).  ath  olafur  kodransson  ok  jon 
snorrason  handfestu  biskup  olaf  suo  felldan  uitnisburd  ath 
þar  voru  þeir  j  hia  sav  ok  heyrdv  da  j  videdaalstungu 
þridiudagen  næsta  epter  visitacionem  marie8)  at  jon  sig- 
mundzson  handabandadi  sira  sigmunde  fodur  sinum  ath  hann 
skýllde  frialslegha  megha  pansetia4)  jordena  flatatungu  er 
liggur  j  skagafirde  biskup  olaf  fyrir  þa  peninga  sem  sira 
sigmundur  yrde  skylldugur  biskup  olaf  j  þeirra  sdatt.  ok 
biskupenn  eiga  fýrgreinda  jord  ef  hun  væri  ecki  leyst  jnn- 
an  þriggia  tolf  manada  suo  sem  j  þeirra  saatt  kæmi.  ok  hier 
epter  sogduzt  þeir  vilia  sueria  fullaii  bokareid  ef  þurfua 
þætti.  ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  fyr  nefnder 
menn  vor  jncigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  da  holum  j  hialltaa- 
daal  deghi  sidar  enn  fyrr  seiger  anno  domini  CD°  cd°  lxx°  viij0. 


143.  19.  Júlí  1478.  á  Ökrum. 

Vitnisbueðaebeéf  tveggja  manna,  að  þeir  hafi  séð  bréf 
Bjarnar  Brynjólfssonar,  þar  sem  í  stóð  um  sambeit,  rekstr 
og  slægjulönd  nokkurra  jarða  í  Skagafirði,  og  tilfæra  þeir  það. 

AM.  Apogr.  4107,  með  hendi  Jóna   Magnússonar  bróður  Árna    „Ex 
transscripto  á  kalfskinn". 

Þath  giorum  uid  nicholas  jussason  ok  þordur  halldors- 
son  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefue 
ath  vid  sdaum  ok  heýrdum  yfuerlesit  opit  bref.  med  heilu 
haiiganda  ok  oskoddu  jncigli   biarnar   bryniolfssonar  godrar 


*)   Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    9)   D.  e.  10.  Júlí.    8)  6.  Julí. 
4)  Svo. 

Dipl.  IbI.  VI.  J?.  10 


146  VITNISBURÐARBRÉF.  -  GUÐMUNDARMÁL.  1478. 

minningar.  j  hneriu  stod  j  millum  annara  greina.  ok  suo 
orda  atkuædi  sem  hier  seiger. 

skal  sambeit  med  jordunum  holi  og  grof  uetur  ok  sum- 
ar  huorum  tueggium  ath  skadlausu.  jtem  skal  holl  eiga 
gellíiar  Regsktur  ueturguamlu1)  feé  ok  ellra  suo  martt  sem 
þeim  bunade1)  þarfnar  er  ox  holi  býr  vpp  j  skarda  jarder 
vatzhlid  ok  uaztskard.  jtem  gefur  egh  bænhwsinu  ox  gegn- 
isholi  ok  hinum  heilagha  (Dartino.  þess  bænhuss  patrono. 
grisarholma  er  liggia  wt  af  backa  jord  j  uallaholme  til 
slattar  ok  gardzgiordar.  enn  vollum  til  beitar  adra  tima. 
epter  þni  sem  egh  vard  fremst  eigandi  ath  af  þoruardi 
sighuatzssýne. 

jtem  stod  suo  j  sama  breíi  biarnar  brýniolfssonar.  ath 
ackra  kirkia  skal  eignazst  allan  þann  gellfiár  Rekstr  lamba 
ok  ellra  fiar.  sem  gegnisholl  ok  grof  hafua  catt  a  tiarnar- 
gil.  frateknum  gellnauta  Rekstur. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vid  fýrr  nefnder  menn 
ockur  jncigli  fyrir  þetta  uitnisburdarbref  er  giort  uar  ool 
aukrum  j  blonduhlid.  sunnudaginn  næsta  fyrir  þorlaksmesso 
vm  sumarit  anno  domini  CD°  cd°  lxx°  octauo. 


144.  31.  Julí  1478.  á  In?rjaldslióli. 

Yitnisbukbaebkéf  um  bókareiðslýsingu  Teits  Magnússonar 
fyrir  Haldóri  Þorgeirssyni,  kongs  umboðsmanni  milli  Hítarár 
og  Skraumu,  um  drukknan  Ara  bónda  Guðmundssonar  og 
peningamál  Guðmundar  Arasonar. 

AM.  Fasc.  XXIII,  19,  frumrit  á  skinni.     Annað    innsiglið    er   dott- 
ið  frá. 

uitnisburdarbref  huorsu  langtt  uar  millum  þess  er 

brædurner2)  tooku  reykhola  og  gudmundur 

took  arf  efter  ara8). 


*)  Svo.  9)  fyrst  ritað  „gudmundur",  en  það  dregið  út.  8)  Utan  á 
bréfinu  með  gamalii  hendi.  Þar  stendrogmeð  hendi  frá  c.  1700:  „Eid- 
ur  Teits  Magnussonar  vm  fie  Þorgierdar  hia  Gudmunde  arasine". 


1478.  GUÐMUNDARMÁL.  147 

Þath  giorum  vith  salainon  einarsson  ok  þoraren  hrafu- 
son  godum  (monnum)  viturligth  med  þessu  ockru  opnu  breíi 
at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesv  christi 
þusund  íiogur  hundrud  siotiger  ok  atta  aar  vorum  vith  j 
hia  ok  heyrdum  da.  aa  arnarhole  j  frodar  kirkiu  sokn  fostu- 
dagin  næstan  fyrer  ad  vincula  petri.  at  teitr  magnusson  sor 
fullan  bokareid  fyrer  halldori  þorgeirssyne  er  þa  hafde  syslu 
og1)  kongs  vmbod  j  millum  hitaraar  og2)  skraumv  suo  lat- 
ande.  at  þar  hefde  verit  íimm  vetur  ok  xx  j  mille  þess  at 
are  bonde  gudmundzson  drucknadi  og2)  til  þess  at  biorn 
þorleifsson  ok  einar  þorleifsson  tokv  at  sier  iteykhola. 

Suo  ok  j  annare  grein  sor  nefndr  teitr  at  gudmundr 
arason  hefde  ath  sier  tekit  epter  ara  fodr  sinn  daudan  íimm 
hundruth  hundrada  er  atte  þorgerdr  olafsdotter  moder  olof- 
ar  aradottr  syster2)  gudmundar  arasonar  og2)  halldit  vpp  aa 
íimm  ok  xx  vetr. 

j  þridiv  grein  sor  teitur  þat  at  nefnd  þorgerdr  beidde 
at  gudmundr  arason  skyllde  aptur  leggia  þessa  sina  pen- 
inga  íimm  hundrut  hundrada  en  hun  hefde   aungua    feingit. 

j  fiordu  grein  sor  teitr  þat  at  halldor  jonsson  hefdi 
lyst  þui  fyrer  sier  ok  fleirum  monnum  adrom2)  ad  hann 
hefdi  verit  under  núpe  þaa  biorn  jonson  bonde  adur  nefndr- 
ar  þorgerdar  olafsdottur  beid(d)e  ok  krafde  gudmund  ara- 
son  þeirra  fimm  hunndruth  hundrada  sem  þorgerdr  kona 
hans  atte  j  gard  gudmundar  arasonar  en  gudmundur  hafde 
sagt  nei  til  ath  giallda  honum  neinn  pening. 

Ok3)  til  sanninda  hier  vm  settum  vith  fýrrnefnder  menn 
ockr  jnsigle  fyrer  þetta  bref  gr  skrifad  var  aa  jngiallzhole 
aa  snæfellznesse  aa  sama  dege  ok  aare  sem  fyr  seiger. 


145.  11.  Áugust  1478.  á  Grýíubakka. 

Magnús  Þorkelsson,  selr  Böðvari-  Finnssyni  og  Jóni  Þor- 
steinssyni  jörðina  Þverá  í  Svarfaðardal  fyrir  Dálksstaði  á 
Svalbarðsströnd. 


>)  Svo  hér.    2)  Svo.    3)  Svo  hér. 

10* 


148  DÁLKSSTADABRÉF  OG  ÞVEÍtÁR.  1478. 

AM.    Fasc.    XXIII,    18,    frumritið  á  skinni.      ÖU   (5)   innsiglin  eru 
dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  147. 

Dalkstada  Bref1). 
Þat  giorum  vær  ])orkell  prestr  gudbiartzson  eirikr 
iuarsson  thomas  gudmundzson  oblaudur  sigmundzson  oc  aug- 
mundr  hakonarson  godum  monnum  viturlict  med  þessu  voru 
oppno  brefui  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  uors  herra 
ihesu  christi  CD  cd  lxx  viii  dar  sunnodagin  næstan  íirir 
sancte  tiburciusmessodagh2)  j  laufaasi  j  eýiaíirdi.  vorum  vær 
j  hia  saam  ok  heýrdum  ox  ord  oc  handaband  þessarra  manna 
CDagnus  þorkelssonar  af  einni  alfuo  en  af  annari  barduars 
finnzsonar  oc  ions  þorsteinssonar  CDed  þessum  skilmaala  at 
greindr  magnus  þorkelsson  selldi  fyrr  sægdum  monnum 
ba/duare  oc  ioni  iordina  þueraa  er  ligr  j  suarfadardal  j  valla- 
þingum  med  aullum  þeim  gognum  ok  gædum  er  þeirri 
greindri  iordu  fýlger  oc  fylct  hefuer  at  forrnu  oc  nýio  oc 
hann  vard  fremztt  eigandi  at  med  samþyct  oc  vpplagi 
kristinar  eýiolfsdottur  eiginquinno  magnus  þorkelssonar.  £n 
greindur  ba/duar  selldi  oxdr  sa/gdum  magnusi  hier  j  moti 
iordina  daalgstadi  er  liggr  aa  sualbardzstrænd  j  sualbardz- 
þingum  med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum  sem  þeirri 
greindri  iordu  fýlgir  oc  fýlgtt  hefuer  at  fornu  oc  nýio  oc 
hann  vard  fremzst  eigandi  at.  var  þessum  iordum  dadr- 
saugdum  iofnum  keýptt  suo  huorgi  skýlldi  penninga  milli 
giallda  aadr  sagdra  manna  magnus  oc  ba/duar.  Skal  huorr 
hallda  sinni  iordu  til  laga  sem  keýptt  hefuer  enn  sa  suari 
lagaripptingum  er  selldi  ef  med  laugum  kann  af  at  ganga. 
Oc  til  sanninda  her  vm  settum  vær  fýrrnefnder  menn  vor 
innscigli  íirir  þetta  iardaka/ps  bref  sem  giort  var  ox  grýtu- 
backa  j  hæfdahuerfui  sancte  tiburcius  messodagh  dot  sama 
aari  oc  fýrr  segir. 


l)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  Þ.  e.  9.  Aug. 


1478.  DÁLKSSTAÐABRÉF  OG  ÞVERÁR.  149 

146.  11.  August  1478.         á  Grýtubakka. 

Böbvar  Finnsson,  selr  Magnúsi  Þorkelssyni  jörðina  Dálks- 
staði  á  Svalbarðsstrónd  fyrir  Þverá  í  Svarfaðardal  með  þeim 
atkvæðum,  er  bréíið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXIII,  17,  frunaritið  á  Bkinni.     Öll  (5)  innsiglin  eru  dott- 
in  frá.  —  AM.  Apogr.  16"). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
sennda1)  þorkell  prestr  gudbiartzson  eirikur  iuarsson  thomas 
gudmundzson  oblaudr  sigmundzson  augrnundr  hakonarson 
godum  monnum  viturlict  med2)  þessu  voru  opno  brefi  at  þa 
er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  ihesu  cristi  þushundr- 
ut  fiogur  hundrvt  lxx  viii  aar  sunnodagin  næstan  firir  tib- 
urciusmesso  dag3)  j  laufaasi  j  eyiafirdi  vorum  vær  þar  j  hia 
sdam  oc  heýrdum  aa  ord  oc  hanndaband  þessarra  manna 
(Dagnus  þorkelssonar  af  einni  aalíuo  enn  ba/duars  finnzson- 
ar  af  annarri  QDed  suo  felldum  skilmoxla  at  greindr  bauduar 
selldi  aadrnefndum  magnusi  iordina  dalgstadi  alla  er  liggr 
aa  sualbardzstra^nd  j  sualbardz  kirkiu  sokíi  til  fullrar  eign- 
ar.  med  ollum  þeim  gargnum  oc  gædum  er  þeirri  greindri 
iordu  fylger  oc  fýlgtt  hefer  at  fornu  oc  nýio  oc  hann  vard 
fremst  eigandi  at  med  samþýcki  ions  þorsteinssonar  oc  vpp- 
lagi  oc  samþýct  gudruriar  bæduarsdottur  konu  ions  þor- 
steinssonar.  Suo  oc  ei  sidr  medkenndiztt  sigmundr  ba^duars- 
son  med  hanndabandi  vid  magnus  þorkelsson  at  hann  hafdi 
feingit  fa/dr  sinum  ba/duari  finnzsýni  sitt  fulltt  oc  lauglict 
vmbod  til  at  selia  fyrrsagda  iord  dalggstadi  magnusi  þor- 
kelssyni.  gn  titt  nefndr  magnus  þorkelsson  selldi  opptnefnd- 
um  ba^duari  iordina  þuerox  er  liggr  j  suarfadardal  j  valla 
kirkiu  sokn  til  fullrar  eignar  med  ollum  þeim  gægnum  oc 
gædum  er  þeirri  greindri  iordu  fýlger  oc  fýlgtt  hefer  at 
fornu  oc  nýio  oc  hann  vard  fremst  eigandi  at.  skal  ba^duar 
finnzson  suara  firir  bænhusgiord  aa  þueraa  oc  vpp  efla  œi 
sinom    kostnadi.  var  þessum    fýrrskrifudum    iordum    iofnum 


l)    Svo.    2)  tvískiifað.     3)  Þ.  e.  9.  August. 


150  ÞOKLEIFS  MÁL  OG  INGVELDAK.  1478. 

k(e)ýptt  suo  huorgi  skýlldi  j  milli  leggia  framar  enn  greint 
er.  Skal  huorr  hallda  sinni  iordu  til  laga  er  keýptt  hefuer 
enn  scíx  suari  lagaripptingum  sem  selldi  ef  med  la/gum  kann 
af  ganga.  Ok  til  sanninnda  her  vm  setium  uær  fýrrnefnd- 
er  menn  vór  inscigli  firir  þetta  iardakaupsbref  er  gíortt  var 
da  grýtubacka  j  harfdahuerfui  sancte  tiburcius  messo  dagh 
da  sama  oxri  oc  fýrr  seger. 


147.  11.  August  1478.       á  Ingjaldslivoli. 

Sáttakgeeð  Diðriks  Pinings,  hirðstjóra  og  höfuðsmanns  yíir 
Island,  milli  þeirra  Þorleifs  Björnssonar  og  Magnúsar  bisk- 
ups  í  Skálholti  um  hjónabands  og  barneignamál  Þorleifs  og 
Ingveldar  Helgadóttur. 

AM.  Fasc.  XXIII,  6,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  fyrir  bréfinu, 
en  er  brákað.  Utan  á  bréfinu  stendr  ritað  1702  með  fljótaskript : 
„Hirdstiora  a  Jslande  bref  224  ara". 

Þat  giori  ek  didrek  pining  hirdstiori  ok  hofudsmann 
yfer  islannd  godum  monnum  viturligtt  med  þessv  minv  opnv 
brefi  at  ek  medkennvmztt.  at  ek  giorda  suodan  satt  milli 
þeirra  herra  magnvs  med  guds  naad  biskup1)  j  skalhollti  ok 
þorleifs  biornsonar. 

J  fyrstu  grein  at  þorleifur  biornsson  skylldi  luka 
biskup  magnvsi  sextigi  hundrada  j  aullvm  þeim  peningvm 
sem  þeim  kíæmi  saman  fyrir  allan  þann  oaskilnad  ok  klag- 
an  sem  þaa  hafdi  œu  greintt  huad  hellztt  þat  kyni  hafa  verid. 
upp  oa  kirkivnar  vegna  j  skalhollti  leyniliga  ok  opinberliga. 
sierliga  til  skildar  þær  barneigner  sem  fyr  skrifadur  þor- 
leifur  hafdi  j  fallid  med  inguelldi  helgadottur.  upp  fra  þeim 
tima  sem  hans  kuittanarbref  vtuisar.  þat  sem  biskup  sueinn 
adur  fyr  honum  vt  gaf.  vm  skriftter  ok  fesegtter  bædi 
þorleifs  uegna  ok  inguelldar.  Skildi  ok  tittnefndur  þorleifur 
þat  til  j  þessi  þeirra  satt.  at  froa2)  þui  at  adur  skrifadur 
biskup  magnus  þottiztt  ecki  þar  magtt  til  hafa  at  gefa  or- 

J)  Svo.    2)  Svo  =  fyrir. 


1478.  ÞORLEIFS  MÁL  OG  INGVELDAR.  151 

lof  til  þess  ml  greindur  þorleifur  mætti  sitt  hionalag  giöra 
med  fyrr  skrifadri  jnguelldi  helgadottur.  gnn  hann  biskup- 
inn  villdi  þo  ecki  hallda  þat  bref  megttugtt  sem  þorleifur 
hafdi  adur  feingit  vm  orlofit  þar  um  þda  skylldi  biskup 
magnus  au(n)gua  hindran  giora  j  þeirra  hivskapar  bandi. 
ef  þorleifur  feingi  af  erkibiskupinvm  orlof  þar  til.  Suo  skildi 
þorleifur  biornsson  þar  til  vit  biskupinn  ef  suo  kyni  til  at 
bera  at  hann  kynni  at  eiga  nockur  born  vit  ínguelldi. 
£ptter  þessa  þéirra  sattargiord.  upp  frda  þui  at  optt  nefnd 
inguelldur  yrdi  nu  liettari  ok  þar  til  hann  feingi  orlof  af 
erkibiskupinvm.  ellegar  leyfi  af  rom.  þoi  skylldi  þorleifur 
bæta  biskup  magnusi  peningum  fyrir  þda  barneign  eptter 
þui  sem  mogligtt1)  væri.  ok  þeim  kiæmi  saman.  £nn  hier 
eptter  þessa  þeirra  satt  skylldi  biskup  magnus  aungua 
hindran  j  giora  j  þeirra  hiuskaparbandi.  vnder  sama  skilordi 
sem  fyr  stendur  skrifad  j  brefinv. 

Ok  þessum  aullum  skildaga  jatadi  biskup  magnus  ok 
þorleifur  biornsson.  ok  upp  da  þetta  sama  giorda  ek  þeirra 
saatt.  Ok  hier  eptter  þenna  giorning  skilduztt  þeir  goder 
uiner. 

Ok  til  sanninda  hier  um  setta  ek  mitt  insigli  fyrir 
þetta  bref  skrifad  ca  ingiallzhuolj  da  snæfellznesi  þridiu- 
dagin  næsta  eptter  olafs  CDesso  sidari.  þda  er  lidid  uar  fra 
hingadburd  uors  herra  ihesu  christi  (D.  cccc.  siautiger  ok 
atta  dar. 


148.  20.  August  1478.  í  Lauiási. 

Vitnisbubbr  fjögurra  presta,  að  Marjón  hafi  feingið  Ólaíi 
biskupi  á  Hóium  og  heilagri  Hólakirkju  jörðina  Finnastaði 
í  Höfðahverfi  fyrir  þau  frændsemisspell,  er  Steinvör  dóttir 
hennar  féll  í  með  Sigurði  Grímssyni. 

AM.  Faec.  XXIII,  12,  frumrit  á  Bkiniii.     Af  4  innsiglum  er  nú  eitt 
eptir.  —  AM.  Apogr.  3257. 


l)  Svo. 


152  FINNASTAÐABRÉF.  1478. 

vm  jord  finnastade1). 
Þath  giorum  vier  þorkell   gudbiarttsson.   nichulas   þor- 
modzsson.    rogualldur    asgrimsson    ok   jon   olafsson  prestar 
godum    monnum   viturligt   med    þessu  voru  ofnu  brefui  ath 
vier  vorum  j  hia  soam  ok  heyrdum  ox  miduikudagen  næsta 
epter  assumpcionem  beate  marie  virginis2)  j  laufaase  j  eýia- 
íirde  anno  domini  CTD°  cd°  lxx°  viij0    ath    marjon3)   fieck  ok 
af  hendi  vorum  virdulighum  herra  ok  an.dalighum  fodur  herra 
olaf  med  guds  naad  biskup  01  holum  ok  heilagre  hola  kirkiu 
med  handabande  jordena  finnastade  er  liggur  j   grýtubacka 
kirkiusokn  j  hofdahuerfui  til  æfuinligrar  eignar  med    ollum 
þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindre  jordu  fýlger  ok  fylgt 
hefer  ath  fornv  ok  nýio  ok  hon    vard    fremst    eigande    ath 
firir  þau  frændsemis  spell  sem  hennar   dotter   steinvor   fiell 
j  med  sýgurde  grimssyne  sem   atti    adur   hennar  skilgetna 
sýstur.    skýllde    fýrnefnd   marion    suara    laghariftingum   oa 
adur  nefndre  jordu.   enn  biskupen  hallda  til  lagha.  skyllde 
adur  nefnd  marion  vera  kuitt  ok  aakærulaus   firir   þat  sem 
hennar   forsoman   hefdi   matt  til  koma  j  fýrsogdu   maali  ok 
fyrnefnd  dotter  hennar  kuitt  firir   suo    miklar  seckter  sem 
jorden  er  dyr  til.    skýlldi   nefnd    marion  bua  suo  leingi  cjcl 
jordunne  sem  hun  uillde  ok  luka  epter  jordena  j  leigu  oar- 
lega  xij  fiordunga  smiors  edr4)  kugillde.  hier  med  tok  bisk- 
upen  marionu  ok  steinvoru  dottur  hennar  under  sina  vernd 
ok  heilagrar  kirkiu.     Ok  til  sannenda   hier  vm  settum  vier 
fýrnefnder   prestar   vor  jncigle   firir  þetta  bref  er  skrifuat 
var  j  sama  stad  ok  oar  deghi  sidar  enn  fyrr  seiger. 


21.  August  1478.  í 
m  9.  Febrúar  1480.1  *  ^^ 

Skúli   Loptsson   gefr  jörðina    Heiðarhús   á  Eosmhvalanesi 
klaustrinu  í  Viðey,    ef  hann  dæi   sunnan   lands;   dæi  hann 


J)  Utan  á  brétinu  með  fornri  hendi.  2)  Þ.  e.  19.  August.  8)  Föð- 
urnafn  Marjónar  stendr  ekki  í  bréfinu;  nafnið  mun  hafa  verið  bvo  fá- 
títt,  að  óþarfi  hefir  þótt  að  feðra  það.    4)  tvískrifað. 


1478.  VIÐEYJARKLAUSTR.  153 

norðan    lands    skyldi    klaustrið  þó  eiga  jörðina    gegn    sálu- 
messu,    er  hann   skildi   sér    „hvern  dag  eitt  ár  um   kring". 

AM.  238.  4to,  bl.  2a,  skr.  c.  1570.  Borið  saman  við  afskript  frá 
c.  1608  í  Dómasyrpu  Jóns  Hákonarsonar  á  Vatnshorni,  sem  eg  á.  A^- 
skriptir  eptir  238  eru  í  JSig.  143.  4to}  0g  AM.  Apogr.  1799. 

Heidarhvsa  bref. 

Þat  giorvm  vier  Gisle  Jonsson.  Sigvrdr  Jonsson.  Magn- 
vs  Halldorsson  oc  Eirekr  Þordarson  godvm  monnvm  kvnn- 
igtt  med  þessv  vorv  opnv  breíi  at  þar  vorvm  vier  j  hia 
savm  oc  heyrdvm  aa  j  klavstrinu  j  Videy  manvdeiginn  næsta 
epter  assumptio1)  sancte  Marie  vm  svmarid  þa  er  lidit  var 
fra  hingadbyrd  vors  herra  jesv  christi  CD.  iiijc.  lxxviij  ar 
ord  oc  handaband  þessara  manna  brodvr  Steinmodar  med 
gvdz  nad  abota  j  Videy  af  einne  alfv  oc  Skvla  Loptzsonar 
af  annari  at  svo  firir  skilldv  at  greindr  Skvli  Loptzson  gaf 
jordina  Heidarhvs  er  liggia2)  j  Vtskala  kirkiv  sokn  klavstr- 
inv  j  Videy  til  æfinnligrar  eignar  oc  frials  forrædis  [j  svo 
mata  at3)  hann  kiore  sier  legstad  at4)  kirkivnni  j  Videy  ef 
hann  dæi  svnnanlandz.  en  ef  hann  dæi  fyrir  nordan  þa 
skylldi  þo5)  jordin  vera  obrigdvlig  eign  klavstrsins  i  Videy 
en  þrattnefndr  Skvle  skilde  sier  þa  aptr  j  mot  fyrir  jordina 
Heidarhvs  salvCDessv  [hvornn  dag6)  eitt  ar  vm  kring.  jatadi 
þessv  greindr  aboti  Steinmodr  med  radi  oc  samþycke  sinna 
conventvbrædra. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settv  vier7)  adr  nefnder  menn 
vor  insigle  fyrir  þetta  brief  skrifad  j  Videy  midvikvdag 
hinn  næsta  epter  pvrificatio  sancte  Marie  tveimvr  arvm  sid- 
ar  enn  fyrr  seigir. 


150.  7.  September  1478.         á  Þingeyrum. 

Tveir  menn  vídímera   bréf   um  landamerki  Marðarnúps  frá 
11.  Sept.  1369    (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  204). 


*)  asumpcio,  JHák.    2)  liggur,  JHák.    3)  [Sao,  JHák.    4)  áá,  JHák. 
)  sl.  JHák.    ð)  [sl.  JHák.    7)  b.  v.  JHák. 


154  VIDIMUS.-  JARÐAKAUPABRÉF.  1478. 

AM.  Apogr.  406,  án  efa  eptir  frumriti. 

Þat  giorum  vid  broder  ion  med  gudz  nad  aboti  oa 
þingeýrum  ok  sigrdr  palsson  godum  monnum  viturlickt  med 
þessu  ockru  opnu  brefi  at  uid  vissum  fyrir  full  sannindi  ok 
saaum  þetta  sama  bref  med  heilum  ok  hangandum  þeirra 
manna  jnnsiglum  sem  fyrir  þat  eru  skrifader  ok  wid  fýrr- 
sagder  menn  festum  þetta  ockart  bref  j  gegnum  þat  sama 
bref  ok  jnnsiglodum  fyrir  vtan.  Ok  til  sanninda  hier  vm 
settum  vid  fyrnefnder  menn  ockr  jnnsigli  fyrir  þetta  bref 
er  skrifat  var  aa  þingeýrum  j  hunauazþingi  næsta  dag  fyrir 
CDario  CDesso  sidari  þaa  er  lid.it  var  fra  hingatburd  uors 
herra  jesu  christi  þusund  fiogur  hundrud  siotiger  ok  atta  ar. 


8.  September  1478.  ( 
15L  25.  August  1482.      |  á  Mý™m' 

Þoekell  Einarsson  selr  Örnólfi  bróður  sínum  jörðina  Hvilft 
í  Önundarfirði  fyrir  Höfða  í  Dýrafirði    og    nokkurt   lausafé. 

AM.  Fapc.  XXIII,  14,  frumrit  á  skinni,  „fra  Sæmundi  Magnussyne 
á  Hole  i  Bolungarvik"  (AM.).  Innsigli  Brands  lögmanns  er  dottið  frá, 
en  hiii  tvö  eru  fyrir  bréfinu. 

Bref  firir  jmsum  Jordum1). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra. 
senda  brandur  ionsson  laugmadur  aurnolfur  þorlaksson  gisli 
þorualsson  kuediu  gnds  og  sina  kunnigt  giorande.  þa  lidit 
uar  fra  hingadburd  uors  herra  ihesu  christe  þusundrad  cccc 
siotiger  og  atta  ar.  in  natiuitate  b(e)ate  inarie  uirginis  ca 
mýrum  j  dýrafirdi.  uorum  vær  j  hia  sauin  og  heýrdum  ca 
ord  og  handaband  þessara  manna.  af  einni  alfu  aurnolfur 
einarsson  af  annari  þorkell  broder  hans.  ad  so  firir  skildu 
ad  greindr  þorkell  seldi  adur  greindvm  ornolfi  iordina  halfa 
huilt  j  aunundarfirdi  er  ligur  j  holzt  kirkiu  sokn  til  fvllrar 
eignar   med    ollum    þeim   gognvm  og  gædum  sem   greindri 

*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  Eggerts  lögmanns  Hannesaonar,  að 
mér  eýnist. 


1478.  KVITTAN  ÞOKLEIFS.  155 

iordu  hefer  fýlgt  ad  fornu  og  nýu  og  hann  uard  fremz  eig- 
andi  ad-  hier  j  mot  gaf  optnefndr  ornulfur  þrattnefndum  þor- 
katli  iordina  halfua  hofda  j  dýrafirdi  er  ligur  j  mýra  kirkiu 
sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok1)  gædum  sem  greindri  iordu 
hefer  fýlgt  ad  fornu  ok  nyu  ok  hann  uard  fremz  eig- 
andi  ad.  ok  þar  til  íimm  kugildi.  lofadi  titt  nefndur  orn- 
olfur  ad  suara  kirkiunni  ox  huilt  ollum  þeim  peningum  ok 
reikningsskap  er  þorkell  uard  henni  skýlldugur  ok  honum 
bar  ad  suara.  skýlldi  huor  suara  lagariptingum  ox  þeirri 
iordu  er  selldi  enn  hallda  til  laga  huor  þeim  keýpt  hafdi. 
Ok  til  sanninda  hier  vm  settu  uær  uor  insigli  fýrnefnder 
menn  firir  þetta  iardakaupabref.  er  skrifad  war  ox  niýrum 
j  dýrafirdi.  sunnudægin2)  næsta  firir  decollacio  johannes 
baptisti3)  fiorum  arum  sidar  en  fýrr  segir. 


152.  13.  September  1478.         á  Rcylíhólum 

Magnús  biskup  í  Skálholti  kvittar  Þorleif  Björnsson  af  öll- 
um  sökum  við  guð  og  heilaga  kirkju,  svo  og  eigi  síðr  af 
biskupstíundagreiðslu. 

AM.  Fasc.  XXIII,  7,  frumrit  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá.  Til 
eru  ýmsar  pappírsafskriptir  af  þessu  bréfi;  einna  elzta  afskriptin  (frá  1604) 
er  í  dómabók  Jóns  landritara  Magnússonar  og  Þóru  konu  hans,  í  Fol. 
bl.  183b, 

Kuijttansia  Magnusar  Biskupz  vtgiefin 
Þorleife  Biornssine4). 
Vær  broder  magnus  med  guds  noxd  biskup  j  skalholltti. 
giorum  godum  monnum  kunigtt  med  þessu  vorv  opnu  brefi 
ath  ek  medkennunztt.  ath  vær  hofum  gefit  þorleif  biornsson 
aullvngis  kuittan  ok  aakærulausan.  vm  allar  saker  ok  fe- 
sekter  sem  hann  hefer  brotligr  ordit  vit  gud  ok  heilaga 
kirkiv  ok  oss  med  huerivra  greinura  edur  tilfellum  þath 
hefer  hellztt  ordit.  suo  raikit  sem  vær  megum  med  rettu 
upp  óx  uorra  vegna  kuitt  gefa.   Hier  med  hofum  vær  hann 

J)  Svo  fullum  stöfum.  2)  sunnudædin,  frumbr.  8)  Svo  frbr.,  og 
bendir  það  til,  að  lítið  hafi  Brandr  lögmaðr,  sem  stýlað  mun  hafa  þetta 
bréf,  kunnað  í  latínu.     4)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1700. 


156  HÁLFKIRKNAMÁL.  1478. 

kuittan  gefit  um  allar  sinar  biskupstiunder  vm  næstu  x  car 
hier  eptter.  CDedkennunzt  vær  biskup  magnus  ath  vær  hof- 
um  fulla  ok  alla  peninga  vpp  borit  af  adurnefndum  þorleiíi 
íirir  adurskrifadar  tiunder  saker  ok  fesektter  suo  oss  vel 
oxnæger.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  vortt  insigli 
firir  þetta  kuittunarbref  er  skrifath  var  da  reykholum  Æl 
reykianesi.  ox  sunnvdagenn  næsta  firir  kross  CDesso.  vm 
haustit.  anno  domini  (D°  cd°  lxx°  octauo. 


153.  15.  September  1478.  í  Björgvin. 

Áminningakbrép  Gauta  erkibiskups  í  Niðarósi  til  Norðlend- 
inga,  að  þeir  geri  Ólafi  biskupi  á  Hólum  reikning  af  hálf- 
kirkjum. 

Bisk.  2.  Fol.  bls.  300—301,  skr.  c.  1693  eptir  frumritinu.  „Eckert 
incigli"  var  þá  fyrir  þvi.  —  Landsbókasafa  115.  4to,  bls.  181 — 82  með 
hendi  séra  Jóns  í  Hítordal  c.  1730:  „Þotta  Bref  liggur  nordur  á  Eol- 
um".  —  Bisk.  83.  Fol.  með  hcndi  Haldórs  konrektors  Hjálmarssonar  c. 
1770  eptir  „Chartac^a  afgamalle".  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  M. 
IV,  236  (eptir  Biák.  83.  Fol.,  og  afbakað  þar  á  sam3koaar  hátt). 

Bref  Erchibiskups  Gauto  vm  halfkirkiur1). 

Wær  Gauto  met  guds  myskund  Erkibiscop  j  Nidaross2) 
og  paualig3)  sætis  legatus.  Sende  edur  allora  gnds  venom  oc 
vorom4)  andiJegom  sonom.  som  j  Hola  Biskopsdæme  halíf- 
kirkær5)  haífae  i  vorio6)  aa  ydrom7)  jordom.  Qvedio  guds  oc 
uora  andliga  Blætzan. 

Vor  vyrdalig  Broder  Biskop  OlaíF  i  Holom8)  haffu^r 
oss  thet  kunnigt9)  giortt.  ath  honom  goress  enghen  rek- 
ningskaíf  j  sinne10)  Biscopsdome11).  [een  too12)  ath  han 
hafftier  ther13)  offthæ  omtalit  oc  krafft14)  edher  ath  gora 
segh15)  reikningskaff16)   af  forde  halffkirkiom  [ffna  ffem  han 


J)  Aminniagar  Bref  Gautha  Erkibizikups  til  Nordlendinga  um 
halfkyrkiur  Auno  1478;  115.  2)  Nideros3  115.  3)  pavalega  115.  4)  115; 
vorum  2.  Fol.  6)  halfkirkiær  115.  6)  veriæ  115.  7)  ydre  115.  8)  115; 
Holum  2.  Fol.  »)  115;  kunnugt  2.  Fol.  10)  sine  115.  »)  Svo  íí.  Fol. 
Biskopadomc  115.  12)  [enn  tho  115.  13)  115;  eher(!)  2.  Fol.  14)  kræfft 
115.    15)  sig  115.    16)  115;  rikningskaff,  2.  Fol. 


1478.  HÁLFKIRKNAMÁL  157 

tykkis  at1)  ræt  til  haffua.  Thij  vilioia  vær  edher  vndervijsa. 
huat  oss  tykkar  ther  om2)  rætt  vera.  haffuom  vær  thij  i 
vorum  Cristinrætte  sua3)  somá)  tenkiom  ath  thier5)  muni  oc 
haffVa6)  i  ydrom.  ath  biscopar7)  skulo8)  radhe  for  kyrkiom. 
och  hoffum  vær  thet  væl  hort9).  at  rckning  goris  biscop  j 
Skalholtz  Biscopsdome  aff  adurnefndom  halfukirkiom10)  oll- 
om.  eer11)  thet  och  ollom12)  her  met  oss  nogh  kunukt13). 
ath  yffuer  allt  Norighæ  uarder14)  rekning  gortt  aff  ollom 
kirkiom  sva  minsta  som  mæsta  aa  huöriæ15)  aare.  Thij 
tykkir  [thet  oss16)  rad17)  vara18)  kærer19)  vener  ath  thier20) 
och  gioreth  ydrom21)  biscope  rekningskaff  aff  optnefndom 
halffikyrkiom22)  thet  minsta  eit23)  sinuæ  i  hans  daghe  oc 
værer  honom24)  lydoghi  oc  effterlodighi25).  sua  som  edher 
Boor  ydhrom26)  andligom  ffadher  ath  verra  i  theim  luth  oc 
odrom.  som  han  aff  edher  rættalighe  oc  skælliga  begæren- 
de27)  er.  hopes  oss  at  thier  vilia  thet  gernæ  gera28)  effter 
vora29)  vndheruijsan  oc  radhe.  oc  ath  eigi  skulde  offtar30) 
for  oss  kome.  edher  klaget  værdhe.  [villia  thier31)  och  mot- 
stande  tha  kreffiom  vær  ydhur32)  ath  skriffua  oss  tiil33) 
ædhor  Bodh  sendha34).  ffor  huat  saker  ath  their35)  thet  eigi 
gera36)  sua  som  aller  adrer  giora37)  bodhe  i  Jslande  oc 
odrom  Londom. 

Geime38)  ydher  gud  og  sancte  Olaff  kong  æuinde- 
liga39). 

Skriffuat40)   j    Bergen   jn  Crastino    Exaltacionis    sancte 


*)  [saa  Bom  thet  tykkis  at  han  115.  2)  115;  vm  2.  Fol.  3)  saa 
115.  4)  115;  sem  2.  Fol.  5)  115;  their  2.  Fol.  °)  haffvæ  115.  7)  Bisk- 
oper  115.  8)  115;  skulei(!)  2.  Fol.  9)  hört  115.  10)  halffvekirkiom  115. 
")  er  115.  12)  115;  ollum  2.  Fol.  13)  kunnught  115.  14)  værder  115. 
15)  hverio  .115.  lð)  [oss  thet  115.  ")  115;  radi  2.  Fol.  18)  væra 
115.  19)  115;  kær  2.  Fol.  20)  115;  their  2.  Fol.  21)  ydre  115.  22) 
háifekyrkiom  115.  23)  eth  115.  24)  hanom  115.  25)  effterladighe  115. 
26)  ydhre  115.  27)  115;  begærenda  2.  Fol.  28)  göra  115.  20)  vore  115. 
80)  offter  115.  31)  [villia  their  2.  Fol.;  villie  thier  115.  32)  ydher  115. 
33)  til  115.  84)  sende  115.  35)  thier  115.  8ð)  gora  115.  87)  gora  115. 
88)  Geyme  115.    3ð)  ævindeligæ  115.    40)  Skriffved  115. 


158  EIÐSBEÉF  Á  LANGANESL  1478. 

Crucis    vnder   vortt    hangande  Secret  Anno  Domini  [M°  cd 
lxx  octavo1). 


154.  23.  Septeniber  1478.        á  Munkaþverá. 

Magnús  prestr  Ásgrímsson  afhendir  Ólaíi  biskupi  á  Hólum 
jörðina  Eið  á  Langanesi  til  fullrar  eignar  fyrir  þær  sakir 
og  brot,  sem  hann  hafði  brotlegr  orðið  með  biskupinn. 

AM.  Fasc.  XXIII,  9,  frumrit  á  skinni.  Af  5  mnsigluni  er  eitt  dott- 
ið  frá  og  annað  brot  eitt.  —  AM.  Apogr.  3254. 

vm  jordina  eid  a  langanesi2). 
Þath  giorum  uier  broder  einar  med  guds  naad  oabote 
ogl  munkaþuera  nicholas  þormodzsson  ok  gudmundur  jonsson 
prestar.  biorn  asgrimssou  ok  simon  gunnarsson  leikmenn 
godum  monnum  viturligth  med  þessu  voru  opnu  brefui  ath 
vier  vorum  j  hia  saaum  ok  heýrdum  aa.  aa  klaustreno  j  skrud- 
huseno  ox  munkaþuera  j  eýiafirde  miduikudagen  næsta  epter 
krossCDessu  vm  haustid.  anno  domini  CD°  cd°  lxx°  viij0.  ath 
sira  magnus  asgrimsson  íieck  ok  afhendi  med  handabande 
vorum  nadugha  herra  olaíi  med  guds  naad  biskup  da  holum 
jordena  eid  til  fullrar  eignar  er  ligur  nordur  oql  langanesi 
j  skeggiastada  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok 
gædum  sem  greindre  jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu 
ok  nýio  ok  hann  uard  fremzst  eigande  ath  íirir  þær  saaker 
ok  brot  sem  [hann  hafdi  brotligur  ordit8)  med  biskupen. 
lofadi  ok  fyrnefndur  sira  magnus  ath  afhenda  biskupenum 
aull  þau  bref  ok  skilrike  sem  hann  hefdi  firir  adur  nefndre 
jordu.  skal  ok  sira  magnus  suara  laga  riftingum  ox  fýr- 
greindre  jordu  gnn  biskupen  hallda  til  lagha.  ok  til  sann- 
enda  hier  vm  settum  vier  fyrnefnder  menn  vor  jncigle  firir 
þetta  vitnisburdarbref  skrifat  j  sama  stad  dagh  ok  dar  sem 
fýr  seiger. 

*)  [Bps.  83,  HE.;  1478,  115;  M°  cd  xx  octo(!)  2.  Fol.,  en  hefir  rétt 
ár  og  dag  í  fyrirsögn:  „Dat.  Biorguin  in  Crastino  exaltacionis  Sancte 
Crucis  1478".  2)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  8)  [skafið,  en  er 
bvo  læsilegt,  og  svo  les  Apogr.  3254. 


1478.  LJÓSAVATNSBRÉF.  159 

155.  24.  September  1478.        í  ffliklagarði. 

Magnús  bóndi  Magnússon  fær  Ólafi  biskupi  á  Hólum  jörð- 
ina  Ljósavatn  í  Ljósavatnsskarði  fyrir  jörðina  Hof  í  Svarf- 
aðardal. 

AM.  Faec.  XXIII,  1,  frumrit  á  skinni.  Af  10  innsiglum  eru  nú  7 
fyrir  bréfinu.  Þetta  er  frumrit  það  af  bréfinu,  sem  legið  hefir  á  Hólum; 
afskript  eptir  því  er  meðal  AM.  Apogr.  3251,  og  önnur  eptir  transskr. 
frá  24.  Júní  1542  meðal  AM.  Apogr.  55.  En  meðal  Apogr.  54  er  af- 
skript  af  frumriti,  sem  legið  hefir  á  Ljósavatni  og  Árni  fékk  léð  af  séra 
Ólafi  StephánsByni,  og  er  bréfið  þar  tilið  ritað  degi  síðar. 

vm  liosavatn  og  hof  j  svarfuadadaal1). 
Þath  giorum  vier  doctor  hans  swdermann  nichulas  þor- 
modzson  nicholas  kollason  olafur  jngemundarson  ok  gud- 
mundur  jonsson  prestar.  aare  sygurdsson  eyiolfur  bauduars- 
son  hrafn  halldorsson  ok  simon  palson  leikmenn  godum 
monnum  viturligth  med  þessu  voru  opnu  brefui  ath  vier 
vorum  j  hia  saaum  ok  heyrdum  da  j  mýklagarde  j  eýiafirde 
fimtudagen  næsta  fyrir  michaels  (TDessu.  [anno  domini  CD° 
cd°  lxx°  viij0  2)  ord  ok  handaband  fýrst  vors  virduligs  herra 
herra  olafs  med  guds  naad  biskups  aa  holum  af  einne  halfu. 
£nn  magnus3)  bonda  magnussonar  af  annare  ath  suo  fyrir 
skildu  ath  þeir  hofdu  jardaskipte  saman.  fieck  fyrnefndur 
biskup  olaf4)  adurnefndum  magnuse  magnussyni  jordena 
liosavatn  er  liggur  j  liosavatzskarde  hia  bardardaal  til  æfwin- 
ligrar  eignar  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  sem 
greindre  jordu  fýlger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyio  ok 
heilaug  holakirkia  vard  fremst  eigande  ath.  Hier  [j  mot5) 
fieck  fyrnefndur  magnus  magnusson  adwrnefndum  biskup 
olaf6)  ok  heilagre  holakirkiu  jordena  hof  er  liggur  j  suarf- 
adardaal.  j  valla  kirkiu  sokn  til  æfwinligrar  eignar  med 
ollum  þeim  gognum  -ok  gædum  sem  greindre  jordu  [hofe 
fylger  ok  fylgt  hefer7)    ath   fornu   ok   nyio   ok  hann  vard 


*)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.  2)  [þa  er  lidit  var  fra  hing- 
atburd  vores  herra  jhesu  christi  þussund  fiogur  hundrud  Biotigir  ok  atta 
aar  54.  3)  magnusar  55.  4)  olafur  54.  5)  [áá  moti  54.  ð)  olafi  54. 
7)  [hefer  fylgt  54;  fylger  ok  fylgt  hefer  56. 


160  HJÖRSEYJARBRÉF.  1478. 

fremst  eigande  ath.  Skal  optnefndur  magnus  suara  lagarift- 
ingum  fyrir  jordena  hof.  gnn  biskupen  ok  hola  kirkiu  for- 
menn  skulu  standa  sworum  fyrir  jordena  liosavatn  ef  nock- 
ur  talar  upp  da.  skal  ok  magnus  bonde1)  ongum  kirkiugoz- 
um  swara  þeim  sem  fallit  hafa  œl  liosavatne  hier  til.  £nn 
ollum  lagaskylldum  hiedan  af.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
settum  vier  fýrnefnder  prestar  ok  leikmenn  vor  jncigle  fyrir 
þetta  [vitnisburdar2)bref  skrifat  j  sama  stad.  [dagh  ok  oar 
sem  fyrr  seigir3). 


24.  Septemlber  1478.  í       í  Bjarðarkolti. 
21.  Janúar  1479.        (  í  Bvammi. 

Magnús  biskup  í  Skálholti  lofar  Guðina  bónda  Jónssyni  að 
leysa  aptr  til  sín  þau  íimtán  hundruð  í  Hersey,  er  sett 
höfðu  verið  fyrir  kirkjugóz,  og  kvittar  Guðina  um  porcio- 
reikning  Herseyjarkirkju. 

AM..  Apogr.  560  i    með    hendi   Jóns  Magnússonar  bróður  Árna   „Ex 
originali  .  .     á  pergament". 

Þat  giorum  uær  gisle  filipusson  gunnar  jonsson  finnR 
pet(ur)sson  og  þorarin  aronson  godum  monnum  uitRlegt 
med  þessu  uoru  opnu  brefe.  aa  fimtudaginn  næsta  fire  mik- 
elsmessu.  i  hiardarhollte  i  laxardal  þa  es  lidit  uar  fra 
hingatburd  uors  heRa  jhesv  christi.  CD.  cccc.  lxx  og  viij  aR 
uorum  uæR  j  hia  saum  og  heyrdum  aa  ord  og  handaband 
vors  naduga  heRa  magnuss  eyiolfsonar  biskups  i  skalhollte 
af  eirne  halfu.  enn  gudena  jonsonar  af  annaRe  ath  suo  fire 
skildu  ath  biskupin  lofade  adrnefndum  gudina  jonsyne  ath 
leysa  aptr  til  sin  þau  xv.  hundrut  j  jordunne  herseý  eR  sett 
haufdu  uerit  fire  kirkiugoz  adrnefndrar  kirkiu  herseyiar 
fire  slikan  fridleika  sem  ath  fornu  hefer  uerit.  suo  og  gaf 
adrnefndr  heRa  magnus  i  sama  handa  bande  gudina  jonson 


x)    magnusson  54.    2)    [jardakaups   54.      8)   [degi   seinna   enn    fýr 
seger  54. 


1478.  JARÐABRÉF.  161 

kuittan  um  porcio  optnefndrar  kirkiu  þat  sem  hann  hafde 
underbundetz  ath  suara.  og  til  sannenda  hier  um  settum 
vier  fyrnefnder  menn  uor  jnnsigle  fire  þetta  opit  bref  skrif- 
at  i  huamme  j  huammsu(eit)  fimtudaginn  næsta  epteR  geisla- 
dag  aRe  sidar  enn  fýR  segeR. 


157.  25.  September  1478.  í  Mklagarði. 

Páll  bóndi  Brandsson  fær  Ólafi  biskupi  á  Hólum  jörðina 
Hól  í  Laxárdal  í  Þingeyjarþingi  í  þann  reikningskap,  er 
þá  fór  í  millum  þeirra. 

AM.  Fanc.  XXIII,  15,  trumrit  á  skinni,  og  eru  bæði  innfliglin  fyrir. 
AM.  Apogr.  3258. 

vm  hool  j  laxaardaal1). 
Þath  giorer  ek  pall  bonde  brandzsson  godum  monn- 
um  viturlight  med  þessv  mino  opnv  brefui  ath  ekmed- 
kennumzst  ath  ek  hefi  feingit  minom  virduligum  herra. 
herra  olaf  med  guds  naad  biskup  aa  holum  halfa  jordena 
hol  er  liggur  j  laxardaal  j  þuerar  kirkiu  sokn  til  æfwin- 
ligrar  eignar  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindre 
jordu  halfre  fýlger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyio  ok  ek 
vard  fremzst  eigande  ath.  j  þann  reikninghskap  sem  þa  for 
j  millum  oss2).  var  hia  þessum  giorninge  síra  semingur 
magnusson.  Ok  til  sannenda  hier  vm  setti  hann  sitt  jn- 
cigle  med  mino  jncigle  firir  þetta  bref  skrifat  j  mýklagarde 
j  eýiafirde  faustudagen  næsta  firir  CDichaelsCDessu  anno  do- 
mini  (D°  cd°  lxx°  viij0. 


158.  25.  September  1478.     á  Munkaþverá. 

Yckttorb  þriggja  klerka,  að  Óli  Bjarnason  og  Þóra  Sturlu- 
dóttir  kona  hans  hafi  „1435"  feingið  Gottskálki  biskupi  á 
Hólum  jörðina  Ljósavatn  kvitta  af  sér  og  ákærulausa. 


*)  Utan  á,  bréfinu  með  fornri  hendi.    a)  yfir  línunni. 
Dipl.  Isl.  VI.  B.  11 


162  UÓSAVATNSBRÉF.  1478. 

AM.  Fasc.  XXIII,  8,  frumrit  á  skinni.    Öll  (3)  innsiglin  eru  dottin 
frá.  —  AM.  Apogr.  3253. 

vm  liosawatn1). 
Þat  giorum  vær  broder  einar  med  gvds  ndd  abothi  & 
munkaþveraa  semingr  prestr  CDagnvsson  ok  [broder  ion2) 
CDagnusson  godum  monnum  viturligt  med  þessv  vorv  brefi 
ath  þa  er  lidit  var  fra  hingathburd  vors  herra  ihesu  christi 
þvsvnd  fiogur  hvndrvth  þrir  tiger  ok  fimm  ar3)  j  abota- 
stofvnni  a  munckaþvera  svnnodaginn  næsta  epter  ymbro- 
viko  vm  haustid  voru  uær  i  hia  sdvm  ok  heyrdum  d  ord 
ok  handaband  virdvligs  herra  gothskalks  med  guds  misk- 
vnn  hola  biskups  af  einni  alfo  en  ola  biarnasonar  ok  þorv 
stvrladottur  hans  eiginkonv  af  annarri  ath  svo  firir  skildo 
ath  greind  hion  oli  ok  þora  gafo  herra  biskupinvm  jordina 
liosavatn  er  liggur  i  bárdardal  med  avllum  þeim  gognum 
ok  giædvm  sem  greindri  iordv  fýlgdi  ok  þav  vrdo  fremzt 
eigandi  ath  kvitta  ok  akiærvlavsa  ævenliga  firir  sier  ok 
ollum  sinum  erfingium  ok  epterkomendum.  Ok  til  sanninda 
hier  vm  settv  vær  vor  inncigli  firir  þetta  bref  skrifat  a 
munckaþvera  i  eýiafirdi  jn  festo  firmini  episcopi.  anno  do- 
mini  (D°.  cd°.  septuagesimo  octauo. 


159.  26.  September  1478.  í  Björgvin. 

Gauti  erkibiskup  í  Niðarósi,  gefr  samkvæmt  páfabréfi,  Þor- 
leifi  Björnssyni  og  Ingveldi  Helgadóttur  leyfi  að  binda  hjú- 
skap  saman,  þótt  þau  sé  fjórmenningar  að  frændsemi,  og 
býðr  Magnúsi  Skálholtsbiskupi  að  setja  þeim  skriptir  fyrir 
þeirra  fyrri  brot. 

AM.  Apogr.  734  með  hendi  JónB  Magnússonar  bróður  Árna  „Ex 
originali",  sem  var  á  kálfskinn.  —  AM.  FaBC.  LXXII,  2  A  4,  transskr. 
á  skinni  frá  c.  1528. 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  2)  [tvískrifað  í  frumritinu.  3) 
Svo,  og  svo  stendr  og  í  bréfabók  þeirri  er  Þorlákr  biskup  lét  skrifa 
1641—42;  er  misskrifað  (misminni)  fyrir  1445  eða  1455,  því  að  hitt 
stenzt  ekki. 


1478.  ÞORLEIFS  MÁL  OG  INGVELDAR.  163 

Weer  gauto  med  gudz  miskund  Erchebiscop  j  Nidaroos 
oc  paweligs  settis  legatus  heilse  allom  mannom  som  thette 
breíf  see  ædher  höre  kærlighe  med  gudhi  oc  sancte  olaf 
konunge.  kunnict  gerande  at  weer  saghom  og  granlighe 
iffuerlosom1)  transscripta  breff  aff  thij2)  breffue  som  peni- 
tenciarius  wars  helgaste  fadhers  pawens  j  Eoom  giffuit 
haffwer  Torliffue  biornsííni  oc  jngueldr  helgadottr  at  thaw 
mægha  laglighan  hioneskap  at  binda  aff  pawens  loffue  oc 
macth.  en  tho  at  thaw  ære  skyld  j  fiorde  lidh  vppa  badhe 
sidhor  oc  aff  thij  at  weer  finnom  thet  breff  skæligt  ware 
oc  ostraffelighit  i  allom  sinom  greinom.  thij  stadfestom  wær 
thet  med  thesse  ware  oppne  breffue.  dispensere  oc  loyffue 
theim  fornenfdom  Torleiff  oc  jnguelde  hiunskap  at  bindha 
effther  gudss  laghom  liffua  oc  bliffua  j  rette  hionelaghe  till 
dodhre  dagha  j  nafne  fadhers  oc  sonar  oc  heilax  anda 
amen.  Oc  hit  sama  biodhom  weer  warom  wijrdelighe  brodher 
Biscop  magnus  j  Skalaholte.  efttherthij  som  honum  enkanne- 
lighe  befallit  ær  j  adhernenfdo  dispenserebreff.  sætiende 
theim  badhom  hionum  beilsamligra  boot  oc  scrifft  vm  thet 
eij  forre  giort  ær.  for  tha  synder  som  thaw  j  frendseme- 
spield  drygt  haffua.  æra  tha  thaw  barn  j  allom  luthom  skil- 
geten  rejcknande  for  oc  effther  for  nenfde  dispenseren 
gethen  oc  afflat  worde.  swa  som  breffuet  ytermeir  vtwiser. 
fforbiodhom  weer  allom  lejkom  oc  lerdom  tratnenfdom  Tor- 
leifue  oc  jnguelde  i  thesso  maale  at  hindre  ædher  oforrette 
j  nokro  mathe. 

Datum  in  curia  nostra  Archiepiscopali  Bergensi  sabbato 
proximo  ante  michaelis  Anno  Domini  millesimo  qvadringen- 
tesimo  septuagesimo  octavo  nostro  sub  secreto  presentibus 
appenso. 


160.  1478. 

Þókbr  prestr  Magnússon  selr  Magnúsi  Eyjólfssyni  biskupi  í 
Skálholti  jörðina  Oddastaði  í  Hnappadal. 


*)  Svo  734;  —  lasom  Lxxn,  2.     2)  Lxxn,  2;  thr  734. 

11* 


164  ODDASTAÐABRÉF.  1478. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  J6ns  háyfirdómara  PétrssoDar,  nú  í  Lands- 
bðkasafni  858.  4to,  með  hendi  Jóns  lögmannB  Sigurðssonar  c.  1600. 

Þordur  selur  Bískup  Magnuse  Oddastade  1478. 

Þad  medkienne  eg  Þordur  prestur  Magnusson  ad  eg 
hefi  sellt  biskup  Magnuse  jordina  Oddastade.  er  liggur  j 
Hnappadal  j  Kolbeinsstada  kirkiusokn.  med  ollum  þeim 
gognum  og  giædum  sem  greindre  jordu  fylger  og  fylgtt 
hefur  ad  fornu  og  nýiu.  vndaíi  mier  og  mijnum  Erfingium. 
medkiennust  eg  ddurskrifadur  Þordur  ad  eg  fulla  peninga 
vppborid  hefe  fyrir  fyrrskrifada  jord  sem  mier  vel  anægier. 
þui  gief  eg  þrattnefndur  Þordur  adurnefndan  herra  Magnus 
olldungiss  kuittan  og  akiærulausan  fyrir  fyrrskrifad  jardar 
verd  fyrir  mier  og  mijnum  Erfingium. 

og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


161.  3.  Októbcr  1478.  á  Helgafelli. 

Magnús  biskup  í  Skálholti   gefr   Einari    (Ormi)   Þórólfssyni 
jörðina  Oddastaði  í  Hnappadal. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  með  hondi  Jóna  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600. 

Biskup  Magnus  gefur  Einare1)  Þorolfssyne 
Oddastade  1478. 
Þad  giorum  vier  Gijsle  philippusson.  Þorleifur  Orms- 
son.  Narffue  Þorvalldsson.  Þorsteinn  Þorleiffsson  og  Einar 
Oddsson  godum  monnum  kunnugtt  med  þessu  voro  opnu 
briefi  ad  vier  vorum  j  hia  j  Abotastofunne  a  Helgafelle  j 
helgafellzsueit  laugardaginn  næstan  epter  Michelzmessu 
Anno  1478.  sdum  og  heyrdum  a  ord  og  handaband  þessara 
manna  virdugligz  herra  biskupz  Magnusar  j  Skalhollte  og 
Ormz1)  Þorolfssonar  ad  adurgreindur  Herra  Magnus  gaf 
fyrrgreindum  Orme1)  Þorolfssyne  jordina  Oddastade  er 
liggur  j    hnappadal  j    kolbeinsstada  kirkiusokii.    til  fullrar 

*)  Svo;  rétt  mun,  að  maðrinn  hét  Einar. 


1478.  HJARÐARHOLT.  165 

eignar  og  frialz  forrædiss  med  ollum  þeim  gognum  og  giæd- 
um  sera  greindre  jordu  fylger  og  fylgtt  hefur  ad  fornu  og 
nýiu  og  hann  vard  fremst  eigandi  ad.  skilldi  opttnefndur 
herra  Magnus  suara  lagaripttingum  a  greindri  ]ordu.  enn 
þrattnefndur  Ormur1)  hallda  til  laga. 
og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


162.  4.  Október  1478.  á  Helgafelli. 

Samningr  milli  þeirra  Halls  prests  Þórarinssonar  og  Böðvars 
prests  Jónssonar  með  ráði  Magnúsar  biskups  í  Skálholti,  að 
séra  Böðvar  lofar  smá  saman,  eptir  því  sem  honnm  aflist 
fé,  að  greiða  Hjarðarholtskirkju  fimtán  hundruð  í  porcionem 
um  þau  sextán  ár,  sem  hann  hélt  þann  stað. 

AM.  Apogr.  2278  „Ex  originali  Hiardarholt.  accuratisBÍme.  Inn- 
siglen  eru  öll  fra  brefinu,  og  sialft  brefed  so  meirt  og  fued,  ad  þad 
innann  skams  af  sialfu  sier  forgeingur,  og  hanger  nu  ecki  saman.  Er 
og  þegar  so  ad  kalla  eydelagt.  Þad  sem  hier  er  understrikad9),  er  nu 
burt  molltnad  ur  brefenu,  enn  þeir  underpunctudu  staferner  eru  miög 
litt  læser.  Epter  þennan  dag  mun  eingenn  þetta  bref  lesa".  (AM.).  Af- 
skriptin  er  með  hendi  Árna  Magnússonar. 

Þat  giorum  wer  oddur  prestur  oddzson.  narfe  þ[or- 
u]all[dz]son.  einar  þorolfsson.  helgi  þorualldzson  [jon  einar]s- 
son3)  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  woru  opnu  brefi. 
anno  domini.  CD.  cd°.  lxx.  octauo.  a  sunnudaginn  næsta  efter 
michaelsmessu  j  [ab]otastofunne  da  helgafelli.  worum  wær  j 
hia  sdaum  ok  heyrdum  da  ord  ok  handaband  þessara  manna. 
af  einne  alfu  herra  magnus  med  gudz  nad  biskup(s)  j  schal- 
hollte  ok  sira  hallz  þorarinssonar.  enn  af  annari  sira  bod- 
uars  jonssonar.  at  suo  firir  skildu.  at  greindur  herra  magnus 
giordi  suo  felldan  giorning  ok  sdattmala  mille  adr  skrifadra 
presta  sira  hallz  ok  sira  boduars.  at  sira  boduar  jonsson 
lofade    at    giallda    kirkiunne  j    hiardarhollte   j    laxardal  j 


*)  Svo.    2)  Hér  í  hornklofum.    8) 
nafn,  so  sem  vera  kynni  jon  einarsson  eda  annad  þvilikt"  (AM.). 


166  HÖSKULDSSTADIR  OG  MIÐHLÍD.  1478. 

breidafiardardolum  fimtan  hundrud  j  þa  porcionem  sem  fallit 
hafdi  wm  þau  sextan  oxr.  sem  hann  hafdi  halldit  [adr] 
greinda  kirkiu  ok  stad.  þat  fysta  sem  honum  ofluduzt  penn- 
ingar  þar  smoatt  er  hann  getur  [eigi]  stort.  ok  at  luktum 
þessum  penningum  skylldi  adr  skrifadur  sira  boduar  kuittur 
ok  oakærulaus  kirkiunnar  wegna  wm  optgreint  porcionem. 
Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  wer  fyr  nefnder  [menn] 
wor  jnncigli  firir  þetta  bref.  ok  til  meiri  audsyningar  ok 
stadfestu  hier  vm  settaekopt  skrifadr  sira  bo[duar  jonsson]1) 
mitt  jnncigli  med  þessara  optskrifadra  manna  jnnciglum 
firir  þetta  bref.  skrifad  j  sama  stad  degi  ok  are  sem  fyrr 
seger. 


163.  4.  Oktober  1478.  á  Helgafelli. 

Magnús  Eyjólfsson  biskup  í  Skálholti,  fær  Gísla  Filippus- 
syni  og  Ingibjörgu  Eyjólfsdóttur  systur  sinni  jörðina  Hösk- 
uldstaði  í  Laxárdal  og  átján  hundruð  í  Miðhlíð  á  Barða- 
strönd  til  fullrar  eignar. 

AM.  Apogr.  2628  „Ex  originali  Scalholt.  ascuratissime"  (AM.). 
„Innsigled  er  burtu"  (AM.).  „Þetta  bref  var  æred  trosnad,  þo  allt  læse- 
legt,  nema  þar  hier  er  understrikad2),  þad  var  ölldungis  burtuu  (AM). 
Frumritið  er  nú  ekki  í  Biskupaskjalasafni.  Það  datt  í  sundr  af  fúa  i 
höndunum  &  Árna. 

Uær  broder  magnus  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollti. 
dorum  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefi 
at  uær  hofum  gefit  gisla  phi[li]ppussyni.  [og]  ingibiorgu 
eýiolfsdottur  systur  vorí.  jordina  hauskaulldzstadi  j  laxaar- 
dal  er  liggur  j  hiardarhollzkirkiusokn.  og  atian  hundrut  j 
midhlid  er  liggur  aa  bardastrond  j    haga    kirkíu   sokn  [og] 

J)  So  hefur,  oefad,  i  originalnum  etaded,  og  er  bo  enn  nu  læselegt. 
Hitt  er  allt  burtu,  enn  platsed  þad  sem  burtfunad  er,  or  ecki  meira  enn 
þessu  sambydur.  E?  giörde  mier  i  fyrstu  i  iund  at  bo  munde  eiga  ad 
vera  ha.  og  munde  hafa  stadet  hallr  þorarinsson.  enn  eydann  er  ecki 
bo  stor.  So  er  og  bo  nogu  læselegt,  sem  adur  er  sagt"  (AM.).  9)  Hér  í 
útgáfunni  i  hornklofum  [    ]. 


1478.  ÞORLEIFS  MÁL  OG  INGVELDAR.  167 

fimtan  hundrut  j  tungumula.  er  liggur  og  a  bardastrond  [j] 
saumu  kirkiusokn.  med  aullum  þeim  gaugnum  og  gædum 
sem  greindri  jordu  og  jardar  [pa]urtum  fýlger  og  fylgt 
[hefer]  at  fornu  [ogj  nyiu  og  uier  urdum  fremst  eigandi 
ath.  fýR  skrifudum  hionum  gisla  og  ingibiorgu  til  [æuen]- 
][i]grar  eignar  og  þeirra  erfingium.  Og  til  sanninda  hier 
um  settum  vær  uort  insigli  fyrer  þetta  bref  skrifath  aa 
helgafelli  sunnudagin  næstfa]  efter  mikelsCDesso.  anno  do- 
mini  CD°.  cd°.  lxx°.  octauo. 


164.  5.  Október  1478.  á  Helgafelli. 

Magnús  biskup  í  Skálholti  kvittar  Þorleif  Björnsson  og  Ing- 
veldi  Helgadóttur  af  8.,  9.,  10.,  11.,  12.  og  13.  barneign 
þeirra  á  milli. 

AM.  Apogr.  735  með  hendi   Jóns    Magnússonar    bróður   Árna     „Ex 
originali",  som  var  á  kálfskinni. 

Uær  broder  magnus  med  gudz  nadh  býskupj  skalholte. 
giorum  godum  monnum  kunnigth  med  þessu  voru  opnu 
brefe.  ath  ver  hofum  afleyst  þorleif  biornson  ok  jngveldi 
helgadottur.  af  þeim  sex  barneignum.  sem  þau  hafa  nu 
nýliga  brotligh  j  ordith  sin  j  millum  j  fiormenings  meinum. 
sem  talin  hefer  verith  þeirra  j  millum.  sem  er  edh  atta. 
niunda.  tiunda.  el(l)efta.  tolfta  ok  edh  þrettanda.  suo  ok 
hofum  ver  setth  þeim  penetencias  competentes  epter  þui 
sem  brotunum  til  heyrer.  medkenunzth  ver  ok  ath  ver  hof- 
um  fulla  penínga  vpp  borith  da  heilagraa  kirkiu  uegna  ok 
vora  sem  oss  vel  oinæger.  af  þeim  fyrir  greinth  broth.  í»ui 
giorum  vier  adurgreinda  menn  þolleif  ok  ingvelldi  kuith  ok 
dakiærulaus  um  fyr  greinth  broth  fyrir  oss  ok  ollum  vorum 
epterkomendum  kirkiunar  formonum.  Okh  til  saninda  hier 
vm  settu  wier  vort  incigle  fyrir  þetta  bref.  er  skrifath  var 
ool  helgafelli  manudagin  næsta  epter  mikelsCDesso  anno  do- 
mini  (TD°.  cd°.  lxx°  octtavo. 


168  ILLUGASTAÐABRÉF.  1478. 

165.  13.  Október  1478.      á  MöðniYÖllum. 

Sigmundr  Jónsson  selr  Jóni  presti  Pétrssyni  jörðina  Illuga- 
staði  í  Flókadal  og  alla  þá  peninga,  sem  hann  hafði  erft 
eptir  foreldra  sína  og  Sölva  bróður  sinn,  fyrir  sjö  hundruð 
og  átta  ára  framfæri. 

AM.  Faac.  XXIII,  10,  frnmrit  á  skinni.     Bæði   innsiglin    eru   fyrir 
bréfinu,  en  brákað  er  annað  þeirra.  —  AM.  Apogr.  3255. 

(vm)  jordina  jllugastadi  j  flokadal1). 
Þad  giorum  vid  þollákur  gislason  ok  magnvs  einarsson 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockro  brefi  þaa  lidit 
var  fra  hingatburd  vors  herra  iesu  christi.  CD.  cccc.  lxx.  ok 
atta  ar  fimtadagenn  næsta  fýrer  assumscionem  sancti2)  marie 
virginiss3)  j  fornhaga  j  horgardal  vorum  vid  j  hia  saaum  ok 
heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  afh  einne  alfu 
sira  jons  peturssonar  ok  sigmundar  jonssonar  afh  annare 
ath  so  firir  skildu  ath  sigmundr  jonsson  selldi  adrgreindum 
sira  jone  jordena  jllugastadi  j  flokadal  er  liggur  j  barzd- 
þingum2)  til  fullrar  eignar  ok  alla  þaa  peninga  er  honum 
hafdi  til  erfda  falled  efter  jon  grimsson  fodr  sinn  ok  gud- 
runo  sigurdardottur  modr  sina  ok  solfa  jonsson  brodr  sinn. 
hier  j  mot  gaf  tittnefndr  sira  jon  siau  hundrud  ok  aatta 
ara  framfære  ok  ath  þeim  lidnum  skýlldi  þessi  siau  hundrud 
vtlukazt  j  ollum  þarfligum  peningum  títt  greindum  sig- 
mundi.  Enn  ef  sigmundar  miste  vid  fýr  enn  þessi  atta  ar 
væri  vti  skylldi  sira  jon  kuittur  vm  framfæred  ok  aungua 
peninga  þar  firir  giallda  en  erfingiar  sigmundar  skýlldi  þaa 
taka  siau  hundrud.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vid  fyr 
nefnder  menn  ockur  jnnsigl(e)  firir  þetta  bref  er  giort  var 
aa  modrouollum  j  eýiafirde  festum  Eeliquiarum  aa  sama  are 
sem  fýr  seger. 


166.  13.  Október  1478.      á  Móðruvöllum. 

Iigmundr  Jónsson   selr  Jóni  presti  Pétrssyni  jörðina  Illuga- 

x)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  Svo.    8)  Þ.  e.  13.  Aug. 


1478.  ILLUGASTADABRÉF.  169 

staði  í  Flókadal  með  fyllra  skilorði  en  næsta  bréf  á  nndan 
greinir. 

AM.  Faac.  XXIII,    11,    frumrit   á    skinni    með   tveim  innsiglum.  — 
AM.  Apogr.  3256. 

vm  jllugastadi  j  flokadal1). 
Þat  giorum  nid  þorlakur  gislason  ok  magnus  einarsson 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  brefi  þaa  lidit 
uar  fra  hingatburd  uors  herra  iesu  christi  (D.°  cccc.0  lxx. 
ok  atta  ár  fimtadaginn  n§sta  firir  assumpcionem  sancte 
marie  uirginis2)  i  fornhaga  j  haurgardal  uorum  uid  i  hia 
saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  af 
einne  alfu  sira  íods  peturssonar  ok  sigmundar  ionssonar  af 
annare  ath  suo  firir  skildu  ath  sigmundr  ionson  selldi  adr- 
greindum  sira  ione  iordina  illugastade  i  flokadal  er  liggur 
i  bardz  þingum  til  fullrar  eignar  med  aullum  þeim  gavgn- 
vm  ok  gi^dum  ok  hlunnendum  sem  greindri  iordu  hefer 
fýlgt  ath  fornu  ok  nyiu  ok  hann  uar  fremzt  eigande  ath. 
skillde  sira  ion  hallda  greindre  iordu  til  laga  enn  sigmundr 
ionsson  suara  lagariptingu  ok  hier  med  selldi  tittnefndr  sig- 
mundr  adr  nefndvm  sira  ione  iij  kyr  ok  aasaudar  kugillde 
er  hann  sagdizt  eiga  hia  arna  bonda  þorsteinssyne  ok  alla 
þa  peninga  er  honum  hefdi  til  erfda  fallid  eppter  ion  grims- 
son  faudr  sinn  ok  gudrvnu  sigurdardottur  modr  sina  ok 
saulua  ionsson  brodr  sinn.  lofadi  sigmundr  þa  sira  ioné 
peturssyne  med  handabande  ath  sueria  fullan  bokareid  ath 
hann  hefde  huorke  þessa  peninga  sellt  ne  gefit  neinum 
manni  nema  sira  ione  peturssyne  ok  eigi  umbod  a  gefit 
leingur  enn  til  nestu  fardaga.  hier  i  mot  gaf  titt  nefndr 
sira  ion  sigmunde  ionssyne  sio  hundrud  ok  atta  ara  fram- 
feri  ok  ath  þeim  lidnum  skillde  þesse  sio  hundrud  ut  luk- 
azt  i  aullum  þarfligum  peningum  titt  greindum  sigmunde. 
en  ef  sigmundar  miste  uid  fyrr  enn  þesse  atta  aar  ueri  uti 
skillde  sira  ion  kuittur  um  framf^rid  ok  aungua  peninga 
þar  firir  giallda  enn  ef  sira  ion  d§i  fýrr   enn    sigmundr  þa 

*)  Utan  &  bréfinu  með  gamalli  hendi.    2)  Þ.  e.  13.  August. 


170  JARÐAKAUP.  1478. 

skillde  erfingiar  sira  ions  afgreida  sigmundi  sio  hundrud 
edur  hans  erfingium.  Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uid 
fyrnefnder  menn  oekur  incigle  firir  þetta  bref  er  gert  uar 
a  maudruuollum  i  eyiafirde  in  festo  reliquiarum  aa  sama  are 
sem  fyrr  seger. 


167.  14.  Október  1478.        á  Möðruvöllum. 

Olafe  biskup  á  Hólum  samþykkir  jarðakaup  þeirra  Sigurð- 
ar  príors  á  Möðruvöllum  og  Magnúsar  bónda  Benediktsson- 
ar,  um  Sírelsstaði  í  Kræklingahlíð  og  Skuggabjörg  í  Fnjóska- 
dal. 

AM.  Pasc.  XXIII,  20,  frumritið  á  skinni.    Innsiglið    er   dottið   frá. 
—  AM.  Apogr.  2984. 

Wíj  olaf  med  guds  naad  biskup  oa  holum  giorum  god- 
um  monnum  viturligt  med  þessv  voru  opnu  brefui  ath  víj 
hofum  samþykt  þath  jardaskipte  sem  broder  sýgurdur  prior 
óx  modruuollum  ok  magnus  bonde  benedictsson  hafa  haft 
sín  ool  millum  vm  jardernar  sirelsstade  j  kræklingahlíjd.  ok 
jordena  skuggabiorg  j  hnioskadaal  epter  þui  sem  þeirra 
kaupbref  þar  vm  giort  vottar.  þui  dande  menn  'hafa  sagt 
oss  ath  klaustrid  da  maudruuollum  sie  skadlaust  af  þessu 
kaupe.  ok  til  sanneuda  hier  vm  heingium  víj  vort  jncigle 
firir  þetta  bref  skrifat  j  klaustreno  ox  maudruuollum  j 
haurgardal  jn  die  sancti  calixti  pape  anno  domini  CD°  cd° 
lxx°  viij0. 


168.  22.  Október  1478.  í  Vestminster. 

Játvaeðe  Englakonungr  hinn  fjórði  leyfir  Hróbjarti  og 
Thomasi  Alcok  að  verzla,  hvar  sem  þeir  vilja  í  ríki  sínu 
á  tvö  hundruð  og  fjörutíu  lesta  skipi,  eða  þar  fyrir  innan, 
og  að  þeir  megi  verzla  eða  láta  það  skip  verzla  í  fullu 
sínu  leyfi  á  íslandi  um  eitt  ár. 

Rymeri  Foedera  ed.  Holmes  V,  3,  bls.  96. 


1478.  VERZLAN.  171 

Super  mercandisis  ad  partes  Daciæ  traducendis 
Licentia  Eegis. 
Eex  omnibus  ad  quos  &c.  salutem. 

Sciatis  quod  licet  in  statuto  in  Parliamento  apud  West- 
monasterium,  anno  regni  Henrici  VItí,  nuper  de  facto  et 
non  de  jure  regis  Angliæ,  octavo,  tento,  edito,  prohibitum 
sit  et  stabilitum  ne  quis  Ligeorum  et  subditorum  nostrorum 
propriæ  temeritatis  ausu  aliqua  regna,  terras,  dominia,  di- 
strictus,  territoria,  jurisdictiones  et  loca  carissimi  consan- 
guinei  nostri  Eegis  Daciæ,  Norwegiæ,  Sweciæ,  causa  habendi 
vel  obtinendi  pisces  aut  alia  qvæcunque  bona  et  mercandisas 
præterquam  ad  stapulam  suam  de  Norberne  adire,  ingredi  seu 
intrare  præsumat  sub  poena  forisfacturæ  omnium  bonorum 
suorum  mobilium,  et  imprisonamenti  personæ  suæ  ad  volun- 
tatem  nostram,  prout  in  statuto  prædicto  plenius  continetur, 
nos  tamen,  de  gratia  nostra  speciali  concessimus  et  licentiam 
dedimus  ac  per  præcentes  concedimus  et  licentiam  damus 
Eoberto  Alcok,  quod  ipse  per  se  aut  factores  sive  attornatos 
suos  in  quocunque  portu  sive  in  quibuscunque  portubus 
regni  nostri  Angliæ,  quandam  navem  regni  nostri  Angliæ, 
portagii  ducentorum  et  quadraginta  doliorum  vel  infra,  qui- 
buscunque  bonis  et  mercandisis  (stapulæ  nostræ  Calesii  non 
pertinentibus)  tam  de  bonis  suis  propriis  quam  alienis,  no- 
mine  suo  proprio  aut  factorum  sive  attornatorum  suorum 
carcare  et  eandem  navem  sic  carcatam  unacum  magistro  et 
marinariis  pro  gubernatione  ejusdem  navis  competentibus, 
versus  et  usque  quascunque  partes  Islandiæ,  totiens  quotiens 
eis  placuerit,  durante  præsenti  licentia  nostra,  traducere  et 
carcare1) ;  et  terram  illam  intrare  et  ingredi,  et  bona  et 
mercandisas  prædicta  inibi  vendere,  aliaque  bona,  pisces  et 
mercandisas  quæcunque  ibidem  emere  et  navem  illam  cum 
iisdem  recarcare,  et  eam  sic  recarcatam  in  dictum  regnum 
nostrum  Angliæ  reducere  valeat  licite  et  impune,  absque 
impedimento  seu  impetitione  nostri  aut  officiariorum  nostro- 
rum  quorumcunque  statuto  prædicto  aut  aliquo  statuto,  actu 
sive  restrictione  in  contrarium  factis  editis  seu  provisis,  non 
obstantibus.    Proviso  semper  quod  nobis  de   custumis,    sub- 

*)  cariare,  JRymer. 


172  '         SÍÐUMÚLL  -  HÚSAFELL.  1478. 

sidiis  et  aliis  deveriis  nobis  in  hac  parte  debitis,  íideliter 
respondeatur  ut  est  justum. 

Jn  cujus  &c.  per  unum  aDnum  duraturas. 

Teste  Eege  apud  Westmonasterium  vicesimo  secundo 
die  Octobris  [Anno  Domini  CD°.  cd°.  lxx°.  viij0.  Anno  xviij0. 
Edvardi  IV*  *). 

Rex  &c.  ut  supra.  concedimus  et  licentiam  damus  Thomæ 
Alcok  quod  ipse  —  qvandam  navem  —  regni  nostri  An- 
gliæ,  portagii  ducentorum  et  quadraginta  doliorum  vel  infra. 


169.  1478. 

Máldagi  Síðumúlakirkju,  þegar   Magnús   biskup    Eyjólfsson 
gerði  yfirreið  sína. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  82b,  skr.  1601,    Næst  á  undan  er  kafli  úr  eða 
ágrip  af  máldaga  Sveins  biskups  (DI.  V,  Nr.  600,  B). 

[Sijdumule]. 
Anno  domini  (D°.  cd°.  lxx.°  virj0.  j  visijtacijone2)  virdu- 
ligs  herra  herra  magnus  med  gudz  nad  biskup(s)  j  skalhollte. 
reiknnadist  ornnamenntum  kyrkiunnar  j  sijdumula  samt  oc 
hier  stenndur  fýrr  skrifad  vtann  porcio  þad  sem  fell  vmm 
v.  dr.  medann  helge  hiellt  ccc.  oc  eirn  eyrer  betur. 


170.  [1478]. 

Máldagi  Húsafellskirkju. 

JSig.  143.  4to,  bls.  362  á,  pappír  c.  1600  (Garðabók).    Mun  vera  úr 
tíð  Magnúsar  Eyjólfssonar. 

Husafell. 
Kirkian  d    Husafelle  d  v  kyr   og   v  asaudar   kugilldi. 
ij.  g[elld]fiar  hundrud.  ij  hestar  og  eitt  hross.  firir  iijc.  kiet- 
ell  j  hundrad.   oc  sæng  j  hundrad.    oc  kier  j  hundrad.  ij°  j 
þarflegum  peningum. 

!)  [á  Bpássíu.    2)  visijtacijonem,  hdr. 


1478.  REYKJAHOLT.  173 

171.  [1478]. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  Eeykjaholti  [er  Magnús  biskup    Eyj- 
ólfsson  setti]. 

Landab.  268.  4to,  bl.  119a— b,  skr.  1601. 

Keykiaholltt. 

Peturskirkia  j  reýkiahollte  a  heimalannd  allt.  hofstade. 
grijmstade  nordurreyke.  Breidabolstade  bdda.  kopareyke. 
hraunsds.  hdf.  hægennde.  kioluararstade.  hrijs  half.  Geitt- 
lannd  allt  med  skoge.  peturs  skog  j  nordrardal  j  millum 
slackagilz  oc  klofa.  selfor  j  kior  med  skogie.  afrett  a  hruta- 
fiardarheide.  torfskurd  j  steinþorsstada  jord.  ij  manada  beit 
j  faxadal.  vnnder  ytra  felle  a  strondum  halfann  vidreka  oc 
þridiung  hualreka  oc  halft  lanndid  vnndir  jnnra  felle.  fiord- 
unng  hualreka  oc  slijkt  j  dgoda  sem  vnndir  ýtra  felle. 
þridiunng  huortt.  a  munadarnese  fiordunng.  ad  kammbe 
fiordunng  i  hualreka.  j  byrgisvijk  fiordunng  j  hualreka.  xx 
kyr  heima  a  stadnum.  oc  halft  hid  xvij  dsaudar  kugillde. 
enn  med  vtlondum  íx  kugillde  oc  xx.  jtem  v  aurar  hins 
tijunda  kugilldis  j  gelldfe.  x  kalfa.  ij.  sauder  veturgamlir1) 
fimm  hesta.  þriu  hross  fullrosken  oc  j  hross  þrevett.  íx 
hundrud  vauruvird.  jtem  a  kirkian  vij  manna  messuklædé 
med  godum  oc  vondum.  og  v  hockla  lausa.  þriar  kanntara 
kdpur  oc  .j.  fanýtan  slopp.  iij  alltarisklæde  og  er  eitt  med 
fordukum.  iij  kaleka.  eina  dalmatiku  vonnda  oc  eitt  glodar- 
ker.  xxx  boka  med  godum  oc  vonndum. 

Jtem  hefur  suo  mikid  mortualium  gefist  tíl  kirkiunnar 
j  reýkiahollte  sijdan  sijra  hrafnn  tok  vid.  jn  prijmis  hestur 
oc  kugillde  er  jon  heitinn  gilzson  gaf. 

Jtem  suanhilldur  hrafnnzdotter  j  kugillde. 

Jtem  luckte  loptur  ormson  kirkiu(nni)  vegna  einars 
heitins  ormssonar  brodur  sijns  vj  kugillde. 

Jtem  luckte  einar  oddsson  greindre  kirkiu  j  reýkia- 
hollte  v.  kugillde  fyrir  halfkirkiu  skylld  a  reýkium. 

Jtem  stannda  j  pannti   halfer   audzstader    fýrir    kalek 

*)  veturgamla  (!)  hdr. 


174  HVANNEYRI.  1478. 

þann  er  biskup  jon  heitinn  steífansson  hafdi  j  burtt  frd 
kirkinnne  er  vo  xviij  aura  þar  til  er  sijra  hrafnn  borgar 
kirkiunne  aptur  annann  kalek  jafnngodann  þd  er  greind 
jord  kuitt. 

Jtem  gaf  jon  þorkelsson  kugillde. 


172.  [1478]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Hvanneyri  í  Andakíl,  þegarMagnús 
biskup  Eyjólfsson  gerði  yfirreið  sína. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  119b— 120a,  skr.  1601. 

Huanneyre. 

CDariu  kirkia  d  huanneyre  a  tuungulannd  allt.  asgard. 
kistu.  avsu.  hornn  oc  drageyre.  liggia  þessar  (jardir)  allar  j 
hennar  kirkiusoknn.  hun  a  xvj  kugillde  buiæg.  halft  huort 
asaudur  oc  kýr.  iiij  gelldfiar  kugillde.  ij.  hesta.  Reiknnadist 
hier  med  mortualium  fra  þuij  er  vermundur  kolbeinson 
medtok  til  þess  er  nu  er  komid.  er  med  kistu  eitt  kugillde 
er  rodan  d.  kirkian  þar  a  alla  fiskveide  j  anndarkijlsar  fosse 
ofann  ad  hrafnnagile.  enn  attung  laxveidar  j  grijmsd.  skog- 
arpart  j  grioteýrar  skog.  hun  a  selfor  j  jnndridastada  lannd. 

kirkian  a  jnnann  sig  et  cetera. 

[Jtem]  a  kirkian  smahamra  rekaer  liggur  j  fellzkirkiu 
soknn  j  steingrijmsfirde  hualreka  oc  vidreka. 

Jtem  a  hun  hualreka  tolftung  a  gamla  stronnd  milli 
dranngs  oc  grinndar. 

Jtem  reiknnadist  porcio.  þa  er  biskup  magnus  visibteradé1) 
half(t)  fimmtannda  hunndrad. 


173.  [1478]. 

Máldagi  Melakirkju  í  Melasveit. 

Landsbókasafn  268.  4to,  bl.  120a— b,  skr.  1601.  Úti  á  spássíu  er 
ritað  með  hendi  frá  17.  öld  við  þenna  máldaga :  „NB  Belgshollts  landa- 
merke".  Allan  obbann  af  þessum  máldaga  hefir  Jón  Sigurðsson  látið 
prenta  í  Dipl.  Isl.  I,  61,  og  árfærir  hann  máldagann  til  1181,  að  sto  miklu 

*)  Svo. 


1478.  MELAR.  175 

leyti  sem  hann  telr  hann  fornan,  en  þeim  klausum  sleppir  hann  úr,  er 
hann  telr  yngri  og  heimfærir  þær  þá  til  þessara  tíma,  eða  þó  öllu  heldr 
til  SveinB  biskupa  (1467—76).  Með  fullri  vissu  verðr  ekki  sagt,  hvort 
máldaginn  í  þeasari  mynd  er  fremr  frá  dögum  Sveins  biikups  eða  Magn- 
úsar  biskups  (1477—90),  en  meðal  máldaga  Magnúsar  etendr  hann  í  mál- 
dagabókinni.  í  útgáfu  Jóns  Sigurðssonar  er  ritháttr  allr  annar  á  mál- 
daganum,  því  að  J6n  hefir  gerbreytt  honum  og  snúið  til  forneskju. 

Melar. 

Þetta  er  maldage  kirkiunnar  a  melum  ad  hun  d  allt 
heimalaiid  jtakalaust  med  ollum  þeim  gognum  og  giædum 
er  þorlakur  keypte  og  magnus  lagdi  til.  eru  þesse  landa- 
merke  j  millum  mela  og  belgsholltz  ílatur  steinn  fýrir  nord- 
an  osinn  a  skdlalæk  og  vpp  d  steininn  a  skdlahollte  og 
þadafi  j  tittlijiigshollt.  og  þadan  augsýn  j  vaurduhollt  og 
þadan  j  byrgishollt  og  þadan  augsýn  j  íiskelækiar  steckia. 
og  þadan  j  fuglzþufu  skamt  fra  tun&arde  ad  fiskelæk.  stack- 
gard  og  eingi  j  fiskelækiar  veitu  og  vr  fuglþufu  j  iard- 
krossa  sudur  j  veitu  vid  læke.  og  augsýn  þadan  j  stein 
fyrir  ofaíi  hollzfot.  og  augsýn  vr  holltinu  j  krijnglottar  þuf- 
ur  og  augsýn  þadan  j  laiidbrotzkelldur  sem  sunnan  ganga 
j  vatnid.  Gardur  er  geingur  vr  melavatne  og  ofaii  j  meýia- 
vatii  fýrir  ofaii  gard  a  ase.  aiinar  gardur  ofaii  vr  tuíigarde 
d  dse.  og  ofaii  j  gilid  fýrir  vestaii  akurgerde  d  dse.  kirkian 
a  reka  allaii  þadaii  fra  þuij  gile  og  til  steiiisins  fyrir  nord- 
aii  skdlalækiar  oss.  fiarmadur  af  meluni  d  ad  sitia  d  tuii- 
garde  a  ase.  hun  a  selialaíid  allt  er  liggur  j  millum  forss- 
lækiar  og  tuiiguar. 

[hun  a  skorhollten  bæde.  sulunes  og  jarkarlæk.  og 
straumnes.  hdlfan  sietta  tug  dsaudar.  xij  saude  tuæuetra 
med  iiij  hrutum.  x  kyr.  iiij  naut  tuæuetur  og  iiij  vetur- 
gomul.  vi  hesta  og  ij  hross.  og  xx  kugillde  ad  auk  med 
jordunum. 

Þetta  (a)  kirkian  fyrir  jnnan  sig  et  cetera1). 

kirkian  a  æfinliga  skylld  j  fiskelæk.  mork  vax  eda 
saud  d  haust.  þann  er   jafngodur  sie.    þar  skulu  og  vera  ij 

x)  [felt  úr  Dipl.  Isl.  I,  61.    Hér   hefir  og   máldagaritarinn   felt   úr 
með  vilja. 


176  HÖFN.  -  LEIRÁ.  1478. 

prestar  eda  prestur  og  diackn  og  kuengilldur  omage  or  kýne 
magnhus. 

Þar  er  lofadur  groptur  ollum  þeim  lijkum  er  menn 
vilia  þaiigad  færa  og  kirk(i)ulægt  er. 

Þar  liggur  til  kirkiu  tijund  af  xv  bæium  og  half  vr 
hofii. 

Þar  fylgia  kirkiur  ad  læk  og  j  hofn  og  bænhus  iij  og 
luka  vi  aura  af  hueriu. 

[jtem  a  kirkian  lijtinn  duk  og  litla  munnlog  og  mess- 
íjngarketil  hjtinn. 

hun  a  og  notlog  j  borgarsker  a  seleýre  og  saulvasker 
vid  belgzholltzholm1). 


174.  ♦    [1478]. 

Máldagi  hálfkirkjunnar  í  Höfn  í  Borgarfirði. 

AM.  263.  Fol.  bls.  70  skr.  1598.  —  Landsbðkasafn  268.  4to,  bl. 
120b,  ekr.  1601.  Máldagi  þessi  mun  vera  frá  dögum  Magnúsar  biskups 
Eyjólfssonar. 

Hofn2)  [gamall  maldage3). 
Kirkian  j  havfn  er  halfkirkia. 

hvn  a  x  hvndrud  j    heima  landi.  og  v  hvndrada  eingi 
jnn  j  andakil. 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helgan  oc  lukazt  ij 
merkur  presti. 

takazt  heima  tývnder  oc  lýsitollar. 


175.  [1478]. 

Máldagi  Pétrskirkju  á  Leira  í  Leirársveit. 

Landsb.  268.  4to,  120b,  skr.  1601.  Máldagi  þossi  er  eptir  afstöðu 
sinni  i  máldagabökinni  fremr  frá  dögum  Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar 
en  Goðsvins,  þótt  Hallsteinn  væri  farinn  að  búa  i  Borgarfirði  um  hans 
daga. 


>)  [felt  úr  Dipl.  Isl.  I,  61.    2)  [268;  sl.  263.    8)  [263;  sl.  268. 


1478  LEIRÁ.  -  GARÐAR.  177 

Leira. 
Peturs  kirkia  ad  leird  a  þridiunng  j  heimalannde  oc  vt- 
lonndum  oc  þridiunng    allrar   veide  j  laxd.  tok  hallsteinn1) 
med  vj  kugilldum  kirkiunnar  vegiia  oc  þar  til  eina  vaura. 
hun  a  jnan  sig  et  cetera2) 
þar  skal  vera  prestur  og  taka  iiij  merkur  kaups. 
þar  liggia   vnnd(er)   vij   bæier   ad   tijunndum  oc  lýse- 
tollum. 


176.  [1478]. 

Máldagi  Laurenciuskirkju  í  Görðum  á  Akranesi. 

Landsb.  268.  4to,   bl.  120b— 121a,   skr.  1601.     Máldagi   þessi   mun 
vera  frá  dögum  Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar. 

Gardar  a  akranese. 

Þetta  er  maldage  kirkiu  hiiis  heilaga  laurencij  oc  seba- 
stijanij  j  gordum  a  akranese.  ad  kirkian  a  halft  heima 
land.  galmasvijk  alla.  x  kyr.  iiij  asaudar  kugillde  oc  eitt 
hross  oc  vj  hundrud  ofrijd. 

Jtem  a  kirkian  jnnann  sig  et  cetera2). 

kirkian  a  millum  oss  j  [arjnnarnese  oc  griotgardz  j 
galmannsvijk  allann  storreka  oc  oll  [þ]au  tre  er  þar  rekur 
leingre  enn  vj  alnna  oc  boloxe  meiga8)  setia  d  fyrir  fram- 
ann.  enn  fyrir  ofann  dla  d  allt  gardalannd  alla  reka  vt  fra 
merkelæk.  enn  sa  er  vid  gard  ad  ose.  selfarar  tuennar.  onn- 
ur  d  marstodum.  enn  onnur  vpp  med  leird  fyrir  vestann. 
gagiivartt  biskupsbreckum.  afrett  j  suannga  j  skoradal  oll- 
um  nautum  oc  a  gagnnheide  ollum  saudum. 

þar  skal  vera  prestar  ij  oc  diacknn  oc  huernn  dag 
messa  ij  vmm  lannga  fostu  ef  heimilisprestur  er  a  heynese. 
þa  skal  giallda  j  garda  hunndrad.  j  gordum  skal  synngia 
ij  messur  huemn  midvikudag  oc  fostudag.  þanngad  liggia 
tijunndir  af  halfum  fiorda  tug  bæia. 


*)  Hallsteinn  bj6  á  Hesti  1444  og  mun   þá   ekki   hafa  verið  gamall 
maðr.    2)  Hér  fellir  máldagabókin  úr  með  vilja.     8)  Svo. 
Dipl.  Isl.  VI.  B.  12 


178  INNRA-HÓLMR.  -  REYNIVELLIR.  1478. 

kirkian  a  ij  alltarissteina.  jnnlds  fyrir  kirkinnne.  marin 
skript  et  cetera. 

Jtem  gafnst  cccc  j  mortnalia  medan  sijra  brandur  hiellt. 

Jtem  oluckt  porcio  halft  þridia  hundrad  enn  knittur 
vmm  þat  meira  er  j  porcio. 


177.  [1478]. 

Máldagi  Jóns  kirkju  postula  á  Innra-Hólmi  á  Akranesi. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  121a,  skr.  1601.     Máldagi  þeasi   mun  vera  frá 
dögum  Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar. 

Jdra  holmmur. 

Jonskirkia  postula  a  jdra  holmme  a  kirkiubol  oc  tyrf- 
íjnngstade.  hualreka  fra  kirkiuhomrum  oc  til  bresagerdis  ef 
meire  reke  er  enn  hlasshualur.  vidreki  allur  fylgir  j  þui 
takmarke.  nema  keflareke. 

xij  kýr  oc  iij  asaudar  kugillde. 

þanngad  liggia  tijunnder  af  vij  bæium. 

kirkian  a  einn  hest  oc  hross. 

jtem  jnnan  sig  et  cetera. 


178.  [1478]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Reynivóllum  í  Kjós. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  121a— b,  skr.  1601.     Máldagi  þessi   mun   vera 
frá  dögum  Magnúsar  biskups  Eyjólfasonar. 

Eeineveller  j  kios. 
CDariukirkia  a  reýnivollum  j  kios  a  heimalannd  allt 
sornns1)  lannd.  þridiunng  j  laxfosse.  siofarfoss  allann.  kios- 
arsker.  bollstædijnngabýl.  ij  skogartopter  j  skoradal  oc  eina 
j  suijnadal.  kastar  skurd  j  vinndas  lannd.  annann  j  þorlaks- 
stada  lannd.  þþidia]  j  ualldastada   lannd.    tueggia    manada 


a)  =  sogns. 


1479.  KAMPHÓLSBRÉF.  179 

beit  aullu  saudfee  a  ve[tur]inn  j  sandfellzhlijd  oc  skiol- 
gard  j  vinndaslannd.  xl  sauda  hofnn  j  mula  fiall  oc  skiol  j 
mariuhelle  oc  skal  sa  telia  epter  hueria  hrijd  sem  byr  cL 
mula.  llx.  lammba  beit  j  lainmbatungur  j  eileifsdal.  xij  hrossa 
beit  a  veturinn  j  þufu  land.  vj  hrossa   beit  (j)  eyrar  lannd. 

Jtem  þetta  a  hun  jnnan  sig  et  cetera. 

Jtem  fiorar  merkur  vax. 

Jtem  vij  kyr  oc  eina  kuijgu  tuæuetra.  íx  ær  oc  hrut 
tuæuetrann.  ij  hesta  er  uoru  metnir  fyrir  iij  merkur  b&der 
samann.  ij  sænngur  lettar.  halfa  þridiu  vod.  einn  pott  heil- 
ann  oc  annan  brotinn.  eina  munnlog  sterka.  viij  fiordunnga 
ketil  oc  annann  vonndann.  eitt  tinfat.  iij  trefot. 


179.  17.  Janúar  1479.  á  Hólum. 

Eikar  Björnsson  fær  Ólafi  biskupi  á  Hólum  til  fullrar  eign- 
ar  jörðina  Kamphól  fyrir  þrjátigi  hundraða  í  þann  pant,  er 
hann  háfði  sett  biskupinum  í  Þverá  í  Vestrhópi  fyrir  þær 
sakir,  sem  hann  hafði  brotlegr  orðið  við  guð,  heilaga  kirkju 
og  biskupinn. 

AM.  Fasc.  LXV,  7,    frumrit  á  skinni,    og    eru   fjögur   innsigli   enn 
íyrir  bréfinu,  en  hið  fimta  er  dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  3587. 

vm  kamphol1). 
Þath'giorer  ek  einar  biornsson  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessv  mino  brefi  ath  ek  medkennumzt  þath.  ath 
ek  hefer  feingit  virduligum  herra.  herra  olaf  med  guds  nad 
biskup  aa  holum  til  fullrar  eignar  med  handabandi  jordena 
kamphöl  fyrir  þriatige  hvndrada  er  liggur  aa  galmastrond  j 
modrvvalla  kirkiu  sokn  j  haurgaardal  med  ollum  þeim  gogn- 
nm  ok  gædum  sem  greindre  jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath 
fornu  ok  nyio  ok  ek  vard  fremzst  eigande  ath  fyrir  þann 
pant  sem  ek  hafdi  adur  sett  biskupenvm  vpp  j  jordena 
þvera  er  liggur  j  vesturhopi  fyrir  þær  saker  sem  ek  hafdi 
brotligur  ordit  vith  gudh  heilaga  kirkiv  ok  biskupen.    voru 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 

12* 


180  SAMNINGR  KONUNGA.  -  VAKRSTADABRÉF.  1479. 

hia  þessum  giorninge  þosteinn  jonsson.  andres  jonsson  ok 
nicholas  þormodsson  prestar.  ok  jon  þordarson  leikman.  Ok 
til  sanz  vitnisbvrdar  hier  vm  settu  fyrrnefnder  menn  sin 
jncigle  med  mino  jncigle  fyrir  þetta  bref  skrifath  da  holum 
j  hialltadaal  swnnodagenn  næsta  epter  geisladagenn.  anno 
domini  CD°  cd°  lxx°  nono. 


180.  12.  Felbrúar  1479.         í  Westminster. 

Keistján  Danakonungr  fyrsti  og  Edvard  Einglakonungr 
fjórði  endrnýja  samning  sinn  frá  1.  Maí  1473,  16.  Marts  1476 
og  26.  Apr.  1478  (Dipl.  Isl.  V,  618;  VI,  68  og  129). 

Kymeri  Foedera  ed.  Holmes  V,  III,  98—99. 


4.  Difíinitum  est,  quod  infra  Biennium    antedictum  &c. 
[Orðrétt  Bamhljóða  hinum  fyrri  samningum]. 
Datum  apud  Palatium  nostrum  Westmonasterium,  duo- 
decimo  Die  Februarij  [Anno  Eegni  nostri  xviii0.]. 


181.  15.  Febrúar  1479.  á  Þingeyrum. 

Skúli  bóndi  Loptsson  selr  Tómasi  JÞorsteinssyni  jörðina 
Vakrstaði  í  Halladal  fyrir  hálft  átjánda  hundraft  og  fimtán 
alnir  i  Hóli  í  Svartárdal,  silfrkross,  er  vo  mörk,  átta  stikur 
klæðis  og  þar  til  kúgildi. 

AM.  Apogr.  466     „Ex  originali  monasterii  Thingeyrensis,  accuraté", 
og  lýsir  Árni  innsiglum  bréfsins. 

vakurstadabref. 
Þat  giorum  vier  broder  jon  med  gudz  nad  abote  aa 
þingeyrum  snioolfur  prestur  sigurdzson  oddr  brandzson  gisli 
þorgilsson  ok  jon  tomasson  leikmenn  godvm  monnum  vitur- 
lickt  med  þessv  voro  opnv  brefi  þaa  er  lidit  var  fra  hingat- 
burd  uors  herra  jesu  christi  þusund  fiogr  hundrut  siotiger 
ok  niv  ar.  aa  þingeýrum  j  hunauazþingi  manudagin  næstan 
eppter  scolastice  virginis  vorum  vær  j  hiaa  saum  ok  heýrd- 


1479.  TRANSSKRIPT.  181 

um  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna.-  af  einni  alfu  skula 
bonda  loptzsonar  enn  af  annari  thomas  þorsteinsonar  at 
suo  fyrir  skildu  at  greindr  skule  selldi  til  fullrar  eignar 
tumasi  þorsteinsýni  jordina  alla  vakurstadi  j  halladal  er  liggr 
j  spakonvfellzkirkiusokn  er  reiknod  er  þriatigi  hundrada 
at  fornv.  med  allum  þeim  gognum  ok  gædum  er  greindri 
jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  at  fornu  ok  nýio  ok  hann  vard 
fremst  eigandi  at  med  logum.  hier  j  moti  gaf  adrnefndr 
thomas  fyrrgreindum  skula  halft  atianda  hundrat  ok  fimtan 
alnvm  betur  j  jordunni  j  hole  j  suartardal  er  liggr  j  berg- 
stadaþingum  til  fullrar  eignar  med  þeim  gognum  ok  gæd- 
sem  greindum  jardar  parti  fýlger  ok  fýlgt  hefer  at  fornv 
ok  nyio  ok  hann  uar  fremst  eigandi  at  ordin  med  logum 
ok  þar  til  silfurkros(s)  er  wo  mork.  atta  stikr  klædis  ok  þar 
til  kugilldi.  samþyck(t)i  hustru  helga  þorleif(s)dotter  kuinna 
skula  þetta  fyrrgreint  jardakaup  med  handabandi.  skilldi 
huor  vm  sig  opt  nefndra  manna  svara  lagariptingum  aa 
þeirri  jordu  er  huor  selldi  odrum  en  bader  hallda  til  laga. 
Ok  til  saninda  hier  vm  settum  nier  fýrrskrifader  menn  uor 
jnnsigli  fyrir  þetta  jardakaupsbref  skrifat  j  sama  stad  degi 
ok  are  sem  fýr  seger. 


182.  2.  Marts  1479.  í  Bjarnanesi. 

Tkansskeiptaebeéf  af  tveim  bréfum  um  Teit  Gunnlaugsson. 

AM.  Fasc.  XIV,  23,  frumtransscriptuin  á  skinni. 

Ollvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
ogmvndur  andresson.  jon  þoraddason.  einar  olafsson.  prest- 
ar.  siguatur  halldorsson.  sygurdur  markusson  ok  gvdni 
biornsson  Q.  G.  ok  sina  kvnnigt  GÍorandi  þa  er  lidit  var 
fra  hingatbvrd  vors  herra  iehsv  christi  þvsvnd  fiogur  hvndr- 
ud  siotiger  ok  niv  dr  at  ver  sam  ok  yfer  lasvm  oppin  bref 
vndir  þeirra  godra  manna  inzsiglvm  sem  hier  epter  nefnazt 
sua  latandi  ord  epter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr: 


182  PÁLL  OG  SOLVEIG.  1479. 

1.  Dómr  um  Teit  Gunnlaugsson  frá  2.  Jíilí    1459,   DI,  V,   Nr.  172; 

2.  Kvittunarbréf  Björns  hirðstjóra  Þorleifssonar  til  Teits  Gunnlaugs- 
sonar  frá  9.  Júli  1459,  DI.  V,  Nr.  173]. 

Ok  til  saninda  hier  vm  settv  ver  fýr  nefndir  menn  var 
jnsigli  firir  þetta  bref  skrifath  j  biarnanesi  j  hornafirdi  þridia- 
dagin  næsta  fyrir  translacio  sancte  johannis  episcopi  a  sama 
are  sem  fyr  seigir. 


183.  5.  Ápríl  1479.  á  Skarði. 

Olöf  Loptsdóttir  samþykkir,  að  Páll  Jónsson  og  Solveig 
dóttir  sín  megi  binda  hjúskap  sín  á  milli,  svo  framt  sem 
Páll  fær  leyfi  til  þess  upp  á  heilagrar  kirkju  vegna  af 
hennar  formöDnum. 

Kriegers  safn  2.  4to,    bls.  196—197,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Samþyckt  Olöfar  Loptsdottur  um  samvist 
pdls  og  Solveigar. 
Þad  giöri  eg  Olðf  Loptsdotter  godum  monnum  vitur- 
legt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  medkiennist.  ad  eg 
hefi  gefid  jdyrdi  og  samþycke  til.  ad  pall  jonsson.  og  Sol- 
veig  Biðrnsdotter.  dotter  mijn.  skulu  mega  bijnda  sinn  hiu- 
skap  so  framt  sem  nefndur  Pdll  Jonsson  fær  þar  leyfi  til 
upp  d  heilagrar  kirkiunnar  vegna  af  hennar  formonnum. 
ad  þau  mega  samanbijnda  sinn  hiuskap  ad  Guds  lðgum. 
handlðgdu  þessir  fyrnefndir  menn  Pdll  og  Solveig  sig  sam- 
an  til  fulls  og  alls  eiginords.  svo  framt  sem  ddur  nefndur 
Pdll  Jonsson  fær  leyíi  til  eptir  þvi  sem  fýrskrifad  stendur. 
Var  eg  fýrnefnd  Olðf  Loptsdottír  hia  þessum  giðrningi.  og 
samþyckti  hann  i  allan  mdta  upp  d  minna  vegna  og  Þor- 
leifs  Biðrnssonar  sonar  mijns  so  framt  sem  eg  mdtti  fremst 
med  lðgum  giðra.  Og  til  .sanninda  hier  um  setta  cg  mitt 
jnsigli  fyrir  þetta  bref.  skrifad  d  Skardi  d  Skardsstrðnd 
mdnudæginn  næstan  eptir  mariumesso  Magdalenæ  þd  lidid 
var  fra  hingadburd  vors  herra  jesu  christi.  M.  cccc.  Ixx.  og 
íx.  dr. 


1479.  AUÐBREKKUBRÉF.  183 

184.  12.  Apríl  1479.  á  Staðarhóli. 

Solveig  Þorleifsdóttir  veitir  séra  Sigmundi  Steindórssyni 
fult  umboð  til  að  sclja  Helgu  Þorleifsdóttur  systur  sinni 
(konu  Skúla  Loptssonar)  hálfa  jörðina  í  Auðbrekku  í  Hörg- 
árdal. 

ÍBfél.  309.  8vo,  bl.  161a,  skr.  c.  1620,    með  hendi  Ara  Magnússonar 
í  Ögri. 

Þad  giori  eg  Solweig  Þolleifsdotter  godum  monnum 
witurligtt  med  þessu  mijno  opnu  brefi  ad  eg  medkiennist 
þad  eg  hefi  feingid  sijra  Sigmundi  Steindorssyni  mitt  laug- 
ligtt  wmbod  til  ad  selia  jordina  halfa  audbrecku  j  haurgar- 
dal  sistur  minni  Helgu  Þolleifsdottur.  og  til  sanninda  hier 
wm  setta  ec  mitt  jnsigli  firir  þetta  wmbodzbref. 

for  þessi  giorningur  fram  aa  stadarholi  j  saurbæ  ad 
þessum  monnum  hia  werandi  Þosteini  Eijnarssyni  og  Biarna 
Jonssyni  annan  dag  paska  þaa  er  lidit  war  fra  gudz  burd 
m.  cccc.  lxx.  íx. 


185.  15.  Apríl  1479.  á  Staðarhóli. 

Solveig  Þorleifsdóttir  lýsir  því,  að  hún  hafi  geingið  í  borg- 
un  fyrir  séra  Sigmund  Steindórsson  við  Ólaf  biskup,  að  lúka 
honum  tíutigi  hundraða  samkvæmt  sættarbréfi  þeirra,  en 
skilr  aptr  undir  sig  og  sína  erfingja  svo  mikið  í  Flata- 
tungu,  sem  hún  lýkr  eða  lætr  lúka,  en  lýsir  Jóni  Sigmunds- 
syni  óheimila  veðsetning  jarðarinnar. 

AM.  Fasc.  LXV,  6,  frumrit  á  skinni.  Öll  (3)  ionsiglin  eru  dottin 
frá.  —  Apogr.  3590.  —  Fasc.  XXIV,  11,  transskr.  frá  24.  Júní  1479.— 
Apogr.  3265. 

bref  solueigar  vm  flatatungu  1479. *) 
Þath    giore  ek  solueig    þorleifsdotter   godum   monnum 
kvnnegt    med   þessv    minv  opnv  bréfi   ad  eg  medkennvmzt 
ad  ek  hefer  j  borgan    geinget  fyrir  sira  sigmund  steindors- 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendí;  „vm  flatatungu"  XXIV. 


184  FLATATUNGUBRÉF.  1479. 

son  ad  liuka1)  biskup  olaf  a  holvm  tiutige  hvndrada  med 
suo  dan  skilmala  ok  salastefnvm  sem  j  þeirra  sættarbreíi 
stendur  skrifad  vtan  þat  eina  ad  ek  skil  aptur  vnder  mik 
ok  mina  erfingia  suo  miked  upp  j  jordina  flatatungu  sem 
ek  lyk  eda  læt  ek  livka.  matti  ok  jon  sigmvndzson  alldre 
fyrnefuda  jord  flatatungu  setia  til  panta  vit  nockvrn  man 
þui  hann  ueit  vel  hversv  hans  bref  þar  um  giort  vtuisar. 
gnn  ek  vil  giarna  þar  til  leggia  mitt  fie  an(n)ad  en  jordina 
ad  min  herra  biskupin  ok  prestvrin  sev  þa  betur  satter 
epter  en  adur.  þvi  þat  skal  staudugt  vera  sem  ek  lofar  hier 
vm.  voru  hia  þessum  minum  giorninge  ok  lofan  olafur  kod- 
ransson  ok  jon  snorrason.  Ok  til  meire  sannenda  hier  vm 
settv2)  þesser  fyrr  nefnder  menn  sin  incigle  med  minv  in- 
cigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  a  stadarhole  j  savrbæ  fimtu- 
dagin  j  paskaviku.  þca  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors 
herra  jhesv  christi  CD.°  cd.°  lxx.°  ok  niv  oar. 


186.  27.  Apríl  1479.  á  Þingeyrum. 

Skúli  Loptsson  selr  séra  Sigmundi  Steindórssyni  jörðina 
Bólstaðarhlíð  í  Langadal,  Solveigu  Þorleifsdóttur  til  fullrar 
eignar,  en  séra  Sigmundr  selr  Skúla  í  umboði  Solveigar 
hálfa  jörðina  Auðbrekku  í  Hörgárdal. 

AM.  Apogr.  5560  „Ex  originali"  á  kálfskinni  með  hendi  Jóns  Magn- 
ússonar  bróður  Árna.  —  IBfél.  309.  8vo,  bl.  160a— 161a,  Öxnafellsbók, 
með  hendi  Árna  Magnússonar  í  Ögri  c.  1620. 

Kaupbref  firir  Bolstadahlijd  oc  halfri  audbrecku 
datum  m.  iiij.c  lxx.  og  ix.3) 
Þath  giorum  uier  broder  jon  abote  a  þingeyrum.  jon 
sigmundzson.  skule  jonsori.  oddur  branzson  ok  gisle  þorgils- 
gon  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  woro  opnu  brefi. 
þaa  er  lidith  var  fra  hingadburd  vors  herra  jhesu  christi 
þusund   fiogur  hundruth   siautiger  ok  niu  car.  þridiudaginn 


*)   luka  XXIV,  11.     2)   settvm,   frbr.    3)    Dessi  fyrirsögn  er  tekin 
eptir  Öxnafellsbók. 


1479.         BÓLSTAÐARHLÍÐARBRÉF   OG   AUÐBREKKU.  185 

næstan  epter  jonsCDesso  holabiskups  a  þingeyrum  j  huna- 
uazþinge  worum  uier  j  hid  saaum  ok  heyrdum  ox  ord  ok 
handaband  þessara  manna.  skula  loptzsonar  af  einne  alfu 
enn  sira  sigmundar  steindorssonar  af  annare.  ath  suo  fyrir 
skildu  ad  greindur  skuli  selldi  nefndum  sigmundi  jaurdina 
alla  bolstadarhlid  i  langadal.  solveigu  þorleifsdottur  til  fullr- 
ar  eignar  ok  frials  forrædis  med  aullum  þeim  gaugnum  ok 
gædum.  rekum  ok  hlunnendum  sem  greindri  jaurdu  fylger 
ok  fylgia  eigur1)  ad  fornu  ok  nyu  ok  hann  vard  fremzt  eig- 
andi  ad  med  laugum.  hier  j  mote  gaf  fyr  nefndur  síra  sig- 
mundur  i  umbodi  greindrar  solueigar  aptur  nefndum  skula 
jaurdina  halfa  audbrecku  j  haurgóLrdal  j  maudruualla  kirkiu 
sokn  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum.  rekum  ok  hlunn- 
endum  sem  greindri  jaurdu  fylger  ok  fylgia  eigur  ad  fornu 
ok  nyu  ok  hun  uard  fremzt  eigandi  ad  med  laugum.  skylldi 
huor  um  sig  fyrgreindra  manna  suara  lagariptingum  aa2)  aad- 
ur  greindvm  jaurdum  er  huorr  selldi  audrum  enn  bader 
hallda  til  laga  sinu  kaupe.  ok  til  sannenda  hier  um  settum 
uier  fyrnefnder  menn  vor  jncigle  fyrir  þetta  jardakaups 
bref  skrifad  j  sama  stad  deige  ok  dare  sem  fyrr  segir. 


187.  28.  Apríl  1479.  í  Yiðey. 

Vitnisbuebe   um   lýsing    Arngerðar   Haldórsdóttur    um  ítök 
upp  í  Vatnsleysu  á  Vatnsleysuströnd. 

AM.  238.  4to,  bl.  44a-b,  Bessastaðabók,  skr.  c.  1570,  —  JSig.  143. 
4to  bl.  59,  skr.  1696. 

breíf  vm  vatzle(y)su. 
Þat  giorum  vid  þordvr  þordarson  og  olafur  snorason 
godvm  monnvm  kvnnigt  med  þessv  ockrv  opnv  breíi  at  vid 
vorvm  j  hia  og  heyrdvm  o5l.  (ad)  ariigerdvr  halldorsdotter 
lýste  þvi  fyrir  ockvr  og  morgvm  dandimonnvm  odrvm  aa 
CDosfelli  j  mosfellzsveit.  at  þa  er  hallvr  gvdmvndzson  bonde 
hennar  atte  jordina   vatzleysv  æ,  strond   er  liggvr  j  kalfa- 


l)  eigu,  Öxnufeilsbók.    2)  b.  v.  309;  vantar  í  5560. 


186  VATNSLEYSUBRÉF.  —  KVITTAN.  1479. 

tiarnar  kirkiv  sockfi  og  þav  býggiv  þar.  lýste  h\n  þat.  at 
einginn  jtok  væri  j  greinda  jord  vatzleýsv.  nema  kirkian  j 
kryssvvik  ætti  þar  j  xc  og  jordin  fleckvvik  æt(t)e  þridivng 
j  hvalreka  og  vidreka.  enn  vatzleýsa  tvo  hlvti  j  fleckvvikar 
reka.  vidar  og  hvala  vt  at  nýia  gordvm  enn  [avngvar  jtok- 
vr  adrar1).  hvorki  haga  nie  skogarhogg  ætte  nockvr  jord  ox 
Strond  vp  j  vatzleýsv  svo  huii  uisse  og  hier  epter  villde 
bvn  sveria  ef  þvrfa  þætte.  Og  til  sanninda  hier  vm  settvm 
vid  fýrnefnder  menn  ockvr  incigle  fyrir  þetta  bref  skrifatj 
videý  midvikvdag  hinn  næsta  fyrir  tveggia  postvlamesso 
philippi  et  jacobi  þa  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors  herra 
jesv  christi  (D  iiijc  Ixxix  ar. 


188.  2   Maí  1479.  á  Hólum. 

Olafr  biskup  á  Hólum  kvittar  Ara  Sigurðsson  af  ráðsmanns- 
staríi  Hólakirkju  vegna  í  Miklagarði  í  Eyjafirði,  og  af  öll- 
um  reikningsskap  af  Hólastaðar  jörðum  millum  Vargjár  og 
Mýrarkvíslar. 

Bisk.  Hol.  Faec.  IV,    1,  frumrit  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  3589  með 
hendi  téra  Snorra  Jónsáonar  á  Helgafelli  1721  stafrétt  eptir  frumritinu. 

Víj  olaf  med  guds  nad  biskup  aa  holum  j  hialltadal 
giorum  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  breíi 
ath  ærligr  mann  ari  sigurdzson  hefer  giortt  oss  riettan  ok 
sannan  reikningskap  af  þui  radzmanzstarfi  sem  uíj  hann 
tilsettum  j  micklagardi  j  eyiafirde  holakirkiu  uegna  ok  uorra. 
hefer  hann  reiknat  fyrir  ooss  utlat  ok  inntekter  ok  allan 
kostnad  aa  gardinum  smaii  ok  storaii.  epter  þui  sem  honum 
er  fremtz  maugulegt.  hefer  hann  greintt  ok  reiknat  alla 
frida  penninga  ok  ofrida  sem  haun  hefer  med  farid  j  mickla- 
gardi.  suo  ok  eigi  sidr  [hefer  hann2)  giortt  ooss  riettan  ok 
sannaii  reikningsskap  af  aullum  holastadar  iordum  ok  penn- 
ingum  millum  uargiar  ok  myrarkuislar  sem  hann  hefer  um- 

^)  [svo  238;  eingin  ítök  önnnr  143.  2)  [hann  hefer,  frbr.,  en  tran- 
spónerað. 


1479.  STAÐARHÓLSBKÉF  OG  FLATATUNGU.  187 

bod  ifer  haft.  hefer  hann  ok  heim  skiJad  til  hola  landskylld- 
um  ok  kugillda  leigum  af  fyrr  sogdu  umbodi.  hefer  hann  j 
þessum  kirkiunnar  umbodum  ok  uorum  stadit  ok  starfat  sem 
einn  dyggr  ok  trur  þienari.  þui  gefum  uíj  fyrnefndan  ara 
sigurdzson  anllungis  kuittan  ok  aakiærulausafi  fyrir  ooss  ok 
aullum  hoolakirkiu  formonnum  laugligum  epterkomendum  um 
adrgreind  radzmanzstorf  ok  penninga  medferder  j  fyr  saugd- 
um  umbodum.  Ok  til  saninda  hier  um  setium  uíj  uortt  in- 
cigli  fyrir  þetta  kuittunarbref  er  skrifat  uar  aa  hoolum  j 
hialltadal.  sunnudaginn  næsta  fyrir  krossmessu  um  uorit 
anno  domini  (D°  cd°  lxx°  nono. 


189.  3.  Maí  1479.  á  Staðarlióli. 

Solveig  Þorleifsdóttir  selr  Jóni  Sigmundssyni  syni  sínum 
jörðina  Staðarhól  í  Saurbæ  fyrir  jörðina  Flatatungu,  er  Jón 
hafði  fyrrum  feingið  af  móður  sinni  fyrir  Bjarg  í  Miðfirði. 

AM.  Faac.  XXIV,    8,  tran3skript  á  skimii  frá  17.  Janúar  1481.  — 
Apogr.  3264. 

vm  flatatungu.1) 
Þath  giorum  uier  olafur  kodransson  skeggi  stullason 
ok  magnus  biornarson2)  godum  monnum  kunnigt  med  þessv 
vorv  opnv  brefe  ath  a  laugardaginn  n§stan  epter  þrettaiida 
dag  jola3)  þa  lidith  var  fra  hingathburd  uors  herra  jhesv 
christi  þusund  fiogur  hundrud  siautiger  ok  niv  ar  j  uide- 
dalstungv  vorum  vier  j  hia  savm  ok  heýrdvm  oa  ord  ok 
handaband  þessara  CDanna  solueigar  þorleifsdottur  af  einne 
alfu  ok  jons  sigmundzsonar  af  anare  alfu  sonar  hennar  ath 
suo  fyrir  skilldv  ath  fyrnefnd  solueig  þorleifsdotter  sellde 
fyr  nefndum  ione  sigmundzsyne  syne  sinuin  jordina  stadar- 
hool  er  liggur  j  saurbe.  med  aullvm  þeim  gaugnum  ok  g§d- 
vm  hlutvm  ok  hlunnendum  rekura  ok  reningum  sem  fyr 
greindre  jordv  stadarhole  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornv 
ok  nyiv  ok  solueig  vard  fremzt  eigande  ath  ok  henne  fiell 

l)  UUn  á  bréíinu  með  fornri  hendi;    2)  Svo;   8)  þ.  e.  9.  Janúar. 


188       STAÐARHÓLBRÉF  OG  FLATATUNGU.       1479. 

til  erfda  epter  lopt  ormsson  son  sinn  med  suo  vordnvm  skil- 
mala  ath  adr  nefnd  solueig  þorleifsdotter  skyllde  hafa  jord- 
ina  stadarhol  suo  leingi  sem  hvn  lifdi  til  medferdar  ok 
abylis.  skullde1)  fyr  nefndr  jon  sigmundzson  aungua  medgiord 
eiga  edr  tiltaulv  eiga  til  stadarhols  suo  leingi  sem  solueig 
þorleifsdotter  lifde  moder  hans  nema  hun  villde  sialf  fyr 
upp  gefa. 

hier  j  mot  gaf  tittnefndur  jon  sigmundzson  solueigv 
modur  sinne  jordina  ílatatungv  er  liggur  i  skagafirde  med 
aullvm  þeim  gaugnvm  ok  gedvm  sem  fyr  greindre  jordv 
flatatungv  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornv  ok  nyiv  ok  þratt- 
nefndur  jon  sigmundz(son)  vard  fremzt  eigande  ath  epter 
þui  sem  solueig  moder  hans  hafde  sellt  honum  fyrir  jordina 
biarg  er  liggur  j  midfirde  epter  samþyckt  loptz  ormssonar. 
enn  jon  skyllde  taka  landskylld  arliga  hia  modr  sinne  suo 
myckla  sem  fellur  af  flatatungv  suo  leingi  sem  solueig  vill 
hafa  þratt  nefnda  jord  stadarhol.  suo  ok  skyllde  jon  sig- 
mundzson  hallda  jordunni  stadarhole  til  laga.  enn  solueig 
(Doder  hans  suara  lagariptingvm  aa  titt  nefndri  jordv  stadar- 
hole.  ber  ok  suo  til  ath  stadarholl  geingur  af  optnefndvm 
ione  sigmundzsyne  med  laugvm  hvort  þat  kann  verda  med 
kirkivnar  vallde  edr  kongdomsins  þa  skyllde  jon  taka  apt- 
ur  adra  jord  jafngoda  flatatungv  ath  jafndyrre  virdingv. 
Ok  til  meire  audsyningar  ok  sanz  vitnisburdar  ok  stadfestv 
vm  þennaii  giorning  þa  heingda  ek  opt  nefnd  solueig  þor- 
leifsdotter  mitt  jncigle  fyrir  þetta  vitnisburdarbref  med  þess- 
ara  (manna)  jnnciglvm  er  giort  var  a  stadarhole  j  saurb§ 
manvdaginn  nestan  fyrir  mattheusCíDessv2)  a  sama  are  sem 
fyr  aeger. 


*)  Svo;  2)  Mattheuemesáa,  sem  venjulega  er  svoköliuð,  er  21.  Sept.  Ea  af 
bréfi  M  26.  M.í  1479  er  Ijóst,  að  þá  er  Solvoig  Þorleifsdóttir  dáin,  en 
álifi  er  hún  enn  12.  Maí  1479.  Verðr  hér  því  líklega  að  vera  miðað  við 
translacio  Matthei  6.  Maí. 


1479.  .    VITNISBURÐIR.  189 

190.  4.  Maí  1479.  á  Hólum. 

Steingeíme  prestr  Steinmóðsson  vottar,  að  hann  hafi  verið 
þingaprestr  í  fjögur  ár  á  Hnappstöðum,  og  hafi  öll  þau  ár 
ekkert  saungkaup  feingið,  og  mötuna  að  eins  i  tvö  ár. 

AM.  Fasc.  XXIV,  10,   frumrit  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá.  — 
Apogr.  3269. 

Ura  saungkaup  Sira  Steingrijms  a  Hnappstodum.1) 
Þath  giore  ek  steingrimur  prestur  steinmoztson  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  minv  brefe  at  ek  hefe 
verid  þingaprestur  at  hnapstodum  iiij  ar  suo  at  ek  fieck 
eigi  saungkaup.  atti  hauskolldur  arnason  at  giora  med  kirki- 
vnne  íj  ar  gnn  arne  havskolldsson  fader  hans  aunnur  ij. 
saung  ek  þar  iiij  messur  ok  xx  et  fýrra  aarit  er  arne  atte 
at  giora  med.  en  et  seinna  arit  la  jordiii  j  eýde  suo  ek  feck 
þa  huorki  motuna  ne  kaupit.  beidde  ek  ok  krafde  ek  þar  at 
kirkiunne  hvors  tueggia  ok  feck  ek  eigi.  Ok  til  sannenda 
her  vm  sette  ek  mit  insigle  firir  þetta  bref  skrifat  aa  hol- 
um  j  hialltadal  þridivd(aginn)  n§sta  efter  krosmesso  vm 
vorit.  anno  domini  CD°  cd°.  lxx°.  ix°. 


191.  5.  Maí  1479.  á  Eiðum. 

Vottokð  Einars  prests  Ólafssonar,  að  Valgerðr  Ormsdóttir 
hafi  lýst  Jón  Sæmundsson  fyrir  sér  sem  prófasti  föður 
að  Jóni  syni  hennar,  en  hann  kallaði  nú  til  arfs  eptir  Jón  Sæ- 
mundsson  fyrir  Jón  son  sinn  skilgetinn. 

AM.  Apogr.  4428  „Epter  Transcripto  14.  gamallra  Skriduklaustura 
brefa,  giördu  þann  28.  Septembris  Anno  1697".  Neðan  við  afskriptina 
stendr:  „Ofanskrifad  bref  er  skrifad  á  kálfskinn  med  gamla  skrift  og 
engu  innsigle". 

Þat  giðre  eg  Sira  Einar  prestur  Olafsson  godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  minu  opnu  brefe.  ath  ek  heyrde  lys- 
ing  Valgierdar  Ormsdottur.  er  ek  var  hennar  profastur  og 
þingaprestur.    ad  hun  mætte    engann  fðdur  fa  ad  syne  sin- 

2)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


190  VÍÐIDALSTUNGA.  1479. 

um  Jone  nema  Jon  Sæmundsson.  ok  þui  heyrda  ek  hana 
optlega  lysa  fyrir  mier.  bæde  heila  og  siuka  at  hun  visse  ei 
annad  sannara  fyrir  gude  og  monnum  enn  Jon  Sæmundsson 
være  hans  fader  þess  sama  Jons  sem  nu  kallar  til  arfs  ept- 
er  hann  fyrir  son  sinn  Jon  skilgetenn.  Ok  til  sannenda  hier 
um  setta  eg  mitt  jnnsigle  fyrir  þetta  vitnesburdarbref.  er 
skrifad  var  d  Eydum  d  Utmannasueit  midvikudag  næsta 
epter  Inventio  sancte  crucis.  þd  er  lided  var  fra  hingadburd 
vors  herra  Jesu  christi  þushundrut  fiogur.  c.  siðtiger  og 
niu  aar. 


192.  6.  Maí  1479.  á  Staðarhóli. 

Solveig  Þorleifsdóttir  fær  Jóni  Sigmundssyni  syni  aínum 
jörðina  Víðidalstungu  í  Víðidal  með  kirkjujörðum  þar  í  daln- 
um,  en  Jón  gefr  kvitt  og  ákærulaust  alt  tilkall  til  Flata- 
tungu. 

AM.  Apo?r.  3868  með  hendi  Páls  Hákonarsonar  „Ex  origiu.  vicelög- 
manzens  Páls  Jonsson(ar)  Widalin.  accur(ate)  collat(um).  6  innsigle  hafa 
fyrrum  hangt  vid  brefed.  Eru  nu  öll  burtu  nema  þat  fyrsta,  sem  er 
heillt  enn  þo  olæselegt"  (AM.  eptir  Páli  Hákonarsyni).  —  Apogr.  3869, 
afskript  án  efa  eptir  eama  frumriti. 

Þat  giorum  wer  sueinbiorn  prestur  palsson.  olafur  kod- 
raiison.  jon  snorrason  ok  skeggi  stullason  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  woro  oppnu  brefi.  ath  þaa  er  lidit  war 
fra  hingat  burd  wors  herra  jehsu  Christi  CD.  iiij.  cd.  siautiger 
ok  ix  ar  aa  fimtudagin  næstan  fyrer  jons  COesso  beuerlacen- 
sis  wm  worith  aa  stadarholi  j  saurbæ.  uoru  wer  j  hiaa  saum 
ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  hustru  solueigar  þorleifsdottur 
ok  jons  sigmundzsonar  [sonar1)  hennar  ath  suo  fyrer  skildu 
ath  solueig  spurdi  jon  epter  huort  hann  uílldi  nu  kiosa  jord- 
ina  stadarhol  edur  uidudalstungu  sier  til  eignarhuora  hann 
uiildi  epter  þui  sem  hun  medkendiz.  þa  þar  hann  hefdi 
skilit  att  þa  hann  feck  solueigu  modur  sinne  jordiiia  flata- 
tungu2)  sagdidz  hun  uilia  gefa  fyrer  salu  sinne  huora  sem 

x)  [vantaði  í  frumritið  j  2)  „bæ  4  literæ  (flat)  diuerso  atramento  exa- 
ratæ  sunt,  torte  et  alia   manu.    Et  certe  rasa  hic  luit   pagina"  (AM.); 


1479.  VÍÐIDALSTUNGA.  191 

jon  uilldi  þaa  ei  til  sin  kiossa  kiori  jon  þa  enn  fyrer  sig 
sagda  jord  uidudalstungu  enn  gaf  lausa  alla  lofun  aa  stadar- 
holi  ok  ollum  odrum  jordum  solueigar  modur  sinnar  ok  j 
þessu  fyrr  sogdu  handabandi  fek  lugti  selldi  og  afenti  fyrr 
sogd  solueig  þorleifsdotter  adr  greindum  jone  sýne  sinum 
alla  jordina  uidudalstungu  til  æfinligrar  ok  obrigd(i)ligrar 
eignar  undan  sier  ok  sinum  erfingium  en  vnder  jon  ok  hans 
eruingia  ok  skylldi  sialfer  hennar  erfingiar  swara  lagaript- 
ingum  enn  jon  hallda  til  laga. 

Hier  aa  moti  gaf  jon  kuitt  ok  aakiærulaust  allt  tilkall 
til  flatatungu  þath  hann  matti  til  hennar  eiga. 

Hier  til  lugti  solueig  kirkiunne  j  uidudalstungu  j  neikn- 
ingxskap  jarder  er  suo  heita  kolugil.  auallzstader  ok  hrafn- 
stader.  er  ligia  j  tunguþingum  j  suo  mata  ath  jon  skal 
mega  leysa  sagdar  jarder  til  sin  ok  faa  kirkiunne  j  stadin 
bæckur.  skruda  ok  anat  ornamentum.  ok  þar  til  skipadi  hun 
kirkiunne  j  uidudalstungu  .v.  kyr  ok  .u.  asaudar  kugilldi 
ok  þat  litid  þar  var1)  inan  gatta.  uissu  wer  fyrr  sagder 
menn  ath  sira  sigmundr  steinþorsson  j  umbodi  hustru  sol- 
ueigar  afgreiddi  joni  syni  sinum  sagda  jord  uidudalstungu 
med  fyrr  sogdum  peningum  epter  þui  sem  nu  ok  adr  hafdi 
verit  med  þeim  giort  ok  skilit  epter  þui  sem  þeirra  bref 
þar  um  gior  uotta. 

Ok2)  til  meire  stadfestu  og2)  audsyningar  hier  um  þox 
setti  ek  sogd  solueig  þorleifsdotter  mitt  jncigli  med  þessara 
fyrsagdra  manna  jnciglum  fyrer  þetta  medkenningar  kuit- 
unar  kaups  bref  er  giðrth  war  a  sama  ari.  stad.  tinia.  deigi 
sidar  en  fyrr  seigér8). 


193.  12.  Maí  1479.  á  Staðarhóli. 

Solveig  Þorleifsdóttir  fær  Bergljótu  Sigmundsdóttur,  dóttur 
sinni,  jörðina  Bólstaðarhlíð  í  Langadal  upp  í  þá  sextigi 
hundraða,  er  hún  hafði  gefið  henni,  og  lýsir  því,  að  hún 
hafi  fyrri  gefið  Bergljótu  jörðina  Reykjarfjörð  í  Vatnsfjarðar- 

*)   Vi  frumritið;   2)  þannig.    8)  þ.  e.  7.  Maí. 


192  BÓLSTAÐARHLÍÐ  0.  FL.  1479. 

þingum  í  fjórðungsgjöf  sína  og  löggjaíir,    og  tilgreinir  enn 
kúgildi  með  þessum  jörðum. 

AM.  Apogr.  5S66  með    hendi   Jóns    Magnússonar  bróður  Arna  „Ex 
originali". 

Þath  giorum  uer  sueinbiorn  prestur  palson  olafur  kod- 
ranson  ok  jön  snorason  godum  monnum  uiturligt  med  þessu 
woru  opnu  breíi  þcd  er  lidith  uar  frd  hingatburd  uors 
herra  jhesu  christi  þusund  fiögur  hundroth  siautigér  ok 
níu  cdr  a  fimtudagin  in  festo  (johannis)  ante  portam 
latinam1)  um  vorith  a  stadarhole  j  saurbæ  vorum  uer  j 
hia  sdum  ok  heyrdum  dd  ord  ok  handaband  solueigar  þorleifs- 
dottur  af  eine  alfu  en  bergliotar  sigmundzdottur  af  dnare 
ath  suo  fyrir  skildu  ad  adurnefnd  solueig  þorleifsdotter 
lukte  nefndri  bergliotu  sigmnndzdottur  dottur  sinne  jaurdina 
alla  bolstadarhlid  er  ligur  i  langadal  fyrir  þau  segstigi 
hundrada  er  adurnefnd  solueig  gaf  bergliotu  dottur  sine 
med  samþycki  loptz  heitens  ormssonar  sem  gud  hans  sal 
hafi  til  fullrar  eignar  ok  frials  förrædis  med  aullum  þeim 
gaugnum  ok  gædum  sem  greindri  jaurdu  bolstadarhlid  fylg- 
er  ok  fylgt  hefer  ad  förnu  og  nyu  ok  hun  vard  fremzt  eig- 
andi  ad  med  laugum  epter  þui  sem  þeirra  jarda  kaup(s) 
bref  vtvísar  sigmundar  prestz  steinþorssonar  ok  skula  lopz- 
sonar  um  jaurdina  audbrecku  ok  fyrnefnda  bolstadarhlid. 
medkendizt  þrattnefnd  solueig  þorleifsdotter  suo  vier  heyrd- 
um  ad  síra  sigmundur  steinþorsson  hefdi  fullt  vmbod  til 
haít  sinna  vegna  ad  selia  adurnefnda  jaurd  audbrecku  skylldi 
optnefnd  bergliot  ganga  aptur  ad  optnefndre  jaurd  aud- 
brecku  ef  tittnefnd  jaurd  bolstadarhlid  kynne  med  laugum 
af  ad  ganga.  hier  til  gaf  solueig  þorleifsdotter  bergliotu 
dottur  sine  vj  malnytu  kugillde.  jtem  medkendizt  ok  fylle- 
liga  lyste  optnefnd  solueig  þorleifsdotter  þui  þar  þa  fyrir 
oss  ad  hun  hefdi  adur  gefid  tittnefndri  bergliotu  sigmundz- 
dottur  dottur  sine  i  fiordungsgiof  ok  i  allar  lauggiafer  jaurdina 
reykiarfiaurd  er  ligur  i  ísafirdi  í  uatzfiardar  kirkiusokn  ok 
þar  til  .xx.  kugillde.  skylldi   þrattnefnd  bergliot   sigmundz- 

*)  Þ.  e.  6.  Maí. 


1479.  ETNAR   PHESTR   BENEDIKTSSON.  193 

dotter  hallda  fyrnefndum  jaurdum  til  laga  en  þrattnefnd 
solueig  þorleifsdotter  suara  lagariftiugum  ox  þrattnefndum 
jordum  edur  henar  laugliger  erfingiar.  ok  til  meire  audsyn- 
ingar  ok  saDZ  vitnisburdar  hier  um  þda  heingda  ek  tittnefnd 
solueig  þorleifsdotter  mitt  incigle  med  þessara  fyrnefndra 
manna  inciglum  fyrir  þetta  bref  skrifath  a  stadarhole  i  saur- 
bæ  miduikudagin  næstan  epter  Gordiani  et  epimachíí  a  sama 
dare  sem  fýr  seiger. 


194.  14.  Maí  1479.  á  Hólum. 

Dómk  tólf  presta  útnefndr  af  Ólaíi  biskupi  á  Hólum  um  á- 
kæru  biskups  til  séra  Einars  Benediktssonar,  að  hann  hefði 
ekki  haldið  sína  lofan  og  hlýðni  eptir  því  sem  hans  bréf 
þar  um  gert  útvísar,  þá  er  biskupinn  unti  honum  Grenj- 
aðarstað.  (Sjá  Dip].  Isl.  V,  Nr.  549). 

AM.  Faec.  XXIV,   1,  frumrit  á  skinni.     Af    tólf  iniisiglum    er    eitt 
dottið  frá,  en  sumt  af  innsiglunum  er  brákað.  —  AM.  Apogr.  3259. 

domsbref  vm  sira  einar  benediktsson  147 2  *). 
Þath  giorum  uier  ion  broddason.  þorleifur  magnusson. 
sigurdur  þorlacksson.  magnus  ionsson.  ketill  grimolfsson 
niculas  þormodzson.  andres  ionsson.  biorn  þorsteinsson.  stig- 
uringimundarson.  gunnar  ionsson.  þoruardur  biornsson.  berg- 
íinnur  iussason  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi.  ath  þa  er  lidit  uar  fra 
hingatburd  uors  herra  iesu  christi  þusund  fiogur  hundrut 
lxx  ok  nio  ar.  fostudaginn  næsta  firir  halluardzmessu.  j  uid- 
uik  j  uiduikarsueit.  vorum  uier  j  dom  nefnder  af  uorum 
uirduligum  herra  ok  andaligum  fodur  herra  olaf  med  guds 
nad  biskup  aa  holum  ath  dæma  um  þa  aakiæru  er  biskupenn 
kiærdi  til  sira  einars  benedictssonar  ath  hann  hefdi  eeki 
halldit  sina  lofan  ok  hlydne  epter  þui  sem  hans  bref  þar  um 
giortt  utuisar  þa  biskupenn  unte  honum  greniadarstad.  £n 
saker  þess    ath  sira    einar  kom  ecki  j  suarenn  stefnudag. 

*)  Utan  á  bréíinu  með  fornri  hendi  (c.  1500  eða  tyrri),    en  sá,   sem 
þetta  hefir  skritað,  hefir  mislesið  ártalið  í  bréfinu  „tuo"  fyrir  „nío". 
Dipl  IbI.  VI.  B  13 


194  EINAR  PRESTR   BENEDIKTSSON.  1479. 

ok  eingi  af  hans  hendi.  þa  dæmdum  uier  fyr  nefnder  xij 
prestar  stefnuna  logliga  ok  fur  nefndan  sira  einar  bene- 
dictsson  logliga  íirir  kalladan  hier  j  dag  ok  skýlldugaii  ath 
luka  mork  j  stefnufall  nema  hann  syndi  loglig  forfaull  ath 
hann  matte  ei  koma.  Jtem  j  annarri  grein  kom  þar  iirir  oss 
opit  bref  med  hanganda  incigli  sira  einars  benediktssonar  ok 
tueggia  presta  þar  med  j  hueriu  suo  stod  ath  hann  lofadi 
fyrnefndum  biskup  olaíi  ath  hann  skylldi  sækia  allá  greni- 
adarstadar  peninga  ath  logum  eda  semia  stadnum  ath  skad- 
lausu  huar  sem  hann  kynne  þa  upp  ath  spyria  med  hans 
rade  þat  snarazta  sem  hann  kynne  þui  af  stad  koma.  suo 
ok  skilldi  hann  luka  ok  af  greida  aa  hueriu  are  biskupenum 
ok  hola  domkirkiu  þridiung  af  laxueide  epter  þui  sem  stend- 
ur  j  hola  kirkju  maldaga  ok  allar  adrar  skullder  ok  reikn- 
ingskap  giora  ok  ueita  honum  sem  biskupi  aa  holum  ber 
ath  hafa  ok  honum  ber  ath  giora  aa  greniadarstodum.  skýlldi 
hann  ok  hallda  stadenn  ok  kýrkiunne  uppi  med  allar  skylld- 
ur  sem  kirkiunne  ok  stadnum  til  heyrer  epter  sinne  mackt 
med  biskupsens  rade.  skylldi  hann  ok  luka  greniadarstadar 
kirkiu  decimam  partem  þat  er  hinn  tiunde  hlutur  af  ollv 
þui  goze  er  hann  aflar  af  stadarins  goze  medan  hann  helld- 
ur  hann  utan  allt  motmæli  ok  ecki  stadarins  peninga  eyda 
edur  ut  spenna  osuarliga.  Jtem  skylldi  hann  ok  styrkia 
biskup  olaf  ok  heilaga  holakirkiu  med  allri  sinne  mackt  ok 
styrk  bædi  med  ord  ok  uerk  huer  sem  j  hlut  aa  suo  leingi 
sem  biskupen  lifer  ok  hann.  Jtem  skylldi  hann  ok  ongua 
concubinam  edur  frillu  hallda  aa  stadeim  edur  stadarens  kost 
ok  ei  odrum  stadenn  byggia.  skýlldi  hann  þessa  fyr  skrif- 
ada  articulos  hallda  upp  aa  sina  tru  ok  æru  epter  sinne 
mackt.  ok  ef  haníi  hielldi  þetta  ecki  epter  biskupsens  radi 
ok  sannprofazt  þat  þa  skilldi  greniadarstadur  uera  j  bisk- 
upsens  ualldi  ok  friallslega  skylldi  hann  mega  hann  at  sier 
taka  utan  alla  motstodu  af  honum  til  edur  hans  rade.  uar 
þesse  skilmali  suarenn  af  tveimur  prestum  þeim  sem  incigl- 
at  hofdu  fyr  skrifath  sira  einars  bref.  gn  saker  þess  ath 
biskupen  kiærdi  til  sira  einars  benedictssonar  ath  hann  hefdi 
ecki  sina  hlydne  ok  lofan  halldit  uid  sig  ok  heilaga  kirkiu 


1479.  EINAR  PRESTR  BENEDIKTSSON.  195 

sem  fyr  skrifath  stendur.  Þui  in  nomine  domini  amen  dæmd- 
um  uier  fýr  nefnder  prestar  brefit  stodugt  ok  obrigdiliga 
haildazt  eiga  j  allan  handa  mata.  stadenn  aa  greniadarstod- 
um  ok  alla  staderens  penninga  aptur  j  biskupsens  ualld  ath 
næstum  fardogum  med  collacionem  utan  allt  hindur  ok  mot- 
stodu.  nema  sira  einar  benedictsson  syne  med  tueimur  logligum 
uitnum  ath  hann  hefdi  alla  fýr  skrifada  articulos  halldit 
jnnan  fimtar  íirir  biskupsens  umbodsmanne.  £n  um  þann 
laxenn  sem  biskupen  kallazt  mist  hafa  upp  aa  uij  aar.  dæmd- 
um  uier  opttnefndan  sira  einar  benedictsson  skylldugan  ath 
luka  heilagre  hola  kirkiu  aptur  allaii  laxenn  under  sinn 
suarenn  bokareid.  eda  iafngoda  penninga  sem  laxenn  uæri 
uerdur  epter  godra  manna  ýfersýn.  £n  ef  hann  uirdizt  til 
halfrar  merkur.  þa  skylldi  hann  luka  heilagre  hola  kirkiuj 
sinn  riett  fimtan  merkur.  verdur  hann  hundrat  edur  hundr- 
adi  meira.  þa  dæmdum  uier  tittnefndan  sira  einar  benedicts- 
son  skýlldugan  ath  luka  heilagre  hola  kirkiu  .lx.  marka  j 
fvllriette  sitt  ath  næstum  fardogum.  enn  ef  hann  skytur 
sier  undan  ok  fordazt  domen.  þa1)  skylldi  hann  luka  innan 
siondar  fýr  skrifada  peninga  ok  seckter  ath  heyrdum  dom- 
enum. 

Ok  til  sanenda  hier  um  settum  uier  fyr  nefnder  xij 
prestar  uor  incigle  firir  þetta  domsbref  skrifath  aa  holum  j 
hialltadal.  aa  sama  dag  ok  aare  sem  fyr  seger. 


195.  21.  Maí  1479.  á  Mæiifelli. 

Einae  Jónsson  selr  Indriða  Úlfssyni  tíu  hundruð  í  jörðunni 
Hóli  í  Sæmundarhlíð  fyrir  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXIV,  16,  frumrit  á  skinni.    Aí  5  innsiglum  eru  nú  tvö 
fyrir  bréfinu. 

Vm  xc  j  hole  j  Sæmundarhlid2). 
Þat   giorvm  uer  þorsteion    prestur   jonsson  ok  sigurdr 
þorlaksson  prestar  ormvr  magnvsson    einar  kolbeinsson  sig- 

J)  tvískr.  í  írumritinu.    2)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  írá  17.  öld. 

13* 


196  HÓLL    í    SÆMUNDARHLÍD.  1479. 

vrdr  loptzson  godum  monnum  vitvrligt  med  þcssv  vorv  breíi 
þa  er  lidit  var  fra  hingadbvrd  kristz  þvsvnd  cccc  Ixx  ok 
niv  ar  aa  vollvm  j  vallaholme  vorv  vær  j  hia  aa  vppstign- 
ingardag1)  savm  ok  heyrdum  01  ord  ok2)  handaband  þessara 
manna  einars  ionssonar  af  eirne  alfv  ok  eindrida  vlfssonar 
af  annare  ad  svo  fyrir  skildv  ad  fyr  nefndr  einar  sclldi 
adr  greindvm  eindrida  tiv  hvndrvd  j  hole  er  ligvr  j  sæ- 
mvndarhlid  j  reyniness  stadar  kirkiu  sokn  med  ollvm  þeim 
gognvm  ok  gædum  sem  greindvm  iardar  parti  fylger  ok 
fýlgt  hefer  ad  fornv  ok  hann  vard  fremz  eigandi  ad.  gaf 
þratt  nefndr  eindride  her  j  mot  íiorar  kýr  ok  tvo  aasavdar 
kvgilldi  þrevett  navt  ok  fioretiger  alnar  fimtan  avra  hross 
ok  ofan  aa  v  avra  ok  þriv  hvndrvd  frid  eda  fridvird.  skilldv 
þav  lvkaz  ad  odrum  fardogum  ok  xij  alna  leiga  epter  hvert 
þeira  enn.  viij  hundrud  nv  i  fardogvm.  skillde  tittnefndr 
eindride  hallda  greindum  iardar  pa(r)t  til  laga  enn 
þrat  nefndr  einar  s(u)ara  laga  riptiugu.  Ok  til  sanninda  hier 
vm  settv  vær  fýr  nefnder  menn  vor  jnnsigle  fyrir  þhetta3) 
bref  er  giortt  var  aa  mælifelli  j  tvngvsveit  aa  sama  are  degi 
sidar  enn  fýrr  seger. 


196.  24.  Maí  1479.  á  Staðarkóli. 

3.  September  1480.      í  Hjarðarholti. 

Dómr  tólf  manna,  útnefndr  af  Þorleifi  Björnssyni  hirðstjóra 
fyrir  norðan  og  vestan  á  íslandi,  um  ættleiðing  Lopts  heit- 
ins  Ormssonar,  er  hann  ættleiddi  Stephán  son  sinn  (1474), 
og  dæma  þeir  ættleiðinguna  löglega.    (Sjá  DI,  V,  Nr.  662). 

AM.  Fasc.  XXI,  9,  transskr.  á  skinni,  frá  30.  Júlí  1492.  Borið  hér 
aaman  við  AM.  Apogr.  5894  með  hendi  Jóns  Magnússonar  eptir  vi- 
dimus  frá  7.  Maí  1554.  —  AM.  Fasc.  LXVII,  3,  er  og  transskr.  á  skinni 
írá  2.  Mai  1519. 

Ollvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda  gudne 
jonsson.  wigfus  biarnason.  sýgurdur  jonsson.  jon  oddzson.  ein- 
ar  brandzson.    arnor  finnsson.    sygurdur  geirmundzson.    ha- 

")  Þ.  e.  20.  Maí.    2)  tvískrifað.    3)  Svo. 


1479.  ÆTTLEIDING  STEPHÁNS  LOPTSSONAB.  197 

uardur  olafsson.  sýgurdur  palssou.  jou  þorleifsson.  iou  bavd- 
varsson  og  jon  biornsson  quediu  Guds  og  sina  kunnigt  gior- 
andi.  at  þa  er1)  lidit  war  fra2)  hingadburd  wors  herra  jehsu 
christi  00  .cccc.  Ixx.  og  niu  aar  manudagin  næsta  íirir  huita- 
sunnu  aa  stadarhole  j  saurbe.  aa  þingstad  itettum  worum  ver 
j  dom  nefnder  af  ærligum  mane  þorleiíi  biornssyne  hird- 
stiora  íirir  nordan  og  vestan  aa  islandi  at  skoda  og  dæma 
huortt  su  arfleidingin3)  skylldi  vera  loglig  edr  eige  er  lopt- 
ur  heitin  ormsson  hafdi  ættleitt4)  stefan  son  sinn  enn  gun- 
ar  jonsson  modurfader  fyrrnefnzt  stefans  beiddi  og  krafdi 
nefndann  þorleif  at  nefna  dom  yfer  huortt  ættleidingin  skyllde 
loglig  eda  cigi.  suo5)  og  eige  sidr  beyddizt  gunar  jonsson 
doms  aa  huortt  at  adur  nefndur  stefan  loptzson  skylldi  vera 
Rettligur  eríingi  solueigar  heitinar  þo(r)leifsdottur  fodur  mod- 
ur  sinnar.  nu  saker  þess  at  þar  kom  fram  ættleidingsbref 
med  dandimanna  jnnciglum  so  latanda  sem  logbock  vtvijsar. 
[Suo  og6)  eige  sidr  kuomu  þar  fram  .ij.  loglig7)  vitne  er  so 
hetu  jon  sveinsson  og  jon  gudmundzson.  huerer  soru  [full- 
ann  bokareid8)  [þar  íirir  oss  nefndum  monnum  suo  wier 
heyrdum  ath9)  þeir  hefdi  hia  verit  þa  þesse  ættleiding10) 
for  fram  og  adurnefnd  solueig  þorleifsdotter11)  geck  viliug 
til  þessa12)  giornings  þad  þeir  mattu  af  sia  og  nefndurlopt- 
ur  ormsson  beiddi  hanna  at  kippa  henddine  ef  su  weri 
nockur  grein  er  henne  weri  eige  viliug.  gn  hun  sagdiz  þann 
einn  giorning  giora  sem  henne  veri  viliugur.  ok  þui  dæmd- 
um  wer  fýrrnefnder  domsmenn  þessa  somu  ættleiding  [mynd- 
uga  og13)  laugliga  med  ollum  sinum  greinum  og  articulis  og 
optnefndan  stefann  lögligan  eríingia  þrattnefndrar  solueigar 
þo(r)leifsdottur. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  ver   fyrnefnder    doms- 
menn  vor    incigle    fyrer    þctta    domsbref   er    skrifat    var  j 


')  XXI  9  &  LXVII,  3;  b1.  5894;  2)  sl.  5894;  3)  XXI,  9;  arfleiding 
LXVII,  3  &  5894;  4)  LXVII,  3  &  5  9-1;  aifleitt  XXI,  9;  5)  s'.  XXI,  9; 
•)  [Ok  so  XXI,  9;  7)  LXVII,  3;  skilrik  XXI,  9;  8)  [med  fullura  bokar- 
•ideXXI,  9;  9)  [oss  fyrnefDdura  monnum  hi  ivcrendum  at  XXI,  9 ;  10)  arf- 
leiding  XXI,  9 ;  »)  b.  v.  XXI,  9 ;  12)  þees  eama  XXI,  9.  13)  [b.  v.  6894. 


198  FASTAEIGNIR  SOLVEIGAR.  1479. 

hiaRdarhollte  j  laxardal  sunvdagin  næsta  fyrer  festum  trans- 
latio  cutberti  episcopi  et  confcssoris  ari  sidar  enn  fyr  seiger. 


197.  [14?9]. 

Skrá  um  fastaeign  þá,  er  Solvcig  Porleifsdóttir  átti. 

AM.  234.  4to,  a)  bls.  265,  skr.  c.  1595,  b)  bls.  577—579,  skr.  c. 
1600:  Skjalabók  Jóns  Björnssonar  á  Holtastöðum.  —  Yngri  afakript  með 
hendi  Benedikts  lögmanns  Þorsteinssonar  frá  c.  1730  cr  í  MSteph.  27. 
4to,  bls.  171 — 172.  Skrá  þessi  er  að  efni  frá  þessum  tímmn,  en  að  orða- 
lagi  um  sumt  frá  c.  1595. 

Suo  mikid  jaada  Gotz  aatti  hustru  solueig 
þoRleifsdotteR  sem  hieR  epteR  skrifad 
stendur  huer  ed  van  faudur  moder 
stephans  loptssonar  og  hann  vaR 
dæmdur  hennar  cRfingic. 
Botn  j  SugandafiRdi  xxiiijc. *). 
Sudauijk  xxxc  *). 
eyraRdal  xijc.  *). 
heydal  xxiiijc. 
kielldur  viijc. 
Reykiarfiord  xxxc. 
Skalauijk  xxiiijc. 
hamaR  xvjc. 
munadaRnes  xxiiijc. 
fell  vjc. 

tunga  og  þorustadi*)  j  bitru  xlc. 
gilsfiardaRmuli3)  xxiiijc. 
selialand  xijc. 
hatraRdaluR4)  xijc. 5). 
fotur  hia  eyri  xvjc. 
j  saurbæarfioru  xxc. 


*)  Þeesar  tölur  eru  serkneskar  í  234a,  en  rómverskar  í  234b.  Ann- 
ars  er  dýrleikinn  í  a  &  6  með  rómverskum  tölum.  2)  þorustader  b.  8) 
b)  gilfiardarmuli  a.    4)  Svo  ab,    B)  „eda  16  hundrut"  b  (á  spássíu). 


1479.  FASTAEIGNIR  SOLVEIGAR.  199 

SuarbholP)  xxiiijc. 

Jtem  fyrir  nordann. 

Vijdidalztunga  lxxxc.  hueria  jord  pietur  loptsson  erfdi 
epter  stephan  brodur  sinn  med  audrum  fleirum  jordum  oc 
gallt  hana  j  sijn  misferli  joni  sigmundssyni  faudurbrodur 
sijnum  afa  herra  gudbrandz. 

hier  til  jordina  audunarstadi2)  lxc. 

huaRf  xlc. 

kolugil  oc  nialstadi  xlc. 

Gafl  til  forna  xijc. 

Giatun  xijc. 

hrijsa  xijc. 

valldaras  xxiiijc. 

biaRg  j  midfiRdi  lxc. 

Roa  j  midfiRdi  xxiiijc. 

fitiaR  xvjc. 

nupzdalztunga  xlc. 

melrackadalr  xxxc. 

halfer  torfustader  j  midfiRdi  xxxc. 

j  bergstaudum  oc  hamRÍ  xij\ 

hamRar  j  skagafiRdi  xxxc. 

flatatunga  lxxxc. 

half  audbrecka  med  gierdi  lxc  3). 

backi  oc  palmhollt  xlc. 

kleif  xxc. 

kampholl  xxxc. 

hilluR  xijc. 

tiorn  j  suaRfadardal  xxxc. 


198.  26.  Maí  1479.  á  Staðarhóli. 

Staðakhólsdómr  Þorleifs  hirðstjóra  Björnssonar  um  gjafir  og 
skuldir  Solveigar  hcitinnar  Þorleifsdóttur. 

AM.  Fa6C.  XXIV,  13,  frumrit  a  skinni.    Af  líí  innsiglum  eru  uú  4 
fyrir  bréfinu.  —  D6mr  þessi  er  til  í  afarmörgum  afakriptum,  bæði  forn- 

*)  Suarfholl  b.    8)  audunastadi  a.    »)  „L.  eda  Lxc",  b. 


200  GJAFIR  OG  SKULDIR  SOLVEIGAR.  1479. 

um  og  nýjura,  svo  som  í  AM.  Pmc.  LXVI,  16,  scm  er  transskript  á 
skinni,  án  árs  og  daps,  en  mun  gert  á.  Staðarfelli  2.  Maí  1519;  AM. 
Fasc.  XXIV,  14,  afskript  Orms  löginanns  Sturlusonar  ffá  1552,  ásamt 
Btaðfestingarbréíi  hans  npp  á  þenna  dóm  frá  12.  Sept.  1552;  AM.  Apogr. 
5894  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna  eptir  transfikripti  gerðu 
í  Vatnsfirði  7.  Maí  1554;  AM.  Aporr  1072  með  hendi  Átti  Magnusson- 
ar  cptir  transskripti  gerðu  1568  á  HM\  í  Bolun^arvík.  Þi  komaskjala- 
bækr,  og  er  einna  e!zt  og  merkust  afskript  af  því  tagi  í  ckjalabók  Jóna 
Björnssonar  á  Holtastöðum  í  AM.  234.  4to?  8kr.  c.  1600,  og  önnur  í 
Öxnafellsbók  Bókmentafélagsins  309.  8vo.  bl.  161b— 162b  rneð  hendi  Ara 
Magnússonar  í  Ögri  c.  1620,  og  hefir  hún  einkennilega  klausu  að  niðr- 
lagi,  sem  hvorki  stendr  í  frumriti  dómhins  né  fornum  t:ansscriptis,  en 
sagir  bréfið  gert  11.  Febrúar  1480  á  Skarði  á  Skarðsströnd.  Að  öðru 
leyti  er  ekki  tekinn  orðamunr  úr  309.  —  Prentaðr  í  Ligasafni  Magnásar 
Ketilssonar  I,  345—350. 

Domur  wm  giafer  Solueigar  þorleifsdottur 
hueriar  ad  halldast  skylldu1). 
Þat  giðrum  uær  gudini  jonson.  uigfus  biarnason.  sigurdr 
jonson.  jon  oddzson.  einar  brandzson  arnor  finnsson.  sigurdr 
geirmundzson.  hauardr  olafsson.  sigurdr  paalson.  jon  þolleifsson. 
jon  baudvarssonar  ogjon  biornsson.  godum  monnum  viturligt 
med  þessv  uoru  opnv  breíi  þa  Mit  vnr  fra  hingatburd  uors 
herra  jhesv  christi  þusund  .cccc.  lxx.  og  nív  aar  midviku- 
daginn  næsta  firir  huitasunnv  aa  stadarholi  j  saurbæ  aa  þing- 
stad  rettvm.  uorum  uær  j  dom  nefnder  af  ærligum  manni 
þolleifi  biornsyni  hirdstiora  nordan  og  nestan  aa  jslandi.  at 
skoda  og  dæma  vm  þær  giafir  og  skulldir  sem  þar  uoru 
þa  fram  taldar.  epter  solueigu  heitna  þolleifsdottur  andada 
er  hun  skylldi  att  hafa  at  luka.  og  gunnar  jonson  beid(d)i 
og  krafdi  nefndan  þolleif  at  nefna  dom  ýfer.  huort  allar 
skulldir  skylldi  gialdazt  þær  sem  þar  uorv  þa.  upp  rciknad- 
ar.  suo  og  hucrar  giafir  laugligar  skylldu  uera  af  þeim  sem 
þar  kuomu  fram.  Voru  þar  reiknadar  firir  oss  fyr  greindar 
skulldir  halft  fimta  hundrad  hundrada.  og  at  auk  segs 
hundrod  letti2)  gyllina  j  mins  herra  kongsins  skulld.  enn 
giafirnar  fimm  hundrod  hundrada.  huad  er  oss  leizt  eigi 
laug  uera  at  fyrnefnd    solueig    hefdi    maatt    gefa   so  mykla 

*)  Utan  á  frumritinu  með  hendi  Eggert  löginanns  Hannossonar.     2) 
tranaskr.  5894  sl.  þessu  orði. 


1479.  GJAFIR  OG  SKULDIR  SOLVEIGAR.  201 

peninga  vr  eigi  meiri  peningum  enn  þar  uoru  fram  sagdir 
íirir  oss  at  hun  hefdi  aatt  og  þui  dæmdum  uær  at  so  prof- 
udu1)  sem  íirir  oss  kom  allar  hennar  giaíir  þær  sem  fyr- 
nefnd  solueig  hefdi  geíit  meira  enn  log  uotta  at  rett  sie. 
onýtar  og  ecki  halldazt  eiga.  enn  þær  giafir  dæmdum  uær 
laugligar  sem  optnefnd  solueig  gaf  bornum  sinum.  joni  og 
bergliotu.  at  lopti  ormsyni  lifanda  og  nefndur  loptur  jatadi 
og  samþyckti  fyrir  sig.  og  j  uar  skilit  biarg  j  midfirdi  og 
melrakkadalur  j  asgeirsar  kirkiv  sokn  og  adrir  peningar 
þar  til  so  myklir  sem  sa  giorningr  wtvisar  sem  þar  var  um 
gior.  enn  allar  þær  giafir  sem  hun  gaf  seinna  og  meiri  uæri 
enn  laugbok  uottar  dæmdum  uær  olaugligar.  þær  fyrst  er 
sidazt  uor(u)  gefnar.  enn  hinar  laugligar  er  halldazt  eiga 
at  laugum.  jtem  j  annari  grcin  dæmdum  vær  umbodsman 
stefans  loptzsonar  skylldugan  at  giallda  allar  skulldir  þær 
sem  uitni  bæri  at  sannar  uæri  og  sa  hafdi  uid  geingit  er 
giallda  atti.  suo  og  þær  sem  erfingi  eda  umbodsmadur  uissi. 
suo  þær  sem  dæmdar  uæri  at  gialldazt  skylldi.  enn  allar 
þær  skulldir  sem  so  uæri  bíuisadar  sem  fyr  skrifat  stendr 
og  umbodsmadr  gylldi.  þa  dæmdum  uær  hann  at  laugum 
hafa  lausar  latit  og  stefan  loptzson  þar  eigi  mega  upp  a 
tala  sidan  eda  hans  erfingiar.  skýlldi  j  allar  þessar  skulldir 
gialldazt  lausagoz  so  leingi  sem  þat  ynnizt.  enn  þa  jardir 
ef  þat  uinzt  eigi.  fyrst  wtjardir  enn  sidazt  hofutbol  ef  ecki 
er  annat  til.  syndizst  oss  rettlegast  at  ef  hofudbol  geingi  j 
skullder.  at  erfingi  eignadizt  hofutbol  enn  suaradi  skulldum 
so  myklum  stefans  uegna  sem  dandimenn  dæmdu.  enn  ef 
erfingi  stefans  loptzsonar  mætti  eigi  leysa  hof(ud)bol  til  sin 
eda  uilldi  eigi.  þa  skyildi2)  umbodsmadur  þratnefndz  stefans 
mega  leysa  til  sin  hofuvdbol  til  eignar  med  sama  skildag8) 
og  fyr  skrifat  stendr.  Og  til  sanninda  hier  um  settum  uær 
fyr  ri'fndir  menn  uor  jnsigle  firir  þetta  domsbref  skrifat  [j 
sama  stad.  degi  og  aari  sem  fyr  seier*). 

')  profududu,  frnmritið.  2)  Hér  stendr  í  frumritiuu  e  milli  orðanna, 
eius  ov  vera  b«  fði  átt  eigi;  öll  transscrr.  slepp  i  því.  3)  Svo  frumritið; 
skilduga,  transtícrr.  4)  [aa  sknrdi  a  skardzstroud  faUátudæginn  næstan 
firir  festum  sancti  walentini  martiris  þaa  er  lidit  w^r  fraa  hijngadburd 
wora  herra  Jesu  ChrÍBti  m.  cccc.  og  Ixxx  ara,  309. 


202  JARÐAKAUP.  1479. 

199.  27.  Maí  1479.  á  Sveinseyri. 

Þorbjörn  Bjarnason  selr  Sveini  Jónssyni  tólf  hundruð  og 
tuttugu  í  jörðunni  Sveinseyri  í  Tálknafirði,  jörðina  Lamb- 
eyri,  fimm  hundruð  í  Fossi  í  Otrardalsþingum,  áttatigi  álnar 
ens  sjöunda  hundraðs  í  Skriðnafelli  á  Barðaströnd  og  part- 
inn  í  Selskerjum,  er  liggr  fyrir  Hrakstaðaleiti,  fyrir  Bæ  og 
Hrafnadal  í  Hrútafirði,  Hvítahlíð  í  Bitru  og  tíu  hundruð  fríð. 

AM.  Fasc.  XXIV,  5,  fruuirit  á  skinni.      Öll  (6)  innsigli    ern    dottin 
frá.  —  AM.  Apogr.  1087. 

Kaupbref  firer  Sueinseire  lambeire 
og  5C  i  fosse1). 
Þath  giorum  uier  þorstein  þorarinsson  jon  marteinsson 
prestar  jndridi  jonson  haralldur  kenekson  jon  snörason  ok 
guttormur  snörason  leikmenn  godum  monnum  uiturligt  med 
þessu  woru  opnu  brefi  þda  er  lidith  var  fra  hingatburd  vors 
herra  jesu  christi.  þusund  fiogur  hundrauth  siau  tiger  ok 
níu  aar  manudagin  næstan  epter  huitasunnu2)  a  sueinseyri 
j  talknafirdi  er  ligur  j  laugardals  kirkiu  sokn  worum  vier 
j  hia  sdoLum  ok  heyrdum  ca  ord  ok  handaband  þessara  manna 
þorbiarnar  biarnasonar  af  einne  halfu  enn  sueins  jonssonar 
af  annare  ath  suo  firir  skildu  ath  nefndur  þorbiorn  biarna- 
son  selldi  fyrnefndum  sueine  jonssyne  tolf  hundrud  ok  tutt- 
ugu  j  iaurdunne  sueinseyri  er  ligur  j  laugardals  kirkiu  sokn 
ok  jordina  lambeyre  ér  ligur  j  fyr  greindri  kirkiu  sokn  ok 
fimm  hundraud  j  iaurdunne  fosse  er  ligur  j  otradals  kirkiu 
sokn  ok  atta  tíge  alnar  ens  siaunda  hundrads  j  iaurdunne 
skridnafelle  er  ligur  j  haga  kirkiu  sokn  a  bardastraund  ok 
partin  j  selskerium  er  ligur  firir  hrakstada  leiti  med  aull- 
um  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem  greindum  jaurdum  ok 
jardarpaurtum  fylger  ok  fylgt  hefer  ad  fornu  ok  nyv  ok 
adur  nefndur  þorbiorn  vard  fremzt  eigandi  ad  ordinn.  Hior 
j  mot  gdf  dadr  nefndur  suein  jonson  opt  nefndum  þorbirne 
halfa  jaurdina  bæ  j  hrutafirdi  ok  hrafnadal  er  ligia  j  backa 
kirkiu    sokn    ok    segs   hundrauth  j  iaurdunne    huitahlid    er 


l)  Utan  a  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  Þ.  e.  26.  Maí. 


1479.  GUFUDALR.  203 

ligur  j  bitru  j  eyrar  kirkiu  sokn  med  aullum  þeim  gaugn- 
um  ok  gædum  sem  greindum  jaurdum  ok  jardarpaurtum 
fylger  ok  fylgt  hefur  ad  fornu  ok  nyu  ok  þratt  nefndur 
sueinn  vard  fremzt  eigandi  ad  med  laugum  ok  hier  til  tiu 
malnytu  kugilldi  ok  aunur  tiu  hundraud  frid. 

samþyktu  þenna  þeirra  kaup(skap)  ok  giorning  kuinnur 
þeirra  solueig  petursdotter  ok  sescilia  þorbiarnardotter.  skylldi 
hvorr  hallda  til  laga  sinu  kaupi  en  huor  suara  lagaripting- 
um  sem  laugin  ut  uisa. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  uier  fyr  nefnder  menn 
vor  jncigli  íirir  þetta  jarda  kavps  bref  skrifad  j  sama  stad 
ok  oare  deige  sidar  enn  fyr  seiger. 


200.  1479. 

Afhending  peninga  staðarins  í  Gufudal,  er  séra   Loptr   Fil- 
ippusson  afgreiddi  séra  Þorsteini  Þórarinssyni. 

AM.  266.  4to,  bl.  la  á  fremsta  blaði  úr  fornri  messubók  á  skinni 
frá  Gufndal.     Þar  með  er  afskript  Árna  Magnússonar.     Skrifað  samtiða. 

Anno  domini  (D.  cccc0.  lxx°.  nono. 

Jtem  afente  sera  loptur  íilipusson  alla  suo  wordna  peninga 
sera  þosteine  þorarinssyne  sem  hier  fyrri  standa  skrifadir1) 
ok  j  þessa  somu  peninga  luktte  sera  loptur  sancte  jo- 
hannis  likneske  baptiste  tuær  koparstikr  ok  tuær  alltaris 
bryn  fyrir  ij.  hundrud  ok  tuær  kluckur  fyrir  fiogur  hundrut. 
skyllde  þessir  peningar  kluckur  bryn  ok  stickr  vera  æuen- 
lig  eign  kirkiunnar  j  gufudal2). 

Sira  þorsteinn  hefir  lied  sira  olafe  aa  stadarhole  kalek 
ok  de  tempore  bok  fra  aduentu  ok  til  paska  pistlar  ok 
gudspioll. 

sira  jone  aa  stad  psalltara.  jolabok  ok  eina  kuern. 


J)  Þ.  e.  í  máldaganum  frá  1470  og  afhendingunni  frá  1473  (DI, 
V,  Nr.  521  og  tíL4).  2)  Það  eera  eptir  fer  er  ritsð  nokkru  síðar  („manu 
rccentiori  longe",  AM.),  svo  sem  c.  1490. 


204  UMBOÐSBRÉF.  1479. 

201.  4.  Júní  1479.  í  Laufási. 

Þokkell  prestr  Guðbjartsson  skipar  Magnús  Þorkelsson  son 
sinn  ráðsmann  í  Laufási  yíir  búi  sínu  og  öllum  eignum  til 
næstu  fardaga. 

AM.  Fasc.  XXIV,  23,  frumrit  á  skirmi,  ogf  er  innsigli  séra    Þorkela 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  146. 

Vmbodzbref  magnusar  þorkelfsfonar1). 
Þat  giori  ek  þorkell  prestr  gudbiartzson  godum  monn- 
um  viturlict  med  þessu  mino  opno  brefui  at  ek  hefi  sett  oc 
skipat  CDagnvs  þorkelsson  son  minn  Roazmann  oc  forstiora 
ýfuer  stadnum  j  larfoasi  oc  aullum  stadarins  penningum  oc 
suo  ýfuer  minum  penningum  fæstum  oc  larsum  quicum  oc 
dardum.  Skal  hann  hion  roada  kæp  giallda  karpa  oc  selia 
þat  alltt  sem  hentar  oc  mier  þikir  þaurf  til  standa.  suo  skal 
hann  iardir  býggia  leigur  oc  landskýllder  wt  taka  oc  mier 
riettan  reickningskap  af  géra.^Skal  greindur  magnus  hafua 
sina  quinno  heima  j  læfdasi  nær  sig  oc  ein  full  tekinn  raan 
til  þionuztu  vid  sig.  hefui  ek  oc  golldit  oadrnefndum  magn- 
usi  j  sin  þionustulaoi  einn  paDzara  med  kraga  oc  þar  til 
iarnhatt.  Skal  hann  þessa  ráizmennzku  oc  forstiorn  hafa  til 
næstu  fardaga  oc  þat  leingr  sem  ockur  vel  semur  oc  ek 
giori  ei  adra  skipan  ool.  Oc  til  sanninda  her  vm  setti  ek 
mitt  inscigli  fyrir  þetta  bref  er  giort  var  j  læfáisi  j  eýia- 
firdi  fæstudaginn  j  huitasunnoviku  anno  CD°  cd°  lxx°  ix°. 


202.  7.  Júní  1479.  á  Eyrarlandi. 

Dóme  tuttugu  og  sex  klerka  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á 
Hólum  um  kæru  biskups  til  Árna  Höskuldssonar  u:n  kirkju- 
fén  í  Núpufelli  í  Eyjafirði  og  á  Hnappstöðum  í  Fijótum. 

Bisk.     Hol.    Fasc.     IV,     2,    frumrit   á   ekinni,    og    afskript    eptir 
því    meðal    AM.    Apogr.    3588.       15    innsigli    eru    nu    fyrir  frumritimi. 

—  AM.     Fanc.     XXIV,    2,     trauaskript    á    skinni     frá    17.    Júní     NSO. 

—  AM.  Apogr.  3260.  —  í  Lindsbókasafni    115.    4to,    II,  48—50  Oyrri 

l)  Utan  a  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1479.  KIRKNAFÉ.  205 

partrinu  <16ri)sias  með  hendi  aéra  Vigfúsar  í  Hítardal,  en  síð- 
cri  hlutinn  mrð  hendi  séra  Jóns  Ketilssonar  í  Hjarðarlo'ti),  og  í  ÍBfél. 
126.  4to,  bls.  217 — 219  er  ffskript  af  þessnm  dómi,  sem  ekki  stafar  frá 
þes8U  transskripti,  licldr  frá  sjálfa  frumritinu. 

Doom  vm  nupafel  oc  napstade1). 
Þath  giorum  uier  broder  ion  abote  aa  þingeyrum.  herra 
sigurdur  priur  aa  modruuollum.  sueinbiorn  þordarson.  sem- 
ingur  magnusson.  inagnus  ionsson.  ion  broddason.  þolleifur 
magnusson.  sigurdur  þollacksson.  ketill  grimolfsson  nicholas 
þormodsson.  biorn  þorsteinsson.  bergþor  halldorsson.  hallur 
íinzson.  hallvr  arnason.  rongualidur2)  asgrimsson.  ion  gvd- 
mundzson.  geir  uigfusson.  þosteinn  gudmundzson.  arnbiorn 
asmundzson.  nicholas  kollason.  arne  hallzson.  þorfinnur  þor- 
olfsson.  olafur  þorgeirsson.  stigur  ingimundarson.  þoruardur 
biornsson  ok  ion  þosteinsson  prestar  holabiskupsdæmis  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  breíi.  ath  þa 
er  lidet  uar  fra  hingathburdi  vors  herra  ihesv  christi  þus- 
hund  fiogur  hundrut  siotiger  ok  níu  aar.  manudaginn  næsta 
epter  de  trinitate  aa  eyrarlandi  j  eyiafirde.  aa  almennelegre 
prestastefnu  vorum  uier  j  dom  nefnder  af  vorum  uirdulig- 
um  herra  herra  olaf3)  med  guds  nad  biskup  aa  holum  ath 
dæma  um  þa  aakiæru  er  biskupenn  kiærdi  til  arna  hausk- 
olldzsonar  um  kirkiugozen  j  nupufellc  j  eyiafirde  ok  hnapp- 
stodum  j  fliotum.  Var  þetta  uor  domur  j  fystu  ath  uier 
dæmdum  stefnuna  logliga  ok  arna  hoskolldzson  logliga  firir 
kaliadaii  hier  j  dag  ok  hann  skylldugan  ath  leida  tuo  log- 
lig  uitne  hier  upp  aa  stadenn  eda  innan  halfs  manadar  firir 
biskupenum  eda  hans  umbodsmanne  huersu  mickla  penninga 
hann  hefer  tekit  kirknanna  vegna  nupufellz  ok  hnappstada 
j  iiiotum  þa  hann  fieck  þær  fýst  til  eignar  edur  umbods  j 
innstædu  ok4)  suo  huersu  mikit  fallit  hefer  sidan  j  porcio- 
nem  ok  mortalia  ok  suo  huersu  mikit  hann  atti  ath  suara 
firir  faudur  sinn  upp  aa  sinn  part.  getur  hann  þesse  uitne 
leitt.  þa  dæmdum  uier  fyrnefndan  arna  hoskolldzson  skýlld- 
ugan    ath    luka    fýr    skrifudum    kirkium    i5)    nupufelle  ok 

J)  Utan  k  bréfinu  með  fornri  hendi;  vm  kirkio  gozen  j  nupafelle  XXIV; 
2)  rognvalldr  XXIV;  »)  olafi  XXIV;  4)  sl.  XXIV;  5)  sl.  IV,  2;  b.  v. 
115. 


206  KIRKNAFÉ.  1479. 

hnappstodum  suo  mickla  penninga  huorre  kirkiunneum  sig 
sem  hann  er  þeim  nu  skylldugur  sinna  uegna  ok  faudur  sins 
innan  halfs  manadar  ath  heýrdum  domenum.  vtan  porcio 
skal  allt  lugt  uera  seinazt  ath  michelsmessu  j  haust.  fall- 
azt  honum  þessi  uitne  sem  fyr  skrifath  stendur  þa  dæmdum 
uier  adur  nefndan  arna  skylldugan  ath  leggia  fram  suo  mickla 
peninga  huorre  kirkiunne  um  sig  under  sinn  suarenn  bokareid 
ok  tueggia  manna  med  honum  þeir  sem  j  hvorri  þinganne 
hafa  buit  ok  kunnigazt  er  til  ath  þær  haíi  þa  fulla  peninga 
af  honum  ok  hafi  þenna  eid  vnnit  eth  seinazta  ath  þol- 
lacksmessu  j  sumar.  skal  opptnefndur  arni  hauskollzson  luka 
fyr  skrifada  peninga  huorre  kirkiunne  um  sig  heima  ath 
nupufelle  ok  hnappstodum  j  fyr  sogdum  tima  biskup  olafi  j 
hond  edur  þeim  sem  hann  til  skipar  under  hans  ualld  ok 
skipan  epter  þui  sem  kristeii  riettur  uth  visar.  £n  ef  pen- 
ingarner  lukazt  ei  j  fyrskrifadan  tima  þa  hofum  uier  dæmt 
fyr  skrifadar  iarder  huora  um  sig  nupufell  ok  hnappstadi 
kirknanna  eign  suo  mikit  sem  aa  brestur  ok  ei  uinnazt 
lausagoz  til  ath  luka  kirkiunum  saker  þess  ath  kirkiunnar 
uoru  fyst  aa  þessum  iordum  reistar. 

[Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uier  fyr  skrifader 
lærder  menn  vor  incigle  firir  þetta  domsbref.  skrifath  j  sama 
stad.  dag  ok  aar  sem  fyr  seger1). 


203.  9.  Júní  1479.     á  Grund  í  Grundarfirði. 

Hústeú  Ólöf  Loptsdótttir  gefr  Arnóri  Finnssyni  til  kvonar- 
mundar  og  í  sín  þjónustulaun  fjóra  tigi  hundraða  og  tilskilr 
þar  fyrst  jörðina  Snorrastaði  í  Kolbeinsstaðaþingum,  og  þar 
með  gefr  hún  Arnóri  þrettán  hundruð  í  kúgildum  og  öllum 
þarflegum  peningum. 

Eptir  afskript  gerðri  á  Reykhólum  15.  Maí  1704,  staðfestri  af  Gísla 
Jónssyni  og  Steindóri  Helgasyni  eptir  transBkripti  frá  13.  Dec.  1612. 
Sbr.  DI,  V,  Nr.  622,  720;  VI,  Nr.  86. 


l)  [vantar  í  XXIV,  2. 


1479.  SNORRASTAÐABRÉF.  207 

Þad  giorum  vier  Gudne  Jonsson.  Pall  Jonsson.  Salamon 
Eynarsson.  Geirmundur  Ellingsson.  Þorgils  Jonsson.  Jon  as- 
mundsson.  Hakon  Halldorssom  Vigfus  Þordarson  og  Jon 
Petursson  godum  monnum  viturlegt.  ad  vær  medkiennunst 
med  þessu  voru  opnu  briefe.  þd  ad  lided  var  fra  Guds  sonar 
hingadburd  M.  iiijc.  Ixx.  og  .ix.  dr  midvikudægenn  næstafi 
fyrer  dyradag  d  Grund  i  Grundaríirdi  vorum  vær  i  hid. 
sdum  og  heirdum  d  ord  og  handaband  þessara  manna  fyus- 
tru  Olofar  Loptsdottur  af  eirne  alfu.  Enn  Arnors  Fingsonar 
af  annare  alfu.  falldest  þad  og  skilldest  under  þeirra  handa- 
bandi  ad  nefnd  hustru  Olof  Loftsdottur1)  gaf  adurnefndum 
ArnoreFinnssyne  (.xic.)  til  kvonarmundar  og  i  sijn  þionustulaun. 
og  var  þar  íirst  tilskilen  i  þesse  sðmu  .xl.  hundrada  jðrdeíi 
ðll  Snorrastader  er  liggur  i  Kolbeinsstada  kirkiusokn  er  fir- 
nefnd  fyustru  Olof  Lop^sdottur1)  gaf  ddurnefndum  drnore 
finnssyne  til  fullrar  eignar  og  frials  forrædes  med  ðllum 
þeim  gðgnum  og  giædum  sem  greindre  jðrdu  Snorrastðdum 
fillger  og  fillgt  hefur  ad  fornu  og  nýu  og  hun  vard  fremst 
eigandi  ad  lðgum  effter  þvi  sem  henar  kaupbrief  þar  um 
giðrt  utvijsar.  undan  sier  og  sijnum  erfingium.  enn  under 
adurnefndaii  arnor  finnsson  og  hans  erfingia  og  gaf  ddur- 
nefnd  fyustru  Olof  Loptsdotter  optnefndum  arnore  finnsyne 
•xiijc.  i  kugilldum  og  ðllum  þarflegum  peningum.  Og  til 
sanninda  hier  um  setium  vier  firnefnder  menn  vor  jnsigle 
fyrer  þetta  brief  skrifad  i  sama  stad  og  dre  deige  sijdar 
enn  fir  seiger. 


204.  13.  Jání  1479.  í  Miklagarði. 

Transsckiptum  þriggja  presta  af  tveim  bréfum    um   Hnapp- 
staði  í  Fljótum  frá  16.  Apr.  1399. 

AM.    Dipl.    Isl.    Fasc.  V,  24,    frumtransskriptið    á  skinni;    innsiglin 


l)  Svo. 


208  TRANSSKRIPT.  -  BARÐSBRÉF.         1479. 

Þath  giorum  uier  herra  hans  doctor  decretorum  nicho- 
las  þormodsson  gvdmundur  ionsson  prestar  gocluin  monnum 
vitorligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  ath  uier  saum  oc  yfer 
lasum  opit  bref  med  heilum  oc  oskoddum  hangondum  incigl- 
um  suo  latanda  ord  eptér  ord  sem  híer  epter  skrifath  stend- 
ur.  [Hér  koma  tvö  brét  um  Hnappstaði  í  Fljðtum  frá  16.  Apr.  1399, 
Dipi.  Isl.  III,  Nr.  536  og  637],  Ok  til  saunenda  hier  um  settum 
uier  fyr  nefnder  prestar  uor  incigle  íirir  þesse  transkriptar 
bref  skrifut  j  miclagardi  j  eyiafirde  in  festo  corporis  christi. 
anno  domini  CD°  cd°  lxx°  nono. 


205.  24.  Júní  1479.  á  Barði. 

Haldór  Brandsson  gefr  Hrafni  Haldórssyni  syni  sínumBarð 
í  FJjótum  ineð  samþykki  og  handabandi  Helgu  Einarsdóttur 
konu  sinnar  og  Ólafs  Haldórssonar  bróður  síns. 

Landsbókasafa  858.  4to}   bl.    18b   (JP),   með    hendi    Jóns    logmanns 
Sigurðssonar  c.  1600. 

Bref  (ad)  Halldor  Brandsson  gaf  syne  sijnum 
Hrafne  Bard. 

Þad  giorum  wier  Bauduar  Finnsson.  Bauduar  Arnason. 
Hallur  Helgason.  Oddur  Sygurdsson  Godum  monnum  vitur- 
ligtt  med  þessu  voru  opnu  Briefe  ad  þa  lidit  war  fra  hing- 
adburd  vors  herra  Jesu  christi  CD  iiij  (c)  Ixx  og  íx  Aar  aa 
Barde  j  íliotum  aa  Jonsmesso  vorum  vier  j  hia  saum  og 
heyrdum  aa  ord  og  handaBand  þcssara  manna  Halldors 
Brandssonar  og  Hrafns  Halldorssonar  ad  adurnefndur  Hall- 
dor  gaf  nefndum  Hrafni  syni  sijnum  jordina  halfa  Bard  j 
fliotum  med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindri 
jordu  fylgir  og  fylgtt  hefur  ad  fornu  og  nyiu  og  Halldor 
vard  fremst  eigande  ad  med  samþyckie  og  handabandi  Helgu 
Einarsdottur  konu  sinnar  og  eij  sijdur  med  samþyckie  og 
handabande  Olafs  Halldorssonar  Brodur  hans. 

Og  tíI  sanninda  hier  vm  setium  vier  et  cetera. 


1479.  TRANSSKRIPT.  -  SKIPAN  MAGNÚSAR.  209 

206.  24.  Juní  1479.  á  Hólum. 

Teansskriptaebkéf. 

AM.  Fasc.  XXIV,    11,    fruintransskriptið  á  skinni.     Af  innsiglunum 
(3)  er  nú  eitt  fyrir  og  þó  brákað.  —  AM.  Apogr.  3265. 

Þath  giorum  uier  þosteinn  ionsson.  andres  ionsson  ok 
gudmundur  ionsson  prestar  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  uoru  opnu  breíi  ath  uier  saum  ok  yfer  lasum  opit 
bref  med  heilum  ok  hangandum  oskoddum  inciglum  suo  lat- 
anda  ord  epter  ord  sem  hier  epter  skrifath  stendur. 

[Hér  kemr  ábyrgðarbréf  Solveigar  Þorleifadóttur  fyrir  séra  Sigmund 
Steindórsson  frá  15.  Apr.  1479,  Nr.  185]. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uier  fyr  nefnder  prest- 
ar  uor  incigle  firir  þetta  transkriptarbref  skrifath  aa  holum 
j  hialltadal  in  festo  sancti  iohannis  baptiste.  anno  domini 
CD°  cd°  lxx°  nono. 


207.  25.  Júní  1479.  í  Skálholti. 

Skipan  Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar  um  kaup  presta  og 
djákna,  um  heytoll,  tíundir,  rómaskatt,  legkaup,  olíunar- 
kaup,  rétt  Skálholtsbiskups,  aflausnir,  brullaupsgerð,  um  að 
halda  heiiaga  Maríumessu  21.  Nóv.  svo  sem  Maríumessu  síð- 
ari,  og  um  þurföstur. 

AMagn.  168.B  4*9,  bls.  24—25.,  skinnb.,  þetta  skr.  c.  1500.  —  AM. 
154.  4to,  bls.  154,  skinnb.,  þetta  skr.  c.  1500.  —  British  Mussum  Addit. 
11,242.  4to,  bl.  41a,  skr.  1543-1591  (syrpa  séra  Gottskálks  í  Glaumbæ) 
á  pappír.  —  AMagn.  238.  4to,  bl.  173b  á  pappír,  skr.  c.  1570  (Bessastaða- 
bók),  en  hér  er  að  eins  §  3  og  §  4.  — Ny  kgl.  saml.  Nr.  1847.  4to,  A,  bl. 
42—43  á  pappír,  skr.  1669  (bók  séra  Guðbranda  í  Vatnsfirði);  hér  er 
að  eins  §  3  og  §  8  og  svo  upphafið,  og  er  statútan  hér  heimfærð  til 
„Anno  MCDLXX"  (!).  —  Rask.  66,  4to,  bls.  140,  með  hendi  Magnúsar  sýslu- 
manns  Ketilssonar  (sl.  §  8—10). 

Statutum  biskup  magnus  eýolfssonar1). 
Jn  nomine  domini  amen2). 


*)  154;  Statvtvm  11,242;  vantar  í  168.     2)  sl.  11,242. 
Dipl.  isl.  VI.  B.  14 


210  SKIPAN  MAGNÚSAR  BISKUPS.  1479. 

[anno  domini1)  CD°.  cd°.  lxx°.  nono  a  faustndagin  [næsta 
íirir  festum  beatorum  apostolorum  petri  et  pauli2).  jn  [pub- 
lico  sinodo3)  j  skalhollte  skipade  wirdulegr  herra.  herra4) 
magnus  med  guds  nad  biskup  j  skalhollte  þessa  articulos5) 
sem  hier  fylgia  med  samþygt  allra  þeirra  prelata  oc  presta 
sem  þaar  woro  þa  saman  komner  [oc  tilkallader6). 

Jn  primis  at  aller  þeir  þinga7)  prestar  er  .ij.  soknar 
kirkiur  hafa  take  .c.  j  kaup  af  huorre  kirkiu  halft  fritt7) 
enn  halft8)  ofritt.  hier  med  skal  hann  hafa  sæng  og  þion- 
uztu. 

Jtem  huor  diakn  skal  hafa  [klædi  oc  skædi9)  oc  þion- 
uztu10)  þar  til  sem  hann  aa  at  vera. 

Jtem  gialldizt  j.11)  heytollr  af  huorri  jordu.  þo  fleire 
bvi  aa  en  einn. 

Jtem  gialldizt  allar  tivnder  af  aullum  þeim  iordum  sem 
wnder  heilaga  skalhollzt  kirkiu  hafa  komit  oc  hueria  adra 
kirkiu  edur  klaustur  jnan  næstu  .xx.  wetra  æfuenliga  oc  so 
af  þeim  sem12)  hedan  af  wnder  koma. 

Jtem  .iij.13)  aura  segt  seu)  a  heýtolle  romaskatte  légkaupi 
[oc  oleunar  kaupi15). 

Jtem  at  biskup16)  j  skalhollti  taki  tuefalldan  rett  j 
sinne  uisitaciu  fra  þui  er  hann  fer  heiman  oc  til  þess  er 
hann  kemur  heim  aptur  oc  aller  hans  menn  þeir  sem  hann 
nefner  til  ferdar  med  sier  oc  honum  ber  [at  logum17)  at 
hafa. 

Jtem  at  aller  systrungar  oc  brædrungar  leysizt  af18) 
biskupi  oc  hafi  sialfur  segtina. 

Jtem  huer  saa  madur  sem19)  sier  hefer  mey  edur  konu 
festa  halldi  brullaup  sitt  jnan  næstu  .xij.  manada  eda  sek- 
izt  hann.  xij.  aurum  aa  huerium  .xij.  manudum  þadan  j  fra 
til  þess  hann  helldr. 


*)  [168;  vantar  í  154.  2)  [firir  peturzmesso  ocpals  11242.  8)  [sinodo 
generali  11242.  4)  sl.  168.  6)  articulis  168.  °)  [sl.  11242.  7)  sl.  168. 
8)  fil.  168.  9)  [mat  oc  klæde  154;  sl.  11242.  10)  oc  skæde,  b.  v.  154. 
")  einn  154.  ")  sl.  168.  13)  þriggia  168.  ")  se,  b.  v.  154,  11242. 
15)  [oiiunar(!)  168;  §6er  =  §7og§7  =  §6í  154,  11242.  16)  bisk- 
vpen  11242.     ")    [b.  v.  11242.    18)    at  IC8.    19)    sl.  168. 


1479.  ÞOELEIFS  MÁL  ÖG  INGVELDAR.  211 

Jtem  at  presentacio1)  marie  se  halldin  at  ollu  so  sem 
[sidare  messa2)  a  sumarit. 

Jtem  huer  madur  sem  aa  [hundrad8)  fyrer  sic  oc  huern 
sinn  omaga  þurfaste  huorn  friadag  sem  ei  ber  laughelgan 
dag  aa  vtan  j  paska  viku  oc  jola  uiku4). 


208.  1.  Jiilí  1479.  á  Öxarárþingi. 

Diðkik  Píning  hirðstjóri  sunnan  og  austan  á  íslandi  kvittar 
Þorleif  Björnsson  fyrir  þá  peninga,  er  Þorleifr  galt  honum, 
svo  honum  vel  ánægði,  í  þá  bréfalausD,  er  konungr  skipaði 
honum,  en  bréfið  snart  Þorleif  og  Ingveldi  Helgadóttur. 

Kriegers  safu  2.  4to,  bls.  172—174,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssouar 
c.  1700. 

Bref  Dydricks  Pinings. 
Þad  giðrir  eg  Dydrick  Pijning  hirdstiori  fýrir  sunnan 
og  austan  d  Jslandi  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  medkiennunst.  ad  eg  hefi  tekid  af 
Þorleifi  Biðrnssyni  ut  peninga.  so  mier  vel  dnægir.  horn 
giðrt  af  Tðnn.  og  þar  til  sylfur  j  þa  brefalausn  er  minn 
naadug  herra  kong  Kristiern  skipadi  mier  fyrer  þad  bref 
sem  snart  Þorleif  Biðrnsson  og  Jngvelldi  Helgadottur.  og 
þvi  giorir  eg  fyrgreindur  Dydrick  pining  ddurnefndan  Þor- 
leif  Biðrnsson  og  fyrnefnda  Jngvelldi  Helgadotter  ðlldungis 
kvitt  og  dkiærulaus  upp  d  mijns  naadug  herra  kongsins 
vegna  og  minna  fyrir  ddurgreinda  Brefalausn.  Og  til  sann- 
inda  hier  um  setta  eg  mitt  jimsigli  fýrir  þetta  bref.  skrifad 
d  almenneligu  öxardrþingi  tveim  nottum  effter  Pieturz- 
messo.  þa  er  lidid  var  fra  hingadburd  vors  herra  Jesu  christi 
CD.  ccc(c)  siðtyger  og  niju  dr. 


x)  sancti(!)  b.  v.  11242.    4)  [mariumessa  aeinne   11242.    6)  [u.   hundr- 
rud  154.     4)  Þessi  grein  vantar  í  11242. 


14* 


212  VÍGSMÁL.  1479. 

209.  1.  Júlí  1479.  á  Oxarárþingi. 

Tylftaedóme,  útnefndr  á  Öxarárþingi  af  Hrafni  lögmanni 
Brandssyni,  um  vígsmál  Gísla  Filippussonar,  er  hafði  slegið 
í  bel  Björn  Vilhjálmsson. 

AM.  Fasc.  XXIV,  20,  frumrit  á  skinni.  Af  13  innsiglum  eru  nú  7 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  621  (eptir  frumritinu).  —  AM.  Pasc.  XXIV, 
21,  transdkript  á  skinni  frá  9.  Júlí  1479.  —  AM.  Apogr.  622  (eptir 
transskriptinu). 

Domur  vm  vijg  sem  Gijsli  voo  og  hans 
viglysing1). 
Þat  giorum  vær  eigell  grimsson.  gudne  jonsson.  narfi 
þoruallzson.  sigurdur  dadason.  þorstein  þorleifsson.  jon  sig- 
urdsson.  gunar  jonsson.  finnur  peturson.  gudmundur  steífans- 
son.  jngimundur  finnson.  þorleikur  gunsteinsson  ok  jon  hrafn- 
son,  godum  monnum  viturligtt  med  þessu  vorv  opnv  brefi 
ath  þox  er  lidit  uar  fra  hingadburd  vors  hera  jhesu  cristi. 
þvsund  fiogr  hundrud  siavtiger  ok  niv  ar.  fimtvdagenn  næsta 
eptter  peturs  CDesso  ox  almenniligu  avxaraar  þingi.  worum 
vær  j  dom  nefnder  af  ærligum  manni  hrafni  brandzsyni 
logmani  nordan  ok  vestan  da  jslandi.  ath  skoda  ok  dæma 
vm  þat  mannsiag.  sem  gisle  filipson  veittj  medgongu.  ath 
hann  hafdi  ofirirsyniv  j  hel  sleigit  biorn  vilialmson.  en  ein- 
ar  þorolfson  hafdi  adur  ox  sig  lyst.  huerr  er  lauglig  var 
dæmd  adur  oi  þui  sama  auxaraarþingi  hans  uegna.  war  þar 
ok  suarid  j  anari  grein  ath  adur  nefndur  gisle  hefdi  lyst 
ath  hann  hefdi  verid  j  þui  sama  slagi.  er  fyrr  nefndur  biorn 
feck  sitt  banasoxr  ok  veitt  tilrædi  þrimur  monnum  edur 
fiorum.  þo  hann  vissi  eigi  huortt  þeir  hefdi  feingit  skada 
edur  eigi.  Þotti  oss  þói  fyrr  nefndur  gisle  eigi  leyna  vilia. 
ath  hann  hefdi  manninn  matt  j  hel  slox.  Ok  þui  dæmdvm 
vær  fyrrnefndan  gisla  þeirrar  saumv  víjglysingar  j  allan 
moxta  niotandi  verda.  eptter  þui  sem  laugbok  vottar  ok  vors 
noxdugs   herra    kongs   hakonar   bref  vtvisar.    Nu   med  þui 


J)  Utan  á  XXIV,    20,   að    eg    held,  með    hendi    Eggerts    lögmanns 
Hannessonar. 


1479.  VÍGSMÍL.  213 

ath  þar  syndiztt.  ath  bæturnar  vorv  lugttar  raed  fullri 
Borgan.  enn  grid  fylluliga  selld.  eptter  þui  sem  rettri  grida- 
sokn  til  heyrer.  Ok  þui  dæradum  vær  opttnefndan  gisla 
laugliga  ferianda  fram  til  noreges1)  ok  þar  ox  kirkiv.  ok 
komi  suo  til  mins  herra  kongsins  ndada.  þat  hradaztta  hann 
kann.  samþygtti  hrafn  laugmann  med  oss  þenna  vo(r)n  dorii. 
huer  er  sitt  insigle  sette  med  vorvm  fyrr  nefndra  manna 
insiglum  firir  þetta  vortt  domsbrcf  skrifad  j  sama  stad  ok 
aari  deigi  sidar  enn  fýr  seger2) 


210.  2.  Júlí  1179.  á  Þingvelli. 

Þokleifk  Björnsson  „hirðstjóri  og  hófuðsmann  yfir  ísland" 
kvittar  Gísla  Filippusson  um  þegngildi  fyrir  víg  Björns  Vil- 
hjálmssonar. 

AM.  Fasc.  XXIV,  19,  transskript  á  ekinni  frá  9.  J&lí  1479.  —  AM. 
Apogr.  620. 

Þat  giorer  ec  þorleifur  biornsson  hirdstiore  ok  hauf- 
udsmann  ýfer  jsland  godum  raonnum  kunnigt  med  þessu 
minu  opnv  brefi  ath  ec  medkennunzt  ath  ec  hefer  upp  borit 
ok  uth  tekit  af  gisla  filpussýni  ok  hans  vmbodsmanne  mins 
herra  kongsins  þegn  sem  mier  vel  oa  næger  firir  þat  mann- 
slag  er  hann  j  forsýniu  j  hel  slo  biarna1)  uilialmsson.  þui 
giorer  ec  fyr  greindan  gisla  kuittan  ok  akærulausan  vm 
adr  greint  þegngillde  firir  mier  ok  aullum  mins  herra  kongs- 
ins  vmbodsmonnum.  Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  ec  mitt 
jnnsigli  firir  þetta  kuittunarbref  er  skrifat  uar  aa  þinguelle 
faustudaginn  næsta  efter  petursmessu.  arum  epter  gudz 
burd.  CD.°  cccc.0  Ixx  ok  niu  ar. 


211.  5.  Júlí  1479.  í  Skálholti. 

Sigmundr  prestr  Steindórsson  kvittar  Brynjólf  Sigurðsson  um 
allar  þær  heimreiðir  og  fjárupptektir   og    allar   aðrar  sakir 

')  Svo.    a)  Þ.  e.  2.  Júlí. 


214  KVITTUNAEBRÉF.  1479. 

og  ákærur,  er  hann  þóttist  mega  til  hans  kæra  sinna 
vegna  og  Jóns  Sigmundssonar  sonar  síns  og  annara  sona 
sinna. 

AM.  Apogr.  4182  „Ex  originali  Halldoru  Erlendzdottur  i  Bolstada- 
hlid"  (AM.).  Tvö  síðustu  innsiglin  voru  dottin  frá;  böðu  alls  verið 
fjögur. 

Þath  giorum  vid  olafur  oddzson.  hrafn  oddzson  prestar. 
biorn  haílidason.  sigvatur  gudmunzson  leikmenn  godum 
monnum  vitanligt  med  þessu  voru  opnv  breíi.  ad  þa  er  lidit 
var  fra  hingatburd  vors  herra  jesv  christi  (D.  cccc.  lxx.  ok 
.ix.  ar.  aa  sunnudagin  næsta  epter  visitacio  beate  marie1)  j 
biskups  stofunne  j  skalhollte  j  biskupstungum.  vorum  vær  j 
hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna 
sira  sigmundar  steinþorssonar  ok  bryniolfs  sigurdzsonar.  ad 
suo  firir  skildu  ad  nefndur  sira  sigmundur  gaf  adurgreindan 
bryniolf  ðllungis  kuittan  ok  akærulausann  firir  sier  ok  ]one 
sigmunzsyne  syne  sinum  vm  allar  þær  heimreider  ok  fiar- 
upptekter  ok  allar  adrar  saker  ok  akærur  þær  sem  hann 
þottizt  mega  til  hans  kæra  sina  vegna.  eda  adur  greinz 
jons  sigmunzsonar  sonar  sins  cda  annara  sinna  sona. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  vær  fyr  ncfnder  menn 
uor  jnsigle  firir  þetta  vitnisburdarbref  skrifad  j  skalhollti 
sama  áre  deige  sidar  en  fyr  seger. 


212.  9.  Júlí  1479.  í  Skálholti. 

Teansskkiptaebréf. 

AM.  Fatc.  XXIV,  21,  frumritað  transskript  á  skinni. 

Domur  vra  vijg. 
Þat  giorum  uær  uigfus  biarnassn.  pall  jonsson.  þorolfur 
augmundzson    ok    siguatur    gudmundzson    godum    monnum 
kunnigt  med    þessu  uoru  opnu  brefi.    ath  uær  haufum  sied 

4)  D.  e.  4.  Júlí, 


1479.  TRANSSKRIPT.  215 

ok  yferlesit  opit  domsbref  med  heilum  ok  oskauddum  dande- 
manua  jnsiglum.  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 
[Hér  kemr  alþiagisdómr  um  vígsmál  Gísla  Filippussonar  1.  Julí  1479, 
Nr.  209]. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uær  fyrr  nefnder  menn 
uor  jnsigli  firir  þetta  transkriptarbref.  skrifat  j  skalhollti 
faustudagin  firir  margrete  virginis.  arum  epter  gudz  burd. 
CD°  cccc0  lxx°  ok  niu  ar. 


213.  9.  Júlí  1479.  í  Skálholti. 

Teansskeiptaebeéf. 

AM.  Fasc.  XXIV,    19,    frumtransíkriptið   á    skinni.     Innsiglin   eru 
dottin  fiá.  —  AM.  Apogr.  620. 

Þat  giorum  uær  pall  jonsson  ok  siguatur  gudmundzson 
godum  monnum  kunnigt  med  þjssu  ockru  opnu  brefi  ath 
uid  haufum  sied  ok  ýfer  lesit  opit  bref  hirdstiora  þorleifs 
biornssonar  med  hans  heilu  ok  oskaudu  hanganda  jnsigli 
suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seger.  [Hér  kemr  kvittun- 
arbréf  Þorleifs  hirðstjóra  Björnssonar  til  Gísla  Filippussonar  um  þegn- 
gildí  fyrir  víg  Björns  Vilhjálmssonnr,  2.  Jálí  1479,  Nr.  210]. 

Ok  til  sanninnda  hier  um  settum  uid  fyrnefnder  menn 
ockr  jnsigli  fyrir  þetta  transkriptarbref  skrifad  j  skalhollte 
faustudaginn  firir  margrete  uirginis.  arum  epter  gudz  burd. 
CD.°  cccc.  lxx  ok  niu. 


214.  16.  Júlí  1479.  í  Hundadal. 

Yitnisbueðaebeéf,  að  Ólöf  Aradóttir  hafi  gefið  Birni  bónda 
Þorleifssyni  fult  eignarumboð  á  öllum  þeim  peningum  í 
Vestfjörðum,  er  sér  hefði  til  erfða  fallið  eptir  Ara  Guð- 
mundsson  föður  sinn  og  Þorgcrði  Ólafsdóttur  móður  sína, 
alls  níu  hundruð  hundraða,  en  stæðu  hjá  Guðmundi  Arasyni 
bróður  sínum  í  aungu  sínu  frelsi. 

AM.  Fasc.  XXIV,  17,  frumrit  á  skinui.  Innsiglið  er  fallið  frá.  — 
Afskript  af  bréfinu  er  í  Kriegers  safni  2  4to;  bls.  275—279,  með  hendi 
Styrs  Þorvaldssonar  c.  1700. 


216  GUÐMUNDARMÁL.  1479. 

lysingarbref  olafar  til  b^arnar1). 

Þat  giore  ec  þollakur  uigfusson  godum  monnum  uitur- 
ligt  at  ec  medkennundz  med  þessu  minu  opnu  brefe  at  þar 
uar  ec  j  hia  aa  kuennabrecku  j  breidafiardar  daulum2)  sa 
ec  oc  heyrda  ec  aa  ord  oc  handaband  þeira  bonda  heitens 
biarnar  þolleifssonar  af  einne  aalfu.  enn  olofar  aradottur  af 
annare  aalfu.  faldiz  þat  oc  skildizt  under  þeirra  handabande 
at  nefnd  olof  aradotter  gaf  fýr  nefndum  birne  þolleifsýne 
sitt  fullt  oc  laugligt  eignnar  umbod  aa  aullum  þeim  pening- 
um  sem  hun  atte  oc  eiga  þottizt  aa  uestfiordum  kuikum  oc 
daudum  jordum  oc  kugilldum  fridum  oc  ofridum  þeim  sem 
hun  reiknnadj  sier  til  erfda  hafa  fallit  epter  ara  gudmundz- 
son  fodr  sinn.  iiij.  c.  hundrada  oc  svo  epter  þorgerde  olafs- 
dottur  modr  sina.  u  hundrud  bundrada.  iiij.  c.  hundrada  j 
iordum.  enn  hundrad  hundrada  j  gripum  oc  lausagotze.  sagde 
hun  þessa  alla  fýrskrifada  peninga  standa  hia  gudmunde 
arasýne  brodur  sinum  j  aungu  sinu  frelse.  sagdizt  oc  adr 
nefnd  olof  aradótter  hafa  beidzt  sinna  peninga  af  gudmunde 
arasýne  oc  fýrirbodit  honum  at  hallda  þa.  enn  hann  uillde 
henne  aungu  til  suara.  skýllde  biornn  þolleifsson  þessa  alla 
fýr  skrifada  peninga  sekta  oc  sækia  oc  sakcr  aa  gefa  ef 
þeim  uære  halldit  oc  þeira  ut  krefia  huar  scm  þeir  stæde 
oc  at  aullu  med  þa  fara  sem  hann  ætte  þa  sialfur.  skyllde 
opttnefndur  biornn  þolleifson  eignnazt  til  fullrar  eignnar 
æfennligrar  fyrir  sina  armædu  allar  þær  aalaugr  sem  ordit 
hefde  aa  fyrskrifudum  peningum  fra  þeiin  fýsta  dege  er  þeim 
uar  oleýfeliga  halldit  oc  til  þess  cr  hann  kynne  þa  aptur 
at  fa.  hia  huerium  helldz  þeir  stæde  oc  hann  kýnne  þa  upp 
at  fretta  enn  afhennda  olofu  aradottur  eda  hennar  erfingi- 
um  suo  mykla  peninga  sem  jnn  kom  j  fýstu  oc  fýrskrifad 
stendr. 

for  þesse  giorningr  fram  um  uorit  næsta  adur  enn  biorn 
þolleifson  reid  til  reykhola  oc  hann  tok  þa  ad  sier  oc  hier 
epter  uil  ec  sueria  ef  þurfa  þiker. 


J)  Utan  a  bréfinu  með  gamalli  hendi.     „Umbodsbref  Biörns  Þorleifd- 
sonar  af  Olöfu  Aradottur"  Kr.  2.     2)  daudum,  frumbr. 


1479.  SOLVEIGAR    EIGNIR.  217 

Oc  til  sanninda  hier  um  setta  ec  mitt  jnnsigle  firir 
þetta  uitnnisburdarbref  er  skrifat  var  j  hundadal  enum  meira 
j  breidafiardardaulum  faustudaginn  næsta  fyrir  translacio 
sancte  thorlaci  episcopi  þa  er  lid.it  var  fra  hingatburd  uor(s) 
hera  jhesu  christi  CD.  cccc.  lxx.  oc  niv  aar. 


215.  30.  Júlí  1479.  á  Hólum. 

Yitnisburðe,  að  Loptr  Ormsson  haíi  samþykt  það  kaup,  er 
Solveig  Porleifsdóttir  móðir  hans  seldi  Sveini  Guðmundssyni 
jörðina  Hamra  í  Tungusveit. 

AM.  Apogr.  56-21    með   hcndi   Jóns   Magnússonar  bróður  Arna  „Ex 
originali  á  kalfskinn". 

Þath  giorum  vit  kolle  magnusson  ok  jon  þordarson  leik- 
menn  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  o;  nu  brefi. 
ath  vith  vorum  i  hia  saam  ok  heýrdum  aa  heima  i  domkirki- 
unne  aa  holum  j  hialtadaal  fimtudagen  næsta  fyrir  andres- 
messv  vm  veturenn  ord  ok  handaband  loptz  ormssonar  af 
einne  halfu  enn  sveins  gudmundssonar  af  annarre  at  fýr- 
nefndur  loptur  samþýkte  þat  jardakaup  sem  moder  hans 
solueigh  þorleifsdotter  hafdi  giort  vith  adrnefndan  svein  gud- 
mundsson  þa  er  hvn  hafdi  sellt  honum  hamra  er  liggia  j 
tungusveit  i  mælifellzkirkiusokn  med  ollum  þeim  gognum 
ok  gædum  sem  greindre  jordu  hafdi  fylgt  ath  fornu  ok  nýio 
ok  þau  vrdu  fremst  eigande  ath  ok  hier  efter  vilium  vith 
sueria  ef  þurfa  þiker.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vith 
fýrnefnder  menn  ockur  jncigle  fyrir  þetta  vitnisburdarbref 
skrifat  oa  holum  j  hialltadaal  faustudagen  næsta  epter  olafs- 
messu  fyrri  Anno  domini  CD°  cd°  lxx°  nono. 


2J6.  30.  Júlí  1479.  á  Hólum. 

Skipan  Ólafs  biskups  Eögnvaldssonar  um  sálumessur  á  Hól- 
um  í  Hjaltadal. 

AM.  Faec.  XXIV,  4,  frumrit  á  skinni.     Af  24  innBÍglum  eru  nó  12 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3262   (eptir  frumritinu).    Skipan  þessi  er 


218  SÁLUTJÐABRÉF  ÓLAFS   BISKUPS.  1479. 

til  í  ýmsum  pappírsafskriptuin,  öllum  misjofnum  og  til  lítilla  brigða. 
Prentuð  er  hún  áðr  í  F.  Joh.  Hist.  Ecc1.  Isl.  II,  612—616  með  latínskri 
þýðingu. 

Skickunarbref  biskups  Olafs  vm  salutijder.1) 

Jn  nomine  domini  amen. 

Allzvolldugum  gudi  til  heidurs.  iungfru  marie.  sancto 
iohanni  episcopo  holensi.  hinum  goda  gudmundi  oc  ollum 
guds  helgum  til  virdingar.  heilagre  hola  domkirkiu  til  styrk- 
ingar.  ollum  syndugum  monnum  til  miskunnar  ok  synda 
fyrirlatningar.  oc  sierdeiles  ollum  christnum  saalum  til  hialp- 
ar  oc  huilldar.  fyofum  wíj  olaf  meJ  gudz  nad  biskup  aa  hol- 
um  skipath  ok  sett  eina  æfenlega  messu  dagliga  firir  ollum 
christnum  saalum  j  fyrnefndre  domkirkiu  aa  holum.  uid  þath 
alltare  sem  fyrir  nordan  stendur  svo  leingi  sem  kristendom- 
urenn  stendur  epter  þuí  sem  síjdur  er  j  morgum  kirkium  j 
heimenum.  Setium  víj  hier  til  ok  tilskylldum  einn  prest  j 
þessv  biskupsdæmenu  ath  upp  hallda  ok  fram  flytia  þessa 
salumessu.  lesande  enn  stundum  syngiande  huern  dag  aa  xij 
manodum  suo  leinge  sem  hann  lifer.  enn  annar  j  hans  stad 
ef  hans  kann  uid  ath  missa.  skal  hann  hafa  þar  firir  fiog- 
ur  hundrvt  j  kaup  sitt  aarliga  med  þessvm  skildaga.  atta 
stikur  klædis.  iiij  voder  eda  suo  goda  peninga  ok  eitthuert 
hundrad  þar  til  ok  fríj  kost  ok  mat  heima  aa  stadnum  aa 
holum  epter  uorre  skipan  ok  allra  godra  formanna  a  holum 
epter  oss  komanda  samþýcki.  sitíandi  til  bordz  med  kirkiu- 
preste  ok  liggia  j  prestaburi.  skal  hann  ok  ganga  til  kors 
in  festis  dupplicibus  ok  þa  naudsyn  krefur.  Kann  ok  hans 
uid  missa  þa  skolu  prestarner  þeir  sem  uacantes  eru  aa 
stadnum  hallda  uppe  þessa  somu  salumessu  suo  hun  falle 
onguan  dag  nidur.  þar  til  annar  prestur  kemur  j  bans  stad 
epter  skipan  ok  rade  formannanna  aa  holum  ok  hafi  þar  fyr- 
ir  vth  af  sama  kaupe  fyrir  hueria  messu  epter  tiltaulldi. 
skal  ok  fyrrnefndur  prestur  syngia  salutider  huern  sunnu- 
dag  um  arid  med  odrum  lærdum  monnum  þeim  sem  hann 
kann  til  fa.  kann    hann  ok  onguann  fa  þa  skal   hann    lesa 

J)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1479.  SÁLUTÍÐABRÉF   ÓLAFS   BISKUPS.  219 

suo  hatt  ath  uel  megi  heyra  um  kirkiuna  uid  sama  alltare 
firir  aptansong  ok  syngiandi  messu  um  morgunin  epter  ath 
hringdum  kluckum  til  huorstuegia  j  stopli. 

Nv  firir  þann  skulld  ath  þesse  tidagiord  skuli  upp  halld- 
azt  obrigdilega  firir  ollum  kristnum  salum  ok  daglega  syngi- 
atz  ok  lesazt  sem  fyrskrifath  stendur.  fyofum  víj  lagt  til 
heilagrar  hola  domkirkiu  stadnum  ok  biskupsstolnum  allar 
þær  jarder  ok  peninga  sem  víj  hofum  feinget  j  seckter  ok  saka- 
felle  sidan  víj  urdum  biskup  aa  holum  oc  hier  epter  skrifath 
stendur.  Jn  primis  bægisaa.  skollatvngu.  brattauollufirirnordan 
auxnadalsheide.  hornbrecku  j  olafsfirde.  finnastade  j  laufaass- 
þingum.  halfan  presthuam  j  reyckidal  ok  eide  aa  langanese 
j  skeggiastadar  kirkiusokn.  suo  ok  þar  med  iordena  flata- 
tungu  j  skagafirdi  ef  hun  uerdur  dómkirkiunnar  eign  innan 
þrenna  xij  mánada.  helldr  ok  tiutige  hundradaj  lausagozum 
sem  firir  hana  skal  koma  epter  þuí  sem  bref  þar  um  giord 
votta.  Leggium  víj  ok  til  iordena  eptzaland  j  auxnadal  ed 
víj  keyptum  med  vorum  peningum  med  x  malnytu  kugilld- 
um  ok  suo  þar  til  aull  þau  malnytu  kugilldi  sem  med  iord- 
unum  standa  firir  nordan.  eru  þau  allz  .xxx.  Eru  þesser  fýr- 
nefnder  peningar  ok  jarder  fram  lagdar  ok  med  nogan  for- 
lagseýri  utgrciddar  op(t)nefndum  preste  til  kaups  ok  matar 
firir  sitt  arbeide  sem  oss  synetz  med  dandi  manna  radi. 
skulu  ok  aller  naudsynleger  hluter  til  fyrsagdz  embættis  at 
domkirkiunne  tillegiatz  med  yfersyn  formannanna  ok  þeirra 
skipan.  Þui  bidium  víj  kiærlega  virdulega  herra  med  gudi 
ok  alla  edla  prelata  holabiskupa  epter  oss  komanda.  ath  con- 
firmera  ok  stadfesta  þessa  uora  skipan  ok  giorning  med  sínu 
brefi  ok  innsigle.  svo  ath  fyrnefnd  salumessa  ok  vigilie  uerdi 
upp  halldnar  ok  epter  þeirra  bodi  æfenlega  lesnar  ok  sungn- 
ar  firir  ollum  kristnum  salum.  suo  vel  epter  þeirra  andlat 
sem  vntst.  Suo  ok  ei  síjdur  alla  officialis  hola  biskupsdæmis 
ok  nulzmenn  aa  holum.  Bidium  víj  ok  aa  heilagrar  holakirkiu 
uegna  ok  biodum  epter  skylldu  sina  aa  heilagrar  hola  kirkiu 
uegna.  ef  þeir  uília  nockurn  godan  hlut  eiga  med  ollum 
kristnum   salum   fyrir  utan  enda    ath  styrkia  ok  upphallda 


220  SÁLTJTÍÐABRÉF   ÓLAFS   BISKUPS.  1479. 

þessa  opttnefnda  tíjdagiord.  ath  setia  prest  annann  j  stadenn 
ef  annars  misser.  sidsamann  ok  gudhræddann.  lnkandi  hon- 
um  fiogur  hundrut  j  kaup  arlega  sem  fýrskrifath  stendur 
ok  skipandi  honum  kost  ok  alla  adra  naulsynlega  hlute  ok 
þat  sem  þessare  salumessu  tilheyrilegt  er  af  fyrnefndum 
peningum  ef  biskupslaust  er  aa  stadnum.  £n  þa  med  biskups 
rade.  ef  hann  er  nær.  setium  víj  ok  nadzmannenn  aa  holum 
med  rade  officiales  ef  víj  erum  ecki  nær  fullann  ok  allan 
procuratorem  ok  umbodsmann  aa  allra  kristinna  salna  uegna 
ath  aller  fyrskrifader  hluter  uerdi  upphalldner  epter  þui 
sem  ádurskrifath  stendur  sem  hann  uill  suara  firir  guds 
dome  ok  fordatz  guds  reidi  ok  allra  kristinna  salna  aa 
domsdegi.  Nu  til  meire  uissu  ok  stadfestu  ath  þesse  vor 
skipan  skal  óbrigdelega  halldatz  um  alldur  ok  æfe  hafa  edla 
prelatar  ok  prestar  sem  hier  epter  nefnatz  j  brefenu  sam- 
þyckt  þessa  vora  skipun  ok  giorning  ok  aa  prestastefnu  voru 
aa  eyrarlandi  med  þeirra  samþycki  sem  víj  hofum  fundit 
sidan  ok  heita. 

Broder  jon  med  guds  nad  abote  aa  þingeyrum. 

broder  einar  med  sama  nad  abote  aa  munkaþuera. 

broder  sigurdur  prior  aa  modruuollum. 
sirar  og  prestar. 

þorsteinn  ionsson  Eadzmann  aa  holum. 

sueinbiorn  þordarson. 

semingur  magnusson. 

magnus  ionsson. 

þolleifur  magnusson. 

sigurdur  þollacksson. 

gudmundur  skulason. 

hallur  finzson. 

þorsteinn  illugason. 

arnbiorn  asmundzson. 

hallur  arnason. 

þosteinn  gudmundzson. 

ion  broddason. 

ketill  grimolfsson. 

olafur  þorgeirsson. 


1479.  LANDAMERKJABRÉF.  221 

arno  hallzson. 

ion  ionsson. 

nieulas  þormodsson. 

andres  ionsson.  ok 

stigur  ingimundarson  med  íleire  dandimanna  samþycke 
sem  ecki  eru  nefnder. 

Ok  til  sannenda  hier  um  setium  víj  vortt  inncigli  med 
adurgreindra  prelata  ok  presta  inciglum  íirer  þetta  bref  er 
skrifath  var  j  domkirkiunne  aa  holum  j  hjalltadal  fostudag- 
inn  næsta  epter  olafsmessu  fyrri  um  sumarid.  Anno  domini 


217.  5.  August  1479.  í  Klifshaga. 

Yitnisbukðr  um  landamerki  Efri-Hóla  í  Núpasveit. 

AM.  Fasc.    XXIV,  24,  frumritið  á  ekinni.  Innsiglið  er  dottið  frá.  — 
Apogr.  3017. 

landamerki  vm  efre  hola  1479. *) 
JÞat  gére  eg  tvme  arngeirsson  godvm  monnvm  viturligt 
med  þessv  minv  brefi  at  eiolfur  ulfsson  sagdi  suo  eg  heyrda 
at  hann  hefdi  sied  og  heyrt  yferlesit  a  svalbarde  j  þistils- 
firdi  bref  med  sex  manna  innsiglvm  svo  latanda  at  jordin 
efri  holar  j  nvpasveit  ætte  fiogur  gerde  tvo  heima  gerdi 
þvfvgerdi  og  kelna  gerdi  ok2)  þar  efter  sagdizst  hann  sveria 
vilia  ef  þvrfa  þætte.  og2)  til  saniíida  her  vm  setta  eg  mitt 
insigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  klifshaga  j  æxarfirde  fimtv- 
dagin  næsta  efter  olafsmessv  sidare  þa  lidit  var  fra  hingat- 
burd  *vors  herra  jesv  christi  þvsvnd  fiogur  hvndrvd  siotiger 
og  uiv  aar. 


218.  20.  August  1479.  á  Munkaþverá. 

Atli,    Kári  og  Eyjólfr    Önundarsynir  selja  Einari  ábóta  og 
klaustrinu  á  Munkaþverá   allan  skóginn  í  Vaglajörðu   milli 

x)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  Svo  fullum  stöfum. 


222  VAGLABRÉF.  1479. 

Merkilækjar  við  Valavörðu  og  Kiðsár,  að  fráteknum  ánefnd- 
um  parti,  fyrir  alls  íimtán  hundruð,  með  íleira  skilorði,  er 
bréíið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXIV,   25,  frumrit  á  skinni.     Öil  (6)  innsiglin  cru  dott- 
in  frá  neraa  tvö.    Bréfið  er  nokkuð  feyskið.  —  Apogr.  3018. 

bref  vm  vagla  ok  skogin  j  fnioskalal  1479.1) 
Þat  gervm  vær  snorri  biarnason  ingimvndr  halldorsson 
ormur  ionsson  loptur  marteinsson  þorarinn  eireksson  ok 
bessi  avgmvndz  son  godvm  monnvm  viturligt  med  þessv 
voro  opnv  brefi  ath  þa  er  lidit  var  fra  hingathbvrd  vors 
herra  ihesv  cristi  þvsvnd  fiogur  hvndrvth  siotiger  ok  niv  ár 
a  illugastodvm  j  fnioskadal  svnnodaginu  næsta  efter  kross- 
messo  vm  vorit2)  vorvm  vær  i  hia  savm  ok  heýrdvm  á  ord 
ok  handaband  einars  abotha  da  munckaþverá  af  einni  alfo 
en  atla  kara  ok  eyiolfs  avnvndarsona  af  annarre  ath  svo 
fýrir  skildo  at  þessir  fyrr  nefndir  menn  selldo  einari  abota 
ok  klavstrinv  a  munckaþveraa  allan  skoginn  j  vagla  iordv 
milli  markdælar  vith  valavordv  ok  kids  aar  er  liggur  i 
fnioskadal  j  hals  kirkiv  sokn  til  ævinnligrar  eignar  fra 
teknvm  þeim  skogar  parte  er  liggur  i  mille  lækianna  vt  fra 
flatagerdi  fýrir  nedan  reidgavtv.  skýlldi  huerr  þeirra  hafva 
fioritigi  timbv(r)s  arliga  vr  skoginum  samfeingit  stort  ok 
smátt  en  ecki  skylldi  sv  itala  j  erfdir  ganga.  skýldo  þeir 
til  bvss  sins  á  voglum  hafa  allar  naudsyniar  vr  skogi  firir 
sik  ok  jordina  en  epter  þa  skýldi  eingi  sá  sem  býn  á 
greindri  iordv  hafa  meira  vr  skogi  en  leigulida  ben.  hier  i 
mote  gaf  abothenn  opt  nefndvm  monnvm  fimm  hvndrvth 
hverium  þeirra  ok  skýldi  lvkazt  á  næstvm  þremr  arvm. 
jtem  skýldo  þeir  fra  klavstrinv  hafa  eyki  i  skoginum  iam- 
vel  nætur  sem  daga  ef  þeir  vildo  til  beitar  þa  þar  er  vnnit. 
skylldo  þessir  tidt  nefndir  menn  atli  kari  ok  eyiolfur  svara 
lagariptingum  a  avllvm  þeim  skogi  sem  þeir  seldo  abotan- 
um.  en  einar  abote  eda  klavstursens  formenn  a  munckaþverá 
halda  til  laga.  ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  vier  fýa 
nefndir  menn  vor  inncigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  á  muncka- 

x)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  þ.  e,  9.  Maí. 


1479.  FLATATUNGUBRÉF.  223 

þveraa  í    eyiafirdi    favstvdaginn    næsta   fyrir   bartholomeus- 
messo  sama  ári  sem  fýn  seger. 


219.  20.  August  1479.  á  Þingcyrum. 

YiTNisBUEBARBEÉr  tveggja  presta,  að  Solveig  Þorleifsdóttir 
hefði  lýst  því  í  banasótt  sinni,  að  Ólafr  biskup  skylldi  eiga 
jörðina  Flatatungu,  ef  hún  væri  eigi  leyst  innan  þess  tíma, 
er  bréf  þar  um  gerst  vottar. 

AM.  Fasc.  XXIV,   15,  frumrit  á  skinni.    Bæði    innsiglin  eru  dottin 
frá.  —  Apogr.  3270. 

Bref  vm  flatatungu.1) 
Þath  giorum  uid  sueinbiorn  þordarson  ok  gudmundur 
ionsson  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monnum  uiturligt 
med  þessu  ockru  opnu  breíi  ath  þar  voru  uid  j  hia  aa  breida- 
bolstad  j  uesturhope  midkudaginn  efter  assumpcio  sancte 
marie  uirginis2)  ath  sira  sigmundur  steindorsson  ok  olafur 
kodransson  handfestu  biskup  olaf  suo  felldaii  vitnisburd  ath 
þeir  skilldi  sueria  fullarl  bokareid  ef  þurfa  þætte  ath  solueig 
þolleifsdotter  hefdi  þui  lyst  firir  þeim  ok  skipat  j  sinne 
banasott  ath  biskup  olaf  skilldi  eiga  obrigdiliga  iordena 
flatatungu  er  liggur  j  skagaíirde  ef  hun  uæri  eigi  leyst  inn- 
an  þess  tima  af  hennar  erfingium  sem  þat  bref  ut  uísar  sem 
þar  vm  giorztt  uottar.  Ok  til  sannenda  hier  um  settu  vid 
fýr  skrifader  prestar  ockur  incigli  fyrir  þetta  bref  er  skrif- 
ath  uar  aa  þingeyrum  )  hunauatzþingi  fostudaginn  næsta 
epter  mariumessu  fyrri.  anno  domini  (D°  cd9  lxx°  nono. 


220.  23.  August  1479.  á  Reykhóluin. 

Tkansskkiptabeéf  af  nokkrum  skjölum  um  Guðmundareignir. 

Dómabók  Jóna  landritara  Magnússonar  og  Þóru  konu  hans,  í  Fol. 
bl.  187—188,  skr.  1604.  Dómabók  þesaa  hefir  áðr  átt  Jón  háyfirdómari 
Pétrsson  („þessa  bók  gef  eg  dóttur  minni  elskulegri  Þóru  Jónsdóttur. — 
Reykjavík,   21.  Oktober  1891.  —  Jón  Pétursson").  —  Kriegers    safn  2. 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  þ.  e.  18.  Aug. 


224  TRANSSKRIPT.  -  NtfPUFELLSMÁL.  1479. 

4to,  bls.  285—295  með  hendi  Styra  Þorvaldssonar  c.  1700.  —  Upphaf 
transskriptsins  er  bjá  séra  Jóni  í  Hitardal  í  Landsb.  115.  4to  bls.  144, 
en  þar  vantar  niðrlagið. 

transkriptarbref  af  peningum  Guendar  sem  hann 

fyiellt  rangliga  fyrir  Olufu  Aradotter. 
(Þ)ad  giorum  wier  Oddur  Sigurdzson.  Ormur1)  brandz- 
son  og  Gudmundur  loptzsoa  godum  monnum  .kunnigt  med 
þessu  woru  opnu  breíi  ad  wier  hofum  sied  og  yferlesid  op- 
id  bref  med  hangandi  jnciglum  heilum  og  oskoddum  og  so 
latandi  ord  epter  ord  sem  hiér  seiger. 
[Hér  koma: 

1,  bréf  frá  3.  August  1460,  DI,  V,  Nr.  200 

2,  bréf  frá  5.  Sept.  1460,  DI,  V,  Nr.  202 

3,  bréf  frá  6.  Marts  1433,  DI,  V,  Nr.  9]. 

Og  til  sanninda  hier  um  setium  wær  fyrrnefnder  menn  wor 
jncigli  fyrir  þessi  transskriptarbref  er  skrifud  woru  aa  reyk- 
holum  aa  reykianesi  manudaginn  næstan  fyrir  bartoloraeus- 
messo  [Anno2)  CD  cd.  Ixx  og  íx  clr. 


221.  6.  Oktobcr  1479.      á  Möðruyöllum. 

Olafe  prestr  Ingimundarson  vottar,  að  hann  haíi  kraíið 
Árna  Höskuldsson  í  umboði  Ólafs  biskups  eptir  prestastefnu 
dómi  kirkjugózanna  í  Núpufelli,  en  Árni  hefði  aungva  pen- 
inga  fram  lagt. 

AM.  Fasc.  XXIV,  3,  frumrit  á  skinni.  Tvö  innsigli  munu  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  annað  þeirra  er  dottið  frá.  —  Apogr.  3261. 

Krafa  til  arna  Hauskulldssonar.3) 
Þath  giorer  eg  olafur  prestur  ingemundarson  goium 
monnum  uiturligt  med  þessu  minu  opnu  breíi  ath  þa  er  lidet 
var  fra  hingathburde  vorss  herra  ihesu  christi  þushund  íiog- 
ur  hundrut  siotiger  ok  niu  aar.  næsta  dag  firir  michelsmessu 
um  haustid4)  reid  eg  til  nupufellz  j  eyiafirde  beiddi  eg  og 
krafdeg5)  j  umbode  biskups    olafs  arna  hauskolldzson  fram- 

*)  Grímur,  Kr.  2;  2)  [Dá  liðið  var  frá  hingaðburð  vors  herra  Jesu 
Christi,  Kr.  2;  »)  Utanábréfinu  með  hendi  frá  17.öld;  4)  þ.  e.  28.  Sept; 
6)  Svo. 


1479.  GUÐMUNDARMÁL.  225 

lags  aa  aullum  þeim  peniugum  semhannvar  skylldugur  kirki- 
unne  j  nupufelle  epter  þeim  dome  sem  dæmdur  uar  aa  presta- 
stefnu  aa  eyrarlande  j  eyiaíirde  en  hann  lagde  aungua  pen- 
inga  fram.  voru  þesser  vottar  nær  sem  med  mier  ridu.  ion 
þordarson  og  þorkell  oddzson  huerer  ath  sin  inscigle  settu 
med  minu  incigle  til  sanz  uitnisburdar  hier  um  íirir  þetta 
bref  skrifath  aa  maudruuollum  j  haurgardal  manudaginn 
næsta  epter  michelsmessu  aa  sama  aare  sem  fyr  seger. 


222.  8.  Október  1479.  á  Skarði. 

Yitnisbukde,  að  Ólöf  Aradóttir  haíi  gefið  Birni  Þorleifssyni, 
þá  er  hún  gerði  testament  sitt  á  Vatnshorni  í  Haukadal, 
til  fullrar  eignar  allar  þær  sektir  og  álögur,  sem  faliið  höfðu 
á  peningum  þeim,  er  hún  erfði  eptir  Ara  Guðmundsson  föð- 
ur  sinn  og  Þorgerði  Ólafsdóttur  móður  sína,  síðan  fyrst  að 
Guðmundr  bróðir  hennar  Arason  tók  þá  af  henni. 

Kriegers  safn  2.  4to}  bls.  272—275,  með  hendi  Styrs   Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Umbodsbref  Biarnar  Þorleifssonar  og 
Olofu  Aradottur. 
Þad  gióri  eg  Biorn  Magnusson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  mijnu  opnu  breíi.  ad  eg  medkennist.  ad  eg 
var  &  Vatshorni  j  Haukadal.  þa  Olof  Aradottir  giordi  sitt 
Testamentum.  og  lysti  þvi.  ad  hun  hefdi  giefid  Bijrni  Þor- 
leifssyni  til  fullrar  eignar  allar  þær  sektir  og  dlðgur  sem 
fallid  hafdi  &  ollum  þeim  peningum  sem  henni  hefdi  fallid 
til  Erfdar  epter  Ara  heitinn  Gudmundsson  fodur  hennar  og 
Þorgerdi  heitina  Olafzdottur  modur  hennar.  sijdaii  henni 
bar  ad  taka  peninga  eptir  fodur  sinn.  og  allar  þær  sektir 
og  cllðgur.  sem  modir  hennar  bar  ad  taka  a  sijnum  pening- 
um.  sijdan  fýrst  ad  Gudmundur  Arason  brodir  hennar  tok 
þd  af  henni.  og  þar  til  ad  hun  deydi  modir  hennar.  sagdist 
fyrskrifud  Olðf  Aradottir  þessa  fýrskrifada  peninga  hafa 
skipat  fýrskrifudum  Bijrni  Þorleifssyni  fyrir  starfa  sinn  og 
omak  sem  hann  (hafdi)  fyrir  fýrskrifudum  peningum.  Enn 
Dipl.  Ial.  vi.  b.  15 


226  GUÐMUNDARMÁL.  1479. 

fyrir  allan  kostnadinn  þann  sem  hann  hefdi  fyrir  fýrskrif- 
ndum  peningum.  skipadi  hun  ad  hann  skylldi  taka  af  jnn- 
stædunni  svo  mýkid  sem  (hann)  þættist  vel  halldinn  af.  Og 
til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  jnsigli  fýrir  þetta  vitn- 
burdarbref.  skrifad  &  Skardi  &  Skardzstrond  fostudaginn 
næsta  eptir  Leodegarii  Episcopi.  þa  er  lidid  var  frd  hingad- 
burd  vors  herra  Jesu  christi  (D.  cccc.  Ixx.  og  niu  dr. 


223.  9.  Október  1479.  á  Skarði. 

Yitnisbuebr  tveggja  manna  um  það,  að  Ólöf  Aradóttir  haíi 
feingið  Birni  bónda  Þorleifssyni  eignarumboð  á  öllum  þeim 
peningum  á  Vestfjörðum,  er  hún  taldi  sér  til  erfða  fallið 
hafa  eptir  Ara  Guðmundsson  föður  sinn  og  Þorgerði  Ólafs- 
dóttur  móður  sína,  en  Guðmundr  Arason,  bróðir  hennar, 
hélt  í  aungu  hennar  leyfi. 

Dómabók  Jóns  landritara  Magnússonar  í  Fol.,  bl.  186—187,  skr. 
1604.  —  Yngri  afskriptir  eru  í  Landsbókasafni  115.  4to,  (með  bendi 
séra  Jóns  í  Hitardal)    og   ÍBfél.  126.  4to,    bls.  49—50  (eptir  115). 

Wmbodzbref  Olufar  Aradottur  og 
Biorns  Þolleifssonar. 
(P)ad  giorum  wier  Þorlakur  Wigfusson  og  Biorn  magn- 
usson  godum  monnum  witurligt  med  þessu  ockru  brefi  ad 
þar  woru  wid  j  hia  aa  kuennabreckw  j  breidafiardardolum. 
saum  og  heyrdum  aa  ord  og  handaband  [bonda  heitins  biarn- 
ar1)  þolleifssonar  af  eirni  alfu.  enn  Olufar  Aradottur2)  af 
annari.  faldist  þad  og  skijldist  vnder  þeirra  handabandi.  ad 
nefnd  Oluf  aradotter  gaf  fyrrnefndum  birni  þolleifssyni  sitt 
fullt  og  logligt  eignar  umbod  aa  ollum  þeim  peningum  sem 
hun  atti  og  eiga  þottist  aa  vestfiordum.  kuikum  og  daudum. 


*)  [Svo  ritað  í  öndverðu,  en  síðan  með  annari  hendi  fært  svo  til: 
„heitins  biarnar  Bonda";  „Björas  heitins  bónda"  115  og  126.  *)  „Mun 
þessi  Óluf  ekkí  hafa  verið  kona  Sumarliða  LoptsBonar  rika?  Þeirra 
dóttir  Kristín,  er  átti  Jón  dan,  launson  Bjarnar";   athgr.  í  115  og  126. 


1479.  GUÐMUNDARMÁL.  227 

jaurdum  og  kugilldum.  frijdum  og  ofrijdum.  þeim  sem  hun 
reiknadi  sier  til  erfda  hafa  fallit  epter  Ara  gudmundzson 
fodur  sinn  cccc  hundrada  og  so  epter  þorgerdi  olafsdotter 
moder  sijna.  vc  hundrada.  fiogur  c  hundrod  j  jordum.  hundr- 
ad  hundrada  j  gripum  og  lausagotzi.  Sagdi  hun  alla  fyrr- 
skrifada  peninga  standa  hia  gudmundi  arasyni  brodur  sijn- 
um  j  aungu  sijnu  frelsi.  Sagdist  og  adurnefnd  oluf  aradott- 
ur  hafa  beidz  sijna1)  peninga  af  gudmundi  arasyni.  og  fyr- 
irbodit  honum  ad  hallda  þeim.  enn  hann  willdi  henni  aungu 
til  suara.  Skylldi  biorn  þorleifsson  alla  þessa  peninga  segta 
og  sækia  og  sakar  a  gefa.  ef  þeim  wæri  halldit.  og  þeirra 
utkrefia2)  huar  sem  þeir  stædi  og  ad  aullu  med  þa  fara  sem 
hann  ætti  þa  sialfur.  skylldi  optnefndur  biorn  þolleifsson 
eignast  til  [eignar  og  æfinligrar  medferdar8)  fyrir  sijna  ar- 
mædu  allar  þær  alogur  sem  ordit  hefdi  aa  fyrrskrifudum 
peningum  fra  þeim  fyrsta  deigi  er  þeim  war  oleyfiliga 
halldit  og  til  þess  er  hann  kynni  þa  aptur  ad  fa.  hia  hueri- 
um  hellst  þeir  stædi  og  hann  kynni  þa  upp  ad  frietta.  enn 
afhenda  Olufu  Aradottur  edur  hennar  erfingium  so  myckla 
peninga  sem  jnnkoma  j  fyrstu  og  fyrr  skrifad  stendur. 

for  þessi  giorningur  fram  vm  worid  næsta  dag  adur 
enn  biorn  þorleifsson  reid  til  reykhola  og  hann  tok  þa  ad 
sier.  og  hier  epter  wilium  wier  sueria  ef  þurfa  þiker. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  wid  fyrr  nefnder  menn 
ockar  jncigli  fyrir  þetta  witnisburdarbref.  skrifad  aa  skardi 
aa  skardstrond  laugardaginn  næstan  epter  liotigarij*).  þa  er 
lidit  war  fra  hingadburd  wors  herra  Jesn  Christi  (D  cccc 
[siotyger  og  niju5)  dr. 


324                      10.  Október  1479.  í  í  Bjarðarholti. 

25.  Júní  1481.       í  í  Hyammi. 

Kaupmálabréf  Ásgríms  Sigmundssonar   og  Steinvarar   Þór- 
arinsdóttur. 

*)  Þ.  e.  =  sinna.  9)  innkrefja  115,  126.  •)  „medferdar"  er  hér 
bætt  við,  J>ví  að  þvílíkt  orð  vantar  eptir  hugsaninni;  [æfinlegrar  eignar 
115,  126.    *)  leodegarii  messu  115,  126.    6)  lxxix  115,  126. 

15* 


228  KAUPMÁLABRÉF.  1479. 

AM.   Fasic.    XXIV,    18,    frurarit  á  Bkinni    maukfúið.     Gat    er    fyrir 
einu  inn8igli,  en  sjálft  innsiglið  er  dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  1431. 

Jn  nomine  domini  amen. 

lystitz  og  stadfestitz  suo  felldr  kaupmale  j  millum  as- 
grims  sigmundzsonar  og  steinuarar  þorarensdottR  aa  þeirra 
brullaupsdege  j  hiardarhollte  j  laxardal.  aa  sunnudaginn 
næsta  fyrir  festum  Reliquiarum.  þa  eR  lidit  uar  fra  hingat- 
burd  uors  hena  jhesu  christi  CD.  cccc.  lxx  og  íx  ar  ath 
greindr  asgrimur  sigmundzson  talde  sier  til  kaups  med 
nefnda  steinuauru  þorarinsdottuR  attatigeR  hundrada  þar  til 
skilin  og  j  Reiknud  .xl.  hundrada  j  iordunne  biarge  j  mid- 
fiRde  or  liggr  j  stadarbacka  kirkiusokn  og  iordin  uofa  fyrir 
fiaugr  hundrut  og  xx  j  saumu  kirkiu  sokn.  og  þar  til  .xvi. 
huíidrut  j  aullum  peningum  er  fader  hans  sigmundr  prestr 
steinþorsson  gaf  honum. 

hier  j  mote  Reiknade  þorarinn  bofide  aRonson  dottur 
sinne  steinuauru  þriatige  huiidrada  med  þeim  fridleika  fýst 
jordin  skogar  eR  liggr  j  stadarfellz  kirkiu  sokn  fyrir  .xn. 
hundrut  og  þar  til  fimm  malnýtu  kugillde.  ij.  gelldfiaR  ku- 
gillde.  kugilldiss  hest.  vij.  hundrut  j  silfri  og  iij  huödrut  j 
þarfligum  peningum  ofridum.  hier  til  gaf  henne  brodeR  henn- 
ar  seRa  hallr  þorarinson  .x.  hundrut  j  aullum  peningum. 

gaf  optnefndr  asgrimr  sigmundzson  kuinnu  sinne  stein- 
uauru  þorarinsdottnr  j  sinar  lauggiafer  jordina  krossanes  er 
liggr  aa  uatznese  j  holakirkiu  sokn  er  jungkære  einar  biorn- 
son  hafde  honum  adur  feingit  til  fullrar  eignar  efter  þui 
sem  hans  bref  þar  um  giort  utuisar. 

kiore  optnefndur  þorarinn  aronson  dottR  sina  steinuauru 
malakonu.  Reiknatz  þui  male  hennar  .lx.  hundrada  j  garde 
þrattnefndz  asgrims  sigmundzsonar. 

uoro  þesser  brullaupsuottar  hallbiorn  jonson  sigurdur 
brandzson  prestar  þollakr  þorkelson  gudine  jonson.  jon 
oddzson  og  jon  þosteinson  leikmenn  og  marger  adrer  goder 
menn. 

Og  til  sannenda  hieR  um  settum  uær  fyRnefnder  menn 
uor  jnnsigle   firir   þetta   kaupmalabref   skrifat  j    huamme  j 


1479.  BOTN  í  PATREKSFIRÐI.  229 

huammsueit   manudaginn   næsta   epter  jons  messu   baptiste 
tueimur  arum  sidar  en  fyrr  segeR. 


225.  16.  Október  1479.  í  Haga. 

Vitnisbukbe,  að  Jón  ólafsson  og  Hallfríðr  Þórðardóttir  með- 
kendust,  að  þau  hefði  feingið  Gísla  Filippussyni  til  æfin- 
legrar  eignar  jörðina  Botn  í  Patreksfirði  gegn  prófentu 
þeirra  hjóna  og  framfæri  hjá  Gísla  og  örfum  hans  með  fleira 
skilorði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXIV,  22,  frumrit  á  skinni.  Öll  (4)  innsiglin  eru  dottin 
frá.  —  AM.  Apogr.  1153.  —  Niðr  í  innsiglaþveingina  hefir  verið  rist 
annað  frumrit  bréfsins. 

Bref  vm  haga1). 
Þath  giorvm  ver  jon  prestur  marteinsson  vigfus  biarn- 
arson  þorolfur  avgmvndzson  ok  avdvn  hrafnson  leikmenn 
godvm  monnum  kvnigth  med  þessu  voro  oppnv  brefi  at  þar 
vorv  wær  j  hia  ok  heyrdvm  oa  ath  jon  olafsson  ok  halfrid- 
ur  þordardotter  kona  hans  medkenduzt  ok  vid  geingv  fyrir 
oss  ath  þau  héfde  giort  so  felldan  giorning  wid  gisla  filipus- 
son.  ath  (þau)  hefdi  feingith  honum  bottn  j  patrexfirdi  er 
ligur  j  saurbægiar  kirkiv  sokn  da  ravdasandi  til  æfinligrar 
eignar  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædvm  sem  greindre 
jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornn  ok  nyiv  ok  þav  vrdu 
fremzt  eigandi  at.  enn  hier  j  mot  skildv  fyrgreind  hion  sier 
æfinligt  framfæri  ok  profentv  hia  fyrgrei(n)dvm  gisla  filipus- 
syne  ok  ingibiorgv  eýolfsdottvr  konv  hans  ok  þeira  ðrfvm 
enn  (ef)  greind  jord  bottnn  kyne  af  at  ganga  þa  skyldi  advr 
greindr  gisle  eiga  attgang  at  jordvne  hvalskeri  j  patrexfirdi 
j  savmu  kirkiv  sokn  ok  so  mikit  vpp  j  jordina  dvfansdal 
er  ligur  j  otradals  kirkiv  soknn  sem  dyrleika  munur  yrdi 
jardana  bozt2)  ok  hualskers.  Ok  til  sannind  óa2)  hier  vm 
settv  wær  fyrnefnder  men  vor  incigle  fyrir  þetta  bref  er 
skrifat  var  j  haga  oa  bardar2)  strond  laugardaginn  næsta 
eptter  kaliktus2)  CDessv.  arvm  eppter  gvdz  bvrd  CD°.  cccc. 
lxx  ok  íx  ar. 

*)  Utan  á,  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    a)  Svo. 


230  HKAUN  í  KELDTJDAL.  1479. 

226.  18.  Nóvember  1479.  undir  Núpi. 

Bjarni  Þórarinsson  selr  séra  Jóni  Gíslasyni  til  fullrar  eign- 
ar  jörðina  Hraun  í  Keldudal  fyrir  sextigi  hundraða  í  öllum 
peningum. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  7,  transskript  á  skinni  frá  1504. 

Þath  giorvm  ver  sera  are  gudlavgsson.  gudmvndr  jons- 
son.  gizur  eysteinsson.  jon  biarnason  godvm  monnum  kvnigth 
med  þessv  woru  opnu  brefi  ath  þar  vorum  ver  j  hia  savm 
og  heýrdvm  a  ord  og  handaband  þessara  manna  af  einne 
alfv  biarna  þorarinssonar  enn  af  annari  sera  jons  gislasonar. 
ath  suo  fyrir  skilldv  ath  fyr  nefndr  biarne  þorarinsson  selldi 
adrnefndvm  [sera  joni1)  gislasyni  jordina  hravn  til  fullrar 
eignar  er  ligr  j  kelldudal  j  dyraíirdi  med  vpplagi  og  sam- 
þýki  solveigar  gudmvndardottr  konv  sinar  med  aullum  þeim 
gognvm  og  gædum  sem  greind(r)i  jordv  fýlger  og  fyllgt 
hefer  ath  fornv  og  nyiv  og  eg  vard  fremzt  eigandi  ath 
eptter  gvdmvnd  arason  minar  konv  vegna.  hier  j  motti  gaf 
tittnefndur  sera  jon  sextiger  hundrada  j  avllvm  peningum 
og  skylldi  lukazt  a  þrimur  arum.  €nn  effyrncfnd  jord  hravn 
geingr  apttr  ath  lavgum  eda  ofriki  þa  skal  fyrnefndr  sera 
jon  eignazt  jordina  hest  j  avnvndarfirdi  er  ligr  j  hollz  kirkiv 
sokn  j  so  micith  sem  hon  nemur.  skylldi  opttnefndur  sera 
jon  hallda  jordunni  til  laga  enn  þrattnefndur  biarne  svara 
lagariptingum.  Og2)  til  meiri  vissv  hier  wm  setta  ek  titt- 
nefndur  biarne  mitt  jncigli  med  anara  dandi  manna  jncigl- 
um.  Ok2)  til  sanninda  hier  vm  settum  wer  fyrnefnder  menn 
wor  jncigle  fyrir  þetta  jardar  kavps  bref  skrifat  vnder 
nupi  j  dyrafirdi  fimttvdagin  næsta  eptter  marteinsmessu 
anno  domini3)  (D°  cccc0  lxx°  nono. 


227.  24.  Nóvember  1479.  á  Hóluni. 

Vitnisburbk,  að  þeir  bræðr  Haldór,  Hrafn  og  Snjólfr  Brands- 
synir  geingu  í  borgan  við  Eögnu   Eafnsdóttur   móður   sína 

*)  [tvískrifað  í  Bkinnbr.    2)  Svo.    8)  domino,  skbr. 


1479.  BARÐSBRÉF.  231 

að  svara  kirkjugózum  á  Barði  vegna  Brands  Haldórssonar 
föður  þeirra,  eptir  því  sem  á  hvers  þeirra  hlut  kæmi  á  móts 
við  systr  sínar. 

AM.  Fasc.  XXIV,  9,  frumrit  a  skinni.    Innsiglin  (3)  eru  dottin  frá. 

Þetta  bref  ber  vitne  ad  biskup  olafur 

hefur  ecki  orietteliga  dæmt  þa 

skulld  a  þa  brædur1). 

Þath  giorum  vith  gudolfur  prestur  magnusson  ok  illughe 

helgason  leikmann  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru 

opnv    brefi    ath    vith   vorum  j  hia   saavm  ok    heýrdum  aa  j 

kirkiunne   aa    barde  j    fliotum    ord    ok  handaband    þessara 

manna   Rognv    hrafnsdottur  af  einne  halfu.   £nn    af  annari 

halfu  halldors   brandssonar.    hrafns    brandssonar  ok  sniolfs 

brandssonar.    sona   hennar    skilgetinna.  ath  suo  firir   skildu 

ath  fýrnefnder  brædr  geingu  j  borgun  ath  suara  kirkiugoz- 

um  aa  bardi  vegna  fodur   sins   brandz   halldorssonar  medan 

hann    hefdi    halldit    bard    sno    mýklu  sem  da  huers   þeirra 

hluta  kæmi  j  motz  uith  systur  sinar.    Ok  hier  epter  vilium 

vith  sueria  ef  þurfua  þiker. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vith  fýrnefnder  menn 
ockur  jncigle  firir  þetta  bref  skrifat  aa  holum  j  hialltadaal 
miduikudagenn  næsta  firir  katerinar  CDesso.  anno  domini  CD° 
cd°  lxx°  nono. 


228.  11.  December  1479.  á  Hólum. 

Þorleifb  Björnsson  fær  Ölafi  biskupi  til  panta  upp  á  þrjú 
ár  í  skuld  sína  jörðina  Galtarnes  í  Víðidal  með  kúgildum,  er 
þar  með  standa,  en  væri  jörðin  eigi  leyst  á  þriggja  ára 
fresti,  þá  skyldi  hún  eign  biskups. 

AM.  Fasc.  XXIV,  6,  frumrit  á  skinni   með  öllum  (3)  innsiglum.  — 
AM.  Apogr.  3263. 


a)  (Jtan  &  bréfinu  með  hendi  Guðbrands  biskups. 


232  GALTARNESSBRÉF.  1479. 

Brief  vm  galtaness1). 
Þat  giorum  vier  andres  jonsson  prestur  jon  þordarson 
og  sueinn  gudmundzson  leikmenn  godum  monnum  viturligt 
med  þessv  vorv  opnv  breí'ui  ath  arvm  epter  guds  burd.  CD° 
cd  lxx  og  niv  ar  a  lavgardagin  nesta  firir  lvciu  messu  vor- 
vm  vier  j  hia  savm  og  heyrdvm  a  ord  og  handaband  vors 
virduligx  herra  og  andaligs  favdvrs  biskups  olafs  aa  holum 
af  einne  alfv  enn  þorleifs  biornssonar  af  annare  ath  svo 
firir  skildv  ad  fyrnefndur  þorleifur  feick  biskupenvm  til 
panta  j  skvld  sina  jordena  galltarnes  firir  xl  hvndroda  j 
vididaal  j  hunavazsþingi  er  liggur  j  asgeirsar  kirkiv  sokn 
vppa  þriv  ar  og  þar  med  tvo  malnýtv  kvgilldi  er  standa 
med  jordene.  skal  biskupin  taka  landskylldur  ok  leigvr  af 
greindri  jordu  og  kvgilldvm  upp  a  fir  nef(n)d  iij  ar.  enn  ef 
eigi  er  jordin  leýst  jnnan  þriggia  ara  þa  skal  fir  nefnd  jord 
galltarnes  vera  obrig(d)ilig  eign  biskupsins  a  holvm  med 
ollvm  þeim  gognvm  og  gædvm  er  greindri  jordv  fylgir  og 
fyllth  hefir  at  fornv  og  nyv  ollv  til  skilldv  enn  ongv  fra 
skilldv  og  optnefndvr  þorleifvr  uard  fremst  eigandi  ath. 
skal  þorleifvr  lagariftingvm  suara  firir  jordena  enn  biskup- 
in  hallda  til  laga.  Og  til  sannenda  her  vm  settvm  ver  fir 
nefndir  menn  vor  jncigli  firir  þetta  vitnisburdarbref  skrifat 
j  sama  stad  degi  og  are  sem  fir  seigir. 


229.  11.  Deccmber  1479.  á  Holum. 

Beéf  Þorleifs  Björnssonar  um  pantsetning  hans  á  Galtarnesi 
í  Víðidal  til  Ólafs  biskups  um  þrjú  ár. 

AM.  Fasc.  XXIV,  7,  frumrit  á  skinni    með   einu   innsigli   (Þorleifs) 
nokkuð  skemdu.  —  AM.  Apogr.  3267. 

vm  galtaness2). 
Þath  giorer  eg  þorleifur  biornsson  godum  monnum  uit- 


*)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi,  nema  fyrsta   orðið  er   ritað  á 
17.  öld.    2)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1479.  GALTARNESSBRÉF.   —  MIKLABÆJARRÁN.  233 

urligt  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  eg  medkennutz  ath 
eg  heíi  feinget  virduligum  herra.  herra  olaf  med  gudz  nad 
biskup  aa  holum  jordena  gaalltarnes  er  liggur  j  asgeirscar 
kirkiusokn  íirir  xl  hundrada  og  þar  til  tuo  malnytu  kugillde 
med  þeim  skilmala  ath  ef  iorden  er  ecki  leyst  innan  þrenra 
xij  manada  med  fiorum  tugum  hundrada.  þa  skal  hun  uera 
obrigdeleg  eign  adur  nefntz  biskups  olafs  med  aullum  þeim 
gaugnum  og  giædum  sem  greindre  iordu  hefer  fylgt  ath 
fornu  og  nyiu  og  eg  uard  fremstz  eigandi  ad  aullu  til  skildu 
en  aungu  fra  teknu.  skal  og  fýr  greindur  biskup  olaf  taka 
leigur  og  landskylld  af  nefndre  iordu  galltarnesi  þar  til  ed 
peningarner  eru  aller  luckter.  ok1)  til  saninda  hier  um  setta 
eg  fýr  nefndur  þorleifur  biornsson  mitt  incigle  íirir  þetta 
bref  skrifath  aa  holum  j  hialltadal  laugardaginn  næsta  efter 
concepcionem   sancte   marie   uirginis.    anno    domini  (D°  cd" 


230.  13.  December  1479.  í  Miklabæ. 

Yitnisbuebe  Jóns  Þorbergssonar  um  Miklabæjarrán. 

AM.  Apogr.  3597  eptir  transskripti  frá  13.  Júní  1480.  —  Afskript 
af  þessu  bréfi  er  í  Bps.  3.  Fol.,  Landabókasafni  107.  4to,  bls.  125—126 
(skjalabók  frá  séra  Jóni  Haldórssyni  í  Hítardal)  og  MSteph.  78.  Fol. 
bls.  181—182,  skr.  c.  1750. 

Path  giorer  ec  jon  þorbergsson  godum  monnum  uitur- 
ligt  med  þessu  minu  brefi  ath  ek  var  aa  miklabæ  j  skaga- 
firdi  j  blaunduhlid  þa  er  sigmundr  prestur  steinþorsson.  ein- 
ar  biornsson  med  sinum  fylgiorum  er  suo  heita 

uernard  einarsson.  jon  einarsson. 

sigurdur  einarsson.  thomas  hrafnsson. 

petur  þorsteinsson.  narfi  jonsson. 

sigurdur  iuarsson.  eyolfur  gunnarsson. 

asgrimur  sigmundsson.  jonar  .ij.  sigmundzsyner. 

olafur  asbiarnarson  ok  ion  bup'  hestastrakur. 

*)  Svo  hér  fullum  stöfum. 


234  MIKLABÆJARRÁN.  1479 

gripu  ok  ræntu  nefndan  miklabæarstad  fyrir  sira  jone 
broddasyne.  kuomu  hier  til  seinna  þessir  .ij.  menn  olafur 
þorbiarnarson  ok  jorundr  lopszson.  suo  uis(s)i  ek  fyrir  full 
sannindi  ath  þessir  fyr  nefnder  menn  sigmundr  ok  einar 
med  sinum  ollum  fylgiorum  nefndum  ok  onefndum  speiitu 
ok  uppneyttu  kost  fyrnefndz  sira  jons  broddasonar.  ok  suo 
skipadi  tittnefndur  sigmundr  prestur  ok  let  drepa  fyrir 
nefndum  sira  jone  .v.  hans  eigin  kyr.  tarf  tuæuetran  ok 
kuigu  ueturgamla.  hier  med  spentu  þeir  upp  heyen.  ok  ellde- 
branda  j  suo  mata.  ath  þeir  gafu  þau  hestum  sinum.  sum 
feingu  þeir  j  burtu  odrum  monnum.  €n  swn  fluttu  þeir  sialfer 
j  bruttu.  brutu  þeir  uída  stadin  ok  spilltu  honum  ok  eitt 
stortt  jardkeralld  er  kirkian  hafdi  leingi  att.  spilltu  þeir  ok 
brutu  ok  brendu  uidunum.  suo  ok  uissi  ek  fyllelega  ath 
þeir  lettu  reka  j  bruttu  .x.  uxa  gamla.  £n  þa  peninga  er 
þa  uoru  epter.  ok  med  marki  sira  jons  voru.  afmorkudu 
þeir  utan  ueturgaamallt  fé.  uoro  þat  .x.  kyr.  ij.  kuigr  tuæ- 
uetrar  ok  .xiiij.  naut  ueturgaumul.  Eaku  sidan  brutt  þessa 
peninga  ok  þar  med  .v.  kyr  er  hola  stadur  atti  med  hans 
eigin  marki.  ueturgamallt  fé.  er  sira  jon  atti.  v.  tiger  ok 
hest  gradan.  ueturgamlan  hest  ok  hross. 

Ok  til  sanenda  hier  um  setti  ek  mitt  jncigle  fyrir  þetta 
bref  skrifath  aa  miklabæ  j  skagafirdi  j  blaunduhlid  upp  aa 
sancte  magnus  dagh  fyrir  iol.  þa  er  lidit  uar  fra  hingat- 
burd  uors  herra   iesu   christi  þushund  .cccc.  lxx.  ok  .ix.  &r. 


231.  20.  December  1479.         í  Róinaborg. 

Leyfisbeéf  Júlíanuss  biskups  í  umboði  Sextuss  páfa  hins 
fjórða  handa  Páli  Jónssyni  á  Skarði  og  Solveigu  Björnsdótt- 
ur  til  hjónabands,  þrátt  fyrir  fjórmennings  frændsemi  þeirra 
á  millum,  og  skipun  til  (Magnúsar  Eyjólfssonar)  biskups  (í 
Skálholti)  undir  banns  pínu  að  hlýðnast  þessu  bréfi. 

Landsbókasafn  115.  4to,  I,  52,  með  hendi  Béra  Jóns  Haldórsaonar  í 
Hítardal  c.  1730  (afskript  þar  af  í  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  111).  —  ÍBfél. 
321.  4to,  (föia  afBkript  frá  17.  öld).  —  Advocates   Library  i   Edinborgh 


1479.  PÁLL  OG  SOLVEIG.  235 

Coll.  FMagn.  64.  4to,  (-1,  7,  14)  bls.  6—7,  með  hendi  eéra  Björns  Hal- 
dórssonar  í  Sauðlauksdal  (nokkuð  afbakað,  og  því  ekki  tekinn  orðamunr); 
virðist  bú  afskript  vera  gerð  eptir  kveri  í  8vo?  gem  eg  á,  með  hendi  Jóns 
Finnssonar  í  Flatey,  skr.  um  1644.  Afskript  af  þessu  bréfi  er  og  í  ætta- 
tölubókum  séra  Jóns  Ólafssonar  á  Lambavatni.  Sbr.  bréf  frá  19.  Dec. 
1481). 

Leyíis  Bref  Pals  Jönssonar  d  Skarde  og 
Solveigar  Biörnsdottur1). 

Wirduglegum  Herra  og  fðdur  i  Christo  med  guds  ndd 
Byskupe  eda  hans  umbodsmanne  i  andlegum  hlutum  heijls- 
um  vier  Julianus  med  gudlegre  myskun  Byskup  Sabinensis 
med  skijrum  gudz  kiærleika. 

kom  su  Bæn  fyrer  oss  af  hcílfu  Pals  Jonssonar  leik- 
manns  og  Solveigar  Biornzdottur  kvinnu  yd(v)ars  Byskups- 
dæmis.  ad  þaug  verande  fiormenningar  sijn  i  millum  ad 
frændseme  gijrntust  fyionaband  saman  ad  draga.  feingu  þaug 
nockur  veitslu  Bref  hier  um  send  ydur.  Herra  Byskup.  ed- 
ur  ydrum  umbodzmanne  i  andlegum  hlutum.  þaug  hielldu 
d  medal  annarra  greina.  ef  ad  slijkur  frændsemis  stiettur2) 
hittest  þeirra  d  mille  skylldu  þier  med  þeim  dispensera.  ad 
sagt  hiönaband  mætte  þa  saman  draga.  Enn  ef  þier  dsakid 
fyrrgreinda  menn  um  þa  hlute.  sem  þaug  giðrdu  audmiuk- 
lega  ad  bidia  Postuligt  sæte  med  [vægd  og  myskun8)  fyrer 
ad  sid  þeirra  saluhidlp.  þvi  af  rðgsemd  heilags  Pavans. 
hvðrs  Skrifftafðdurz  geymsJu  vier  hðfum  med  hðndum.  og 
haiis  sierlegu  bode.  þvi  vær  hðfum  vid  hann  hier  um  talad. 
biödum  vier  ydur  hardlega  i  kraffte  heilagrar  hlydne.  og 
under  Banns  pijnu.  ad  þier  hlyded  og  hlyda  ldtid  fyrrnefnd- 
um  Brefum.  ad  ei  kome  þetta  kveinsamt4)  kall  offtar  meir 
til  Herra  Pavans  Eyrna.  og  vær  munum  ydur  med  stefnu 
ldta  fram  fara  [i  Rom. 

utgiefed5)  til  S(ancte)  Peturs  under  jnnsigle  Skrifftafðd- 
urs  Embættis  13  Calendas  Januar(ij)  d  nijunda  dre  Sixti 
Pava  fiorda  med  þvi  uafne6). 

l)  Dispenserunarbref  Paaia  Jonssonar,  Advoc.  64.  2)  riettur(!)  64. 
8)  [miskunnar  vægd,  64.  4)  kvennsamt(!S),  Advoc.  64  og  JFinneB.  ö) 
[Utgefid  i  Rom,  Advoc.  64,  JFinnss.  6)  Á  spásBÍu  ritar  séra  J6n:  „o: 
Anno  1480  secundum  chronologinm  Gordoni",  og  er  það  rangt;  á  að 
vera  1479. 


236  BRÚNASTAÐIR.  -  SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR.  1479. 

232.  1479. 

Skrá  um  landamerki  Brúnastaða  í  Tungusveit  í   Skagafirði. 

Landsbókasafn  58.  4to,  bls.  82,  skr.  c.  1726  (feyskið). 

Þesse  eru  landamerke.  sem  Brunastade  addeiler  fra 
ödruni  jordum.  d  tuær  hendur  og  ad  austan.  fyrst  a  millum 
Þorsteinst(ada)  úr  storagríote  vid  svartd  og  so  vppi  litla 
skard.  so  i  ytra  endan  &  þorsteinstadatiorn.  enn  fyrir  útan 
i  þann  stein  sem  stendur  cí  melnum  fyrir  austan  sydra 
fyellirsaasenda.  og  so  vestur  j  garden  sem  geingur  a  millum 
fyafgrijmstada  og  Brunastada.  so  er  og  holme.  sem  nefndur 
er  Brunastadaholme.  er  Suartd  hefr  afbrotid  Brunastada 
lande.  þar  hun  hefr  þann  vestare  farveg  geingid. 

Þesse  landamerke  hafa  halldiii  verid  Brunastada  i  tijd 
Sira  Sigurdar  Þorlakssonar  sem  Mælefells  stad  hiellt  Anno 
Domini  CD°  cd°  Lxxix. 


233.  [1479]. 

Skkiptamál  [Ólofar  Loptsdóttur]. 

JSig.  308.  8vo}  pappirskver  með  hendi  séra  Asgeirs  Bjarnasonar  í 
Dýrafjarðarþingum  (d.  1773)  eptir  rollu  á  skinni,  og  er  þetta  ritað  síð- 
ast  á  kverið,  einmitt  árið  1773,  sama  árið  sem  aéra  Ásgeir  dó;  tolr 
Hannes  ritstjóri  Þorsteinsson,  sem  fyrstr  benti  mér  á  skriptamálin  og 
Bendi  mér  afskript  af  þeim  til  Khafnar  1898,  að  séra  Ásgeir  muni  ein- 
mitt  hafa  dáið  frá  afskriptinni,  og  því  vanti  niðrlagið  af  skriptamálun- 
um1);  styðst  þetta  og  við  það,  að  ekki  virðist  neitt  týnt  úr  bókinni, 
heldr  hafi  hér  aldrei  verið  skrifað  meira.  Á  blaði  í  fjögra  blaða  broti, 
sem  liggr  í  þeasu  kveri,  er  og  ritað  upphaf  skriptamálanna,  og  fyllir 
það  blað  nokkum  veginn  litia  eyðu,  sem  er  öndverðlega  í  aðalafskript- 
inni.  Á  þetta  blað  er  ýmislegt  párað,  þó  með  góðri  og  tskrifaralegri 
hendi,  svo  sem:  „Ecke  er  ganian  ad  þvi  illa  [all]dre(!)  dygd  sem  kann 
ad  spilla",  „Ha  Edla  og  Velbyrdigum  Amtmanne  yfer  Islando   Hr.  O.afe 


J)  í  Prestatali  séra  S^eins  Níelssonar  er  dánarár  séra  Ásgeirs  talið 
1772,  en  Hannes  ritstjóri  hefir  fundið  í  handriti  eptir  meistara  Hálfdan 
Einarsson,  sem  Jón  prestaskólakennari  Helgason  k,  að  séra  Ásgeir  hafi 
dáið  1773,  og  verðr  það  að  vera  rétt. 


1479.       SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDÓTTUR.      237 

Stephanssyr.eu,  „Monsr  Jon  de  Belsdal",  „hier  hyriast  og  so  sá  vonde 
Sidnr  og",  og  að  lyktum  ,,The(!)  Nicolausson",  sem  líklega  á  að  merkja 
Þorleif  Nikulásson  landþingsskrifara. 

Afskript  séra  Ásgeirs  af  þesau  skjali  er  vönduð,  og  hefir  hann  leit- 
azt  við  að  fylgja  stafsetniug  frumritsins.  Fer  Hannes  ritstjöri  svo  feld- 
ura  orðura  um  skjal  þetta  í  bréfi  til  mín  23.  Apr.  1898:  „Prumritið  er 
nú  líklega  glatað,  en  það  mun  hafa  verið  til  langt  fram  á  þassa  öld. 
Svo  sagði  Pétr  Eggerz  (d.  1892)  frá  Akreyjum,  cr  manna  fróðastr  var 
um  ýmsa  forna  hluti,  að  hann  hefði  eéð  á  Skarði  á  Skaiðsströnd  frum- 
ritið  af  skriptamálum  Ólöfar  ríku  Loptsdóttur,  og  hefðu  verið  ófögr. 
Fleiri  hafa  og  heyrt  getið  um  þessi  skriptamál,  og  kent  þau  við  Ólöfu. 
Þykir  því  einginn  vafi  á,  að  þessi  afakript  í  JSig.  308.  8vo;  sé  einmitt 
afskript  þessara  skriptamála,  þótt  nafa  Ólöfar  sé  ekki  nefnt,  af  því  að 
niðrlagið  vantar.  Vora  kaDn  og,  að  nafns  hennar  hafi  eigi  heldr  verið 
getið  í  frumritinu,  og  það  er  jafnvel  all-líklegt,  því  að  skjal  þetta  mun 
aldrei  hafa  átt  að  flækjast  margra  á  milii,  en  munnmæli  mann  frá 
manni  geta  haft  fullkomlega  rétt  fyrir  sér  í  því  að  eigna  henni  þetta. 
Af  skriptamálunum  sézt,  að  kona  eú,  er  þar  um  ræðir,  hefir  verið  stór- 
auðug,  átt  eignir  í  öðrum  landsfjórðungum  og  vorið  opt  á  ferðalagi,  er 
alt  getr  átt  vel  heima  um  ÓSöfu.  Það  er  auð=éð,  að  mjög  iítið  vantar 
aptan  af  skjalinu,  og  að  syndaregistriuu  er  um  það  leyti  lokið,  þá  er 
afskriptinni  sleppir".  Við  þeesi  orð  er  fáu  að  bæta  og  er  flest  í  þeim 
tekið  fram,  sem  þarf.  Þess  má  þó  enn  geta,  að  kona  þessi  segir  á  ein- 
um  stað,  að  hún  hafi  verið  svo  ríkilát,  að  einginn  maðr  „þorði  mér  á- 
sakan  að  gefa",  og  er  leit  á  konu  um  langt  skeið  í  sögu  íslands  það, 
er  hér  getr  verið  um  að  ræða,  annari  en  Ólöfu  Loptsdóttur,  sem  annað 
eins  geti  átt  heima  hjá.  Að  vísu  getr  Magnús  sýslumaðr  Ketilseon  ár- 
ið  1800  í  riti  sínu  um  kirkjur  á  íslandi  þsss,  að  til  sé  enn  tvenn  skripta- 
inál,  er  kend  sé  við  Solveigu  Þorleifsdóttur  (d.  1479)  og  Solveigu 
Bjbrnadóltur  (d.  1495):  „Endnu  har  man  i  Behold  tvende  saadanne 
Skriftemaale,  som  de  to  fornemme  Koner  Solveig  Thorleifsdatter  og 
Solveig  Björnsdatter  siges  at  have  gjort,  og  som  deres  Confessionarius 
eller  en  anden,  som  de  have  aabenbaret  deres  Bekjendelse.  har  skriftlig 
forfattet"  (Rask.  66.  4to,  ble.  141—42). 

Skriptamál  Solveigar  Björnsdóttur  eru  enn  til  og  fiunast  í  skjalabók 
með  hendi  séra  Bjðrn&  í  Sauðlauksdal,  sem  nú  er  í  Advocates  Library  í 
Eidinaborg  21,  7,  14.  4to.  En  um  hin  Bkriptamálin,  Solveigar  Þorleifs- 
dóttur,  er  það  að  Begja,  að  þau  hafa  enn  ekki  fyrir  mig  borið.  Verðr 
því  ekkert  með  vissu  um  það  sagt,  hvort  þau  skriptamál,  er  hér  koma, 
eé  hin  Bömu  og  þau,  er  Magnús  Ketilsson  eignar  Solveigu  Þorleifsdótt- 
ur.  Þó  er  ýmislegt  er  bendir  á,  að  svo  muni  varla  vera,  og  að  þetta 
Bé  einraitt  Bkriptamál  Ólöfar.  Er  það  fyrst,  að  þessi  kona.  er  hér  skript- 
ar,  telr  sig  ekki  hafa  átt  nema  einn  bónda,  verið  að  eins  eíngipt,  og 
má  það  heimfærast  upp  á  Ólöfu,  en  getr  ekki  átt  við  Solveigu,  því  að 
fyrst  giptist  hún  1434  Ormi  Loptssyni,  en  tók  að  honum  .lifanda  saman 


238  SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDÓTTUft.  1479. 

við  séra  Sigmund  Steindórsson  og  var  síðan  frilla  hans  um  langa  æfi, 
og  getr  varla  hjá  því  farið,  að  við  það  hefði  verið  komið  á  einhvern 
hátt  í  skriptamálum  Solveigar.  Annað  cr  það,  að  varla  mundi  vera 
komizt  jafnríkilátlega  að  orði  í  skriptamálum  Solveigar,  þð  að  hún  væri 
rík  og  mikil  fyrir  sér,  því  að  hér  er  sem  sú  kona  tali,  er  mest  hafi  átt 
undir  sér  allra  kvenna  á  íslandi  á  sinni  tíð. 

Um  Bkjal  þetta  má  enn  geta  þess,  að  ekki  getr  komið  til  nokkurra 
mála  að  ætla,  að  það  sé  samsetningr  frá  síðari  öldum.  Allr  hlærinn  á  því 
er  rótgróinn  15.  aldar  blær,  og  sýnir  það  maini  vel,  hvað  nærgaungul- 
ir  og  atfréttnir  klerkarnir  hafa  verið  í  skriptaBtólnura  hér  á  landi  í 
páfadóminum,  og  eins  hitt,  að  menn  hafa  eins  og  leitað  sér  fordildar  í 
því,  að  útmála  fyrir  þeim  syndir  sínar  sem  mest.  En  þess  verðr  að 
geta,  að  öll  fyrirsögnin  hér  eptir  handritinu  mun  vera  eptir  séra  Ás- 
geir. 

Um  dánarár  Ólöfar  Loptsdóttur  er  þess  að  geta,  að  hún  mun  hafa 
látizt  seint  á  árinu  1479  (Sbr.  Safn  I,  25).  Kemr  hún  síðast,  svo  menn 
viti,  við  bréf  í  lifanda  lífi  9.  Juní  1479,  og  á  bréfi  frá  29.  Febr.  1480, 
(Nr.  237  hér  á  eptir)  má  sjá,  að  hún  er  þá  dáin  („sem  hústrú  Ólufu 
hafði  tilheyrt"),  en  15.  Apríl  1480  fara  fram  skipti  eptir  hana  á  Skarði1). 
Eg  hefi  því  fært  skriptamál  þessi  til  árs  1479,  því  að  helzt  er  ætlanda, 
að  þau  muni  gerð  á  efstu  stundum  henDar.  Að  vísu  er  á  einum  stað 
talað  í  nútíð  i  skjali  þessu  („sem  mér  stendr  verst,  því  að  minn  eigin- 
bóndi  verðr  optsinnis  fyrir  þeim  áruna  af  mér"),  og  mætti  af  þvi  ætla, 
að  þau  kynni  að  vera  gerð  í  sótt  áðr  Björn  Þorleifdson  dó  1467,  er  Ó- 
löf  kynni  að  hafa  í  fallið;  en  á  þeesu  einu  er  þó  litið  að  byggja  í  sjálfu 
sér,  og  getr  að  eina  verið  frásagnarháttr  sá,  að  hafa  nútíð  fyrir 
liðna  tíð. 

Confessio  Turpissima 

uppskrifud  epter  gamalli  Pergamentis  Eollu 

Anno  1773. 

£g  aum  sek  og  syndug  i  augliti    almattigs   Guds   segi 

þad  gudi.    hans   millduztu    modr   jungfru    sancte  marie  og 

ðllum  guds  helgum  monnum.    og    ydr   minn  andligur  fader 

at  eg  [aumur    kvenman2)    hefur   misgiðrt  j  mote  guds  bod- 

ordum  j  ordum  og  verkum.  j  hugrenningum.  j  nidrfellingum 


')  Solveig  Þorleifsdóttir  hefir  og  dáið  sama  ár  (1479)  á  tímabilinu 
12. — 26.  Maí.  8)  [í  aðalafskriptinni  er  hér  eyða  fyrir  þessum  orðum,  en 
á  blaðinu  i  fjögra  blaða  broti  stendr:  „aumur  keniman",  sem  án  efa  er 
mislestr  fyrir  „aumur  kvenman",  þvi  að  af  öllum  formála  þessum  er 
ljóst,  að  það  er  kona,  sem  hér  geingr  til  skripta. 


1479.  SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDÓTTUR.  239 

guds  bodorda  og  j  vangeymslu  hans  laga  og  rettinda.  j  aast- 
leysi  vit  gud.  og  leti  godra  verka.  j  astleysi  vid  gud  og 
oskapligre  ohlydni  vid  minn  sæta  lausnara  fodr  og  modrog 
alla  þa  er  yfer  mig  woro  skipader  mier  til  saluhialpar. 
£inkanliga  ma  eg  hrædd  vm  vera  at  eg  se  hormuliga  vafiö 
j  vij  hðfudsyndum.  þad  er  at  skilia  ðfund  og  ofmetnad.  reidi. 
leti  godra  verka.  agirni.  ofneyzlu.  saurlifi.  þar  med  allar 
þær  rætr  og  kvislir  sem  af  sierhverri  þeirra  kunna  at  renna. 
ottar  mig  sarliga  hafa  snortid.  £g  hefer  misgert  j  seinkan 
jatningarinnar  og  j  gleyming  glæpanna  og  apturhuarfi  synd- 
anna.  j  heitrofi  vid  sialfan  gud  suo  margfalldliga  sem  af- 
skapliga.  at  eg  fyllda  þad  sialldaii  eda  alldri  sem  eg  iatadi 
gudi  j  skirn  minne  og  skriptamalum  og  eigi  sidr  rauf  eg 
sarliga  þau  heit  sem  eg  hiet  fyrir  sialfrar  minnar  heilsu. 
huort  sem  þad  var  j  peningum.  fðstum.  vðkum  eda  bæna- 
halldi  edr  pilagrimsferd  til  heilagra  stada.  gg  hefi  misgert 
j  allz  hattar  vanrækt  minnar  saluhialpar.  þuiat  þad  gott 
sem  mier  var  kent  las  eg  skiott  og  hraparliga  afsnidandi 
fyrir  fliotleika  saker  framburdarins  stafinn  og  orda  sam- 
stðfurnar.  þar  med  gleymandi  ordin  full.  versin  half  enn 
stundum  ðll. 

fyier  med  ma  eg  hrædd  vm  vera  at  optsinnis  hafi  eg 
hðrmuliga  rangt  lesit  bædi  saker  vankunnandi  og  illvilia 
at  eg  villda  eigi  epter  leita  huad  rett  var.  og  þad  syrgiligra 
at  margan  dag  fellda  eg  nidr  allar  minar  tider.  giðrdi  þar 
fyrir  aunga  minning  j  minu  hiarta  med  nockurri  idran  edur 
þeirri  astundan  at  giallda  aptur  gudi  og  hans  helgum  monn- 
um  þad  er  eg  gleymdi  med  eiginligri  og  vilianligri  van- 
rækt.  fyier  med  geymdi  eg  sialldan  med  iafnadi  at  lesa1) 
þær  veniuligar  bæner  sem  eg  sialf  setti  mier.  suo  at  laung- 
um  let  eg  framar  ganga  leik  og  lausung  og  heimsligan  he- 
góma  enn  þa  góda  hlute  sem  minne  salu  woro  til  bata.  £g 
hefer  misgert  j  bðlvan  og  j  brædi.  j  illyrdum  og  oþolinmædi 
vid  mina  navnga.  þui  at  optliga  sturladizt  eg  af  litlu  efni 
med  omðguligri  misþykt.  þar  sem  til  min  var  talat  eitt  ord 


*)  Hér  þrýtr  fjögrblaðabrotsblaðið. 


240  SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDÓTTUR.  1479. 

omiukt  gallt  eg  a  mot  mðrg  og  hædilig  med  brigslan 
beiskrar  samvizku.  typtandi  mier  uudirgeíit  folk  framar  med 
hotun  og  hardindum  vondra  orda  med  grimleiks  yfergirnd 
rangrar  afvirdingar  helldr  enn  med  miukbærri  bæn  edr 
skyllduligri  siduendi.  raskandi  hðrmuliga  guds  hatider  med 
þeirri  grein  at  eg  skipadi  minum  verkmonnum  at  vinna  aa 
helga  tíma.  íleckandi  og  liotliga  sialfa  mig  j  þessum  gud- 
ræka  glæp  suo  at  eg  skar  og  saumadi  bædi  mier  og  ðdrvm. 
þui  veit  eg  mig  sarliga  seka  vera  þessa  lagabrotz  minna 
vegna  og  annara.  þuiat  eg  mun  suara  eiga  fyrir  mig  og 
alla  þa  er  syndgazt  hafa  j  fyrrsagdri  ohæfu  af  minni  a- 
eggian.  Væri  sa  nock(u)r  er  j  moti  mællti  sakir  gudhrædzlu 
mínu  bodi  og  skipan  hliop  eg  fram  j  reidinnar  ædi  med 
ferligum  fvlyrdum  og  ofbelldi  og  geisiligum  foradskap  og 
aakefdarfullum  heitingum  ef  hann  giðrdi  eigi  minn  vilia. 

(Disgert  heíi  eg  minn  sæti  fader  j  fðstubrigdi  haska- 
samliga.  þuiat  alldri  hellt  eg  dyggiliga  þær  skylldufðst(u)r  sem 
mier  woro  settar  og  skipadar  af  kirkiunnar  formonnum.  enn 
eg  giðrdi  mier  fðstur  epter  minum  hugþocka.  suo  bakferl- 
ada  eg  þessar  og  adrar  gudligar  skipaner  at  eg  framde 
iafnliga  minn  vilia  j  ðllum  hlutum.  enn  eg  varp  mier  at  baki 
bodord  kennimanna  og  minna  yferboda. 

COisgert  heíi  eg  andligur  fader  j  raskan  heilags  hiu- 
skapar.  þuiat  eg  elskadi  sialldan  minn  eiginn  bonda  epter 
gudligu  lðgmali.  verandi  optliga  j  likamligri  naaverv  vid 
hann.  bædi  a  helgum  tidnm  og  fðstutidum.  samþyckiandi 
honum  j  olofadri  sambud  a  margan  haatt  sem  mier  þotti 
epterlatligaz.  og  þo  eg  hefdi  j  fystu  eigi  fulla  astundan  eda 
vilia  til  at  brigda  þeirri  samkvomu  sem  mier  er  einsliga 
sett  j  lðgmalinv.  þa  drozt  þad  af  ockru  blidlæti  at  siduzu  j 
sameiginliga  vidreign  og  holldliga  samþægt.  gg  hafdi  opt- 
ligar  girnd  og  fyst  at  fremia  þenna  hlut  med  oleyfdum 
holldsins  breyskleika  enn  tilheyriligri  hugsan  med  gud- 
hrædzlu  at  geta  gudi  afspringi  sem  hann  sialfur  hefur  bodit 
j  rettligum  hiuskap.  Opt  sinnis  samteingdumzt  eg  mínum 
bonda  fra  þeim  tíma  sem  eg  vnderstód  mig  hafandi  vera  at 
barni  og  þan(g)at  til  er  eg  vard  lettari.  og  ei  sidr  þadan  fra 


1479.  SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDÓTTUR.  241 

og  til  þess  tiraa  sem  eg  geck  j  kirkiu.  þuiat  þesser  timar  eru 
mier  bannader  af  gudi.  og  allteins  gaf  eg  mier  eingan  gaum 
at  þuí  huat  mier  hæfdi  saker  þess  heimuleika  er  eg  hafdi 
til  syndarinnar  og  míns  bonda.  gg  fiell  og  optliga  j  þann 
fordæmiligan  glæp  j  guds  augliti  at  eg  syndgudumzt  med 
mínum  bonda  þann  tima  sem  eg  hafdi  blodfallzsott  eigi  ott- 
andizt  at  ef  j  þeirri  aflagligri  sainbud  gætum  vid  barn.  yrdi 
þad  annathuort  likþraatt  eda  diðfulodt  eda  odrum  kynia 
meinum  slegit.  og  suo  margfalldliga  saurgada  eg  mig  j  fyr- 
sðgdum  lesti  at  eg  liet  mier  at  baki  med  gleymingu  guds 
bodorda  þa  kristiliga  jatan  er  rainni  saluhialp  til  heyrdi. 
glediandizt    stund   af  stundu   j    astundan   þessarar  syndar. 


*).     Optsinnis 

hefer  eg  styggt  og  sturlat  minn  bonda  med  mðrgum  asak- 
anarordum  beiskrar  wlfudar  og  gefit  honum  margan  tima 
rangan  grun  vm  sína  radvendi  at  hann  mundi  eigi  dyggi- 
liga  sína  æru  og  tru  vid  mig  hallda.  þo  at  eg  hefdi  þar 
einga  kynning  af  vtan  goda.  og  hier  fyrir  hefer  eg  honum 
opt  verit  ovilianlig.    int   til   þeirra   þinga   sem  hann  matti 


l)  Hér  í  þesBU  bréfi  og  í  Hvassafellsbréfunum  síðar,  tákna  punktar 
ekki  að  í  hdr.  vanti,  heldr  að  feld  séu  úr  orð,  sem  þóttu  of  klúr  til  að 
prentast. 

Dipi.  ial.  VI.  B.  16 


242       SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDÓTTUR.      1479. 

rettliga  af  mier  krefia  og  eg  var  skylldbundin  honum  at 
veita  an  óllu  torvelldi.  verandi  honum  ohlydin  j  ordum  og 
giðrdum.  suo  at  eg  veitta  honum  sialldan  verduga  vegsemd. 
hafandi  vid  hann  mðrgu  sinni  stygd  og  stirdlæti1).  þwst  og 
ofbelldi  j  hiartanu  þo  at  eg  taladi  eigi  sneijdiligum  ordum 
vid  hann  alla  tima. 

ginkauliga  hefer  eg  misgert  eigi  sídr  minn  kæri  fader 
at  eg  hefi  optliga  j  blidlæti  verit  med  adra  kallinenn.  þad 
er  at  skilia  j  kossum  og  fadmlogum.  glediligum  ordum  og 
liettlatum  augna  tilrenningum.  j  umspenningum  og  na- 
k(v)æmri  likamanna  samkuomv  og  j  atekningum  handanna 
og  marghattudum  vidvikum  þeim  er  full  blida  mætti  af  ger- 
azt.  og  þo  at  med  gud(s)  drottins  forsio  og  þeirri  minni  a- 
stundan  at  eigi  skylldi  eg  af  þess  haattar  manni  saurgazt.  og 
þo  at  eg  hefdi   vid    sialfa    hordomsins    framning    .... 

.     . fri  verit.    þa  hefer  eg  allt  eins  af 

fyrr  sðgdum   blídskap   ruglazt  med  sialfri  mier      .... 


og  huilik  synd  mier  er  þetta.  legg  eg  hana  upp  under  misk- 
unnardom  drottins  mins  og  yduart  fðdrligt  vmdæmi  j  guds 
nafni. 

ODisgert  hefi  eg  minn  kæri  fader  j  allzhattar  leti  godra 
verka  j  ofmiklu  ðlmusuleysi  vid  hinn  fatæka.  suo  at  sialldan 
veitti  eg  þeim  mat  og  klædi  edr  herbergi  omðglandi.  helldr 
hatadi  eg  optsinnis  guds  veslinga  med  mðrgum  meinyrdum. 
Suo  og  þo  at  eg  fretti  andlat  manna  gleymdi  eg  at  bidia 
fyrir  þeim.  og  þott  eg  leitadi  vid.  giðrda  eg  þad  skiotliga  og 
oskinsamliga.  hier  med  hefer  eg  orækiliga  bedit  fyrir  mier 
og  ðdrum  og  sialldan  haft  þa  elsku  til  guds  og  manna  sem 
mier  hæfdi.  helldr  elskadi  eg  leik  og  lausungu  veralldarinn- 
ar.  þrætr  og  sundrlyndi.  gudhialpareida  ut  af  minum  munni 
sendandi.  þar  med  þrifeida  og  heilsueida.  sveriandi  og  opt- 
liga  vid  guds  módr  nafn  med  suo  litilli  fyrirhyggiu  at  stund- 
um  veit  eg  eigi  huort  eg  sver  mig  rett  eda  rangt.  stundum 
veit  eg  mig  suarit  hafa  ranga  munneida  svo  at  þui  helldr 
skylldi  þad  truazt  satt  vera  sem  eg  hefer  fram  borit.    £ink- 


)  S?o. 


1479.  SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDÓTTUR.  243 

anliga  hefer  eg  misgiðrt  andligur  fader  j  leidiligri  langrækni. 
þuiat  hvat  sem  mier  var  misbodit  j  ordum  eda  giðrdum 
gieck  mier  alldri  vr  hiarta  saker  minnar  illzku.  hlifda  eg 
eingum  j  þessum  glæp  huorki  skylldum  ne  oskylldum  nema 
hellzt  módr  minni.  og  þott  nockðrn  tima  væri  eg  glod  og 
kát  vid  þa  sem  giðrdu  j  móti  mier  var  eg  þo  allteins  j 
minu  hiarta  med  gallbe(i)skri  astundan  hðrmuligrar  hefndar. 
þegar  eg  leiddi  til  minnis  hvat  mier  þotti  fyrr  illa.  hótandi 
æ  sem  tidaz  at  þar  skylldi  gialld  fyrir  koma  þa  þeim  þætti 
verst  vid  koma  berandi  med  mier  svo  sara  samvitzku  bædi 
innan  kirkiu  og  utan.  og  ei  sidr  þann  tíma  sem  eg  tok  at 
mier  holld  og  blod  drottins  míns  ihesu  christi  þott  omakligt 
væri.  fyier  med  for  þad  sem  enn  var  haskasamligra  at  þa 
er  sa  geck  at  mier  med  litillæti  sem  mier  misbaud  og  bædi 
mig  fyrirgefningar  og  eg  syndiz  hann  medtaka  med  blidum 
ordum  og  hryggiligri  asionu.  var  eg  j  leyndum  míns  hiarta 
med  angurligri  wlfwdar  rót.  klædandi  svo  fðlska  blidu  and- 
litzins  med  orækiligri  reitni  hugskotzins.  at  þegar  skylldi 
hann  þui  mæta  sem  mier  þotti  verr  ef  hann  kynni  mig 
sídar  styggia. 

Þessa  synd  hefer  eg  kæri  fader  omannligazt  fram  haft 
a  þann  mann  sem  mier  stendr  verst.  þuiat  minn  eiginn 
bondi  verdr  optsinnis  fyrir  þeim  aruna  af  mier  og  geingur 
su  grein  til  þess  at  einn  tíma  sem  vid  tðludum  ockar  j  milli. 
kom  þad  j  hans  ordrædu  at  hann  hefdi  nalægr  verit  minni 
frændkonu  med  holldligri  sambwd.  og  þott  hann  birti  mier 
þetta  med  einum  samt  heimuleik  og  aan  nockðri  minni  at- 
spurn  þa  hefer  þessi  hlutr  suo  mikinn  grundvðll  j  minu 
briosti  til  stygdar  vid  hann  at  med  ordum  og  einkaiiliga 
med  þuugum  þyckiudrætti  sialfrar  minnar  hugar.  renandi(!) 
laungum  af  minni  hendi  su  dyggilig  og  audvelld  ast  og 
skylldug  elska  sem  eg  atti  honum  at  veita  med  rettinum 
þcgar  eg  leiddi  til  vmhugsanar  fyrr  sagdan  hlut.  fyier  med 
hefer  eg  hann  optsinnis  grunat  vm  sama  efni  til  annara 
kuenna  mier  skylldra  þott  eg  hefdi  þar  yfer  einga  kynning 
framar  enn  einfellt  hugarbod  sialfrar  minnar.  og  þo  allt  eins 
hefer  þad  þungan  mata  míns  lundernis  til  yíingar  vid  hann 

16* 


244  SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDÓLLUR.  1479. 

suo  at  naliga  hellt  eg  þad  fyrir  satt  j  minv  hiarta.  nu  méd 
sagdri  grein  míer  kunnugri  fyrir  hans  framburd  og  eigi 
sídr  fyrir  mína  grunsemd  hefer  eg  iduliga  med  hann  buit 
bædi  med  obrigdanligu  hiuskaparbandi  og  likamligri  na- 
veru.  þo  tidliga  med  litilli  alvðru  edr  skyllduligri  vuder- 
vorpning.  og  huerr  og  huílík  mín  sekt  meiri  (eda)  minni  er 
stendr  saman  j  þessu  efni.  legg  eg  hana  med  sinum  grein- 
um  vnder  miskunnarvalld  drottins  míus  ihesu  christi  og 
yduart  fðdrligt  heilrædi.  fyier  med  hefer  eg  misgert  andligr 
fadir  j  ofmikilli  gleiming  vm  þad  godz  sem  eg  a  eda  hefer 
att  j  ðdrum  sueitum  edr  landsíiordungum  huílíkar  ölmðsur 
þar  af  gioraz  guds  fatækum  monnum.  og  þar  um  haft  litla 
atfrett  þa  eg  hefer  sialf  til  komit  hueriar  afveitzlur  vordit 
hafa  j  minni  bruttverv  og  þott  eg  haíi  grun  at  smærri'  hafi 
ord.t  enn  heyriligt  væri.  þa  hefer  eg  litla  edr  einga  skipan 
a  giort  til  umbotar  adr  enn  eg  ridi  j  burt.  og  ei  helldr  ept- 
erhugsat  þann  tima  sem  eg  kom  heim  at  gefa  fleiri  ðlmðsur 
af  þui  godzi  sem  þa  hefer  eg  milli  handa  edr  adrer  med 
minni  skipan.  þui  ma  eg  hrædd  um  vera  j  guds  augliti  at 
guds  veslingar  þoli  og  þolat  hafi  sakir  þessa  míns  gud- 
hrædzluleysis  margfallt  þrot  bædi  matar  og  dryckiar.  klæda 
og  herbergia  lsans  lifs  firring  einshueria  edr  heilsution  at 
þeir  hafa  matt  fa  fyrr  og  sídar  fyrir  mitt  ofmikit  mann- 
domsleysi  vm  þetta  efni.  Vil  eg  feginsamliga  þat  allt  samt 
gefa  vpp  vnder  miskunnardóm  drottins  míns  ihesu  christi. 
(Disgiort  hefer  eg  andligr  fadir  j  haskaligri  vanrækt 
minnar  hæstu  saluhialpar.  þuiat  eg  hefer  sialldan  med  gud- 
hrædzlu  edr  kristiligri  fyst  og  girnd-  bergt  drottinligum 
likam  og  stundum  eigi  hirdt  huort  eg  hefdi  bergt  edr  eigi 
holld  og  blód  míns  sæta  lausnara.  helldr  svo  sem  nðckut 
misgrunandi  med  efasemd  hiartans  ofalsada  sannleiksins 
vnderstðdu  til  fullrar  syndalausnar  j  þui  gudliga  stormerki 
eilííliga  rikiandi  vnder  asionu  brauds  og  víns  at  mína  sal 
mundi  þad  mega  taalma  fram  a  eilífa  lífs  braut  þo  at  eg 
bergdi  eigi.  og  j  adra  grein  duldizt  eg  vid  at  mier  mundi 
þungt  og  aabyrgdarfullt  j  guds  augliti  med  huilikum  vidbun- 
adi  eg  leiddi  at  mínu    hiarta    helgaztan    likama   og   dyran 


1479.  SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDÓTTUR.  245 

dreyra  lifanda  guds.  þad  heimskliga  hugsandi  at  ogurlig 
reidi  hins  rettlatazta  domara  mundi  mig  eigi  nalgazt  mega 
edr  makliga  slaa  ef  eg  ein  stædi  j  milli  raargra  annara 
manna  þeirra  sem  hreinliga  vaktadi  sínar  samvitzkur.  med 
þessum  hætti  firdiz  og  fiarlægdizt  mitt  hiarta  lifanda  braud 
einglanna  og  burtt  skyfdizt  af  fagnadarfullri  nalægd  og 
samvistu  heimsins  grædara.  gnn  fylldi  fwlan  falsaradom 
diðfulsins  og  hans  eitrligvm  teygingum.  suo  radlausliga  reik- 
andi  j  fyrrgreindu  trausti  dular  og  ovitzku  stad  af  stad  at 
sia  og  heyra  margfalldaö  ovinarins  vondskap.  þad  til  leggi- 
andi  af  minni  mannillzku  sem  adrer  kunnv  eda  villdu  eigi 
giðra.  sediandizt  alldri  af  lausungarfullri  flðktan  hugskotz 
og  likama.  sem  þad  himintvngl  er  at  þrimligvm  arum  lidn- 
vm  fyllir  sína  raas  og  nyar  hana  þegar  aan  duol  edr  huilld. 
Nu  veit  eg  at  omilldr  daudi  verdr  endalykt  a  fyrr 
sagdri  minni  reikan.  mun  eg  þa  byria  adra  ras  j  salina  þo 
at  naudigr1)  se.  eigi  lika  helldr  skapliga.  þad  er  at  skilia 
bvrt  af  porthwsi  míns  relega2)  líkama  og  fram  j  syrgilig  og 
þo  maklig  vmskipti  píslanna  saker  minna  synda  þær  sem 
mig  ottar  nu  þo  at  sidla  sie  at  fiandinn  muni  til  elldzneyt- 
is  geymt  hafa  minni  hðrmuligri  sal  til  bótlausrar  bðlvanar. 
nema  hinn  hæsti  gud  virdizt  sínvm  miskunnaraugum  til 
hennar  líta  j  hverium  eg  set  nv  feginsamliga  alla  mína  vón. 
ginkanliga  hefer  eg  misgiðrt  j  síniligum  stuld  og  osynilig- 
ura.  þvi  j  syniligum  at  eg  hefer  optsinnis  kugat  lítilmagnan 
med  okursamligri  fiaar  vtheimtan.  livgandi  suo  margan  pening 
inn  j  minu  gard  þann  sem  eg  hafdi  huorki  heimilaii  fyrir 
gialld  ne  giðf.  og  þo  at  eg  ætti  maala  aa  nockurs  mannz  fe 
fyrir  ymisligaii  kaupskap  milli  hans  og  mín.  hafdi  eg  opt- 
liga  þann  ravn  sera  mier  stod  verr.  þui  at  eg  heimta  mína 
skulld  miklu  frekara  enn  eg  vissa  sannindi  til  vera  j  vnder- 
stðdu  kaupsiua  afflettandi  suo  naunginn  sinu  godzi  med 
sviksamiigum  plóg  fiandligrar  agirni  svo  hðrmuliga  sem  o- 
mannliga  at  þar  fyrir  vard  hann  ðreigi  og  stafkall  þolandi 
hier  mcd  hungur  og  þorsta.  kullda  og  krankleika   og  at  síd- 

*)  Svo.    2)  íelega,  hdr.  =  ^elega. 


246  SKRJPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDOTTUR.  1479. 

uztu  lífstion  og  reiduleisi  andar  og  líkama.  enn  eg  hiellt  hia 
mier  hans  godz  og  þa  skulld  sem  eg  átta  honum  at  giallda. 
lockandi  adra  menn  med  mier  at  neyta  þeirra  peninga  j 
kosti  og  klædum  sem  eg  hefer  so  sviuirdliga  aíiat.  fyier 
med  fylgdi  þad  sem  enn  var  hðrmuligra  at  þvrd  og  minkan 
a  mínv  godzi  tiadi  eg  og  greindi  olatliga  saker  olmðsuleys- 
is  vid  hinn  volada.  gnn  vðxt  og  aukan  minna  peninga 
sagda  eg  naudig  og  þo  med  falsi  og  vnderhyggiu  þá  sialld- 
an  er  þad  vard  leggiandi  þar  vid  minn  bokareid  med  mðrg- 
um  málakrókum  at  mitt  godz  væri  eigi  meira  enn  eg  sagda. 
fyuar  fyrir  aller  tollar  og  tiunder  er  eg  atti  at  lwka  kirkiu. 
prestum.  biskupum  og  fatækum  monnum  voru  sialldan  edr 
alldri  af  mínvm  peningvm  rettliga  lukt.  gnn  saker  míns 
ofsa  og  oiafnadar  þordi  eingi  madr  mier  asakan  at  gefa. 
þo  at  þeir  vissi  mÍD  rangindi  suo  afskapliga  ðflgaz  móti 
guds  lðgum  og  heilagra  fedra  setningu.  gnn  þui  hefer  eg 
misgiort  j  osyniligum  stuld  andligr  fadir  at  þeir  hlutir  sem 
mier  vorv  feingner  til  geymslv  edr  bedin  at  giðra  eitthuad 
wr  þeimQskutladi  eg  med  odygd  og  afdrætti  og  umskipti.  af- 
hendandi  þeim  er  mier  feck  minna  edr  verra  enn  eg  medtók 
j  fystu  vefiandi  fyrir  þeim  aptr  og  fram  sem  eg  kendi 
eigi  iafnklókan  mier  j  brðgdum  og  kyndugskap  suo  hann 
trvdi  minni  sðgn.  glðddumzt  eg  omðgvliga  med  sialfri  mier 
af  þessari  lymsku  sem  eg  hefda  rettliga  fyrr  greindra  hluta 
aflat.  J  annarri  grein  sem  enn  var  haskasamligra.  at  þa  er 
eg  var  j  nðckðrum  naudum  stðdd  heitandi  ymissum  hlutum. 
pilagrimsferdum  edr  offri  til  heilagra  stada.  j  fðstum  og  vðk- 
um  edr  bænahalldi.  eda  aflati  einhuerra  glæpa  þeirra  sem 
minni  sálu  vóru  til  eilífs  obata  þa  rauf  eg  þetta  þegar  allt 
samt  er  eg  komzt  vr  minum  þravngingum.  takandi  þad 
aptur  under  mig  med  eiginligum  illvilia  sem  eg  iatadi  gudi 
og  hans  helgum  monnum.  og  eigi  fanzt  mier  meira  vm 
þennan  gudræka  glæp  enn  eg  hefdi  daarat  minn  lika.  Optliga 
hefer  eg  minn  sæti  fader  stolit  frægdinni  burt  af  mðrgum 
manni  med  gallblandinni  bakmælgi.  j  aleitni  og  vmlestri 
þuiat  þa  lcynda  hlute  sem  minn  naavngur  lagdi  vnder  mig 
j  truskap.  rauf  eg  litlu  sídar  med  hropligri    opinberan.   vid 


1479.  SKRIPTAMÁL  ÓLOFAR  LOPTSDOTTUR.  247 

aukandi  marga  hluti  illa.  med  lygiligum  falsradum.  þa  er 
cg  heyrdi  giarna  adra  vmlesturinn  frambera.  þar  med  neit- 
adi  eg  sanna  vera  þa  góda  hluti  sem  madur  ber  j  sialfs 
síns  samvitzku.  enn  eg  kostadi  af  ollu  megni  illskunnar  at 
fordrífa  og  opinbera  mannzins  goda  hluti.  og  at  síduztu 
snere  eg  vm  goda  hluti  míns  samkristins  mannz  j  þa  hluti 
sem  honum  yfergaafuzt  iduliga  j  vesta  efni  epter  þui  sem  eg 
gat  minni  illsku  fremzt  tílkomit.  gnn  eg  sialf  var  sem 
annar  skrðksmadr.  likiandi  mig  goda  hluti  fremiandi  fyrir 
manna  augum.  enn  eg  ottudumzt  eigi  at  reita  guds  asiónv 
med  svivirdligum  og  skemdarfullum  odaadum.  girnandizt  at 
kallazt  heilagur1)  af  monnum.  enn  eg  var  liót  og  leidilig  j 
guds  augliti.  Optsinnis  fiell  eg  j  greypiliga  gudlastan.  þuiat 
eg  eignadi  þa  hluti  gudi  sem  eigi  woru  hans.  þa  er  eg 
sagda  med  mier  hann  skapat  hafa  efni  og  vndirstðdu  synd- 
anna.  Neitadi  eg  og  diarfliga  hans  hluti  þa  vera  sem  hans 
vorv.  leggiandi  hans  helgazta  nafn  vid  hegoma  hluti  med 
hæsta  svardaga. 

£nn  nu  allar  fyrr  nefndar  greiner  med  sierhuerium 
articulis  legg  eg  vnder  miskunnarvalld  drottins  míns  ihesu 
christi. 

fyier  med  hefer  eg  misgiðrt  vitandi  og  ovitandi.  vak- 
andi  og  sofandi.  viliandi  og  oviliandi  a  nótt  og  degi  og  a 
huorri  stundu.  fleiri  og  meiri  erv  mínar  synder  enn  eg 
mega  ordum  inna  edr  hug  til  koma.  £nn  nu  vil  eg  fegin 
2). 


234.  6.  Febrúar  1480.  á  Reykhólum. 

Þorleifr  Björnsson  hirðstjóri  norðan  og  vestan  á  íslandi 
gerir  þá  memi  kvitta  og  ákærulausa  kongdómsins  vegna, 
er  fauuguðu  Bjarna  Þórarinsson. 


*)  Svo.  2)  Hér  þrýtr  handritið  og  hefir  aldrei  verið  ritað  meira. 
Vantar  hér  þvi  Diðrlag  skriptamálanna,  og  mun  þó  ekki  mikið  vanta, 
því  að  mjög  sýnast  þau  vera  hér  að  lokum  komin. 


248  BJARNAMÁL.  —  TRANSSKRIPT.  1480. 

Kriegers  safn    2.    4to,    bls.  345—347,    með    hendi    Styrs    Þorvalds- 
sonar  c.  1700. 

Kvittunarbref  þeirra  sem  faungudu 
Biarna  Þorarinsson. 
Þad  giðrer  ec  Þorleifur  Biornsson  hirdstiori  nordan  og 
vestan  d  Jslandi  godum  monnum  viturlegt  med  þessu  mijnu 
opnu  brefi.    ad   eg   medkiennunst   ad   eg  hefi  gefid  alla  þa 
menn  kvitta  og  dkiærulausa  kongdomsins  vegna.  sem  faung- 
udu  Biarna  Þorarinsson.  ef  þeir  hafa  þar  nockru  afvega  uti 
farit  framar  meir  enn  lðg  standa  til.    fyrir  þa  sðk  ad  narfi 
þorvalldsson   og    Jon   Biornsson   beiddu   mic    og  krðfdu  ad 
giora  sier  riett  af  fyrgreindum    Biarna   fyrir   B,dn   og  grip 
og  heimsokn.  er  hann  hafdi  þeim  veitt  og   fleijrum    ðdrum. 
Svo  og  i  annari  grein  hafdi  fusi  Biarnason   kongs  umbods- 
man  j  milli   Gijlsfiardar   og   Ldnganess    lyst   ddurgreindan 
Biarna  og  hans   filgiara   utlæga   fyrir  þann  skulld  ad  þeir 
foru  heim  d  hans  gard  og  drogu  upp  hans  hus.  enn  bdru  i 
burt  peninga.  og  þvi  lyste  optnefndur  fusi  Biarnason  fullri 
og  allri  heimsokn  d  ddur  greindan  Biarna  og  hans  filgiara 
svo  sem  hann  mætti  þad  fremst   giöra  med  lðgum.    Og  til 
sanninda  hier  uni  setta  eg  mitt  jnnsigli  fyrir  þetta  kvittun- 
arbref.    Skrifad    d    Reikholum    d   Reýkianesi    sunnudaginn 
næsta    éptir   purificatio   sancte    Mariæ.    þa  er  lidid  var  frd 
hingadburd   vors   herra   Jesu   Christi    CD.  cccc.  og  dttatijge 
dra. 


235.  10.  Febniar  1480.  í  Holti. 

Tbansskkiptaebbép  þriggja  manna. 

Bisk.  Isl.  Skalh.  Fasc.  XIV,  1,  transskriptið  á  skinni.  AM.  Apogr. 
Nr.  2467,  stafrétt  afakript. 

Path  giorum  uær  narfi  prestur  bauduarsson.  þordur  jons- 
son  og  gudmundur  olafsson  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  uoru  opnu  brefi.  ath  uær  haufum  sed  og  yferlesid 
opith    domsbref   þessara    manna    sem    hier   epter  skrifader 


1480.  BJARNA  MÁL  ÞÓRARINSSONAR.  249 

standa  med   þeirra    oskauddum  ok  hanganda  jnzsiglum   suo 
ldatanda  ord  epter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr  dómr  Godsvins  biskups   um    eyristolla    Holtskirkju  í  Ön- 
undarfirði  fra  18.  Júlí  1444,  Dipl.  Ial.  IV,  Nr.  698]. 

Og  til  meiri  audsyningar  hier  um  settum  uær  fyrnefnd- 
er  menn  vor  inzsigli  firir  þetta  transcriptarbref  skrifath  j 
hollti  j  aunundarfirdi  fimtadagin  in  festo  scolastice.  anno 
domini  CD°.  cd.°  octogesimo. 


236.  29.  Febrúar  1480.  á  Reykhólum. 

Samninge  þeirra  Þorleifs  Björnssonar  og  Einars  Björnssonar 
af  einni  álfu,  en  Rafns  lögmanns  Brandssonar  af  annari  um 
mál  Bjarna  Þórarinssonar  og  þeirra  bræðra  Þorleifs  og  Einars, 
og  geingr  Eafn  í  borgan  fyrir  Bjarna,  að  hann  verði  laus 
úr  fangelsi  og  komi  til  næsta  Öxarárþings. 

Kriegers  safn  2.  4to,  ble.  335—345,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Giorningsbref  at  Þorleifur  Biðrnsson  gaf  Biarna 

Þörarinsson  lausan  ílr  fdngelsi. 
Þad  giorum  vær  Einar  Brandsson.  Bartholomeus  Kol- 
beinsson  og  Þorvalldur  Jonsson.  gödum  mðnnum  kunnigt 
med  þessu  voru  opnu  brefi.  ad  vær  vorum  þar  j  hicL  saum 
og  heýrdum  cL  ord  og  handaband  þessara  manna  Þorleifz 
Biðrnssonar.  hirdstiora  nordaii  og  vestan  cl  Jslandi.  og  Ein- 
ars  Biðrnssonar  brodur  hans  af  eirni  dlfu.  og  Hrafns  Brands- 
sonar  af  annare.  lðgmadur  nordaii  og  vestan  d  Jslandi.  ad 
þd  er  greindur  Hrafn  lðgmadur  dagþingadi  Biarna1)  Þor- 
arinsson  med  þvi  fdngelsi  er  Þorleifur  Biðrnsson  hafdi  ldtid 
hann  fdnga  fyrir  þær  sakir  er  þessir  menn  kiærdu  tilhans. 
Jon  Biðrnsson  og  narfi  þorvalldsson.  ad  fyrnefndur  Biarni 
þörarinsson  hafdi  gripid  þeirra  peninga.  Lýsti  Þorleifur 
Biðrnsson  þvi  fyrir  oss  fyrgreindum  monnum.  ad  hann  hefdi 


l)  Biörn,  hdr. 


250  BJARNA  MÁL  ÞÓRARINSSONAR.  1480. 

fyrir  þann  skulld  ldtid  fdnga  Biarna.  ad  þeir  hefdi  beitt  sig 
og  krafid  Jön  og  Narfe  og  flerjri  menn  adrer  ad  giora  sier 
Riett  af  honum.  og  i  þessari  dagþingan  lofadi  Hrafn  lðg- 
man.  og  i  borgan  gieck  fyrir  hðnd  Biarna.  ad  optnefndur 
Biarni  skylldi  koma  til  næsta  öxardrþings  ad  forfallalausu. 
og  svara  þar  sem  loglega  stefndur  ðllum  þeim  mdlum  sem 
þar  verda  med  lðgum  til  hans  tðlud.  Hier  i  möt  lofudu 
fýrnefnder  brædur  Þorleifur  og  Einar  Hrafni  lðgmanni.  ad 
þann  sama  gardinn  Bæ  d  Eaudasandi  sem  Biarni  Þorarins- 
son  hafdi  ad  sier  tekid.  skylldi  hann  hallda  med  frij  til 
næsta  frxardrþings.  og  alla  þd  peninga  sem  þar  voru  heima 
d  gardinum  þd  er  hann  kvam  til.  og  landskylldirnar  af 
jðrdunum  þeim  sem  hustru  Olufu  hafdi  tilheyrdt  vestur  frd 
Skalanesi  og  til  Vijka.  og  hann  hafdi  ad  sier  tekid.  ogþeir 
villdu  honum  audvelldlega  luka.  er  d  jðrdunum  búa.  dn 
nockrar  þvingunar  edur  hrædslu  j  þessu  takmarki  um  greind- 
ar  landskylldir.  at  frdteknum  Eyunum  Hvalldtrum.  og  fiör- 
um  mdlnýtukugilldum.  er  Philippus  Sigmundsson  dtti  j  býgg- 
ingu  hia  hustru  Olðfu  þar  heima  d  sandi  og  þau  malnýtu- 
kugilldi.  er  Biarni  rak  i  burt  frd  Læk  med  marl^  Gudrun- 
ar  Aradottur.  og  hun  atti  i  býggingu  hid  hustru  Olofu.  Enn 
þær  landskýlldir.  sem  Biarni  hafdi  ecki  ad  sier  tekid  þridiu- 
daginn  næsta  fyrir  fardaga.  og  þd  væri  olycktar  edur  þeir 
villdu  honum  ecki  giallda  er  d  jðrdunum  búa  skylldi  þeir 
brædur  ad  sier  taka.  Þorleifur  og  Einar.  Medkendust  þessir 
þrattnefndir  menn  Þorleifur  og  Einar.  ad  hveria  linun 
sem  þeir  giðrdi  hier  uti  um  þessa  peninga  vid  Biarna.  ad 
þeir  giðrdi  þad  fyrir  sijns  herra  naadug  herra  kongs  Kristi- 
ern  skylld.  ef  þad  bevijsadist  svo.  ad  hann  hefdi  kongsins 
bref  fyrir  sier.  enn  ef  einginn  endilegur  lagavegur  geingur 
d  um  þessa  peninga  sera  Biarni  hefur  at  sier  tekid.  ad 
næsta  ftxardrþingi  þd  skylldi  optnefndir  brædur  Þorleifur 
og  Einar  aptur  taka  Gardinn  (j  Bæ)  d  Eaudasandi.  og  alla 
þd  peninga  frijda  og  ofrijda.  sem  hann  tok  þar.  enn  gripin 
standa  til  laga  og  svo  landskylldir  af  jðrdunum.  j  svo  mdta. 
at  þeir  skylldu  giallda  þær  er  d  jðrdunum  búa.  Enn  Biarni 
bitala  þeim  er  honum    gulldu   upp  d  riettaii  Reikningskap. 


1480.  BJARNA  MÁL  ÞÓRARINSSONAR.  251 

enn  þa  peninga  alla  sem  Biarni  hefur  fyrir  þeim  tekit  Þor- 
leifi  og  Einari  skylldi  hann  aptur  leggia  fýrst  landskylldir 
af  þeim  jðrdum  sem  þeim  heyrdi  til  sialfum  og  hafa  aptur 
skilad  fyrir  fardaga.  nema  hann  kunni  ðdruvijs  ad  forlijk- 
ast  vid  þd  sem  d  jordunum  bua.  Svo  og  eij  sijdur  alla  þd 
peninga  adra  sem  hann  hefur  fyrir  þeim  haft.  skylldi  hann 
aptur  skila  strax  er  hann  kiæmi  vestur  þangad  sem  hann 
tök.  hvert  þad  var  ur  Gardi  Fusa  edur  annarstadar.  smior 
edur  adra  peninga.  nema  þeir  vilie  jnndælla  giðra.  enn  grip- 
ixi  standi  til  rietta.  skylldi  Biarni  ðngva  peninga  hafa  med 
frelsi  edur  þeirra  heimilld  framar  meir  enn  hier  fyr  stend- 
ur  skrifad  i  brefinu  hverki  minni  nie  meiri.  Gaf  þorleifur 
Biornsson  Biarna  Þorarinsson  kvittan  og  lidugan  ut  af  sitt 
fdngielsi  j  þessari  dagþingan  fýrir  þann  skulld.  Enn  hann 
lofadi  ad  svara  lðgum  fyrir  sig  d  þingi  med  vissri  borgun. 
Svo  og  eij  sijdur  gaf  optnefndur  Biarni  tijttnefndaii  þorleif 
Biðrnsson  og  alla  hans  menn  kvitta  og  dkiærulausa  med 
handabandi  fyrir  þad  er  hann  liet  fdnga  hann  og  i  jdrn 
setia.  edur  hver  hindran  edur  hugmöd  honum  var  þar  uti 
giðrt.  edur  i  hverium  stad  er  þat  skiedi  med  ordum  edur 
verkum.  svo  framarlega  sem  hann  mdtti  þad  fremst  med 
lðgum  giðra.  Lofadi  tijttnefndur  Biarni  ad  hann  skylldi 
ecki  ömak  edur  hugmöd  giðra  þeim  brædrum  þorleifi  og 
Einari  nie  þeirra  mðnnum  um  þd  peninga  sem  Gudmundur 
Arason  hafdi  dtt.  hverki  gripa  nie  grijpa  ldta.  og  i  aung- 
um  Rddum  þar  um  vera  ad  þeir  sieu  gripnir  edur  ömakad- 
ir  fram  um  frxardrþing.  Svo  og  eij  sijdur  lofudu  þessir 
þrattgreindir  menn  þorleifur.  Einar  og  Biarni.  Hrafni  lðg- 
manni.  ad  þeir  skylldu  koma  til  næsta  öxardrþings.  eda 
þeirra  lðglegir  umbodzmenn.  med  ðll  sijn  pröf  og  skilrijki 
er  hverer  hðfdu  um  þessa  peninga  under  dandimanna  skod- 
an  og  Ransak.  hvad  þeim  lijst  svarlegast.  Hier  med  lofudu 
hverer  ðdrum  gridum  og  fullum  fridi.  þorleifur  og  Einar 
fyrir  sig  og  sijna  menn.  Enn  Biarni  fyrir  sig  og  sijna  menn. 
og  alla  þd  sem  honum  vilja  lid  veita.  og  hann  md  vid  rdda. 
og  fyrir  hans  skulld  vilia  giðra  fram  yfir  þingid.  til  þess 
hver  kemur  til  sijns  heimilis.  ad  riettum  dagleidum.  Med- 
kiennunst  eg  Hrafn  Brandsson  lðgman.  ad  ec  hefi  geingit  i 


252  BJARNA  MÁL  ÞORARINSSONAR.  1480. 

borgun  fyrir  Biarna  þorarinsson.  ad  hann  skal  allan  þennan 
skilmdla  hallda  sem  hier  staar  nti  brefid.  ad  koma  til  næsta 
ftxararþings.  edur  hans  Iðglegur  umbodzmadur.  ad  svara  þar 
hverium  manni  Lðg  og  Eiett.  Og  til  meiri  audsyningar  hier 
um  setta  ec  Hrafn  Brandsson  Lðgman  mitt  jnsigli  med 
þessara  manna  jnsigium  sem  hier  ero  skrifadir  fyrir  þetta 
bref.  er  skrifad  var  d  Reykhölum  d  Reýkianesi  d  þridiu- 
daginn  næsta  fyrir  Jonsmesso  um  veturinn  þd  lidid  var  frd 
Guds  burd  CD.  cccc.  og  Lxxx. 


237.  1.  Marts  1480.  á  Reykhólum. 

Bjaeni  Þorarinsson  lýsir  því,  að  hann  hafi  viljugr  og  ókúg- 
aðr  geingið  til  handabands  við  Hrafn  lögmann  Brandsson, 
að  hann  skyldi  halda  allan  þann  gjörning,  er  þeir  höfðu 
gert,  hann  og  Björnssynir  (Nr.  236). 

Kriegers  safn  2.  4to,  bls.  358—359,  með  hendi  Styra  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Lofunarbref  Biarna  Þorarinssonar  vid 
Hrafn  Brandzson. 
Þad  giðri  eg  Biarni  Þorarinsson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  medkiennunst.  ad  eg 
hefi  viliugur  og  (med)  minn  godan  vilia  utan  nokkra  kugan 
eda  þreijnging  geingid  til  handabandz  med  Hrafn  Brands- 
son  Lðgman  nordan  og  vestaii  d  Jslandi.  ad  eg  skylldi 
hallda  allan  þann  giðrning  sem  hier  stendur  skrifadur  i 
þessu  sama  brefi  sem  mitt  bref  og  jnnsigli  hanger  vid.  Og 
til  sanninda  hier  um  setta  ec  mitt  jnsigii  fyrir  þetta  bref. 
er  skrifad  var  d  Reykholum  d  Eeykianese  midvikudaginn 
næsta  fyrir  Jonsmesso  Holabiskups  um  veturinn.  þd  er  lidid 
var  frd  hingadburd  vors  herra  Jesu  christi  QD.  cccc.  og  dtta- 
tijger  dra. 


238.  6.  Apríl  1480.  á  Orýtubakka. 

Vitnibbuebr  um  illskiptafund  þeirra  Hrafns  lögmanns  Brands- 
sonar  og  Magnúsar  Þorkelssonar. 


1480.  ILLSKIPTI  HRAFNS  OG  MAGNÚSAR.  253 

AM.  Fasc.  XXV,  14,  frumritið  á  skinni.    Siðara   innsiglið    er  dott- 
ið  frá. 

Jllskipta  fundur  hrafns  lögmans  og 
CDagnusar  þorkielssonar1). 
Þat  giorum  vid  ion  prestr  olafsson  oc  thomas  gud- 
mundzson  godum  monnum  viturlict  med  þessu  ockrv  opno 
brefui  ad  vid  vorum  þar  j  hia  sdam  oc  heýrdum  da  þa  er 
þeirra  fundr  vard  Rafns  branzsonar  oc  CDagnus  þorkelsson- 
ar  fyrir  sunnan  hnioskda  œl  gætum  þeim  er  kallazt  backa- 
gartur  fram  j  skogin.  ste  greindr  Rafn  af  baki  hesti  sinum 
oc  hans  fýlgdarmenn  þa  þeir  maattu  sia  adurnefndan  CDagn- 
us  oc  hans  fýlgiara.  dro  þa  rafn  vpp  oc  hans  menn  stæl- 
hanzka  enn  suerd  sin  or  slidrum  oc  geingu  þangat  at  sem 
fyrrnefndr  magnus  stodh  fyrir  kýrr  oc  þeir  menn  er  med 
honum  voru.  hiellt  opt  nefndr  Rafn  da  næctu  suerdi  oc  vpp 
reitt  til  harggs  oc  suo  hans  menn  med  honum.  Oc  þa  er 
hann  var  suo  nær  komin  oppttnefndum  magnusi  at  hann 
mdatti  vel  hans  ord  heyra.  lysti  titt  nefndr  magnus  þui  at 
hann  uilldi  amgu  illu  vid  Eafn  skipta  helldur  godu  ef  þess 
væri  kostur.  Oc  þui  fyrirba/'d  þrattnefndur  CDagnus  sinom 
monnum  at  ha-gua  sla  edr  stinga  rafn  branzson  edr  hans 
menn  oc  sagdizt  anigua  ska^mm  edur  skada  veita  vilia  rafni 
branzsyni  ne  hans  monnum.  Oc  efter  þessi  ord  hio  rafn 
branzson  fýrri  at  CDagnusi  þorkelssyni  huert  hægg  at  ardru 
oc  suo  ei  sidr  hiuggu  þeir  sem  rafni  fýlgdu.  Oc  til  sann- 
inda  her  vm  settum  vid  fyrnefndir  menn  ockur  inscigli  fyrir 
þetta  bref  er  giort  var  da  grýtubacka  j  hæfdahuerfui  fimtu- 
dagin  j  pdascaviku  anno  domini  CD°  cd°  lxxx0. 


239.  14.  Ápríl  1480.  á  Skarði. 

Þorleife  Björnsson  handleggr  Haldóri  ábóta  á  Helgafelli 
jörðina  Bjarnarfoss  í  Staðarkirkjusókn  klaustrinu  til  æfin- 
legrar  eignar,  og  kvittar  Þorleifr  um  andvirðið. 

J)  Utan  a  bréfinu  með  hendi  frá  16.  öld. 


254  HELGAFELLSKLAUSTR.  1480. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókaaafni  858.  4to?  bl.  131a — b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  með  ártali  1480  er  í  AM.  252.  4to,  bl. 
47;  AM.  430.  4to,  bls.  6,  og  AM.  Apogr.  1583. 

Kaupbrief  fyrir  Biarnarfosse. 

Þad  giorum  vier  Oddur  prestur  Þorleifsson.  Þordur 
Helgason.  Þorarinn  Stephansson  godum  monnum  kunnugtt 
med  þessu  voro  opnu  briefe  ad  vær  vorum  j  hia  sdum  og 
heyrdum  &  a  Skarde  a  skardzstrond  fostudaginn  næstan 
eptter  paskavijku  þa  lidid  var  fra  hingadburd  vorz  herra 
1480  *).  ord  og  handaband  þessara  manna  Herra  Halldorz 
abota  a  Helgafelli  af  einne  alfu  og  Þorleifs  Biornssonar  af 
annare.  ad  so  fyrir  skildu  ad  firneífndur  Þorleifur  Biorns- 
son  handlagde  adurskrifudum  abota  jordina  Biarnarfoss.  er 
liggur  j  Stadar  kirkiusokn  j  Stadarsueit  optnefndum  Hall- 
dore  Abota  og  klaustrinu  a  Helgafelli  til  æíinligrar  eignar 
med  ollum  þeim  gognum  og  giæduni  sem  greindri  jordu 
fylger  og  fylgtt  hefur  ad  fornu  og  nyiu.  medkiendist  og 
adurskrifadur  þorleifur  ad  hann  hefdi  fulla  og  alla  peninga 
vppborid  af  abotanum  Halldore  fyrir  greinda  jord  epter  þui 
sem  honum  vel  anægier  og  gaf  hann  kuittaii  og  akiæru- 
lausaii  vm  adurskrifad  jardarverd  fyrir  sier  og  olluin  sijn- 
um  epterkomendum.  Lofade  Þorleifur  ad  suara  lagaript- 
ingum  a  sagdri  jordu.  enn  abotinn  skilldi  hallda  til  laga. 

og  til  sanninda  hier  vm. 


240.  15.  Apríl  1480.  á  Skarði. 

Skiptabréf  eptir  Ólofu  Loptsdóttur  milli  Þorleifs  og  Einars 
Björnssonar. 

AM.  Fasc.  XVII,  ad  9,  frumritið  á,  skinni,  og  er  samanstungið  við 
skiptabréfið  eptir  Björn  Þorleifsson  frá  1467  (DI,  V,  Nr.  441).  Til  eru 
margar  pappírsafskriptir  af  þeesu  bréfi,  en  þær  eru  allar  ónýtar  úr  því 
frumbréfið  er  til,  og  ekki  til  annars  en  að  glepja  fyrir  og  villa,  oghafa 
margar  þeirra  rangt  ártal  bréfsins.  Ein,  sem  hefir  haft  ártalið  1477, 
hefir  leitt  Espólín  í  villu  um  dauðaár  Ólofar  ríku  (Arb.  II,  105). 

l)  Svo  ftgripin;  misskr.  í  858:  „148". 


1480.  SKIPTI  EPTIR  ÓLOFU  LOPTSDÓTTUR.  255 

Þat  giorvm  ver  oddr  petursson.  gisli  filippusson.  einar 
oddsson.  þorarin  aronsson.  finnr  petursson  oc  þordr  helgason 
godum  monnum  uiturlegt  med  þessv  woru  opnu  brefi  at  þa 
er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  iehsv  christi  CD.  cd. 
oc  Ixxx  óLra.  CDanudagin  næsta  firir  tiburcius  CDesso  vm 
vorit1).  ŒL  skarde  aa  skardstraund.  worum  ver  til  nefnder  af 
ærlegum  monnum  þorleifi  biörnnsyni  oc  einari  biörnsýne.  at 
skipta  oc  j  sundr  telia  alla  þa  peninga  kvika  oc  dauda. 
fasta  oc  læsa.  frida  oc  ofrida  er  þeim  hafde  til  erfda  fallit 
epter  hvstrv  olofv  loptzdottur  modr  sina  sem  gud  hennar 
s&l  hafi. 

Nv  saker  þess  at  fyrgreinder  brædr  þorleifur  oc  einar 
lofudu  huorr  firir  sic  med  fullu  handabandi  at  hafa  þat  oc 
hallda  firir  fullt  oc  logligt  eignarskipti  sem  ver  fyrr  nefnder 
menn  giordum  oc  skiptvm  þeirra  j  milli. 

Jn  primis  skiptum  ver  skarde  &  skardstraund  einare 
biðrnsyne  med  halfre  saurbæiar  fioru  oc  aullum  þeim  eyium 
sem  skarde  fylgia  firir  hundrad  hundrada.  þar  med  skiptvm 
[ver]  honum  ollum  þeim  eignvm  sem  þar  ero  med.  fra  tekit 
galltardalstungv.  Eeiknuduzt  þessar  eigner  .xxxx.  hundrada 
oc  cccc  hundrada.  med  þessum  eyium  er  til  woro  lagdar  til 
skardz.  ravdzeyiar  oc  hrvteyiar.  suidnur  oc  sudr  lavnd.  ase 
j  holltvm  oc  þeim  iordvm  er  þar  til  liggia.  hraungerdi.  xxx. 
hundrada.  liotastader  .xx.  hundrvdum.  uetleifshollt.  .xx. 
hundrudvm.  eyr  j  skoradal  .xvj.  hundrudum.  hreimstader  j 
nordrardal  .xvj.  hundrudum.  tuær  iarder  j  hnappadal  auluis- 
kross  oc  þuerfell  firir  cccc  oc  .xx.  reiknuduzt  þesser  pen- 
ingar  .cc.  hundrada  oc  .x.  hundrud  betur.  Hier  med  skipt- 
um  uer  einare  saurbæ  a  ravdasandi  oc  melanes.  mafaberg 
oc  hlidarhuamur.  kluka  oc  grauf.  stackar  oc  lambauatn. 
kirkivbol  j  kollzuik.  uazdalr.  geirseyr.  hamar  a  hiardarnesi. 
ccc  j  audnum.  illugastader  oc  half  eyr  j  kollafirdi.  galltargia 
oc  klavfastader.  reiknuduzt  þesser  peningar  er  sandi  fylgia. 
lxxx  hundrada  oc  .ccc.  hundrada.  Jtem  hlaut  einar  nordr  a 
straundum.    kamb  oc  ofeigsfiord.    kleifar    oc  auik.  finnboga- 


J)  Þ.  e.  10.  Apríl. 


256  SKIPTI  EPTIR  ÓLOFTJ  LOPTSDÓTTUÍt.  1480. 

stader.  kios  oc  narstvíjk.  kersuogr  oc  giðgr.  bær  oc  eyr. 
ingolfsfiordr  oc  hruteyiarstraund.  Reiknuduzt  þessar  iarder 
.c.  hundrada  oc  .xx.  cm  betur. 

Hlaut  þorleifur  biornsson  j  sinn  hlut  til  motz  uit  einar 
brodr  sinn  þessa  peninga. 

flatey  a  breidafirdi  med  styckis  oc  sandeyium.  reyk- 
eyium.  hrauneyium  oc  hergilsey  oc  ollum  flateyiar  lðndum 
oc  þar  til  suefneyiar  oc  galltardalstungu  firir  .c.  hundrada. 
COafahlid  oc  þær  iarder  er  þar  fylgia.  hris.  hollt.  oc  tunga. 
haufdi  oc  uik  oc  skerdingstader  firir  halft  annad  .c.  hundr- 
ada.  alftanes  oc  þær  iarder  er  þar  fylgia.  straumfiordr.  kalfa- 
lækr  oc  krossnes.  annastader  oc  uodalækur.  einifell  oc  .xxx. 
c.a  ueidurin  j  nordraa.  ij.  iarder  uestur  j  sandzhrepp  saud- 
lausdalr  oc  keflauik.  reiknazt  þessar  iarder  .cc.  hundrada 
oc  .xxxx.  c.a  betur.  siofarborg  j  skagafirdi  oc  þær  iarder  er 
þar  fylgia  med  firir  .cc.  hundrada  oc  x.  c.m  betur.  þessar 
iarder  med  brianslæk  a  bardastraund.  hrakstader  oc  hauka- 
berg.  litlu  hlid.  v.  c.d  j  uavllvnum.  cc  j  drapskeri.  halft 
þridia  .c.  j  hvammi  oc  tuttugu.  raudzdalr  oc  arnorstader. 
hlid  oc  þuera.  forsa  oc  uattarnes.  eyiarnar  huallatur.  þessar 
iarder  j  kroksfirdi.  skogar.  gillastader  oc  tunga.  bær.  holar 
oc  klettur.  tindar  oc  ingunnarstader.  ualshamar  oc  backi. 
brecka  oc  suarfholl.  reiknuduz  þessar  iarder  ccc.  oc  lxxx. 
c.a  betur.  kalladarnes  oc  þessar  iarder  med.  hamar  oc  suid- 
insuik.  skard  oc  sunddalr.  guddaler  oc  kluka.  bruara  oc 
eyrar.  kallbakur.  reik[n]azt  þessar  iarder  sem  nesi  fylgia  ,c. 
hundrada  oc  xx.  c.d  betur.  Hlaut  þorleifur  so  micil  lausa- 
goz.  v.  c.d  oc  .xx.  med  alftanesi  j  ollum  fridum  peningum 
at  auk  skulldanna.  oc  skylldi  þesser  peningar  standa  firir 
kirkiu  reikningi.  xiij.  e.a  med  mafahlid.  med  einv  kugilldi 
hia  sigmundi  þorsteinssyni  oc  tueimr  kugilldum  sudr  j 
hnappadal  a  auluiskrossi  landskyldar  kugilldi  oc  innstædv 
kugilldí.  Enn  med  flatey  oc  suefneyium.  einu  .c*.  f&tt  j 
.xxxx.  c.da  sex  kugilldi  med  iordunum  j  kroksfirdi.  oc  sex 
kugilldi  med  iordunum  hia  kalladarnesi  oc  halft  ix.da  c.  med 
galltardals  tungu  oc  eigr  kirkian  þar  sex  kugilldi  af. 

Enn  einar   biornson  j  sitt  hlutskipti   þetta  j  lausagozi. 


1480.  KEFLAVÍK.  257 

xix  kugilldi  oc  .xx.  heima  med  skardi  oc  halft  íimtanda  c. 
oc  xx.  er  kirkian  a  skardi  eigur.  oc  halft  ed  ixda  .c.  med 
daugurdarnesi  oc  eigur  kirkian  þar  af  sex  kugilldi.  oc  sex 
kugilldi  j  kroksíirdi.  sex  kvgilldi  med  iordunum  nordr  a 
straundum. 

Suo  oc  skiptum  uer  fyr  nefnder  menn  j  helminga  oll- 
um  þeim  peningum  sem  dauder  woro  a  skardi  innan  gatta. 
silfri  oc  tygium.  klædnate  oc  bordbunate.  sængarklædum  oc 
ollum  avdrum  ofridum  peningum  þeim  sem  innan  gatta 
woro.  woro  þa  epter  oreiknader.  xvij  hestar  er  þeir  villdv 
skipta  med  ser  sialíir. 

Og  til  sannenda  hier  vm  settvm  ver  fyrr  nefnder  menn 
vor  jnncigli  firir  þetta  bref  skrifat  aa  skardi  aa  skardz- 
straund  laugardaginn  næsta  epter  tiburcius  CDesso  et  ualeri- 
ani  aari  sem  fyrr  seger. 


241.  17.  Ápríl  1480.  á  Skarði. 

Þoeleifr  Björnsson  selr  Gísla  Filippussyni  jörðina  Keflavík 
á  Rauðasandi  til  fullrar  eignar  og  kvittar  um  andvirðið. 

AM.  Apogr.  1155,  að  því  er  virðist,  eptir  frumriti. 

Þat  giore  ek  þolleifur  bio(r)nzson  godum  monnum  vit- 
urligth  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  egh  hefi  selt  gisla 
fiiipussyne  jordina  keflavik  er  liggr  j  saurbæiar  kirkiusokn 
med  ollum  þeim  gognum  ogh  gædum  sem  greindre  iordu 
keflavik  fýlger  ogh  fylgth  hefur  ath  fornu  ogh  nýu  ogh  eg 
uard  fremzt  eigandi  ath  epter  modr  mina  olofu  lopztdottur. 
hefi  egh  fulla  peninga  ogh  alla  vppborit  i  adrgreint  jardar 
verd  suo  mier  vel  oanægir  ogh  i  kaup  okath  kom.  ogh  þui 
giore  egh  fyrgreindur  þolleifur  adrnefndan  gisla  orlungis 
kuit(t)an  ogh  dkærulaasan  um  adur  skrifat  jardar  uerd 
fýrir  mier  ogh  ollum  minum  logligum  erfingium.  Ogh  til 
saninda  hier  vm  sett(a)  eg  mith  insigli  fyrir  þetta  iardar- 
kaupsbref  er  giorth  var  a  skardi  aa  skardzstrond.  manu- 
dagin  næstan   fýrer  jons   CDessu   holabiskups  vm  uorit.    þa 

Dipl.  Isl.  VI.  B.  17 


258  TRANSSKRIPT.  1480. 

er  lidit  var  fra  hingatburd  vorss  hera  ihesu  christi  CD°.  cccc 
ogh  lxxx  ar. 


242.  25.  Apríi  1480.         á  lleynivöllum. 

Fjóeie  menn  transskribera  fjögur  bréf  um  Hvalsnes  á  Rosin- 
hvalanesi. 

AM.  Apogr.  Nr.  5607  „Ex  transscripto",  þ.  e.  frumtranaskriptinu 
sjálfu,  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna.  „Brefed  er  á  kálf- 
skinn,  med  tveimur  oskirum  jnsiglum,  og  tveimur  lansum  þveingium". 

Þath  gerum  vær  sigurdr  jonsson.  bryniolfur  jonsson. 
oddur  sigurdzson  ok  gudmundur  loptzson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefe  ath  vær  haufum  sied 
ok  yferlesit  ok  heýrt  yfer  lesin  open  bref  med  heilum  ok 
oskauddum  hangande  jnnsiglum  ok  suo  latande  ord  epter 
ord  sem  hier  seiger. 
[Hér  kemr: 

1.  Vitnisburðr  um  Hvalsnesjfrá  16.  Dec.  1435,  Dipl  Isl.  IV,  Nr. 
592; 

2.  Vitnisburðr  um  sama  frá  17.  Jan.  1436,    Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  593 

3.  Vitnisburðr  um  sama  fra  10.  Apr.   1436,   Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  595 

4.  Alþingisdómr  nm  sama  frá  30.  Júní  1436,  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  599] 
Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær   fyrnefndir   menn 

vor  jnnsigle  firir  þessi  transkriptarbref  er  skrifut  voru  d 
Reykholum  ox  Eeykianese  þridiudaginn  næsta  epter  jons- 
messo  holennsis  episcopi  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors 
herra  jesu  christi  CD.  cccc.  ok  lxxx  ddra. 


10.  Maí  1480.  í  í  Hjörsey. 

343,  27.  Júní  1481.  I  í  Hvammi. 

Helgi  Aronsson  selr  Guðína  Jónssyni  hálfa  jörðina  Hjórsey 
fyrir  jörðina  Skiphyl  í  Krossholtsþingum,  fyrir  sextán  hundr- 
uð  og  þar  til  átta  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXV,  10,  frumritið   &   skinni.    Af  fimm   innsiglum   eru 
nú  þrjú  fyrir  bréfinu. 


1480.  HJÖRSEYJARBRÉF  OG  SKIPHYL.  259 

Þat  giorum  uer  sigurdur  prestr  ionson.  jon  sigurdzson. 

þorgils  jonson.  grimr  aronson  ok  eilífr *)  godum 

monnum  uitrlegt  med  þessu  uoru  opnu  brefi.  aa  miduikudag- 
inn  næsta  fyrer  uppstigningardag.  þa  er  lidit  uar  fra  hinng- 
atburd  uors  heRa  jhesu  christi.  (D.  cccc.  ok  Ixxx  aRa  j  herseý 
fyrir  mýruin  eR  liggr  j  hraunhrepp  uorum  uær  j  hiaa  saum 
ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessarra  manna  gudina 
jonsonar  af  einne  hal(f)u  enn  helga  aronsonar  af  annaRe 
ath  suo  fyrer  skildu  ath  greindr  helgi  aronson  sellde  nefnd- 
um  gudina  jonsyni  fýr  nefnda  halfa  jord  herseý  til  frials 
forrædiss  ok  æfinligrar  eignar  undan  sier  ok  sinum  erfingi- 
um.  enn  undeR  adur  nefndan  gudina  jonson  hans  erfingia 
ok  epterkomendur.  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gedum. 
Rekum  ok  Renningum  uautnum  ok  ueidestaudum  teigum  ok 
taudum.  tollum  ok  tilgiofum  ok  aullum  þeim  eignum  ok 
ummerkium  er  opt  nefndri  halfri  jordu  fylgeR  ok  fýlgia 
hefer  att  ath  fornu  ok  nýu  ok  optnefndr  helgi  hefer  fremst 
eigande  ath  ordit  ath  aullu  tilteknu  enn  aungu  fra.  med 
aullu  þui  fie  sem  finnatz  kynne  j  iordu  ok  aa  nema  laug- 
leger  kenendr  yrde  til  ath  laugum.  hier  j  mote  gaf  opt- 
nefndr  gudine  jonson  tittnefndum  helga  aronson2)  .v.  hundr- 
ut  ok  xx  med  þeim  fridleika.  jordina  skiphýl  fyrer  .xvi. 
hundrut  er  liggr  j  hraunhrepp  aa  myrum  j  krossholltz  kirkiu 
sokn.  þar  til  fiaugr  malnýtu  kugillde  tuau  gelldfiarkugillde. 
iij  hundrut  j  aullum  peningum.  skylldu  gialldaz  ij  kyr  ok 
gelldfiar  hundrat  ath  næstum  fardaugum.  enn  allt  annat  ath 
audrum  fardaugum  þar  epter  komande.  under  batz  titt- 
nefndr  gndine  jonson  ath  suara  kirkiunnar  jnnstædu  ath 
halfu  ok  porcio  af  tittnefndri  jordu  herseý  upp  aa  xl  uetr 
þott  suo  leinge  hefde  oreiknad  uerit  ok  fyrnd  ox  kirkiunne 
þeiRe  sem  nu  uar.  skyllde  tittnefndr  helgi  aronson  suara 
laga  Riptingum  aa  þrattnefndri  jordu  horsey  enn  þrattnefnd- 
ur  gudine  jonson  hallda  til  laga. 

samþykté  adrnefndr  grimur  aronson  þennan  giorning  ok 


J)  eyða  í  frumbréfinu  fyrir  föðurnafni  Eilífs,    og  innBÍgli  hans  er  6- 
lesandi.    a)  Svo. 

17* 


260  NÚPUFELLSMÁL  OG  HNAPPSTAÐA.  1480. 

jardar  saulu  helga  aronsonar  brodur  sins  med  handabande. 
suo  ok  eigi  sidr  samþýckte  þrattnefndr  helge  aronson  þa 
saumu  jardarsaulu  eR  optnefndr  grimr  aronson  hafde  adr 
sellt  tittnefndum  gudina  jonsyne  þrattnefnda  half(a)  jord 
herseý. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uæR  fyrr  nefnder  menn 
uor  jnncigle  fyrer  þetta  jardar  kaupsbref  skrifat  j  huanime 
j  huamsueit  miduikudaginn  næsta  fyrer  petursmessu  ok  pals 
are  sidaR  enn  fyR  segeR. 


244.  12.  Maí  1480.  á  Hólum. 

Olafr  biskap  á  Hólum  lýsir  jarðirnar  Nupufell  og  Hnapp- 
staði  fallna  undir  heilaga  kirkju  og  hennar  formenn  sam- 
kvæmt  Eyrarlandsdómi  frá  7.  Júní  1479  (Nr.  202),  er  Árni 
Höskuldsson  hafði  rofið. 

AM.  Fasc.  XXV,    16,   frumrit  á  ekinni.    Innsiglið  er  dottið  frá.  — 
AM.  Apogr.  3274. 

vm  arne  hoskuldzson1). 

aliktan  vm  Nupufell  og  Hnappstade  ad  fallnar 

sie  vnder  Hoola  domkirkiu2). 

Vij  olaf  med  guds  nad  biskup  á  holvm  giorvm   godum 

monnum  viturligt  med  þess(v)  vorv  opnv  brefi  at  saker  þess 

at  arne  havskvldzson  hefur  rofit  þan  dom  ok  eigi  af  halldit 

sem  dæmdur  var  a  almenneligri  prestastefnv  a  eyrarlandi  j 

eyiaíirdi   af  tolf  prestvm    vegna    kirknanna    nvpvfellz    ok 

nappstodum  vm  þav  kirkivgoz    sem    þar    hafa  fallit  hofum 

vij  latit  beida  ok  krefia  kirkivgodzana  fyrir  badar  kirkivn- 

ar  j  hinn  sidasta   eindaga  ad  michaelsmesv  ok  eigi  feingit 

þvi  holldvm  vij  jardernar  badar  nupvfell  ok  nappstadi  falln- 

ar  vera  vndir  heilaga  kirkiv  ok  hennar  formenn   epter  þvi 

sem  dæmt  var  ok  at  avk  svo  mikit  lavsagooz    sem  kirkiv- 

goozin  erv   meir   enn   jardernar  eru  dyrar  til.    fyrirbiodvm 


*)   Utan  á  bréfinu  með  forni  hendi.    ■)    Utan  á  bréfinu    með  hendi 
frá  17.  öld. 


1480.  NÚPUFELLSMÁL  OG  HNAPPSTAÐA.  261 

vij  hvorivm  manne  at  hallda  þessar  fyr  skrifadar  jardir 
nupufell  ok  nappstadi  nema  med  vorv  leyfi  j  moti  retti 
heilagrar  kirkiv  ok  þeim  domi  sem  dande  menn  hafa  dæmt- 
skipum  vij  sira  klæng  einarsson  vndir  hlydne  at  lesa  þetta 
vort  bref  heima  a  nupvfelli  suo  allir  heyre  med  tveimur 
vottvm  j  fardogvm  nv  næst  er  kemur  svo  ok  logfesta  strax 
epter  fyr  nef(u)da  jord  nvpvfell  med  somum  vottvm  j  vorv 
vmbodi  vndir  heilaga  kirkiv  epter  þui  sem  logbok  vottar. 
Yilivm  vij  yduart  bref  vm  allt  þetta  fa  seinna  at  þer  hafit 
þessa  vora  skipan  trvliga  giort.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
settvm  vij  vort  jncigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var  a 
holvm  j  hialltadal  fostvdagin  næsta  epter  vppstigningardag 
anno  domini  (D°  cd°  octogesimo. 


245.  16.  Maí  1480.  á  Hólum. 

Olafr  biskup  lýsir  því,  að  hann  haldi  jarðirnar  Núpufell  og 
Hnappstaði  með  öllu  því  gózi,  er  þar  fylgi,  fallnar  undir 
heílaga  kirkju  og  hennar  formenn  samkvæmt  Eyrarlands- 
dómi  7.  júní  1479  (Nr.  202),  er  Árni  Höskuldsson  hafi  rofið, 
og  fyrirbýðr  hverjum  manni  hald  á  þessum  jörðum,  nema 
með  sínu  leyfi. 

AM.  Fasc.  XXV.  17,  frumrit  á  skinni.    Innsiglið  er  skorið  neðan  úr 
faldi  bréfsins.    AM.  Apogr.  3275. 

vm  arne  hoskuldzson1). 
Vij  olaf  med  gvds  nad  biskup  a  holvm  giorvm  godvm 
monnvm  viturligt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  at  saker  þess 
at  arne  havskvlldzson  hefur  rofit  þann  dom  ok  eigi  af  halldit 
sem  dæmdvr  var  a  almenneligri  prestastefnv  a  eyrarlandi  j 
eyiafirdi  af  xij  prestvm  vegna  kirknanna  nupvfellz  ok  hnapp- 
stada  vm-þav  kirkivgooz  sem  þar  hafa  fallit  hofvm  vij  latid 
beida  ok  krefia  kirkivgoozaua  [fyrir  badar2)  kirkiunar  j  hinn 
sidasta  eindaga  at  michae(l)ffmessv  ok  eigi  feingit.  þvi  holld- 

x)  TJtan  á  bréfinu   tvivegis   með   fornri    hendi;    á    seinna    staðnum 
stendr:  „arna".     2  [fyrir  bodit(?),  frbr. 


262  LUCIUREGLA.  1480. 

vm  vij  jardernar  badar  nvpvfell  ok  hnappstadi  fallna(r)  vera 
vndir  heilaga  kirkiv  ok  hénnar  formenn  epter  þvi  sem  dæmt 
var  ok  at  avck  svo  mickil  lausagooz  sem  kirkiv  gozin  erv 
meir  fallin  enn  jardernar  erv  dyrar  til.  fyrirbioodum  vij 
hvorivm  manne  at  hallda  þessar  fyr  skrifadar  jarder  nupv- 
fell  ok  nappstadi  nema  med  uorv  leyfi  j  moti  retti  heilagrar 
kirkiv  ok  þeim  domi  sem  dande  menn  hafa  dæmt.  skipvm 
vij  sira  geir  fvsason  vndir  hlydne  at  lesa  þetta  vort  bref 
heima  a  hnappstodvm  svo  allir  heyre  med  tveimur  vot(t)vm 
j  fardogvm  nv  næst  er  kemur  svo  ok  logfesta  strax  epter 
fyr  nefnda  jord  hnappstadi  med  somum  uot(t)vm  j  vorv 
vmbodi  vndir  heilaga  kirkiv  epter  þvi  sem  logbok  vottar. 
vilivm  vij  hafa  ydvart  bref  vm  allt  þetta  seinna  at  þer 
hafit  þessa  vora  skipan  trvliga  giort.  Ok  til  sanenda  her 
vm  heingium  vij  vort  jncigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var 
a  holum  j  hialltadal  þridivdagin  næsta  epter  vppstigningar- 
dag  anno  domini  (D°  cd°  octogesimo. 


246.  20.  Maí  1480.    í  Kaupmannahöfn  (?) 

Bkéf  Jakobs  bróður  Davíðssonar  til  Tideka  Bernharðssonar 
(Bernhardi)  og  reglubræðra  hans  af  Luciureglu  um  inntekn- 
ing  manna  í  regluna. 

Bisk.  2.  Fol.,  bls.  151,  skr.  c.  1693;  er  það  kopíubókin  frá  Hólum 
hin  lakari,  og  er  bréf  þetta  hér  svo  meinlega  afbakað.  að  eingin  tök 
eru  á  að  leiðrétta  það  til  hiítar,  og  er  það  því  hér  prentað  eius  og  það 
stendr  í  bókinni.  Lítr  út  fyrir,  að  frumrit  af  þessu  bréfi  hafi  verið  sent 
til  íslands  í  öndverðu  og  borizt  i  hendr  Ólafi  biskupi  á  Hólum,  og  hafi 
siðan  legið  þar  við  skjalasafn  stólsins.  Siðan  hefir  það  verið  fært  inn  í 
akjalabók  biskupsstólsins  með  öðrum  bréfum. 

Brief  Jacobs  Davidssonar  Daterad  Anno  M.  D.(!) 
Lxxx  med  Einu  br&kudu  Jnnsigle. 

Honestis  Deoque  devotis  personis  Tideco  Bernhardi  ac 
consortj  Suj  prædilectæ  Luciæ  Frater  Jacobus  Davidis  Gar- 
dianus  Hassilenus  in  Dej  filio  pax  continua  cum  Salute. 
omnium    salvatoris     clementia     eiusque    Vicarij  in    eodem 


1480.  LQCIUREGLA.  -  HNAPPSTAÐAMÁL.  263 

Sanctissimi  Sixti  scilicet  Pate1)  Qvarti.  nec  non  vestræ  de- 
votionis  affectu  exigente.  qvod  dum  ad  ordinem  nostrum 
diligitis  vos  Speciales  benefactores  ad  amicos  ordinis  nostræ1) 
ad  omnia  snffragia  fratrem  Micj  commisserem  fænore  tenes. 
pro  qvanta  mihi  ex  alto  datur.  recipio  personam  vobis  prati- 
cipalidem1)  bonorum  omni  concedens  tam  post  mortem  qvam 
vita  proprios  die  noctuque  i(n)  missis  vicibus.  Jeiuniis.  ora- 
tionibus.  prædicationibus.  Laboribus.  ac  aliis  piis  exersitijs1) 
operarj  dignabitur.  filius  virginis  benedictionis  super  addens 
in  Specialj  ut  dum  obitus  vestrj  fuerint.  cum  Christo  d  Deo 
natj  idem  ofíiciis  fiet  pro  vobis  qvoque  fratribus  nostris 
defunctis  fierj  est  consvetus. 

Datum  Haffi  anno  Dominj  M.  CD.  Lxxx  in  Vigilia  [feste 
Pendedesis2)  Gardianatus  officii  sub  Sigillo. 


m.  30.  Maí  1480.  í  Felli. 

Gteir  prestr  Vigfússon  vottar,  að  hann  hafi  lesið  bréf  Ólafs 
biskups  (Nr.  245)  á  Hnappstöðum  í  Eystrum-Fljótum  eptir 
boði  biskups,   og  síðan  lögfest  jörðina  undir  heilaga  kirkju. 

AM.  Fasc.  XXV,  18,  frumritið  á  skinni   með   nokkuð  brákuðu  inn- 
sigli  fyrir.  —  AM.  Apogr.  3272. 

vm  napstadæ. 
uitnisburdur  um  hnapstadi3). 
Þat  giore  ek  geir  prestur  vigfusson  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  minv  opnv  brefi  at  ek  hefer  lesit  mins 
herra  biskupsins  opit  bref  vnder  hans  hanganda  jnsigli  ox 
faustvdagin  j  fardaugvm  nv  næst  er  var.  heima  oo,  hnapp- 
stavdvm  j  eýstrvm  fliotum  epter  þui  þat  þar  vm  giort  vt- 
visar  ok  hann  hefer  mik  tilskipat  med  ollum  þeim  greinvm 
sem  þar  vt  j  standa.  svo  ok  lavgfesta  ek  strax  vpp  ocl  stad- 
in  fyr  greinda  jord  hnappstadi  epter  mins  herra   biskupsins 

*)   Svo.    2)  [r. :   festi  pentecostes.    »)   Utan   á  bréfinu  með  gamalli 
hendi. 


264  TRANSSKRIPT.  1480. 

vmbodi  vnder  heilaga  kirkiv  ok  hennar  formenn  epter  þui 
sem  laugbok  vottar  fyrir  tveimur  vottum  magnvse  hallzsyne 
ok  brandi  palsyne.  Ok  til  sannenda  hier  vm  setta  ek  mitt 
jnsigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  felli  j  slettahlid  aa 
þridiudagin  næsta  epter  de  trinitate.  anno  domini  CO°  cd° 
octogessimo. 


248.  13.  Júní  1480.  í  Miklabæ. 

Tbanbbkbipt  af  bréfum  um  Miklabæjarmál. 

Bisk.  3.  Fol.,  bls.  494  &  500,  bréfabók  fráHólum,  skr.  1641— 42.  — 
AM.  Apogr.  3593,  méð  hendi  Páls  Hákonarsonar. 

Brieff  vm  mykla  Bæ  j  Blonduhhjd  j  skagafijrdi. 
Þad  giorum  wær  Andries  Ormsson.  Arne  Eijnarsson. 
Olafur  Jonsson.  og  Gudmundur  Jwarsson.  godum  monnum 
witurligt  med  þessu  woru  Briefui  ad  wier  sdum  og  yffer- 
l&sum.  og  einvirdiliga  skodudum  opirl  brief.  med  heilum  og 
hangundum  jnsiglum.  so  ldtanda  ord  epter  ord  sem  hier 
seiger.     [Hér  kemr: 

1.  Bréf  frá  22.  Júní  1476,  Nr.  77  að  framan. 

2.  Bréf  frá  17.  Febr.  1476,  DI,  V,  Nr.  724. 

3.  Bréf  frá  14.  Febr.  1476,  með  niðrlagi  af  bréfi  9.  Apr.  1476.    DI, 
V,  Nr.  723. 

4.  Bréf  frá  13.  Dec.  1479,  Nr.  230  að  framan]. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settum  wær  fyrr  nefnder  menn 
wor  Jnsigli  fyrer  þessi  Transskrifftar  Brief  er  skrifud  voru 
a  myklabæ  j  skagafyrdi  j  Blonduhlijd.  þridiudaginn  næsta 
fyrer  Botolffsmessu.  þa  er  lidid  war  fra  hingadburd  wors 
herra  Jesu  Christi  CTD.  cccc.  og  attatýger  aara. 


249.  14.  Júní  1480.  í  Miklabæ. 

Teansskeipt  af  bréfum  um  Miklabæjarmál. 

Bisk.  3.  Fol.,  bls.  258  &  261,  bréfabók  frá  fíólum,  skr.  1641—42. 


1480.  AUÐUNARSTAÐIR  OG  BÓLSTAÐARHLÍÐ.  265 

Þad  giorum  vier  Andres  Ormsson.  Arni  Einarsson.  Olaf- 
ur  Jonsson  og  Gudmundur  Jvarsson  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þésau  voru  Brefi  ad  vier  saum  og  yferl&sum  og 
einvirdiliga  skodudum  opin  bref  med  heilum  og  bangandum 
innsiglum  so  latandi  ord  epter  ord  sem  hier  seiger.  [Hér  kemr: 

1.  Bréf  frá  27.  Okt.  1474,  Dipl.  IbI.  V,  Nr.  680; 

2.  Bréf  frá  28.  Okt.  1474,  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  681; 

3.  Bréf  frá  16.  Marts  1475,  Dipl.  Isl.  V,  Nr,  691]. 

Og  til  sanninda  hier  (vm)  settum  vier  fyrr  nefnder 
menn  vor  jnnsigle  fýrer  þesse  transskriptar  Bref.  er  skrifud 
voru  a  Miklabæ  j  Skagafíjrdi  j  Blonduhhjd  midvijkudægin 
næsta  fyrer  Botolfsmessu.  þa  er  lidid  var  fra  hingadburd 
vors  herra  Jesu  christi  þusund  fiogur  hundrud  og  atta- 
tiger  &ra. 


250  16.  Júní  1480.  í  á  Reykhólum. 

23.  Júní  1481.  {  í  Flatey. 

Gtunnar  Jónsson  fær  Ingveldi  Helgadóttur  jörðina  Auðunar- 
staði  í  Víðidal  til  meðferðar,  og  skyldi  hún  standa  fyrir  pening- 
um  þeim,  er  Kristín  Þorsteinsdóttir  átti  undir  Lopti  Orms- 
syni,  og  hafði  feiugið  Ingveldi  til  fullrar  eignar,  en  Ból- 
staðarhlíð  fær  hann  Ingveldi  til  fullrar  eignar,  svo  framt  sú 
jörð  yrði  eign  Stepháns  Loptssonar,  dóttursonar  Gunnars. 

AM.  Fasc.  XXV,  15,  transskript  á  skinni  frá  11.  Aug.  1495. 

bref  gvnars  jonsonar  og  jngueldar  helgadottur. 

Vitnizburduf  vm  Audunarstadi  og  Bolstadahlíj'd1). 

Þath  giorum  vær  einar  brandzson.  haílidi  skulason.  ok 
hauardr  tumason.  godum  monnum  kunigth  med  þessu  voru 
opnv  brefi.  ad  þar  vorum  vær  j  hia.  saum  ok  heýrdum  ool 
ord  ok  handaband  þessara  manna.  gunars  jonssonar  af  einne 
alfu.  enn  jnguelldar  helgadottur  af  annari  ad  suo  fyrir 
skildu.    ad  fyr  nefndur    gunnar    jonsson    feck  adr  nefndri 


*)  Utan  á  bréfinu   með   tveim   höndum  frá   17.  öld,  eða  jafnvel  16. 
öld  fyrri  línan. 


266  AUÐUNARSTAÐIR  OG  BÓLSTAÐABHLÍÐ.  1480. 

jnguelldi  helgadottur  jordina  audunarstadi  til  medferdar  er 
liggur  j  vididal  j  asgeirsoxr  kirkiu  sokn  til  allz  abata  þar 
til  sem  hun  íienge  þa  peninga  sem  kristin  þorsteinsdotter 
moder  hennar  atti  vnder  lopti  heitnvm  ormsýne.  enn  kristin 
moder  adr  greindrar  jnguelldar  hafdi  feingit  henne  til  fullr- 
ar  eignar  ok  logligrar  epterkæru.  hier  med  handlagde  opt- 
nefndur  gunnar  jonson.  þrattnefndri  jnguelldi  helgadottur  j 
þessu  þeirra  handabandi.  oss  fyr  nefndum  monnum  nær  ver- 
andum  jordina  bolstadarhlid  j  suartdardal.  henne  til  fullrar 
eignar  j  fyr  greinda  skulld  ok  Reikningsskap.  suo  framar- 
lega  sem  þessi  fyr  greind  jord  ýrde  fullkomin  eign  stefans 
lopztsonar  erfingia  loptz  heitins.  enn  dottursonar  þrattnefndz 
gunnars.  enn  tidtnefndur  gunnar  jonsson  hafdi  þa  hans  vm- 
bod  ad  logum.  for  þessi  giorningur  fram  a  Beýkholum  da 
Reykianesi  faustudagin  næsta  fyrir  botolfsmesso.  þa  er  lidit 
var  fra  kristburd  þusund  fiogur  hundrut  ok  attatiger  ara. 
Ok  til  saninda  hier  vm  settum  vær  adr  nefnder  menn  vor 
jncigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifad  var  j  flateý  a  breidafirdi 
da  laugardagin  fyrir  jonsmessu  baptista  ari  sidar  enn  fyr 
seiger. 


251.  17.  Júní  1480.  á  Efólimi. 

Transskript  af  Núpufellsdómi. 

AM.  Faec.  XXIV,  2,  frumritað  tranBskript  á  skinni.    Af  4   innsigl- 
um  er  eitt  dottið  frá. 

Þath  giorum  uier  sira  ketell  grimolfsson.  andres  ions- 
son.  gvdmundr  jonsson  ok  olafur  klængsson  prestar  godvm 
monnum  uiturligth  med  þessv  voru  opnv  brefi  ath  uier  sa- 
um  ok  ýferlasvm  opith  bref  med  heilum  ok  oskoddvm 
hangandum  inciglum  svo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier 
efter  skrifath  Stendr.  [Hér  kemr  dómr  um  kirkjugózin  í  Núpufelli 
og  á  Hnappstöðum  frá  7.  Júní  1479,  Nr.  202  að  framan]. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uier  fýr  nefnder  prest- 
ar  vor  incigli  firir  þetta  transkriftarbref  er   skrifat  var  da 


1480.  SKINNÞÚFUBRÉF.  267 

holum  j  hialltadal  in  die  botholfui  abbatis.  anno  domini.  CD°. 
cd.  lxxx. 


252.  18.  Júní  1480.  á  Sjávarborg. 

Runólfe  Guðmundsson  selr  Símoni  Pálssyni  jörðina    Skinn- 
þúfu  í  Glaumbæjarþingum  fyrir  tuttugu   hundruð  í  lausafé. 

AM.  Apogr.  3592,  að  því  er  virðist,  eptir  frumriti. 

Þadh  geýrum  vid  arne  þorarensson  ok  sigurdur  ionson 
godum  monnum  vitu(r)ligt  med  þessu  okkru  opnu  brefe  ad 
þar  vorum  vid  i  hia  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handa- 
band  þessara  manna  runols  gudmunssonar  af  eirne  alfu  ok 
simunar  palssonar  af  annare  ad  sua  firer  skildu  ad  fýr- 
nefndr  runolbr  sellde  adrgreindum  simune  iordena  er  sua 
heiter  skinþufa  er  liggur  i  skagafirde  i  glaumbæar  kyrkiu- 
sokn  til  fulrar  eignar  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum 
sem  greindre  iordu  filger  ok  fýlt  hefur  ad  fornu  ok  nýu  ok 
hann  vard  fremst  eigande  ad.  skýllde  titt  nefndr  simun  gefa 
adr  greindum  runulbe  vid  fyrnefndre  iordu  xx.  hundrud  i 
fridum  peningum  ok  friduirdum.  skýlde  simun  hallda  iord- 
une  til  laga  en  þrattnefndr  runolbur  suara  lagariftingu.  for 
þesse  gerningur  fram  aa  siofuarborg  i  skágafirde  sunnudag- 
in  næsta  firer  ionsmessu  babtista  þa  lidit  var  fra  hingad- 
burd  vors  herra  ihesu  kristi.  C0°  cccc  lxxx.  Ok  til  saninda 
hier  vm  settum  vid  fir  skrifader  menn  vor  insigli  firer  þetta 
iardarkaups  bref  er  gertt  var  i  sama  stad  dege  ok  are  sem 
fir  seiger. 


253.  18.  Júní  1480.    í  Saurbæ  á  Rauðasandi. 

Bjaeki  Þórarinsson  kvittar  séra  Jón  Gíslason  fyrir  andvirði 
Hrauns  í  Dýrafirði. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  7,  transskript  á  skinni  1504. 

Þad  giori  eg  biarni  þorarinsson  godvm  monnum  kvnn- 


268  KVITTUNARBRÉF.   -  STAFHOLT.  1480. 

igt  med  þessv  minv  opnv  breíi  ath  eg  medkennmz  ath  eg 
hefi  suo  marga  peninga  upp  borit  af  sera  joni  gislasyni  fyr- 
ir  jordina  hravn  er  ligur  j  kelldudal  i  dýrafirdi  sem  mier 
vel  anæger  upp  a  mina  vegna  og  minar  konu  vegna  og 
þui  giorer  eg  fyrgreindan  sera  jon  ollvngis  kuittan  og  a- 
kiærvlavsan  vm  adr  greinda  jord  fyrir  mier  og  avllum  min- 
um  rettum  eptter  komendum.  Og  til  sanninda  hier  vm  setta 
eg  mitt  jncigli  fyrir  þetta  kuittunarbref  skrifat  j  saurbæ  a 
raudasandi  svnnudagin  næsta  fyrir  jonsmessv  baptista  þa 
lidit  var  fra  hingatbvrd  wors  herra  jesv  christi  CD.°  cccc. 
og  atta  tiger  ara. 


254.  [1480]. 

Máldagi  Stafholtskirkju  í  Stafholtstungum. 

Landabókasafn  108.  4to}  bls.  448—449  (máldagasafn  séra  Jóns  Hal- 
dórssonar  í  Hítardal;  þetta  er  þó  ekki  með  haus  hondi,  heldr  þeirri 
hendinni,  sem  mun  vera  Finns  biskups  i  föðurgarði).   Sbr.  DI,  I,  Nr.  28. 

Stafhollts  kýrkiu  gamall  Maldage. 

[Steirn  prestur  ÞorvaUdsson1)  sette  fyrst  Beneficium 
Staf  hollt  og  gaf  til  kyrkiunnar  sem  þesse  Maldage  inne- 
helldur  og  giðrde-  sialfur  þennann  Mdldaga. 

Jtem  þd  ld  Hiardarhollt  med  sinne  sokn  under  Staf- 
hollt  allt  til  þess  ad  biskup  Thprlakur  sette  kyrkiu  i  Hiard- 
arhollte  og  þessa  bæe  þar  til.  Vijdelæk.  Eijnufell.  Hðll. 
Lækiarkot.  Spöamýre.  Steinar.  Lundur.  Kadalstader  og 
Backakot. 

Kyrkiaii  j  Stafhollte  d  heimaland  allt  med  gðgnum  og 
giædum.  Þessar  jarder  i  heimalande.  Svarfhöl.  Biargastein. 
Hofstadi.  Sköga.  Laxhollt.  Eingenes  d  Strðndum  og  Reka 
med.  afriett  j  Vesturdrdal.  middalsmula.  biarnardal  allann 
firir  framan  mælefellsgil.  afriett  i  bodzbiargardal2).  Hrijsey 
d  Roduvatne.  Ey  vid  Hvijtd  sem  Þverarþijng  stendur  j. 
Þræley  sudur  frd  Bilshðmrum.    Selfðr  d  Þverdrdal  upp  frd 

J)  [Svo.    2)  „forte  Hrobiargardal"  á  spázíu. 


1480.  STAFHOLT.  2  69 

Kvijum.  þrift  hlute  veidar  i  þverft.  enn  feriubacka  kirkia 
fiordungQ  kerveide  i  laxfosse  i  nordurd.  sem  kallad  er 
Niculasskier. 

Jtem  Skogarhollt  i  Skardstungu  þad  kallad  (er)  Kyrkiu- 
hollt  og  kyrckiutiiunder  af  xiiij  bæum  og  xx. 

J  Hiardarhollte.  j  Skarde.  j  Eskhollti  skal  hafa  heima- 
tijund.  Enn  ur  Galltarhollti  skal  giallda  vj  aura  voru  & 
hveriu  <ire. 


255.  27.  Júní  1480.  á  prestastefnu. 

Dóme  sex  presta,  útnefndr  á  prestastefnu  af  Magnúsi  bisk- 
upi  Eyjólfssyni,  um  máldaga  og  bréf  Hjarðarholtskirkju  og 
Stafholtskirkju  í  Stafholtstungum. 

Landsbókaaafn  101.  4to,  bls.  366—367,  með  hendi  séra  Jóns  Hal- 
dórssonar  í  Hítardai :  „NB  Guðmundur  sálugi  Árnason,  skýr  ogskynsamur 
maður,  sem  leingi  var  lögréttumaður  í  Þverárþingi,  vottar  með  sinni 
handskript,  að  Deildartungu  Anno  1666  d.  22.  Martij,  að  þessi  dómur 
hafi  þá  hjá  sér  verið". 

Um  máldaga  dómur  í  millum  Hjarðarholts 
og  Stafholts  kirkna,  Magnúsar  biskups. 
Anno  1480. 
Öllum  mönnum,  sem  þetta  bréf  sjá  eður  heyra  senda 
Þorbjórn  prestur  Ámundason,  Pétur  Þórðarson,  Arni  Þor- 
steinsson,  Eafn  Gilsson,  Sveinn  Jónsson  og  Jón  Þorsteins- 
son  prestar  Skálholtsbiskupsdæmis  kveð.ju  guðs  og  sína  kunn- 
ugt  gerandi  með  þessu  voru  opnu  bréfi,  að  þá  liðið  var  frá 
hingaðburð  vors  herra  Jesu  Christi  1480  ára  vorum  vér  í 
dóm  nefndir  af  virðuglegum  herra  og  andlegum  föður  Magn- 
úsi  með  guðs  náð  biskupi  í  Skálholti  á  þriðjudaginn  næstan 
fyrir  Pétursmessu  og  Páls  á  almennilegri  prestastefnu  að 
skoða,  rannsaka  og  dæma  um  þau  bréf,  er  lágu  fyrirkirkj- 
unum  Stafholts  og  Hjarðarholts,  hvorrar  skilríki  skjallegri 
væri,  um  þá  fimm  bæi,  er  ýmsar  kirkjurnar  höfðu  tíundir 
af  tekið,  Stafholtskirkja  og  Hjarðarholtskirkja,  er  svo  heita 
Steinar,  Lundar,  Kaðalstaðir,  Bakki  og  Einifell.     Nú   sakir 


270  STAPHOLT.  1480. 

þess,  að  Hjarðarholtskirkja  hafði  fyrir  sér  gamlan  máldaga, 
er  sancte  Thorlákur  hafði  gera  látið,  og  þar  til  styrkingar- 
bréf  biskups  Jóns  kranba1),  góðrar  minningar,  Skálholts- 
biskupsdæmis,  og  þriggja  annarra  biskupa,  er  styrktu  og 
staðfestu  þennan  sama  máldaga  og  bréf  með  sínum  bréfum. 

1  annarri  grein  kom  þar  fram  bréf  biskups  Matthesar2), 
er  þá  var  lénsbiskup  heilagrar  Skálholtskirkju.  Kom  þar  og 
fram  officialsbréf  ábóta  Steinmóðar,  er  dæma  hafði  látið 
Stafholltskirkju  til  halds,  þar  til  eignarbiskup  kæmi  tíl,  og 
gerði  aðra  skikkun  á  eður  lagaveg  um  áðurgreinda  bæi 
og  tíundir  af  þeim.  Því  dæmdum  vær  fyrrnefndir  prestar 
öll  þau  bréf,  sem  Stafholtskirkja  hefði  að  halda,  öldungis 
ónýt  og  aungva  makt  hafa.  En  Hjarðarholtskirkju  máldaga 
og  bréf  gerðum  vér  stauðug3)  og  óbrigðuleg  eptir  öllum.  grein- 
um  og  articulis,  sem  þar  út  í  stendur. 

Jtem  í  þriðju  grein  kom  þar  fram  transcriptarbréf  út 
af  bréfi  biskups  Jóns  Stephánssonar,  er  var  eiginbiskup  í 
Skálholti,  svo  látandi,  að  hann  skipaði  aptur  tíundir  af  opt- 
skrifuðum  jörðum  til  Hjarðarholtskirkju.  Var  fyrir  það  skrif- 
aður  ábóti  Haldór  og  síra  Finnur  Magnússon.  Þvi  dæmd- 
um  vér  optskrifaðir  menn  síra  Finn  skyldugan  að  sverja 
eptir  sínu  innsigli  eptir  því  sem  transcriptarbréfið  útvísar. 
Að  unnum  eiðnum  dæmdum  vér  síra  Odd  Pétursson  skyld- 
ugan  að  gjalda  kirkjunni  í  Hjarðarholti  slíkar  tíundir  og 
lýsitolla,  presttíundir  og  kirkjutíundir,  slíkar  sem  fallið 
hefði  siðan  hann  tók  Staf  holts  stað,  en  ef  síra  Finnur  sværi 
ekki,  þá  skyldi  síra  Oddur  kvittur  við  Hjarðarholtskirkju 
um  þær  tíundir,  sem  hann  hefði  meðtekið  þar  til. 

Samþykti  þennan  vorn  dóm  með  oss  virðuglegur  herra 
og  andalegur  faðir  herra  Magnús  með  guðs  náð  biskup  í 
Skálholti. 

Og  til  sanninda  hér  um. 


*)    „mun   eiga   að   lesast   krabba,    sem   var   auknefni   Jóns  biskups 
Stephánssonar"  (séra  Jón  á  spázíu).    2)  Þ.  e.  Mattheusar.  8)  standug.  hdr. 


1480.  VÍGSMÁL.  271 

256.  30.  Júní  1480.  á  Öxarárþingi. 

Tylftabdómr  útnefndr  á  Öxarárþingi  af  Hrafni  lögmanni 
Brandssyni  nm  vígsmál  Þorsteins  Finnssonar,  er  í  hel  hafði 
slegið  Ingimund  (Önnnd)  Jónsson. 

Dómabók,  sem  átt  hefir  Jón  Hákonarson  á  Vatnshorni  (d.  1748),  skr. 
c.  1608  (=a).  —  AM.  211c  4to,  bls.  171—72,  skr.  c.  1700  (ártal  hér 
1530!  os  6);  dálítið  önnur  röð  á  nöfnum  dómsmanna,  felt  niðr  sumt  og 
vikið  við  mörgu. 

Domur  vm  viglysing. 

Þat  öiaurum  vær  Oddur  petursson1).  Gunnar  Jonsson. 
Steffan  Þorarinsson.  Gudmundr  Stephansson.  Bessi  kolla- 
son.  Ketill  teitsson.  olafur  þoruardzson2).  Jon  Þorsteinsson. 
olafur  sueirnsson.  þordur  audunar8)son.  þorualldur  jonsson 
og  þorleifur4)  Gunnsteinsson.  Godum  monnum  viturligt  med 
þessu  voru  opnu  brefi  ad  [uær  medkiennvnst.  þa  er  lidit 
var  fra  hingad  Burd  vors  herra  Jhesu  christi  þushund  og 
iiijc  og  lxxx  ar5)  da  faustudæginn  næstaii  eptir  pieturs  messo 
og  pals.  a  almenniligu  avxararþingi.  vorum  vær  j  dom  nefnd- 
ir  af  ærlegum  manni  Hrafni  Brandzsyni.  laugmanni  nordan 
og  vestan  ox  Jslandi.  ad  skoda  og  dæma  vm  þa  viglysing 
sem  þar  kom  fram  og  adur  hafdi  suarit6)  verit.  at  Þor- 
steinn  Finnsson7)  hafdi  oforsyniu  j  hel  sleigit  Jngimund8) 
Jonsson.  Suo  og  eigi  sijdur  vm  vigsbætur  huorsu  hafar 
vera  skylldu.  Epter  fyrnefndaii  Jngimund  Jonsson.  og  enn 
hier  til  huort  vegandinn  skylldi  vera  feriandi  edur  eij. 

J  fyrstum  dæmdum  (vær)  viglysingina  laugliga  j  allan 
mata.  Enn  hæd  oa  vigsbotum  dæmdum  vier  xx  hundrud. 
med  suo  ordnum  saulum  og  fridleika.  sem  hier  eptir  skrifad 
stendur. 

Nu  fyrstu  saul  jnnaii  manadar  heim(a)  j  Bæ  j  Borgar- 
firdi.  þriu  hundrud  med  suo  ordnum  fridleika  [sem  hier  er 
effter  skrifad9).  j  huoriu  sem  golldit  væri. 


*)  b;  prestur  a(!)  2)  þorarensson,  b.  8)  gudnason,  b.  4)  þorlakur, 
b.  6)  [arum  effter  gudz  burd  1530  (!),  b.  6)  Buarefi,  b.  ')  Jonsson,  a 
(hér).    8)  Aunund,  a  (hér).    9)  [b.  v.  b. 


272  VÍGSMÁL.  1480. 

viij  shjkur  klædis  fyrer  hundrad.  edur1)  ij  aurar  silfurs 
fyrer  hundrad  smidat  edur  osmidat, 

tuær  vodir  fyrer  hundrad. 

xuiij  íiordungar  miols  fyrer  jc. 

Tiu  stikur  liereptz  fyrer  jc.  tueggia  alna  breitt. 

hundrad  jarns  fyrer  jc.  Eda  adra  peninga  þessum  jafn- 
goda. 

afhendi  pietri  jonssyni  þessi  fyrskrifud  þriu  hundrud 
edur  hans  laugligum  vmbodzmanni.  Enn  ef  [sa  er  þar 
einginn2).  skiliest  uid  med  Eiettu  þar  heima  j  gardinn  med 
tueimur  vottum. 

Aunnur  saul  j  haust  heima  j  liarskogum  ox  heimili  finz 
pieturssonar  ijc3). 

[þri(di)u  at  uori  fimm  hundrud4). 

fiordu  at  audru  hausti  fimm  hundrud.  allt  med  sama 
fridleika  og  enu  fyrstu  og  gialldist  aull  heima  j  liaskogum  j 
fullum  aurum.  Nu  sakir  þtss  ad  þad  syndist  þar  ad  grid  voru 
selld  af  laugligum  Erfingia  og  j  Borgan  geingit  vm  vigfsbætur. 
og  þui  dæmdum  vier  þennaii  sama  mann.  þorstein  finnzson6). 
laugliga  feriandi  til  mins  herra  kongsins  nada. 

Og  til  sanninda  hier  (vm)  setium  vier  fyrnefndir  doms- 
menn  vor  jnnsigli  fyrer  þetta  domsbref  skrijfad  j  sama  stad 
og  are  deigi  sijdar  enn  fyrr  seigir. 


257.  1.  Júlí  1480.  á  Öxarárþingi. 

Hrafn  lögmaðr  Brandsson  samþykkir  alþingisdóm  um  vígs- 
mál  Þorsteins  Finnssonar,  er  í  hel  hafði  slegið  Ingimund 
(Önund)  Jónsson  (Nr.  256). 

Dómabók,  sem  átt   hefir   Jón  Hákonarson  á  Vatnshorni  (d.  1748),  í 
4to,  skr.  c.  1608. 


*)  og,  b.  2)  [hann  er  þar  erj,  b.  8)  7c,  b.  4)  [Enn  iijc  huadrud 
ad  vore,  b.  R)  Þorateinn  Finmson  (ekki  Jónsson)  mun  vera  hér  hið 
rétta;  Þorsteinn  hefir  verið  sonr  Finns  Pétrssonar  í  Ljáskógum,  og  bróð- 
ir  Arnórs,  Ingimundar  og  Guðmundar  íöður  Daða.  En  Ingimundr  (eða 
Önundr),   sem  veginn  var,  hefir  verið  bróðir  Pétw  Jónssonar  í  Bæ. 


1480.  VÍGSMÁL.  —  GTlÐMUNDARMÁL.  273 

Þad  öiori  eg  Hrafn  Brandzson  Laugman  nordan  og 
vestan  oa  Jslandi.  Godum  monnura  viturligt  med  þessu 
minu  opnu  brefi  ad  eg  medkiennvnst  ad  echefi  samþykt  þenn- 
an  sama  dom  sem  hier  er  medfestur  þessu  minu  brefi  staud- 
ugaii  og  laugligan  med  aullum  sinum  areinum  og  Articulis 
sem  hann  vtvijsar.  Og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt 
jnnsigli  fyrer  þetta  mitt  samþycktarbref.  £>  skrifad  uar  cd 
þingvelli  at  Auxardd  laugardæginn  næsta  eptir  pieturs  messo 
og  pals  þa  er  lidit  var  fra  hingatBurd  vors  herra  jhesu 
christi  (D.  cccc.  og  lxxx  ara. 


258.  1.  Júlí  1480.  á  Öxarárþingi. 

Skipti  á  peningum  Guðmundar  Arasonar  á  Réykhólum,  gerð 
á  alþingi  samkvæmt  skipunarbréfi  Kristjáns  konungs  hins 
fyrsta  sendu  til  íslands  með  Bjarna  Þórarinssyni,  og  þykir 
konungi  þeir  peningar,  er  Björn  Þorleifsson  og  hústrú  Ólof 
keyptu  af  þessu  fé,  hafa  verið  meira  verðir  en  þeir  hafi 
verið  keyptir,  og  hafi  verið  óréttilega  fyrir  sig  flutt  um  þetta 
peningakaup. 

JSig.  308.  8V0,  með  hendi  séra  Ásgeirs  BjarnaBonar  1773. 

Skipta  Bref  aa  peningum  Gudmundar  Arasonar 
epter  kongsins  Skipan. 
Þad  giorum  vier  Olafur  med  Guds  naad  Biskup  a  fyol- 
um.  Brodir  Steinmodur  aböte  i  Videy.  Broder  fyalldor  abote 
d  fyelgafelle.  Doctor  Hans  Sudurmann.  Ejolfur  Einarsson 
lðgmann  firir  sunnan  og  austan  cl  Jslandi.  Rafn  Brandsson 
logmann  firir  nordan  og  vestan  d  Jslandi.  Þorsteinn  Arna- 
son.  Oddur  Petursson.  fyalldor  ^dkonarson.  Ejolfur  (^iallta- 
son.  Nichulas  Gunnarson  og  Stephan  Þorarinsson  lógriettu- 
menn  godum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  brefe. 
ad  vær  hofum  skodad  þad  Bref  sem  vor  nadugi  í^erra  kong 
Kristian  sendi  hingad  til  landsins  med  Biarna  Þorarinssyne 
svo  latandi  ad  minn  ^erra  kongurenn  skipadi  Magnuse 
Biskup  i  Skalhollte  og  Didrich  Pining  í^irdstiöra  yfer  Js- 
landi  ad  kalla  til  med  sier  xij  Jslendska  menn  til  ad  reikna 

Dipl.  Isl.  VI.  b.  18 


274  GUÐMUNDARMÁL.  1480. 

yfir  og  sundur  skiffta  i  iij  Deil1)  allt  þad  gots  og  peninga 
fasta  og  lausa  sem  Gudmundur  heitenn  Arason  hafde  dtt 
og  forbroted.  og  Biorn  Þorleifsson  og  fyustru  Olöf.  sem  gud 
þeirra  sdl  hafe.  haufdu  ad  sier  teked  og  einn  Deil  af  keiffte 
og  mijns  fyerra  ndd  þötte  i  sijnu  Brefe.  at  orietteliga  firir 
sig  være  flutt.  um  þetta  peninga  kaup.  þvi  ad  þesser  pen- 
ingar  voru  ytar  meira  verder.  enn  þeir  voru  keiptir.  fyrer 
þvi  hofum  vær  giðrt  eptir  vors  fyerra  kongsins  skipan  og 
sundurreiknad  firrgreinda  peninga  effter  þvi  sem  vitnisburd- 
er  fram  komu  af  tveimur  skilrijkum  vottum  Odde  Magnus- 
syne  og  Markuse  Pieturssine  sem  þeir  baru  vitni  um.  ad 
Gudmundur  hafe  sag(z)t  tijunda  þad  sama  haust  sem  pen- 
ingarner  voru  tekner  50c  hundrada.  fiellu  þd  Solveigu  Gud- 
mundardottur  til  Erfda  effter  modur  sijna  fyelgu  heitina 
Þorleifsdottur  xxc  hundrada  og  vc  hundrada.  enn  efftir  faud- 
ur  hennar  halfft  xiijc  hundrada  enn  annad  xiijc  hundrada 
þad  sem  Gudmundur  heitinn  hafdi  forbroted  möt  krununni. 
reiknudum  vær  i  sundur  i  iij  stadi.  kom  þd  i  mijns  fyerra 
kongsins  part  iiijc  hundrada  og  xxc  og  somuleidis  i  hvern 
hinna  partinn.  sem  hafa  áttu  erfingiar  Biarnar  b(onda) 
Þorleifssonar  oc  hustrúr  Olufar  oc  Solveigar  Gudmundar- 
dottur.  fyier  med  samþicktum  vær  ad  Dijdnjch  pijning  skilldi 
bidiast  af hendingar  af  Þorleife  Biornssyne  og  Einare  Biorns- 
syne  a  adurgreindum  peningum  edur  ldta  beidast.  enn  ef 
þeir  vilia  ei  afhenda  epter  mijns  fyerra  kongsins  skipan. 
þd  take  firnefndur  Didrich  pijning  edur  hans  umbodsmadur 
ad  sier  med  vj  skinsamra  manna  yfersiön  og  af hendi  hvori- 
um  sitt. 

Samþickte  Biskup  Magnus  i  Skalhollti  og  Didrich  pijn- 
ing  þennaii  vorn  giorning  med  oss. 

Og  til  meire  sanninda  hier  um  settu  þeir  sijn  jnncigle 
med  vorum  jnnciglum  fyrer  þetta  Bref.  er  skrifad  var  d 
Auxaraarþingi  laugardaginn  næstan  eptir  Petursmesso  og 
Pauls.  eptir  Gudz  Burd  CD  cccc  og  lxxx  drum. 

*)  Svo. 


1480.  LOPTSMÁL  OG  GUNNHILDAR.  275 

259.  1.  Júlí  1480.  á  Öxarárþingi. 

Tylftakdómb,  útnefndr  á  Öxarárþingi  af  Hrafni  lögmanni 
Brandssyni,  um  kaupmálabréf  Lopts  Ormssonar  og  Gunn- 
hildar  Pétrsdóttur  (frá  4.  Febr.  1470,  DL   V,  Nr.  501). 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðasonar  c.  1600,  í 
transskripti  frá  4.  Aug.  1480.  —  AM.  252.  4to,  bls.  41—43,  með 
hendi  Jóns  SteindórsBonar  á  Knerri  c.  1660  eptir  sama  transskr.  ófull- 
komnu.    Sbr.  AM.  430.  4to,  bls.  1—3.    AM.  Apogr.  1581. 

Brief  vm  peninga  Hustrur  Gunnilldar 
pieturzdottur. 
Ollum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra  senda 
Fimboge  Jonsson.  Stulle  Magnusson.  Jon  Sugurdsson1).  Ein- 
ar  Magnusson.  Magnus  Magnusson.  Finnur  Steindorsson. 
Hoskolldur  Einarsson.  Biarne  Olason2),  Kolle  Magnusson. 
Þorgrijmur  Þorfinsson.  Pordur  Audunarson3)  og  Sniolfur 
Brandsson  Quediu  gudz  og  sijna  kunnugtt  giorandi.  þa  er 
lijdit  var  fra  hingadburde  [vorz  herra  Christi4)  [CD  cccc  og 
lxxx5)  dra.  laugardaginn  næstan  epter  pieturz  messo  d  Al- 
menneligu  oxararþinge6).  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  ær- 
ligum  manne  Hrafne  Logmanne  nordan  og  vestan  a  Jslande. 
ad  skoda  Ransaka  og  yfer  ad  dæma  þeim  briefum  og  skil- 
rijkium.  er  Sugurdur  Dadason  vmbodzmann7)  gunnhilldar 
Pietursdottur  þar  fram  lagdi  og  domz  a  beiddist  vm.  þann 
skilmdla.  og  skildaga  sem  gior  hafde  verid  j  millum  Loptz 
heitinz  Ormssonar  og  fyrnefndrar  Hustru8)  Gunnhilldar 
Pietursdotter.  j  þeirra  giptarmdlum9)  huortt  er  Hwstru  Gunn- 
hilldur  greind  skillde  helldur  eiga  helmings  fielag  eda  þa 
motgdfu  sem  til  hennar  var  giefin  og  þad  brief  vtvijsar  er 
þar  fram  kom  sem  vottar  vppa  xx  merkur  gwllz.  Stod  og 
so  j  sama  briefe  ad  Hustrú  Gunnhilldur  skilldi  kiosa  mega 
epter  Loptt  andadaii  huortt  er  hun  villde  [wr  hanz  garde10) 
helmingzfielag.    edur   þa   motgdfu   sem  fir  skrifíad  stendur. 


*)  Sigurdzson  252.  a)  01affsson(!)  252.  8)  0dunarson  252;  Aunundarson 
858 (!)  4)  [252;  Christz  858.  6)  [252;  1480,  858.  6)  252;  oxarþinge  858. 
7)  —  madur  252.    8)  husfrur  252.    9)  gifftijngarmalum  252.    10)  [sl.  252. 

18* 


276  LOPTSMÁL  OG  GUNNHILDAR.  1480. 

komu  þesse  kior  hennar  þar  [ecki1)  fram  fyrir  oss.  Enn 
so  sannar  vor  Landzlagabok  ad  hier  ox  lande  skal  eigi 
giefast  mey  edur  konu  meire  thilgiof  enn  Ixc.  Nu  saker 
þess  ad  greindur  skildægie.  giorningur  og  gifftumoil  foru 
fram  ól  Helgalande2)  j  Noreigie.  enn  eigi  hier  a  Jslandi  þui 
dæmdum  vier  fyrrnefnder  domzmenn  H(ustru)  Gunnhillde 
Pietursdottur  thil  fullrar  eignar  af  peningum  Lopts  heitinz 
Ormssonar  þeim  sem  epter  hann  fiellu.  alla  þa  medgdfu3)  j 
sijna  thilgiof.  so  haafa  og  so  mickla  sem  su  landz  laga  bok 
vt  uijsar.  er  þar  yfer  geingur  epter  Riettum  Noregz  logum 
ad  giefast  d  j  logligum  giptumdlum  og  thittnefndur  Loptur 
matte4)  þa5)  framast  ad  logum  giefa.  skilldu  þesser  pening- 
ar  kiærast  og  sækiast  af  vmbodzmanne  optnefndrar  Hwstrur 
Gunnhilldar  Pieturzdottur  j  vestfirdingafiordunge  "d  Jslande 
af  loglignm  Erfingium  Lopttz  heitinz  Ormssonar  edur  hanz6) 
vmbodzmanne. 

Og  thil  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrrnefnder  menn 
vor  jnsigle  [fyrir  þetta  domzbrief  giortt  og  skrifad  sama 
stad  og  dre  degie  srjdar  enn  fir  seigier7). 


260.  2.  Júlí  1480.  á  Þingvelli. 

Tylftaedóme,    útnefndr    af  Hrafni   lögmanni   Brandssyni  á 
Öxarárþingi  um  umboð  það,  er  hústrú  Gunnhildr  Pétrsdótt- 


*)  [tl  252.  2)  Halogalande  252.  8)  Svo  858;  motgaffu  252.  4)  mætte 
252.  6)  þar  252.  6)  Svo  bæði.  7)  [hier  vnder  252.  —  Þ.  e.  2.  Júlí.  Aptan 
við  þenna  dóm  stendr  í  AM.  252.  4to,  (sbr.  AM.  430.  4to,  bls.  3)  svo 
látandi  grein :  „Eptir  þetta  dæmir  ráðið  í  Noregi  að  gjöfin  skuli  standa, 
því  fríborið  fólk  megi  vel  gefa  svo  mikið.  Þá  gjalda  erfingjar  Lopts 
Ormssonar  hennar  umboðsmanni  Sigurði  Daðasyni  í  þessa  gjöf  hálfa 
þriðju  jörð,  er  svo  heita:  Munaðarnes  og  Fell,  er  liggr  í  Trégillisvík  í 
Árneskirkjusókn  fyrir  xxviijc  og  hálft  Þverfell,  er  liggr  í  Saurbæ  í 
Staðarhólskirkjusðkn  fyrir  xijc  og  hálfa  sölvafjöru  í  Saurbæ  fyrir  xxc. 
Eptir  það  selr  Sigurðr  Daðason  Munaðarnes  ábóta  Haldóri  á  Helgafelli 
(fyrir)  xxc  í  lausafé,  kviku  og  dauðu.  Datum  þess  bréfs  er  M  cccc. 
Ixxxij".  En  þetta  er  ágrip  eitt  af  bréfum  frá  24/s  1^81,  3%  1481,  27/io 
1481,  %  1482. 


1480.  LOPTSMÁL  OG  GUNNHILDAR.  277 

ir  hafði  gefið  Helga  ísleifssyni   til  þess  að  kjósa  henni  um- 
boðsmann  á  íslandi. 

Eptir  akjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdóinara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar.  Framan  við 
þetta  bréf  stendr  svo  látandi  bréfa  upphaf,  sem  aldrei  hefir  verið  ritað 
niðrlag  að :  „Þad  giorum  vier  Magnus  Halldorsson.  Skwle  þordarson 
och  stulle  Halldorsson  godum  monnura  kunnugtt  med  þessu  voro  opnu 
brefe  ad  vier  hofura  sied  och  yferlcsid  bref  þessara  dandissmanna  och 
Thranskrifttabref  sem  hier  epter  stand-i  skrifut  med  heilum  og  oskodd- 
udum  hanganda  Jnsiglum  so  latande  ord  epter  ord  sem  hier  segier".  í 
þessn  transskr.  hefir  auk  þessa  biéfd  verið  bréf  um  þessi  mál  frá  24. 
Marts  1481,  frá  25.  Marts  1481,  kaupmálabréf  frá  4.  Febr.  1470  í  trans- 
skr.  25.  Júní  1478,  og  ef  til  vill  fleiri. 

Ollum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
Oddur  Pietursson.  Jon  Sugurdsson.  finnur  pieturson.  Olafur 
Þorvardsson.  Jon  Þorsteinsson.  Gijsle  Magnusson.  Þorlakur 
Suartsson.  Biarne  Olason.  Hoskolldur  Arnason.  Hoskolldur 
Einarsson.  Þorsteinn  Gudmundsson.  Magnus  Magnusson 
kuediu  gudz  og  sijna.  kunnugtt  giorandi  ad  þa  lidid  var 
fra  hingatburd  vorz  herra  1480  dra  a  almenneligu  oxarar- 
þinge  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  Erligum  manne  l^erra 
f^rafne  Logmanne  nordan  og  westan  a  Jslande.  ad  skoda  og 
Eansaka  huortt  afl  edur  magtt  hafa  skilldi  þad  sama  vfn- 
bod  sem  hwstru  Gunnhilldur  hafdi  gefid  Helga  Jsleifssyne 
ad  hann  skilldi  mega  kiosa  þann  mann  thil  hennar  vmbodz 
j  Jsland  sem  hann  villdi.  ef  Hraífn  Brandsson  villdi  þad 
eigi  hafa.  vm  þann  skilmala  edur  kaupmdla  sem  fram  hafdi 
farid  mille  Lopttz  heitinz  Ormssonar  og  hennar.  vm  hennar 
thilgiof.  nu  af  þui  oss  leist  þad  sama  vmbod  logligtt  sem 
firnefnd  Gunnhilldur  hafdi  feÍDgid  ddurgreindum  Helga  Js- 
leifssyne  j  alla  stade.  Och  þui  dæmdum  vier  firnefDder 
dorrizmcnn  þann  ad  fullu  og  ad  frialsu  meiga  fd  huorium 
henoar  vmbod  sem  hann  villde  frialsum  manne  og  fulltijda 
þar  JDnan  fiordungz  sem  Erfingie  situr.  edur  hennar  loglig- 
ur  vmbodzmadur.  þann  sem  fullar  vordslur  hefur.  so  pen- 
ingurinn  mætti  ad  skilum  fara  sem  hann  medtekur.  og  til 
sanninda  hier  vm  setium  vier  firgreinder  domzmenn  vor  Jn- 


278  BRIMILSVALLABRÉF.  1480. 

sigle  fyrir  þetta  domzbref.    skrifat  a  þingvelle  sunnudaginn 
næstaii  epter  pieturz  messo  og  podlz  1480. 


2.  Júlí  1480.         í       á  Öxarárþingi. 
361#  23.  Janúar  1481.    [  á  Helgafelli. 

Þoeleifr  Þórólfsson  fær  Einari  Þórólfssyni  bróður  sínum 
þann  part,  sem  hann  átti  í  Brimilsvöllum  milli  Ennis  og 
Höfða  og  hafði  erft  eptir  Ástríði  Sæmundardóttur  móður 
sína,  og  þar  með  þrjú  kúgildi,  er  hann  átti  undir  Ásgrími 
Þórólfssyni  bróður  sínum,  og  kvittar  Einar  um  andvirði 
alls  þessa. 

Eptir  afskript  staðfestri  27.  Júní  1703  á  Reykhólum  af  Gíala  Jóna- 
Byni  og  Einari  Oddésyni,  og  rituðn  þeir  eptir  frumritinu  á  „perga- 
menti". 

Þad  giorum  uær  Einar  Oddsfon.  Asmundur  Jönsson  og 
Magnus  Oddsson  gödum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru 
opnu  brefi  a  sunnudagienn  næsta  epter  Petursmessu  og  Pdls 
d  almennu  settu  Augsardrþinge  þd  ed  lidid  var  frd  hingad- 
burd  vors  Herra  Jesu  Christi  þushund  fiogur  hundrud  og 
dttatyger  dra.  Vorum  vær  j  hid  sdum  og  heyrdum  d  ord 
og  handaband  þessara  manna  Einars  Þörölfssonar  af  eijrnre 
dlffu  og  Porleijffs  Þörolfssonar  Brödur  hans  af  annare  ad 
svo  firer  skilldu  ad  firrnefíhdur  Þorleijffur  Þörölfsson 
fieck  Einare  Þörölffssine  til  ævenligrar  eygnar  undan  sier 
og  sinum  erffingium.  enn  under  hann  og  hans  erffingia 
þann  jardarpart  sem  hann  dtti  ij  Brimilsvollum  er  liggur 
ij  millum  Hoffda  og  Ennes  ij  Fröddr  kirkiu  sökn  og  honum 
fiell  til  erffda  cffter  Astnjde  Sæmundardöttur  mödur  sina. 
og  svo  part  Asgrims  Brödur  sins  ij  greindre  jofdunne  Brim- 
ilsvollum.  fieck  og  ddurgreindur  Þorleiffur  iij  kugillde  Ein- 
are  Þörölffssine  þad  sem  hann  dtti  under  Asgrimi  Þörölfs- 
sine  Brödur  þéirra  til  fullrar  eijgnar  raed  ollum  laga  d- 
vexte  er  staded  hofdu  um  fimm  dr.  Ef  firrgreindur  As- 
grimur  villde  ecke  þennan  giorning  samþickia  upp  d  sinna 
vegna.  Þad  kiendest   og    Þorleiffur  Þörölffsson  d  einu  vet- 


1480.  BARN  GETIÐ  í  ÚTLEGD.  279 

f&nge  og  ij  einu  sama  handabande  ad  hann  heífde  fulla  og 
alla  peninga  upp  bored  &  sinna  vegna  og  offtnefnds  As- 
grims  brödur  sins  aff  adurgreindum  Einare  Þörolfssine  svo 
ad  honum  vel  dnægde  íirer  þessa  ddurgreinda  jardarparta. 
Og  til  sanninda  hier  um  settum  vær  firrneffnder  menn 
vor  innsigle  firer  þetta  jardarkaupsbrieff  skriffad  d  Helga- 
felle  ij  Helgafellssveijt  þridiudaginn  næsta  firer  Pdlsmessu 
um  veturinn  dre  sidar  enn  fyrr  seger. 


262.  4.  Júlí  1480.  á  Lundi. 

Dómr,  útnefndr  á  Öxarárþingi  3.  Júlí  af  Þorleifi  (hirðstjóra) 
Björnssyni,  um  arf  þess  barns,  er  maðr  á  í  útlegð  með  eig- 
inkonu  sinni,  og  deyr  móðir  barnsins  síðan  áðr  en  faðir  þess 
fær  nokkra  kvittan  af  konginum. 

Dómabók  Jóns  landritara  Magnússonar,  í  Fol.,  bl.  228— 
229,  skr.  1604.  —  Landíbókasafn  115.  4to,  I,  134—135,  með  hendi 
fcéra  Jóns  Haldórssonar  í  Hítardal  c.  1730;  þar  með  fylgir  þessi 
atbugasemd  á  spássíu:  „Hirdstioradomur  synest  hlioda  upp  a  arf  Sol- 
veigar  Gudmundsdottur  effter  modur  sijna  Helgu  Þorleifsdottur  födur- 
systur  Þorleifs  hirdstiora  og  synest  effterfylgiande  domur1)  þessum  mot- 
stædur  og  eru  sömu  domzmenn  i  badum  domunum".  Dómr  þessi  mun 
því  athugaverðr,  og  jafovel  hinn  dómrinn  líka.  Afskript  af  115.  4to, 
er  í  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  160—161.  Ýmsar  afskriptir  fleiri  eru  og  hér 
og  hvar  í  skjalabókum  af  dómi  þessum,  og  eru  hér  enn  framar  hafðar 
af  þeim  til  hliðBJónar  afskriptir  í  Ny  kgl.  saml.  1945.  4to,  bl.  122b,  með 
hendi  Hannesar  Gunnlaugssonar  í  Reykjarfirði  1666  (dómsmenn  sömu, 
en  röð  nafuanna  önnur  en  hér)  og  MSteph.  61.  4to,  bls.  127,  skr.  c. 
1660  (nöfn  nokkuð  afbökuð).  Það  er  athugavert  að  dómsmenn  eru  hér 
13,  en  ekki  12,  sé  það  ekki  afskriptaglöp. 

Domur  um  arftauku  þess  Barns  sem 
gietid  er  j  vtlegd. 
Þad  giorum  wier  Eigill  Grijmsson.  Jon  Biornssou.  gijsle 
philippusson.  Sigurdur  dadason.  finnbogi  Jonsson.  Þorlakur 
Þorkelsson.  finnur  pieturson.  Porsteirii  Jonsson.  Jngimundur 
finnsson.  Þordur  Audunarson.  Arnfinnur  Jonzson.  Arnor 
finnsson.    narfi   þorvalldzson    godum   monnum  kunnigt  med 

l)  Þ.  e.  dómr  Finnboga  lögmanns  Jónssonar  30.  Júni  1501. 


280         BARN  GETIÐ  í  ÚTLEGÐ.  -  SAUÐLAUKSDALÍt.        1480. 

þessu  woru  opnu1)  brefi  ad  þa  er  lidit  war  fra  hingadburd 
wors  herra  jesu  christi  (D  cccc  Ixxx  dra  sa  manudaginn 
næstan  epter  pietursmesso  [d  almennelegu  Oxar&rþinge2) 
[um  sumarid3).  worum  wier  j  dom  nefnder  af  ærligum  manni 
Þorleifi  Bíornssyni  ad  skoda  og  rannsaka  vm  þad  ef  madur 
aa  barn  med  eiginkonu  sinni  j  utlegd  og  deyr  moderin  sijd- 
an  fyrr  enn  faderinn  fær  nockra  kuijttun  af  konginum. 

Nu  saker  þess  ad  R(ettar)  B(ot)  wirduligs  herra  E(ireks) 
k(ongs)  Magnussonar  so  vtuijsar  ad  þad  sama  barn  sem  ] 
utlegd  er  getid  skal  huerki  taka  arf  epter  fodur  nie  modur 
nema  hann  werdi  jlendur  sijdan.  og  þui  kunnu  wier  eij 
betur  ad  skijlia  edur  uita.  enn  þeir  somu  peuingar  sem 
moder  fyrrskrifadz  barns  atti  fielli  til  erfda  hinum  nanustu 
frændum  hennar  epter  riettu  erfdatali  [og  fyrgreindur  arfur 
fiell  undan  þeim.  ádur  enn  nockur  kuijttan  feingist  af  kong- 
dominum4). 

Og  til  sanninda  [hier  um  settum  wier  fyrrgreinder 
menn  wor  jncigli  fyrir  þetta  bref  er  giaurt  war  aa  lundi  j 
lundareykiadal  aa  sama  &ri  deigi  sijdar  enn  fyrr  seiger5). 


263.  4.  Júlí  1480.  á  Lundi. 

Þokleifr    Björnsson   fær   Gísla    Filippussyni  jörðina   Sauð- 
lauksdal  í  Patreksfirði  og  kvittar  hann  um  andvirðið. 

AM.  Apogr.  1324,  eptir  Sauðlauksdalsbréfum  1726,    „accuraté    colla- 
tum"  við  frumritið. 

Þat  giore  egh  þolleifur  biornsson  godum  monnum  kun- 
igth  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  egh  hefi  feingit  gisla 
filipussyne  jordina  saudlaugsdal  i  patrexfirdi  er  ligur  (j)  saur- 
bæiar  kirkiusokn  med  ollum  þeim  gognum  ogh  gædum  er 
greindre  jordu  fyllger  ogh  fylgt  hefur  at  fornu  ogh  nyu  og 
egh  uard   fremzt   eigandi   ath.    Suo  ogh  medkenunz  eg  fyr 

*)  b.  v.  115.    2)  [b.  v.  115.    8)  [JM.,  1945,  61;  sl.  115;   dagsetning 
þessi  er  3.  Julí.    4)  [sl.  61.    B)  [JM.,  1945;  et  cetera  115,  61. 


1480.  VETRSETUR  ÚTLENDINGA.  281 

nefndur  þolleífur  at  eg  hefi  fulla  peninga  upp  borit  ogh  alla 
af  adrnefndum  gisla  suo  mier  uel  anæger  fyrir  adrgreinda 
jord.  Ogh  þui  gefr  egh  opthnefndur  þolleifur  bio(r)nzson 
þrattnefndan  gisla  íilipusson  ollungis  kuittan  ogh  akærulaus- 
an  fyrir  mer  ogh  minum  logligum  erfingium  (ogh)  epter- 
komendum  um  adr  greinda  iord  ogh  iardar  uerd.  skal  hann 
þessa  jord  at  ser  taka  ath  næstu  fardogum  tii  freials  for- 
rædis  ogh  æfinligrar  eignar.  Ogh  til  saninda  hier  um  setti 
eg  mitt  jnsigle  fyrir  þetta  jardarbref  ogh  kuittunar  er  skrif- 
ad  uar  aa  lundi  j  lundareykiadal  þridiudagin  næsta  epter 
petursdOesso  ogh  pals.  þa  er  lidit  uar  (fra)  hingatburd  uors 
hera  jhesu  christi.  CD.  cccc  ogh  lxxx  ara. 


264.  4.  Júlí  1480.  á  Lundi. 

Tuttugu  og  fjórir  sýslumenn  og  lögréttumenn  norðan  og 
vestan  á  íslandi  rita  Kristjáni  konungi  hinum  fyrsta  bréf 
um  kvartanir  þær,  sem  verið  hafi  á  alþingi  um  vetrsetur 
útlendra  manna  og  verzlan,  því  að  þeim  þyki  lögmennirnir 
sljóir  í  að  rita  til  konungs  um  lagaleysið  í  landinu  og  hvað 
almúgann  stendr,  og  biðja  þeir  ura  styrkingarbréf  um  þetta 
efni  með  Þorleifi  Björnssyni. 

Jón  Sigurðsson  hefir  af  ásettu  ráði  í  Safni  II,  180  heirafært  þetta 
bréf  til  1479  þvert  ofan  í  handritin,  og  byggir  hann  það  á  tvennu  (Safn 
II,  89).  í  fyrsta  lagi  a  því,  að  konungsbréfið,  er  svarar  þessu  bréfi,  sé 
gefið  út  í  Kaupraannahöfn  vorið  1480,  og  svo  árfærir  hann  það  bréf  í 
Lagasafni  handa  íslandi  I,  37-^38,  og  Betr,  að  það  sé  frá  30.  Apr.  það 
ár.  Sannar  hann  þar  með  því,  sem  fyrst  þurfti  að  sanna,  þvi  að  það 
fer  einmitt  tvennura  sögunum  um  ártal  þeas  konungsbréfs,  og  telja 
merkar  heimildir  það  dagsett  20.  Maí  1481,  svo  að  ekki  er  hægt  með 
því  að  fella  það  hiklaust,  að  þetta  bréf  íslendinga  sé  frá  eumrinu  1480, 
eina  og  öll  handritin  segja.  Hitt  væri  sanni  nær,  að  simhljóða  sögn 
handritanna  um  ártal  þessa  bréfs  (1480)  styddi  það,  nö  konungsbréfið 
væri  frá  1481.  í  öðru  lagi  byggir  Jón  á  því,  að  Eyjólfr  Einarssoa  hafi 
verið  lögmaðr  orðinu  1480,  því  að  10.  August  gefr  hann  sem  lögmaðr 
út  úrskurð  það  ár,  og  hins  vegar  sé  hér  í  bréfinu  Öddr  Ásmundsson 
kallaðr  lögmaðr.  En  á  þessu  er  ekkert  hægt  að  byggja  um  ártalið,  og 
ekki  einu  sinni  það,  að  Oddr  hafi  verið  lögmaðr  1479,  sem  Jón  Sigurða- 
son  þó  gerir  (Safn  II,  89),  því  að  þar  sem  Oddr  er  nefndr  í  bréfi  þessu' 


282  VETRSETUR  ÚTLENDINGA.  1480. 

er  það  svo  að  skilja,  að  hann  og  Brandr  lögmaðr  Jónsson,  sem  ekki 
var  lögmaðr  leingr  en  til  1478,  svo  menn  viti,  hafi  fyrir  nokkrum  ár- 
um  gert  samþykt  um  vetrarlegumenn  ntlenda,  en  sú  samþykt  sé  nú  ekki 
og  hafi  ekki  verið  haldin  (sbr.  og  Safn  II,  656).  Eins  og  Guðmundr 
Þorláksson  tekr  fram  í  Safni,  voru  þeir  Hrafn  Brandsson  og  Einar 
Eyjólfeson  einmitt  lögmenn  þetta  ár  1480.  En  með  þeim  og  Þorieifi 
Björnssyni,  sem  var  hinn  mesti  vinr  beggja  biskupanna,  stóðst  alt  í  odda, 
enda  er  hvorugr  lögmanna  við  þetta  bréf,  eem  þ6  hefði  verið  sjálfsagt, 
ef  ekki  stæði  sérstaklega  á.  Þegar  gáð  er  að  hverir  það  eru,  sem  gefa 
bréfið  út,  þá  er  það  fljótséð,  að  það  eru  nær  eintómir  Vestfirðingar  og 
alt  venzlamenn  eða  vinir  Þorleifs.  Er  því  skjal  þetta  eitt  af  gögnum 
þeim,  sem  Þorleifr  hefir  ætlað  að  hafa  með  sér  utan,  og  sanna  með  því 
ðdugnað  lögmannanna.  Maðr  veit  líka  af  öðru  bréfi  (Nr.  263),  að  þeir  eru 
báðir  staddir  á  Lundi  í  Lundarreykjadal  4.  Julí  1480  Þorleifr  Björnsson  og 
Gísli  Filippusson,  því  að  þá  gerir  Þorleifr  kaup  við  hann,  en  ekki  er 
þeirra  getið  þar  1479,  þótt  báðir  væri  þeir  á  alþingi  það  ár.  En  það 
ár  1479  var  Gísli  í  óbótamálum  og  útlægr  maðr,  dæmdr  á  konungsnáð 
fyrir  manndráp,  svo  að  ur  því  að  hann  er  einn  af  þeim,  sem  útgefa 
þetta  bréf,  getr  það  ekki  verið  frá  1479,  heldr  hlýtr  það  að  vera  frá 
1480,  eins  og  handritin  segja.  Sbr.  og  Lundardóm  Þorleifs  (Nr.  262)  frá 
saraa  ári  og  degi  sem  þetta  bréf,  því  að  í  honum  sitja  10  hinir  sömu 
menn  og  gefa  út  bréf  þetta. 

Hér  er  biéf  þetta  prentað  eptir  þrem  handritum:  a)  afskr.  frá  c. 
1550  í  Ríkisskjalasafni  Dana  Isl.  &  Færö  Supl.  II,  20,  og  er  það  hin  sama 
og  fylgt  er  í  Safni  II,  180—181;  b)  afskript  í  syrpu  séra  Gottskálks 
Jónssonar  i  Glaumbæ  í  British  Museum  Add.  11,  242.  4to,  bl.  33  a— b 
(FM.  206),  einnig  frk  c.  1550,  og  c)  afskript  frá  c.  1650  í  British  Mu- 
seum  Add.  11,080.  4to,  bl.  14b— 15b  (FM.  90),  og  er  sú  afskript  afbökuð 
um  sumt. 

Supplicatia  Jslendinga  til  kongs  um  vtlendska 
uetursetumenn1). 
Þat  giorvm  vær  Gvdne  jonsson.  eigill  grimsson.  jon 
biornsson.  Narfe  þorualzson.  dade  arason.  gisle  p(h)ilpusson. 
Sigvrdr  dadason.  þorlakr  þorkelsson.  p(h)ilpus  sigurdzson. 
gunlavgr  þorkelsson.  finnr  petrsson.  gvnstein  jsleifsson. 
[gvnnar  jonsson.  jngemvndr  finzson2).  jon  hrafnzson.  olafur 
sveinsson.  jon  þorsteinzson.  þordr  avdvnarson.  þorleikr  gvn- 
steinsson8).  halldor  þorgeirsson.  halldor  svmarlidason4).  magn- 

J)  c;  Altingesdom  om  vtlenduskum  med  rcegett  skrawage  anno  1480 
hystyiore  heniick  daniel,  a\  kong  kristiern,  b.  2)  Arngrijmur  Grijms- 
son,  c  (rangt).  8)  [b;  þordur  audvnarsson  þorleifur  finnseon  (!)  jon  hrafns- 
son.  olafur  sueinsson  jon  þorsteinsson  Gunnar  Jonsson  Jngemundur  gunn- 
steinsson(!),  a.    4)  Sueinzson(!)  c. 


1480.  VETRSETUR  ÚTLENDINGA.  283 

us  biskupsson1).  aRnor  íinsson  oc  einar  brandzson2).  Syslu- 
menn  og  logriettumcnn  Nordan  og  vestan  óa  Jslande  godum 
monnum  kunnigtt8)  med  þessu  voru  opnu  brefe  at  vier  vor- 
um  þar  j  hia  oc  heyrdum  oa  ool  almeDneligu  oxararþinge 
at  almvgen  afá)  ollu  landinu  klagade  sig  vm  þann  mykla 
osid  er  hier  være  j  landit5)  vm  þa  vetvrsetu6)  er  [vtlendzk- 
er  menn7)  hefde  hier8)  huad  oss  leitzt  og9)  ollum  almugan- 
um  [vti  fra10)  vera  stor  skade  fyri  landit  sakier  þess  at 
þeir  hallda  hier  hus  oc  garda  vid  sioenn  oc  locka  so  til  sin 
þionustu  folkit  at  bændurnir  fa  ecki  sijna  garda  vpp  vnnit 
eda  neina  vt  vegu  haft  þa  er  þeim  eda11)  landinv  mega  til 
nytta12)  verda.  Hier  med  selia  þeir  onyttesamligan18)  penn- 
ingu)  jnn  j  landit  oc  taka  þar  fyrer  bæde  skreid15)  Smior 
oc  slatur  og  vadmal  allt  for  dyrdt  framar  meir  enn  sett  er 
oc  samþycktt.  [Nv  med  þvi  at  hirdstioren  oc  logmennerner 
oc  allr  almvge  heyrdu16)  hvern  skada  landitmatte  hier  vt  af  fa. 
þa  var  þat  samþyckt17)  af  hirdstioranum  heyndrek18)  Daniel 
og  logmaunnum  badum  brande  jonssyne  oc  odde19)  asmundzs- 
syne  oc  ollum  almuganum  vtan  logriettu  oc  jnnan20)  at  hier 
skylldi  eingi  vtlendzkur  madur  vera  j  landit  eda  vetur- 
setur21)  hafa  nema  sa  sem  fodur22)  er  oc23)  jnnborinn  j 
[minz  herra24)  noregx  konungs  riki.  huad  oss  litzt25)  nv  ecki 
halldit  vera  eftter  þui  sem  vor  landz  lagabok  oc  sattmale26) 
vt  vijsar  at  hier  skule  eingin  hirdstiore  vera  j  landit  nema 
sa  hier  er  jnnlendur  af  gomlum  hirdstiora  ættum27). 


*)  b;  bionpsoa  (=  Bjömssou),  a,  og  er  rangt,  því  að  hér  mun  átt 
við  Magnús  Þórólfsson,  sem  í  bréfum  finst  uefndr  Biskupsson,  því  að 
Þórólfr  faðir  hans  var  kallaðr  biskup;  fyrir  föðurnafni  Hagnúsar  er  eyða 
í  c,  sem  er  vottr  þess,  að  þeir  hafi  ekki  get&ð  lesið  eða  þorað  að  lesa.  2) 
Alt  upphaf  bréfsins  hÍDgað  að,  er  tekið  eptir  b,  því  að  þar  eru  nöfnin 
miklu  léttust.  8)  uitanlegt,  c.  4)  á,  c.  B)  landinu,  c  6)  b,  c;  vetvr- 
setur.  a.  7)  [vtlendskar  þioder,  b,  c.  8)  j  landit  b.  v.  b.  9)  af,  b.  10) 
[hier  j  landit,  b.  w)  oc,  b.  12)  nýckta,  b;  nytka,  c.  18)  onyttsamligan, 
b.  14)  varning,  b.  15)  oc  b.  v.  6.  16)  sier,  c.  17)  [b.  v.  b,  c;  vantar 
ranglega  í  a.  18)  heinrech,  b.  19)  b,  c;  Oddz(!)  a.  20)  b,  c;  jnna(!)  c. 
ai)  vetrsetv,  b,  c.  2a)  a;  fæddr,  b,  c.  23)  eda,  b.  24)  [b.  v.  b.  25)  leitz, 
b.    20)  jnnehelldur  oc  b.  v.  c.    27)  ættunum,  c. 


284  VETRSETUR  ÚTLENDINGA.  1480. 

Hier  med  voru  sodan  kop1)  sett  og  samþyckt  vid  vt- 
lendzka  menn  a2)  medan  þeir  hielldi  sijna  kopstefnu3)  hier 
j  landit.  at*)  iij  vættir  skreidar  [skylldi  veraft)  fyrir  [c 
huert6).  [halfstycki  klædis  skylldi  giallda  fyrir  huert  hvndr- 
at7).  vj  tunnvr  maltz.  iiij  tunnur  miols.  jarfat8).  xij  fiord- 
unga  ketill  og  so  virdan  pening  annan  vppa  huert  c.  En  ef 
nockur  vtlendzkur  madr  villde  ecki  hallda  þessa  samþyckt 
oc  settu  [sig  oc7)  sina  peninga  til  vetrarsetu  hier  j  landit 
þa  skylldi9)  vpp  tækt  konungs  vmbodsmanni  allt  þeirra  godz. 

Eru  vier  nu  ydur  og  ydra  nad10)  kiære  naduge  herra 
oc  allt  rikissins  rad  j  norege  audmiukliga  [oc  uin- 
liga11)  vm  bidiande  at  þier  latid  oss  na  at  hallda  vorum 
riett12)  vm  huad  hellst  þat  er  epter  þui  sem  vor  landz  laga- 
bok  vt  vijsar  oc13)  sattmale  oc  riettarbætur  bæde  fyrer  leika 
oc  lærda. 

Skrifum  vier  ydar  nadu)  þui  soddan  [bref  til15)  at  oss 
þikia16)  logmennerner  j  landino  helldvr  sliofer  j  vera  at 
rijta  til  ydar  nadar17)  huert  lagaléysi  j  landit18)  er  huad 
er19)  almugann  stendur.  Oc  þui  eru  vier  ydur  og  ydra 
[elskuliga  nad20)  vm  bidiandi  a  minnande  at  þier  vm  hugx- 
it  og  a  litid  vorar  naudzyniar  at  þier  sendit  oss  ydar21) 
Styrkingarbref  med  þorleife  biornssyne  vm  þat  sem  vier  hof- 
um  til  [ydar  nadar22)  rijtad  oc  so  vm  þat  fleira  sem  ydur 
er  riettiliga  vnder  vijsat  landzins23)  naudzyniar  og  vorar. 

Hier  j  mot  vilium  vier  seigia  vora  tru  og  þienustu  sem 
vorer  [forfedur  og24)  forelldrar  hafa  giort26)  til  forna  med 
sijna  [nadugasta24)  herra  Noregis  konunga  med  allann26) 
riett  oc  truhert  [oc  cetera27). 

Og  til  sannenda28)   hier  vm  setium  vier  [[fyrr  nefnder 


*)  kavp,  b,  c.  •)  sl.  b,  c.  8)  kavpstefnu,  c.  4)  at,  sl.  b,  c.  5)  [*1. 
o;  b.  v.  b,  c.  6)  [hvndrat  Bkreidar,  b,  c.  7)  [b.  v.  b,  c;  sl.  a.  8)  j  irn- 
fatt  oc,  6,  c.  ð)  8kyllda(!)  a.  10)  um  bidiande  b.  v.  «(!)  ")  [ö;  vinsara- 
liga,  c;  sl.  a.  12)  retti,  6,  c.  1S)  b.  v.  6,  c;  sl.  a.  u)  til  b.  v.  hér  a. 
1B)  [b.  v.  b,  c;  sl.  a.  16)  þicer,  b.  17)  nad  6;  nada  c.  18)  landinu  b,  c. 
19)  sem.  b,  c.  20)  [nad  elskuliga,  b.  21)  yduart,  b.  22)  [ydra  nada,  b. 
28)  b;  landins,  a.  24)  [sl.  b,  c.  25)  haft  b,  c.  26)  þann,  b.  v.  b.  *7) 
[sl.  b.  c.    28)  b,  c;  sanneda(!)  a. 


1480.  SAMNINGÍt  KONUNGA.  -  OSTTOLLR.  285 

menn  vor  Jnncigle  fyrer  þetta  bref  er1)  skrifad  var  a  lundi 
j  lundareykia  dal  þridiudagen  næstan  eptir  peturs  messo  og 
pals  [þa  er  lidit  var  fra  hingat2)  burd  vors  herra  Jesu 
christi  m  cccc  oc  lxxx  ara3). 


265.  5.  Júlí  1480.  í  Westniinster. 

Kristján  Danakonungr  fyrsti  og  Edvard  Einglakonungr 
fjórði  endrnýja  samning  sinn  frá  1.  Maí  1473,  16.  Marts 
1476,  26.  Apr.  1478,  22.  Febr.  1479  (DI,  V,  Nr.  618;  VI, 
Nr.  68,  129  og  180). 

Rymeri  Foedera,  ed.  Holmes,  V,  III,  106—107. 


4.  Diffinitum  est,  quod  intra  Biennium    antedictum  &c. 

[Orðrétt  samhljóða  hinum  fyrri  samningum]. 

Datum  apud  Palatium  nostrum  Westmonasterium  Quin- 
to  Die  Julij  [Anno  Eegni  nostri  xx.0]. 


266.  16.  Júlí  1480.  á  Hólum. 

Olafr  biskup  á  Hólum  skipar  Jóni  presti  Helgasyni  að  taka 
saman  osttoll  þann,  sem  Hólakírkja  á  að  hafa  æfinlega  af 
hverjum  skattbónda  milli  Hrauns  á  Skaga  og  Hrauns  í 
Fljótum. 

AM.  Fasc.  XXV,  19,  frumrit  á  skinni.    Innsiglið   er    dottið  frá.  — 
AM.  Apogr.  3276. 

Bifalningsbrief  biskups  olafs  vm  osttoll4). 

Víj  olaf  med  guds  nad  biskup  a  holum   giorum  godvm 

monnum  uiturligt  med  þessu  voru  brefi  ath  víj  hofum  skip- 

ath  vorum  k§ra  syni    sira   joni   helgasyni   saman  ath  taka 

þann  osttoll  sem  hola  kirkia  aa  ath  hafa  §venlega  af  hueri- 


l)  sem,  c.  2)  leiðrétt;  hinagt,  a.  8)  [arum  epter  gudz  burd  1400 
og  80  aar,  c;  [[Datum  m.  cccc.  oc  lxiuc,  b.  4)  Utan  á  bréfinu  með  hendi 
frá  17.  bld. 


286  OSTTOLLR.  -  TRANSSKRIPT.  1480. 

vm  skattbonda  allt  j  millvm  hrauns  a  skaga  ok  hrauns  j 
íliotum.  skal  þat  vera  fiortan  merkr  smiors  eda  fiordungs 
ostur  a  huerium  tolf  manudum  af  hverium  skattbonda  j 
þessv  takmarkj.  hefer  þessi  tollr  leingí  ecki  luktur  verith 
ok  ei  heimtur  verith  af  kirkiunar  formonnum.  enn  aller 
ellztu  dandimenn  vita  ath  þessi  tollur  hefer  verith  luktur 
adr  ok  ecki  j  mothi  talath  sem  margra  dandj  manna  bref 
þar  vm  gior  wtvisa.  þui  bidium  víj  vm  alla  goda  menn  ath 
luka  þennan  fyrr  greindan  osttoll  sira  jonj  helgasynj  sem 
víj  hofum  vort  vmbod  til  feingith  þessa  fyrr  skrifada  hei- 
lagrar  hola  kirkiu  eign  saman  at  taka  ok  heim  ath  f§ra  til 
vor  ok  giora  oss  riettan  reikningskap.  suo  ok  biodum  víj 
jonj  helgasynj  vnder  skyllduga  hlydne  ath  beidaz  ok  krefia 
fyr  sagdan  osttoll  af  þeim  sem  hann  vilia  ecki  lucka  eda 
med  þrioszku  hallda.  Ok  til  sanniund(a)  hier  vm  heingium 
víj  vort  jncigli  fyrir  þetta  bref  skrifath  aa  holum  j  hiallta- 
daal  svnnvdagin  epter  diuisio  apostolorum.  anno  domini  CD° 
cd°  lxxx0. 


267.  17.  Jiilí  1480.  á  Hólum. 

Fjóeib  menn  transskríbera  þrjú  bréf  um  osttoll  Hólakirkju. 

AM.  Fasc.  XII,  13,  frumtransskriptið  á  skinni,   og  eru  öli  innsigiin 
fyrir. 

vm  osstoll  a  Holum1). 
Path  giorum  vier  ketill  grinjolfsson2)  radzmann  a  hol- 
um.  andres  jonsson.  prestar.  jon  þordarson  ok  sueinn  gud- 
mundzson  leikmenn  godum  monnum  v[i]tturligt  méd  þessv 
vorv  opnv  brefi  ath  vier  saum  ok  yferlasvm  opinn  bref  med 
heilum  ok  osko[d]dum  hanganndum  jnciglum  suo  latanda 
ord  epter  ord  sem  hier  seger. 
[Hér  koma  þessi  bréf: 

1.  Vitnisburðr  um  oattoll  frá  7.  Júlí  1450,  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  44; 

2.  Vitnisburðr    Illuga   Björgólfasonar   um    sama   frá    31.  Júlí  1448, 
Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  763; 

*)  Aptan  á  bréfinu.    2)  Svo;  rétt:  grimolfsson. 


1480.  ÞORLEIFR  BJÖRNSSON.  287 

3.  Vituisburðr   Steinþórs   Jónssonar   um   sama   frá  3.  August  1448, 

Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  765]. 

Ok  til  sanninnda   hier   vm    settvm    vier    fýrr    nefnder 

menn  vor  incigli  firir  þetta  transkriptarbref  skrifath  a  hol- 

vm  j  hialltadal   manvdaginn  n§sta  epter  divisionem    aposto- 

lornm.  anno  domini  CD°  ed°.  lxxx. 


268.                         27.  Jiílí  1480.  í  Flatey. 

Yitnisbuede  8j'ö  heldri  manna  vestra,  að  Þorleifr  Björnsson 

hafi  farið  vel  með    völdum    þeim,    er  konungr   hafi   skipað 

honum  á  íslandi,    bæði    upp  á  vegna  míns   herra  kongsins 
og  hans  þegna. 

AM.  PaBc.  XXV,  5,  frumrit  á  skinni.    Af  sex   innsiglum   eru    þrjú 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  5696. 

vitnisburd  um  huersu  torleifur  hefer  verit 
in  j  island1). 
Þath  gervm  wær  eigill  grimsson.  oddur  petursson.  sig- 
urdr  dadason.  þorlakur  þorkelsson.  gunnar  jonsson.  finnur 
petursson  ok  jngemundur  finnzson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  woru  opnu  brefe  ath  wær  medkennunzt  ath  wær 
vitvm  fýrir  full  sannende  ath  þorleifur  biornsson  hefer  stad- 
it  sig  suo  j  island  sem  einn  dande  mann  ok  honum  hefir 
borit  sierliga  vpp  ox  míns  herra  kongsins  wegna  ok  hans 
þegna.  hefir  fyrr  greindr  þorleifur  biornsson  alltíjd  stutt  ok 
stýrkt  kongsins  Riett  ok  aiettugheit  þat  sem  minn  naadug 
herra  kongenn  hefir  snortit  ok  hans  þegna  sierligana  þar 
sem  hann  hefir  werit  yfer  skipadur.  Suo  eige  aíjdr  wissu 
uær  ath  nefndr  þorleifur  stýrkte  sin  faudr  biorn  þorleifsson 
sem  gud  hans  saal  ncade  til  þess  ath  stýrkia  mins  ndadug 
herra  kongs  erende  ok  biorn  kunne  ecke  sialfur  af  stad 
koma.  war  hann  þa  vppe  med  sig  ok  sitt  folk  ok  peninga 
þar  til.  ok  suo  hefir  hann  jafnan  giort  síjdan.  þar  fyrir  wít- 


x)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


288  TRANSSKRIPT.  1480. 

um  vær  ath  opt  nefndr  þorleifur  hefir  verit  ok  er  hollur  ok 
trur  minum  nadug  herra  konginum  ok  hans  rike.  sem  hon- 
um  ber  ath  gera.  gnn  huér  annat  hefer  flutt  til  mins  herra 
nada  er  ecke  af  voru  víte.  Ok  til  sannenda  hier  vm  sett- 
vm  vít  fýrrnefndir  menn  ockur  innsigle  fyrir  þetta  bref 
skrifat  j  flateý  oa  breidafirde  fimtudag  hinn  næsta  fýrir  fest- 
um  sancti  olafi  regis  et  raartiris  þa  er  lid.it  var  fra  hingat- 
burd  vors  herra  jesv  christi.  CD.  cccc  ok  atta  tiger  oxra. 


269,  1.  August  1480.  í  Flatey. 

Transskriptarbréf. 

AM.  Fasc.  XXI,  20,  frumrit  transskriptsins  á  skinni  með  þrem  inn- 
eiglum  af  5,  sem  fyrir  hafa  verið.  —  AM.  Fasc.  XXI,  21,  forn  afakript 
á  pappír.     Sbr.  AM.  Apogr.  2896—97. 

Þat  giorum  uær  haflidi  skulasou.  einar  branzson.  ion 
stephansson  ok  gudmundur  eyuinzson  godum  monnum  uit- 
urligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  ath  uær  haufum  sied  ok 
yferlesit  ok  heýrt  yferlesit  opit  domsbref  med  heilum  ok 
oskavddvm  hangande  insiglum  ok  suo  latande  ord  epter  ord 

sem  hier  seigir.     [Hér  kemr: 

1.  Fíflholtsdómr  Erlends  Erlendssonar  um  Efra-Dal   og   Kollabæ  frá 
30.  Okt.  1475,  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  715; 

2.  Kirkjulækjardómr  Erlends  Erlendssonar  um  Efra-Dal  undir  Eyja- 
tjöllum  frá  23.  Okt.  1475,  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  714]. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  fyrr  nefnder  menn 
vor  jnnsigle  fyrir  þessi  transskriptarbref  skrifut  j  flateý  aa 
breidafirde  þridiudagenn  næsta  fyrir  translacio  sancte  olafe 
regis  et  martiris.  aarvm  eptir  guds  burd.  CD  cccc.  ok  atta 
tiger  aara. 


370.  4.  August  1480.  á  Litlu-Þverá. 

Transskriptarbréf. 

Eptír  skjalabók  úr  safni  J6ns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600.  Sbr. 
AM.  252.  4to,  bls.  41—43;   AM.  430.  4to,  bls.  1—3;   AM.  Apogr.  1581. 


1480.  TRANSSKRIPT.  —  HORN  OG  PAPAFJÖRÐK.  289 

Þad  giorum  vier  Stulle  Magnusson.  Biarne  Olason  og 
Þorldakur  Þorsteinsson  godum  monnum  kunnugt  med  þessu 
voru  opnu  brefe.  ad  vier  hofum  sied  og  yferlesid  domzbref 
Logriettumanna.  med  heilom  og  oskoddudum1)  hangande  jn- 
siglum.  so  latande  ord  epter  ord.  sem  hier  epter  seigier. 
[Hér  kemr  Alþingisdómr  frá  1.  Júli  1480  um  kaupmálabréf  Lopts  Orms- 
sonar  og  Gunnhildar  Pétrsdóttur,  Nr.  259  að  framan]. 

Og  thil  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrrnefnder  menn 
vor  jnsigle  fyrir  þetta  thranskriftarbref.  skrifad  cl  Litlu- 
þuerd  j  eyiafirde  fostudaginn  næstan  epter  Olafsmesso  þa 
hjdit  var  frd  gudz  burd  1480  dra. 


271.  5.  August  1480.  á  Keldum. 

XJrskukbe  Eyjólfs  lögmanns  Einarssonar  með  ráði  sex  lög- 
réttumanna  um  Esjubergsdóm,  er  gekk  í  eignamálura  þeirra 
Sophíu  Loptsdóttur  og  Gunnlaugs  Teitssonar  um  jarðirnar 
Horn  og  Papafjörð,  og  úrskurðar  hann  Gunnlaugi  jarðirnar 
til  halds  og  meðferðar. 

AM.  Fasc.  XXV,  11,  frumritið  á  skinni  með  brákuðu  innsigli.  — 
Bisk.  Skalh.  Fasc  III,  3,  transskr.  frá  7.  Aug.  1480  (ekki  gott);*afskr 
þar  af  meðal  Apogr.  2525. 

Domur  vm  peningagialld  a  millvm 
gunnlaugs  ok  sophiv2). 
Ollvm  monnum  þeim  sem  þetta  Jbref  seia8)  edr  heyra 
sendir  eýiolfur  einarsson  logman  fýrir  svnnan  og  avstan  a 
jslande.  kuediv  gvds  og  sirla  kvnnegt  gioraiidi  anno  domini 
CD.°  cd°  octogessimo  faustudagin  n^sta  epter  olafs  CDesso  env 
seinne  vm  sumared  a  kelldvm  j  averiahrepp  kom  fyrir  mic 
gunnlavgur  teizson  og  tiedi  mier  þann  xij  manna  dom  sem 
demdur  hafde  verit  a  esivbergi  j  ki^larnesþingi  inillvm 
þeirra  sofíiv  lopzsdotter  og  fyr  nefnzs  gvnnlavgs  suo  lat- 
anda  at  þeir  hefdi  d^mt  stefnvna  logliga  og  sofiv  þar  log- 
liga  fyrir  kalladaa.  syndi  þratt  nefndur  gvnnlavgur  þar  sitt 

2)  oskoddum  252.    a)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    3)  =  siaa 
Dipl.  Isl.  VI.  B.  19 


290  HORN  OG  PAPAFJÖKÐR.  1480. 

ski§l  bref  og  jnnsigle  dande  manna  at  teitur  gvnnlaugsson 
hefde  gefit  gvnnlavgi  syni  sijnnvm1)  til  eignar  med  vpplagi 
og  samþýcki  kristinar  dottur  sinnar  hvndrad  hvndrada.  tuer 
jardir  horn  og  papafiordur  og  þar  til  lavsagozs.  Nv  af  þui 
at  fýr  sagdur  domur  var  suo  latande  at  þeir  hefde  demt 
vnder  logmanz  o(r)skurd.  oll  bref  og  ski§l  þratt  nefnzs 
gvnnlavgs.  beidde  hann  mic  laga  o(r)skurdar  aa.  hvert  afl 
hans  skilRÍcki  skýllde  hafa.  þvi  at  suo  profudu  og  fyrir  mic 
komnvogsex  logrettvmonnvm  mier  samþyckivndvm.  j  dom- 
seti  sitiande.  Sagda  eg  j  guds  nafne  amen  med  fvllvm  laga 
o(r)skurdi  þessa  fyrr  sagda  peninga  alla  oppt  nefndvm  gvn- 
lavgi  til  hallz  og  fullrar  [medferdar2)  epter  þui  sem  hans 
bref  og  skiMci  þar  vm  giort  vt  visar.  nema  oppt  nefnd 
soffia  legdi  fram  fyrir  mic  jnnan  siav  natta  þau  skilriki 
mier  þette  meira  afl  hafa.  og  oppt  nefnda  sofiv  skylldvga 
at  afennda  þessa  alla  fýrr  sagdaa  peninga  oppt  nefndvm 
gvnnlavgi  jnan  tueggia  manada  at  heýrdvm  o(r)skvrdinvm. 
enn  ef  soffia  uill  eigi  afhendaa  þa  sa  time  er  vti  skal  gvnn- 
lavgur  rettliga  mega  at  sier  taka  adur  greindar  jardir  og 
þat  sem  þeim  aa  at  fýlgia  med3)  rettv.  og  oppt  nefndan 
gvnnlavg  skýlldan  at  koma  til  ne^ta  oxararþings  og  suara 
þar  sem  logstefndr  fyrir  þessa  peninga  soffiv*)  vegna.  [Og 
til  sannennda  hier  vm  setta  eg  mitt  logmans  jnsigli  fyrir 
þetta  o(r)skurdarbref  skrifat  j  sama  stad  deigi  og  a(ri)  sem 
fyrr  seiger5). 


272.  7.  August  1480.  í  Skálholti. 

Tbansskriptarbbéf. 

Bisk.  Saalh.  Fasc.   III,   3,    frumrit   transskriptBÍnB.  —  AM.    Apogr. 
2525,  með  hendi  irna  Magnussonar  eptir  frumritinu. 

Þat  giorum  vid  jon  jons(son)  ok  þordur  þordarson  god- 
vm  monnum  viturligtt  med  þessu  ockru  opnv  brefe  ad  uid 

x)  Svo.    a)  [með  öðru  bleki  (daufara),   en  er  þó  álíka  fornt.    8)  tyí- 
skrifað.    4)  kongdomsins  III,  3.    5)  [þessu  sleppir  III,  3,  alveg(!) 


1480.  TRANSSKRIPT.-ÞORLEIFK  OGINGVELDR.  291 

saum  ok  heyrdum  yferleset  logmannz  urskurdarbref  med 
hans  heilu  ok  oskoddv  ok  hanganda  logmannz  innsigli.  suo 
latanda  ord  eptter  ord  sem  hier  stendur  skrifat.  [Hér  kemr 
úrskurðr  Eyjólfs  löginanus  Einarssonar  frá  5.  Aug.  1480,  hvergi  nærri 
orðréttr  við  frumbréfið,  Nr.  271]. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uid  fyrnefnder  menn 
okkur  innsigli  fyrer  þetta  uitnisburdarbref  skrifat  j  skal- 
hollti.  manudaghinn  næsta  fyrer  laurencius  CiOesso.  þa  lidid 
uar  fra  hingadbvrd  uors  herra  iesu  christi  þushundrud 
iiij.  c.  at(ta)tige  aar. 


16.  August  1480.  í  í  Yiðey. 

373#  26.  Maí  1494.        \  á  Álptanesi. 

Yitnisbukbr  tveggja  manna  um  það,    að   Porleifr  Björnsson 
hefði  fest  Ingveldi  Helgadóttur  sér  til  eiginkonu. 

AM.  Apogr.  1166,  að  því  er  virðíst  eptir  frumritinu.  —  AM.  Fasc. 
LXXII,  2,  A,  6,  transskript  á  skinni  frá  c.  1528.  Þar  hefir  „quartho" 
gleymzt  aptan  af  ártalinu,  svo  það  verðr  1490. 

Þat  giorum  uid  einar  brandzson  ok  olafur  mikelson 
godum  COonnum  kunnegth  med  þessu  ockru  opnu  brefi  at 
þa  er  lidid  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi.  CTD. 
cccc.  ok  attatiger  ara  j  uidey  um  sumarit  næsta  dagin  epter 
mariumesso  fyre  worum  uid  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa.  at 
þorleifur  biornson  feste  jnguellde  helgadottur  sier  til  laug- 
ligrar  eiginkonu  epter  bokarenar  ordum  at  hiaueranda  biskup 
magnuse  med  gudz  nád  ok  audune  presti  þoruardzsyne  ok 
maurgum  audrum  dande  CDonnum.  Suo  ok  heyrdu  uid  ja- 
yrde  jnguelldar  helgadottur  adur  hun  uære  festh.  Ok  til 
sanenda  hier  um  settum  uid  fyrnefnder  menn  ockur  jnsigle 
fyrir  þetta  uitnisburdar  bref  skrifat  a  alptanese  a  myrum 
manudagin  næsta  fyrir  festum  corpus  christi  anno  domini. 
CD.°  qcd.°  nonagesimo  [quartho1). 


x)[  sl.  Lxxn,  2  e. 

19* 


292  ÞOKLEIFR  BJORNSSÓN.  1480. 

274.  23.  August  1480.  í  Yiðey. 

Steinmóðe  ábóti  í  Viðey  og  fjórir  klerkar  aðrir,  Margrét 
Vigfúsdóttir  (á  Möðruvöllum)  og  sjö  leikmenn  votta,  að  Þor- 
leifr  Björnsson,  er  „nú  vill  með  guðs  hjálp  byrja  sína  reisu 
í  burt  af  voru  landi  íslandi",  hafi  „hér  verið  og  blifið  með 
heiðr  og  æru  sem  réttuni  höfðingja  og  ærligum  höfuðsmanni 
ber". 

A.M.  Fasc.  XXV,  6,    frumritið  á  skinni.    Af   tólf   innsiglurn  eru  nú 
tvö  fyrir. 

huernen  þorleifur  for  af  landet1). 
Wær  Brodher  steinmodhr  med  gudhz  naadh  aboothi  j 
widheý  ordinis  canonicorum  regularium  sancti  augustini 
skalholltzbiskupsdæmis.  Brodher  jon  med  samri  nadh  abothe 
aa  þingheýrum  hoolabiskupsdæmis.  olaf  oddzson.  sygurdr 
jonsson.  gunsteinn  asgrimsson  prestar.  CTDargreth  wigfwa- 
dotthir.  Pall  brandzson.  grlendhr  grlendzson.  sygurdr  jons- 
son.  gudhmundr  jwarsson.  filax  þorarinsson.  þorkell  þor- 
steinsson  ok  eigill  jonsson.  Godhum  monnum  kunnigt  med 
þessu  voru  opnu  brefe.  ath  vier  vitum  þat  fullugliga  ok  sann- 
ligha  ath  þesse  dandhimann  þorleifr  biornsson  hwerr  ath  nu 
will  med  gudhz  hialp  býria  sina  reisu  j  burth  af  h  worv 
landhi  íjslandhe.  hefir  hier  weridh  ok  blifit  med  heidr  ok 
æru  sem  retthum  haufdingia  ok  ærligum  haufudsmanne  berr 
med  alla  dandhi  menn  hier  j  landit  lærdha  ok  leika.  Ok 
sierdeilis  med  aull  stýcke  ok  ærlighheit  sem  honum  hefir 
burt  ath  giora  med  vorn  naduga  herra  konunghinn  badhi 
med  dygdh  ok  ærw  ok  alltíjdh  skotith  sigh  ok  sitt  aiiswar 
til  hans  konunghligra  naadha  ok  retta  sem  margir  dandi 
menn  hafa  optliga  heyrt.  Ok  til  sannendha  hier  vm  heingd- 
um  wier  for  nefndir  menn  vor  jnnscigle  fyrir  þetta  bref 
scrifath  j  vidhey  j  kialarnesþinghi  miduikudaghinn  næsta  jn 
octaua  assumpcionis  sancte  marie  wirginis.  anno  domini- 
CD.°  cd.°  lxxx0. 


l)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1480.  HÁLFKIRKJUR.  293 

275.        8.  September  [1480  eðal479].  á  Grenjaðarstað. 

Tveir  prestar  votta  um  reið  sína  til  Skriðu  til  þess,  eptir 
boði  Ólafs  biskups,  að  birta  Eafni  lögmanni  boðskap  erki- 
biskups  um  hálf  kirkjureikninga  í  Hólabiskupsdæmi,  og  skýra 
þeir  frá  hörðum  svörum  lögmanns. 

Bisk.  3.  Fol.  bls.  252,  með  hendi  Hákonar  sýslumannB  Gíslasonar 
1641—42,  eptir  transskripti  frá  13.  Júlí  1481.  Hið  fyrra  bréf  Gauta 
erkibiskups  um  hálfkirkjureikninga  er  frá  15.  Sept.  1478  (Nr.  153).  Er 
þetta  bréf  því  frá  1479  eða  1480. 

Þad  giorum  vid  Eirikur  Einarson  og  drni  Hallsson 
prestar  Hola  Biskupsdæmis  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  ockru  Breíi  ad  vid  Eidum  til  Skridu  midvijkudæginn 
næsta  fyrer  festum  Nativitatis  Beatæ  mariæ  virginis1)  epter 
Bodi  og  skipan  ockars  andaligs  faudurs  Biskup  Olafs  med 
Guds  nad.  Biskup  a  Holum.  ad  birta  og  sina  Hrafni  Log- 
manne  þa  skipan  sem  erki  Biskupinn  Bodadi  med  sijnu 
Brefi  og  Jnnsigle.  ad  Biskup  Olaf  skilldi  visitera  og  taka 
Eeikning  (af)  aullum  fyalfkyrkium  ]  Hola  Biskupzdæmi.  en 
Hrafn  Logmann  gaf  þad  suar  þar  til.  ad  hann  sagdi  nei 
til  ad  giora  Eeikning  Biskup  Olafe  fyrer  sijna  halfkyrkiu. 
og  eij  gisting  hallda  fyrer  hana  epter  þessu  Brefi.  lysti  hann 
og  þar  fyrer  ockur  og  fleijrum  odrum  ad  hann  skilldi  fyrer- 
bioda  vm  allt  sijtt  logmansdæmi  og  a  aullum  þingum  ad 
nockur  madur  giordi  Eeikning  fyrer  sijna  halfkyrkiu.  edur 
taka  nockurar  slijkar  nýungar  vpp  þo  þad  væri  giort  j 
Skalholltz  Biskupzdæmi.  ad  Biskup  tæke  þar  Eeikning  af 
half  kyrkium.  og  til  sanninda  Skrifad  a  Greniadarstad  Mariu- 
messu  sijdari. 


276.  3.  Október  1480.  í  Odda. 

Magnúb  biskup  í  Skálholti  vottar,  að  Þorleifr  Björnsson  hafi 
fastnað  sér  Ingveldi  Helgadóttur,  og  lýsir  hann  því,  að  hann 
hafi  séð  páfabréf,  þar  sem  umboðsmanni   Skálholtskirkju  sé 

J)  Þ.  e.  7.  Sept.  1479  eða  1480. 


294  ÞORLEIFR  OG  INGVELDR.  1480. 

boðið  að  gera  endilegan    veg  á  þessu  hjónabandi,    ennfremr 
kongsbréf  og  erkibiskupsbréf. 

AM.  Apogr.  736,  ineð  hendi  Jóns  Magnúasonar  bróður  Árna  „Ex 
originali",  sem  var  á  kálfakinni.  —  AM.  Fasc.  LXXII,  2  A  5,  transskr. 
á  akinni  frá  c.  1528. 

Wær  broder  magnns  med  gnds  naad  biskup  j  skaal- 
hollti.  giorum  godum  monnum  kunnigtt  med  þessu  woru 
opnv  brefi.  ath  uær  worum  þar  j  hia  saaum  ok  heyrdum  ca. 
ath  þorleifur  biornson  keyptti  ok  fasnadi  jnguelldr1)  helga- 
dotter2)  sier  til  laugligrar  eiginkonv.  eptter  guds  laugum 
ok  lands  ok  bokarenar  ordum.  Suo  ok  eigi  síjdur  saaum 
vær  ok  yferlaasum  pafans  bref  wnder  suodan  skilning.  ath 
hann  gaf  lof  til  af  paafaligu  walldi.  ath  þetta  hionaband 
mætti  saman  biiidaztt.  ok  bíjfaladi  wmbodsmanni  heilagrar 
skaalhollz  kirkiv.  ath  giora  endiligan  weg  aa  þessu  hiona- 
bandi.  ok  hier  med  hofum  wær  sied  mins  herra  kongsens 
bref  suo  latanda.  ath  hann  gefur  lof  til  ath  born  þeirra 
getin  ok  ogetin  skule  lauglig  til  arfs.  eptter  landzins  laug- 
um.  Somvleidis  hefer  ok  worr  naadugi  herra  erkibiskupin 
gefit  sitt  samþycki  til  ok  bodit  oss  ath  fullkomna  þetta  ad- 
urskrifad  hionaband.  þui  hofum  wær  eptter  aadurskrifudum 
brefum  ok  bodskap  samþycktt.  ath  aadur  skrifad  hionaband 
sie  laugligtt  ok  staudugtt  j  aullum  greinvm. 

for  þessi  gioruingur  fram  j  witey  miduikudagin  næsta 
efter  mariuCDesso  fyrri3).  þessum  monnum.  nær  weraundum 
med  oss  narfa  þoruallzsyni.  olaafi  mikelsyni.  ok  einari 
brandzsyni. 

Ok  til  sanninda  hier  wm  settum  wær  wort  innsigli  med 
þeirra  fyrskrifadra  manna  innsiglum  fyrir  þetta  bref  skrifat 
j  odda  aa  rangoarwollum  j  aaueriahrepp4).  þridivdagin  næsta 
eptter  mikelsCOesso.  anno  domini.  (D.°  cd.°  octogesimo. 

*)  Svo  736;  jnguelldi  Lxxu,  2.  2)  helgadottur  Lxxn,  2.  3)  Þ.  e. 
16.  August.    4)  alueriahrepp  (!)  Lxxn,  2. 


1480.  KAUPMÁLABRÉF  EINABS  OG  ÁSU.  295 

277.  8.  Október  1480.  á  Staðarhóli. 

Kaupmálabkéf  Einars  Oddssonar  og  Ásu  Egilsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXV,  1,  frumrit  á  skinni,  og  hefir  aldrei  verið  innsiglað. 
Komið  frá  Staðarhóli.  —  AM.  Apogr.  1488. 

Jn  nomine  domini  amen. 

var  suo  felldr  kaupmale  lýstur  ok  stadfestur  da  brud- 
lavpsdegi  þessara  manna  einars  oddzsonar  ok  aasv  egils- 
dottur  eiginkonv  hans  at  fyrr  nefndr  einar  hafde  til  kaups 
med  asu  konu  sina  ij  hvndrut  hundrada  er  fader  hans  oddr 
peturson  hafde  gefit  honum.  var  þar  vt  j  tilskilen  jordin 
bar  j  eyrarsueit  med  þeim  iardarpaurtum  er  þar  fylgia  fyr- 
ir.  lx.  hundrada.  jtem  jordina  gravf  j  grvndarfirde  fyrir  xx 
hvndrut.  lavgar  j  huammsueit  fyrir  xvj  hvndrvt.  goddastade 
j  laxardal  fyrir  iiij  hundrut  ok  xx.  jtem  part  j  iordvnne 
brandagile  ok  geithole  er  liggia  j  hrutafirde  fyrir  xvj  hundr- 
ut  ok  þar  med  jordina  þoroddzstade  fyrir  iiij  hvndrut  ok 
xx  ok  hier  til  .lx.  kvgillda  ok  xx  hvndrvt  j  þarfligvm  pen- 
ingvm. 

hier  j  raöt  hafde  fyrr  nefnd  asa  eigilsdotter  til  kavps 
med  einar  oddzson  bonda  sinn  ij  hvndrvta  c.  var  þar  til 
greind  jordin  ey  œl  skagastrond  fyrir  lx  hvndrata  ok  ij 
hluti  j  iordunne  hofe  er  liggr  j  vazdal  fyrir  xl  hundrata. 
jordin  brusastader  fyrir  xlc.  savrbær  xx  hundrudvm  ok  þar 
til  lxxx  hvndrada  j  lausagoze.  jtem  gaf  oft  nefndr  einar 
oddzson  asu  konu  sinne  Ixxx  hvndrata  vr  þessum  peningvm 
j  tilgiof  at  fraskildum  jordvm  j  hrvtafirde. 

samþykti  þessa  giof  oddr  peturson  er  þa  uar  laugligur 
erfingi  optnefndz  einars. 

för  þesse  giorningur  fram  aa  stadarhole  j  saurbæ  med 
laugligri  festingv  aa  sunnvdaginn  næsta  fyrir  kalixtusmessv 
þessvm  godvm  monnvm  nær  veravndvm  broder  jon  gamla- 
son  med  gvdz  nad  aboti  da  þingeyrvm.  þosteinn  gvdmvndz- 
son.  sveinn  helgason.  sueinbiorn  palsson  ok  gvnnsteinn  as- 
grimsson  prestar.  gudne  jonson.  oddr  peturson.  vernard  ein- 
arson.  biorn  jonson.  þorbiorn  biarnason  ok  sigmundur  hall- 
dorsson  leikmenn. 


296  ARFLEIÐSLUBRÉF  PÉTRS.  1480. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  vær  fyrr  nefnder  menn 
uor  jnnsigle  fyrir  þetta  kaupmalabref  er  skrifat  uar  j  sama 
stad  ok  dag  sem  fyrr  seger  arum  efter  gudz  burd.  (D.  cccc 
ok  lxxx  ara. 


278.  12.  Október  1480.  á  Staðarhóli. 

Steinunn  Gunnarsdóttir  arfleiðir  Pétr  Loptsson  son  sinn  til 
alls  þess  fjár,  er  hún  gefr  honum,  en  það  reiknast  hundrað 
hundraða. 

AM.  Apogr.  5891,  með  hendi  Jóns  MagnúBsonar  bróður  Árna,  eptir 
„transscripto"  á  skinni  frá  7.  Júní  1580.  —  Afakriptir  í  AM.  234.  4to, 
bls.  136—38,  192—93,  264,  284—85.  MSteph.  27.  4to,  bls.  176,  raeð 
hendi  Benedikts  lögmanns  Þorsteinssonar  c.  1730. 

Þad  giorum  vær  Gudni  Jonsson.  Oddur  petursson.  jon 
asmundsson.  Bryniolfur  sigurdsson.  jon  sueinsson  og  skeggi 
stullason.  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu 
brefi  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  iehsu 
christi  CD.  iiijc  og  lxxx.  ara  firir  kirkiudyrunum  a  stadarholi 
i  saurbæ  fimtudagin  næsta  firir  kalixtusmesso  vorum  vier  i 
hia  saum  og  heyrdum  a.  at  steinun  gunnarzdotter  arfleiddi 
son  sinn  petur  loptsson  til  fiar  þess  sem  hun  gaf  honum. 
Reiknadist  þat  hundrad  hundrada.  voro  þar  til  skildar  jard- 
irnar  huitadalir  firir  .xlc.  er  liggia  i  Saurbæ  i  huols  kirkiu- 
sokn  oc  .xvc.  i  jordunni  sælingsdalstungu  er  liggur  i  huams- 
sueit  oc  hier  til  .vc.  og  .lxc.  j  fridum  peningum  og  ofridum. 
arfleiddi  hun  þenna  man  til  giallds  og  giafar.  sess  og  sætis 
og  til  alls  þess  riettar  sem  Iðgbok  skyrir  at  ættleidingur  a 
at  hafa  at  logum.  hielldu  þessir  menn  allir  a  eirni  bok. 
Steinun  Gunnarsdottir  er  arfleiddi  og  pietur  loptsson  erarf- 
leiddur  var  og  Gunnar  Jonsson  er  iatadi  og  samþyckti  þessa 
somu  arfleiding. 

for  þessi  greind  arfleiding  framm  epter  ollum  bokarinn- 
ar  ordum. 

Og  til  sanninda   hier   vm    setium  vær  firnefnder  menn 


1480.  HVASSAFELLSMÁL.  297 

vor  jnncigli  íirir  þetta  arfleidingarbref  skrifat  og  giort  i  sama 
stad  degi  og  ari  sem  fyrr  seger. 


279.  18.  Október  1480.      á  Möðruvöllum. 

Tveik  klerkar  votta  um  vitnisburð  tveggja  manna,  að  Bjarni 
Ólason  hafi  opt  legið  nakiiin  í  einni  sæng  hjá  Eandíði  dótt- 
ur  sinni  heima  á  Þverá  í  Fnjóskadal,  og  hafi  Eandíðr  þá 
verið  13  vetra  gómul. 

Bisk.  3.  Fol.,  bls.  243,  með  hendi  Hákonar  sýslumanns  Gíslasonar 
1641—42,  eptir  transskripti  frá  13.  Júlí  1481.  Yngri  afakr.  í  Landsb. 
115.  4to,  II,  79—80,  og  ÍBfél.  126.  4to,  234—35. 

Þad  giorum  vier  Eirikur  Einarsson  og  Ellendur  Brodda- 
son  prestar  Hola  Biskupzdæmis  godum  monnum  viturligt 
med  þessu  ockru  Brefe  ad  þar  voru  vid  j  hia  saum  og  heyrd- 
um  a  ad  Jon  Þorsteinsson  og  Gudrun  Gudmundardotter 
kona  hans  handfestu  so  felldan  vitnisburd  vorum  andaligum 
faudur  Biskup  Olafe  a  Holum  ad  þau  sau  Biarna  Olason 
liggia  hia  Eandidi  dottur  sijnne  nakin  Bædi  j  einni  sæng. 
og  vnder  einum  klædum.  heima  a  Þuerd  j  Hnioskadal  vel 
fimm  reisur  eda  sex  eda  optar.  Var  þa  fýr  greind  Eandid 
13  vetra  gomul.  vardi  fýrgreindur  Jon  Þorsteinsson  adur- 
greindaii  Biarna  ad  hann  skillde  ecki  soddan  giorning  giora. 
og  hann  mundi  fa  þar  illt  Eykti  fyrer.  enn  Biarni  suaradi 
ad  hann  nenti  ecki  ad  reka  dottur  sijna  j  flet  fra  sier.  fyr- 
er  nockurs  manz  ord.  huad  sem  huor  seiger.  lofudu  fyr 
nefnd  hion  Jon  og  Gudrun  ath  sueria  ad  þessum  vitnisburdi 
fullaii  Bokareid  þa  þurfa  þiker.  og  til  sanninda  hier  vm 
settum  vid  firr  nefnder  prestar  ockur  Jnnsigle  firir  þetta 
vitnisburdar  Bref.  er  skrifad  var  a  Modruvollum  j  Horgar- 
ardal  jn  die  sancti  Lucæ  Evangelistæ  anno  domini  m.°  cd.° 
lxxx0. 


298  HVASSAFELLSMÁL.  1480. 

280.  24.  Október  1480.    á  Möðruvöllum. 

Tveir  prestar  votta  um  vitnisburð  eins  manns,  að  Bjarni 
Ólason  hafi  í  fyrra  haust  legið  alnakinn  hjá  Randíði  dóttur 
sinni  í  einni  sæng  og  undir  einum  klæðum  á  Þverá  í  Fnjóska- 
dal. 

Bísk.  3.  Fol.,  bls.  243—44,  með  hendi  Hákonar  sýsluraanns  Gisla- 
sonar  1641 — 42,  eptir  transskripti  frá  13.  Júlí  1481.  Yngri  afskr.  í 
Lindsb.  116.  4to,  II,  80—81  og  í  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  235. 

Þad  giorum  vid  Eirikur  Einarsson  og  Olafur  Jnge- 
mundarson  prestar  Hola  Biskupzdæmis  godum  monnum 
kunnugt  med  þessu  ockru  opnu  Brefe  ad  vid  vorum  j  hia 
saum  og  hey(r)dum  a  ad  Þordur  Ketilsson  fyandfesti  vorum 
andaligum  faudur  herra  Olaf  med  Guds  naad  Biskup  ath  Holum 
so  felldan  vitnizburd  ad  hann  hefdi  sied  Biarna  Olason  og 
Randidi  dottur  hans  j  fyrra  haust  a  ÞuerÆ  j  Hnioskadal 
liggia  j  einne  sæng  Bædi.  og  vnder  einum  klædum  alnakin 
og  þionadi  þeim  til  sængur  Breidandi  klædi  vppa  þau.  og 
hier  epter  vil  eg  sueria  ef  þurfa  þiker.  og  til  sanninda  hier 
vm  settum  vid  ockur  Jnnsigle  fyrer  þetta  vitnisburdar  Bref 
skrifad  a  Modruvollum  j  Horgdrdal  þridiudægin  næsta  fyrer 
tueggia  postula  messu  Simoniz  og  Iudæ  anno  domini  m.° 
cd.°  lxxx.0 


281.  31.  Október  1480.    á  Signýjarstöðum. 

1eei»aegee»  um  landamerki  milli   Signýjarstaða  og  Norður- 
reykja  í  B.eykholtsdal. 

Eptir  afakript  á  pappír  meðal  Reykholtsskjala  í  Biskupaskjalasafni 
íslanda,  staðfestri  í  Reykbolti  28.  Okt.  1666  af  séra  Haldóri  Jónssyni 
og  Jóni  Jónssyni,  gerðri.  eptir  afskript  af  frumritinn,  og  var  sú  afskript 
staðfest  í  Snóksdal  21.  Apr.  1622  af  Eggerti  Hannessyni.  Afskript  á 
skinni  er  og  í  Biskupsskjalasafni,  staðfest  í  Beykholti  21.  Nóv.  1721  af 
séra  Hannesi  Haldórssyni  og  S;guiði  Jónssyni,  og  rita  þeir  eptir  papp- 
írsafakriptinni  frá  1666. 

Þad  Giorum   vier   Einar  Oddsson.   Andres   Magnusson. 
Þorgijlz  Þorisson.    Jlijfur  Þormodsson.  Þorgeir  Þorgeirzson 


1480.  LANDAMERKI  SIGNÝJARSTAÐA.  299 

og  Jon  Gijslason  godum  monnnm  viturligt  med  þessu  voru 
opnu  brefi  ad  vær  medkiennunst  þad  ad  vær  vorum  til 
bednir  og  nefndir  af  Jngimundi  Finssyni  d  ad  njda  sicL  og 
skoda  huad  oss  leist  riettast  vm  landamerki  j  millum  Sijg- 
niarstada  og  nordurreykia.  saker  þess  ad  fyrr  nefndur  Jngi- 
mundur  sagdi  ad  þeir  sem  byggie  &  fyrrnefndri  jordu]Nord- 
urreykium  segdist  eiga  nordur  yfir  storu  grðf  ad  steinum 
tueimur  er  þar  lægie  &  Backanum.  og  þadan  sionhendijng 
og  fram  i  huijtaa.  Og  nu  med  þui  ad  vær  þar  til  ridum 
er  þessir  steinar  l&gu.  og  vmhugdum  d  allan  mdta  ef  oss 
þætti  nockur  von  edur  lijkindi  til  vera  ad  þeir  steinar 
mætti  lyrittar  heita  eda  nockud  mark  þess  vera  ad  þeir 
skilde  londíii  med  adur  greindum  jordum.  þa  var  þad  vortt 
adkuædi  ad  þeir  hefdi  eckj  ad  þyda  þar  vm  fyrir  margra 
hluta  sakir  og  eingin  laudamerki  væri  onnur  riett  j  millum 
Sygniarstada  og  nordurreykia  enn  raudalækur  rædur  til  þess 
er  hann  fellur  af  til  vtsudurz  vid  Grafabotna  og  þadan 
sionhendijng  i  storu  grof  enn  þa  r&di  grofin  og  lækur  sa 
efftir  henni  fellur  framm  j  huijtaa.  Vitum  vær  og  ei  bétur 
fyrir  Gudi  og  Godum  monnum  enn  þad  sie  æfinleg  eign 
jardarinnar  Sygniarstada  sem  fyrir  nordan  er  lækinn  þann 
sem  effter  grðfinni  fellur  og  firrnefndur  Jngimundur  meigi 
þad  med  riettu  hafa  og  hallda  og  einginn  þad  med  riettu 
hafa  edur  hafft  hafa  vtan  þeir  sem  Sygniarstadi  eiga  þui 
vær  holldum  Sygniarstadanes  ad  stooru  grðf  og  læk  þeim 
er  efftir  henni  fellur  og  fallit  hefur  ad  fornu  og  nyu.  Og 
til  sanninda  hier  vm  setium  vær  firrnefndir  menn  vor  Jnn- 
sigli  fyrir  þetta  vitnizburdarbref  er  giortt  var  (L  Signiarstod- 
um  j  Borgarfirdi  j  Reikholltzkirkiu  sokn  þridiudæginn  næst- 
an  vm  veturinn  fyrir  allra  heilagra  messo  þa  er  lidit  var 
frcí,  Gudz  burd  þushund  cccc  og  attatijgi  ara. 


282.  3.  Nóvemlber  1480.  í  Laufási. 

Skólastika   Magnúsdóttir  og  Einar   Grímsson   gefa  Magnús 
Þorkelsson   kvittan   um  allar  þær  sakir,   er   þau  máttu  til 


300  KVITTUNARBRÉF.  1480. 

hans  tala  og  hans  manna,  en  Magnús  kvittar  þau  í  mót  af 
öllnm  sökum,  að  luktum  þeim  tveim  hundruðum,  er  Einar 
varð  honum  skyldugr. 

AM.  Faec.  XXV,  2,  frumrit  á  skinni,  nokkuð  fúið.    Öll  (4)  innsigl- 
in  era  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  623. 

Þat  giorum  ueir1)  olafur  halldorson  þorgils  hallson  og- 
mvndur  hakonarson  ok  hoskuldur  teitson  godum  monnum 
uiturlegt  med  þesso  uoru  brefi  aht1)  uær  uorum  þar  i  hia  i 
laufasi  i  eyiafirdi  um  uetturen  fostudagen  næsta  epter  allra 
heilagra  messv  þa  lidit  uar  fra  guzdz1)  burd  þusund  fiogr 
hundrud  ok  attatiger  ara  saum  ueir1)  ok  heyrdum  ord  ok 
handaband  þessara  manna  magnusar  bonda  þorkelssonar.  af 
einne  alfu  en  skolastica1)  magnusdottur  ok  einar1)  grimsson- 
ar  af  annari  alfu  at  suo  fyrir  skildu  at  fýr  greinder  men 
skolastica  ok  einar  gafu  magnus  bonda  þorkelson  med  fullu 
handabandi  quittan  ok  akuærulausan1)  ok  alla  hans  men 
um  allar  þær  saker  sem  þau  mæte1)  med  logum  til  magnus- 
ar  tala  ok  hans  mana  aa  huern  matta1)  sem  þær  hefdu  til 
komit  med  ord  edur  uerk.  suo  ok  eigi  sidur  gaf  magnus 
bondi  þorkelson  skolasticu  magnusdottur  ok  einar  grimson 
[um  allar  þær  saker2)  quitt  ok  aakiærvlaus  [um  allar  þær 
saker2)  sem  hann  mætte  med  logum  til  þeirra  tala  at  lugt- 
um  þeim  íí  hundrvdum  sem  einar  uard  honum  skyldugur. 
uar  þar  til  greint  gelt  fiar  qugildi  okxstikur  klædis.  skildi 
magnus  taka  under  sialfum  sier  gelt  fiar  kugildi  er  skola- 
stica  fek  einar1)  til  fullrar  eignar  med  handabandi  en  kledit 
skildi  einar  luca  ed  sidazta  at  mariumessu  enne  fyrre  ad 
n§sta  are.  enn  ef  einars  kan  uid  at  missa  þa  gek  skola- 
stica  i  borgan  at  luca  magnusi  fýr  greint  klædi.  ok  til 
sanninda  hier  um  settum  uær  fýr  nef(n)der  men  uor  in- 
scigli  fyrir  þetta  bref  er  gior(t  var)  i  sama  stad  dag  ok  ar 
sem  fýr  segir. 

*)  Svo.    8)  [Svo. 


1480.  HVASSAFELLSMÁL.  301 

283.     .  11.  Nóvember  [1480].  á  Hólum. 

Yitnisbubdb  fjögra  presta  um  það,  að  Bjarni  Ólason  lýsti 
því,  að  nærveranda  Ólafl  biskupi,  að  hann  hefði  legið  líkam- 
lega  hjá  Randíði  dóttur  sinni  svo  opt,  að  hann  kynni  það 
ekki  að  greina. 

Bisk.  3.  Fol.,  bls.  246,  með  hendi  Hákonar  sýslumanns  Gislasonar 
1641—1642,  eptir  transskripti  frá  13.  Júlí  1481.  Yngri  afskrr.  eru  í 
Landsb.  115.  4to,  H,  83—84  og  í  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  238. 

Þad  giorum  vier  Ketill  Grijmolfsson.  Eyrikur  Einars- 
son.  Andres  Jonsson  og  Gudmundur  Jonsson  prestar  Hola- 
Biskupzdæmis  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru 
Brefi  ad  þar  voru  vier  j  hia.  og  heyrdum  a  ad  Biarni  Ola- 
son  er  sagdur  er  lyste  fyrer  oss  a  Marteinz  messu  dag  ad 
nærveranda  vorum  andaligum  faudur  Biskup  Olafe  a  Holum 
j  Hialltadal  okugadur  j  alla  stadi  ad  hann  hefdi  leigid  hia 
dottur  sinne  Randidi  lijkamliga  so  opt  ad  hann  kynne  þad 
ecki  greina 


*).    og  hier  fyrer  þetta  Beiddist  firr 

skrifadur  Biarni  Olason  nadar  og  myskunar  af  Biskup 
Olafe.  fyrer  þesse  sijn  adurnefnd  Brot.  og  sagdist  hallda  sig 
sannan  ad  sok  v.m  þennan  vonda  giorning.  og  til  sanninda 
hier  vm  setium  vier  firr  nefnder  prestar  vor  Jnnsigle  fyrer 
þetta  Bref.  Skrifad  a  Holum  j  Hialltadal. 


284.  [1480  eða  fyrr]. 

Tisitazíubbéf    útgefið    af   [Ólafi   Kögnvaldssyni]    biskupi    á 
Hólum. 

AM.  Fasc.  XXV,  8,  innsiglaþveingir  við  dóm  Ólafs  biskups  Rögn- 
valdsaonar  um  Bjarna  Ólason  frá  17.  Nóv.  1480  (Nr.  285).  Dómrinn  sjálfr 
skírskotar  til  visitazíubréfs. 


[kujnnigt  gioraþdi  med  þessu]   voru  brefi. 


*)  Sjá  neðanmálsgrein  á  241.  bls. 


302  VÍSITAZÍUBRÉF.  1480. 

ath  uíj  þeinkium  med  guds  help 

skyllda fara  ok 

visitera  um  [vort  biskupsdæmi  ok]  skoda  ok  sia  hvers  manz 
liferni  badi  ler[draokleikra  ok  suo  at  rettljeida  þa  sem  villir 
fara  ok  stadfesta  rettuisa  j  gv[ds]  þionvstv  ok   kiæ(r)leik[a 

]  skýllduger  ath    giora  nockuth 

oa  gvds  v[egna ]   aa  guds  uegna 

ok  sia  ath  ollvm  kirkivm  ok  kirkna  eignvm 

hversv  [hefer  verit]  med  farit  svo  ath  gvd  hafi  heidr 
af  þui    sem    honum    [til  heyrer  ok   g]uds   uiner  hafa  gefit 

firir  sinni  sal upp  koma 

manvdaginn  næsta  efter   olafsmessv   hina  fyrri  [hei]man  af 

holvm    [ ga]rdz.    þadan  til 

[hafrafellz]tungu.    þda  til  svalbardz.    þoa  til  savdaness.    þoi 

til  [sval]bardz.  þda  til  hola þadan  til 

[ r]eykia  hlidar.   þda  til     [ 

þ]a  til  fellz.    [þoa  til  ba]rdz.    þa  til  holtz.  þadan  til  hnapp- 

stada.  þa  til  kuiabeckiar.  þa[dan ].    þad(an)  til 

hof[da.  þaa  til  þa]viiglabacka.  þda  til  grýtubacka.    þadan  til 

lavfas.    þdoL  til  dr[aflastada þa]dan  til  stadar. 

[þoa]  til  ass.  þadan  til  grenpadarstada.  þdaj  til  mvla.  þaa  til 

helgastada.  þaa  til  eina(rs)stada  [ 

þox    til  lundarjbrecku.    þadan    til    eyiarfdalsdar.    þadan   til 

ha]ls.  þda  til  illugastada.  þda  til  svalbardþ ]. 

þda  til  munkaþwerar.  þadan  til  modruu[alla 

]• 


285.  17.  Nóvember  1480.  á  Hólum. 

Dómr   tólf  presta,  útnefndr  af   Ólafi   biskupi  á  Hólum,    að 
Bjarni  Ólason  sé  rétt  fangaðr  af  kirkjunnar  valdi. 

AM.  Fasc.  XXV,    8,    frumritið  á  skinni.     T61f  innriigli    hafa   verið 
fyrir  bréfinu,  en  tvö  af  þeim  eru  dottin  frá. 

Domur  vm  biarna  olason1). 
^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1480.  HVASSAFELLSMÁL.  303 

Þath  giorvm  vier  ketill  grimolfsson.  ejrekur  einarsson. 
olafur  klengsson.  andres  jonsson.  olafvr  magnvsson.  gvdolf- 
vr  CDagnvsson.  þorvardr  semingsson.  jon  þorualldzson.  gvd- 
mundvr  jonsson.  jon  þorgilsson.  erlendur  broddason  ok  jon 
helgason  prestar  holabiskupsd§miss  godvm  monnvm  vitur- 
ligt  med  þessv  vorv  brefj.  ath  þa  er  lidith  var  fra  hingath 
bvrd  vors  herra  jehsv  christi  þvsund  fiogur  hundrud  ok  atta- 
tiger  oar  faustvdagin  n§sta  epter  marteinsmessv  j  storestof- 
une2)  a  holvm  j  hialltadal.  vorvm  vier  j  dom  nefnder  af  vor- 
vm  virduligvm  herra  ok  andaligum  faudr  olafe  med  guds 
nad  biskupe  a  holum  ath  dema  huort  biarne  olason  skyllde 
riett  fangadr  vera  af  kirkiunnar  vallde  firir  þa  orykt  ok 
allmennings  rom  er  hann  hafde  feingith  af  randide  dottur 
sinne  med  suo  illv  ordtake  ath  hann  hefde  legith  hia  henne 
alnakinn  vnder  einvm  kl^dum  þa  hun  var  þrettan  vetra 
gaumul  ok  opt  sinnis  sidan.  Nv  saker  þess  ath  þath  krefur 
skyllda  biskupligrar  reglv  sem  visitacionem  bref  þar  vm 
giort  wt  visar  atb  biskupinn  skal  skoda  hvers  manz  liferne 
bade  leika  ok  l§rda  ok  vm  vanda  alla  osidv  ok  ogiorninga 
sem  giorder  verda.  Svo  ok  komv  þar  fram  fyrer  oss  two 
bref  med  heilvm  ok  oskoddvm  hangundvm  jnciglvm.  swo 
latanda1)  mille  annara  orda  ath  jon  þosteinsson  ok  gudrun 
gudmundardotter  kona  hans  handfestv  swo  felldann  vitnis- 
burd  biskup  olafe  ath  þav  sav  biarna  olason  ligia  hia  rand- 
ide  dottvr  sinne  nakin  b§de  j  einne  seng'ok  vnder  ejnvm 
kledvm.  vel  fim  reisvr  eda  sex  eda  optar.  var  þa  fyr  greind 
randid  þrettan  vetra  gaumul.  varade  jon  þosteinsson  adr 
greindann  biarna  olason  ath  hann  skyllde  ecki  suodan  giorn- 
ing  giora  ok  hann  munde  fa  þar  firir  illa  rykt.  enn  biarne 
suarade  ath  hann  nente  ecke  ath  reka  dottvr  sina  j  flet 
fra  sier  firir  nauckurs  manz  ord  huad  sem  huerge  segde. 
lofvdv  fyr  nefnd  hion  jon  ok  gudrun  ath  sveria  ath  þessvm 
vitnisbvrd  fullann  bokareid  þa  þvrfa  þicker. 

Jtem  j  annare  grein  handfeste  þordur  ketilsson  biskup 
olafe  swo  felldann  vitnisbvrd   ath   hann   hefde   sied  biarna 


*)  lantanda,  frumritið.    •)  Svo. 


304  HVASSAFELLSMÁL.  —  BORGARHÖFN.  1480# 

olason  ok  randide  dottvr  hans.  þa  hvn  var  íiortan  vetra 
ligia  j  einne  se^ng  vnder  einvm  kl§dvm  bede  alnakiil.  sagd- 
izt  greindr  þordr  hafa  þionat  þeim  til  sengur  ok  breitt  vpp 
a  þav  kledin  ok  hier  epter  vill  hann  sueria  ef  þvrfa  þiker. 

Nv  firir  þesse  adur  greind  bref.  likinde  ok  ordrom 
þess  ok  anna(r)s  ath  oss  leizt  eingin  madr  sa  er  þvilik  prof 
synazt  til  ath  þvjlikt  oh§fv  verk  hafe  giort  sie  stefnande 
firir  laug  saker  þess  ath  hann  mun  fordazt  ok  hlaupa  burt 
af  landith  swo  ei  verde  laugvm  yfer  hann  komith.  þvi  at 
til  kalladre  gvds  nad  demdvm  vier  fyr  nefnder  tolf  prestar 
med  fullv  doms  athkuede  opt  nefndann  biarna  olason  riet(t)- 
liga  fangadan  vera  af  kirkiunar  vallde  ok  epter  biskupsins 
gkylldv  ok  skipan. 

Var  þesse  vor  domur  vpp  sagdur  maurgvm  dande  monn- 
um  n§r  veraundvm  b§de  l^rdvm  ok  leikvm  samþyckiande 
þenna  vorn  dom. 

Ok  til  sanninnda  hier  vm  settvm  vier  vor  jncigle  firir 
þetta  domsbref  er  skrifath  var  aa  holvm  j  hialltadal  faustv- 
daginn  n§sta  epter  clemensmessv  a  sama  are  sem  fyr  seger1). 


286.  17.  Nóvemlber  1480.  í  Hoffelli. 

Tylftardóme,  útnefndr  af  Eyjólfi  [lázara]  Gunnarssyni,  kongs 
umboðsmanni  í  Skaptafellsþingi,  að  Páll  Pálsson  mætti  rétt- 
lega  að  sér  taka  jörðina  Borgarhöfn  í  Kálfafellsþingum, 
samkvæmt  skiptisbréfi,  er  Páll  bar  í  dóminn. 

AM.  Fasc.  XXV,  20,  frumrit  á  skinni.    Af  tólf  innsiglum  eru  nú  7 
fyrir  bréfinu,  buoi  brákuð.  —  AM.  Apogr.  2874. 

Domur  vm  borgarhofn2). 

Ollum   monnum   þeim   sem   þetta   bref  sia  edur  heyra 

senda    heinrek    arnason.    inndride    hrafnson.    ionn  arnason. 

biamne    heinnreksson.    gvnnlaugur    biarnnason.     sigurdur 

markusson.     gvnnar    ionson.    eirekur    þorsteinsson.  eirekur 


*)  Þ.  e.  24.  Nóv.    2)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1480.  BORGARHÖFN.  —  LANDSVISTARBRÉF.  305 

rvnolfssou.  pall  þorsteinsson.  stefann  olafsson  ok  teittur  hall- 
dorsson  kuediu  guds  ok  sina  kvnigtt  geranda  ad  þa  er  lid- 
it  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jesv  christi  þushund  íííí.  c. 
ok  attatigi  ara  aa  manudagin  næsta  fyrir  allra  heilagra 
(Desso1)  j  holltvm  j  hornafirde  aa  þingstad  Rettvm  uoro  uær 
j  dom  nefndir  af  ærligum  manni  eyolfe  gvnarssyne  er  þa 
hafde  kongs  syslu  ifer  skaptafell(s)þinge  ad  dæma  um  þat 
er  pall  palsson  beidizt  þar  doms  aa  huort  hann  mætte  rett- 
liga  ad  sier  taka  jordina  borgarhavfn  er  ligvr  j  kalfafellzt 
kirkiu  sokn.  nu  saker  þess  ad  oss  leizt  þar  ollvm  eitt  um 
þa  dæmdvm  uær  fyr  nefndvm  pale  palssyne  adr  greinda 
jord  borgarhaufii  til  halzt  ok  hann  mætte  hana  Rettliga  ad 
sier  taka  ok  hallda  henne  til  laga  epter  þvi  sem  þat  skipt- 
isbref  þar  vm  gertt  utt  uisar  er  þratt  nefndr  pall  bar  þar 
fram  fyrir  oss.  ok  til  meire  stadfestv  ok  sannenda  hier  um 
setta  eg  fyrr  skrifadr  eyolfur  mitt  jnnsigle  med  adr  nefndra 
domsmanna  jnnsiglvm  fyrir  þetta  domsbref  er  skrifad  var  j 
hoffelle  j  hornnaíirde  a  faustudagin  næsta  fyrir  ceciliu  CDesso 
aa  sama  are  ok  fyr  seiger. 


287.  19.  Nóvember  1480.    í  Kaupmannahöfn. 

Landsvibtaebkép  Gísla  Filippussonar,  útgefið  af  Kristjáni 
konungi  hinum  fyrsta,  fyrir  víg  Björns  Vilhjálmssonar,  er 
Gísli  varð  ófyrirsynju  að  skaða. 

AM.  Fasc.  XXV*.  4,  fruiuritið  á  skinni.    Innsiglið   er   dottið  frá.  — 
AM.  Apogr.  1154. 

Kongsbref  fyrir  Landvist  Grjsla  Philippussonar2). 

Wíj  Cristiern  met  guds  nade  Danmarcks  Norgis  Swerigis 

Vendis  oc  gothes    koning    Hertug   i   sleswiig  oc  i    fyolsten 

stormarn   oc    Dithmerchen    Hertug    Greffue  i  oldenborg  oc 

dolmenhorst.  sendir  allom  mannom  som  thetta  breff  sea  ether 


*)  Þ.  e.  27.  Október.    2)  Utan  á  bréfinu  með  henni  Ara  Magnússon- 
ar  í  Ögri  eða  Eggerts  lögmanns  Hannessonar. 

Dipl.  isl.  VI.  B.  20 


306  LANDSVISTARBRÉF.  -  HELGAFELLSKLAUSTR.        1480. 

hora  Q.  g.  oc  sina.  Wer  willom  ether  kunnicht  gore  at 
wer  hauom  i  heder  widir  gud  oc  sakar  godha  manna  bona- 
stader  gewit  gisel  phylipson  er  born  vilhielmson  wordh  at 
skade  vforsonio.  landzwist  med  theim  hette  at  han  botte 
widir  gud  oc  erffwinge  hins  douda  som  han  oc  giort  hauer 
effter  thi  som  fore  oss  er  komet.  en  tegn  oc  fritkaup  hauer 
han  lukat  oss  swo  at  oss  alstingest  wel  at  noyer.  fywor 
forer  forbiudom  wij  hwariom  manne  at  auka  eder  auka  lade 
wiigh  eder  vandrendi  wedir  han  hedhen  aff  vm  thetta  maal. 
nema  hwor  sa  er  thet  gorer  vili  haue  forgiort  fee  oc  fridhi 
oc  worde  alldre  botha  madher.  Wort  thetta  breff  giortpaa 
wort  Slott  kobendehaffn  sancte  elisabet  dagh.  anno  domini 
millesimo  quadringentesimo  octuagesimo. 
vnder  wor  kongslige  secrette. 
dominus  rex  per  se. 


288.  20.  Nóvember  1480.  á  Knerri. 

Ólafr  Sveinsson  handleggr  Haldóri  ábóta  á  Helgafelli  kvitta 
alla  þá  tiltölu,  er  hann  þóttist  eiga  til  meira  Kambs  og  minna 
í  Breiðavík. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to}  bl.  130  a—b,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar 
c.  1600. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 
senda  Einar  Þorolfsson.  Asmundur  Jonsson  og  Skwle  Þord- 
arson  kuediu  guds  og  sina  kunnugt  giorandi  ad  vier  vorum 
j  hia  sdum  og  heyrdum  d  &  knerre  j  Breidavijk  manudag- 
inn  næstaii  fyrir  Sesseliumesso  Anno  domini  14801)  ord  og 
handaband  þessara  manna  Halldorz  abota  a  Helgafelli  af 
annari  alfu.  og  Olaffs  Sueinssonar  af  annari  ad  so  fyrir 
skildu.  ad  fyrrgreindur  Olaffur  handlagdi  Abota  Halllori 
kuitta  og  akiærulausa  alla  tiltolu  og  riett  sem  hann  þottist 
eiga  til  jardanna  meira  kambz  og  minna  er  liggia  j  breida- 


*)   leiðrétt   (eptir   ágripum    bréfsinB  í  AM.    252.  4to,    og  430.  4to); 
misskr.  i  858:     „148". 


1480.  ÞVERÁRBRÉF.  307 

vijk  j  knarrar  kirkiu  sokn.    fyrir  sier  og  sijnum   epterkom- 
endum. 


289.  21.  Nórembcr  1480.     á  Illugastöðum. 

Gtyba  Jónsdóttir  fær  Þorsteini  presti  Guðmundssyni  jörðina 
Þverá  í  Vestrárdal  til  fullrar  eignar,  eptir  því  sem  hún  varð 
eigandi  í  féskiptum  eptir  Gunnlaug  bónda  sinn,  og  gerir 
hún  það  með  samþykki  og  upplagi  barna  sinna,  en  skilr  sér 
framfæri  hjá  Þorsteini  presti. 

AM.  Fasc.  XXV,    13,    fiumritið    á    skinni.    Af  6  innsiglum   eru   nú 
tvö  fyrir  bréfinu. 

Þath  giorum  wer  olafur  þoruardzson  ok  gunnar  brandz- 
son.  jon  arnason.  jon  snorrason.  kolbein  olafsson  ok  jon 
gislason  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  woro  opnu 
brefi  þa  ær  lidit  war  fra  hingatburd  worss  herra  ihesu  christi 
þushund.  cccc  ok  attatigir  ara.  Worum  wer  j  hia  aa  þuerd 
j  uestrardal  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara 
manna  sira  þosteins  gudmundssonar  af  eirne  halfu  enn  gýdu 
jonsdottur  af  anare  ath  sua  fyrir  skildu  at  adr  nefnd  gýda 
feck  fýrr  nefndum  sira  þosteini  adr  greinda  jord  þuerox  j 
uestrardal  er  liggr  j  nups  kirkiu  sokn  til  fullrar  eignar 
med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindre  jordu 
fýlger  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nýiu  ok  hun  uard  fremzt 
eigande  at  j  feskiptum  uid  born  sin  skilgetin  epter  gvnn- 
laug  bonda  sinn  med  upplagi  ok  samþycki  þessara  manna 
gunnlaugs  ok  jons  ok  margretar  ok  halldoru.  hier  j  moti 
gaf  opt  nefndr  sira  þostein  titt  nefndre  gydu  æfinligt  fram- 
fere  hia  ser  ok  aa  sinum  penningum  til  matar  ok  klæda  a 
medan  hun  lifdi.  skylldi  titt  nefndr  sira  þostein  hallda  til 
laga  greindri  jordu  en  þratt  nefnd  gyda  suara  lagaripting- 
um  a  greindre  jordu  med  þeim  skilmala  ath  ef  af  kýnne 
at  ganga  þesse  iordin  at  logum  rettum  þa  skyllde  optnefnd 
gyda  af  framfærslune  hia  sira  þosteini. 

samþycktu  þesse  fyr  nefnd  born  hennar  skilgetin  med 
ordum  ok  handabande  allan   þennan  skildaga  fyr  greindan. 

20* 


308  HVASSAFELLSMÁL.  1480. 

ok  til  sanninda  hier  wm  settum  ver  fýrr  nefnder  menn 
vor  jnsigle  fyrir  þetta  profentubref  skrifat  œl  illugastodum 
a  uaznesi  þridiudagin  nesta  fyrir  ceciliumessu  aa  sama  are 
sem  fyr  seger. 


290.  28.  Nóvember  1480.  á  Hólum. 

Þbík  prestar  votta,  að  Bjarni  Ólason  hafi  í  návist  Ólafs 
biskups  játað  það,  að  hann  hafi  legið  átta  sinnum  eða  optar 
með  Randíði  dóttur  sinni,  þá  er  hún  var  15  vetra,  og  að 
hann  beiddist  enn  af  nýju  náðar  og  miskunnar  af  Ólafi 
biskupi. 

AM.  Fasc.  XXV,  9,  frumritið  á  skinni.     Innsiglin  (3)  eru  dottin  frá. 

vm  biarna  olason1). 

Þath  giorum  vier  ketill  grimolfsson.  andres  jonsson  ok 
gudmundur  jonsson  prestar  holabiskupsdemiss  godum  monn- 
um  viturligt  med  þessv  vorv  brefe  ath  þar  vorum  vier  j 
hia  ok  heyrdvm  aa  ath  biarne  olasou  medkendizt  firir  oss 
ath  nerveranda  vorum  virduligum  herra  biskup  olafe  med 
guds  nad  ath  hann  hefde  legith  likamliga  hia  randide  dott- 
ur  sinne  med  fullv  verke  þa  hvn  var  fimtan  vetra  atta 
sinnvm  eda  optar.  sagdizt  fyrgreindr  biarne  þui  ecki  hafa 
sagt  suo  freckt  fyre  ath  hann  þeinckti  þat  mvnde  bata  sitt 
mal.  beid(d)izt  þa  opt  nefndur  biarne  þa  enn  af  ny  nad  ok 
myskunn  af  biskup  olafe  med  þeirre  skript  sem  hans  nad 
villde  honum  setia  firir  þesse  hans  brot.  lofade  biarne  ath 
hallda  alla  þa  skript  sem  biskup  olaf  villde  honum  setia 
heilagrar  kirkiv  vegna. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vier  fyr  skrifader 
prestar  vor  jncigle  firir  þetta  bref  skrifad  a  holvm  j  hiallta- 
dal  þridivdaginn  n§sta  fyrer  andres  messv  anno  domini  (D° 
cd°  lxxx0. 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1480.  HVASSAFELLSMÁL.  309 

291.  28.  Nóvember  1480.  á  Hólum. 

Fjórir  prestar  votta,  að  Bjarni  Ólason  lýsti  því,  að  þan  vitni 
væri  sönn,  er  Ólafr  biskup  tók  af  Jóni  Þorsteinssyni,  Guð- 
rúnu  konu  hans  og  Þórði  Ketilssyni  um  legorð  Bjarna  með 
Eandíði  dóttur  sinni. 

Bisk.  3.  Fol.,  bls.  244,  með  hendi  Hákonar  sýslumanns  Gíslasonar 
1641—42,  eptir  transskripti  fra  13.  Julí  1481.  Yngri  afskrr.  eru  í 
Landsb.  115.  4to,  bls.  81,  og  í  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  236. 

Þad  giorum  vier  Ketill  Grijmolfsson.  Eijrikur  Einars- 
son.  Andres  Jonsson  og  Gudmundur  Jonsson  prestar  Hola 
Biskupzdæmis  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru 
Brefi.  ad  þar  vorum  vier  j  hia  og  heyrdum  d.  ad  Biarni 
Olason  lysti  fyrer  oss  ad  þau  vitni  er  Biskup  Olaf  hafdi 
tekid  af  Joni  Þorsteinzsyne  og  Gudrunu  konu  hans.  og  þar 
til  af  Þordi  Ketilssyne  er  suo  voru  latandi  mille  annara 
orda  ad  íirr  nefndur  Biarni  Olason  hefdi  leigid  hia  Randidi 
dottur  sijnne  þa  hun  var  13  vetra  gomul  j  einne  sæng  al- 
nakiii  bædi.  og  vnder  einum  klædum  optliga.  og  opinberliga 
medkiendist  Biarni  Olason  fyrer  oss  ad  þesse  vitne  være 
sonn  og  hann  hefdi  opt  hia  sijnne  dottur  leigid.  og  sagdist 
ætla  ad  þad  mundi  eingi  gruna  þo  hann  hefdi  so  giort.  Og 
til  sanninda  hier  (vm)  settum  vier  fyr  nefnder  prestar  vor 
Jnnsigle  fyrer  þetta  Bref  skrifad  a  Holum  j  Hialltad(al) 
þridiudæginn  næsta  fyrer  Andresmessu  anno  Domini  m.°  cd.° 
lxxx0.  *). 


292.  29.  Nóvember  1480.    í  isi  í  Öxarfirði. 

Beéf  fjögra  manna  um  viðtal  þeirra  Finnboga  Jónssonar  og 
Guðmundar  Húnrauðssonar  um  eignarheimild  þeirra  fyrir 
jörðunni  Eystri-Görðum  í  Kelduhverfi,  og  að  Finnbogi  lýsti 
jörðina  sína  eign  og  óheimilaði  Guðmundi  hana. 

AM.  Fasc.  XXV,  12,  frumrit  á  skinni.      Af   fjórum   innsiglum    eru 


l)  115;  m°.  cd.  lxx°,  3.  Fol.  (misskr.). 


310  GARÐABRÉF  í  ÖXARFIRÐI.  *    1480. 

tvö  fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  77.     Frumbréfið  átti  fyrrum  séra  Skúli 
Þorláksson  á  Grenjaðarstað. 

Þath  giorum  vier  gamle  þorsteinsson.  hallr  gudmundz- 
son.  asgrimr  hallzson  og  sýgurdr  broddason  godum  monnum 
viturligth  med  þessu  voro  opnu  brefi  ath  þa  er  lidith  uar 
fra  gvdssonar  burd  þushund  fiogr  hundrud  og  attatiger  cdra 
aa  faustvdaghinn  næsta  epter  clemensmesso1)  j  aasi  j  avxar- 
firdi  j  kellduhuerfi  voro  vier  j  hia  og  heýrdvm  cd  ord  og 
medtal  finnbogha  jonssonar  og  gvdmundar  hunravdssonar.  j 
fyrstv  ath  finnboghi  eptter  spurdi  sagdaii  gvdmund  hveria 
cdkiærv  edr  tilkall  til  sin  edr  sinna  peninga  hann  þættez 
hafa  mega.  en  gvdmundr  sagdizst  kalla  og  hallda  sina  eign 
jordina  eýstri  garda  j  kelldvhuerfi  og  sagdizst  hann  skylldv 
hafa  og  ath  sier  taka  &n  nauckra  lagha  sokna.  spurde  finn- 
boghi  hveria  heimilldar  toko  edr  frelse  hann  vændizst  fyrir 
adur  greindre  jordo.  en  gudmundr  sagdizst  vænazt  þeirri 
heimilld  fyrir  jordvnni  ath  sagdr  finnboghi  hefdi  giefith 
hana  gvdnyiv  kono  sinni.  lýsti  finnboghi  þui  þar  fyrir  opt- 
nefndvm  gvdmundi  og  odrvm  nærverandis  godvm  monnum 
ath  þat  sama  frelsi  edr  heimilld  sem  gvdmundr  vændizst 
fyrir  jordvnne  vegna  gudnýiar  hefdi  hvn  fyrir  longv  aptur 
lagt  j  sitt  valld.  og  opt  nefnd  gvdny  snæbiarnardotter  hefde 
handsellt  sier  med  fvllv  handabandi.  og  giefith  [til  fullrar2) 
eignar  opt  nefnda  jord  eystre  garda  adr  hun  vard  eiginkona 
optnefndz  gvdmundar.  og  þar  epter  heyrdvm  vier  finnbogha 
jonsson  lysa  sina  eign  greinda  jord  eýstre  garda  og  lagde 
fyrir  hana  logh  og  dom  en  fyrirbavd  gvdmundi  gripa  edr 
taka  sina  peninga  dn  lagha.  en  bavd  ath  gvdmundi  oaheýr- 
anda  logh  og  dom  fyrir  sigh  og  sina  peninga  huad  hann 
mætte  med  loghum  til  hans  tala.  sagdizst  dn  hindran  og 
allz  ofrikis  loghvm  vilia  svara.  ed  hann  mæte  at.  loghum 
til  sin  kiæra.  og  til  sanninda  hier  vm  settum  vier  fýrr 
nefnder  menn  wor  jnnscighli  fyrir  þetta  bref  giort  eirne 
nott  fyrir  andresCDesso  j  sama  stad  og  ddre  sem    fýr  seger 

*)  Þ.  e.  24.  Nóv.    2)  [tvískr. 


1480.      HELGAFELLSKLAUSTR.—  ÞORLEIFR  BJORNSSON.        311 

293.  1480.  á  IngjaldsMli. 

Sveinn  Þorgeirsson  handleggr  Haldóri  ábóta  á  Helgafelli 
kvitta  alla  þá  tiltölu,  sem  hann  þóttist  eiga  til  jarðarinnar 
Hnausa  í  Breiðavík. 

Eptir  Bkjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Landa- 
bókasafni  858.  4to?  b).  130a,  með  hendi  Jóna  lögmanns  Sigurðssonar  c. 
1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  með  ártali  1480  er  í  AM.  252.  4to,  bls.  46; 
AM.  430.  4to,  bls.  5—6,  og  AM.  Apogr.  1582. 

Brieff  fyrir  Storuhnausum. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 
senda  Bodvar  prestur  Jonsson.  Gamli  Þorleifsson  og  Magn- 
us  Gudmundsson  kuediu  guds  og  sina  kunnugt  giorandi  ad 
þar  vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrdum  d  j  Badstofunne  a 
Jngialldzhooli  a  Snæfellznesi  Anno  Domini  1480  cLr  a  handa- 
band  þeirra  Halldorz  abota  a  Helgafelli  af  einne  alfu  og 
Sueins  Þorgeirssonar  af  annari  ad  so  fyrir  skildu.  ad  íir- 
nefndur  Sueinn  handlagdi  Halldori  Abota  kuitta  og  akiæru- 
lausa  alla  þa  tiltolu  sem  hann  þottist  eiga  til  Jardarinnar 
Hnausa  sem  liggur  j  Hnarrar  kirkiusochn  fyrir  sier  og  oll- 
um  sijnum  epterkomendum.  og  klaustrinu  til  æfinligrar  eign- 
ar  fyrrgreinda  Jord.  sÓLum  vier  og  aller  firgreinder  menn 
ad  hinn  sami  Sueirn  væri  þa  heill  ad  viti  og  ad  skynsemd. 

og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


294.  1480.  [í  Munklífi]. 

Þokleifr  hirðstjóri  Björnsson   er   tekinn  í  bræðralag   undir 
bænahald  og  allar  tíðir  í  Munklífisklaustri  í  Björgvin. 

Frumrit  þesaa  bréfs  hefit  fyrrum  verið  í  hinu  íslenzka  frumritasafni 
Árna  Magnússonar  Fasc.  XXV,  7;  síðan  hefir  það  komizt  á  norræna 
forngripasafnið  í  Kaupmannahöfn,  og  þaðan  í  Ríkisskjalasafn  Norðmanna 
1881,  og  eptir  því  er  bréfið  prentað  í  Dipi.  Norv.  XII,  Nr.  248;  áðr  er 
það  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  172. 

Jn  nomine  domini  amen. 

Wy  syster  Elsebe  Egerdzdotter  abbatissa  brodher  Ketil 
Beintzson   confessor   generalis   ok  alle  syster  ok  brœdher  i 


312        ÞORLEIFR  BJORNSSON.  —  ARNFINNR  JÓNSSON.  1480. 

Munkalifs  kloster.  vidherkennas  oss  in  Christo  Jesu  med 
thesso  waaro  næruarandis  brefue.  ath  wi  upp  a  gudz  trœst. 
hans  milde  nad  ok  store  miskun  hafwom  anamat  ærlighin 
man  Thorleiff  Biornsson  j  fulkompelight  brœdralagh  med  oss 
j  gudh.  besynderligha  fore  then  kærleek  ok  troo  ok  trœst 
akt  ok  vilia.  ok  gudhligit  begerilse  som  han  hafwer  til 
waara  hælgha  ordens  patrona  fru  sancté  Birgitte.  skal  thy 
forde  ærlighin  man  wara  luttakande  af  allo  thy  godho  som 
gœres  j  waarom  heilagha  stadh  nath  ok  dagh.  Thet  er  fyrst 
j  ottosanghom  aptansanghom  nathsanghom  ok  allom  dagh- 
tidhom  j  psaltarom  sælatidom  ok  messom  j  almosogerdhom 
vakom  ok  fastom  ok  allo  thy  godho  aflate  som  helagher 
pafwar  kardinalar  ok  biscupar  hafwa  gefwit  til  waar  orden 
ok  allo  andro  godho  som  hær  gœres  ok  swa  widha  som 
waar  orden  æro  j  cristen  domen.  Gudh  fore  sina  werdugha 
naad  gifwe  han  luttakande  wardha  thetta  sambandh  tha 
han  bezst  behœfwer  badhe  thessa  heims  ok  annars. 

Til  sanninda  hær  vm  hengia  wi  waar  insigle  fore  thetta 
breff   som   giort  war   aarom   æpther    gudz  byrdh  mcdlxxx. 


295.  1480.  á  Hrafnagili. 

DóMK;  útnefndr  af  Eyjólíi  Einarssyni,  er  þá  hafði  kongsins 
sýslu  og  umboð  í  Vöðluþingi,  um  ákæru  hans  til  Arníinns 
Jónssonar,  að  Arnfinnr  hefði  óréttilega  að  sér  tekið  kongs- 
ins  skatt  í  Vöðluþingi  um  þrjú  ár. 

Ny  kgl.  saml.  1945.  4to}  bl.  118»— 119a,  með  hendi  Hannesar  Gunn- 
laugssonar  1666. 

Dómur  um  hald  og  aðtekt  kongsins  skatta. 

Öllum  mönnum,  sem  þetta  bréf  sjá  eður  heyra,  senda 

Páll  Brandsson,    Sumarliði  Eiríksson,    Árni  Einarsson,   Árni 

Höskuldsson,     Árni     Þorsteinssoa,     Þorlákur    Porsteinsson, 

MagDÚs  Haldórsson,  Hákon  Hallsson,   Bjarni  Ólason1),   Þór- 

')  Ólafsson,  handr.,  sem  án  efa  er  rangt,  og  mun  dómrinn  vera  frá 
yrra  hluta  áraias  1480. 


1480.  ARNFINNE  JÓNSSON.  —  HREPPHÓLAR.  313 

arinn  Jónsson,  Ólafur  Helgason  og  Guðmundur  Þorkelsson 
kveðju  guðs  og  sína,  kunnugt  gerandi  að  sub  anno  gratiæ 
m.  cd.  lxxx.  á  Hrafnagili  i  Eyjafirði,  (á)  þingstað  réttum, 
vorum  vér  í  dóm  nefndir  af  velburðugum  manni  Eyjólfi 
Einarssyni,  er  þá  hafði  kongsins  sýslu  og  umboð  í  Vöðlu- 
þingi,  að  dæma  um  þá  ákæru,  er  fyrrnefndur  Eyjólfur  klag- 
aði  til  Arnfinns  Jónssonar,  að  hann  hefði  óréttilega  að  sér 
tekið  kongsins  skatt  í  áðurgreindu  takmarki  allan  þann, 
sem  kongsins  þegnum  bar  að  gjalda  í  Vöðluþingi  í  næstu 
þrjú  ár. 

1  fyrstu  grein  dæmdum  vér  löglega  stefnuna  og  Arn- 
finn  réttilega  fyrir  kallaðan.  Og  sakir  þess  að  Eyjólfur 
Einarsson  sýndi  þar  sitt  sýslubréf,  er  Diðrik  Píning  hafði 
honum  útgefið  með  hangandi  innsigli,  svo  og  birtist  þar 
fyrir  oss  transskriptarbréf  út  af  kongsins  bréfi  með  dandi- 
manna  innsiglum,  að  þeir  hefði  séð  og  yfirlesið  kongsins 
bréf  með  ósködduðu  hangandi  innsigli,  að  hann  hefði  veitt 
Diðrik  P(íning)  landið,  þar  til  hann  gerði  aðra  skipan  á. 
Leizt  oss  þetta  sama  bréf  framar  ganga  og  meira  afl  hafa 
en  þau  bréf,  er  Arnfinnur1)  fyrir  vorum  dómi  birti. 

Því  dæmdum  vér  fyrrgreindir  dómsmenn  með  fullu 
dómsatkvæði  optnefndan  Arnfinn  Jónsson  skyldugan  aptur 
að  leggja  allan  þann  skatt,  er  hann  hafði  tekið  af  fyrr- 
greindri  sýslu  í  þessi  næstu  þrjú  ár,  undir  réttan  reikning- 
skap,  og  skila  heim  til  Möðrufells  innan  sjöundar  öllum, 
sem  nú  væri  til,  en  hafi  goldið  allan  fyrrgreindan  skatt 
innan  næsta  mánaðar  heim(a)  í  Möðrufelli,  Eyjólfi  Einars- 
syni  eður  hans  löglegum  umboðsmanni. 

Samþykti  með  oss  þennan  vorn  dóm. 


296.  1480. 

Porciobeikningr  Hrepphólakirkju. 

AM.  Apogr.  2176,  nieð  hendi  Árna  Magnússonar  eptir  skinnblaðiúr 
kirkjubók  frá  Hrepphólum. 

*)  Atfinnur,  hdr. 


314  HREPPHÓLAR.  —  BISKCJPATAL.  1480. 

Anno  Domini  C0.°  cccc.0  lxxx  fell  suo  miketh  porcio  þa 
sera  Jon  Olafsson  hellt  Holastad. 
fyrsta  ar  vj  aurar. 

annath  til  oc  eth  þridia  vj.  aurar  upp  aa  hvert  ar. 
eth  fiorda  ar  fell  oc  eth  fimta  x.  aurar. 


297.  [um  1480  og  síðar]. 

Biskupatal  og  nokkurra  klerka  á  Islandi. 

A 

Gl.  kgl.  saml.  1812.  4to,  bl.  fia,  rímbókin  forna  frá  Brynjólfi  biskupi 
Sveinssyni.  Kemr  þeesi  skrá  þar  beint  á  eptir  klerkatalinu  forna  hinna  kyn- 
bornu  fra  1143  (Dipl.  Isl.  I,  Nr.  29),  en  þessi  skrá  er  með  hendi  frá  hér  um 
bil  1480.  Með  vissu  er  skráin  ritoð  eptir  1476,  því  að  hér  er  Magnús  Eyj- 
ólfsson  kominn  að  etólí  i  Skálholti,  en  fyrir  1490—91  er  hún  gerð,  því 
Stephán  Jónsson  er  hér  ekki  talinn.  Biskupatal  þetta  nær  einungis  yfir 
seinna  hluta  15.  aldar.  Klerkatal  það,  sem  hér  kemr  eptir  biskupatalið, 
er  ekki  hægt  að  skilja  öðruvísi  en  svo,  að  það  sé  skrá  um  þá,  semverið 
hafi  officiales,  eðaþákynbornir  preatar  að  öðrum  kosti,  enda  vita  menn  með 
VÍ88U,  að  8umir  af  þessum  mönnum  voru  það,  en  um  suma  af  þeim  er  aptr 
lítið  kunnugt.  í  skrá  þossari  sýnast  officialanöfnin  etanda  alveg  af 
handahófi  hvert  innan  um  annað  úr  báðam  biskupsdæmum. 

Nomina  episcoporum. 

mathevs  [Hólabiskup  kallaðr,  d.  1458]. 
andreas  [Grænlendinga  biskup  1460—1462]. 
johannes  [Krabbi  StepbánBSon  1463—1465]. 
Sueino  [Pétrsson,  d.  1476]. 
CDagnvS  [Eyjólfsson  1477—1490]. 

Gotskalcvs  [hinn  fyrri  1442—1457]. 
Olauus  [Rögnvaldsson  1458—1494]. 

finnboge. 

alfur. 

nicolaus  [Kálfsson  1432—37]. 

Karl. 

johannes  [Koðránsson  1420]. 
abote  steinmodur  [d.  1481]. 
jon  palsson  [d.  1471]. 


1480.  BISKUPATAL.  315 

sira  jon  signmndsson. 

sira  snein  [Jónsson  1464—1490]. 

sira  helge. 

sira  olafur. 

sira  þollakur. 

SÍra  þorbiorn  [Ámunds3on  1463  og  síðar]. 

sira  arnor. 

SÍra  ÍÍOSe  [Jónsson  um  1360]. 

sira  bernardu(r). 
sira  bergur. 
sira  andres. 
sira  magnvs. 
sira  gudmvndur. 
sira  gisle. 

B 

Gl.  kgl.  saml.  3269A.  4to,  bls.  173,  foin  skinnbók  af  Jónsbók,  frá  c. 
1360,  eu  þetta  er  í  öndverðu  ekrifað  um  1500,  eptir  að  Gottskalk  Niku- 
lásson  er  orðinn  biskup  á  Hólum,  en  áðr  en  Jón  Arason  er  kominn  til 
stólsins.  En  síðan  er  bætt  við  biskupatalið,  fyrst  um  1600,  síðan  eptir 
miðja  17.  öld  og  smátt  og  smátt  úr  því  alt  fram  á,  síðara  hluta  18.  ald- 
ar,  því  skinnbók  þessi  hefir  verið  á  íslandi  fram  undir  1770.  —  í  lög- 
bók  séra  Sigurðar  á  Grenjaðarstað  í  Uppsalasafni,  De  la  Gardie's  safn 
9.  4to,  bl.  166b,  sem  er  á  skinni,  rituðnær  1587,  ersama  biskupatalið  og 
hér,  en  þrýtr  þar  með  Guðbrandi.  —  í  kveri  einu,  sem  Btafar  frá,  Jóni 
lögmanui  Jónssyni,  og  ritað  mun  að  meBtu  á  árunum  1570—1600,  og  nó 
er  í  safni  AM.  58.  8vo  (bl.  103b),  á  pappír,  er  og  enn  biskupatal,  sem 
hefir  þessa  skrá  að  grundvelli,  og  þrýtr  með  Guðbrandi,  eins  og  bisk- 
upatal  séra  Sigurðir,  en  það  hleypir  úr,  líklega  af  vangá,  öðrum  þeim 
Jóni  biskupi,  er  hér  kemr  eptir  Pétr  biskup  Nikulásson. 

Þesser  hafa  byscopar    [[setit  at1)  holum   [j  islande2)  at 
stole  sinum8). 
jon. 
ketill. 
biorn. 
brandur. 
gudmundur. 


^)  aa,  9.  4to.    «)  [si.  9.  4to.    »)  [[werid  aa  Holum  58. 


316  BISKUPATAL.  1480. 

botolfur. 

heinrekur. 

brandur. 

jorundur. 

aíídun. 

laurentius1). 

€gUL 

ormur. 

jon. 

petur. 

jon. 

jon2). 

Gotzskalk. 

olafur. 

Gotskalk8). 

[jon. 

olafur. 

Gudbrandur4). 

[Thorlakur. 

Gijsle5). 

Jon6). 

[Einar. 

Biorn  nu  17067). 

[Steirn. 

Halldor8). 

Gisli9). 


298.  [1480—1490]. 

Skbá  um  landamerki  Skógarnesjanna  í  Miklaholtshrepp. 

Landsbókasafn  858.  4to,  bl.  138a  (J.  P.),  með  hendi  J6ns  lögmanns 
Sigurðsson^r   c.    1600.  —  AM.  264.  4to,  bls.  7,  skr.  1606.  —  AM.    252. 


x)  Lorencius  9.  4to.  *)  Öðrum  þessum  Jóni  sleppir  58.  •)  hér  þrýtr 
gamla  höndin  í  3269.  4)  [skr.  c.  1600  í  3269;  9.  4to,  0g  58  þrjóta  hér. 
5)  [hönd  frá  c.  1660.  ð)  skr.  c.  1690.  7)  [með  einni  hendi.  8)  [skr.  c, 
1750.    9)  skr.  c.  1760, 


1480.  SKÓGARNES.  317 

4t->,  bls.  5—6,  skr.  c.  1660  (af  Jóni  Steindórssyni  á  Knerri).  —  AM.  Apogr. 
1619.  Haldór  Orrnsson  er  orðinn  ábóti  á  Helgafelli  1480,  en  séra  Helgi 
Magnúseon  er  dáinn  fyrir  19.  Apr.  1490;  er  því  þetta  bréf  frá  árnnum 
þar  á  milli. 

Landamerke1)  mille  Skogarnesianna. 

Þesse  ero  landamerki  mille2)  Skogarnesianna  hinz  sydra 
og  ýtra.  [ad  gardur  sa  rædur  jmillum  jardanna3)  sem  geing- 
ur  ntdan4)  ýfer  þuertt  nesid.  og  so  sionhending  vpp  j  gard- 
inn  þann  sem  fram  geingur  ]  lækinn  j  millum  skogarnesi- 
anna5)  og  þa  rædur  sa  gardur6)  so  langtt  sem  hann  geing- 
ur  vpp  og  þadaii  sionhuerfing7)  vpp  ]  steininD  þar  fyrir  of- 
an.  vr  steininum  og  vpp  j  gardrust8)  þar  fyrir  ofaii.  vr 
Kwstinne  og  vpp  j  hrossabeinzhollt9)  j  motz  vid  Michlhollt10) 
og  cL  millum  michlholltz10)  og  skogarness  sionhending  med 
hrossabeinzhollti11)  og  sudur  j  Deilldarlæk  og  hann  rædur 
ofaii  j  sio. 

Ridu  a  þesse  landamerke  aboti  Halldor  a  Helgafelli. 
Sijra  Sugurdur  Jonsson  Officialis.  Srjra  Helgi  Magnusson  [j 
mykholltte12)  profastur.  Snorre  Sueinsson  og  Loptur  Jons- 
son  er  þa  attu18)  hid  ýtra  Skogarnes  og  marger  adrer  goder 
menn  bæde  prestar  og  leikmenn.  geingu  þeir14)  til  handa- 
bandz  hier  vm  abote  Halldor  a  Helgafelle  og  Snorre  Sueins- 
son  og  Loptur  Jonsson.  er  þa  dttu  hid  ýtra  skogarnes  ad 
þessi  landamerki  skilldi  obrigdanliga  standa  j  millum  jard- 
anna  æfinliga. 


299.  [1480—94]. 

Tylftaedóme,  útnefndr  á  Öxarárþingi  af  Eyjólfi  lögmanni 
Einarssyni,  um  vígsbætr  eptir  Magnús  Haldórsson,  er  Gísli 
Böðvarsson  ófyrirsynju  í  hel  sló. 


J)  Landamerkia  Brief  252.  2)  i  milium  264,  252.  8)  [264,  252;  sl. 
858(!).  4)  nedur  264,  252.  B)  Skogarnesia  264,  252.  6)  gardurenn  264, 
252.  7)  sionhending  264,  252.  8)  264,  252;  gardin  Rwst  858.  °)  264, 
252;  hrodabeinzhollt  858  (hér).  10)  mýklahollt(z)  264.  »)  hrossabeina- 
holti  264,  252  (hér).  12)  [b.  v.  264,  152;  sl.  858.  18)  attu  264,  252; 
atti  858.    ")  264,  252;  þar  858. 


318  VÍGSMÁL.  1480. 

AM.  238.  4tof  bl.  50b— 51,  skr.  c.  1570  (Bessastaðabók). 

Domvr  vm  vigxbætvr. 
Ollvm  godvm  monnvm  .  .  .  .  et  cetera  xij  manna  dom- 
vr  aa  Avxarar  þinge.  —  Vorvm  vier  j  dom  nefnder  af  vell- 
bornvm  manne  Eyolfe  Emarssyne  logmanni  sunnan  oc  avst- 
an  aa  Jslande.  at  dæma  hversv  hafar  bætvr  at  lvkast  skyllde 
epter  magnvs  Halldorsson.  er  Gisle  Bðdvarsson  oforsynjv  j 
hel  sloo.  Nv  saker  þess  at  viglysingen  var  svaren  oc  dæmd 
lavglig  þa  dæmdvm  vier  fyrnefnder  domsmenn  halfan  þridia 
tvg  hvndrada  med  þessum  fridleika  j  fyrstv  savl  innan 
tveggia  manada  aa  Gvfvnese  vid  Videjar  svnd  at  lvkazt 
skvle  viijc  j  vigsbætvr  epter  fyrnefndan  magnvs.  íx  stikvr 
klædes  fyrir  c.  xij  merkvr  vax  fyrir  c.  mæliskietil  fyrir  c. 
ii  tunnvr  maltz  fyrir  c.  jc  oc  xx  asmvnda  fyrir  c.  oc  svo 
virda  penninga  j  hvort  c  sidan  sem  fyr  er  skrifat  nema  þav 
vc  frid  sem  lvkast  eigv  at  næstvm  fardogvm  oc  þar  til  iiijc 
j  svo  virdvm  penningvm  sem  fyr  skrifat  stendvr.  skvlo  þa 
vera  lvct  tvenn  sol  oc  viijc  at  Mikelsmesso  ad  havste  nema 
hans  vmbodzmadvr  villie  fyr  lvka.  Ad  þessvm  peningvm 
luctvm  skal  Gisle  Bodvarsson  kvittvr  vm  advr  greindar 
vigsbætvr.  Var  þad  vor  domvr  ad  Margret  Magnuss- 
dotter  skyllde  taka  advr  greindar  vigsbætvr  vegna 
barns  sins  eda  hennar  lavgligvr  vmbodzmadvr  oc 
Magnvs  þorolfsson  fodvr  hennar  skylldvgan  at  sellia 
griden  ad  botvnvm  luctvm.  en  ef  Gisle  hefde  fyr  visa 
borgan  fyrir  þessvm  peningvm.  svo  sem  henne  anæger  at 
taka  þa  skyllde  fyrgreindvr  Magnvs  þorolfsson  skylldvr 
þegar  grid  at  sellia.  Samþyckte  [Einar  Eyolfsson1)  logmadvr 
sunnan  oc  austan  aa  Jslande  þennan  vorn  dom.  Og  til 
sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefnder  domsmenn  vor  in- 
sigle  fyrir  þetta  doms  bref  skrifat  j  sama  stad  are  oc  deige 
sem  fyr  seiger. 

300.  [um  1480]. 

Máldagi  Pétrskirkju  í  Villingaholti  í  Flóa. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  123a,  skr.  1601.    Þetta   mun    vera  frá  dögum 
Magnúsar  biskups  Eyjólfesonar. 

*)  Svo. 


1480.      VILLINGAHOLT.  -  KOLSHOLT.  -  HRÓARSHOLT.        319 

Villijnngaholltt. 

Peturskirkia  j  vijllijnngahollte  a  heimalannd  halft. 

iiij  kyr  oc  xl  clsaudar.  einn  hestur. 

messuklæde  et  cetera1). 

x  aurar  vax.   luck(t)e    ulfheidinn2)  þa  er  hann  for  fra 

jordunne.  v.  aura  j  porcionem  ccclesie.    þreuetrann  hrut  oc 

xviij  alner  voru. 


301.  [um  1480]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Kolsholti  í  Flóa. 

AM.  263.  Fol.,    bls.    54,    skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,    b!.    126b. 
Þetta  mun  vera  máldagi  Magnúsar  biskups  Eyjólfásonar. 

Kolsholltt  [forn  maldage8). 
Mariu  kirkia  j  kolsholltti  a  x  hvndrvd  j  heimalandi  .ij.  kýr. 

[Alltarisklæde    vontt.    Alltaris  stein  .ij.  kluckur.    kross 
yfer  Alltari.  mariu  skript.  Thomas  skript4). 

porcio  ecclesie  vm  v  ar  medan  Jon  Þorvalldzson  helltt. 
xix  alnar  vadmals. 


302.  [am  1480]. 

Máldagi  Mariukirkju  í  Hróarsholti  í  Flóa. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  54,    skr.    1598.  —  Landsb.    268.   4to,    bl.  126b, 
ekr.  1601.    Þetta  mun  vera  máldagi  Magnúaar  biskups  Eyjólfsaonar. 

Hroarsholltt  [forn  maldage6). 
Olafs    kirkia   j    Hroars    holltti  a  xl  hvndrada  j  heima 
lande.  viij  kýr.    messuklædi    vond.    [kalek.    Alltariss   stein. 
glodar  ker.    Alltariss  klædi  vond.    paxspialld.  einn  kross.  ij 
olafs  likneski.  ij  kluckur.  ampli  med  tin6). 


*)  Hér  hleypir  máldagabókin  úr  með  vilja.  2)  =  Úlfhéðinn.  8) 
[263.  4)  [Þetta  a  hun  jnnan  sig  et  cetera  268,  og  hleypir  úr  þessum 
kafla.    8)  [263.    ð)  [et  cetera  268,  og  hleypir  úr  þessum  kafla. 


320  GEGNISHÓLAR.  -  EGILSSTAÐIR.  1480. 

Þangad  liggur  svlbolltt.  hvrdarbak  oc  gneistastader  til 
allrar  skylldv. 

oreiknud  porcio. 


303.  [um  1480]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Gegnishólum  í  Flóa. 

AM.  263.    Fol,'  bls.    54,    skr.  1598.  --  Lmdab.  268.   4to?    bl.  126b, 
skr.  1601..  Þetta  mun  vera  máldagi  Magnnsar  biskup3  Eyjólfssonar. 

GeGnisholum  [forn  maldage1). 

Mariv  kirkia  j  gegnisholvm  a  x.  hvndrud  j  heima  landi. 
iij.  kyr.  CDarivskript.  [johannis  likneski.  þorlaks  skript.  kross 
med  vnderstodvm.  Alltaris  stein.  iiij  kluckur  og  brestur  j 
.ij.  kolfana.  COariv  skript  stor  ogjohannis  likneske  baptiste*) 
er  eyolfur  olafsson8)  lagdi  til4). 

þar  skal  syngia  annann  hvern  dag  helga(n)  vr  bæ.  luka 
ij  merkur  presti.  tekst  heima  TÍjvnd  og  lysitollur  allra  heima 
manna. 

þar  skal  oc  syngia  katerinar  messv. 

oreiknad  porcio  so  leingi  sem  oddur  hefvr   att  jordina. 


304.  [um  1480]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  á  Egilsstöðum  í  Flóa. 

AM.  263.  Fol.,    bls.    54,    skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,    bls.  127a, 
skr.  1601.    Þetta  mun  vera  máldagi  Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar. 

Eigilstader  [forn  maldage5). 
Nichulas  kirkia  a  egilsstodum  a  x  hvndrvd  j  heima- 
lande.  iij.  kýr.  ij.  asavdar  kvgillde.  skal  gefa  fatækvm  .ij. 
daga  j  hverri  vikv  vndan  einni  kv.  hvn  a.  ij  kertistikur 
[med  kopar.  þriar  kluckur  og  brestur  j  eina  kloíin.  Alltariss- 
klæde.  glodar  ker.  Alltariss  brvn.  kross.  (Dariv  skript. 
Nichvlas  likneske  og  dukvr  ýfer  katerjnar  skript6). 

J)  [263.     2)  biskupe(!),  hdr.    3)  glafs  son,  hdr.    4)  [et  cetera  268,  og 
fellir  kaflann  úr.    6)  [263.    ö)   [et  cetera  268,  og  fellir  úr  þennan  kafla. 


1480.  .  ÞRÁNDARHÖLT.  -  HOF.  321 

305.  [um  1480]. 

Máldagi  Þorlákskirkju  í  Þrándarholti  í  Gnúpverjahrepp. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  54,  skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,    bl.   126a,  ekr. 
1601.    Þetta  mun  vera  máldagi  Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar. 

Þranndarhollt  [forn  maldage1). 

Þorlaks  kirkia  j  þrandarhollte  a  xx  hvndrud  j  heima 
lande.  iij  kýr.  [ij  koparstikur.  glodar  ker.  CDariv  skript.  þor- 
laks  skript.  kross.  eina  klucku.  paxblad.  Alltaris  stein. 
Alltaris  klæde  vont  med  duk.  vpphallzstika2).  Porcio  ecclesie. 
íx  alnar  vorv  vm  eitt  ar  hia  joni  gislasyne. 

jtem  xv  alnar  vorv  vm  eitt  ar  medann  giolfur  gvd- 
mvndzson  bio.  Oreiknad  vnder  joni  bonda  medann  hann  hafdi 
jordina. 


306.  [um  1480]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Hofi  í  Gnúpverjahrepp. 

Landsb.  268.  4to,   bl.  126a,   skr.    1601.    Þetta   mun    vera    máldagi 
Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar. 

Hof  j  eýstra  hrepp. 

CDariu  kirkia  ad  hofe  j  eystra  hrepp  a  heima  lannd 
allt.  skammbeinnsstade.  íx  kyr.  viij  asaudar  kugilldi.  iij  hross. 
einn  hest.  xiij  aurar  j  metfee.  hun  &  jnnann  sig  [et  cetera3). 

kirkian  &  skog  cL  tunngumm  fyrir  ofann  biarnnar  gotu. 
oc  einngi  d  skeid  j  blesastada  jordu. 

jtem  hafa  gefist  til  .cc.  sijdann  sijra  oddur  þoruardz- 
son*)  tok  uid.  porcio  ecclesie  vmm  atta  ar.  vod. 


*)  [263.  2)  [jtem  jnnann  sig  et  cetera  268,  og  hleypir  úr  þessum 
kafla.  3)  [Hér  fellir  handritið  viljandi  ár  máldaganum.  4)  Séra  Oddr  er 
þar  enn  1497  (Sbr.  reikninga  Stepháns  bps). 


Dipl.  IbI.  VI.  B.  21 


iS.  -  ODDI.  1480. 

307.  [um  1480]. 

Máldagi  Ólafskirkju  í  Ási  í  Holtum. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  123b,  skr.  c.  1601.    Þetta  mnn  vera   máldagi 
Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar. 

Olafskirkia  j  ase. 

COariukirkia  oc  hifis  heilaga  olafs  kongs  j  ase  cl  jord- 
ina  geirolfsstade1)  er  kolbeinn  peturs  son2)  gaf  henni. 

vij  kýr  oc  skal  gefa  miolk  vnndann  einni  fatækum 
monnum  huernn  miduikudag  j  bæde  mal.  iiij  asaudar  ku- 
gillde. 

hun  a  reka  er  greindur  kolbeinn  bonnde2)  gaf  henni  er 
liggur  fýrir  þyckuabæ.  Enn  þesse  eru  þar  íiorumork.  fyrir 
vestann  audnner  j  mitt  burfell.  Enn  fýrir  austan  stenndur 
stika  oc  þadann  rettsyne  j  þýckuabæiar  biorg  j  skardzfiall 
austannvertt. 

jtem  a  kirkian  fyrir  jnnann  sig  et  cetera. 

kirkian  &  fiordung  j  ollumm  skogumm  þeim  er  fýlgia 
n^frahollte. 

jtem  gaf  ormur3)  til  kírkiunnar  eitt  kugillde  oc  einn 
hest.  nýiann  duk  dtta  alna  langann  med  ronDdumm  oc 
annann  iiij  alnna.  stora  munnlog  et  cetera. 

þar  skal  greida  presti  iiij  merkur  kaups. 

Einginn  reiknnijnngskapur  gior  af  porcione  vmm  lang- 
ann  tijma. 

jtem  fiell  þd  einns  xij  manude  er  magnnus  var  radz- 
madurinn.  vj  aurar  j  porcionem. 


308.  [um  1480]. 

Máldagi  Nikuláskirkju  í  Odda  á  Rangárvöllum. 

AM.  263.  Pol.,  bls.  40—42,  skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,  bl.  123b 
— 124a,  (að  eins  greinir  úr).    Aðalstofn   máldagans    er   forn   og  rétt  að 


J)  Finst  ekki  i  Jarðatali  Johnsens  né  bæjatali  Pinsens,  og  ekki  nefnd 
í  Vilch.    2)  nefndr  í  Vilch.    8)  Þ.  e.  Ormr  Loptsson,  liklega. 


1480.  ODDI.  323 

segja  eins  og  í  máldaganum  frá  1270,  en  þó  mun  hann  vera  frá  dögum 
Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar,  eins  og  hann  liggr  hér  fyrir. 

Odde. 

Nichulas  kirkia  j  odda  aa  heima  land  allt.  frodholltt  ij. 
oxahrygg.  langagerdi.  yztann  gardzvika.  hellu  vad.  mula 
land. 

Suo  margar  jskylldir  aa  kirkiann  j  odda  j  annara  manna 
jarder1). 

jn  primis  ad  fellzmula  gelldingur  tuæuetur. 

at  ca  gelldingur'  gamall. 

a  vollum  hinum  ytrum  gelldingur  tuæuetur. 
.    a  vollum  hinum  eystrnm  gelldingur  gamall. 

j  klofua  gelldingur  gamall. 

aa  rolfstodum  gelldingur  tuæuetur. 

aa  tiorfvastodum  gelldingur  gamall. 

j  flagbiarnar  hollte  gelldingur  gamall  oc  annar  tuæuetur. 

j  ostaadzhollti  gelldingur  gamall. 

j  sniallzhofda  gelldingur  gamall. 

at  aa  gelldingur  gamall. 

ad  æghissijdu  gelldingur  gamall. 

ad  rafntoftum  gelldingur  gamall. 

Ad  raudalæk  hinum  ytra  gelldingur  gamall. 

ad  raudalæk  hinum  eystra  gelldingur  tuæuetur. 

at  brecku  gelldingur  tuæuetur. 

j  tungu  hinni  litlu  gelldingur  gamall. 

j  þiodolshaga  gelldingur  tuæuetur. 

at  homrum  gelldingur  tuæuetur. 

at  gaasahusum  gelldingur  tuæuetur. 

j  kalfhollti  gelldingur  tuæuetur. 

j  kroki  gelldingur  gamall. 

a  heidi  gelldingur  tuæuetur. 

a  lytingsstodum  gelldingur  tuæuetur. 

j  Reidri  gelldingur  veturgamall. 

j  guttormshaga  gelldingur  gamall. 

*)  et  cetera,  b.  v.  268,  og  hættir  svo  J>angað  til  rétt  að  niðrlagi. 

21* 


324  ODDI.  1480. 

j  kalldadarhollte  gellding  tuæuetran. 

at  þuerlæk  gellding  tuæuetran. 

a  skambeinsstodum  gelldingur  veturgamall. 

j  nesi  gelldingur  tuæuetur. 

j  hollzmula  gelldingur  tuæuetur. 

j  kalldakinn  gelldingur  tuæuetur. 

j  akbrautarhollte  gelldingur. 

aa  tialldastodum  gellding  gamlan. 

j  skarde  hinu  eystra  gelldingur  gamall  oc  annar  tuæ- 
uetur. 

at  steinkorsse1)  gelldingur  gamall. 

j  sandgili  gelldingur  gamall. 

vndir  raune  gelldingur  gamall. 

aa  þorleifs  stodum  gelldingur  gamall. 

at  hofi  hinu  nedra  gelldingur  gamall.  oc  annar  tuæuet- 
ur.  oc  hinn  þridíe  veturgamall. 

j  lambhaga  gelldingur  gamall. 

at  reydar  vatni.  gelldingur  gamall.   oc  annar  tuæuetur. 

at  gelldingalæk  gelldingur  tuæuetur. 

at  statalæk  gelldingur  gamall.  oc  annar  tuæuetur. 

at  vikingslæk  gelldingur  gamall. 

at  helluvadi  gelldingur  gamall  oc  annar  tvævetur. 

at  gaddstodum  gelldingur  tuæuetur. 

at  selialæk  gelldingur  tuæuetur. 

at  varmalæk  gelldingur  tuæuetur. 

j  grof  gellding  gamlann. 

j  galltarhollti  gellding  veturgamlann. 

j  frodhollti  eystra  gelldingur  tuæuetur. 

ad  moeidarhuoli  gelldingur  tuæuetur. 

ad  berguadi  gelldingur  tuæuetur. 

j  diupadal  gelldingur  tuæuetur. 

aa  velli  hinum  efra  gellding  gamlann. 

at  vppsolum  gelldingur. 

j  lambey  gellding  tuæuetrann. 

aa  strond  gellding  gamlann. 

at  bergþorshuoli  gelldingur  tuæuetur. 

at  arnarhuoli  gellding  tuæuetrann. 

*)  Svo. 


1480.  ODDI.  325 

at  forsæti  gellding  gamlann.  oc  ij  tuæuetrer. 

aa  strandarhofdi  gelldingur  veturgamall. 

a  vomulastodum  gelldingur  veturgamall. 

j  næfurhollti  gelldingar  xij  veturgamler  oc  skal  þa 
giallda  íimta  dag  hinn  fyrsta  j  sumre  oc  skulu  aller  vera 
so  holldadir  ad  þeir  anne  a  deige  ofan  j  odda. 

j  haafe  viett  matar. 

j  þyckuabæ  vætt  matar. 

a  grimstodum  vætt  matar. 

a  skumstodum  vætt  matar. 

a  klasbarda  half  vætt  matar. 

aa  strandar  haala  fiordungur  matar. 

a  arngeirstodum  vétt  matar. 

j  kollabæ  vett  matar. 

at  moshvoli  hinum  eystra  vj  fiordungar  matar. 

aa  griotaa  vett  matar. 

ad  hofi  hinu  nedra  vætt  osta. 

j  sandgili  half  vætt  osta. 

j  stufhollti  half  uætt  osta. 

aa  arnkotlustodum  half  vætt  osta. 

at  aa  half  vætt  osta. 

aa  kalfstodum  ostfiordungur. 

j  gardzvika  hinum  nestazta1)  ij  fiordungar  osta. 

j  langagerdi  fiordungur  osta. 

j  dufþakshollti  ær  lodin  oc  lembd.  og  onnur  allgelld. 

aa  skambeinsstodum  fiordungur  osta. 

j  sniallzhofda  fiordungur  osta. 

at  merkihuoli  osthleifur. 

a  tialldastodum  ostleifur. 

j  skardi  hinu  eystra  ostleifur. 

ad  vikingslæk  ostleifur. 

vndir  hrauni  ostleifur. 

ad  eyuindarmula  ostleifur. 

ox  heradarstodum  fiordungur  osta. 

j  huammi  fiordungur  osta. 

j  dynskogum   ij  hluter  hins  ellepta  fiordungs  smiors  oc 
færa  j  skoga  vnder  eyiafioll  at  michaels  messo. 

')  Svo. 


326  ODDL  1480. 

huer  skatt(bondi)  j  millum  þiors&r  oc  jokulsoar  a  sol- 
heima  sandi  skal  luka  fiordung  osta  aa  huerium  xij  manud- 
umoceigi  sijdur  prestar  þeir  sem  bunathafa  j  fyrre1)  sogdu 
takmarke. 

jtem  j  guttormshaga  vj  aurar  voru. 

aa  vakurstodum  xij  alner  vadmals. 

aa  vesturholltum  xxx  lietorfs. 

aa  oxahrygg  xviij  ainer  soluvodar. 

aa  kirkiubæ  firir  ofann  leiti  c  skreidar.  iiij.  salltbelger 
oc  flytia  inn  a  land. 

kirkiann  a  skog  j  þorsmork  j  engidal.  annann  skog  ócl 
burfellz  halsi.  firir  vtann  þiorsox.  oc  iij  skog  fram  hiasaud- 
ar  tungum. 

xijc  fioru  er  liggur  firir  grijmsstodum. 

viijc  fioru  er  liggur  firir  bergþorshuoli. 

kirkiann  a  jardar  partt  er  liggur  med  nedri  strond 
millum  þeirra  takmarka.  er  merkigardur  firir  ofan  torfrima 
firir  austann.  biaun  fyrir  vestann.  tungardur  a  strond  fyrir 
nedann. 

Jtem  a  kirkiann  so  fallit  ornamenta. 

in  primis.  lesbækur  per  anni  circulum.  de  tempore.  oc 
de  sanctis.  ottusonguabækur  de  sanctis.  oc  de  tempore  per 
anni  circulum  oc  ad  auk  de  tempore  bok  a  sumared  sæmi- 
lig  cum  ymnis.  oc  capitularius.  de  tempore  bok  fra  jola  fostu 
til  paska  cum  ymnis  oc  capitulis.  iij  gradlar  de  tempore  oc 
de  sanctis  sequentiubok.  missale.  gudspioll  oc  pistlar  cum 
collectis  per  anni  circulum  oc  ad  auk  dominicubok  fra  pask- 
um  oc  til  jola  fostu  syngiandi  samsett  med  gudspiollum 
pistlum  oc  collectum.  ij  laga  saungua  bækur.  ordubok. 
kiriall.  processionale.  artijdaskroa.  eiiin  psalltari.  ij  textar 
secundum  epistolas  et  ewangelias2)  bader  med  silfur.  iiij 
kaleikar  oc  eru  .ij.  gullder.  vij  corporalia.  propiciatorium 
med  silfur  .ij.  glodar  ker  oc  er  annad  med  silfur., 

jtem  commonsbok.  iiij  kopar  stikur  smelltar  oc  adrar 
iiij  osmelltar.  eru  ij  af  þeim  litlar.  oc  onnur  brotinn.  íx 
manna  messoklædi.  oc  ij  hoklar  vmm  framm. 

jtem  hokull    oc   serkur.    vij  kantara  kapur.    iiij  dalma 

l)  fyrer,  hdr.    fi)  Svo. 


1480.  ODDI.  -  NEDRIHVOLL.  327 

dikur.  ij  alltaris  klædi  med  silki  til  haalltarisins  oc  hit  iij 
med  lereptt  fornt.  iiíj  alltarisklædi  til  vt  alltara  oc  eru  vond. 
einn  sloppur.  fontz  vmbuningur.  pascha  blad.  baxtur  jarn  oc 
budkur.  vatzketill  oc  ample.  sacrarium  munnlaug.  ij  vpp- 
halldz  stikur.  fostu  tiolld.  ij  paxspiolld.  ij  dukar  glitader  oc 
ij  vigder  dukar.  nichulas  saga.  ij  jarnstikur  storar.  xj  klock- 
ur  med  ij  biollum  oc  hin  xij  rifinn.  elldbere.  ij  merki.  meta- 
skaler  med  blýmetum. 

^Jtem  lxxx  kugillda.  ixc  j  metfee.  xviiij.  hundrut  j 
koplum. 

hefer  porcio  fallid  amedan  sira  gisl  jonsson  hefer  halld- 
it  vmm.  xij  dar.  halfur  þridie  tugur  hundrada.  oc  half  atta 
alin  vadmals  betur. 

Jtem  hefer  gefizt  .iiij  hundrud. 


309.  [um  1480]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Neðra-Hvoli  í  Rangárþingi. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  39—40,  skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,  bl.  124a, 
skr.  1601. 

Huol. 
CDariu  kirkia  oc  hins  heilaga  olafs  kongs.  at  nedra  huoli 
a  prestskylld  j  heima  landi.  dufþaks  holltt.  viij.  kugilldi. 
heima  manna  tiund.  groptur  oc  lysitollur.  oc  af  xij  bæium 
odrum  j  allri  skylldu.  enn  or  langagerdi  onnur  huer 
missere. 

jtem  (gaf)  jon  fra  efra  huoli  c.  voru  j  saalugiðf. 
hun  doL  ij  kapur  godar.  [oc  einn  slopp.  ein  messuklædi 
god.  oc  onnur  lettare  oc  messuserkur  laus.  v  hoklar  lauser 
oc  eru  ij  vonder.  iij  alltaris  klædi  med  glitudum  dukum. 
pax  spiolld  sæmilig  oc  ij.  lettari.  v.  koparstikur.  ampli  med 
tin.  glodar  ker.  kalekur  forgylltur.  oc  annar  ogylltur  oc  brak- 
adur.  ij  alltaris  steinar.    ij  burdar  stikur.  einar   stolur  laus- 


l)  Hér  byrjar  268  aptr. 


328  NEÐRIHVOLL.  -  VOMÚLASTAÐIR.  1480. 

ar.  skirnar  saar.  vatzketill.  lectari  oc  dukur  þar  a  til.  ij 
kaleks  hus.  iij  psalltarar.  lesbok  de  sanctis  per  anni  circu- 
lum.  alltarisbok.  sequentiu  bok.  graduale  vondur  a  sumared. 
lesbok  aa  veturinn  de  tempore  til  palrasunnudags.  missale 
de  tempore  oc  de  sanctis  per  anni  circulum.  brestur  til 
graduale  de  sanctis  aa  veturinn.  ottugonguabok  a  sumaret 
de  tempore  oc  de  sanctis  fra  trinitatis  dcigi  til  aduentu. 
lesbok  fra  de  trinitatis  til  aduentu.  kirial.  processionale. 
ottusonguabok  fra  niu  vikna  fostu  til  paska  de  tempore.  de 
tempore  bok  fra  paskum  til  aduentu.  matutinale  handbok. 
brijk  yfer  alltari  oc  kross.  jons  likneski  baptiste.  andres 
skriptt.  mariu  skriptt.  olafs  skriptt.  þorlaks  likneski  oc  pet- 
urs.  katrinar  likneski  oc  kross  med  vndirstodum.  ij  merki. 
glitadur  dukur  yfer  krosse  oc  annar  ýfer  alltari.  tiolld  vmm 
kor.  sæmiligur  hialmur.  skruda  kista  vond.  kistill  med  helg- 
um  domum.  teikn  buid  med  silfur.  vj  jarnstikur.  vj.  kluckur. 

Jtem  geíid  eitt  alltaris  klædi1). 

Porcio    ecclesie    vmm  ix  óar   a   medan    Einar    heitinn 
hielltt  halftt  fiorda  hundrad. 

Jtem  a  einu  are  er  cecilia  hiellt.  iij.  voder  oc  xv  alnar 
vadmals  betur. 

Var  giortt  ofann  a  kirkiuna  .xxx.  hundrada. 

Jtem  brestur  stora  jarnstiku  oc  iij  kolfua  j  kluckurnar 
er  Einar  heitinn2)  fargadi. 

Jtem  brast  eina  silfur  flingiu8). 

Þadan  skal  syngia  annann  huern  dag  helgann   til  efra 
huols. 


310.  [um  1480.] 

Máldagi  Pétrskirkju  á  Vomúlastöðum  í  Landeyjum. 

AM.  263.  Fol.,  bis.  89,  *kr.  1598.  —  Landsb.  268.  4tof  bl.  124a, 
skr.  1601. 

Vomulastader. 

*)  [et  cetera  268,  og  fellir  úr  allan  þGnna  kafla.  2)  Einar  Ormsson 
á  Hvoli  hefir  dáið  1470  (sbr.  DI,  V,  Nr.  509);  kynni  máldaginn  því  að 
geta  verið  fáeinum  árum  eldri  en  hér  cr  sett.    8)  flijnngru  268. 


1480.  VOMÚLASTAÐIR.  -  HOLT.  329 

Peturs  kirkia  ca  vomulastodum  ox  prestz  skýlld  j  heima 
laudi.  ein  messoklædi.  [kalek.  slopp.  glodarker.  iij  bækur.  ij. 
kluckur  oc  ein  bialla1).  iij  kugilldi.  ij  hross  oc  einn  hest. 
þar  liggur  vnder  iij  bæier  firir  austann  affall.  ad  ollum 
skýlldum.  nema  j  fiflholltum.  þar  taka  bændur  heima  tijund 
sijna.  oc  vij  bæer  er  liggia  firir  vestann  affallit  oc  ij  half- 
kirkiur  ad  auki.  skal  þangad  syngia  annann  huern  helgann 
dag   fra  vomulastodum  oc  takast  ij  merkur  af  huerri. 

Hefer  gudmundur  jonsson  lagt  til  kirkiunnar  ein  messu 
klædi.  [sæmilig  ad  ollu.  alltarisklædi.  brun.  forduka  oc  einn 
alltarisduk.  ij  krossa  -merkiliga  med  vndirstodum.  peturs 
likneski.  oc  giortt  vpp  kirkiuna  sæmiliga1). 

jtem  hefer  gefizt  eitt  kugilldi. 


311.  [um  1480]. 

Máldagi  allra  heilagra  kirkju  í  Holti  undir  Eyjafjöllum. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  38—39,  skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,  bi.  124b 
—25,  skr.  1601. 

Hollt. 
Allra  heilagra  kirkia  j  hollte  vnder  eyiafiollum  a  heima 
land  allt  med  gognum  oc  giædum.  varma  hlid  oc  gerdar. 
gardzhorn2).  nyia  bæ  til  ytuztu  vmmerkia  vid  annara  manna 
jarder.  med  ollum  þeim  fiorum  sem  þar  med  fylgia.  eru  þat 
xxc  fioru  firir  sialfre  jordunne.  halfa  synztu  vesturhollta 
fioru.  huamms  fioru.  er  liggur  firir  backa.  eru  þat  lxl  fadma 
hins  fiorda  hundradz.  oc  cc  fioru  er  liggur  firir  nyia  bæ.  vij 
kyr  oc  xx.  c  asaudar.  oc  ij  naut  tuæuetur.  iij  veturgomul.  eitt 
fiog(ur)ra  vetra.  iij  kalfa.  oc  vj  saude  veturgamla.  v  hestar 
þreuetrer  grader  oc  iij  fullroskner.  eitt  hross.  jtem  vij  manna 
messuklædi.  [fær.  oc  ij  onnur  oc  bresta  til  hofudlinenn.  jtem 
ij  serker  oc  ij  lauser  hoklar  vonder  oc  eitt  handlijn.  iiij 
kapur.  oc  ij  sloppar.  iij  alltaris  klædi  oc  iiij  bruner  oc  einer 

J)  [et  cetera  268,  og  er  þetta  felt  úr.    2)  gardzhornz  (!)  263. 


330  HOLT  UNDLR  EYJAFJOLLUM.  1480. 

fordukar  óa  haalltaret.  ij  alltarisklædi  a  framme  alltarin 
med  iij  brunum.  ein  dalmadica  vond.  fonts  vmbuningur  all- 
ur.  ij  merki.  iij  kaleikar.  iij  alltaris  steinar1).  kirkiann  aa 
vij.  skogar  teiga  j  þorsmork.  j  staung.  gamla  nautur.  gatna 
skogur.  loptz  nautur.  lækiar  skogur.  oc  tungur  inn  j  gili. 
fra  hofda  skogi.  ij  a  askstodum.  saudungsnes  allt  med  vt- 
voxtum  ollum  vndir  saudungs  hamra.  nautareckstur  or  hollti 
oc  vtlondum  j  langanesi.  vtvðxtu  alla  firir  langanesi.  c. 
lamba  afrett  j  lambafell.  xxx.  sauda  hofn  j  vesturhollt.  xl 
lambgýmbra  beit  j  hrutholma.  stodhrossahofn  vetur  oc  sum- 
ar  firir  vtan  sandlæk.  stadurinn  skal  hafa  oleigis  sandhola 
feriu.  huern  tijma  er  þarf.  þar  skulu  vera  ij  prestar  oc 
diakn.  þangad  liggia  vndir  .ix.  bæir  at  tiundum  oc  lysitoll- 
um.  eru  hier  j  iij  bænhus  oc  tekzt  half  mork  af  hueriu.  af 
kirkiunni  at  gnupi.  ij  merkur.  hundradz  hest  oc  c  voru. 
xxx  letorfna  j  sydre  vesturhollt  aarliga.  jtem  d  kirkiann 
bakstur  jarn.  [brik  stora  ýfir  alltari.  oc  adra  sæmiliga  firir 
alltari.  krossar  ij  med  kopar.  skrijn  sæmiligtt.  propiciatorium 
med  silfur  gyllt.  kross  smelltur  med  vndirstodum  oc  annar 
maladur.  ij  mariulikneski.  olafs  skriftt.  þorlaks  skriftt.  jo- 
hannis  likneski  baptiste.  barbaru  likneski.  jarnstiku  stora. 
glodarker.  jtem  graduale.  sequentiu  bok.  psalltara.  pistlaroc 
gudspioll  de  tempore.  fra  aduentu  til  paska.  aspiciensbok. 
paskabok.  missale  oc  matutinale  framann  til  de  trinitate. 
ordubækur  ij.  jtem  breuer  er  tekur  til  ad  paskum  oc  til  ad- 
uentu.  oc  er  syngiandi  ad  hatijder.  vj.  kluckur.  ein  bialla. 
skrudakista2). 

Brast  sira  sveinn  palson  vid  kirkiuna  þa  er  hann  slepti 
halft  vc.  j  metfee. 

porcio  vmm  viij  aar  oc  mortualia  slik  sem  fiellu. 


312.  [um  1480]. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Teigi  í  Fljótshlíð. 

x)  [felt  úr  268.    2)  [et  cetera  268,  og  fellir  úr  allan  kaflann. 


1480.  TEIGR.  —  HLÍDARENDI.  331 

AM.  263.  Fo!.,  bls.  38,  skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,  bl.  126a,  skr. 
1601. 

Teigur. 

Mariu  kirkia  oc  sancte  andres  j  teigi  oa  þridiung  j 
heima  landi.  þridiung  j  butralldastodum.  þrenn  messuklædi 
ad  ollu.  [ij  kaleika.  annar  gylltur  sæmiliga  gior.  graduale 
samsettur  med  sequentium.  pistlar  oc  gudspioll  cum  collectis 
de  tempore  per  anni  circulum.  sequentiu  bok.  jtem  de  sanctis 
bok.  missale.  oc  er  ecki  eptir  ordu.  aspiciensbok  oc  þar  med 
de  sanctis  syngiandi  oc  onnur  er  tekur  til  ad  paschum.  de 
tempore  oc  de  sanctis  til  aduentu.  de  sanctis  lesbok.  oc  adra 
de  tempore.  capitularium  oc  ymnarium  psalltara.  lcLga  saungua 
bok.  iij  kluckur.  ein  kantara  kapa  oc  sloppur.  ij  alltaris 
klædi.  ij.  mariu  likneski.  kross  med  vndirstodum.  brik  yfer 
alltari.  andres  skriftt.  ample  oc  paxspialld1).  kirkiann  oa  x 
kyr  oc  lx.  asaudar.  [skrijn  litid.  fontz  vmbuning  allann. 
vatzketil1). 

þangat  liggia  vndir.  vij  bæier  ad  tijundum  oc  lysitoll- 
um.  eru  af  þessum  .iij.  bænahus  oc  tekzt  half  mork  af 
hueriu.  þar  skal  vera  prestur  oc  diakn.  tekur  prestur  .iiij. 
merkur  kaups.  þangat  skal  lukazt  haust  saudur  drliga  fr& 
þorugnupi. 


313.  [um  1480]. 

Máldagi  Þorlákskirkju  á  Hlíðarenda  í  Fljótshlíð. 

AM.  263.  Fol.,  b!s.  38  og  59  (=6),  skr.  1598.  —  L«mdsb.  268.  4to, 
125a,  skr.  1601. 

Hlijdarendi  [forn  maldage2) 

Þorlaks  kirkia  ad  hlidarenda  a  xxc  j  heimalandi.  messo- 

klædi  ad   ðllu.    kalek.    sequentiubok.    [psalltara   .ij.    alltara 

klædi.   ij  kertistikur  med  kopar.    vatzketill.  kertaklofe.  iij3) 

klockur.    ein   bialla.    kross  med  vndirstodum.    mariu  skriftt. 


*)  [felt  úr  268.    2)  [b.  v.  263^.     «)  iiij  263*>. 


332  BREIÐABÓLSTAÐR  í  FLJÓTSHLÍÐ.  1480. 

þorlaks  skriftt.  olafs  likneski.  johannis  likneski  baptiste  med 
alabastrum.  ij  katrinar1)  likneski.  glodar  ker2). 


314.  [um  1480]. 

Máxdagi  Maríukirkju  á  Breiðabólstað  í  Fljótshlíð. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  37—38,  skr.  1598.  —  Landab.  268.  4to,  bl.  125  a 
— b,  skr.  1601.  Jón  Sigurðsson  heldr  máldagann  eldri  en  Vilchins,  en 
auðsætt  er  af  samanburði  við  þann  máldaga,  að  þessi  er  yngri. 

Breidabolstadur. 
CDariu  kirkia  a  breidabolstad  j  fliotzhlijd  a  heima  land 
allt.  samstadi  hina  ytri.  konungsmula  allan.  þorugnup.  nup. 
borgarkot.  skalmhollt.  xiij  kyr.  xl.  asaudar  oc  xxx  kugillda. 
med  vtlondum.  ccc  j  koplum.  halft  fiorda  c.  ofrijtt  oc  lagt 
til  fridz.  íx  naut  veturgomul.  ij  tuæuetur.  xxx  saudi  vetur- 
gamla.  ij  hruta  tuæuetra.  þangat  skal  giallda  fra  kirkiulæk 
gellding  gamlann  oc  halfa  vætt  matar.  vr  langagerdi.  aa 
lodna  oc  lembda.  enn  adra  snðggua  oc  gellda.  or  lambeý  aa 
gellda.  fra  vppsolum  gelldingur  tuæuetur.  oc  half  mork.  or 
eý  gelldingur  tuæuetur.  fra  tialldastodum  gelldingur  gamall. 
heitleifur  or  skardi.  or  eystra  skardi  ij  gelldingar  tuæuetrer. 
heitleifur  aa  brecku  landi.  gellding  tuæuetran  fra  gelldinga- 
læk.  gellding  tuæuetrann  af  þorleifsstodum.  gellding  tuæ- 
uetran.  fra  giæslu  gamlann  gellding  oc  ajinann  veturgaml- 
ann  fra  vomulastodum.  gamlann  saud  oc  annann  veturgaml- 
ann.  or  vatzdal  [tuævetur  gelldingur3).  fra  bergþorshuoli. 
gellding  tuæuetran.  fra  reýuifelle.  vett  miols.  or  hafue.  vett 
miols.  or  þyckuabæ.  fra  arngeirrstodum.  gellding  tuæuetran. 
xij  hrossa  hofn  j  fiflhollti  eystra  vmm  veturinn.  stodhrossa 
beit  j  kirkiulækiar  land.  oc  rettar  halld.  ad  hundz  mel.  vj 
aurar  voru  j  vlfstodvm.  oc  halfann  fiorda  eýri  j  vestri  fit. 
hðnd  hins  heilaga  johannis  holensis  med^armleggium.  þangat 
liggia  vj  oc  xx  bæir  ad  allre  skylldu.  þar  skulu  vera  þrir 
prestar  oc  ij  diaknar. 

»)  katerinar  263b.  *)  [et  cotera  268,  og  fellir  kaflann  úr.  8)  þl. 
(óvart?)  268.    Sbr.  Dipl.  Isl   IV,  bls.  82  og  769. 


1480.  KROSS  í  LANDEYJUM,  333 

315.  [um  1480]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Krossi  í  Landeyjum. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  37,  skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to,  bl.  125b— 
126,  skr.  1601. 

Kross. 

Kirkiann  aa  krosse.  er  helgud  gudi.  mariu  drottningu. 
joni  postula  oc  Olavi  kongi.  hun  a  xxc  j  heima  landi.  þa(r) 
skal  vera  prestur  oc  taka  iiij  raerkur  kaups  oc  skyllt  ad 
syngia  huern  dag  messu  vmm  jola  fostu.  oc  langa  fostu.  oc 
alla  hina  helgu  viku.  oc  suo  þa  er.  íx/  lectior  ero  j  ottu- 
song.  huers  dagliga  skal  messu  syngia  ij.  daga  j  viku. 

[kirkiann  a  innann  sig.  iij  messuklædi  oc  brestur  til 
eitt  handlin.  kalekur.  kantara  kap(a).  sloppur  vondur.  ij 
alltarisklædi  med  brunum  oc  fordukum.  oc  er  kross  med 
gullhlad  aa  odru.  alltaris  steinar.  ij.  propiciatorium  forgyllt 
med  kopar  oc  er  brakad.  silfur  texte  litill  med  helgum  dom- 
um  sancte  olaafs.  iij.  koparstikur  aa  alltari.  jrskur  kross 
brotinn.  oc  or  steinarner  sumer.  annar  kross  sæmiligur  yfer 
alltari  oc  trinitatis  skrifft  med  alabastrum.  mariu  skriftt. 
olafs  skriftir  ij.  johannis  likneski  baptiste  oc  thomas  erchi- 
biskups  med  alabastrum.  kopar  hialmur  sæmiligur.  ij  jarn- 
stikur.  vigz  vatz1)  kanna  loklaus.  merki  vont.  iij  klockur. 
ein  bialla.  skirnar  saar  vondur.  l&ga  songva  bok  sæmilig. 
de  tempore  bok  gudspioll  oc  pistlar  cum  collectis  a  sumared 
oc  de  sanctis  per  anni  circulum.  graduale.  sequentiubækur. 
ij.  oc  brestur  kuer  j  adra.  kiriall.  de  sanctis  bok.  matutinale 
aa  sumaret  oc  er  ecki  full.  salltari  forn  rimlaus.  ij  lesbækur 
vondar.  latinu  bok  litil.  skruda  kista  olæst2). 

þangat  liggia  xviij  bæier  ad  tiundum  oc  lysitollum  oc 
eru  þar  j  vj  bænahus.  haalf  mork  kaups  af  hueriu.  oc  kirkian 
aa  liotastodum  liggur  þangad  oc  skal  syngia  þar  annann 
huern  helgann  dag.  oc  hinn  fiorda  huern  ottusong  nema 
prestur  saa  er  þar  byr  eigi  landit.  ad  krosse  er  leýfdur  allra 
manna  groptur.  þar  skal  avallt  kirkia  vera  oc  sa  abyrgiast3) 


*)  tvíakr.  268.     a)  [et  cetera  268,  og  sleppir  úr  öllum  þessum  kafla. 
•)  aby(r)gist  268. 


334  EINHOLT  í  HORNAFIKÐT.  1480. 

er  jordina  þar  &.    ad  alldre    fargist    hennar    peningar.  þar 
skal  oc  syngia  alla  vigiliu  daga. 


316.  [um  1480]. 

Máldagi    Maríukirkju   í   Einholti  í  Hornaíirði,    [er   Magnús 
biskup  setti  Eyjólfsson]. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  14,  skr.  1598.  —  Landsb.  268.  4to}  bl.  2a— b, 
skr.  1601  (fuið).  —  Þ6  að  þessi  máldagi  standi  í  268  meðal  þeirra  mál- 
daga,  sem  menn  hafa  *venjulega  eignað  Jóni  biskupi  Sígurðssyni  (1343 
— 1348),  getr  varla  munað  miklu,  að  hann  sé  fra  dögum  Magnúsar  bisk- 
ups  Byjólf8sonar.  Hér  í  þessum  máldaga  eru  metin  staðarspjöli  í  Ein- 
holti  eptir  Ketilbjörn  prest,  annaðhvort  látinn  eða  frá  staðnum  farinD, 
og  er  því  þessi  máldagi  gerðr  um  daga  þess  prests,  er  næstr  kom  eptir 
hann.  Af  bréfi  frá  25.  Maí  1483  má  sjá,  að  Tjörfi  prestr  Björnsson  er 
þá  enn  preetr  í  Einholti,  og  telr  hann  þá,  að  Ketilbjörn  prestr  hafi 
haldið  staðinn  í  20  ár  fyrir  sig.  En  af  bréfi  frá  1467  (Dipl.  Isl.  V,  447) 
sést,  að  Tjörfi  prestr  muni  að  Einholti  kominn,  en  fyrir  hvað  laungu 
verðr  ekki  ráðið,  þó  mun  það  varla  fyrir  mjög  laungu  verið  hafa.  Ekki 
verðr  heldr  með  vissu  sagt  hvað  laungu  máldaginn  sé  gerðr  eptir  lát 
Ketiibjarnar  prests,  svo  að  því  leyti  mætti  raunar  eins  heimfæra  hann 
til  Sveins  bískups. 

Gamall  maldagi1). 
Mariu  kirkia  j  Einhollti  a  heima  land  med  gögnum  oc 
giædum  oc  Lambabliksstada  land  oc  bolstad.  j  afriett  &  fl&m 
fiogurra  tiga2)  saudahofn.  skogarteig  j  lone.  nes  skog  oc 
þoru  skog.  huala  alla  halfa  þa  er  koma  &  reka  j  vestre 
flateý  tuituga  oc  leingre.  vij.  kugilldi  oc  xx.  kuikfiar.  hundr- 
ad  j  mat  eda  vðru.  viijc  j  metfie  oc  skip  ad  auk.  Jtem  xiijc 
ad  auk  sem  vird  voru  j  stadarspiðll  epter  kietilbiornn  prest. 
fern  messuklædi  oc  einn  haukull  ad  auk.  v.  alltara  klædi 
brijkar  klædi  iij  fornn  miog.  alltaris  dukar  iij.  kantara  k&pa 
ein.  sloppar  ij.  tiolld  vmmhuerfis  kor.  textus.  psalltare.  les- 
bok  oc  adrar  smdbækur  til  c.  buinn  kross.  skrin  buid. 
kaleika  ij.  glodar  kier.  elldbera.  kiertistikur  iiij.  trekrossar 
ij.  stolar  ij.  lectara.   bakstur  jarnn.    munnlaug.  kola.  alltara 

^)  Einhollt  268.    a)  teiga  268. 


1481.  BARÐSDÓMR  HINN  FYRRL  335 

steinn  laus.  kista.  gudspialla  bok  per  anni  circulum.  kluckur 
.v.  CDariuskriptt.  glergluggvr.  annad  huert  haust  skal  greida 
af  vidbordi  giellding  tuæuetrann.  j  einhollt.  enn  annad  huert 
halfa  mðrk  vðru. 

þar  skulu  vera  ij  prestar  oc  greida  odrum  iiij  merkur. 

Stadur  j  Einhollti  a  þridiung  j  omaga  vist  æfenligre  j 
vestre  flateý.  sallt  fiðru  j  kiellingareý  oc  j  vitazgrafa1) 
holmi. 


317.  15.  Janúar  1481.  í  Víðvík. 

Dómr  átján  presta,  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum,  um 
ákæru  biskups  til  þeirra  bræðra  Hrafns,  Haldórs  og  Snjólfs 
Brandssona  um  kirkjugózin  á  Barði  í  Fljótum  (Barðsdömr 
hinn  fyrri). 

AM.  Fasc.  XXVI,  1,  frumritið  á  skinni;  átjin  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  nó.  eru  að  eins  átta  af  þeim  eptir,  og  sum  brákuð.  — 
AM.  Fasc.  XXVI,  2,  transskript  á  skinni  frá  24.  Júní  1488.  Það  trans- 
skript  hefir  Guðbrandr   biskup   lagt  fram  fyrir  Barðsdóm  17.  Okt.  1573. 

domsbref  vm  bardzkirkio. 
barsdomur  vm  reikningsk(ap)  kirkiunar  a  bardi2). 
Domur  vm  bard  j  fliotvm3). 
[anno  m  cd  lxxi.   tiu    arum    fyrr   enn   þessi   domur   a  fiell 
neiknadist  j    portio   fallit  j  1  iij  aara  sijdan   brandur  bondi 
halldorsson   fieck  jordina.  liijc  betur.   oreiknud  lvj  ar  betur 
adur  enn  brandur  bondi  fieck  jordina. 

sidan  domurinn  a  fiell  og  bard  uar  dæmt  af  hafua  uer- 
ith  11  ar  og  vj  betur. 

sidan  hann  brandur   fieck  jordina   hefur   portio    stadit 
oreiknath  j  þriosku  1  og  iij  (aar)  enn  hundrat  hafdi  fallit  a 
hueriu  aari.  enn  adur  enn  hann  fieck  hana  oreiknut  1  vj  ar 
betur.  og  þa  hundrath  a  hueriu  ari.  hier  ut  (af) 


*)  Dannig:   r.:    vitazgiafa?;  vit  .  .  .  jafna,  les  Magnús  GrímBBon  í 

sinni  afskript,   en  nú  er  ekki  eptir  nema  vit í  268.    2)  Utan  á 

XXVI,  1,  með  fornum  höndum.    8)  Aptan  á  XXVI,  2,  með  fornri  hendi. 


336  BARÐSDOMR  HINN  FYERL  1481. 

ma  skilia  huat  þeir  hafa  skyllduger  uerit 
epter  þéim  logum  sem  voru  þa1). 
Þat  giorum  vier  sueinbiorn  þordarson.  ketill  grimolfs- 
son.  magnus  ionsson.  þorleifur  magnusson.  sigurdur  þorlaks- 
son.  jon  broddason.  eirekur  einarsson.  olafur  klengsson. 
andres  jonsson.  gudmundur  jonsson.  jon  þorualldzson.  gunn- 
ar  jonsson.  geir  vigfusson.  gudulfur  magnusson.  þoruardr 
semingsson.  jon  þorgilsson.  erlendur  broddason  ok  beríinnur 
jussason  prestar  holabiskupsdæmiss  godvm  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu2)  vorv  opnv  brefe.  atb  þa  lidith  var  fra 
hingath  burd  vors  herra  jehsv  christi  þusund  fiogur  hundrud 
attatiger  ok  eitt  aR  manvdaginn  næsta  epter  geisladaginn  j 
uidvik  j  uiduikursueit  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  vorum 
virduligum  herra  ok  andaligvm  faudvr  olafe  med  guds  nad 
biskupe  aa  holvm  ath  dema  vm  þa  akerv  er  biskupin  k§rde 
til  hrafns  brandzsonar.  halldors  brandzsonar  ok  snioolfs 
brandzsonar  vm  kirkivgodzin  a  barde  j  fliotvm.  vorv  þesser 
aller  fyrskrifader  br^dr  stefnder  fyrer  þessa  biskupsins 
akerv.  þui  var  þat  vor  domur  j  fyrstv  ath  vier  d^mdum 
stefnurnar  allar  laugligar  ok  alla  fyrskrifada  menn  laugliga 
fyrer  kallada  hier  j  dag  ok  skyllduga  ath  luka  kirkiunne 
a  barde  suo  mykla  peninga  sem  þeir  erv  henne  skyllduger 
fyrer  sik  ok  faudur  sinn.  j  porcionem  ok  mortalia  ok  gamla 
innstædv  vnder  sinn  suarinn  bokareid  ok  tueggia  manna 
med  þeim  þeirra  sem  þar  hafa  lengzt  verith  j  kirkivsokn- 
inni  ok  giorzt  vita  til  huath  fallith  hefer  ok  þenna  eid  vilia 
sanna  med  þeim.  enn  fyrer  fyrnd  kirkiunnar  hraurnan  ok 
nidrfall  ok  þann  obeteligan  skada  sem  hun  hefer  feingith 
af  þui  ath  hennar  tiunder  hafua  verith  eyddar  ok  upp 
spentar  enn  ecke  henne  til  byggingar  hafdar  sem  vera  ette 
ok  halldnar  suo  oriettliga  fra  henne  ok  vnder  sik  dregnar 
upp  a  langan  tima  mothi  guds  laugvm  ok  heilagrar  kirkiv 
riette.  þvi  fyrer  fyrsagt  rangligt  halld  tiundanna  ok  forsom- 
an  byggingarinnar  vid  kirkiuna  demdum  vier  fyr  skrifada 
menn  hrafn.  haldor  ok  snioolf  skyllduga  ath  luka  kirkiunne 


l)  [Utan  á  XXVI,  2,  með  hendi  Guðbrands  biskups.    2)  sl.  XXVI,  1. 


1481.  BARÐSDÓMR.  -  HÁLFKIRKNAMÁL.  337 

a  barde  þriar  merkvr  upp  a  huert  ar  fyrer  þetta  tiundar- 
halld  ok  forsoman  sidan  þeir  attv  ath  suara  ok  þar  til  tuij- 
gilldar  tiundernar  arliga  nema  þeir  gete  sýnt  ath  þ§r  hafe 
kirkivne  til  byggingar  koraith  þaa  falle  nidr  suo  maurg  ar 
sekt  ok  tiund  sem  þat  verdr  synt.  skulv  þesser  aller  pen- 
ingar  lukazt  heima  a  barde  ath  n^stvm  fardaugvm  biskup- 
invm  j  haund  eda  hans  vmbodzmanne.  enn  ef  peningarner 
lukazt  ecke  j  fyrskrifadan  tima  þa  d§mdvm  vier  fyrrskrif- 
ada  jord  bard  j  íliotvm  kirkiunnar  eign  aa  bardi  suo  mikith 
upp  j  jordina  sem  a  brestur  ok  eige  vinnazt  lausa  godz  til 
ath  luka  kirkiunne  saker  þess  ath  kirkian  var  þar  fyst 
bygd. 

var  þesse  vor  domur  vpp  sagdr  j  sama  stad  ok  dag 
sem  fyr  seger. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrr  skrifader 
prestar  vor  jncigie  fyrer  þetta  domsbref  skrifath  a  hoolum 
j  hialltadal  dege  sidar  enn  fyrr  skrifath  stendr1). 


318.  15.  Janúar  1481.  í  Víðvík. 

Dómk  átján  presta,  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum,  um 
kærur  biskups  til  Hrafns  Brandssonar,  að  hann  vildi  eigi 
gera  biskupi  reikning  af  hálf  kirkjunni  i  Skriðu,  og  að  hann 
hefði  veitt  sér  mótblástr  og  mótikast,  svo  að  hann  hefði 
bannað  öðrum  í  sínu  lögdæmi  að  gera  biskupi  hálfkirkna- 
reikninga. 

AM.  Faac.  XXVI,    3,    frumritið   á   Bkinni.     19   innsigli    hafa    verið 
fyrir  bréfinu,  og  eru  12  af  þeim  enn  fyrir  því. 

Domur  vm  halfkirkiur. 

Þath  giorvm  vier  sueinbiorn  þordarson.  ketill  grimolfs- 

son.  magnus  jonsson.    þorleifur  magDusson.    sigurdr  þorlaks- 

son.   jon    broddason.     eirekur    einarsson.    olafvr    klengsson. 

andres  jonsson.  augmundur  jonsson.  jon  þorvalldsson.  gunnar 


l)  Þ.  e.  16.  Janúar. 
Dipl.  Isl.  VI.  B. 


338  HÁLFKIRKNAMÁL.  1481. 

jonsson.  gejr  vigfvsson.  gudulfur  magnusson.  þoruardur  sem- 
ingsson.  jon  þorgilsson.  erlendr  broddason  ok  beríinnvr  jussa- 
son  prestar  holabiskupsd§miss  godvni  monnum  viturligt  med 
þessu  vorv  brefe  ath  þa  lidith  var  fra  hingath  burd  vors 
herra  jehsu  christi  þusund  fiogur  hundrud  attatiger  og  eitt 
ar  manvdagin.  n§sta  epter  geisladaginn  j  viduik  j  viduikur 
sueit  vorvm  vier  j  dom  nefnder  af  vorum  virdvligvm  herra 
og  andaligvm  faudvr  olaf  med  guds  nad  biskupe  a  holvm 
ath  d$ma  vm  þa  aak^rv  er  biskupinn  ki§rde  til  hrafns 
brandzsonar  ath  hann  villde  ei  giora  honum  reikningskap 
af  sinne  halfkirkiv  j  skridv  epter  þvi  sem  erkibiskupinn 
hefer  til  skipath  almuganvm  og  birt  j  sinv  brefe  ath  svo 
v§ri  giort  j  norege  ath  biskupar  t§ke  re(i)kning  af  ollvm 
kirkivm  svo  af  minnvm  sem  meirvm.  j  annare  grein  ke(r)de 
biskupinn  til  hrafns  ath  hann  hefde  veitt  sier  motblastur 
og  motekast  svo  hann  hefde  firirbodith  aullum  þeim  sem 
halfkirkivr  hallda  ath  giora  honum  nauckurn  reikningskap 
af  þeim.  kendizt  hrafn  þetta  sama  þar  firir  oss  ok  svo  stefn- 
una  og  þvi  d^mdvm  vier  stefnuna  laugliga  og  hann  laug- 
liga  firir  kalladan  hier  j  dag  ok  skylldugan  ath  giora  bisk- 
up  olaf  riettan  reikningskap  af  sinne  halfkirkiv  j  skridv 
firir  sik  sidan  hann  vard  fyst  eigande  at  iordunne  j  skridv 
enn  þat  sem  fyr  hefer  fallith  d^mdvm  vier  vnder  rad  ok 
skipan  erkibiskupsins.  svo  ok  skal  hann  hallda  biskupinum 
gisting  epter  þvi  sem  honum  ber  ath  hafua  at  odrum  kirk- 
ivm  j  sinv  biskupsd^me  minzta  einn  tid  þa  hann  vill  sialfur 
rida  ok  þat  optar  sem  naudsyn  krefur  epter  þvi  sem  erki- 
biskupsins  bref  vt  visar.  Vnder  saumv  grein  ok  skilning 
d§mdvm  vier  vm  allar1)  halfkirkivr  j  holabiskupsdenie  ok 
þ§r  kirkivr  adrar  sem  eige  er  adr  reikningskapvr  af  gior. 
þvi  svo  seger  kristinriettur  ath  biskup  skal  rada  kirkium 
ok  kirkna  eignvm  ok  aullvm  kris(t)nvm  domi.  Ok  þetta 
sama  hefer  erkibiskupinn  birt  med  sinv  opnv  brefe  ath  þetta 
sama  lavgmal  geingur  j  norege  yfer  minne  kirkivr  ok  meire 
enn  firir  þa  sauk  ath  biskup  olaf  k§rde  til  hrafns  ath  hann 


*)  Hér  er  máð  eitt  orð,  Bom  Býnist  og  ofaukið. 


1481.  HÁLFKIRKNAMÁL.  339 

hefde  veitt  motkast  heilagre  kirkiv  ok  honum  ok  forbodith 
ath  hann  fienge  nauckurn  reikningskap  af  halfkirkivm  ok 
þeirra  tivndvm  og  sett  sik  svo  þuert  i  mot  kris(t)nvm  riett 
enn  biskupinn  reiknar  banz  verk  epter  þvi  sem  heilagrar 
kirkiv  laug  vtvisa  þvi  haufvm  vier  d§mt  hrafne  eineide  hier 
j  dag  íirir  biskupinvm  ath  hann  giorde  þenna  motblastur 
ei  til  þess  ath  hann  villde  hindra  heilagrar  kirkiv  rietti  eda 
draga  vndan  henne  nauckuth  þath  hvn  matte  eiga  med 
riettv  vnder  sik  eda  adra  leikmenn.  fellzt  honum  þesse 
eidr  þa  d^mdum  vier  hann  fallinn  j  bann  af  sialfu  verkinv 
og  skylldugann  ath  taka  lausn  ok  skript. 

vaf  þesse  voor  domur  vpp  sagdr  j  sama  stad  ok  dag 
sem  fyr1)  seger. 

Ok  til  saninda  hier  vm  settvm  vær  fyrskrifader  prest- 
ar  vor  jncigle  firir  þetta  domsbref  skrifath  aaholvm  j  hiallta- 
dal  dege  sidar  enn  fyr  skrifath  stendvr. 


319.  17.  Janúar  1481.  á  Hólum. 

Sjö  prestar  og  tveir  leikmenn  votta,  að  Hrafn  Brandsson 
lýsti  því,  að  hann  lofaði  ekki  að  halda  Víðvíkrdóm  um 
hálfkirkjureikninga,  heldr  bannaði  öðrum  að  gera  Ólafi  bisk- 
upi  reikninga  af  þeirra  hálfkirkjum,  og  bannaði  prestum  að 
ganga  dóma,  er  biskup  tilnefndi  þá  um  kirkjunnar  mál. 

AM.  Fasc.  XXVI,  4,  frumrit  á  skiani.     Tíu  innsigli  hafi  verið[fyr- 
ir  bréfinu,  en  fjögur  af  þeim  eru  dottin  frá. 

Vm  hrafn  logmann  afseiger  halfkirkiu  reikn(ing) 

ok  firirbydur  odrum2). 
Þath  gíorum  vier  sueinbiorn  þordarson.  ketill  grimolfs- 
son.  magnus  jonsson.  þorleifur  magnusson.  eirekur  einarsson. 
andres  jonsson  ok  gudCDundur  ionsson  prestar  holabiskups- 
d^miss.  jon  sigmundzson  ok  jon  þordarson  leikmenn  godvm 
monnum  viturligt  med  þessv  vorv  opnv  brefi    ath   þar  vor- 

J)    hér   stendr   sem,    og  er  því  ofaukið.      2)    Utan  á   bréfinu   með 
fornri  hendi. 

22* 


340  HÁLFKIRKNAMÁL.  -  TRANSSKRIPT.  1481. 

um  vier  j  hia  ok  heyrdvm  aa  ok  marger  adrer  dandemenn 
badi  leiker  ok  lerder  manvdaginn  ne^ta  epter  geisladagin1) 
j  uidvik  j  uiduikvrsueit.  þa  lidith  var  fra  hingatburd  vors 
herra  jehsv  christi  þusund  fiogur  hundrud  attatiger  ok  eitt 
ar  þa  biskup  olaf  k§rdi  til  hrafns  brandzsonar  er  þa  var 
laugman  kalladr  ath  hann  villde  eigi  giora  honum  reikning- 
skap  af  sinnj  halfkirkiv  j  skridv.  Enn  atian  prestar  af 
biskupinvm  þar  til  nefnder  d$mdv  hann  skylldugann  ath 
giora  biskupinum  reikningskap  af  fyrgreindri  halfkirkiv  ok 
gisting  epter  þvi  sem  þeirra  domsbref  þar  vm  giortwtvisar 
ok  epter  þenna  dom  upp  sagdann  ok  adur  greindvm  hrafni 
brandzsynj  óxheyranda  sagdizt  hann  ecki  lofa  ath  hallda 
dominn  sem  d§mdur  var  yfer  honum  vm  halfkirkiuna  j 
skridv.  firirbaud  og  tittnefndr  hrafnn  brandzson  aullum 
kongsins  þegnvm  ath  giora  nauckurn  reikningskap  biskup- 
invm  af  sinvm  halfkirkivm.  svo  ok  firirbaud  hann  prestun- 
vm  ath  ganga  þann  dom  sem  biskupinn  þa  til  nefndi  vm 
kirkiunnar  mal. 

Ok  til  saniiida  hier  vm  settvm  vier  fyr  nefnder  prest- 
ar  ok  leikmenn  vor  jnncigle  firir  þetta  bref  skrifath  aa  hol- 
um  j  hialltadal  a  sama  dare  sem  fyr  seger  tueijmur  daugvm 
sidar  enn  fyr  skrifath  stendr. 


320.  17.  Janúar  1481.  á  Hóluin. 

Transskriptarbréf. 

AM.  Fasc.  XXIV,  8,  frumtransakriptið  á  skinni  með   öllum  (4)  inn- 
siglum.  —  AM.  Apogr.  3264. 

Þath  giorum  vier  ketill  grimolfsson  eirekur  einarsson 
andres  jonason  ok  gudmvndvr  ionsson  prestar  hola  biskups- 
demis  godvm  monnum  viturligt  med  þessv  voru  opnv  brefe 
ad  vier  savm  ok  yferlasum  opith  bref  med  heilvm  ok  hang- 
undvm  oskoddvm  jnnciglum.  swo  latanda  ord  epter  ord  sem 
hier  epter  skrifath  stendr. 

')  Þ.  e.  15.  Janúar. 


1481.  HVASSAFELLSMAL.  341 

[Hér  kemr  Flatatungubréf  frá  20.  Aug.  1479,  Nr.  219]. 

Ok  til  sanninnda  hier  vm  setvm  vier  fyrskrifader  prest- 
ar  vor  inncigle  fyrir  þetta  transkriptarbref  skrifath  a  hol- 
vm  j  hialltadaal  miduikudaginn  n§sta  epter  geisladaginn. 
anno  domini  CD°  cd°  lxxx0  primo. 


321.  20   Jamiar  1481.  á  Ökrum. 

Finnbogi  Jónsson  kongs  umboðsmaðr,  kyrsetr  alla  peninga 
Bjarna  Ólasonar,  er  saman  stóðu  á  búi  Bjarna  á  Þverá  í 
Fnjóskadal  14.  Janúar  um  vetrinn. 

AM.  Fasc.  XXVI,  24,  frumrit  á  skinni.  Fjögur  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 

Þath  giorum  uier  gamli  þorsteinsson.  hallur  gudmundzs- 
son.  jon  gudinundzson  og  gudmundr  olafsson  godum  monn- 
um  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  ath  þa  lidith  uar 
fra  hingadburd  uors  herra  jesu  christi  þusvnd  fiogur  hundr- 
ud  attatiger  og  j  ar  a  sunnudagin  nosta  epter  geisladagin1) 
a  þueraa  j  hnioskardal  a  bue  biarna  olasonar  uoru  uier  j 
hia  og  heyrdum  aa  ath  finboghi  jonsson  kongs  umbodsmadr 
j  þingeýiarþingi  kýrsetti  alla  þa  peninga  er  þar  saman  stodu 
med  suo  felldum  ordum  sem  hier  skrifad  stendr. 

€g  finbogi  jonsson  kongs  umbodsmadr  millum  uargiar 
og  helkunduheidar  giorer  ollum  monnum  uiturligt  ath  saker 
þess  ath  þat  er  býgdarfleýgt  skilrikra  manna  j  milli  j 
greindu  heradi  þingeýiar  þingi  ad  su  sauk  hafui  uerid  kend 
og  gefin  biarna  olasyni  af  heilagrar  kirkiu  ualldi  ath  hann 
hafui  lagizst  med  dottur  sinni  og  suo  eigi  sidr  ath  hann 
hafi  kenzst  og  uid  geingit  saugdum  giorningi.  Wt  uisar  suo 
kristins  doms  rettur  j  landzsins  laugum  ath  huer  er  ath 
slikum  giorningi  uerdr  kunnur  og  sannur  ath  hann  hefer 
fyrergiort  huerium  sinum  peningi  j  faustu  og  lausu  uit  kong 
og  kirkiu.  þui  alla  þa  peninga  sem  minum  herra  konginum 
kunna  til  eignar  ath  falla  j  fýrgreindu  mali    af  þeim   pen- 

*)  Þ.  e.  14.  Janúar. 


342  TUNGUBRÉF  í  TÁLKNAFIRÐI.  1481. 

inguni  sem  nefndr  biarni  hefer  haft  og  eignazst  hier  j  þing- 
eýiarþingi.  kýrsetur  ek  under  mins  herra  kongsins  nad  og 
hans  umbodsmanna  uardueizslu.  fyrerbyd  ec  huerium  manni 
þa  ath  gefua  edr  giallda  j  burt  ath  flýtia  edr  olaugliga 
fortæra  nema  mitt  sie  lof  edr  leýfi  til  þar  til  ath  optnefndr 
biarni  hefer  hier  lagasuaaur1)  um  gefid  til  rettiliga  undan  ad 
færazst  edr  laugliga  kann  fallande  uerda  til  slikra  sekta 
sem  laugin  ut  uisa.  þui  ec  legg  fyrir  opttnefnda  peninga 
laug  og  slikan  dom  sem  min  skyllda  til  ber  epter  laugum. 
Og  til  sannenda  hier  um  settu  uier  fyrnefndir  menn 
uor  incigli  fyrir  þetta  bref  giort  áá  aukrum  j  skagafirdi 
laugardagin  nosta  fyrer  conuersio  pauli  a  sama  ari  og  fjr 
seiger. 


322.  4.  Febrúar  1481.  undir  Felli. 

Jón  Sveinsson  og  Ingibjörg  Klemensdóttir  kona  hans  fá 
Andrési  Guðmundssyni  til  fullrar  eignar  jörðina  Tungu  í 
Tálknafirði,  og  kvitta  um  andvirðið. 

AM.  Apogr.  1088  „Epter  trosnudum  original  fra  Hlidarenda.  Ori- 
ginallenn  er  eydelagdur"  (AM.).  Það,  sem  fúið  hefir  verið  úr  frumritinu 
hefir  Árni  undirstrykað;  hér  er  það  sett  í  hornklofa. 

Þat  gerum  wit  ormur  magnusson  og  þorkell  biarnason 
godum  monnum  kunnigtt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  at 
þar  uoru  uit  j  hia  under  felle  j  kollafirde  sunudagin  næsta 
efter  purificacio  sancte  marie  wirginis  þa  lidit  uar  fra  hing- 
atburde  uors  herra  jesu  christi  þushundrut  cccc.  attatiger  og 
eitt  aR  saum  og  heýrdum  aa  ord  og  handaband  þessara 
manna  andres  bonda  gudmuudzsonar  af  eirni  alfu.  enn  jons 
sueinssonar  og  jngibiargar  clemensdottur  af  anare  hans  eig- 
inkuinno  at  suo  fyrir  skildu  at  adr  greindr  jon  sueinsson 
og  jngebiorg  clemensdotter  feingu  greindum  andrese  gud- 
mundzsyne  til  fullra[r]  eignar  og  frials  forRædis  iordina  alla 
tungu  er  liggur  j  talknafirde  j  laugardals  kirkiu  sokn.  med 
aullum  þeim  gognum  og  gædum  sem  greindri  allre  jordu 
fylger  og  fýlgtt  hefer  at  fornu  og  nýiu   efter  þui  [fremstja 

*)  Svo. 


1481.  ILLSKIPTI  HRAFNS  OG  MAGNÚSAR.  343 

sem  þau  hefde  eigande  at  ordit  og  þat  opit  bref  utuisade 
er  valgérdr  gizurardotter  gaf  jone  syne  sinum  greinda  [jord 
t]ungu.  Skyllde  optt  nefndr  andres  adr  greindoa  jord  mega 
frialsliga  at  ser  taka  og  æfinliga  eignaz.  CDedkendizt  og 
nefnd  hion  jon  sueinsson  og  jngebiorg  clemensdotter  þegar 
j  sama  handabande  at  þau  hefde  fu[lla  og]  alla  peninga 
uppborit  af  andrese  gudmundzsyne  fyrir  títtnefnda  jord  suo 
þeim  uel  aanægde.  Og  til  sanninda  [hier  um]  settu  uit  fyr 
nefiider  menn  ockur  jnciglle  fyrir  þetta  bref  er  gertt  uaR  j 
sama  stad  dege  og  aae  sem  fyrr  seger. 


323.  10.  Febrúar  1481.  í  Laufási. 

Tylftakdómk,  útnefndr  af  Finnboga  Jónssyni,  kongs  umboðs- 
manni  í  Þingeyjarþingi,  um  vopnaviðskipti  þeirra  Hrafns 
Brandssonar  og  Magnúsar  Þorkelssonar. 

AM.  Fasc.  XXVI,  22,  frumrit  á  skinni,  sem  tólf  innsigli  hafa  verið 
fyrir,  en  eru  nú  öll  dottin  frá.  Bréf  þetta,  sem  er  einkennilega  stafsett 
og  stýlað,  mun  án  efa  vera  með  hendi  Finnboga  lógmanns.  Sbr.  Nr. 
238  að  framan. 

Domur  Finboga  Laugmanz  j  millum 

hrafns  brandzsonar  laugmanz  ok 

magnusar  þorkelssonar1). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 

þorkell    þorkelsson    olafur    halldorsson    gamle    þorsteinsson 

hallar3)  gudmvndzson  jon  gudmundzson    gudmvndr  magnus- 

son  gudmundr  olafsson    arne  sigurdsson    oblaudr   sigmundz- 

son  kolli   uigfusson    þordr    ariibiaarnarson    halldor  hallzson 

quediu  guds  ok   sina  kunekth   giorandi  at  þaa  ed  lidid  uar 

fra  guds  burd  þushund  íiogr   hundrud   aattatiger  ok  eitt  aar 

aa    faustudagin    nesta    epter    purificacio    sancte    marie8)   aa 

grýtubacka  j  haufiahuirfui2)  aa  þingstad  riettum  uorum  uer  j 

dom  nefnder  af  finnboga  jonssyni  er  þa  hafdi  kongsins  sýslu 

ok  uinbod  j  þingeýiarþingi  at  d^ma  um  þaa  aakieru  er  greindr 


J)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  16.  öld,    eg   held  Magnúsar  próða. 
»)  Svo.    »)  Þ.  e.  9.  Febrúar. 


344  ILLSKIPTI  HRAFNS  OG  MAGNÚSAR.  1481. 

finnbogi    kierdi   til    magnvsar    þorkelssonar  aa  kongdomsins 

uegiia  [huir  ír1)  þaar  þaa  under  lagdi  med  handabandi  uid  fýr 

nefndan  finnboga  huirra1)  suara  edr  sekta  hann  §tteskiulld- 

ugur1)  at  uerda  uid  kongdominn  fyrer  þaa  sakargipt  er  magn- 

usi  hafdi    giefin    uerid    af   hrafni  brandzsyni   at  hann  hefdi 

lagt  greindan  hrafn  med  hnifui.  uardizst  magnus    þorkelson 

þui  fyrer  oss  at  hann  hefdi  alldrei  lagt  hrafn  branzson  med 

hnifi  nema  þat  hefdi  maatt  uerda  j  þeira  wopiía  uidskiftum 

og  hann  hefdi  aatt  hendr  sinar  at  ueria  fyrer  þrattnefndura 

hrafni.  nu  saker  þess  at    suo    finzst    skrifat  j  uori  lanzlaga 

bok  at  þar  ed  refsing  er  skipud  fyrer  laga  afbrot  þar  sem 

þat  til  heyrer  skal    mega   botum  fyrer  koma  ef  skiunsaum- 

um1)  monnum  uirdizst  naukkur  naudzsaun1)  til  hafa  komid. 

steiidr   og   suo    skrifat  j  laugunum   at   þat  er   obotamal  ef 

madR  uegur  man  at   heimili    sialfs    hans    nema    hann   ueri 

hendr  sinar.   j  þridia  stad  stendr  og  suo.    ef  madr   stingur 

uut  auga  mannz  er  obotamadr  nema  þat  uerdi  j  uopna  uid- 

skiptum  þaa  fare  epter  þui  sem    kongs   umbodsmadr  skipar 

med  godra  manna  radi.    under   uisar  suo  og  skipar  j   doma 

kapetula   bockarenar2).  at  þeim  einum    monnum  er  laga  [o- 

skijrdírin  skipud1)  sem  aa  saklausum  monnum  uinna.  þui  at 

þar  sem  domurin   u^gier   epter   malauoxtum   þeim  er  miss- 

giorir  ok  fellir  rett  þess  er  fellde.    þaa    berr    bætr  riettara 

kongdomsins  suo  at  giora.  þui  fyrer  þann  skulld  at  magnus 

þorkelsson  uendizt   fyrer   oss    ath   hann  hefdi  §gi  haugguit 

nie  stungit  hrafn  bransson  fýr  en  hann  atti  hendr  sinar  ad 

ueria.  þat  og  annars  at  þrattnefnder  menn  hrafn  og  magnus 

haufdu  fulla  saatt  giort  sin  aa  millum    um    allar  þ^r  sakier 

sem  þeirra  hefde  j  millum  farit.    bedi  þessa  og  allar  adrar. 

ner  uerandi  kongsins  umbodsmanne.  atte  magnus  nu  þui  at 

eins  upp  a  kongdomsins  uegna  suor  at  ueita.  leide  fýr  nefndr 

finnbogi    huorke    ne    uendizst    neinum    laga    uitnum    mote 

greindum    framburdi    magnusar    þorkelssonar.    því  demdum 

uer  magnus  þorkelsson  skiylldugan1)  at  sueria  þar  þaa  fyrer 

finnboga  jonssyni  kongs  umbodsmanne  laugligan  siettar  eid. 


x)  Svo.    f)  t>.  e.  17.  kap.  í  Mannhelgi  Jónsbókar, 


1481.  HRAFN  OG  MAGNÚS.  —  SYÐRAHOLTSBRÉF.  345 

huirfi1)  er  hann  sor  þaa  þar  samstnndis  fyrer  greindum  finn- 
boga  oss  neruerandnm  epter  uorum  dome.  at  þaa  þeirra 
fundr  uard  opt  nefndra  manna  hrafns  og  magnusar  aa  manu- 
dagin  j  fardaga  uiku  nu  fyrer  þrennum  toíi1)  manudum  at 
nestum  fardaugum  epter  komendum2)  hio  hann  hworke  ne 
lagde  hrafn  brandzson  fýrr  en  hann  atti  hendr  sinar  at  ueria 
fyrer  honum  og  hans  monnum.  nu  at1)  suo  sem  þessi  eidr 
uar  unnin  og  þau  logbokarenar  ord  sem  fýrr  skrifud  standa. 
og  þer  fleire  greiner  sem  at  luta  under  uort  doms  atkuæde. 
demdum  uer  fýrr  skrifader  domsmen  magnus  þorkelsson 
huorke  eiga  at  hafa  utlegd  ne  likams  refstr  fyrer  opt  nef(n)t 
hnifs  lag.  utan  helldr  demdum  uer  hans  fesekt  under  kongs 
umbodsmannz  skipan  med  godra  manna  radi. 

Og  til  sanninda  hier  um  settu  uer  fýrr  nefnder  menn 
uor  insigle  fyrer  þetta  domsbref  skrifath  uar  j  laufaasi  j 
eýiafirde  aa  sama  aari  degi  sidar  en  fýr  segir. 


324.  1.  Marts  1481.  á  Hólum. 

Gtudmundb  prestr  Skúlason  lykr  Ólafi  biskupi  á  Hólum  jörð- 
ina  Syðraholt  í  Svarfaðardal  fyrir  þær  skuldir  og  reikning- 
skap,  er  hann  átti  að  svara  upp  á  sinn  part  fyrir  Skúla 
Loptsson  föður  sinn,  sem  hann  var  skyldugr  hiskupinn  í  tíund- 
ir  og  útlausnir  upp  á  langa  tíma,  svo  og  fyrir  þær  skuldir, 
er  séra  Guðmundr  átti  að  gjalda  biskupinum  fyrir  sjálfan  sig. 

AM.  Faec.  XXVI,  15,  tranaskript  á  skinni  frá  27.  Maí  1491.  —  AM. 
Apogr.  3286. 

Brief  um  Sidrahollt  i  Svarfadardal2). 
Þath  giorum  uer  ketill  grimolfsson.  eirekur  einarsson. 
olafur  klængsson  ok  gudmundur  jonsson  prestar.  jon  þord- 
arson  ok  sueinn  gudmundsson  leikmenn  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefe  ath  þar  uorum  uier  j 
hia  savm   ok   heýrdum  aa  holum  j   hialltadal    midvikudagin 


*)  Sto.  «)  D.  e.  25.  Maí  1478.  *)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


346  SYÐRAHOLTSBRÉF.  1481. 

næsta  fyrir  faustugang1)  anno  domini  CD°  cd°  lxxx0  primo. 
ord  ok  hanndabannd  vors  andaligs  favdurs  biskup  olafs  aa 
holum  af  cinne  alfu  en  sira  gudmundar  skulasonar  af  ann- 
are.  ath  suo  fyrir  skildu  ath  fýr  nefndur  sira  gudmundur 
lukte  biskupinum  jordena  sýdra  hollt  j  suarbadardal.  er 
liggur  j  tiarnar  kirkiv  soknn.  fyrir  .xl.  hundrada  med  aull- 
um  þeim  gaugnnvm  ok  giædvm  sem  greinndre  jordu  fýlger 
ok  fýlkt  hefer  ath  fornu  ok  nýiu  ok  hann  uard  fremzt  eig- 
ande  ath  er  hans  moder  gaf  honum  hustru  helga  þorleifs- 
dotter.  en  hun  tok  ath  erfdum  epter  gudnju2)  sýstur  sina. 
luktizt  fýr  greind  jord  fyrir  þær  skullder  ok  Reikningskap 
er  hann  atte  ath  suara  upp  aa  sinn  part  fyrir  faudr  sinn 
skula  loptzson  er  hann  uar  skýlldugur  biskupinnum  j  tiund- 
er  ok  utlavsner  upp  aa  lanngan  tima.  Suo  ok  fyrir  þærr 
skullder  allar  er  sira  gudmundr^atte  ath  giallda  biskupinn- 
um  fyrir  sialfan  sig.  giorde  biskupinn  adr  greindan  sira 
gudmund  aullungis  kuittan  vm  adr  greinndan  neiknings- 
skap.  Hier  j  mote  handabandade  sira  gudmundr  fyr  greinda 
jord  vndan  sier  ok  sinum  erfingivm  en  under  biskupinn  ok 
heilaga  holakirkiu  til  fullrar  eignar.  skal  sira  gudmundur 
suara  lagaripting  aa  fýr  greinndre  jordu  en  biskupin  hallda 
til  laga.  Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uær  fýr  skrif- 
ader  prestar  ok  leikmenn  uor  jncigle  fyrir  þetta  bref  skrifat 
j  sama  stad  ok  aare  dege  sidar  enn  fýr  seger. 


325.  14.  Marts  1481.  í  Skálholti. 

Árni  Snæbjarnarson  ráðsmaðr  heilagrar  Skálholtskirkju  og 
þrir  menn  aðrir  transskríbera  transskriptarbréf  frá  29.  Júlí 
1439  af  vitnisburði  um  hálfkirkjur  frá  17.  Júní  1368. 

L-indsbókasafa  Nr.  115.  4to,  II,  26—28    (bréfasafn    séra    Jóns  Hal- 
dórssonar  í  Hítardal). 

Ollum  monnum   þeim   sem   þetta   bref  sid  edur   heira 


»)  Þ.  e.  28.  Februar.    2)  gudnýdu. 


1481.       TRANSSKRIPT.  —  LOPTSMÁL  OG  GUNNHILDAR.  347 

senda  Arne  Snæbiarnarson  R&dzmadur  heilagrar  Sk&lhollts 
kirkiu.  Olafr  Oddsson.  Rafn  Oddsson  kirkiu  prestur.  a/g- 
mundur  Biðrnsson  prestar.  Qvediu  Guds  og  sina.  kunnugt 
giorande  ad  vier  hðfum  sied  og  yfer  lesed  oped  transkrifft- 
arbref  med  ösköddum  hangundum  jnnsiglum  so  ldtande  ord 
effter  ord  sem  hier  seger.  [Hér  kcmr  transekiipt  frá  29.  Julí  1439 
(Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  633)  af  vitoisburði  um  biskupsjjisting  á  hálfkirkjum 
frá  17.  Júuí  1368  ásamt  því  bréfi,  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  198)]. 

Og  til  sannenda  settum  vier  fyrnefnder  prestar  vor 
jnnsigle  fyrir  þetta  transkriftar  bref  skrifad  j  Skalhollte 
midvikudagenn  nærstann  fj^rir  Gudmundardag  anno  domini 
(D°  cd°  Ixxxj0. 


326.  24.  Marts  1481.  í  Björgyin. 

Dómr  Hans  biskups  í  Björgvin  og  níu  manna  annara,  að 
allar  gjafir  þær,  er  Loptr  Ormsson  gaf  hústrú  Gunnhildi 
Pétrsdóttur,  sem  nú  er  kona  Andrésar  Ámundssonar,  skyldi 
haldast  löglegar  (sbr.  DI,  V,  Nr.  501). 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdóraara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.   4to,  með  heudi  Jóns  lögmanns  Sigurðásonar  c.  1600. 

Ollum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  Sender 
Hans  med  guds  ndd  Biskup  j  Biorgvin.  Jon  Smior  Eiildare 
og  hofudfsmann  yfer  kongzgardinn.  Hans  Pietursson  Log- 
mann  j  Biorgvin.  Amundi  Þorleiífsson.  Jacob  Jonsson.  Hem- 
ing  Michelsson.  Mattheus  Jonsson.  Jndride  Sueinsson.  Sug- 
urdur  Vilhialmsson  og  Eigill  Olafsson  Rddzmann  þess  sama 
stadar  kucdiu  guds  og  sijna  kíinnugtt  giorandi  med  þessu 
voro  opnu  brefe  ad  drum  epter  guds  burd  1481  laugardag- 
inn  næstaii  fyrir  vor  frur  messu  a  fostu  kom  fyrir  oss  til 
Rietta  og  rloiri  goda  menn  Andres  Amundsson  j  fullu  vm- 
bode  velborinnar  Qvinno  fywstrur  Gunnhilldar  Pieturzdott- 
ur.  fyanz  eigin  ^wstrur  sem  Lofftur  Ormsson  fyrre  atti. 
huorz  saal  gud  naadi.  Bar  þar  þa  nefndur  Andres  Amunds- 
son  fram  eitt  opid  bref  med  godra  manna  hangandi  Jnsigl- 
um.  sem  hliodar  vpp  a  þessar  gdffur  Morgungaffur  Bechiar- 


348  LOPTS  MÁL  OG  GUNNHILDAR,  1481. 

g&ffur  og  festargull.  sem  fyrnefndur  Lopttur  Ormsson  gaf 
fyrnefndre  Gunnhillde  pietursdottur  vppa  þeirra  brullaupz- 
dag  sem  er  xx  merkur  gullz  so  sem  brefid  vtííijsar  og  viij 
gangande  kyr  fyrir  huoria  mork  gullz.  edur  þeirra  verd. 
krafdi  þa  þrattnefndur  Andres  Amundsson  oss  Riett  ad 
seigia  vm  fyrnefndar  giafer.  ad  þær  megie  halldast  logliga. 
þa  er  þetta  vor  fullur  domur  og  Logmanns  vrskwrdur.  ad 
soddan  giaffer  megie  vel  halldast  logliga.  og  þar  med  henn- 
ar  morgungdfur  og  bechiargiafer  og  festargull.  þui  ad  stor- 
ar  g&fur  giefast  voru  frijbornu  folke  og  hellst  logliga. 

Och  thil  sanninda  og  bevijsingar  hier  vm  heingium  vier 
vor  Jnsigle  fyrir  þetta  bref  sem  giortt  var  stad  dag  og  cLr 
sem  fir  segir. 


327.  25.  Marts  1481.  í  Björgvin. 

Andkés  Ámundsson  og  Gunnhildr  Pétrsdóttir  gefa  Sigurði 
Daðasyni  fult  umboð  til  að  krefja  þá  peninga  inn,  er  þeim 
til  standa  á  Islandi  eptir  Lopt  Ormsson,  og  afhenda  sveini 
þeirra  Helga  ísleifssyni  að  færa  fram  til  Noregs  og  um- 
venda  í  þá  aura,  sem  þeim  kunna  til  gagns  að  vera  í  Noregi. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  i  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600. 

Þad  kiennist  eg  Andres  Amundsson  og  Gunnhilldur 
Pietursdotter  ad  vid  hofum  giefid  velskickudum  manne  Sug- 
urde  Dadasyne  ockar  fullt  og  logligtt  vmbod  med  beggia 
ockru  samþýcke  vm  þa  peninga  sem  ockur  til  standa  j  Js- 
lande.  epter  Lofftt  Ormsson.  Gud  hanz  sdal  ndde.  vt  ad 
krefia  og  vpp  ad  bera.  sijdan  ockar  sueine  Helga  Jsleifs- 
syne  afhenda  til  ad  færa  fram  thil  Noregz.  og  vm  vernda 
j  þa  aura  sem  ockur  kunna  til  gagnz  ad  vera  hier  j  Nor- 
egie.  og  huad  hann  giorer  logliga  j  þessu  ockru  vmbode  og 
j  hollustu  vid  ockur  skal  halldast  fullkomliga  thil  ad  kaupa 
og  selia.  Thil  vitnisburdar  hier  vm  heingie  eg  mitt  Jnsigle 
med  fleire  dandimanna  Jnsiglum  nedan  fyrir  þetta  mitt  opna 
bref.  sem  er  Amund  Kakonagle   Radmann  j  Biorgííin.    Did- 


1481.                              DÁLKSSTADABRÉF.  349 

rich  Hansson    Logriettumann    þess    sama    stadar.  Scriptum 

Bergis  in  ipso  die  annunciationis  Mariæ    Virginis  et  cetera 
1481. 


328.  4.  Apríl  1481.  á  Munkaþvcrá. 

Tvbir  menn  votta,  að  bróðir  Ólafr  Magnússon  lýsti  því,  að 
Jón  þistill  og  Björg  Þorkelsdóttir  kona  hans  luktu  Guðrúnu 
Andresdóttur  jörðina  Dálkstaði  á  Svalbarðsströnd  í  mála 
hennar   eptir  Þorkel  bónda  Bergsson. 

AM.  Fa8c.  XXVI,   21,    frumrit  á  Bkinni.    Fyrra  innsiglið  er   dottið 
frá.  —  AM.  Apogr.  168. 

Þetta  eru  dalstada  Bref1). 
Þatt  gerum  uid  magnvs  snorason  ok  þordvr  arnbia(r)na- 
son  godvm  monnum  vittvrlegt  med  þessv  ockrv  oppnv  breifi2) 
at  vid  vorvm  j  hia  ad  broder  olafvr  magnvsson  lysti  þvi 
at  hiía2)  ueranda  einari  abotta  ok  oddrvm2)  fleirum  dandi 
monnum  ad  hann  sagdizt  verit  hafa  aa  dalkstodvm  aa  sval- 
bardzstroiid  fosstvdaginn  fardaginn  næstan  epter  er  þorkell 
boödi  bergson  saladizt  fyrer  vm  vettvrinn.  sagdi  greindvr 
broder  olafvr  svo  vidd2)  heyrdvm  at  þar  hefdi  verit  gvdrvn 
andriesdotter  ok  reiknadi  sik  þar  malla2)  konv  j  gardinn 
epter  þorkel  bergsson  sinn  eiginn  mann.  svo  ok  sagdi  optt 
nefndvr  broder  olafvr  ad  af  annari  alfu  heifdi2)  þar  verit 
jon  þistill  ok  biorg  þorkelsdotter  hans  eigg(i)n  kona  ok  hefdi 
adur  greind  hion  jon  ok  biorg  geingit  til  handabandz  vith 
tit  nefnda  gvdrvnv  andresdottvr  ok  lvcktvþeim  til  fvlrar2) 
eignar  jvrdina2)  alla  dalksstadi  j  sinn  mala  er  ligvr  j  sval- 
bardzþingvm.  sagdi  þrat  nefndvr  broder  olafur  at  nær  þar 
hefdi  verit  ole  oddzson  ok  marger  adrer  dande  menn.  Ok  til 
saninda  hier  vm  settvm  vid  fýr  nef(n)der  menn  ockvr  inn- 
scigle  fýrer  þeitta2)  breif2)  skrifat  aa  munckaþuera  sancte 
ambrosivsdag  þa  er  lidit  var  fra  gvds  bvrd  þvsvnd.  cccc. 
attatigir  ok  eit  ar. 

J)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    a)  Svo. 


350         STAÐARHÓLL.  —  LOPTS  MÁL  OG  GUNNHILDAR.         1481. 

329.  21.  Ápríl  1481.  á  Staðarhóli. 

Oddr  Pétrsson  vottar  um  handaband  þéirra  Sveins  Pétrs- 
sonar,  er  þá  var  biskup  í  Skálholti,  og  Lopts  Ormssonar, 
að  Loptr  gaf  kirkjunni  á  Staðarhóli  jörðina  Munaðarnes  á 
Ströndum. 

AM.  Apogr.  1459,  aMript  staðfest  í  Skálholti  3.  Ji'ilí  1712  af  Árua 
Magnússyui  og  Páli  Hákonarsyui  eptir  transBkripti  gerðu  á  Staðarhóli 
14.  Apr.  1533. 

Þat  giore  ec  oddr  petursson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  minu  opnu  Breíi  at  ec  uar  j  hia  ox  stadarhole  j 
saurbæ.  sa  ec  og  heyrda  da  ord  og  handaband  herra  sueins 
peturssonar  er  þa  uar  biskup  j  skalholltíj  og  loptz  ormsson- 
ar  at  suo  fyrir  skilldu  at  greindur  loptur  gaf  kirkiunne  Æl 
stadarholíj  jordina  munadarnes  ca  straundum  j  arnes  kirkio- 
sockn.  sagda  ec  fyrir  þessu  þeirra  handabandi.  hier  epter 
uil  ec  sueria  ef  þurfa  þiker.  Og  til  sanninda  hier  vm  setta 
eg  mitt  jnsigle  fyrir  þetta  Bref  er  skrifat  uar  óx  stadarholíj 
j  saurbæ  laugardagin  næsta  epter  [majgþjus1)  CDesso.  þa  er 
líjdit  uar  fra  guds  burd.  (D.°  cccc.  lxxx.  og  j  ar. 


330.  30.  Apríl  1481.  á  Leiðarhólini. 

Hrafn  lögmaðr  Brandsson  og  fjórir  menn  aðrir  votta,  að 
Gunnar  Jónsson  haíi  lukt  Gunnhildi  Pétrsdóttur  í  þá  tilgjöf, 
er  Loptr  Ormsson  gaf  henni  á  þeirra  brullaupsdegi,  jarð- 
irnar  Munaðarnes  og  Fell  í  Trékyllisvík,  hálft  Þverfell  í 
Saurbæ  og  hálfa  Saurbæjarfjöru,  alls  sextigi  hundraða. 

Eptir  skjalabók  ór  safni  Jóns  háyíirdórnara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600. 

Þad  giorum  vier  Hrafn  Brandsson  logmann  nordan  og 
westan  a  Jslande.  Gudne  Jonsson.  Þorlakur  Þorkielsson. 
Arne  Þorsteinsson  og  Halldor  Þorgeirsson    godnm    monnum 

J)  „Þetta  ord  er  trosnad   i  gamla  brefinu.  g  og  '  er  alleina   skírt" 
(AM). 


1481.  LOPTS  MÁL  OG  GUNNHILDAR.  351 

kunnugtt  med  þessu  voru  opnu  brefe.  ad  þa  lidit  var  fra 
hingatburd  vorz  herra  IESV  christi  1481  dr  &  manudaginn 
næstan  fyrir  tueggia  postula  messo  philippi  et  Jacobi  j 
Leidarholme  j  Middðlum  a  þingstad  riettum  vorum  vier  j 
hia  s&um  og  heyrdum  d  ord  og  handaband  þessara  manna 
Gunnars  Bonda  Jonssonar  logligz  vmbodzmanns  Stephanz 
Lopttssonar  er  þa  hafdi  logligt  vmbod  fywstrur  Gunnhilldar 
pieturzdottur  til  ad  vtheimpta  þa  tilgiof  sem  Loffttur  Orms- 
son  gaf  henne  d  þeirra  Brullaupzdegie.  Lucktti  fyrnefndur 
Gunnar  Jonsson  j  þessa  somu  peninga  halfa  þridiu  Jord  er 
so  heita.  Munadarnes  og  Fell  er  liggur  j  Thriegilldisswijk 
j  Arneskirkiu  sokn  fyrir  28c.  halftt  Þuerfell  er  liggur  j 
Saurbæ  j  Stadarhoolz  kirkiusokn  fyrir  .xijc.  og  halfa  Solua- 
fioru  j  Saurbæ  fyrir  20c.  skilldi  hwstru  Gunnhilldur  hafa 
þessa  somu  peninga  til  fullrar  eignar  og  frialz  forrædiss 
med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindum  Jordum 
fýllgia  og  fylgtt  hafa  ad  fornu  og  nýiu.  og  thil  sanninda 
hier  vm  setium  vier  fyrnefnder  menn  vor  Jnsigle  fyrir  þetta 
bref  skrifat  j  Snochzdal  j  breidafiardardolum  a  sama  dre 
degie  sijdar  enn  fyrr  segier1). 


331.  30.  Apríl  1481.        á  Leiðarhólmi. 

IJrskub©k  Hrafns  Brandssonar  lögmanns  norðan  og  vestan 
á  Islandi  um  ættleiðing  þá,  er  Loptr  Ormsson  ættleiddi 
Stephán  son  sinn,  og  úrskurðar  hann  hana  samkvæmt  Her- 
jólfsréttarbót  löglega. 

AM.  Faec.  XXI,  9,  transskript  á  Bkinni  frá  30.  Julí  1492.  Borið 
saman  við  AM.  Apogr.  5894,  mcð  hendi  Jóns  Magnussonar  eptir  vidi- 
mus  frá  7.  Maí  1554.  —  AM.  Fasc.  LXVII,  3,  transskript  á  skinni  frá  2. 
Maí  1519.     Sbr.  DI,  V,  Nr.  662  og  VI,  Nr.  196. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edr  heyra 
sender  Rafn  brandzson  logmann  nordan  og  vestan  aa  islande 
kvediv  gvds  og  sina   kvnnigt   giorande  at  þa  lidit  var  fra 

x)  Þ.  e.  1  Maí. 


352  ÆTTLEIÐING  STEPHÁNS.  1481. 

hingatbvrd  vors  herra  iehsu  christi.  CD.  cccc.  lxxx  og  eitt 
ar  aa  manudaginn  næsta  fyrer  tveggia  postula  messo  philippi 
et  jacobi  aa  almenniligv  hieradsþinge  j  leidarholme  j  breida- 
fiardardaulum  kom  fyrer  mic  gvnnar  jonnsonn  modurfader 
stefans  loptzsonar.  er  þa  uar  hans  fiarhallzmadur.  beiddi 
mic  og  krafdi  laga  vrskurdar  hvort  sv  arfleiding  skýllde 
lauglig  vera  edr  ei  er  lopttur  ormsson  [hafdi  ættleitt1)  stefan 
son  sinn.  gnn  logbokin  suo  [vt  visar2)  at  madur  ma  bæta 
rad  sonar  síns  og  leida  hann  j  ætt  ef  saa  jatar  er  arfi  er 
næstur.  Nu  saker  þess  at  virduligur  herra  hakon  kongr 
giorde  þa  skipan  aa  med  hinna  vitruztu3)  mana  rade  og 
vnderstadning  þeire  sem  magnus  kongr  hafde  þa  er  hann 
skipade  ættleidinngar  kapitulum  og  i  log4)  bok  sina  liet  setia 
at  ættleidinngur  skal  taka  alla  þa  arfa  sem  til  kunnu  at 
falla  sem  eiginnarkonu  son  skilgetinn  þess  sem  ættleidde 
jafnan  hiedan  af5).  svo  og  hef  eg  sied  og  yferlesit  og  ein- 
uirduliga  skodad  þath  ættleidingarbref  og  þann  tolf  manna 
dom  sem  hier  er  med  festur  þessu  minu  brefe.  litazt  mer 
þav*)  j  [alla  stade7)  lavgleg  þui  at  thilkavllvdvm  þeim 
bedztvm  monnum  sem  þa  voru  hia8)  mer  gudina  jonsyne. 
narfa  þorualldzsyne.  sigurde  dadasyne.  þorlaki  þorkielssyne. 
arna  þorsteinssýne.  þordi  hellgasyne.  halldore  þorgeyrsyne. 
þorolfe  avgmvndzsyne.  hellga  þorualldzsyne  og  Rafne  hall- 
dorssyne9)  mier  samþyckiundum.  þui  j  gvds  nafne  amen. 
Seger  eg  med  fullum  laga  vrskurde  at  suo  profudu  male 
sem  þa  kom  fyrer  mic  adr  sagda  ættleiding  og  dom  med 
ollvm  sinvm  greinvm  og  articvlis  loglig  og  j10)  alla  stade 
obrigdvliga11)  halldazt  eiga  og  stefan  loptzson  at  logvm 
arfleiddan  og  logligan  erfing(i)a  solueigar  þorleifsdottur12) 
fodurmodur  sinnar. 


')  [Lxvn,  3  &  5894;  ættleidde  xxi,  9.  »)  [wtskyrer  5894.  8)  beztu 
Lxvn,  3  &  5894.  4)  sl.  Lxvn  &  5894.  B)  Sbr.  Herjólfsréttarbót  frá  28. 
Marts  1318  (Dipl.  Isl.  II,  411—414).  6)  sl.  Lxvn  &  5894.  *)  [allann 
stad  Lxvn,  5894.  8)  nær  Lxvn,  5894.  9)  í  Lxvn  &  5894  eru  nöfnin 
ýraist  í  geranda  eða  þágufalli,  alveg  af  handa  hófi.  ,0)  aullum  sijnum 
b.  v.  hér  5894  (!)    ")  sl.  5894.     12)  sl.  Lxvíi,  5894. 


1481.  MYRKÁRBRÉF.  353 

Ok  til  saiminnda  hier  um  sette  eg  fyrrnefndur  Rafn 
logmann  mitt  jnnsigle  fyrer  þetta  urskurdarbref  skrifad  i 
snoksdal  j  breidaíiardardavlvm  aa  sama  are  sem  fýrr  seger. 


332.  1.  Maí  1481.  á  Myrká. 

Snjófbíbe  Björnsdóttir  fær  Birni  Þorsteinssyni,  syni  sínum, 
hálfa  jörðina  Myrká  í  Hórgárdal  og  þar  með  Myrkárdal, 
alls  fyrir  fjóratigi  hundraða,  og  lýsir  því,  hvað  mikið  fé 
hún  hafi  feingið  öðrum  börnum  sínum. 

AM.  Apogr.  3599,  með  hendi  séra  Snorra  Jónssonar  eptir  frumritina 
í  bréfnm  Hólastóls:  „Þetta  bref  er  original  á  pergament.  þar  under 
hafa  att  ad  vera  4  jnnsigle"  (S.  J.),  en  tvö  af  þeim  voru  dottin  frá. 
„Denne  Copie  kom  mig  til  hænde  1721  fra  Hr.  Snorre  Jonsen.  Origin- 
alen  ligger  udi  Stiftskisten  paa  Hoolum,  og  er  paa  pergament  A.  M". 
Lakari  afskriptir  af  bréfinu  eru  í  ÍBfél.'126.  4to}  bls.  167;  Laadsb.  18. 
Fol.  I,  252;  Landsb.  115.  4to,  I}  406  (með  hendi  séra  Jóns  í  Hítardal); 
Bisk.  3.  Foi.  fol.  58,  skr.  1641—42.  Nú  er  frumrit  bréfeins  ekki  íBisk- 
upsskjalasafni. 

Avllvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edr  heyra 
senda  sigrdr  prestr  jonsson  ok  jon  jonsson.  erllendr  arnason. 
hallr  grimsson  leikmenn  kvediv  gvdz  ok  sina  kvnnigt  gior- 
andi  ath  þa  lidit  var  fra  hingadburd  vors  herra  iehsu  christi 
CD.  c.  c.  c.  c.  lxxx  ok  eitt  aar  aa  myrcka  j  haurgaardal  aa 
tueggia  postulla  CDesso  filippi  et  jacobi  vorum  ver  j  hiaa  sa- 
um  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handa  band  þessara  mana  af 
einre  alfu  sniofridar  biornzdottr  en  af  annari  halfv  biarnar 
þorsteinssonar  sonar  hennar  at  svo  firir  skildv  ath  sniofridr 
biornsdotter  gaf  aadrnefndvm  birne  til  evenligrar  eignar  ok 
frials  forrædis  halfa  jordena  myrkaa  j  haurgaardal  med  avll- 
vm  þeim  gavgnvm  ok  gædvm  hlvtvm  ok  hlune[n]dum  sem 
greindre  haalfri  iordv  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornv  ok 
nyiv  ok  hvn  vard  fremst  eigandi  ath  orden.  her  med  gaf 
fyrnefnd  sniofridr  birne  syne  sinvm  halfa  jordena  myrkaar- 
dal  er  liggr  j  myrkaar  kirkiv  sokn.  Eeiknadi  oft  greind 
sniofridr  jordena  myrkaa  firir  .xxx.  hundrada  en  halfan 
myrkaardal  firir  .x.  hvndrvd.    svo    ok   lysti    tiittnefnd  snio 

Dipl.  Ial.  VI.  B.  23 


354  VATNSENDABRÉF.  1481. 

fridr  firir  oss  fyrskrifvdvm  monnum  at  hun  hefdi  gefit  ok 
lagt  þorlake  syne  sinvm  þegar  j  fystu  þa  hann  giptizt 
avnnr.  xl.  tiger.  ca.  j  iardagodze.  en  vigdiise  dotr  sinne 
sagdizt  hvn  lagt  hafa  .xx.  ca.  iord  ok  þar  til  atta  hundrvd. 
tok  þorlakr  giislason  bondi  hennar  vid  þessvm  huorvm 
tueggivm  peningum.  suo  ok  reiknadi  hun  ath  þorgerdr  dotter 
sin  hefdi  haft  or  favdr  ok  modr  gardi  þegar  j  fyrstu  tíív- 
tiger.  ca.  skipadi  þrattnefnd  sniofridr  þessa  peninga  sier- 
hveriv  adrnefndv  sinv  barne  til  riettra  arfaskipta  epter  sig 
nær  gvd  villdi  hana  til  sín  kalla  efter  þvi  sem  tala  rennr 
til  ok  lavg  votta.  Ok  til  sannenda  her  vm  settv  ver  fyr- 
skrifader  menn  vor  jnscigli  firir  þetta  bref  skrifad  j  sama 
stad  aa  aare  ok  degi  sem  fyrr  segir. 


333.  4.  Maí  1481.  á  Hólum. 

Kolli  Magnusson  fær  Ólafi  biskupi  á  Hólum  jörðina  Vatns- 
enda  í  Ljósavatnsþingum  með  fimm  málnytukúgildum  til 
fullrar  eignar  fyrir  þann  reikningskap,  er  Kolli  varð  bisk- 
upi  skyldugr  fyrir  brytastarf. 

AM.  Fasc.  XXVI,  16,  frumrit  á  skinni.    Af  7  innsiglum  eru  6  fyrir. 
—  AM.  Apogr.  3287. 

vm  vatzenda  [j  liosauatns  kirkiusókn1). 
Þat  giorum  vier  eirekur  einarsson.  andres  jonsson.  biorn 
þorsteinsson.  gudmundr  jonsson.  ellendr  broddasson  prestar 
ok  sveinn  gudmundzson  leikmann  godum  monnum  viturligth 
med  þessv  voru  opnu  brefi  ath  þar  vorum  vier  j  hia  j 
skrvdhvsinu  a  holum  j  hialltadai  saum  ok  heýrdum  ox  ord 
ok  handaband  vors  nadaligs  fodurs  biskups  olafs  ca  holum 
af  einni  alfu  en  kolla  magnussonar  af  annari  ath  svo  fyrir 
skildv  ath  fýr  nefndr  kolli  fieck  biskupenum  ok  heilagri 
holakirkiu  jordna2)  vatzenda  er  ligur  j  liosavaz  kirkiv  sokn 


l)  Utan  á,  bréfinn  með  gamalli  hendi,  nema  frá  [sem  er  ritað  á  17. 
öld.    a)  Svo. 


1481.  HVASSAFELLSMÁL.  355 

til  fvllrar  eignar  fyrir  íimtan  hundrvt  med  ollvm  þeim  gogn- 
um  ok  giædum  sem  greindri  iordu  fýlger  ok  fýlt1)  hefer 
ath  fornu  ok  nýo  ok  hvn1)  vard  fremz  eigandi  ath  ok  þar 
med  fiin  malnýtu  kvgilldi  er  standa  med  jordunni  ath  næst- 
vm  fardogvm  fyrir  þann  reikningskap  er  fýrr  nefndr  kolli 
magnusson  vard  skýlldugur  heilagri  hola  kirkiu  ok  biskup- 
enum  fyrir  þat  brytastarf  er  hann  hafdi  adr  haft  heima  a 
holum  upp  ox  morg  dar.  skal  adr  nefndr  kolli  svara  laga- 
riftingvm  a  fýr  greindri  iordv.  en  biskupen  hallda  til  laga. 
Ok  til  sanninda  hier  vm  setur  oftnefndr  kolli  sitt  incigli 
med  vorum  inciglum  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var  ath 
domkirkiunni  a  holum  j  hialltadal  fostvdagin  næsta  efter 
invencionem  sancte  crucis  vm  vorith  anno  domini  CD°  cd° 
octogesimo  primo. 


334.  14.  Maí  1481.  í  Víðvík. 

Bómr  tólf  presta,  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum,  að 
Bjarni  Ólason,  sé  skyldr  að  halda  þær  skriptir,  er  honum 
verði  settar  af  biskupi  og  hann  sé  maðr  til  að  bera,  og  að 
alt  hálft  fé  hans  sé  fallið  undir  Ólaf  biskup  og  heilaga 
kirkju. 

AM.  Fasc.  XXVI,  9,  frumritið  á  skinni.  Tólf  innsigii  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  eitt  af  J>eim  er  dottið  frá.  AM.  Fasc.  XXVI,  10,  trans- 
skript  á  skinni  frá  6.  Marts  1489. 

vm  biarna  olason2). 
Þath  giorum  uier  sigurdr  þorlacksson.  jon  broddason. 
olafur  klængsson.  þoruardr  semingsson.  gudolfur  magnusson. 
þordr  ingimundarson.  bergfinnur  iussason.  ellendr  broddason. 
gudmundur  ionsson.  briann  olafsson.  halluardur  biarnarson 
ok  helgi  illugason  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monn- 
um  uiturligt  med  þessu  voro  brefe  ath  þa  lided  uar  fra 
higath  burd  uorss  herra  iehsu  christi  CD  cccc  lxxx  ok  eitt 
ar  manudaginn  næsta  firir  halluardz  messu   j    viduik  j  vid- 


l)  Svo.    2)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 

23* 


356  HVASSAFELLSMÁL.  1481. 

uikarsueit  voru  vier  j  dom  nefnder  af  vorum  uirdulegum 
herra  ok  andalegum  faudr  olafi  med  gudz  nad  biskup  aa 
holum  ath  dæma  um  þa  medurkenning  sem  biarne  olason 
hafdi  medr  kentz  firir  vorum  andaligum  fedr  biskup  olaf 
ok  fleirum  dandi  monnum  odrum  opinberliga  ath  hann  hafi1) 
legit  likamliga  med  fullu  uerki  med  randide  dottur  sinne 
suo  opt  ath1)  hann  mynde  þath  ecki  ok  suo  skamliga  ok 
suiuirdliga  med  hana2)  farit  sem  skam  er  fra  ath  segia  ok 
þar  um  giord  bref  ut  visa.  soru  med  fullum  bokareide  tueir 
prestar  þar  firir  oss  ath  hann  hefdi  þetta  medkenttz  firir 
biskupenum  ok  odrum  dande  monnum  okugadr  j  alla  stade. 
þvi  epter  þessvm  eidvm  unnum  ok  þeim  profum  sem  þar 
kuomu  fram  firir  oss  ok  brefuin  ok  skilrik(i)um  syndum  ok 
upp  lesnum.  nu  saker  þess  ath  adr  nefndr  biarne  hefer 
geinget  under  skript  ok  lausn  vid  biskup  olaf  firir  þessi 
sin  brot  þui  dæmdum  uier  fyr  skrifader  prestar  titt  nefnd- 
ann  biarna  skylldugan  ath  hallda  þa  skript  sem  biskup  olaf 
setur  homim  epter  kirk(i)unnar  logum  ok  hann  er  mann  til 
ath  hallda.  Suo  dæmum  uier  ok  alla  halfa  peninga  þratt- 
nefntz  biarna  fasta  ok  lausa  frida  ok  ofrida  fallna  under 
biskupen  olaf  ok3)  heilaga  kirkiu3)  epter  þui  sem  kristenn 
riettur  ut  uisar  um  slickt4)  obotauerk. 

Var  þessi  uor  domur  upp  sagdr   skrifadr    ok   incigladr 
j  sama  stad  dag  ok.  aar  sem  fyr  seger6). 


»)  XXVI,  10;  vantar  í  XXVI,  9.  2)  XXVI,  10;  ha  XXVI,  9.  3) 
tvískrifað  í  XXVI,  9.  4)  sklickt  XXVI,  9.  6)  Aptan  við  afskriptir 
HvassafellsDiáls  bréfanna  í  Landsb.  115.  4to,  og  ÍBfél.  126.  4to,  (seni 
gerð  er  eptir  Bisk.  3.  Fol.)  stendr  svo  látandi  klausa :  „Hér  næst  skrif- 
ast  dómur  biskups  Ólafs  geinginn  á  Víðvík  föstudig  næsta  eptir  Mar- 
teinsinessvi  1481,  að  Bjirni  sé  skyldugr  að  halda  eettar  skriptir  (hon- 
um),  en  peningar  hálfir  fallnir  undir  biskup  og  kirkju,  eptir  öllum  þeim 
bréfum  og  útskriptum,  sem  eru  skrifaðir  í  þeirri  stærri  Hólakirkju  mál- 
dagabók".  Eu  hér  er  blandað  saman  tveim  bréfam,  dóminum  frá  17. 
Nóv.  1480,  Nr.  285,  (þaðan  er  dagsetningin  tekin)  og  þessum  dómi  (14. 
Maí  1481),  og  er  þaðan  tekinn  staðr,  ártal  og  efni. 


1481.  VETRARLEGUMENN  OG  KIRKJUR.  357 

335.  20.  3ía(  1481.    í  Kaupmannaliöfii. 

Beéf  Kristjáns  konungs  hins  fyrsta  um  útlenda  vetrarlegu- 
menn  á  íslandi  og  um  skuldir  við  kirkjurnar. 

Elzta  og  aðalheimildin  að  þessu  bréfi  er  nú :  AM.  Fasc.  XXV,  3, 
tranBskript  á  skinni,  gert  á  Reykhólum  23.  Juní  1483.  En  bvo  hefir 
viljað  óheppilega  til,  að  allr  Bíðaii  hluti  ártalsins  hefir  gleynizt  hjá 
traussciiptoribua  af  oinhverjum  flýti  eða  vangá,  bvo  að  í  handriti  þessu 
stendr  nú  ártalið  „1400"  (!).  Af  þeesu  hefir  orðið  mikill  glundroði  og 
óvissa  um  það,  hvenær  bréf  þetta  væri  út  gefið,  en  helzt  hefir  ágrein- 
ingrinn  verið  um  það,  hvort  bréfið  væri  frá  1480  eða  1481,  og  óvissan 
hefir  ekki  minkað  við  það,  að  menn  hafa  viljað  ugga  ártal  bréfs  þess 
frá  íslendingum,  sem  þetta  bréf  er  svar  upp  á  (sbr.  bréf  frá  4.  Julí  1480,  Nr. 
264).  En  það  höfir  verið  sýnt  hér  að  framan  í  safuinu,  að  íslendinga- 
bréfið  hlýtr  að  vera  frá  1480,  og  i-ð  þetta  bréf  því  einnig  verðr  að  vera 
frá  1481.  Dað  má  reyndar  ekki  tæpara  standa,  að  bréf  þetta  geti  verið 
frá  1481,  þvi  Kristjáu  fyrati  dó  21.  Maí  það  ár,  eða  daginn  eptir  að 
bréf  þetta  er  útgefið,  en  annað  fær  þó  ekki  staðizt.  Svo  Btendr  (1481) 
oer  í  annari  eJztu  afskript  bréfdins,  AM.  174A.  4to,  bl.  la,  sem  er  skinn- 
bók  fiá  c.  1500,  en  ekki  er  þar  nema  gíðari  hluti  bréfoias  um  kirkna- 
skuldir,  og  er  sá  hluti  prentaðr  í  Kirkjusögu  Finns  biskups  II,  241 — 
242,  einmitt  eptir  því  handriti  (AM.  174A.  4to).  Eunfremr  stendr  ár- 
talið  1481  í  góðri  afskript  og  heilli,  en  ekki  gamalli  (c.  1740—50),  í 
safni  Finns  Magnússonar  í  Advocates  Library  í  Eidínaborg  14.  4to?  (21, 
3,  5),  sömuleiðis  í  afskript  Hannesar  Gunnlaugssonar  í  Reykjarfirði  f'rá 
1666,  íNy  kgl.  saml.  1945.  4to,  bl.  190  u—b,  og  er  þar  læði  fyrri  hluti  bréfsins 
um  vetrariegumenn  og  hinn  síðari,  en  dagsetning  eingi.  Enn  er  ártalið 
1481  í  afskript  Guðbrdnds  biskups  í  syrpu  hans  í  Biskupsakjalasafni  4. 
4to,  bl.  9,  með  hans  eiginhendi  ritaðri  c.  1580,  og  sýnist  su  afskript 
standa  frumritinu  næst;  er  texti  sá  hér  prentaðr  sem  B.  Fleatar  eru 
afskriptir  bréfs  þes&a  að  eins  hálfar,  og  halda  að  eins  annað  hvort  fyrra 
cða  siðara  hluta  þesá,  og  flest-r  e;u  þær  annað  hvort  ártalslausar  eð* 
þær  hafa  ártalið  1480,  ellegar  þá  eitthvað  enn  þá  fjarBtæðára,  svo  sein 
AM.  Apogr.  5755,  sem  hefir  ártalið  1408.  Eitt  handrit  í  AM. 
458.  12mo  (bl.  76—77),  seifl  er  skínubók  frá  c.  1570,  befir  enda  ártalið 
1550  („dominica  cantute  anno  domini.  M.  d.  1."),  og  heldr  hún  að  eins 
seinna  hluta  biéfáin^.  Auk  þeirra  afskripta,  er  nú  hafa  verið  taldar  eru 
þessar  elztar:  Add.  British  Museurn  11,  242.  4to,  bl.  73a,  í  ^yrpu  séra 
Gottskálks  i  Glaumbæ  frá  c.  1550  (ártal  1480);  AM.  345.  Fol.  bls.  161 
— 162  í  lögbók  Einars  ískifssonar  á  Reykjum,  sem  er  skinnbók  frá  c. 
1570  (ártal  1480);  AM.  158A.  4to,  bls.  126,  rituð  aptan  við  Hlíðarenda- 
bók  af  Jónsbók  með  hendi  frá  c.  1600  (ártalslaus);  Stockhóimssafn  C8 
(bl.  235b— 236),  skinnbók  frá  c.  1608  (ártal  1080!),  og  halda  þær  aliar 
einungis  seinni   hiuta   biéfsins.    Þá  kemr  fjóldi  á  við  og  dreif  af  papp- 


358  VETRARLEGUMENN  OG  KIRKJUR.  1481. 

írsafBkriptum.  Bréf  þetta  er  prentað  í  Lagasafni  Magnúsar  Ketilssonar 
í  tvennu  lagi  I,  59—64,  fyrst  í  heilu  lagi  á  dönsku,  sem  Magnús  mun 
sjálfr  hafa  sett  á  bréfið  að  nokkru  leytí,  og  er  sá  texti  þar  árfærðr  til 
1481,  en  þó  tilfært  neðanmáls  eptir  nýlegri  hendi,  að  aðrir  árfæri  bréfið 
til  1480,  og  sé  það  réttara  eptir  frumritinu  („alibi  1480  idque  rectius 
juxta  Originale"),  og  mun  litið  á  því  að  byggja.  Eptir  þeesum  texta 
bjá  Magnúsi  er  bréfið  svo  prentað  í  Lagasafni  handa  íslandi  I,  37—38, 
en  rithætti  nokkuð  breytt.  Því  næst  prentar  Magnús  bréfið  að  síðara 
hluta  eins  og  það  kemr  venjulegast  fram  í  afskriptunum,  og  er  sá  texti 
hjá  honum  með  ártali  1480.  Auk  þessa  prentar  Magnús  I,  57—59,  ept- 
ir  einu  handriti  þessa  klausu,  —  í  ejö  kongsbréfasöfnum  af  átta,  sem 
hanu  hafði  undir  höndum,  stóð  hún  ekki,  —  sem  sérstaka  réttarbót 
heimfærða  til  1480: 

„Réttarbót  kong  Christierns  útgefin  Anno  1480 
um  kirkna  portion. 
Eigi  viljum  vér  að  kirkna  portio  leysiz  með  höfuðbóli  né  heimalandi 
eður  fastaeign,  heldr  með  lausafé  eðnr  sæmiiegum  þingum  til  kirkju- 
prýðingar;  en  sé  það  ei  til,  þá  með  útjorðum  og  leysi  erfingjar  aptur, 
nær  þeir  geta,  með  fullvirði;  því  það  hefar  fyrir  obs  klagað  verið,  að 
skatturinn  af  landinu  og  krónunnar  renta  hefur  minkaz  af  biskupanna 
ásetningi,  því  þeir  hafa  so  frekir  verið,  að  draga  jarðagteið  af  bændun- 
um,  sem  um  portion  hafa  skyldugir  orðið.  Deir  menn,  sem  kirkjur 
smíða  allar  upp  eður  meiri  bót  á  þeim  gjöra  en  prestur  eður  kirkju- 
bóndi  hefur  portion  meðtekið,  þá  skal  kirkjan  honum  skyldug  vera  af 
tíundum". 

Að  efni  til  er  öll  þessi  grein  nokkurn  veginn  hið  sama  og  Btendr 
hér  í  síðara  hluta  þessa  bréfs,  þegar  frá  er  skilið  um  kirkjusmíði,  og  er 
því  vant  að  segja,  hvort  þetta  sé  annað  en  umskiipt  einhvers  lagamanns 
eða  kirkjueiganda  af  síðara  kafla  þess.  —  ÞeBB  er  enn  að  geta,  að  Finnr 
biskup  (Kirkjusaga  II,  233,  neðanmálsgr.  g;  sbr.  Lagasafn  MKet.  I,  61) 
telr  fyrra  hluta  bréfains,  um  vetrarlegumenn,  dagsettan  fjórða  sunnudag 
eptir  páska  („Dominici  qvarta  post  pascha"),  en  það  kemr  alt  í  Bama 
Btað  niðr  og  „Dominica  cantate",  því  að  það  er  einmitt  fjórði  sunnudagr 
eptir  páska.  Enn  getr  þess  í  Lagasafai  handa  íslandi,  að  sumar  af- 
skriptir  dagseti  þetta  bréf  fyrsta  sunnudag  eptir  páska  (=  29.  Apr.) 
1481.  Hér  er  nú  farið  svo  með  þetta  bréf,  að  prentað  er  fyrst  eptir 
gamla  transskriptinu,  síðan  á  blandinni  dönsku  eptir  afskript  Guðbrands 
biskups,  því  næst  tvær  þýðingar  alls  bréfsins,  bíu  með  hvoru  móti,  og 
síðast  Bíðari  hluti  bréfsins  eins  og  hann  kemr  fram  í  elztri  mynd  og 
svipaðr  því,  sem  tiðast  er  í  afakriptum    (A,  B,  C,  D  og  E). 


A 

AM.  Fasc.  XXV,  3,  transskript  á  skinni,  gert  á  Reykhólum  23,  Júní 
1483. 


1481.  VETRARLEGUMENN  OG  KIRKJUR.  359 

vm  þyfska1) 
Wij  kristiern    med    guds    naad.    Dannmarks.   Suiarikis. 
Norigis.    Wenndis  ok  gotes  konung.    hertug  j    slesvijk  ok  j 
hollsten.  Stormari  ok  tittmerskin  hertug.  Greifi  j   olldinborg 
ok  delmenhorst 

Giori  alle  uiturligt  ath  wor  kiæri  vnndersathe  ok  menek 
allmuugi.  semm  byggia  upp  (h  uort  ok  krununar  lannd  is- 
land.  Hafum  nu  haftt  theiris  bod  huus  os.  med  theiris  bref 
ok  skrifelsi.  kiærenndis  [ath*  at2)  utlenski  menn  liggi  þar 
j  lanndit  winterlægi  ok  holldur  ther  hus  ok  garda  vit 
stranndin.  moti  lanndzins  lag.  ok  giori  inbygiaren  stortt  for- 
fang.  ok  locke  fra  þeim  theris  thínestefolk.  suo  byndurner 
kunna  ei  ath  hafa  maktt  ath  byggia  ok  upp  hall(d)a  theirris 
iordum.  Ok  ath  utlenski  menn  eigi  uile  blíjuve  uit  þau 
kaupp  semm  want  er  ath  gda  ther  j  landit.  ok  til  forna 
sett  ok  sammþyckt  err.  men  sette  theris  goz  suo  dyrt  semm 
the  wele.  mot  suo  dane  preuilegie  ok  fríjheit.  semm  worer 
undersatj  thar  j  lanndit  hafí  ath  uorr  emmbættismann  mda 
upp  taki  suo  dantt  goz.  semm  vtlen(s)ki  menn  thar  nidur 
setti.  wmm  winterinn  ok  sameleidis.  wmm  then  kaupp  semm 
giorizt  mot  thann  semmi  ok  sammþyckelsi.  semm  thar  gior- 
izt.  Tha  uilivm  wíj  at  eingi  vtlenski  menn  skulu  thar  ligia 
upp  aa  landit  winterlægi  thar  hws  ok  gard  ath  hallda.  ellur 
kaupi  ok  seli  mot  landzins  lag.  Preuilegie  ok  friheit.  Ok 
ath  their  suo  dann  kaup  hier  eftter  hallda  skuli.  semm  til 
forna  want  er  ath  uera  ok  giortt  ok  sammþycktt  err. 

Jtem  hafi  thé  so  latit  bíjretti  fore  oss  ath  naarr  swo 
sker  ath  krunan  ok  kirkian  hafi  nockur  gardj  saman  ok 
the  semm  wpp  aa  gardiii  bo  ok  blíjfa  kirkiunni  nockut 
skulluger  thd  uill  biskupin  ellur  forsuarari  upp  ox  kirkenes 
uegoa  eigi  annath  hafi  af  bonden.  enn  hans  deilld.  ellur 
hofutgardin  sem  hann  j  bur  til  betaling.  Ok  forminkazt 
kronens  rennte  ok  riettigheit  thar  medur.  Huilkit  uíj  eigi 
til  stedia  mune.  ooenn  uile  ath  huilkin  bondj  semm  blíjfur 
kirkiuni  j  suodann    mata   nockut   skylldug.    ath  hann  ellur 


*)  Utan  a  bréfinu  meO  fornri  hendi.    2)  Svo  XXV,  3. 


360  VETRARLEGUMENN  OG  KIRKJUR.  1481. 

hans  erfingi  mvne  þat  bítale  med  suo  dann  woru.  semm  the 
kunne  af  stad  koma  ellr  med  þeirra  andres  smoa  jorde. 
Wmm  eingi  af  theiris  erfinge  wile  suo  dane  jord  til  sig  in- 
leysi.  ok  theris  giolld  betale.  Tíj  forbiudu  víj  alle  huo  the 
hellztt  ero  ellur  uera  kunne.  hier  da  mot  thenne  uornn  vilie 
(ok)  skickelsi  hier  efftter  ath  giora.  Suo  fremtt  worr  embætis- 
mann  skal  eij1)  maktt  hafi  vpp  a  uorra  uegna  ath  anami 
huers  the  j  suo  dann  mate  hafa  med.  vmm  suo  sker  ath 
thette  uortt  bref  blíjfur  lesit.  suo  betíjdenn  ath  fornefnd 
vttlenski  CDenn  betíjdin  kunne  kome  ther  af  landet  forer 
vinterenn. 

Datum  in  castro  nostro  hafniensi2)  dominica  cantate 
anno  domini  CD°  quadringentesimo  [Ixxx  primo3)  nostro 
sub  secreto  precentibus  appenso. 

B 

Biak.  4.  4to.  ble.  9—11,  Byrpa  Guðbranda    biskups   með    hans  eigin- 
hendi  c.  1580. 

Cop(ia)  af  kong  ch(ristians)  brefe  vm  kaupskap 
vtlendskra  og  hondlan  og  kirkna  portio. 
Wij  christiern  med  Gudz  nade.  Danmarks.  Suerigis. 
norgis  Vendes  og  Gothes  konvng.  hertug  j  Slesvig  och  j 
holsten  Stormarn  og  dythmerschen  hertug  Greffe  j  Olden- 
borg  og  Delmenhorst.  Giore  aller  witherligt  ath  vor  kære 
vndersate  og  mene  almue.  sem  bygge  och  bo  pa  vort  og 
kronen(s)  land  ijsland.  haffue  nu  haft  theres  bud  hoss  oss  med 
theres  (breff)  oc  skriffuelse.  kærendis  ad  vdlendske  mend 
ligge  ther  j  landit  vinterlege.  oc  holde  ther  hus  og  Garde 
vid  Stranden  mod  landsins  lag.  og  giore  jnbyggeren  stort 
fforfang.  och  locke  ffra  them  theres  thienestefolck.  so  ad 
bonderne  kunde  (ey)  haffue  magtatbrugeochvppholdis  theres 
gðrde.  och  ad  vdlendske  men  ei  vile  bliffue  vid  thet  kob 
sem  vant  er  ad  ga  ther  j  landit.  og  til  fforn  sett  og  sam- 
tyckt  er.  men  sette  theris  gotz  so  diurt  som  de  vele.   modt 


J)   XXV,  3:  ty(!)    2)   hafnin  XXV,  3.    3)    [174,  4,  2135,  1945;  sl. 
XXV,  3(!). 


1481.  VETRARLEGUMENN  OG  KIRKJUR.  361 

soddan  priuilegie  og  ffriheder  som  wore  wndersate  ther  j 
landet  haffue.  ath  vor  embitzniann  ma  vpptage  soddan  gotz 
som  vtlendske  men  ther  ned1)  sette  vm  vinteren.  och  sam- 
leidis  vm  the  kðb.  som  giore(s)  mod  then  seinie  oc  samtyck- 
else  som  tha  giorde(s).  tha  wele  vy  ad  jnge  vdlendske  men 
skule  her  effter  ligge  ther  pa  landit  winterleye  ther  hws 
och  garde  at  holde  eller  kðbe  og  selge  mod  landsins  lagh 
privilelegie  og  ffrijheit.  og  at  the  soddan  kðb  her  effter 
holdes  skal  som  til  fforne  want  er  at  wera  og  giort  og  sam- 
tyckt  er. 

Jtem  haffue  og  the  ladet  berette  fore  oss.  ad  nar  so 
sker  ath  buiien  og  kirkien  haffuer  noge  garde  til  samen  och 
the  som  pa  gardene  bu  bliffue  kirkien  noget  skylldige.  tha 
vill  Bispin  eller  fforsuar  pa  kirkiens  vegne  ey  annad  haffue 
aff  bunden  enn  hafis  del  j  hoffuitgarden  som  han  j  bor  til 
betalings.  og  forminkis  kronen(s)  rente  och  riettigheid  ther 
med.  huilkit  vy  ey  tilstede  mwe.  men  wele  ad  huilken 
Bonde.  som  bliffuer  kirkierne  j  soddant  made  noged  skylldig. 
ath  han  eller  hafls  arffuinge  mwe  the  betale  med  soddan 
ware  som  the  kunde  aff  stad  kome.  eller  med  andre  theres 
smajðrde  om  jnge  af  theris  arffinge.  wele  soddan  jorde  til 
sig  wdleyse  og  theres  geld  betale.  thi  forbiude  wij  alle  ehuo 
the  helst  the  ere  eller  vere  kunde.  her  emod  thenne  wor 
wilge  och  skickelse  her  effter.  ad  giore  so  ffrempt  wor  em- 
bitzmann  skal  eij  magt  haffue  pa  vor  wegne  ath  anname 
hues  the  j  soddane  made  haffue  med  at  fare.  om  so  skier 
ath  thette  vore  breff  bliffuer  lest  swo  betijden  ath  forne 
wdlendske  men.  betiden  kunde  koma  ther  aff  landet  for 
winteren. 

Datum  in  castro  nostro  Hafniensi  dominica  cantate. 
Anno  domini  millesimo  quadringentesimo.  octuagesimo  primo 
nostro  sub  secreto  presentibus  appenso. 

C 
Ny  kgl.  Baml.  1945.  4to,  bl.  190a— b,    með   hðndi   Haunesar    Gunn- 
laugssonar  í  Reykjaifirði  1666. 

Kongs  Bref  um  Þyska  veturlegumenn. 

*)  med,  hdr. 


362  VETRARLEGUMENN  OG  KIRKJUE.  1481. 

Christian  med  guds  ndd  danmerkur  et  cetera. 

giorum  godum  monnum  kunnugtt  ad  vorir  kiærer  und- 
er  sdtar  og  almwge  sem  bwa  d  voru  skattlande  Jslande. 
hafa  nw  haft  sinn  bodskap  fyrer  oss.  kiærande  ad  wtlendsker 
menn  liggia  þar  j  landed  veturlegu  og  hallda  þar  hws  og 
heimile  d  mote  lands  logum.  giorande  Jnnbyggiorunum  stor- 
an  skada  og  baga.  locka  fra  þeim  þeirra  þionustufolk  so 
bændurner  geta  ecke  hallded  sijnum  Jordum  vit  mactt  edur 
þær  nytkad.  Somuleidis  ad  wtlendsker  menn  vilia  ecke 
hallda  almwganum  þar  j  landed  vid  gomul  Jslendsk  kaup 
d  varnijnge  setiande  sitt  gots  so  hatt  wpp  sem  þeim  lijkar 
mote  gomlum  frijheitum.  sem  vorer  undersdtar  þar  j  landed 
hafa.  þvi  hofum  vier  unt  og  lofad  ad  vorer  umbodsmenn 
þar  j  landed  meige  upptaka  soddan  gots  sem  þar  um  vet- 
urenn  liggur.  So  og  fyrer  þeim  sem  giora  ologlig  kaup  þar 
j  landenu  edur  þar  hallda  hws  edur  garda.  og  þar  skule 
halldast  soddan  kaup  sem  til  forna  hefur  vered. 

J  annare  grein  hafa  þeir  ldted  oss  undervijsa.  ad  hvar 
ed  krwnan  og  kirkian  hafa  nockrar  Jarder  til  samans  og 
þeir  upp  a  Jórdunne  bwa  verda  kirkiunne  nockud  skylld- 
ugér.  þd  vill  biskupenn  upp  a  kirkiunnar  vegna  ei  annad 
hafa  af  bændunum  enn  haiis  bestu  hofudgarda  og  jarder 
sem  hann  d  byr  j  þennan  betaling  hvad  vier  j  aungvan 
mata  tilstedium  nie  vilium.  helldur  vilium  vier  ad  sierhvor 
bonde  sem  kirkiunne  nockud  skylldugur  verdur  med  þessum 
bætte.  ad  hann  edur  hans  erfingiar  meige  þa  skulld  betala 
med  audrum  aurum  edur  smdgordum.  ef  erfingiarner  vilia 
þær  ecki  leisa  og  hans  skulld  betala.  þvi  fyrerbiodum  vier 
ollum  og  sierhuerium.  hvorier  hellst  þeir  ero  edur  verda 
kunna  j  mote  þessare  vorre  skipan  og  vilia  ad  giora  hier 
effter  so  framt  sem  þeir  vilia  ei  ad  vor  umbodsmadur  med 
soddan  hætte  upptake  sama  gots  ef  þeir  eru  ej  ddur  þar  af 
lande  si]glder  ddur  enn  þetta  vortt  bref  þangad  kemur. 

gefed  d  voru  slote  kaupenhoffn  1481. 

D 

Advocates  Library  í  Eidínaborg  (í  safni  Finns  Magnússonar)  14.  4t0, 
(21,  3,  5),  skr,  0,  1740—50, 


1481.  VETEARLEGUMENN  OG  KIRKJUR.  363 

Um  karpskap  utlendskra  og  hðndlan.  og  kirkna  portio. 

Vier  Christian  med  Gudz  ndd  Danmerkur.  Sviarikis  et 
cetera  giðrum  ðllum  vitanligt.  ad  vorer  kiæru  undersatar. 
og  allur  almugie.  sem  byggia  og  bua  d  voru  og  kron- 
unnar  lande  Jslande  hafa  nu  haft  bodskap  til  vor  raed 
þeirra  brefum  og  skrifum.  kiærande.  at  utlensker  raenn 
liggia  þar  i  landinu  vetrarlegu  og  hallda  þar  hus  og  garda 
vid  siosiduna.  mot  landsens  lögum.  og  giðra  jnnbyggiurun- 
um  stora  hindran.  og  locka  fra  þeim  þeirra  þionustufólk.  so 
ad  bændurner  meiga  ecke  ad  bruka  og  vidhallda  þeirra 
jðrdum.  og  at  utlendsker  menn  ei  vilia  blifa  vid  þad  kaup. 
sem  vant  er  ad  ganga  þar  i  landenu.  og  til  forna  sett  og 
samþyckt  er.  helldr  setia  þeir  gotz  so  dýrt  sem  þeir  vilia  i 
mot  þeim  privilegier  og  frijheitum  sem  vorer  undersatar 
þar  i  landenu  hafa.  at  vor  umbodsmadur  meige  upp  taka 
soddann  gotz.  sem  utlendsker  menn  þar  nidur  setia  um 
vetrar  tijmann.  og  sðmuleidis  um  þau  kaup  sem  þeir  giðra. 
mot  þeim  sama  og  samþyckt  sem  giðrst  hefur.  þvi  vilium 
vier  ad  eingver  utlendsker  menn  skule  hier  efter  liggia 
þar  i  landenu  vetrarlegu.  þar  hus  og  garda  hallda  ellegar 
kaupslaga  og  selia  mot  landsenz  lðgum.  privilegie  og  frij- 
heitum.  og  at  þeir  soddan  kaup  hier  eftir  hallda  skule.  sera 
til  forna  vanalegt  er.  og  giðrt  og  samþyckt  er. 

Jtera  hafa  þeir  ldted  tia  oss.  ad  þegar  þad  ber  vid  ad 
bondenn  og  kyrkiann  hafa  nockra  garda  til  samans.  og  þeir 
sem  bua  d  gardenum  verda  kyrkiunne  nockud  skylduger. 
þd  vill  biskupinn  edur  kyrkiuveriaren  kyrkiunnar  vegna  ei 
annad  hafa  af  bondanum.  enn  hanz  deild  i  hðfudgardenum. 
sem  hann  d  býr.  til  betalingz  og  þar  vid  mijnkar  kronunn- 
ar  Renta  og  Rettugheit.  hvad  vier  meigura  ei  lijda.  helldur 
vilium  ad  hver  bonde.  sem  med  soddann  mote  verdur 
kyrkiunne  nockud  skylldugur.  ad  hann  edur  hanz  erfingiar 
meige  þd  betala  i  slijkre  vðru.  sem  þeir  gieta  ute  ldted. 
edur  med  ðdrum  þeirra  smdjðrdum.  ef  einginn  af  þeirra 
erfingium  vilia  soddann  jarder  til  sijn  innleysa.  og  betala 
skulldena.  þvi  forbiodum  vier  ðllum.  hverier  hellst  þeir  eru 
eda  vera  knnna.    ad    giora  i  mot  þessum    vorum   vilia  og 


364  VETEARLEGUMENN  OG  KIRKJUE.  1481. 

skickan.  so  framt  vor  umbodsmadur  skal  ei  magt  hafa  vorra 
vegna  at  upp  taka  hvad  þeir  i  soddan  mata  hafa  med  at 
fara.  ef  so  skedur  ad  þetta  vort  bref  verdur  so  tijmanlega 
birt.  ad  fyrnefnder  utlendsker  menn  kunne  i  tijma  ad  kom- 
ast  þadan  fra  landenu  fyrer  veturenn. 

Datum  Castro  nostro  Hafniensi.  dominica  Cantate.  Anno 
Domini  millesimo  Qvadringentesimo.  octuagesimo  primo  nostro 
sub  secreto  presentibus  appenso. 

E 

Add.  British  Muaeum  11,  242  (FM.  206)  bl.  73a,  syrpa  séra  Gott- 
skálks  í  Glaumbæ,  skr.  1643—1590,  með  samanburði  við  AM.  174a.  4to, 
(c.  1500),  AM.  345.  Fol.  c.  1570  og  Stockb.  C8,  c.  1608  (ártal  „m.  80" !). 
Si  einu  orðamunr  er  tekinn,  aem  uiáii  skiptir. 

vtskript  af  kong  kristierns  breli. 
Vij  kristiern  med  gvdz  nad  Danmarkz  Sviarikis  nor- 
egis  vendiz  oc  gotes  konvng.  hertvg  vt  i  slesvic  oc  j  hol- 
sten  stormarn  oc  dettmersken.  sreifve  j  olldenborg  oc  del- 
menhorst.  GÍore  alle  viturligt  at  vor  kære  vndersate  oc  meine 
almvge  sem  byggia  oc  bva  vpp  aa  vort  krvnv  land  island. 
hafa  nv  haft  deris  bod  hvs  nær  oss  theires  bref  oc 
beviselsi  kærandis  et  cetera.  og  latid  berietta  oc  vndervisa 
firir  oss  at  nær  svo  skier  at  biskupen  oc  kirkian  hafa  nockra 
garda  saman.  at  þeir  sem  vpp  aa  gardana  bva  blifa  nockvt 
kirkivnne  skylldvger.  þa  vill  biskupen  vpp  aa  kirkivnnar 
uegna  ei  annat  hafa  af  almvgan  en  hanz  deilld  j  hofud- 
gardenvm  [sem  helldr  til  betaling1).  oc  forminkaz  krvnvnar 
[renta  oc2)  riettugheit3)  þar  med.  hvilket  vij  ei  tilstede  mege 
nie  vilia  ad  huilken  bondi  sem  blifr  kirkivnne  j  soddan 
mata  nockud  skylldvger  at  hann  ellr  hanz  erfingiar  megi 
þat  vel4)  bitala  med  suodan  voru  sem  þeir  kvnna  af  stad 
at  koma.  ella  med  andre  þeirra  [sma  jarder5).  ef  einge  af 
þeirra  erfingivm  vile  svodane  jarde  til  sig  at  leysa  oc  teres 
peninga6)  gielld  bitala.    þvi    forbiodum  vier   alle  ei  hue  tei 


*)  [sem  helldur  bæri  ad  leisast  med  odrv  345,  C8.  2)  [d.  174.  8) 
verdugheit  345,  C8(!).  4)  sl.  174.  5)  samjordir  174j  smæri  jordum  345, 
C8.    6)  reiknings  174, 


1481.  HVASSAFELLSMÁL.  365 

hellz  eru  ellr  vera  kvnna  hier  j  mot  þenna  vilia  vorn  oc 
skickelsi  hier  efter  at  giora.  Datum  in  castro  hafniensi  do- 
minica  cantate  anno  domini  CD.  iiijc  lxxx.  [primo  nostro  sub 
cecreto  presentibus  appenso1). 

Var  þetta  bref  kong  kristerns  samþyckt  aa  alþingi  med 
lofatake  af  badum2)  logmonnum  oc  logrettomonnum  [oc  oll- 
um  almuga  oc  hirdstiora3). 


336.  24.  Maí  1481.  í  Saurbæ. 

Dómr  Jóns  Sigmundssonar  kongs  umboðsmanns  í  Vöðluþingi 
um  peninga  Bjarna  Ólasonar  í  Hvassafelli. 

AM.  Faec.  XXVI,  12,  transskript  á  skinni  frá  24.  Marts  1489.   — 
Afskrr.  í  Lbs.  115.   4to,  og  ÍBfé'.  126.  4to. 

transkriptarbref  vm  dom  peninga  biarna  olasonar4). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edr  heýraa. 
senda  pall  bransson.  jon  sigurdssou.  ariie  hoskolldsson. 
hoskolldur  arnason.  þorllackur  þorsteinsson.  olafur  halldors- 
son.  þorlackur  semingsson.  olafur  helgason.  steinn  snorra- 
son.  éyuindur  eyuindsson  ok  þorlackur  gislason  quediu  guds 
ok  sina  kunigt  giorandi  ath  þa  er  lidit  uar  fra  hingat  burd 
vors  herra  iesv  christi  þusund  .cccc.  attatigir  ok  eitt  ar. 
ffimtudagin  j  fardogum  j  saurbæ  j  eyiafirdi  aa  þingstad  rett- 
um  uorum  uær  j  dom  nefnder  af  æ(r)ligum  mane  jone  sig- 
mundzsyne.  er  þa  hafdi  mins  herra  kongsins  syslu  ok  vm- 
bod  j  vodluþingi.  beiddi  hann  oss  ok  krafdi  aa  ath  lita  ok 
inuirdiliga  at  skoda  ok  ransacka.  huer  afendingarmadur 
skylldi  vera  aa  peningum  biarna  olasonar  ok  medtokumadur. 
Nu  sacker  þess  ath  þar  kom  eingi  saa  sem  med  peningun- 
um  uilldi  giora  edr  afenda  logligar  skulldir.  En  peningarn- 
ir  dæmdir  fallnir  undir  kirkiu  halfir.  þui  leidzt  oss  þath 
suarligt    ath   logligr    kongsins    umbodsmadur   j    uodluþingi 


*)  [b.  v.  174.  2)  b1.  174.  8)  [ok  hirdstiora  og  avllvm  almuga  174. 
Þessa  samþyktarklausu  vantar  í  öll,  nema  174  og  11,242.  4)  Utan  á 
bréfinu  með  fornri  hendi.  „Dómr  Jóns  Sigmundssonar  um  peninga 
Bjarna  Ólasonar",  Lbs.  115,  ÍBfél.  126. 


366  HVASSAFELLSMÁL.  1481 

lucki  allar  logligar  skulldir  af  peningum  biarna  olasonar 
epter  íiarmagni  til  motz  vid1)  þa  peninga  hans  sem  ligia  j 
uodluþingi  ok  tacki  ath  sier  helming  til  haldz  ok  allra  laug- 
ligra  skullda  lykninga  kongdomsins  uegna.  lidzt  oss  suar- 
ligt  ath  margret  olafsdotter.  kuinna  biarna  olasonar.  fyrst 
[eige  hafi2)  sin  mala  fyr  en  adrar  skulldir  luckidz.  en  þeir 
peningar  sem  af  geingi  skulldunum  hier  j  uodloþingi  þaa 
dæmdu  uær  under  halld  ok  forsio  kongs  umbodsmanz  med 
fullum  uorslum  til  næsta  auxararþings  nu  j  sumar  ok  þat 
leingur  sem  ei  geingr  lagauegur  da  huer  eignarmadur  skal 
uera  af  skyllda  afgangi  greindra  peninga.  gn  ef  fyr  uerdr 
kongs  umbodsmanna  skipti  hier  j  uodluþingi  en  endiligur 
uegur  geingr  aa  þessi  maal.  þa  dæmdum  uær  fyr  skrifada 
peninga  med  sama  skilordi  ok  uorslum  sem  hinn  fýre  hafdi 
ok  sa  þa  uid  skildur  sem  fyr  med  tock  epter  rettum  reikn- 
ingi  ok  þui  afentu.  sem  hann  upp  bar  under  þa  grein  ath 
huorigir  flyti  burtt  ur  sueitini  fyrskrifada  peninga  fyr  en 
endiligur  uegur3)  gangi  aa  huer  eignarmadur  er  dæmdur 
logliga  greindra  peninga. 

Ok  til  sanenda  hier  vm  settum  uær  fyr  nefnder  doms- 
menn  uor  incigli  firir  þetta  bref  med  samþycki  jons  sig- 
mundzsonar  er  þa  hafdi  mins  herra  kongsins  syslu  ok  um- 
bod  j  uodluþingi  þenna  uorn  dom  med  oss.  er  skrifadur  uar 
aa  grund  j  eyiafirdi  laugardagin  næsta  firir  ionsmessu  bap- 
tiste  aa  sama  are  ok  fyr  seiger4). 


2<J.  Maí  1481.      í  á  Hclgastöðum. 

17.  Apríl  1482.  |       á  Ási  í  Öxarfirði. 

Sex  menn  votta,  að  Þorálfr  Þorgrimsson  seldi  Magnúsi 
syni  sínuin  til  fullrar  eignar  hálfa  jörðina  Granastaði  í 
Köldukinn  fyrir  lausafé,  og  að  Páll  Þórálfsson  seldi  Magn- 
úsi  bróður   sínum   það   hálft   þriðja   hundrað  i  jörðinni,    er 


»)  115,  126;  b1.  XXVI,  12.    *)   [þannig  XXVI,  12;   megi  hafa  115, 
126.    •)  lagavegr  115,  126.    4)  Þ.  e.  23.  Júní. 


1481.  GRANASTAÐABRÉF.  367 

honum  hafði  til   erfða    fallið    cptir    Steinuni    Þorkelsdóttur 
móður  sína. 

AM.  Fasc.  LXVI,  17,  frumrit  á  skinni.  Af  sex  innBÍglum  er  nu 
eitt  fyrir  bréfiau. 

Ollvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
þorsteinn  þorleifsson.  hakon  hallsson.  thomas  sveinbiarnar- 
son.  asgrimur  hallsson.  gvdmvndr  olafsson  og  jon  vermvndz- 
son  Q.  G.  og  sina  kvnnigth  giorandi  ath  þa  lidith  var  fra 
gvdz  bvrd  þvshvnnd  fiogr  hvndrvd  attatiger  og  eitt  oar  o5l 
þridiadaginn  j  fardagavikv  da  helgastodvm  j  Reykiadal  vor- 
vm  víer  hia  gaavm  og  heyrdvm  oa  ord  og  handaband  þor- 
alfs  þorgrimssonar  af  eirne  alfv  en  magnvsar  sonar  hans  af 
annarri  at  sva  fyrir  skildv  at  þoralfur  selldi  greindvm 
magnvsi  syne  sinvm  til  fvllrar  eignar  jordina  halfva  grana- 
stadi  er  liggur  j  stadar  kirkiv  sokn  j  kinn  med  avllvm 
þeim  gavgnvm  og  giædvm  eignvm  og  itavkvm  sem  greindri 
halfri  jordv  hefer  fyllgt  ath  fornv  og  nyiv  og  hann  hafdi 
fremzst  eigandi  ath  ordith.  hier  j  mote  gaf  fyr  nefndr 
magnus  adr  nefndvm  þoralfvi  .vi.  malnytv  kvgilldi  og  .iiij. 
'gellfiar  kvgildi.  skylldi  þav  lvkazst  da  þrennvm  tolf  manvd- 
vm  en  giallda  lavgleigvr  epter  hvert  kvgilldi  vm  nefndan 
tima  þat  ei  veri  lvkt  at  næstvm  fardogvm.  skylldi  magnvs 
hallda  jordvnne  til  lagha.  en  þoralfr  svara  lagha  Eipt- 
ingvm. 

Svo  og  ei  sidr  j  sama  stad  degi  og  oari  sem  fyr  seger 
vorum  vier  fyrnefnder  menn  þar  hia  savm  og  heyrdvm  aa 
ath  pal  þoralfsson  selldi  magnvsi  þoralfssyni  brodor  sinvm 
med  handabandi  til  fvllrar  eignar  þat  halft  þridia  hvndrad 
j  fyr  nefndri  jordv  granastodvm  sem  honum  hafdi  til  erfd- 
ar  fallid  epter  steinvnne  þorkelsdottur  modr  sina.  hier  j 
moti  gaf  titt  nefndr  magnvs  greindvm  pali  halft  þridia  kv- 
gilldi  j  fridvm  peningvm.  skylldi  magnvs  hallda  þessvm 
jardar  parti  til  laga.  en  pall  svara  laga  Riptingvm. 

samþycktv  þrattnefnder  menn  þoralfur  og  pall  hvor 
annars  greint  kavp  og  savlv  med  handabandi  vid  tittnefnd- 
an  magnvs  þoralfsson. 


368  HAMRENDABRÉF  OG  SNÓKSDALS.  1481. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrr  nefnder 
menn  vor  jnnscigli  fyrir  þetta  bref  giort  j  dasi  j  avxar- 
íirdi  hinn  næsta  dag  epter  magnvsdag  vm  vorid  are  sidar 
en  fyr  seger. 


338.  31.  Maí  1481.  í  Ögri. 

Kristín  Gnðnadóttir  gefr  Sigurði  Daðasyni  kvitta  og  ákæru- 
lausa  alla  þá  tiltölu,  sem  hún  mætti  eiga  í  Snóksdal,  ef 
Hamrendar  kynni  að  ganga  af  Sigurði  með  lögum  vegna 
kirkjunnar  í  Hjarðarholti,  og  skyldi  Sigurðr  sjálfr  þá  svara 
lagaripting  á  Hamrendum. 

AM.  Apogr.  1437,  án  efa  eptir  fruuiriti. 

Þat  giorvm  uær  þordr  audunarson.  ormur  jllugason. 
jllvgi  halldorsson  ok  sandr  þorsteinsson  godum  monnum  vit- 
urlikt  med  þessu  voro  opnv  breíi  a  uppstigningardag  j  augre 
j  ísafirdi  anno  domini  (D  cccc  octvagessimo  primo  vorum 
uær  þar  j  hia  savm  ok  heyrdum  a  ord  ok  handaband 
kristinar  gudnadotter  ok  sigrdar  dadasona(r)  at  svo  fyrir 
skildv  at  kristin  gudnadotter  gaf  sigrdi  dadasyne  kuitta  ok 
akærvlausa  alla  þa  tiltavlv  sem  hvn  mætti  eiga  j  iurduni 
snoxdal  er  liggr  i  middaulum  ef  hamrenda  iurd  [er  liggur1) 
j  saudafellsþingvm  kynne  at  ganga  af  greindvm  sigurdi 
med  lavgvm  vegna  kirkiunnar  j  hiardarhollti.  hafdi  þratt- 
nefndr  sigurdr  þa  at  hallda  badar  adrgreindar  iarder.  þa 
skylldi  ok  sigurdr  svara  sialfur  laga  Eipting  a  hamrendum 
sem  optnefndre  kristinv  bæri  at  svara  ok  þui  gaf  tittnefnd 
kristin  adrgreinda  jvrd  snoxdal  kvitta  ok  akærvlausa  undan 
ser  ok  sinvm  erfingium  enn  under  sigurd  ok  hans  erfingia. 
Ok  til  sannenda  her  vm  settvm  vær  fyrnef(nd)er  menn  uor 
jnsigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  sama  stad  a  degi 
ok  ari  sem  fyr  seger. 


•)  [le',  Apogr(!) 


1481.  fíVASSAFELLSMÁL.  369 

339.  8.  Júní  1481.  á  Hólum. 

Þeíe  prestar  og  einn  leikmaðr  votta,  að  Hrafn  Brandsson 
beiddist  lansnar  af  Ólafi  biskupi  af  forboði  því,  er  biskup 
hafði  sett  hann  í  heilagrar  kirkju  vegna,  ogsagðist  biskup 
vilja  leysa  hann,  þá  er  hann  skilaði  aptr  Eandíði  Bjarna- 
dóttur,  sem  Bjarni  Ólason  faðir  hennar  hefði  legið  með,  og 
skyldi  það  gert  fyrir  langaföstu  (18.  Febr.). 

AM.  Fasc.  XXVI,  5,  frumrit  á  skinni.     Öll  innsiglin  ern  fyrir  bréf- 


vm  hrafn1). 
Þath  giorum  vier  jon  broddason.  eirekur  einarsson.  ellend- 
ur  broddason.  prestar  holabiskupsdæmis  ok  jon  þordarson 
leikmann  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu 
brefi  ath  þar  vorum  vier  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  aa 
mycklabæ  j  blondvhlid  manudaginn  næsta  firir  purificacionem 
sancte  marie2)  þa  hrafn  brandzson  beidditz  lausnar  af  bisk- 
up  olaf  firir  þath  forbod  sem  hann  hafdi  hann  j  sett  hei- 
lagrar  kirkiu  vegna.  En  biskup  olaf  sagditz  vilia  leysa  hann 
þa  hann  skilade  aptur  randide  biarnardottur3)  þeirre  somu 
sem  biarné  olason  hafdi  kentz  ath  hann  hefdi  legit  med 
likamlega  ok  bætti  sin  afbrot  þau  sem  hann  hefdi  ordit 
brotligur  vid  heilaga  kirkiu.  baud  hann  honum  þetta  hafa 
giortt  firir  langafaustu  ef  hann  villdi  til  hlydne  ganga. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  vier  fyr  skrifader  menn 
vor  jncigli  firir  þetta  bref  er  skrifath  var  aa  holuin  j  hiallta- 
dal  faustudaginn  næsta  firir  huítasunnu.  anno  domini  CD°  cd° 
lxxx0  primo. 


340.  8.  Júní  1481.  á  Stapa. 

Ketill  Ormsson  selr,  með  samþykki  og  upplagi  Bjargar 
Snorradóttur,  konu  sinnar,  Haldóri  ábóta  á  Helgafelli  hálfa 
jörðina  Arnarstapa  í  Breiðavík  fyrir  lausafé. 


x)   Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.     2)    Þ.  e.  29.  Janúar.     8)  Svo. 
Dipl.  IbI.  VI.  B.  24 


370  HELGAFELLSKLAUSTK.  1481. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  nú  í  Lands- 
bókasafni  858.  4to,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600.  Á- 
grip  þessa  bréfs,  alls  ónýtt,  er  í  AM.  252.  4to,  44;  AM.  430.  4to,  bis. 
4,  og  Landab.  108.  4to}  bls.  142,  og  hafa  þau  ártal  1485,  neraa  hvað 
108  hcfir  í  orðamun  ártalið  1497,  og  er  eins  víst,  að  hvorugt  af  því  sé 
oruggara  en  það,  sem  hér  stendr. 

Kaupbref  fyrir  Arnarstapa  halfum. 
Þad  giorum  vier  Magnus  Halldorsson.  Skwle  Þordar- 
son  og  Jon  fwsason  godum  monnum  kunnugtt  med  þessu 
voro  opnu  brefe  þa  lijdit  var  fra  gudz  hingadburd  1481  dr 
a  Stapa  j  knarrar  kirkiusokn  fostudaginn  næstan  fyrir 
f^uijtasunnu  vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrdum  cl  ord  og 
handaband  þessara  manna.  af  einne  atfu  Herra  Halldorz 
Abota  a  Helgafelli.  enn  af  annari  alfu  Kietils  Ormssonar  og 
og  hanz  konu  biargar  Snorradottur  ad  so  fyrir  skildu  ad 
kietill  Ormsson  selur  sijra1)  Halldore  og  klaustrino  a  Helga- 
felli  med  vpplægie  og  samþycke  sijnnar  kuinnu  Biargar 
Snorradottur  Jordina  halfa  Arnastapa  j  Breidawijk  sem  ligg- 
ur  j  knarrar  kirkiu  sokn  til  fullrar  eignar  og  frialz  forrædis 
med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindre  Jordu 
halfri  fylger  og  fylgtt  hefiir  ad  fornu  og  nyiu  og  fyrskrif- 
ud  ketill  og  Biorg  vrdu  fremst  eigandi  ad.  hier  j  mot  gefur 
optnefndur  Halldor  (aboti)  xxc  med  þessum  frijdleika  xiiij 
malnytu  kugilldi.  og  xij  fiordunga  smiorz  og  yjc  j  þarfligum 
peningum  ofrijdum.  skilldi  greindur  Kietiil  suara  lagariptt- 
ingum  a  greindre  jordu.  enn  Aboti  hallda  til  laga.  og  til 
sanninda  hier  vm  et  cetera. 


841.  15.  Júní  1481.  á  Þverá. 

Ingibjörg  Snæbjarnardóttir  og  Finnbogi  Jónsson  reiknast 
við,  og  telr  hún  sig  eiga  undir  Finnboga  hálft  sétta  hundr- 
að  af  þeim  peningum,  sem  Þorgerðr  móðir  hennar  hafði 
gefið  henni;  fær  hún  honum  fult  umboð  yfir  þessum  pen- 
ingum  um  næstu  tólf  mánuði,  en  gjalda  skyldi  hann   henni 


l)  Svo. 


1481.  TJMBOÐSBRÉF  OG  KVITTUNAR.  371 

eða  Þorgerði  móður  hennar,  ef  hún  kynni  við  þurfa,  jafn- 
mikla  peninga  að  næstum  fardögum,  og  þar  með  kvittar 
hún  Finnboga  um  alla  aðra  innstæðu. 

AM.  Fasc.  XXVI,    23,    frnmrit  á    skinni,    komið   frá    séra    Skúla  á 
GreDJaðarstað.     Bæði  innsiglin  eru  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  554. 

Þat  giorum  uit  gamli  þorsteinsson  ogsygrdr  broddason 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  at  þar 
uoru  uid  bia  saum  og  heýrdum  aa  ord  og  medtal  finnboga 
ionssonar  og  ingibiargar  snobiarnardottur  j  fyrsstu  adh  hun 
reiknadi  epter  standa  hia  greindum  finboga  halft  setta 
hundrat  af  þeim  peningum  sem  þorgerdr  moder  hennar  hafdi 
gefit  henni  vnder  opt  nefndvm  finboga.  feick1)  hun  honum  þa 
fallt  og  laugligt  vmbod  ýfer  þessum  peningum2)  vm  ngstu 
tolf  manade  j .  so  mata  at  hann  skýldi  giallda  henne  eda 
þorgerdi  modur  hennar  ef  hun  kýnni  uid  þurfa  iafn  mýckla 
peninga  at  nQstum  fardogum.  suo  og  gaf  og  giordi  opt  nefnd 
ingibiorg  þratt  nefndan  finboga  med  handabande  aullvngis 
kuitan  og  akgrvlausan  vm  alla  adra  peninga  instgdu  og 
medferd  þa  sem  hann  hafdi  halldit  a  hennar  uegna  fra  því 
fyrsta  er  moder  hennar  gaf  honum  opt  nefnda  peninga.  for 
þessi  giorningr  fram  a  þuera  j  laxardal  faustudagin  j  far- 
davgvm3)  þa  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  iesu  christi. 
(D.  cd.  lxxx.  og  j.  ar.  og  til  sannenda  hier  um  settu  uit 
fýrnefnder  menn  ockur  incigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  j 
sama  stad  og  ari  fimtadagin  ngsta  epter  festum  barnabe 
apostoli  marteris3)  gloriosi. 


342.  15.  Júní  1481.  á  Hólum. 

YiTNisBUEBB  þriggja  presta,  að  Bjarni  Ólason  hafi  lýst  því 
með  þeim  orðum  og  endimörkum,  er  bréfið  greinir,  að  hann 
hafi  legið  méð  Randíði  dóttur  sinni. 

Bisk.  3.  Fol.  247 — 48,  með   hendi   Hákonar    sýalumanns    Gislasonar 


J)  Svo.    2)  peninga,  frbr.    3)  Þ.  e.  25.  Maí. 


24* 


372  SVASSAFELLSHÁL.  1481. 

1641—42,    eptir   tiansskripti    frá    13.   Júlí    1481.    Yngri    afBkrr.   eru  í 
Landsb.  115.  4to,  H,  85—87  og  ÍBfél.  126.  4to,  b!s.  239—241. 

Þad  giorum  vier  Ketill  Grijmolfsson.  Eirikur  Einar- 
son.  Andres  Jonsson  og  Gudmundur  Jonsson  prestar  Hola 
Biskupz  dæmiz  godum  monnum  viturligtmedþessu  voru  opnu 
Breíi.  ad  þar  voru  vier  j  hia  og  heyrdum  a.  vorum  anda- 
ligum  faudur  Biskup  Olaf  med  Guds  naad  nærverandi.  og 
morgum  dandi  monnum  odrum  nærverondum  og  ahey(r)ond- 
um  bædi  lærdum  og  leikum  ad  Biarni  Olason  lysti  soddaii 
lysing  okugadur  og  ospurdur.  fyrst  sagdist  hann  hafa  leigid 
hia  Eandidi  dottur  sijnne  alnakin  Bædi  vnder  einum  klæd- 
um.  þa  hun  var  þrettan  vetra  gomul 


.    .    . *)    J  annaii  tijma  epter  íiandans 

aeggian    seirna    sagdist    hann   hafa   Borid  sig  ad  ad  liggia 
med  henne  þa  hun  var  14  vetra  gomul 


Sagdist   hann    þetta  skiemdarverk   giort 

hafa  fiorum  sinnum  med  henne enn 

so  opt  vpp  fra  þuj    fullkomliga    henne    innan    hollds   verid 

hafa  ad  hann  minde  þad  eij 

Var   hann   þa   epter   spurdur  þui 

hann  hefdi  þessa  skamm  giort.  enn  hann  suaradi  ad  hann 
villdi  eij  ad  Barngietnadur  mætti  af  verda.  og  sagdist  hallda 
sig  þa  sannafi  ad  sok.  og  Beiddist  nadar  af  Biskup  Olaf 
med  guds  nad.  vndrudust  þad  aller  bædi  lærder  og  leiker. 
ad  Biarni  sendi  epter  Biskupinum  til  þess  ad  seigia  slijka 
skamm  vpp  a  sig  ospurdur.  okrafdur  og  okugadur.  sem  eingi 
villdi  heyra  og  skamm  er  fra  ad  seigia.  Nockrum  dogum 
sijdar  sendi  firr  nefndur  Biarni  Bod  epter  Biskupinum  og 
sagdist  þa   hafa    leigid    Kandide    dotter    sijna    likamliga 

')  Sjá  neðanmálsgrein  á  241.  bls. 


1481.  HVASSAFELLSMÁL.  373 

med  fullu  verki  atta  sijnnum  og  so  opt  ad  hann  munde  eij 

sagdist 

Biarni  þuj  ecki  so  frekt  firre  hafa  kienst  srjnn  giorning.  ad 
hann  þeinkti  þad  mundi  bæta  hans  mdl.  Beiddist  Biarni  þa 
eDn  íirer  þesse  sijn  adurgreind  brot  morgum  dandi  monn- 
um  nærverondum  og  aheyrondum  Bædi  lærdum  og  leikum. 
sem  þetta  Bref  þar  vm  giort  vtvisar.  skriptar  og  lausnar 
fyrer  þesse  sijn  adurgreind  brot.  og  lagdi  sig  vpp  a  dom 
heilagrar  kyrkiu.  og  tok  skripter  af  Biskupinum.  og  til 
sanninda  hier  vm.  settum  vier  íirr  nefnder  prestar  vor  Jnn- 
sigle  fyrer  þetta  Bref.  er  skrifad  var  a  Holum  j  Hialltadal 
fostudæginn  j  Huitasunnu  anno  domini  m.°  cd.°  lxxx  primo. 


343.  22.  Júní  1481.  á  Hólum. 

Yitnisburbr  sex  presta  um  það,  að  Bjarni  Ólason  haíi  lýst 
því,  að  hann  hefði  haft  nógan  mat  og  klæði,  síðan  hann 
kom  undir  kirkjunnar  vald,  nema  fastað  annan  hvérn  dag 
um  jólafóstu,  en  annan  hvern  etið  fisk. 

AM.  Fasc.  XXVI,  11,  frumritið  á  skiiini.    Fjögur  innsigli  hafa  ver- 
ið  fyrir  bréfinu,  en  þau  oru  nú  öll  dottin  frá. 

Witnisburdur  vm  lising  Biarna  Olafssonar(l)1). 
Þath  giorum  vier  sveinbiorn  þordarson.  ketill  grimolfs- 
son.  eirekur  einarsson.  þolleifur  magnusson.  gudmundur  jons- 
son  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  voru  opnu  brefi  ath  þar  voru  vier  j  hia  ok  heyrdum 
aa  aa  sunnudaginn  næsta  epter  geisladaginn  aa  holum  j  hiallta- 
dal  þa  lidit  var  fra  hingat  burd  vors  herra  iesu  christi 
þushund  fiogr  hundrut  attatiger  ok  eitt  aar  ath  biarne  ola- 
son  lysti  firir  oss  ath  hann  hefdi  haft  nogann  mat  ok  klædi 
sidan  hann  kom  vnder  kirkiunnar  valld  nema  um  jolafaustu 
sagdistz  hann  hafa  fastad  annan  huern  dag  enn  annann 
huern  etid  fisk  efter  þui  sem  biskupen  hafdi  honum  skipad 


2)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


374  HVASSAFELLSMÁL.  1481. 

firir  sin  brot.  vissu  vier  ok  aller  badi  lærder  ok  leiker  þeir 
sem  heiraa  aa  stadnum  voru  ath  þath  var  satt  ath  honum 
brast  huorki  matur  ne  dryckur  klædi  nie  þionusta  sem  hann 
sagdi  sialfur  ath  allir  sier  hefdi  gott  giortt.  sagditz  hann 
ok  alldri  hardara  fangeisi  haft  hafa  helldur  enn  fioturlaas 
rumann  til  skipta  aa  sinum  fotum  en  opt  þess  j  mille  laus 
geinget.  sau  þeir  dandi  menn  sem  ei  vissu  adur  ath  biarne 
olason  var  bædi  feitur  ok  vel  f§r  ok  ath  aullu  uel  halldinn. 
Ok  til  sanninda  hier  um  settum  vier  fyr  nefnder  prest- 
ar  vor  jncigli  firir  þetta  bref  er  skrifath  var  aa  holum  j 
hialltadal  faustudaginn  næsta  firir  jons  messu  baptiste  aa 
sama  aare  sem  fyr  seger. 


344.  22.  Júní  1481.  á  Hólum. 

Yitnibburðr  fjögra  presta,  að  séra  Jón  Jónsson  hafi  lýst  því 
og  svarið  það,  að  hann  hafi  séð  Bjarna  Olason  1479  liggja 
hjá  Eandíði  dóttur  sinni  í  Vík  í  Flateyjardal  um  nótt  í 
einni  sæng  undir  einum  klæðum,  með  fleira  því,  er  bréfið 
greinir. 

Bisk.  3.  Fol.,  bls.  244—45,  með  hendi  Hákonar  sýslumanns  Gísla- 
sonar  1641—42,  eptir  tranaskrípti  frá  13.  Júlí  1481.  Yngri  afskrr.  eru 
í  Landsb.  115.  4to,  II,  81—82  og  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  236—37. 

Þad  giorum  vier  Ketill  Grijmolfsson.  Eirikur  Einar- 
son.  Andres  Jonsson  og  Gudmundur  Jonsson  prestar  Hola 
Biskupzdæmis  godum  monnuin  viturligt  med  þessu  voru 
opnu  Brefi  ad  þar  voru  vier  j  hia  saum  og  heyrdum  d.  a 
fostudægin  næsta  fyrer  Jonsmessu  Baptistæ  heima  a  dom- 
kyrk(i)unne  &  Holum  j  Hialltadal  ad  sijra  Jon  Jonsson  sor 
fullan  Bokareid  fyrer  vorum  virduligum  herra  og  andalig- 
um  faudur  Biskup  Olafe  ad  hann  hefde  sied  Biarna  Olason 
liggia  hia  dottur  sijnne  Randidi  vm  nott  j  einne  sæng  og 
vnder  einum  klædum  j  vijk  j  flateyardal  nu  fyrer  tueimur 
drum  og  firrnefndur  sijra  Jon  sagdist  hafa  spurt  ad  heima- 
mennina  huor  kona  hia  Biarna  læge.  enn  þeir  suor(u)du 
honum  ad  hann  læge  hia  Randidi  dottur  sijnne.  og  þad  sama 


1481.  VIÐEYJARKLATJSTR.  375 

sa  hann  sialfur  a  sama  vietfangi  er  hann  gieck  ad  sæng- 
inne.  lyste  og  adurnefndur  Biarni  og  medkiendist  fyrer 
þrattnefndum  sijra  Joni  nu  j  haust  ed  var  a  Þuerd  j 
Hnioskadal  adur  enn  Biskupinn  liet  fanga  hann  vnder  kyrk- 
(i)unnar  Riett  ad  hann  hefdi  optliga  leigid  hia  Randidi  dott- 
ur  sijnne  j  einne  sæng.  og  onguafi  ad  fordast.  Og  til  sann- 
inda  hier  vm  settum  vier  íirr  nefnder  prestar  vor  Jnnsigle 
fyrer  þetta  Bref  er  skrifad  var  a  Holum  j  Hialltadal  fostu- 
dægin  næsta  epter  dýra  dag  Anno  Domini  m.°  cd.°  lxxx0 
primo. 


345.  29.  Juní  1481.  í  Yiðey. 

Steinmóbe  ábóti  í  Viðey  stefnir  séra  Guðmundi  Skúlasyni 
í  Skálholt  19.  Júlí  fyrir  Magnús  biskup  fyrir  þá  sök,  að 
hann  vilji  ekki  halda  testamentum  Skúla  Loptssonar,  föður 
síns,  „guð  hans  sál  náði",  er  hann  gaf  klaustrinu  í  Yiðey 
jörðina  Heiðarhús  (Nr.  149). 

AM.  238.  4to,  bl.    3,    skr.   c.    1570.    (Bessastaðabók).  —    Prentað  á 
latínu  í  P.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  87. 

Stefnvbref. 
Yier  broder  Steinmodr  med  gudz  þolinmædi  aboti  j 
Yidey  stefnnr1)  þer  Gvdmvndr  prestr  Skvlason  stvndarstefnv 
j  Skalhollt  fimtudeiginn1)  næsta  fyrir  translatio  sancti  Torlaci 
episcopi  nv  j  svmar  fyrir  herra  Magnvs  biskvp  i  Skalhollti 
fyrir  þa  sok  at  vær  kærvm  þat  til  þin  at  þv  villt  ecki 
hallda  testamentvm  ok  giof  er  þinu  fadir  Skvli  Loptsson 
sem  gvd  hans  sal  nadi  gaf  jordina  Heidarhvs  kirkivne  j 
Yidey  sem  þar  vm  giortt  opit  bref  vtvisar.  vnder  þan  dom 
edr  orskvrd  er  biskvp  Magnvs  þar  yfir  seigir  edr  seigia 
lætr.  hverra  svara  edr  seckta  þv  verdr  skylldvgr  klavstrinv 
hier  fyrir  ok  fyrir  þær  fleiri  sakir  adrar  er  ver  megvm  þar 
med  logvm  til  þin  tala.  Sertt  kominn  at  hadege  ok  sit  suo 
leinge  stefnvna  sem  endeligr  laga  vegr  fellr  aa  þessi  þin 
mal.  stefni  ek  þer  j  adr  greindan  stad  ok  dag  med  ollv  þvi 
profi  ok  skilriki    er    þer   ma  til  gagns  ok  bata  verda  j  fir- 

x)  Svo. 


376  HVASSAFELLSMÁL.  1481. 

greindv  mali.  stefni  ek  þer  at  ordfvllv  ok  heilagrar  kirkiv 
lavgmali  riettv  at  vitne  þinv  .N.  oc  þinv  .N.  oc  allra  þeirra 
er  ord  min  heyra. 

Biodvm  vier  brodvr  þormodi  vorvm  konventvbrodvr 
vnder  krapti  heilagrar  hlydne  at  lesa  þetta  vortt  stefnvbref 
íirir  sira  Grvdmvndi  Skvlasyni  svo  hatt  oc  skilid  at  hann 
megi  vell  heyra  ef  hann  vill. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settv  ver  vortt  insigle  fyrir 
þetta  stefnvbref  skrifad  j  Videy  jn  festo  apostolorum  Petri 
et  Pauli  anno  domini  CD.°  cd.°  lxxxj. 


346.  30.  Júní  1481.  á  Öxarárþingi. 

Tveggja  tylfta  dómr,  útnefndr  á  alþingi  af  Hrafni  lögmanni 
Brandssyni,  um  eiðvætti  og  undanfæri  Randíðar  Bjarnadótt- 
ur  og  Bjarna  Ólasonar,  föður  hennar,  af  legorðsmáli  því,  er 
Ólafr  biskup  Rögnvaldsson  hafði  á  þau  borið. 

Ny  kgl.  saml.  1945.  4to,  bl.  336b— 337a,  með  hendi  Hannesar  Gunn- 
laugssonar  í  Beykjarfirði  1666  (ártal  1490).  —  AM.  196.  4to,  bl.  40a— 
41a,  með  headi  séra  Sigurðir  Jónasonar  í  Ögri  1657—1665  (ártal  1490). 
Þesaar  tvær  afskriptir  eru  nær  samhljóða.  —  Landsbókasafn  115.  4to, 
I,  370—371,  með  hendi  séra  Jóns  Haldórssonar  i  Hítardal  c.  1730 
(ártal  1480,  nokkuð  afbökuð  afskript  um  sumt).  —  MSteph.  62.  4to, 
bl.  173b— 174b,  Eirspennla,  skr.  c.  1650—60  (ártai  1481).  —  ÍBfél. 
125B.  4to,  Nr.  188,  skr.  c.  1680  (ártal  1481,  nokkuð  styttr  dómrinn; 
maukfuið).  — AM.  211c.  4to,  bls.  80— 82,  skr.  c.  1700  (nokkuð  afbakað  um 
mannanöfn;  ártal  1481).  Fleiri  afskriptir  eru  til  af  dómi  þessum  í 
skjalabókum,  en  eingar  afákriptir  hans  eru  vel  góðar  og  nær  er  eitthvað 
að  þeim  öllum.  Ártalið  1490  fær  með  eingu  móti  staðizt,  því  að  þá  er 
Hrafn  lögmaðr  dáinn.  Ártalið  1480  gctr  heldr  ekki  verið  rétt,  því  að 
af  skjölum  þessa  mals  er  ekki  hægt  að  sjá,  að  Ólafr  biskup  hafi  tekið 
Bjarna  fyrri  cn  um  haustið  1480,  og  þá  17.  Nov.  geiugr  prestadómrinn 
biskups  um  faugan  Bjarna.  Ártalið  1481  verðr  þvi  að  vera  hið  rétta. 
Svo  stendr  og  í  ágripi  því  „Vmm  Eijdvætto"  ur  dórai  þessum,  sem  stendr 
í  dóma*yrpunrji  í  ÍBfél.  114.  8vo  LVllI.  Þorsteinn  sýslumaðr  M-ignús- 
son  í  Þykkvabæ  (d.  1656),  einn  hinn  mesti  lagam;iður  á  17.  öld,  hefir 
samið  ritgerð  um  dóm  þenna  all-langa,  og  telr  hann  dðminn  þar  ólög- 
lega  dæmdan  (AM.  229.  4to}  AM.  232a,  4to,  MSteph.  53.  4to).  Alt  það, 
tem  eru  bersýnilcgar  afbakanir  i  handritunum,  svo  scm  Bjarni  Ólafs- 
son(\),  Ragnheiðr(\)  Bjarnadóttir,  og  því  um  likt,  er  leiðrétt  hér  þegjandi. 


1481.  HVASSAFELLSMÁL.  377 

Dómur  um  Bjarna  Ólason  og  lians  dóttur1). 

Öllum  mönnum,  sem  þetta  bréf  sjá  eður  heyra,  senda 
Gunnlaugur  Þorkelsson,  Einar  Magnússon,  [Finnbogi  Jóns- 
son,  Þorlákur  Þorsteinsson,  Þorvaldur  Jónsson,  Magnús 
Magnússon2),  [Ari  Jónsson,  Kolli  Magnússon3)  Gunnar  Jóns- 
son,  Gunnsteinn  ísleifsson,  Haldór  Sumarliðason,  Ólafur 
Sveinsson4),  Arnór  Finnsson,  Stephán  Þórarinsson,  Guð- 
mundur  Stephánsson,  Þórður  Auðunarson,  Jón  Hrafnsson, 
Finnur  Pétursson,  Þorleifur5)  Gunnsteinsson,  Ólafur  Þor- 
valdsson6),  Einar7)  Andrésson,  Hóskuldur  Einarsson,  Einar 
Árnason  og  Þorsteinn  Guðmundsson  kveðju  guðs  og  sína, 
kunnugt  gerandi,  [að  þá  liðið  var  frá  guðs  burð8)  1481 9), 
laugardagiiin  næstan  eptir  Péturs  messu  og  Páls  á  almenni- 
ligu  Öxarárþingi  vorum  ver  í  dóm  nefndir  af  erligum  manni 
Hrafni  Brandssyni,  lögmanni  norðan  og  vestan  á  íslandi, 
að  rannsaka,  skoða  og  dæma,  hvort  Randíður  Bjarnadóttir 
skyldi  ná  lögligu  undanfæri  eður  ei  fyrir  þann  áburð,  að 
Bjarni  Ólason,  [faðir  hennar10),  hefði  vænzt  því11),  að  hann 
hefði  legið  [með  henni12)  líkamliga. 

Nú  af  því  að  vor  lögbók  vottar  svo,  að  kona  skal 
færast  undan  með  eiði,  ef  maður  vænist  henni,  því  dæmd- 
um  vér  henni  tylftareið  fyrir  Hrafni  lögmanni,  og  skyldi 
hún  þennan13)  eið  unnið  hafa  fyrir  Michaelsmessu  í  haust 
að  forfallalausu.  Skyldu  með  henni  sanna14)  ellefu15)  konur 
þær,  sem  Hrafn    lögmaður    [nefndi  til16)    [með  henni17),    og 


»)  62;  Dómur  um  undanfærfllu  óbötamanns  196,  1945.  2)  [196, 
1945  og  211,  nema  hvað  það  hefir  „Kiele  Magnusson"  (fyrir:  Magnús 
Magnússon),  Born  mun  afbökun  úr:  Kolli  (sbr.  3.  neð.nmálsgrein);  sl.  hin. 
8)  [115;  sl.  hin,  en  nöfn  þessi  eiga  auðsjíanlega  bö  standa,  því  að  þau 
fylla  einmitt  aðra  tylftina;  211  hefir  bér:  Árni  Jónsson,  Magnús  Magn- 
ússon.  4)  Svo  öll,  nema  115,  eem  hefir :  Steinsson.  B)  Þorláknr  211; 
rétt:  Dorleikur.  «)  196,  1945;  Þorvarð.sson  62,  115,  211.  7)  Gunnar  211. 
8)  [62,  115  (burði);  ánno  Domiui  196,  1945.  »)  62,  125,  114;  1480, 
115;  1490,  196,  1945.  10)  [62,  115;  sl.  hin.  n)  b.  v.  196,  115.  12) 
[115,  62;  hana  196,  1945/  13)  þann  62,  115.  14)  sverja  62,  115.  16) 
62,  115;  níu  196,  1945.     lð)  [tilnefndi  1945.     ")  [b.  v.  62. 


378  HVASSAFELLSMÁL.  1481. 

skyldugar  að  sanna  þenna  eið  með  henni,  eður  fá  lögmæta 
grein  fyrir  sig  og  sverja  þar  að  fullan  eið,  að  þær  hygði1) 
henni  [eiðinn  heldur  ósæran  eður2)  særan.  En  ef  þær  vildu 
hvorki  gera,  þá  dæmdum  vér  þær  aungra  vitna  njótandi 
[verða  mega3).  En  hver,  sem  vald4),  vél  eður  styrk  veitir 
þar  til,  að  hún  nái  ei  undanfæri5)  eptir  vorum  dómi,  svari 
slíku  fyrir  kongdóminum  sem  sá,  er  rænir  mann  þjóíi  eður 
útlægum  manni. 

Jtem  í  annari  grein  vorum  vér  [í  dóm6)  nefndir  af 
Hrafni  lögmanni  að  skoða  og  dæma,  hvort  Bjarni  Ólason 
væri7)  rétt8)  fangaður  eður  ei  af  biskup  Ólaíi  og  hans  mönn- 
um  fyrir  þá  sök,  að  biskup9)  sagði,  að  Bjarni  Ólason  hefði 
legið  sína  dóttur  Randíði,  og  lét  þar  upp  á  fanga  hann  að 
óprófuðu  máli,  og  lét  hann  ei  ná  fram  að  koma  lögligu 
undanfæri.  En  svo10)  vottar  vor  landslaga  bók,  að11)  með 
tylftareiði  skal  synja  allra  óbótamála.  Vísa  og  svo  til 
kyrkjunnar  lög:  Ef  biskup  kennir  manni  það  eður  hans 
lögligur12)  umboðsmaður,  að  hann  hafi  það  ódáðaverk  unnið, 
að  liggja  sína  dóttur,  en  hann  kveður  nei  við,  þá  skal 
hann18)  synja  með  tylftareiði.  Og  fyrir  því  að  Bjarni  Óla- 
son  náði  ei  lögligu14)  undanfæri  fyrir  áður  [greindan  at- 
burð15),  þá  dæmdum  vér  hann  ólögliga  fangaðan,  og  hann 
aptur  undir  kongs  vald  að  sverja  tylftareið  fyrir  Hrafni 
lögmanni,  að  hann  hafi  sína  dóttur  Randíði  aldrci  líkamliga 
legið,  og  ellefu16)  skynsama  menn  að  sverja  með  honum, 
þeir  sem  Hrafn  lögmaður  tilnefnir,  og  skylduga  að  sverja. 
En  ef  þeir  vilja  þann  eið  ei  sverja  eður  fá  lögmæta  grein 
fyrir  sig,  og  sverja  þar  að  fullan  bókareið,  að  þeir  hugðu17) 
þann  eið  [heldur  ósæran18)  en  særan,  þá  dæmdum  vér  þá 
aungra  vitna  njótandi  verða  eiga  þaðan  af. 


»)  115;  hugðu  62;  hutfi  196,  1045.  «)  [115;  oiðinn  ósæran  holdur 
en  særan  62,  196,  1945.  3)  [me«a  verða  196,  1945.  4)  eður  b.  v.  196. 
5)  62,  115;  Bínu  frarafæri(!)  196,  1945.  6)  [tií  62,  115.  7)  62;  var, 
hin.  8)  62,  115;  rettilega  196,  1945.  9)  bisknpiun  62.  10)  þó  1945. 
")  sl.  1945.  12)  sl.  62,  115.  18)  sl.  62,  115.  14)  b.  v.  196.  15)  [greind- 
nm  atburði  196,  1945,  lð)  níu  196,  1945.  ")  hygði  62,  115.  18)  [ó- 
tjæran  heldur  62,  115. 


1481.  HRAFNS  MÁL  OG  ÓLAFS  BISKUPS.  379 

Samþykti  þennan  vorn  dóm  [með  oss  áðurgreindur  lög- 
mann1)  [stöðugan  og  óbrigðul(eg)an  og  setti  et  cetera2). 


347.  6.  Júlí  1481.  á  Hólum. 

Yitnisbuebabbbéf  ellefu  klerka  um  mótfall  Eafns  lögmanns 
Brandssonar  og  lögréttumanna  við  Ólaf  biskup  Kögnvalds- 
son  frammi  haft  í  lögréttu  á  Öxarárþingi  með  harki  og  há- 
reysti  og  lemjandi  höndum,  og  höstuðu  þeir  biskup  út  af 
lögréttunni  og  sögðu,  að  hann  ætti  ekki  þar  að  vera. 

AM.  Faea.  XXVI,  6,  frumritið   á   akinni.    Tólf   innsigli  hafa   verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  öll  dottin  frá,  nema  tvö. 

motfall  hrafns  mot  biskup  olafe3). 
Þath  giorum  vier  sueinbiorn  þordarson.  eirekur  einars- 
son.  jon  broddason.  gudmundur  skulason.  sigurdur  þollacks- 
son.  jon  þorualldzsoD.  gudraundur  jonsson.  sniolfur  sigurds- 
son.  bessi  suartzson.  hallkell  gudmundsson  ok  helgi  illuga- 
son  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  opnu  brefi  ath  þar  voru  vier  j  hia  saum  ok  heyrdum 
aa.  ath  sub  anno  gracie  CD°  cd°  lxxx0  primo  aa  laugardagin 
næsta  epter  petursmessu4)  j  laugrettu  aa  almennelegu  auxar- 
aarþingi.  ath  vor  verdugur  herra  ok  andaligur  fader  olaf 
med  gudz  nad  biskup  aa  holum  j  hialltadal  liet  lesa  þav5) 
priuilegia  bref  sem  vorer  naduger  herrar  noregx  kongar 
haufdu  ut  gefit  heilagre  hola  kirkiu  ok  hennar  formonnum 
til  frelsis.  j  fystu  magnus  kongur.  hakon.  eirekur.  kristoffur 
ok  kristiern  epter  þui  sem  þeirra  bref  þar  vm  giord  ut  visa. 
heyrdum  vier  ok  aller  fyr  skrifader  prestar  ath  adr  nefndr 
vor  andaligr  fader  biskup  olaf  med  guds  nad  baud  sig  ok 
alla  sina  menn  under  fyr  skrifud  uerndarbref  ok  sierliga 
vnder  þath  verndarbref  sem  kong  kristiern  hafdi  honum 
síalfum  ut  giefit.  baud  hann  ok  ath  betra  ok  bæta  huerium 


*)  62;  hin  hafa  þessa  niðrlagslínu  styttri;  [frá  sl.  211.     *)  [b.  v.211. 
8)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.    4)  Þ.  e.  30.  Júní.    6)  tvískr. 


380  HRAFNS  MÁL  OG  ÓLAFS  BISKUPS.  1481. 

manne  íirir  sig  ok  alla  sina  menn  huad  sem  huer  mætti 
þar  til  hans  tala  ath  laugum  eda  hans  manna.  baud  hann 
ok  ath  styrkia  kongsins  riett  epter  sinne  mackt.  liet  ok 
biskupen  lesa  þar  þath  sama  forbodsbref  sem  hann  hafdi 
adr  forbodath  hrafn  brandzson  er  sig  kallar  laugmann  ok 
lysti  hann  þa  enn  af  ný(u)  honum  sialfum  nærveranda  j 
fullt  forbod  ok  íirirbaud  honum  ath  nefna  nockura  doma  aa 
medan  hann  væri  j  þessu  forbodi.  sagdi  ok  ath  hann  skilldi 
ecki  skemma  laugriettuna  eda  adra  dandi  menn  af  sinne 
naueru.  suo  ok  firirbaud  hann  huerium  manne  ath  ganga 
hans  doma  medan  hann  væri  ecki  leystur.  suo  ok  liet  bisk- 
up  olaf  lesa  þar  þau  bref  ok  skilrike  sem  hann  hafdi  upp 
aa  biarna  olason  vm  þau  odadaverk  sem  hann  hafdi  j  fallit 
ok  sialfur  medkentz.  en  hrafn  brandzson  ok  hans  fylgiarar 
villdu  aungua  vackt  giefa  nockurum  hans  brefum.  vtan 
helldur  hroppudu  þeir  upp  þar  j  laugriettunne  lemiandi  sin- 
um  hondum  saman  med  op  ok  kall  hark  og  hareysti.  suo 
þau  bref  skilldu  ecki  mega  heyrast  sem  biskupen  villdi  lesa 
lata.  sogdustz  þeir  ok  huorki  sæta  kongsins  brefum  nie 
nockurum  brefum  odrum  þeim  biskupen  liett  þar  lesa.  bud- 
uzt  ok  nockurer  til  af  laugriettumonnum  fylgiarar  hrafns 
ath  skiera  j  sundur  kongsins  bref  ef  þeir  hefdi  macktina. 
var  einn  af  þeim  eyiolfur  gunnarsson.  voru  þeir  ok  sum- 
leger  af  fylgiorum  hrafns  laugriettumennenner  er  budutst 
til  ath  draga  prestana  ut  af  laugriettunne  ok  hostudu  bisk- 
upen  burtt  af  laugriettunne  ok  saugdu  hann  ætti  ecki  þar 
ath  vera.  en  biskupen  sagditz  vera  rikissens  rad  j  noregi 
ok  baud  sig  þa  en  til  ath  styrkia  kongsins  riett.  voru  þeir 
ok  enn  nockurer  er  þat  toludu  ath  þath  mundi  giallda  prest- 
anna  líjf  ef  þeir  lieti  ecki  af  sinum  upptecktum.  ok  epter 
þetta  allt  saman  giortt  gieck  biskupen  burtt  af  laugriett- 
unne.  en  hrafn  brandzson  er  sig  reiknar  laugmann  íirir 
nordan  ok  uestan  aa  jslandi  syndi  sig  þa  aa  aukandi  þath 
forbod  sem  hann  var  adur  j  settur  af  biskupenum  med  suo 
storu  forþroti  ath  hann  nefndi  dom  ut  þar  aa  þinginu  ifer 
þeim  malum  sem  biarne  olason  hafdí  j  fallit  j  holabiskups- 
dæmi  ok  xij  prestar  hofdu  adur  ifer   dæmtt    med   tuennum 


1481.  ÉIRKNAMÁL.  381 

tylftardomum  ok  gudz  laug  ok  kristenn  laga  riettur  ut  vis- 
ar  ath  íirir  kirkiunnar  domara  aa  ath  profastz  ok  dæmastz. 
ok  þar  med  j  annari  grein  liet  hann  sueria  firir  sier  ij 
uotta  sakar  giptt  upp  aa  biskup  olaf  ok  stafadi  þeim  sialfur 
eidinn.  fellandi  suo  upp  aa  sig  firir  huora  þessa  grein  full- 
komit  bann  epter  þui  sem  gudz  laug  ut  visa. 
voru  mest  j  þessum  motgangi 

hrafn  brandzson. 

einar  þorolfsson. 

asmundur  jonsson. 

ellendur  brandzson. 

eyiolfur  gunnarsson. 

nichulas  gunnarsson.  ok 

jon  ketilsson 
med  samþycki  allra  anuara  almugans  þeirra  sem  j  motgangi 
ok  samþyckt  voru  j  moti  biskupenum  ok  heilagre  kirkiu. 

Ok  til  sanenda  hier  vm  settum  vier  fýr  nefnder  prest- 
ar  vor  jncigle  firir  þetta  bref  er  skrifath  var  aa  holum  j 
hialltadal  faustudaginn  næsta  epter  visitacionem  beate  marie 
virginis  aa  sama  aare  sem  fyr  seger. 


348.  9.  Júlí  1481  á  Hólum. 

Bréf  tólf  klerka  í  Hólabiskupsdæmi  um    ágreining   biskups 
og  leikmanna  um  kirknamál. 

AM.  Faec.  XXVI,  7,  frumritið  á  skinni.  Tólf  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  þrju  af  þeira  dottin  frá.  —  Bréf  þetta  mun  vera 
eitt  af  gögnum  þeim,  er  Ólafr  biskup  Rögnvaldsson  hefir  haft  utan  með 
sér  fyrir  erkibiskup  gegn  Rafni  lögmanni. 

agreining  presta  ok  leikmanna1). 

Þath  giorum  vier  sueinbiorn  þordarson.  ketill  grimolfs- 

son.    eirekur  einarsson.    andres  jonsson.    stigur  jngimundar- 

son.  biorn  þosteinsson.  gudolfur  magnusson.  ellendur  brodda- 

son.  gudmundur  jonsson.  jon  helgason.  eirekur  steffansson  ok 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


382  KIRKNAMÁL.  1481. 

belgi  jllugason  prestar  holabiskupsdæmiss  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  voru  opnu  breíi  ath  nu  upp  aa  langann 
tima  hefur  suo  mikill  orettur  ok  yfervalld  geingit  yfer  allar 
þær  kirkiur  smærre  og  stærre  er  leikmenn  hallda  ok  hafa 
halldit  j  holabiskupsdæmi  ath  þeir  hafa  tekit  under  sig  ok 
giortt  af  huat  þeir  hafa  viliat  þeirra  godz  ok  tiunder  bædi 
j  faustu  ok  lausu.  ok  allt  þat  kirkiurnar  eiga.  Suo  ok  land- 
skyllder  af  kirknanna  jordum.  huale  ok  vijdu  af  kirknanna 
rekum  ok  allt  annat  sem  kirkian  eigur  ok  henne  hefer  gefit 
verit  til  upphelldiss  ok  heidurs.  vilia  leikmennenner  liten 
reikningskap  hier  af  giora  biskupenum  en  sumer  aunguann. 
£n  þo  þeir  giore  nockurn  þa  vill  einginn  luka  aptur  heilagre 
kirkiu  þat  godz  sem  þeir  hafa  eytt  ok  fortærtt  af  þui  þeir 
þickiazst  eiga  epter  vondum  gomlum  vana  ath  fara  med 
sem  þeir  vilia.  þui  íirir  þessa  savk  .eru  flestar  kirkiur  bædi 
smar  ok  storar  j  holabiskupsdæmj  komnar  ath  nidurfalle 
suo  ei  ma  gudsþionusta  flytiastz  ok  suo  missa  kirkiurnar 
sin  ornamenta.  fyier  firir  hafa  ok  margar  kirkiur  nidur  fallit 
firir  maurgum  aarum.  suo  ath  þar  sem  kirkiurnar  stodu  er 
nu  eingin.  £n  saker  þess  ath  kirkiurnar  eru  nidur  fallnar 
en  eydder  peningarner  þa  fa  prestaruer  huergi  nær  sina 
skylldu  huorki  kaup  nie  mat  epter  þui  sem  registrum  hola- 
kirkiu  ut  visar  ok  gamall  vane  er  til.  þui  bændurner  sialfer 
taka  tiundina  sier  til  eignar  svo  huorke  fær  kirkian  nie 
prestarner  af  tiundunum  en  ef  presttiundin  fellur  litil  þa 
skal  presturinn  hafa  hana.  gn  ef  hun  er  nockut  meire  þa 
vill  bondinn  eignast  hana  sialfur  ok  luka  þa  suo  litid  sem 
þeir  vilia.  Suo  ok  vilia  bændurner  ei  ath  byscupinn1)  skipti 
kirkiu  godzin  med  kirkiunum  ok  skipe  fra  rikum  kirkium 
nockut  ok  til  fatækra  epter  þui  sem  kristenrettur  seger  ok 
ut  visar.  £ru  ok  margar  jarder  komnar  under  klaustur  ok 
kirkiur  ok  lykstz  eingi  tiund  af  sem  adur  voru  vnder  tiund 
til  soknarkirkiunnar.  þar  firir  falla  ok  margar  kirkiur  nidur. 
€n  þo  biskupen  liete  dæma  um  nockurar  kirkiur  af  tolf 
prestum  eda  tuennura    tylftum   sem    illa   voru    halldnar  þa 


')  Svo  hér  fallum  stöfum. 


1481.  KIRKNAMÁL.  383 

vilia  bændurner  huorki  luka  kirkiunne  godzit  ok  ei  kirkiuna 
upp  byggia  epter  þui  sem  kristenriettur  vt  visar.  fyefer  ok 
einn  osíjdur  leingi  ifer  geinget  j  holabiskupsdæmi  ath  allt 
testamenta  sem  menn  giefa  heilagre  kirkiu  minna  en  hundr- 
ath  hafa  þeir  eignastz  sem  kirkiurnar  hallda.  ok  firir  slikan 
oriett  ok  annann  vidurlikann  mega  kirkiurnar  ecke  eflastz. 
£ru  ok  gefin  ath  fornu  j  holabiskupsdæme  testamenta  giafer 
j  morgum  jordum  er  her  kallastz  kristfie  ok  fatæker  menn 
skulu  fædastz  upp  aa  einn  eda  tueir  æuinnliga  firir  þeirra 
saal  er  giefit  hafa  ok  þat  vilia  þeir  ecki  hallda  sem  nu  eiga 
jardennar  epter  biskupcens  skipan.  Suo  ok  þar  sem  diackns 
skylld  er  aa  alkirkium  þeim  sem  bændur  hallda.  vilia  marg- 
er  ecki  hafa  þa  epter  þui  sem  registrum  hola  kirkiu  vt 
visar.  vilia  ok  leikmenn  ecki  prestanna  dom  hallda.  helldur 
dæma  þeir  þar  sina  doma  þuertt  j  moti.  vm  þau  maal  sem 
þeir  eiga  ecki  dom  ifer  segia  ok  heilagre  kirkiu  til  heyrer. 
Suo  sem  eru  frændsemisspell.  Suo  vilia  þeir  ok  forsuara  ok 
med  ifervalld  veria  aunnur  kirkiunnar  maal.  sem  eru  hor- 
domar.  manndraparar  ok  ransmenn  sem  ræna  heilaga  kirkiu 
ok  presta.  ok  maurg  aunnur  banzverk  sem  vier  kunnum 
ecki  hier  ut  j  ath  skrifa  suo  biskupen  ok  hans  umbods- 
menn  koma  eigi  kirkiunnar  riette  fram.  sem  nu  skiedi  aa 
alþingi  af  hrafni  brandzsyni  er  sig  kallar  laugmann  ok  hans 
fylgiorum  epter  þui  sem  bref  þar  um  giord  votta.  Kunnum 
vier  ok  aungua  rietting  ath  sia  heilagre  kirkiu  hier  um 
vtan  gud  sialfur  ok  vor  verdugur  fader  erkibiskupinn  j 
þrandheime  aa  kirkiunnar  uegna.  ok  vor  nadugur  herra 
kongurinn  ok  rikissens  rad  j  noregi  af  veralldz  valldz  vegna 
vili  þar  til  styrkia  ath  heilaug  kirkia  mætti  hallda  sitt 
frelsi  ok  heidur  sem  henne  til  ber  ok  kirkivnnar  lavg  vt 
visa.  Yitu  vier  aller  fyllilega  ok  reyntt  hofum  ath  þann 
mickli  motgangur  sem  almuginn  giorer  ok  giortt  hefer  hei- 
lagre  kirkiu  biskup  olafi  ok  hans  prestum.  er  til  komenn 
af  hans  umvandan  um  fyrskrifada  articulos  sem  hier  standa 
ok  upp  aa  þetta  hid  sama  er  hann  um  sagdur  ok  hans 
prestar  ef  hann  fylger  þessum  heilagrar  kirkiu  rett  fram. 
hafur  ok  hrafn  brandzson  er  sig  kallar  laugmann  er  nu  er 


384  HVASSAFELLSMÍL.  1481# 

j  heilagrar  kirkiu  forbodi  uerit  fystur  ok  fremstur  íirir 
þeira  motgangi  sem  heilaug  kirkia  ok  biskupen  hefer  feinget 
af  almuganum  j  landenu  af  hans  rongum  upptektum  moti 
gudi  ok  heilagre  kirkiu. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  fyr  nefnder  prest- 
ar  vor  jncigle  íirer  þetta  bref  er  skrifath  var  aa  holum  j 
hialltadal  jn  octaua  visitacionis  sancte  marie  virginis  anno 
domini  CD°  cd°  lxxx0  primo. 


349.  11.  Júlí  1481.  á  Hólum. 

Vitnisburðr  tveggja  manna,  að  Ólafr  biskup  bauð  Bjarna 
Ólasyni  undanfæri  fyrir  þá  rykt,  er  hann  hafði  feingið  af 
Randíði  dóttur  sinni. 

Bisk.  3.  Fol.,  bls.  245,  með  hendi  Hákonar  sýalumanna  Gíslagouar. 
1641—42,  eptir  tranaskripti  frá  13.  Júií  1481.  Yngri  afikrr.  eru  í 
Landsb.  115.  4to,  II,  82—83  og  í  ÍBfél.  126.  4to,  bla.  237. 

Þad  giorum  vid  Jon  asgrijmsson  og  Þorkiell  Oddsson 
godum  raonnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu  Brefi  ad 
þar  voru  uid  j  hia  og  heyrdum  a  &  Modruvollum  j  Horg&r- 
dal  ad  vor  nadug  herra  og  andaligur  fauder1)  Biskup  Olaf 
med  Guds  nad  Baud  Biarna  Olasyne  vndaiifæri  fyrir  þa 
rykt  sem  hann  hafdi  feingid  af  Kandidi  dottur  sinni.  Nefndi 
Biskupinn  honum  þa  til  strax  ena  bestu  dandi  menn  ad 
sanna  med  honum  þenna  eid.  Gudna  Eiolfsson.  Magnus  Þor- 
kielsson  og  Magnus  Magnusson  og  adra  bestu  dandi  menn. 
Var  Biarni  þa  eij  kominn  a  Biskupsins  valld.  laus.  okug- 
adur.  opintadur.  og  fyrer  vtaii  allt  fangielse.  og  hier  epter 
viliu  vid  sueria.  ef  þurfa  þiker.  og  til  sanninda  hier  vm 
settum  vid  fyrrnefnder  menn  ockar  Jnnsigle  fyrer  þetta 
Bref.  er  giort  var  a  Holum  j  Hialltadal  midvikudægin  næsta 
fyrer  festum  divisionis  Apostolorum  anno  domini  m.°  cd.° 
lxxx0  primo. 

*)  Svo,  3.  Fol. 


1481.  HVASSAFELLSMÁL.  385 

350.  11.   Júlí  1481.  á  Hólum. 

Yitnisbueðr  tveggja  manna,  að  Ólafr  biskup  á  Hólurn  bauð 
Bjarna  Ólasyni  undanfæri  um  þá  rykt,  er  hann  hafðifeing- 
ið  af  Eandíði  dóttur  sinni. 

Bisk.  3.  Fol.  bls.  245—46  með  hendi  Hákonar  sýslumanns  Gísla- 
sonar  1641—42  eptir  transskripti  frá  13.  Júlí  1481.  Yngri  afskrr.  eru 
í  Landsb.  115.  4to   H,  83  og  í  ÍBfél.  126.  4to   bls.  237—38. 

So  felldaii  vitnisburd  berum  vid  Jon  Pordarson  og 
Sueijrn  Gudmundsson.  ad  vid  vorum  j  hia  og  heyrdum  a 
ad  vor  virdulige  herra  og  andalige  fader  Biskup  Ola  fmed  gudz 
nad  Baud  Biarna  Olasýne  vndanfæri  vfn  þa  rýkt.  ad  hann 
skilldi  hafa  leigid  Randidi  dottur  sijna  lijkamliga  og  Baud 
honum  adt  skrifa  til  þeirra  bestu  dandi  manna  sem  hann 
treisti  best  til.  og  kunnugast  mundi  til  vera.  adt  sueria  med 
sier.  Nefndi  og  Biskupinn  þar  thil  Gudna  B(onda)  Eiolfs- 
son.  Magnus  Þorkielsson  og  Magnus  Magnusson.  og  þa  adra 
dandi  menn  sem  hann  treisti  best  til  og  þar  mætti  kunn- 
ugast  thil  vera.  enn  adur  nefndur  Biarni  gaf  þad  suar  hier 
j  mot.  ad  hann  sagdist  ecki  nenna  ad  skrifa  þeim  til.  þuj 
hann  kuedzt  þar  ecki  traust  a  hafa.  Baud  og  Biskupinn 
honum  manninn  ad  fara  med  Brefed.  og  hier  epter  viliu 
vid  sueria  ef  þurfa  þiker.  Og  til  sanninda  hier  vm  settum 
vid  firr  nefnder  menn  ockar  Jnnsigle  fyrer  þetta  Bref  er 
skrifad  var  a  Holum  j  Hialltadal  midvikudægin  næsta  fyr- 
er  festum  divisionis  apostolorum  anno  domini  m°.  cd°.  lxxxi0. 


351.                        13.  Júlí  1481.  á  Hólum. 

Transskript  af  bréfum  um   Hvassafellsmál    og  mál    Olafs 
biskups  á  Hólum  við  Rafn  lógmann  Brandsson. 

Bisk.  3.  Fol  bls.  243,  257—258  með     hendi    Hákonar    sýslumanns 

Gíslasonar  1641 — 42.    Yngii  afskript  af  bréfum    þeesum  eptir    þessari 

bók  er  i  Landsb.  115.  4to   og  IBfél.  126.  4to    með  mjög  óskjallegu    á- 
gripi  af  tranBskriptinu. 


Dipl.  Isl.  VI.  B 


386  HVASSAFELLSMÁL.  1481. 

Transkriftar  Bref  af  Bansettum  verkum 
Biarna  Olasonar. 
Þad  giorum  vier  Sueinbiorn  Þordarson.  Ketill  Gnjm- 
olfsson.  Eyrikur  Einarsson.  Andres  Jonsson.  Gudmundur 
Jonsson  og  Helgi  Jllugason.  prestar  Hola  Byskupzdæmis 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  Brefe.  ad 
vier  saum  og  yferl&sum  opin  bref  med  fyeilum  og  oskaudd- 
um  fyangandum  Jnnsiglnm  so  latanda  ord  fyrer  ord  sem 
hier  eptir  skrifad    stendur.    [Hér  kemr: 

1.  Bréf  síra  Eiríks  Einarssonar    og  Erlends  Broddasonar    frá     18. 
Okt.  1480,  Nr.  279  að  framan. 

2.  Bréf  síra  Eiriks  Einarssonar    og  Ólafs  Ingimundarsonar  frá  24. 
Okt.  1480,  Nr.  280  að  framan. 

3.  Bréf  Ketils  prests  Grímólfssonar,  Eiríks  Einarssonar  ofl.  frá   28 
Nóv.  1480,  Nr.  291  að  framan. 

4.  Bréf  síra   Ketils  Grímólfssonar,  Eiríks  Einarssonar    ofl.    frá    22. 
Júní  1481,  Nr.  344  að  framan. 

5.  Bréf  Jóns  Ásgrímssonar  og  Þorkels  Oddssonar  frá  11.  júlí  1481, 
Nr.  349. 

6.  Bréf  Jóns  Þórðarsonar    og    Sveins    Guðmundssonar  frá  11.  Júlí 
1481,  Nr.  350  að  framan. 

7.  Bréf  Ketlls  prests  Grímólfssonar,  Eiríks  Einarssonar  ofl.     frá   11. 
Nóv.  [1480],  Nr.  283  að  íraman. 

8.  Biéf  síra  Ketils  Grimólfssonar,  Andréss  Jónssonar  ofl.  frá  28.  Nóv. 
1480,  Nr.  290  að  framan. 

9.  Bréf  síra   Ketils  Grímólfssonar,  Eiríks  Einarssonar   ofl.    frá    15. 
Júni  1481,  Nr.  342  að  framan. 

10.  Dómr  um  Bjarna  Ólason  17.  Nóv.  1480,  Nr.  285  að  framan. 

11.  Dómr  um  Bjarna  Ólason  14.  Maí  1481,  Nr.  334. 

12.  Vitnisburðr  um  Bjarna  Ólaaon  22  Júní  1481,  Nr.  343  að  framan. 

13.  Vitnisburðr  um  hálfkirkjureikninga  8.  Sept.  [1480  eða  1479],  Nr. 
275  að  framan. 

14.  Víðvíkrdómr  um  hálfkirkjur  15.  Jan.  1481,  Nr.  318  að  framan. 

15.  Bréf  síra  Sveinbjarnar  Þórðarsonar  ofl.    um    hálfkirkjureikninga 
17.  Jan.  1481,  Nr.  319  að  framan. 

16.  Bréf  um    lausnarbeiðslu    Rafns    iögmanns    8.   Júní    1481,    Nr. 
339. 

17.  Barðsdómr  15.  Jan.  1481,  Nr.  317  að  framan]. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settum  vier  firrskrifader  prest- 
ar  vor  innsigle  fyrer  þetta  transskriftar  Bref.  Skrifad  a 
Holum  j  Hialtadal  fostudaginn  næsta  fyrer  festumdivisionis 
Apostolorum  anno  domini  m°  cd°  lxxx0  primo. 


1481.  VITNISBIJRÐR.  -BAKKAR  í  ÓLAFSFIRÐI.  387 

352,  16.  Júlí  1481.  í  Viðey. 

Yitnibbuhðr    um    upplestr    á    stefnu     Steinmóðar      ábóta 
í  Viðey  til  Guðmundar  prests  Skúlasonar. 

AM.  238.    4to   bl.  3,    skr.    1570    (Besaastaðabók).    Sbr.      Nr.    354 
hér  á  eptir. 

Medkenning  uppa  stefnuna. 

Þat  gioré  ek  Þormodr  Jonsson  conventvbrodir  j  Videy 
godvm  monnvm  kvnnigtt  med  þessv  minv  opnv  breíi  at  ek 
medkienvnst  at  ek  hefi  lesid  þetta  sama  stefnvbref  sem  hier 
er  med  fest  epter  skipvn  ok  bodskap  mins  herra  abota  Stein- 
modar  sem  gvd  hans  sal  hafi  aa  lavgardeiginn1)  næsta  epter 
Petvrs  messv  æ,  allþinge1)  yfir  Gvdmvndi  presti  Skvlasyni  svo 
hatt  ok  skilid  at  han  matti  vel  heyra  ef  hann  villde. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  ec  ok  miner  conventv- 
brædr  vortt  conventv  jnsigle  firir  þetta  bref  skrifadj  Videy 
manvdeygin1)  næsta  firir  translatio  beati  Torlaci  episcopi  anno 
domini  CD°.  cd°.  lxxxi. 


353.  16.  Júlí  1481.  á  Hólum. 

Olafr  biskup  á  Hólum  lykr  síra  Katli  Grímólfssyni  jörðina 
Bakka  í  Ólafsfirði  í  ráðsmannskaup  fyrir  fimm  hundruð. 

AM.  Fasc.XXVI  18,  frumrit  á  skinni  með  innsigli  biskups  klofnu  að 
endilaungu.  —  Apogr.  3288. 

backar  i  olaf(s)firde2). 
Víj  olaf  med  guds  nad  biskup  aa  holum  giorum  godum 
monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefi  ath  víj  hofum 
luckt  ok  feinget  til  fullrar  eignar  vorum  radzmanne  sira 
katle  grimolfssyni  jordena  halfa  backa  j  oiafsfirde  er  ligg- 
ur  j  kuíjabeckiar  kirkiu  sokn  med  aullum  þeim  gaugnum 
ok  giædum  sem  greindre  halfre  jordu  fylger  ok  fylgt  hefer 
ath  fornu  ok  nyiu  ok  víj  vrdum  fremstz  eigande  ath.  lukt- 
istz  fyr  saugd  half  jord  fyrir  fim  hundrath  heilagre  hola 
kirkiu  ok  oss  af  erfingium  þosteins     skarpssonar    er    hann 

*)  Svo.    2)  Utan  á  bréfiuu  með  fornri  kcndi. 

25* 


388  VIÐEYJARKLAUSTR.  1481 

vard  oss  skyldugur.  hofum  víj  luckt  adur  greinda  jord 
fyruefndum  sira  katle  j  sitt  radzmanz  kaup  fyrir  íim 
hundrud.  skulum  víj  suara  lagariptingum  aa  adur  greindre 
halfre  jordu  en  sira  ketill  hallda  til  laga.  Ok  til  sannenda 
hier  um  heingium  vij  vortt  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifath 
aa  holum  j  hialltadal  manudaginn  næsta  fyrir  þorlaksmessu 
anno  domini  C0°  cd°  lxxx0  primo. 


354.  19.  Júlí  1481.  í  Skálholti. 

Dómr  tólf  presta  útnefndr  af  Magnúsi  biskupi  í  Skálholti 
um  kæru  Steinmóðar  ábóta  í  Viðey  til  Guðmundar  prests 
Skúlasonar,  að  hann  vildi  ekki  halda  þá  gjöf,  er  Skúli 
Loptsson  (faðir  hans)  hafði  gefið  klaustrinu  í  Viðey  jörðina 
Heiðarhús  á  Rosmhvalanesi. 

AM.  238.  4to  bl.  2,  skr.  c.  1570.  Borið  saman  við  dómasyrpu  Jóns 
Hákonarsonar  á  Vatnahorni,  sem  ég  a,  skr.  c.  1608.  —  Afskr.  eptir  238 
er  meðaf  AM.  Apogr.  1800  og  í  J.  Sig.  143.  4to  frá  1696.  Sbr.  F. 
Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,87. 

Domr  vm  Heidarhvs. 
Ollvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
Hellgi  Magnvsson.  Jon  Snorrason.  Finnvr  Magnvsson.  Þor- 
valldr  Snorrason.  Þormodr  Tannason1.  Andreas2  Þorbiarn- 
arson.  Einar  Þorsteinsson.  Oddr  Gvdmvndzson.  Gvdmvndr 
Olafsson.  Snorre  Hellgason.  Þorkiel3  Þorvardzson  oc  Arne 
Jonsson  kvediv  gvdz  oc  sina  [kvnnigt  giorandi4  ath  svb 
anno  gracie  CD°.  cd°.  lxxxi  aa  fimtvdeiginn  næsta  íirir 
translatio  sancti  Þorlaci  episcopi  vorvm  vær  j  dom  nefnder 
af  ærligvm  herra  oc  andligvm  fodvr  herra  Magnvs5  med 
gvdz  nad  biskvpi  j  Skallholti  at  dæma  oc  skoda  vm  þa 
akærv  sem  herra  Steinmodr  aboti  j  Videy.  sem  gvd  hans 
sal  hafi 6  kærdi  til  sira  Gvdmvndar  Skvlasonar  at  greindr 
sira  Gvdmvndr  villdi  eigi  hallda  þa  giof  sem  Skvli  Loptz- 
son   hafdi    gefit    klavstrinv  i  Videy   jordina    Heidarhvs  er 

»)  Tumasoon,  JHák.     2)  Audun,    JHák.     8)  Þorkiell,    JHÁk.    4)  [sl. 
bæði;  6)  Magnusi,  JHák.    6)  nadi,  JHák. 


1481  VIÐEYJARKLAUSTUR  389 

liggr  j  Vtskala  kirkivsokn.  Nv  af  því  at  furgreindr  Gvd- 
mvndr  var  þar  logliga  fyrir  kalladr  oc  stefndr  en  þar  kom 
fram  fyrir  oss  opid  bref  med  godra  manna  insiglvm  svo 
latandi  at  hann  kiori  sier  legstad  at1  kirkivnne  j  Videy  ef 
han  dæi  svnnanlandz  en  ef  han  dæi  fyrir  nordan  land  þa 
skyllde  þo  adrgreind  jord  Heidarhvs  obrigdeliga2  eign 
klavstvrsins  j  Videy.  En  fvrnefndr3  Skvle  skilde  sier  þa 
aptr  [j  moti4  firir  jordina  Heidarhvs  salvmessv  hvern  dag 
eitt  ar  vm  kring.  jatadi  þessv  greindr  aboti  Steinmodr  med 
rade  oc  samþyckie  sinna  conventvbrædra  oc  þvi  dæmdvm5 
vier  fyrnefndir  domsmenn  med  fvllv  doms  atkvædi  jordina 
Heidarhvs  æíinliga6  eignn  klavstvrzins  j  Videy  oc  obrigd- 
anliga7  halldazt  eiga  svo  framt  sem  fyr  greinder  menn 
sværi  tveir  eptir  sinvm  ingsiglvm  innan  manadar  fyrir  herra 
Magnvsi  eda  hans  logligvm  vmbodzmanni. 

Samþykte  þennan  vorn8  dom  med  oss  vor  andligr  fad- 
er  herra  Magnvs  med  gvdz  nad. 

Og  til  sanninda  hier  vm  s.etti  herra  Magnvs  sitt  in- 
sigle  med  fyrnefndra  manna  jnsiglvm  fyrir  þetta  domsbref 
skrifat  j  sama  stad  deige  oc  are  sem  fyr  seiger. 


355.  24.  Júlí  1481.  á  Hólum. 

Vitnisbukbaeeréf  tuttugu  og  fjögra  presta  um  mótblástr, 
hugmóð  og  forþrot  Hraín  lögmanns  Brandssonar  við  Ólaf 
biskup  Rögnvaldsson. 

AM.  Fasc:  XXVI,  8,  frumritið  á  skinni;  24  innsigli  hafa  verið  fyrir 
bréfinu;  nú  eru  10  af  þeim  dottin  frá. 

Motfall  hrafas 
Þat    giorvm   ver    sveinbiorn    þordarson    ofticialis    hola 
biskupsdæmis.  kettill  grimolfsson.  þorleifur   magnusson.  sig- 
urdr  þorlaksson.  jon  broddason.  eirekvr  einarsson.   jon   þor- 

')  aa,JHák.  2)  obrigdaliga,  JHák;  3)  íyrgreindur  JHák.  4)  [sl. 
JHák.  B)  dæmum,  JHák.  6)  eilijfa,  JHák.  7)  obrigduiiga,  JHák.  8) 
b.  v.  JHák.    ö)  Utan  á  bréfiuu  með  fornri  hendi. 


390  MÓTFALL  RAFNS.  1481 

vardzsson.  andres  jonsson.  biorn  þorsteinsson.  olafur  klængs- 
son.  stigr  ingimvndarson.  godolfur  magnusson.  erlendr  brodda- 
son.  gvdmvndr  jonsson.  jon  helgason.  þoruardr  semingsson. 
eirekur  stefansson.  þordr  ingimvndarson.  bergfinnvr  jussason. 
olafur  magnusson.  brian  olafsson.  hallkell  gvdmundzson. 
gvdmvndr  kollason  ok  helge  illaugason.  prestar  holabiskups- 
dæmis.  godvm  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnv  brefi 
ath  ver  uitum  firir  fvll  sannendi  ath  hrafn  brandzson  sem 
reiknazst  lðgman  firir  nordan  ok  vestan  a  jslandi  hefer 
giort  vorum  naduligiim  herra  ok  andaligum  faudr  biskup 
olafi  ok  hans  domkirkiu  storan  motblastur  ok  hugmod  med 
suo  storv  forþrote  ath  hann  hefer  eigi  halldet  þa  doma  sem 
dæmder  hafa  verit  yfer  honum  ok  fleirvm  odrum  heilagrar 
kirkiu  uegna  ok  engin  priuilegia  ok  friheit  vill  hann  hallda 
þav  sem  heilagri  kirkiv  erv  skipvt  til  styrktar  og  verndar. 
hier  til  hefer  hann  dreigit  med  sier  almugan  j  landinv1  Er 
oss  sagt  ath  hann  hafi  teckit  bref  af  almuganum  til  ofrægd- 
ar  vit  biskupen  ok  skada  vit  heilaga  kirkiv.  viliandi  suo 
býrýckta  honum  firir  kongenvm  ok  odrum  dandimonnum 
vtanlandz.1  £nn  fyr  nefndr  biskup  olaf  hefer  halldit  dom- 
kirkivna  aa  holvm  vel  vpp  aa  xx  dr.  ok  býgt  sina  kirkiv 
svo  ath  hun  er  ath  ollu  betur  standande  nv  enn  þa  er  hann 
tok  med  leggiandi  til  morg  ornamenta  bædi  silfur.  klædi. 
likneske  ok  morgum  odrum  godum  gripum.  £r  stadrenn 
ok  alltíjd  vel  standande  ok  stadarens  godz  þa  hann  er 
sialfur  nær  ok  hann  maa  med  mak  blifa  ok  at  ollu  sitt 
biskupsdæmi  regerat  sem  einn  edla  herra  hefer  biskup  olaf 
alltid  sýnt  ok  epter  latid  allt  domkirkivnar  silfur  ok  hafur 
vnder  prestanna  geymslv  ok  ýfersýn  þa  hann  hefer  farit  af 
landit.  gnn  avngva  peninga  vnder  sig  dreigit  edr  dom- 
kirkiuna  nema  med  logum.  domum  ok  semiv  med  dandi- 
manna  radi.  Vitvm  vier  ok  avngvar  saker  þær  med  hon- 
um  vid  kongsins  þegna  ok  almvgan  ath  honum  megi  til  o- 
fræ(g)dar  verda.  ef  þeir  vilia  satt  segia.   heldr   vitvm   vier 


*)  Hér    er  sett  merki  í  bréfið  og  ritað  hiœ  á  spássíu,    og    er   einB    og 
ætlazt  bó  til  að  þessi  kafli  skyldi  falla  úr. 


1481       MÓTFALL  RAFRS.  -  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.         391 

ath  almvgen  hefer  skvld  vid  biskupen.  svo  hann  maa  kirki- 
vnar  retti  eigi  fram  koma  íirir  þeirra  ofurdadugheit.  £r 
ok  svo  stor  missemia  komin  millvm  lærdomen  ok  almvgans 
vm  allt  island  ath  ver  þeinkium  ath  kristindomur  mvni 
forgangazst  ef  suo  skal  leingi  standa.  þvi  bidivm  ver  firir 
gvdz  skýlld  heilagrar  kirkiu  vegna  vors  herra  kongsins  nad 
ok  erkibiskupsins  ok  allt  ríkisens  rad  j  noregi  ath  stýrkia 
ok  hialpa  heilagrar  kirkiu  rett  her  j  landit  ok  biskupen 
svoj  ath  kirkian  metti  hallda  sitt  frelsi  epter  þvi  sem 
kirkivnar  lög  votta  ok  kristin  rettur  her  j  landit  vtt  uisar. 

£r  þetta  vor  avdmýk  bæn  til  ýdar  ok  allra  dandimanna 
sem  þetta  bref  heýra. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  ver  vor  incigle  firir 
þetta  brief  skrifat  aa  holum  j  hialltadal  jn  vigilia  sancti 
jacobi  apostoli  anno  domini  CD°  cd°  lxxx0  primo. 


356.  24.  Júní  1481.  í  Etri-Hólum. 

5.  Apríl  1482.  á  Ærlæk. 

Kvittunarbkéf  til  handa   Einari    ábóta  á  Munkaþverá    um 
jarðirnar  Ærlæk  í  Öxarfirði  og  Efrihóla  í  Gnúpasveit. 

AM.  FaBC.   XXXVII,    10,    frumritið  á  skiuni.    Bæði    innsiglin    eru 
dottin  frá.  —  Apogr.  3020 

kvittvíi  um  ærlæk.1 
Þat  giorum  vid  andres  prestur  jonsson  ok  einar  einars- 
son  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi 
at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesu  christi 
þusund  fiogr  hundrud  attatiger  ok  eít  dr  j  efrum  holum  j 
gnupasueit  vorvm  vid  j  hia  at  jon  bonde  olason  ok  þorlavg 
arnadotter  kona  hans  medkenduzt  at  þav  hefdi  vpp  borid 
alla  þa  peninga  suo  þeim  uel  dnægdi  sem  einar  aboti  a 
munckaþvera  hafdi  þeim  lofad  fyrir  jardamismun  á  milli 
ærlækiar  er  ligur  i  avxarfirdi  ok  efri  hola  er  ligr  j  gnupa- 
sueit.  geingu  þesse  greind   hion  jon  ok  þorlavg   til   handa- 

*)    Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


392  HELMINGALAGSBBÉF.  1481 

banz  uid  einar  abota  ok  gafu  haun  avllvngis  kuittan  ok 
akærulavsan  klaustursins  uegna  á  mvnckaþvera  fyrir  sier 
ok  ollum  sinvm  erfingium  ok  eptirkomindum.  for  þesse 
kuittan  fram  þridia  dagin  næsta  fyrir  iacobsmessv  dag 
postola.  Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uid  ockur  jncigli 
fyrir  þetta  bref  er  skrifat  uar  d  ærlæk  j  avxarfird(e)  favstv- 
dagin  j  helgu  uiku  ari  sidar  en  fýr  segir. 


357.  30.  Júlí  1481.  á  Hrafnseyri. 

Jói*  (danr)  Björnsson  og  Kristín  Sumarliðadóttir  leggja  með 
sér  helmingafélag  feingins  fjár  og  ófeingins. 

IBfél.  79.  dto  bls.  329,  skr.  c.   1680  — Landab.  115  4to  L,  61  (séra 
J6n  í  Hítardal).   —  IBfél.  321.  4to  bls.  69. 

Helmingafielags  bref  Jon  Dans  og  Kristinar. 
Þad  giorum  vier  sira  Loptur  philippusson.  Grijmur 
þorsteinsson.  magnus  gudmundsson.  Jon  nikulasson  god- 
um  monnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at  þa  ed1) 
lided  var  frd.  hijngadburd  vors  herra  Jesu  Christi  M.  CCCC. 
lxxxj.2)  a  Hrafnseyre  j  arnarfyrde.  mdnudagenn  næstan 
fyrer  Ad  vincula  petri.  vorum  vier  j  hia.  saum  og  heyrd- 
um  d.  sofelldan  giorning  Jons3)  Biornssonar  og  Christinar 
Sumarlidadottur.  ad  so  fyrer  P,  skildu.  ad  fyrnefnd  Kristin 
lagdi  helmingafielag  vid  adurgreindan  Jon  biörnsson  og 
huort  þeirra  vid  annad.  feingins  fidr  og  ofeingens.  og4)  ollu 
þvi  er  þaug  [dttu  bæde  edur5)  eigande  ad  yrde.  sierdeilis 
þa  peninga  sem  hun  þottist6)  ad  orfum  Biarna(r7)  þorleifs- 
sonar  eiga8).  skillde  hann  þa  alla  eiga  og  fiordungsgiðíí 
fyrer  [sitt  starff9)  eff  sokter  yrdu.  og  til  sannenda  hier  vm 
setium  vier  [fyrnefnder  menn10)  [vor  jnncigle11)  et  cetera.-v 


*)  sl.  115.  2)  1481,  115.  8)  heítins  b.  v.  115.  á)  d  Hð<  B)  [nu 
ætte  og  115.  6)  eiga  b.  v.  115  (hér);  7)  Biörns  115;  8)  sl.  115  (hér). 
9)  [sitt  starf  115;  10)  [sl.  116;  n)  [b.  v.  115. 


1481  GUÐLAUGSVÍK  OG  ÞINGNES.  393 

358.  7.  Auírust  1481.  í  Skálholti. 

Magnús  biskup  í  Skálholti  selr  Gísla  Filippussyni  með  sam- 
þykki  presta  sinna  jörðina  Guðlaugsvík  í  Hrútafirði,  tuttugu 
og  fjögur  hundruð  að  dýrleika,  en  Gísli  geldr  heilagri  Skál- 
holtskirkju  jörðina  Þingnes  í  Borgarfirði  hálfa,  að  dýrleika 
þrjátigi  hundraða. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  17,  frumrit  á  skicmi.  —  AM.  Apogr. 
2496  „accuratisBÍme".  Árni  lýsir  innBÍgluni,  sem  hafa  verið 
5;  tvö  hin  fyrstu  voru  dottin  frá  og  týnd;  tvö  hin  næstu  voru 
dottin  frá  bréfinu,  en  lágu  með  því;  bið  5.  var  lítt  læst:  „Scriptura 
BýnÍBt  að  vera  þessi:  SIG.  JOHANJ.  PBJRI.  JVB.  .  .  það  er  víst,  að 
ekki  Bvarar  naínið  til  markeins  á  innsiglinu".  (AM.). 

Kaupbref  vm  Gvdlaugsvijk  og  halft  Þingnes. 
Vær  broder  magnus  med  gudz  nad,  biskup  j  skalbollti 
giorum  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnv  breíi 
at  uær  haufum  vmskipt  ok  sellt  ærligum  manni  gisla  filip- 
pussýnj  jordina  alla  gudlaugsuik  fiogur  hundrut  ok  tuttugu 
er  liggr  j  hrutafirdj  j  backakirkiusokn  til  fullrar  eignar  ok 
frials  forEædis  med  aullum  þeim  gögnuui  ok  gædum  Rekum 
ok  Renningum  sem  greindri  jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  at 
íornv  ok  nýiu  sem  wier  ok  beilug  skalholltz  kirkia  hauf- 
um  fremzt  eigandj  at  ordit.  hier  j  moti  gaf  ok  selldj  fyrr 
nefndr  gisle  filippusson  oss  ok  heilagri  skalholltz  kirkiu 
jordina  þingnes  alla  halfa  þriatigi  hundrada  er  liggur  j 
borgarfirdj  j  bæiar  kirkiusokn  med  taudum  ok  eingium 
skogum  ok  ueidum  ok  aullum  þeim  gðgnum  ok  gædum  sem 
greindri  jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  at  fornv  ok  nýiu  ok 
hann  uard  fremzt  eigandi  at.  skolu  huorer  mega  frialsliga 
at  sier  taka  adrgreindar  jarder  at  næstum  fardogum.  skal 
greindr  herra  magnus  eda  laugliger  vmbodzmenn  heilagrar 
skalholltz  kirkiu  suara  laga  EÍptingum  aa  fýrr  greindri  jordu 
gudlaugsuik  suo  ok  skylldj  opt  nefndr  gisle  suara  laga 
Riptingum  aa  adrgreindri  jordu  þingnesi  enn  huorer  hallda 
til  laga  sinv  kaupi.  samþyktu  þenna  worn  giorning  med 
oss  aríie  prestr  snæbiarnarson  vorr  Radzman  olafur  prestur 
oddzson  vor  kapellanus.  audun  prestar  þoruardzson  ok  fleire 
goder  menn  adrer  þeir  sem  wær  tilkaulludum  med  oss.  Ok 
til  sannenda  hier  vm  settum  wær  wort  jnnscigle  somuleidis 


394  HVAMMSPALSBRÉF.  1481, 

gisle  íilippusson  sitt  jnnscigle  ok  adrgreinder  prestar  sin 
jnnscigle  med  woro  jnnscigle  fyrir  þetta  jardakaupsbref  ok 
vmskiptis  skrifat  j  skalhollti  j  biskupstuugum  þridiadaginn 
fyrir  festum  laurencíj  archidiacouj.  Anno  domini.  CD°.  cd°. 
lxxx0.  primo. 


359.  22.  igúst  1481.      á  Kvennabrekku. 

Vitnisbuebaebeéf  Helga  Ólafssonar,  að  Loptr  Ormsson  haíi 
feingið  Ljóti  Ormssyni  jörðina  Hvammsdal  í  Saurbæ,  en 
Ormr  skyldi  eiga  lausn  á  henni  eptir  því  skilorði,  er  bréf 
þar  um  greinir. 

AM.  Fasc.  XXVI,  25,  frumrit  á  skinni  með  einu  innsigli. 

Þat  giore  eg  helge  olofsson  godum  monnum  kunnigth 
med  þessu  minu  opnu  brefi  at  eg  medkenunzt  at  eg  uar  j 
hia  j  biarnarhofn  j  helgafellzsueit  ok  heyrdec  aa  ath  loptur 
heitin  ormsson  sem  gud  hans  sal  hafi  feck  liote  ormssyne 
jordina  huamsdal  er  liggur  j  saurbæ  j  stadarholls  kirkiu 
sokii  til  fullrar  eignar  undan  sier  ok  sinum  erfingium  en 
under  hann  ok  hans  erfingia  med  suodan  skilmala  at  fyr- 
greindr  loptur  ormsson  skyldi  eiga  lausn  aa  adrgreindre 
jordu  huainsdaJ  suo  framt  sem  optnefndr  loptur  ormsson 
feÍDgi  adrgreindum  liothe  ormssyne  adra  jord  suo  goda  j 
stadin  aa  skögarstraund  edr  þar  annarsstadar  sem  opt  nefndr 
liotur  vildi  sier  lata  lika  at  taka  en  ef  lausnin  kynne  ecki 
fram  at  koma  eftir  þui  sem  j  þui  sama  brefi  uar  til  skilit 
sem  þar  vm  var  giort  þa  skylldi  optnefnd  iord  huamsdalur 
jtakalaus  vera  eæfinlig  eign  titnefndz  liotz  ormssonar  med 
aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem  greindri  iordu  fylger 
ok  fylgth  hefur  at  fornu  ok  nyu  ok  loptur  ormsson  vard 
fremst  eigandi  ath.  medkendizt  titnefndr  loptur  ormsson  fyr- 
ir  mier  at  hann  hefdi  fulla  ok  alla  peninga  upp  borit  fyrir 
greinda  jord  suo  honum  vel  aa  nægdi.  ok  hier  epter  vil  eg 
sueria  ef  þurfa  þicker.  Ok  til  sanninda  hier  (vm)  setta  eg 
mitt  jncigle  fyrir  þetta  vitnisburdarbref  er  skrifat  var  aa 
kuennabre(c)ku  j  breidafiardardaulum    miduikudagin    næsta 


1481.  GTJÐMUNDAREIGNIR.  395 

fyrir  festum  bartholomei  apostoli  þa  lidit    var    fra    hingat- 
burd  vors  herra  ihesu  christi  þushund  cccc  Ixxx  ok  eitt  ar. 


360.  25.  August  1481.  í  Björgvin. 

Dómb  og  úrskurðr  hins  norska  ríkisráðs,  að  Þorleifr  Björns- 
son  skuli  halda  eignum  þeim  undir  lög  og  dóm,  er  Bjarni 
Þórarinsson  og  hans  fylgiarar  höfðu  gripið,  en  fyrrumhafði 
átt  Guðmundr  Arason 

AM.  Fasc.  XXVI,  27,  tranBskript  á  skinni  gert  í  Flatey  23.  Júlí  1482. 
—  AM.  Fasc.  LXV,  12,  transskript  á  skinni  ártalslaust  (frá  c.  1484— 
85,  og  eptir  því  er  bréfið  prentað  í  Safni  til  sögu  íslands  II,  182—183. 

domur  um  peninga  Þorleifs  j  noreige1). 

Hier  epter  aa  fylger  rikissins  Radz  domur  sem  dæmd- 
ur  var  j  norige  vm  íiar  thekter  þær  sem  biarne  heithinn 
þorarensson  og  adrer  hans  fy[lgiarar  gijordv  ód  fyr  greindu 
godze  þui  sem  gvdmvndvr  arason  hafdo  att.  og  konguren 
eignade  sier  og  sellde  avdrum  epter  ai  birne  þorleifssyne 
firir  gvll  og  silfur  sem  hier  matte  heyra  j  fyr  skrifvdvm 
brefvm  og  avdrvm  þeim.  iiij  hvndrvdvm.  c.  sem  kongurinn 
gaf  birne  þorleifssyne  j  sínn  þionvztv  lavn.  hv[ert  r]ikis- 
[radzins]  bref  vthskyrer  er  kong  kristiarn  gaf  fyrst  vthvm 
opptnefndz  goz2)  hvad  þa  allt  Reiknazt.  viij  hvndrvd.  c.  er 
biorn  heitinn  þorleifsson  atte  eignazt  aa  kongdomsens  vegnna. 
En  upphaf  æ.  domenvm  er  so  lathanda  hier  greiner3) 

Avllvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  se  ellvr  heyra 
senda  Gaute  med  gvdz  ndd  erckibiskup  j  nidaaroosi  och 
paualegs  sætis  legatvs.  Hans  j  Berfuen.  karll  j  hamar.  Ei- 
líjf  j  stafangvr  med  sama  nodd  biskopar.  Jon  smiðr  ríjdare. 
och  hðfudzmann  wpp  dd  konvngs  gardiii  j  berfen.  Alf  knutz- 
son  ríjdari.  Jon  biðrnson.  Otte  mattzon  och  guttorm  tialld 
d  uopn.  EÍkissens  rdd  j  noregi.  qvediu  gudz  och  sina. 
kunnigth  gerandi  med  þessu  woro  opnv  breíi  ath  odrvm  ept- 
er  gudz  burd.  CD.  cd.  lxxx  och.  i.  aará)  laugardagenn  næsta 

x)  Utan  á  XXVI,  27  raeð  gamalli  heDdi.  2)  Svo.  3)  Þetta  forspjall 
er  að  eina  í  LXV,  12.    Því  er  slept  í  Safni.    4)  LXV,  12;  sl.  XXVI,  27, 


396  GUÐMUNDAREIGNIR.  1481. 

epter  bartholomej.  kom  forer  oss  j  rietta  velborinn  mann 
þorleif  biornson  med  sinvm  brefum  och  skilrikinm  athhann 
hafdi  bodid  sig  og  sin  bref  under  lðg  och  landz  rett.  d  al- 
menniligu  ðxardrþingi  áx  islandi.  fori  biskupa.  hirdstiora. 
laghmenn  och  alla  lagrettu  bodi  lærda  och  leika  huad  sem 
huer  villdi  til  hans  tala.  klaga  edvr  akæra. 

Suo  och  j  andre  grein  ath  fornefndvr  þorleifvr  beiddi 
oah  krafdi  rafn  brandzson  lðgmann  nordan  och  vestan  d 
islandi.  ath  nefna  vt  tuo  tylfter  lðgriettumanna  ath  skoda 
och  rannsaka  fornefnde  þorleifs  bref  och  skilriki  och  huat 
þeim  litizt  riettazta  wera  epter  Iðgmali  och  dæmahuathann 
helldvr  skvli  missa  sina  peninga  edvr  epter  lðgum  þeim 
hallda.  the1)  sem  biarni  þorarinsson  och  fleire  adre  klagade 
uppda  æ,  fornefndu  þingi. 

Nu  epter  þvi  at  fornefndvr  rafn  lðgmann  willdi  þar 
aungua  lagaskipan  d  gera.  þa  forbaud  for  nefndi  þorleif 
alla  ranga  agaungur  och  ologligar  atgerdir  a  sig  edr  sina 
peninga.  och  þar  epter  skavt  hann  sig  under  wor  nadug 
herra  konung  kristiern  gud  hans  siel2)  nade  och  rikisens 
rdd  j  norege  med  ollum  sinum  brefum  och  skilrikvm.  þar 
sem  honum  þottizt  at  hann  var  olðgliga  j  þuingdur. 

Nu  epter  þvi  wor  nadugi  herra  konungen  er  daudur 
j  gudi.  þa  kom  opt  nefndr  þorleifr  forer  oss  beiddi  och 
krafdi  skipa  sig  rétt  epter  sinum  brefum  och  profvm  í 
þessv  male. 

Nu  saker  þess  ath  alle  lag  uilia  och  lyda  ath  huar 
sem  þyngder  er.  ber  ath  niota  laga  skotzmale.  och  hvat 
sem  þar  epter  gerest  innan  þess  at  þat  er  full  giortt  och 
full  fylgt  þat  sie  ogillt  och  onyte. 

Þui  dæmum  uíj  allar  þær  agur  sem  honum  er  nu  ept- 
er  hans  skotsmal  skedda  wpp  dd  goz  edr  peninga  onyte  och 
ogillde.  Och  dæmum  wíj  honum  aptur  godz  och  garda  sem 
honum  er  mod  olðgum  fra  geingit  med  aullum  abata  fríj 
och  frels  síjdan  hann  misti  sína  peninga  huar  sem  þeir  ero 
och  riettarfar  þar  med  af  huerium  þeim  sem  hans  peninga 
hafa  rangliga  halldit  edr  gripit  sem  laug  votta.     Eii    huer 

1)  þa  LXV,  12.    2)  sal  LXV,  12, 


1481.  HIRÐSTJÓRNARBHÉP  ÞOkLEIFS.  397 

sem  uill  vpp  a  hans  bref  edr  skilriki  asaka.  sæke  honum 
fore  lðgmenn  och  laugriettissmenn  innan  landz.  fdi  þeir 
ecke  þar  ofr  tekit  sæki  honum  edr  hans  vmbodsmann  sem 
hann  ídr  til  forer  rikens  rád  j  norege  sem  hann  hefir  lof- 
ad  ath  sta  til  rietta  fore. 

Pui  bidium  wíj  alla  biskvpa  och  prelata.  laugmennoch 
logríettesmen  aa  islandi  ath  þeir  honum  hialpi  til  alla  rietta 
mala  sem  þetta  wortt  domsbref  wt  víjsar. 

Och  til  sanninda  hier  vm  heingium  wíj  vor  sekreta  och 
jnnsigli  forer  þetta  bref  sem  skrifath  var  j  stade  oxre  och 
dege  sem  ívr  segir. 


361.  25.  August  1481.  í  Björgyin. 

Gtauti  erkibiskup  í  Niðarósi,  þrír  biskupar  aðrir  og  fimm 
ríkisráðsmenn  í  Noregi  skipa  Þorleif  Björnsson  yfir  Island 
og  Vestmannaeyjar  um  þrjúár,  því  að  Kristján  konungr  sé 
dáinn,  en  hanir  hafi  lofað  að  stjórna  og  ráða  Norcgs  ríki 
með  innbornum  mönnum  og  fela  eingum  útlendingi  land 
eða  lén. 

AM.  Fasc.  Dipl.  Norv.  XVII,  6b  [=  áðr  XXVI,  26  í  hinu  íslenzka 
frumbréfasafni  Árna],  frumrit  á  skinni.  Öll  innsiglin  eru  dottin  frá. 
Prentað  áðr  í  Dip).  Norv.  V,  915;  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  271— 172; 
N.  M.  Petersens  Sproghistorie  II,  294  ff.  og  í  Gr.  Thorkelins  Analecta 
bls.  149  ff. 

Torleiff  biornssons  jnstitucionis  litera1) 
Wii  Gaute  med  gudz  Naadh  grchebiscopp  i  Nidaroos 
ock  paueligx  sættis  Legatus.  Hans  bergen.  Carll  i  Hamar 
gliff  i  Stawanger.  medh  same  naadh  biscoppe.  Ion  smðr. 
Alff  knutsson  RÍddere.  Ion  biðrnsson.  Otte  mattsson  ock 
guttorm  tiæld.  vepnere.  Eikens  raadh  i  Norighe.  Heillsæ 
allom  mannom  som  byggia  ock  boo  aa  Islande.  kerlighe 
med  gudi  ock  saucte  Olaff  konungh  kunnuckt  gorænde  med 
thesso  voore  opne  Breffue  ath  effter  thii  at  voor  nadighe 
herre  konung  Cristiern  ær  nw  dðdh  Gudh  hens  siællnadhe. 
som  oss  haffde  loffuat  ssworedh  och  'bédreffuet  at  han  skulde 

J)  Utan  á  bréíinu  með  fornri  hendi. 


398  HIRÐSTJÓRNARBRÉF  ÞORLEIFS  1481. 

stýræ  och  raadhe  Norigis  Rike  med  indlendskora  ock  ind- 
foddum  mannom  ock  einghæ  wtlendskæ  land  æller  leen  be- 
falle.  Huilket  vii  nw  effter  waar  priuilegio  ock  landzens 
friiheit  ackthe  ffulkomælighe  at  holde.  Thii  haífue  vii  swa 
eindragtelighe  offuereens  vordith  at  velbyrdogh  man  torleiff 
biðrnsson  skall  haffue  Islandh  ock  vesmanna  oyer  med  kon- 
unglighe  rentthe  ock  rettigheit  vppa  kronennæ  vegnæ  i 
Norighe  j  try  samfellæ  aar  ther  effter  at  han  ærheimkom- 
en  i  landet.  Skall  han  ock  vare  Norgis  kronæ  och  henn- 
es  forstandere  holdh  ock  trw  effter  thii  som  Norigis  ock 
islandz  lagh  vtwisse.  Skall  ock  ffor^  torleiff  giffue  Norgis 
fforstandere  ix  hundrade  lette  gyllene  iBergen  forffallelawsst 
aa  huærio  aare.  ther  med  skall  ock  for^  torleiff  vpbære 
alla  konunglighæ  renthor  ock  rettigheit  smaa  ock  storæ  som 
falledh  haffue  æller  ffalla  kunne  ock  ekki  lagligh  satmaall 
aagiorde  ære.  Giffue  vii  ock  honom  fullæ  mackt  lenssmen  i 
huærio  syslo  sættia  ock  aff  sættiæ  som  lagh  ock  rett  skulle 
goræ  effter  thii  som  hanom  tyckes  nytsamligt  vare  fforbiud- 
endes  allom  ock  huæriom  offuer  alt  islandh  nokrom  androm 
swore.  hyld  ææller  samtyckæ  vtten  for^  torleiff  biðrnsson.  Item 
skall  for^  torleiff  till  segh  taghe  skatt  ock  skyld  ock  sakar  ðre 
ock  konunglighe  renthe  thet  som  ther  falledh  haffuer  sidæn 
Didrich  piningh  foor  vdhaff  islandh.  ock  gðre  kronene  ther 
rett  regningskap  fore.  ock  haffue  ther  fore  fult  for  siit 
starff.  Skullæ  their  allæ  quitter  vare  vppa  voore  vegna  ock 
kronennæ  vegnæ  som  han  quitte  gðr.  kan  ock  for^?  giæld 
æller  gotz  gripæs  æller  tapæs  vtthen  torleiffs  forsymiJse 
thet  som  kronennæ  till  horer  tha  skall  han  ther  fore  quitter 
vare  tha  han  kan  bewiisæ  huat  thet  var  som  han  miste  aa 
kronennæ  vegnæ.  Thii  bidie  vii  edher  allæ  forscriffne  godhe 
men  aa  Islandhe  ock  aa  Rikens  wegnæ  biudhe  medh  thesso 
voore  opno  breffue  at  i  see  fornempdum  torleif  biðrnsson 
hðrughe  ock  lydoghe  swa  som  edher  bðr  rettom  hyrdstiora 
at  vare  ock  ey  mothe  seigende  æller  hindrende  hanom  i 
thesse  embethe  ock  befellingh  i  nokræ  maathe  latende 
hanom  vell  ock  greidelighe  aatkomatzst  allæ  konunglighe 
renttor  ock  rettigheit.  vnder  thaa  reffst  som  vidher  liggær 
effter  lagom. 


1481.  VEBZLUN.  3Ö9 

Scriffuet  i  Bergene  lðgurdagen  nest  effter  sancti  bar- 
tolomei  dagh  anno  domini  millesimo  quadringentesimo  octua- 
gesimo  primo. 

Nostris  sub  secretis  et  Sigillis  presentibus  appensis. 


362.  10.  September  1481.  í  Björgvin. 

Öldemenn  þýzku  kaupmanna  samkundunnar  í  Björgvin  rita 
borgarráðinu  í  Lybiku  og  formönnum  annara  borga  á  Norðr- 
þýzkalandi,  Hamborgar,  Liinenborgar,  Rostokks,  Wismers  og 
Strælu,  um  það,  að  æskilegt  væri  að  fá  aptrkallaðan  þann 
rétt,  sem  sumum  Hansamönnum  hafði  verið  veittr,  að  forn- 
spurðu  norska  ríkisráðinu,  til  þess  að  reka  verzlun  á  Islandi 
og  Hjaltlandi. 

Prentað  hér  eptir  afskript  (9-/10.  1897)  frá  Dr.  P.  Haese  borgar- 
Bkjalaverði  í  Lybiku  eptir  frumriti  bréfeins  á  pappír  í  bæjarskjalasafni 
þeirrar  borgar  (Bergensia  5).  Leifar  af  áþrýétu  innsigli  í  rauðu  vaxi.  — 
Prentað  áðr  eptir  sama  frumriti  i  Dipl.  Norv.  VI,  627—628. 

Vnnse  willighe  denste  myt  beredicheit  alles  guden  touo- 
ren.  Ersamen  vorsinnighen  leuen  heren  vmme  trent  vnse 
leuen  vrouwen  erer  Hemmeluarth  vmme  etlike  saken  vnde 
werue  to  vorhandelende  vnde  tracterende,  weren  wy  vor 
des  rykes  raed  van  Norwegen,  alzus  vnder  velen  reden 
vnde  worden  des  rykes  raed  vorgaff  vnde  vortellede  van 
den  Islandeschen  vnde  Hetlandeschen  reysen  welker  duchte 
en  wesen  teghen  vnde  to  voruanghe  desser  nedderlaghe,  des 
landes  pryuilegie  vnde  ock  der  ghemene  stede  priuileije, 
segende  vurder  wo  wol  dar  etlike  lithmate  van  der  hense 
hebben  sunderghe  pryuilegie  to  voruanghe  der  ganszen  hense 
van  vnseme  gnedigen  heren  deme  konynghe  vorworuen,  dat 
were  jodoch  ghescheen  sunder  vulborth  vnde  beleuynge  des 
rykes  redere  Norweghen,  welker  billiken  solde  des  rykes 
raed  hebben  beleuet  vnde  ghevultordet.  Darumme  vragede 
des  rykes  raed  ofte  dar  wes  vmme  scheghe  vnde  ghedaen 
wurde  zodane  to  vorstorende  oft  zyck  de  kopmann  dar  ock 
wolde  ankeren  vnde  strecken;  dar  tho  wy  antwerdeden  de 
kopmann  sal  vordedingen  der  ghemene  stede  pryuilegie  vnde 


400  VERZLUN.  148L 

anders  nicht,  were  id  sake  etlike  lithmate  vander  hensze 
sunderge  priuilegie  hadden  vorworuen,  dar  see  syck  dechten 
mede  to  beschermen,  dat  mochten  see  doen  vppe  eren  euen- 
ture ;  weren  vurder  van  vns  begheréndé  wy  een  myt  en  dat 
wolden  vorschryuen  an  de  soesz  Wendeschen  stede  etc. 
Andechtighen  leuen  heren  so  is  vnse  demodige  bede  vnde 
beghere  juwe  ersame  wisheide  ensodanes  willen  helpen  af- 
stellen  vnde  vorstoren,  vmme  vestenisse  vnde  bestentnisse 
desser  nedderlaghe,  wente  wy  bevruchten  vns  des,  were  id 
sake  sodane  nicht  wurde  aff  gcstellet,  dat  grotere  schade 
vnkost  vnde  moyge  in  tokamenden  tyden  villichte  mochte 
dar  van  werden.  Ofte  ock  jenich  man  hijrnamaels  der  sege- 
lacien  haluen  to  schaden  queme,  de  kopmann  mach  ene 
nicht  vordedingke  vnde  to  hulpe  kamen  etc.  Hijr  jw  gutli- 
ken  ane  to  hebbende  vnse  bede  to  vorvullende  is  vnse  de- 
modige  bede  vnde  begheren  juwe  gutlike  antwerde  vorde- 
nent  alle  tyd  na  geboyrte  myt  der  hulpe  Gades,  de  juw  wol- 
mogende  vnde  gesund  beware  to  langen  saligen  tyden.  Screuen 
to  Bergen  in  Norwegen  vnder  vnseme  ingesgel  des  mandages 
post  natiuitatis  Marie  anno  etc.  lxxxj. 

Olderlude  des  ghemenen  duetzschen 
kopmans  van  der  hensze  nu  tor  tyd  to 
Bergen  in  Norweghen  residerende. 

Utanáskript:  Denn  ersamen  vorsyningen  heren  borger- 
mesteren  vnde  radmannen  der  stad  Lubeke  vnde  radessende- 
baden  der  Wendeschen  stede  Hamborch,  Liinenborch,  Eo- 
stock,  Wismer  vnde  Stralessund  vnsen  besunderen  guden 
frunden  vnde  gunstigen  leuen  heren  vruntliken  ghescreuen. 


363.  18.  September  1481.  í  Björ^vin. 

K-íKisEÁsiÐ  í  Noregi  skýrir  ráðinu  í  Lybiku  frá  því,  að 
hagsmunir  beggja,  Noregs  og  Lybiku,  heimti  það,  að  réttr 
sá,  er  Kristján  konungr  hinn  fyrsti  gaf  Hamborgurum  til 
verzlunar  á  íslandi,  sé  aftekinn,  en  í  Bjórgvin  skuli  fram- 
vegis  vera  aðalstóð  íslenzku  verzlunarinnar ;   rita  með  öðr- 


•1481  VERZLÍJN.  401 

um  undir   þetta  skjal   Ólafr  Kögnvaldsson   biskup  á  Hólum 
og  Þorleifr  hirðstjóri  Björnsson. 

Dipl.  Norv.  III,  Nr.  931  eptir  frumritinu  á  pappír  í  skjalasafninu 
í  Lybiku. 

Magnificis.   prouidis  ac  circumspectis  viris  dominis  pro- 
consulibus  et  consulibus  egregie  ciuitatis  Lubecensis.   amicis 
nostris.  Coram  ambaciatoribus  ciuitatis  legenda *)  —  [Recepta 
viij  Novembris  anno  et  cetera  Lxxxj.2) 

Premissa  in  domino  salutacione  cum  sincerissima  nostre 
caritatis  et  amicicie  íirmitate. 

Carissimi  in  domino  et  ex  antiquo  tempore  íidelissimi. 
vt  ipsi  experti  estis  contingit.  quod  ea  que  ex  certis  causis 
a  principibus  terrarum  aliquibus  singulariter  et  graciose 
conceduntur.  in  primis  videntur  absque  cuiusquam  preiu- 
dicio  indiscusse  concessa  indulgeri  sed  successu  temporum 
cum  sic  concessa  large  in  vsum  creverint  in  non  modicam 
iacturam  et  graue  preiudicium  plurimorum  deducuntur.  Hinc 
est  dilectissimi  quod  quondam  serenissimus  dominus  noster 
rex  Cristiernus  cuius  anima  in  pace  requiescat  speciali  gracia 
indulsit  ciuitati  Hamburgensi  nauigacionem  facere  in  Jslan- 
diam  et  forte  aliis  ciuitatibus  de  liga  vestra.  nobis  penitus  igno- 
rantibus  et  irrequisitis.  in  magnum  preiudicium  regni  Norue- 
gie.  ymmo  eciam  in  desolacionem  longissimi  commercii  seu 
vetustissime  stapule  Bergensis  inter  nos  et  mercatores  vest- 
rarum  ciuitatum.  quamuis  hoc  idem  serenissimus  dominus 
noster  rex  non  preuidit.  Vnde  in  primis  tali  desolacioni  seu 
annulationi  mature  obuiare  volentes.  instanter  rogamus  mone- 
mus  et  exhortamur  dilectissimas  nobis  caritates  vestras 
quatenus  prohibere  velitis  et  omnino  interdicere  omnibus 
de  liga  vestra  ciuitatibus  siue  pretactis  siue  aliis  quibus- 
cunque.  ne  de  cetero  talem  nauigacionem  ad  Jslandiam  exer- 
ceant  nobis  et  vobis  grauiter  preiudicialem.  sed  ab  ea  desi- 
stentes  pocius  huc  ad  Bergas  diuertant  bona  sua  cum  aliis 
libere  deferendo.  Nos  eciam  fauente  deo  ordinare  curabimus 
quod  de  Jslandia  pisces  et  alia  bona  iuxta  antiquam  consuetu- 
dinem  huc  ad  Bergas  in  commutacionem  adducentur  adiie(i)en- 

*)  Utdnáskript  bréfsins;  2)  [móttökuáskript  Lybikuráðsins. 
Dipl.  Isl.  VII.  B.  26 


402  VERZLTJN.  -  HÁLFKIRKJUR.  1481. 

tes  quod  si  alique  naues  post  hanc  nostram  et  vestram  prohi- 
bicionem  ad  ipsam  Jslandiam  exhinc  transmisse  fuerint  capte 
vel  quomodolibet  impedite.  nullo  iure  restitucionis  sub  ali- 
qua  spe  gaudeant  in  futurum.  Omnipotenti  deo  vestras  no- 
bis  in  Christo  karissimas  amicicias  precibus  sanctissimi  pat- 
roni  nostri  beati  Olaui  martiris  conseruandas  feliciter  recom- 
mendamus. 

Ex  ciuitate  Bergensi  regni  Noruegie  pridie  ydus  Sep- 
tembris  anno  domini  mcdlxxx  primo.  nostris  sub  secretis  et 
sigillis. 

Gauto  miseracione  diuina  archiepiscopus  Nidrosiensis 
necnon  apostolice  sedis  legatus. 

Johannes  Bergensis. 

Olaus  Holensis..  eadem  gracia  episcopi. 

Johannes  Smor  miles  et  capitaneus  curie  regalis  Ber- 
gensis. 

Johannes  Beronis. 

Otto  Mathie  et 

Torleuus  Biornsson.  armigeri.  regni  Noruegie  consiliarii. 
nostra  aliorumque  ex  parte  amicissimi  vestri. 


364.  22.  September  1481.  í  Björgyin. 

Bréf  Gauta  erkibiskups  í  Niðarósi  til  manna  í  Hólabiskups- 
dæmi,  að  allir  þeir,  er  vörzlur  hafi  á  hálfkirkjum  sé  skyldir 
að  gera  biskupi  reikningsskap  af  þeim,  en  Ólafr  biskup  á 
Hólum  hafði  kært  málið  fyrir  erkibiskupi. 

AM.  Fasc.  XXXVI,  28,  frumritið  á  skinni.  Innsigli  erkibiskups 
er  fyrir  bréfinu,  en  mikið  brákað.  Prentað  í  F.  Joh.  Hiat.  Eccl  Isl.  II, 
349—350. 

Samþykt  vppa  halfkirkna  dom  til  almugans 
og  steffna  þeim  sem  moti  hafa.1) 

Wii  Gauto  med  gudz  naad  Erchibiscopp  i  Nidaroos 
ock  paueligx  sættes   Legatus.     Sendæ   allum   theim   godom 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  Guðbrands  biskups. 


1481.  HÁLFKÍRKJUR.  403 

monnom  som  hallffkirkior  j  wærio  haífue  j  hole  biscops 
dome  aa  Islandi  Q.  g.  ock  wor  andelige  bledzan. 

Gðrer  wii  kunnuckt  at  waar  wyrdalighe  broder  biscop 
Olaff  haffuer  klagat  for  oss  baadhe  nw  ock  formere  atj 
wilia  hanom  ingen  rekningscap  gore  aff  tiondh  ock  adrom 
eignom  som  hallffkirkiom  till  hðrer.  swo  at  kirkior  mage 
fforderffues  ock  niderfallæ  for  edher  forsomelse  skyldh. 
Ock  inghestædz  synes  huart  kirkione  renthe  bliffuer.  en  thoo 
ath  thet  kunnuckt  ær  atj  henæ  aarlighe  vpbærer.  huilket  opp- 
enbarlighe  moth  ær  baadhe  waare  ock  ydrom  cristnom  rette. 
ock  ey  loffuæ  thet  nokarstædz  cristen  lagh  ath  leikmen 
skullæ  offuer  kirkiom  raadhe  vtthan  rekningscap  ock  ey 
kunne  j  aff  nokræ  sidwenio  orseckt  haffuæ.  ffor  thy  then 
sidwenio  maa  ey  holdes  som  moth  kirkione  rett  ær  ock 
helghe  fædre  skippan.  huar  forer  raadhe  wii  edher  ock 
hogelighe  biwdhe  vnder  lydno  atj  gðrer  hædan  j  fraa  retten 
rekningscap  aff  kirkio  tiwndh  ock  allom  adrom  kirkione 
renthom  som  i  aarlighe  vpbærer  aff  kirkiom.  eit  sinnæ  j 
tveem  aarom  tha  han  far  j  sine  vistering.  En  vm  kostnad 
ock  natteleighæ  aff  hallffkirkiom  fara  effther  thy  som  bis- 
cops  naudsyn  tillsegher  i  sinæ  ferdh.  ock  kirkionæ  mackt 
ær  at  halda.  ock  falla  i  theira  rekningscap  huat  theim  kan 
standa  thennæ  biscops  gestingh.  Eræ  ther  och  nokræ  med 
edher  som  nokræ  skelligæ  sakær  haffue  her  amoth  ock 
wiiia  thet  ey  wnder  ganga.  tha  stempne  vii  han  æller  theim 
hiit  for  oss  med  thesse  samæ  waare  breffue  innen  try  aar 
her  nest  effter  komande  siællffuæ  ædher  theira  vmbodzmen 
at  sware  for*?  biscop  Olaff  æller  hans  vmbodsman  i  tessæ 
sak.  Ock  huar  her  amoth  triðskæs  ock  bliffuer  ey  i  lydno 
skall  han  ther  forer  lida  kirkione  næffst1)  med  theim  fram- 
ferdom  sem  kirkione  lagh  wtwise.  Ock  huat  for^  edher 
biscop  ther  wtinnan  lagglege  gorer  wilia  wii  hanom  ful- 
komalige  tillstaa.  ock  hans  laggleghe  domæ  fulborde  ock 
stadfeste. 

Datum  in  Curia  nostra  Bergensi  sabbato  quatuor  tem- 
porum  ante  festum  beati  Michaelis  archangeli.  anno  domini 

1)  Þannig. 

26* 


404  HÁLFKIRKJUR  OG  HVASSAFELLSMÁL.  1481. 

M  cd  lxxx  primo   sub  secreto   nostro   presentibus   appenso. 
in  Mem  et  testimonium  omnium  premissorum. 


365.  22.  September  1481.  í  Björgvin. 

Beéf  Gauta  erkibiskups  í  Niðarósi  um  þrjózku  og  óhlýðni 
Hrafns  lógmanns  Brandssonar  við  Ólaf  biskup  á  Hólum  og 
heilaga  kirkju,  bæði  um  reikning  og  gisting  á  hálfkirkjum 
og  um  afskipti  lögmanns  af  máli  Bjarna  Ólasonar  og 
Randíðar  dóttur  hans. 

Landsbókasafn  115.  4to  bls.  182 — 184  með  hendi  séra  Jóns  Hall- 
dórssonar  í  Hítardal  c.  1730.  Á  spássíunni  ritar  séra  Jón:  „Þetta 
Bref  er  á  Hólum  med  hans  hángandi  Innsigle.  Urskurdur  upp  a  Bards- 
dom  þann  sijdara.  Rafn  Brandzson  Lögmadr  hinn  fyrre".  —  Bisk.  ísl. 
2.  Fol.  bls.  301—302,  kopíubók  Hólastóls  hin  yngri  og  lakari  frá  c. 
1693.  —  Biskupsskjalasafn  meðal  pappírsbréfa  Fasc.  XII,  3,  afskrift  frá 
c.  1770,  og  segist  gerð  eptir  „afgamalli  cartacea".  Þessari  afskript  sýnist 
Finnr  biskup  helzt  hafa  fylgt,  þar  sem  hann  iætr  prenta  þetta  bréf  í 
Kirkjusögu  sinni  IV,  236—238. 

Annad  Bref  Gauta  grke-Byskups  [til  Eafns  Brands 

sonar  Logmanns.  Biarna  Olasonar1)  og  Randijdar 

dottur  hans.    Anno  1481. 2) 

Wii  Gauto  med  guds  n&d  Erkebiscop  i  Nideross  og 
pavalegs  sætis  legatus  giore  vitterligt  ollum  theim  lejkom 
og  lærdom  monnom  sem  boo  i  Hole  Biscopsdome  a  Jslande. 
at  vaar  verdigligæ3)  Brodher  Biscop  Olaf  kærde  for  oss  og 
med  insigludom  Brefom  bevijste  hvorledis  Eafn  Brandsson 
Logmaii  kalladur  i  sama  Biscopsdome  d  Jslande  hafíve(r) 
niikit4)  nidrat  [kyrkunar  heilagrar5)  rett  og  [kristna  logh6)] 

forst  for  thi  at  han  sielver  ey  vill  nockurn  reikning- 
skaph  giore  adurnefndom  sinom  rette  Biscop  Olaf  af  siíie  half- 

J)  leiðrétt;  Olafssonar  115;  2)  [Vm  Raffu  logmann  og  vrskurdur 
vppa  Bardsdom  þann  firra  datum  Bergen  1481  i  Imbruviku  fyrir  Michael- 
ÍBmessu  med  hans  Incigli,  Bps  2.  8)  uerduglega  2.  Fol.  4)  nocket, 
Hist.  Eccl.     B)  [heiiagræ  kirkæ,   H.  E.      6)  [Christne  lagh,  H.  E. 


1481.  HÁLFKIRKJUR  OG  HVASSAFELLSMÁL.  405 

kyrke  cL1)  Skridu  og  ingen  gijsting2)  æller  kostnæd  hollde 
effter  thi  som  hannem3)  burde  i  rette  visitatio. 

aiiat  at  fornefnte  Rafn  Bonde 4)  haffver  ei  eineste  thette 
ranglige  gört  d  sine  egen  vegne  uthen5)  iamvell  forbudet 
allom  kongens  thegnom  at  nockarn  reikningscap  Biscope- 
num  af  same6)  halfkirkiom  at  giora. 7) 

Tredie  ath  haii  forbaudh  ollom  kongens  thegnom  at 
boo  a  nockræ8)  Biscops  Jordom  og  kyrk(n)aiia. 9)  eller 
hanom  nockra  tionustu10)  at  veita  eder  hans  landbolom. 

íiorde  at  han  haffvæ(r)  taket  eina  utlaga  qvindæ.  som 
heiter  Eandide  Biarnadotter.  under  sitt  valld  og  forsvar. 
then  som  legit  haffver  med  sin  egen  fadher  som  hon  sielver 
openbarlige  bekiendis.  oppa  hvilke  qvindæ  offver  kommen 
var  the  helge  kirkio  rett  til  forne.  og  haffve(r)  han  holdet 
heiie.  og  samnett11)  med12)  heiie.  husendis.  heimendis  og 
stirkendis  hene13)  i  thesso  obothamale  i  mote  guds  og  the 
helge  kirkio  rett  forbod. 

femthe  ath  for^  Eaffn  Brandsson  haffver  forbodet  for- 
nefndom  Biscop  Olaf  cL  Hole  og  hans  prestom  ad  nockad 
dome  offve(r)  heilagre  kyrkio  mal.  og  sett  sig  in  i  kyrk- 
iuiiar14)  valld.  og  i  mange  saker  the15)  han  hafde  intet 
medt  at  gðre.  for  hvilke  saker  og  mange  andre  [fornefnde 
Biskop  Olaff16)  hafde  sett  forbud  mot  for^?  Eafn  Brandsson 
at  gaa  i  kirkio.  eller  nockre  guds  tionuste17)  at  höre18)  i 
heilagre  kirkio  med  lesning  eller  sang.  og  fremdelis 19)  sett 
hanem  thriar  laglegar20)  aminingar.  at  han  skule  kome  til 
offverbothæ  og  bethring  med  líjdnæ21)  vet  heilaga  kyrkio. 
hvilket   offtnefnder   Eafn   Brandson   ei  giört   haffver.   uten 


*)  i,  H.  E.  2)  gesting,  H.  E.  3)  hanom,  H.  E.  4)  Brandsson, 
H.  E.  5)  han,  stendr  í  115,  en  er  ofaukið;  sl.  hin.  6)  sinom,  H.  E., 
somo  2.  Fol.  7)  H.  E.;  giorer  2.  Fol.,  115.  8)  nockra  2.  Fol.;  nockrom, 
H.  E.  9)  kyrkiooæ,  H.  E.;  kirkiana,  2.  Fol.  10)  tionistæ  2.  Fol.; 
thienistæ,  H.  E.  »)  samnögt,  H.  E.  samnætt  2.  Fol.  ,2)  ock,  H.  E. 
13)  sl.  H.  E.  14)  kyrkionæ,  H.  E.  kirkiunne  2.  Fol.  15)  ther,  H.  E., 
2.  Fol.  lö)  [sagde  (sagdho  H.  E.)  biscop  Olaf  forde  2.  Fol.,  H.  E. 
17)  teniste  2.  Fol.;  teeneste,  E.  H.;  18)  H.  E.;  göre  2.  Fol.,  115; 
19)  framvegess,  H.  E.  20)  2.  Fol.;  logiigar,  H.  E.;  sl.  115;  21)  lydnu 
2.  Fol. 


406  HÁLFKIRKJUR  OG  HVASSAFELLSMÁL.  1481. 

heller  i  same  thrioske1)  blifvendis.    og  faret  ut  af  landenu 
raed  Tyskom  skipom. 

Nu  af  thi  ath  ingen  skal  hielpe  thrioskæ  eller  ulíjdnæ2) 
mot  heilagre  kyrkio.  tha  samtycke  vii  og  fullvorde3)  alle 
the  rettergange4)  og  laglige  kyrkiune  forbodh  som  adur- 
nefnde5)  Biskop  Olaf  gort  hafver  og  domt  mot  fornefnde 
Eafn  Brandsson  i  ollom  sinom  greinom.  som  hans  Bref  ther 
om  utvíjse.  og  tha  doma6)  som  offtnefnde  Eafn  Brandsson 
dðmpte.  ædher  let  dome  om  for^?  Randide  Biarnædotter.  og 
[d  var7)  kyrkione  malefne.  seghe8)  vii  ugijllda  og  onytta 
vera9)  og  biodhom  vii10)  forn^  Rafn  Brandsson  og  alle 
theim  som  i  forskrefne  dom  met  hanom  sætia11)  ædher  frera- 
delis  vilia  sigh  mot  sæthæ  te  heilage  kyrkio  nett  i  thesso 
male  ædher  odrom.  som  kyrkione  tilhðre.  og  ei  mðghe  domes 
under  leikmana  valldæ.  ath  the  bliffve  i  rette  lrjdne  vid 
the  helga  kyrkio  og  hanom12)  [uplægendis13)  hanom14)  rett 
effter  thet15)  som  theirræ16)  sak  kand  íindis.  under  bans 
píjno  og  stðrste  saale  h  ske.  som  the17)  theim  aliggendis18) 
vorder.  som  thar  i  mot  gor.  og  hvad  han  laglega  gðr  theim 
refsendæ  som  brotliger  finnast.  stadfeste  vii  ogfullvorde19)  i 
alle  mathe.  og  vilia  thi20)  íjtter  mer  fullfylgia.  hvor  thi21) 
kan  vidertarffve 22).  og  maa  han  thi  fríjtt 23)  for  oss  stempne. 
om  the  vilia  eij  aíiars  i  líjdnæ  bliffa.  £n  for^?  Biarne  Olaf- 
son 24)  faræ  af  lande  ee  som  fðrst  thil  vore  og  andre  helgæ 
stedæ.  effter  thi  som  forn^  Biskop  Olaf  hannem  forlagt 
haffver  og  fremdelis  gore  skal  at  botha  thesse  og  adræ  sine 
af  brot  eii  ef  han  her25)  &  mot  trioskes.  skall  [forst  ban 
fullt 26)  líjsest  af  forn^?  Biskop  Olaf.  eller  theim  som  han  thet 


x)  thriosku  2.  Fol.  2)  olydna  2.  Fol.  3)  2.  Fol.;  115  fullborde, 
H.  E.  4)  retganga  H.  E.  ;  rettgange  2.  Fol.  5)  adurneffndom  2.  Fol., 
H.  E.  6)  dome  2.  Fo!.,  domæ,  H.  E.  7)  [a  uor  2.  Fol.  annet,  H.  E. 
8)  söghe  2.  Fol.;  sighe  H  E.  9)  værk,  H.  E.  10)  nu,  H.  E.  ")  sathæ, 
H.  E.  12)  han  2.  Fol.  13)  [lægendes  H.  E.  14)  H.  E.  2.  Foi.;  han  115; 
,5)  thy,  H.  E.;  tho  2.  Fol.  16)  theiris  2.  Fol.  17)  tha  2.  Fol.  18)  aleg- 
giende,  H.  E.  10)  fullborde,  H.  E.  20)  thæth,  H.  E.  21)  that,  H.  E.; 
vij  2.  Fo!.  22)  vidturffva,  H.  E.  23)  hiit,  H.  E.  24)  Oleffsson  H.  E.; 
Oloffáson  2.  Fol.  (r.:  Olason).  25)  havær  (!)  H.  E.  26)  [hand  i  fullt 
band,  H.  E. 


1481.  STAÐAEHÓLSDÓMR.  407 

befaler.  en  [ef  han1)  thette  forsmaar.  stande  tha  sin  egen 
æventíjr  met  værellds  valldet  elfter  sielfs  sins  verkæ.  en 
fornefnde  Eandide  takæ  vith  skriíft  heime  i  landet  effter 
Byskops  rade.  og  the  som  ranglegæ  hafve  soret 2)  med  hene 
eller  honom.  fare  effter  Christen  setten  og  kyrkioner  lagh. 
Og  til  mere  visse  og  stadfestelse  her  om  all  forskref- 
ven  stycke8)  lathe4)  vii  henge  vort  Secretum  for  thette 
bref  dateret  Bergen  sabbato  qvatnor  tempornm  ante  fest- 
um  Michaelis  [Archangeli5 )  Anno  [Domini  M.  cd.  lxxx 
primo.6) 


366.  27.  September  1481.  í  Björgvin. 

Beéf  Gauta  erkibiskups  í  Niðarósi,  þar  sem  hann  skipar 
Ólaíi  biskupi  á  Hólum  að  dæma  með  tvennum  tylftum  milli 
þeirra  Magnúsar  biskups  í  Skálholti  og  Þorleifs  hirðstjóra 
Björnssonar  nm  það,  hvort  gild  skuli  eða  eigi  gjöf  sú,  er 
Loptr  heitinn  Ormsson  gaf  jörðina  Staðarhól  í  Saurbæ  undir 
kirkjuna,  en  fái  þeir  eigi  yíirtekið  með  endilegum  dómi,  þá 
stefni  Ólafr  biskup  málinu  fyrir  erkibiskup. 

AM.  Apogr.  1471,  ineð  hendi  Áma  Magnússonar,  eptir  transskripti 
frá  28.  Júní  1519,  sem  datt  í  sundr  af  fúa,  þegar  Árni  var  að  afskrífa 
það.  Það,  aem  fúið  var  úr  bréfinu,  og  Árni  strykar  undir,  er  sett  hér 
í  hornklofa. 

Um  Stadarhol. 

Ollnm  monnom  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra.  sendi 
vij  gauto  med  [gud]z  nad  erchibiskup  j  nidarosi.  og  paua- 
ligs  sætis  legatus.  kuediu  gudz  og  uora  andaliga  bletzan. 
kunnigt  giorandp]  at  uelburdugur  mann  þorleif  biornson. 
hirdstiore  yfer  allt  jsland.  hefer  klagad  fyrir  oss.  um  jord 
þa  er  stadarholl  heiter.  liggiandi  j  skalholltzbiskupsdæme. 
aa  jslande.  huer  jord  honum  þ[i]ker  ologliga  uera  gefna  under 
kirkiuna  af  lopti  ormssyni  gud  hans  sal  nade.  utan  erfingia 
samþyckt.    suo  og  fyrir   storar   skullder  sem  epter  hann  er 


l)  [om  H.  E.     2)  giort,  H.  E.     8)  H.  B.;   skicken    115;   skicke  2. 
Fol.    4)  sl.  H.  E.    6)  [b.  v.  H.  E.    6)  [1481,  115. 


408  STAÐARHÓLSDÖMR.  1481. 

at  bitala.  þui  hofum  [uij]  þetta  m[a]l  bifalat  og  med  þessu 
uoro  opnu  brefe  bifalt  uorum  uirdiligum  brodur  biskup  olaf 
aa  holum  at  hann  taki  til  sin  tuennar  tylfter  edur  íieire 
uitruztu  manna.  huortuegia  klerka  og  leikmenn.  stefne  fyrir 
sig  og  þann  uirdiligaíi  fodur  i  gudi  biskup  magnus  af  skal- 
hollt[i]  af  einne  halfu.  enn  af  annare  halfu  fyrnefndan  þorleif 
biornsson.  j  umbodi  adur  nefndz  loptz  ormssonar  erfingia1) 
cdur  anan  somu  erfingia  logligan  umbodzmann.  og  þeir  ran- 
saki  þetta  mal  granliga  um  fyr  nefnda  giof.  skal  loglig 
uera.  og  standandi  blifa.  edur  riufazt.  og  dæme  þar  yfer. 
suo  sem  hann  og  þeir  uilia  fyrir  gudi  aiisuara.  og  fyrir 
oss  og  goder  menn  bikender  uerda.  Bidium  uij  og  adur- 
nefnda  badum  halfum.  at  þeir  fyrir  kome.  upp  a  stad  og 
tijd  sem  þeim  verdur  fyrir  sagt.  j  fyr  nefndre  stefne.  sem 
þeim  þiker  sialfum  magt  upp  aa  liggia.  og  þeir  uilifa]  at  þeirra 
riettur  eigi  skuli  forsomfazt].  uer[e]  þat  og  suo.  at  þetta 
mal  kunne  þeir  aungua  leidis  giora  til  enda  þa  uilium  uij 
þat  framdeilis  giarnan  yfertaka  og  þetta  mal  med  [en]di- 
ligum  dom  afseigia.  og  adurnefndur  biskup  olaf  þeim  hyt 
fyrir  oss  stefna  edur  logliga  umbodzmenn  þeirra  med  biuis- 
ingu  og  skilrikium  uppaa  badar  sidur.  sem  þeir  helldur  hafa 
uilia  en  missa. 

datum  in  curia  bergensi  feria  tercia  proxima  ante  fest- 
um  beati  [mi]chaelis  archangeli.  anno  domini  CD.  cd.  Ixxx2) 
primo  nostro  sub  secreto  presentibus  appenso. 


27.  September  1481.  í  í  Glaunihæ. 

11.  Maí  1490.       i  í  (Mdingaholti. 

Yitnisbukbaebbéf,  að  Árni  Þorleifsson  handleggr  Þorgerði 
Hallsdóttur,  konu  Símonar  Pálssonar,  jörðina  Merkigil  í 
Eystrumdölum  til  fullrar  eignar  eptir  gjöf  Þorleifs  Árna- 
sonar  föður  síns. 


*)  Þetta  orð  vantaði  í  transskr.,  en  Árni  bætir  því  við,  og  þarf 
þee^.  2)  xxx,  stóð  af  vangá  í  transskr.,  en  við  það  ritar  Árni  „corrige 
omnino:  Ixxx",  sem  og  er  sjálfsagðr  hlutr. 


1 48 1 .  MERKIGIL.  —  BORG  ARHÖFN.  409 

AAL  Faac.  XXVI,    17,   frumritið  á  skinni.      Af  4  inusiglum  eru  3 
fyrir.  —  Apogr.  3598. 

vm  merkigil  [j  dolum. *) 
Þat  gerum  uer  arngrimur  kolbeinsson.  erlendur  olafs- 
son.  þorsteinn  bessason.  halluardr  hallzson  godum  monnum 
uitturligt  med  þessu  uoro  opnv  breíi  þa  lidit  var  fra  hingat- 
burd  uors  herra  ihesu  christi  þusund  cccc.  attatiger  ok  eitt 
aar  um  haustid  tueimur  not(t)um  fyrir  michaelsmesso  í 
glaumbe.  i  skagafirde  uorum  uer  i  hia  saum  ok  heýrdum  sa 
ord  ok  handaband  þessara  manna  er  i  einu  hanndabandi  uoro. 
arni  þorleifsson  af  einne  albu  enn  simon  palsson  af  annare 
ok  þorgerdur  hallzdotter  kona  hans.  ath  fýr  nefnndur  arni 
þorleifsson  handlagdi  adr  greindre  þorgerdi  hallzdottur  iordina 
merkigil  er  liggur  i  aabemr  kirkiu  sokn  i  eýstrum  dolum 
til  fullrar  eignar  eppter  giof  þorleifs  arnasonar  faudur  sins 
er  þa  var  fram  lidenn.  Ok  til  sanninda  hier  um  settum 
u§r  fýrnefnder  menn  uor  incigle  fyrir  þetta  uitnisburdar- 
bref  skrifat  i  gelldingahollte  i  skagafirde  þridiudaghinn  n^sta 
fyrir  hallvardsmesso  niu  arum  sidar  enn  í'ýrr  seger. 


0„_  2.    Október  1481.  f       á  Aurnðavatni. 

28.  Febrúar  1482.1  í  Stafafelli. 

Benedikt  Sæmundsson  selr  með  upplagi  og  samþykki  Sigríð- 
ar  Hallsdóttur  konu  sinnar  síra  Ögmundi  Andréssyni  fimtán 
hundruð  í  jörðunni  Borgarhöfn  í  Kálfafellskirkjusókn  fyrir 
tuttugu  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXVII,  12,  frumrit  á  skinni  frá  Skriðuklaustri.  Af  þrem 
inneiglum  er  nú  eitt  fyrir.  —  Apogr.  2875. 

kavpbref  um  Borgarhofn2). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 

sueinn  prestur  jonsson  sigurdr  markusson  ok  olafur  jonsson 

quediu  guds  ok  sina  kunnigt  giorande  ath  þa  er  lidit    uar 

fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi.  CO  cd.  lxxx.  ok  eitt 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi,  nema  frá  [sem  er    ritað    á    17, 
öld.     2)  Utan  á  bréfinu  með  allgamalii  hendi, 


410  BORGARHÖFN.  1481. 

dar.  aa  þridiudaginn  næsta  epter  COikaels  CDesso  aa  aurida- 
uatne  j  íiiotzdals  herade  j  askirkiu  sokn.  vorum  uier  j  hia 
saum  ok  heýrdum  ogl  ord  ok  handaband  þessarra  manna. 
sira  augmundar  andressonar  af  einni  alfu.  enn  benedictz 
sæmundzsonar  ok  sigridar  hallsdottur  konu  hans  afannarre 
alfu.  ath  suo  fyrir  skildu.  ath  adrnefndur  benedict  sellde 
fyrrskrifudum  sira  auginunde  med  upplagi  ok  samþýcke  sig- 
ridar  hallsdottur  konu  sinnar.  xv.cj  borgarhoffn  er  liggr 
j  kalfafellz  kirkiu  sokn  sem  hann  hafdi  erfft  epter  sigride 
heitenna  jonsdottur  modr  sina  til  frials  forrædis  ok  fullrar 
eignar.  nndan  sier  ok  sinum  eríingium.  Hier  j  mote  gaf 
optneffndur  síra  ðgmundr  fýrnefndum  benedict  .x.  bulæg 
kugillde  .v.  gelldíiar  hundrut  ok  .v.  hundrvt  j  ollum 
fulluirdis  penningum.  skylldi  af  þessum  fýrskrifudum  penn- 
inngum  gialldazt  ath  næstum  fardogum  .vij  malnytu  ku- 
gillde  .iij.  gelldfiar  hundrut  ok  .ij?  j  ollum  þarflegum  penn- 
ingum.  enn  allt  jnnan  þrennra  .xij.  manuda.  Hier  med 
skýllde  fýrskrifadr  sira  ogmundr  taka  ath  sier  adr  greind- 
an  fimtan  hundrada  part  j  greindre  borgarhofn  fðstudagin 
j  næstum  fardðgum.  med  ollum  þeim  gðgnum  ok  gædum. 
sem  fýr  greindum  jardar  parti  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath 
fornu  ok  nyiu.  ok  hann  uard  fremzt  eigande  ath.  Skyllde 
tittnefndur  síra  augmundr  hallda  opt  nefndum  jardar 
parte  til  laga.  £n  þratt  nefndur  benedict  suara  lagaript- 
ingum  da  greindum  jardar  parte.  Ok  til  sanninda  hier  um 
settum  wier  fyrnefnder  menn  uor  jnsigle  fyrer  þetta  iard- 
arkaups  bref  skrifat  æ,  stafafelle  j  lone  fimtudagin  j  jmbrv- 
dogum  da  langafostu.     ari  sidar  enn  fyr  seger. 


369.  5.  Oktober  1481.  á  Munkaþverá. 

Yitnisbuebaebeéf,  að  Magnús  djákni  Þorgrímsson  og  Una 
Þorgrímsdóttir  systir  hans  hafi  samþykt  allan  skilmála  Magn- 
úsar  Jónssonar  og  MargrétarFinnbjarnardóttur  móður  þeirra 
um  jörðina  Skóga  í  Öxarfirði. 

AM.  Fasc.  XXVI,  20,  frumrit  á  ekinni.    Síðara  innBÍglið  or    dottið 
frá.  —  Apogr.  3019, 


1481.  SKÓGABRÉF.  -  HÆLSBRÉF.  411 

samþýktarbref  vm  skoga  vit  magnus  jonsson  14811). 
Þat  giorum  vid  illhvgi  þorgilsson  ok  jon  sigmundzson 
godvm  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnv  brefi  at 
uid  uorum2)  saum  ok  heýrdum  a  at  magnus  diakni  þor- 
grimsson  ok  vna  þorgrimsdotter  syster  hans  saniþýgtu  med 
handabandi  vid  magnus  jonsson  um  allan  þann  giorning  ok 
skilmala  sem  greindr  magnus  jonsson  ok  margret  íinbiarn- 
ardotter  moder  þeira  hofdu  giort  sin  a  milli  vm  jordena 
skoga  er  ligr  j  auxaríirdi.  Ok  til  sanninda  hier  um  sett- 
um  vid  ockur  jncigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  munckaþuera 
friadagin  næsta  epter  mickilsmessv  þa  er  lidit  uarfrahing- 
atburd  vors  herra  jhesu  christi  þusund  fiogur  hundraud  atta 
tiger  ok  eitt  ar. 


870.  17.  Oktober  148!.  í  Hruna. 

Andrés  Hauksson  og  Guðrún  Þorleifsdóttir  kona  hansselja  {?íra 
Árna  Snæbjarnarsyni  jörðina  alla  Hæl  í  Eystrahrepp,  tutt- 
ugu  hundruð  að  dýrleika,  fyrir  tuttugu  og  fimm  hundruð  í 
lausafé. 

AM.  238.     4to  bl.  68,  skr.  c.  1570   (Bessastaðabók).  —  AM  Apogr. 
1927. 

Kavpbref  oc  kvittvnnar  fyrir  Hæle  j  Avstrahrepp* 
Þeim  godvm  monnvm  sem  þetta  bref  sia  edvr  heyra 
senda  Gvdmvndvr  prestvr  þorkielsson.  Þorlleifvr  Ormsson. 
Bryniolfvr  Eirecksson.  Jon  Gellisson.  Sigvrdvr  Oddzson. 
Magnvs  Olafsson  kvediv  gvdz  oc  sinakvnnigtt  giorandi  med 
þessv  vorv  opnv  brefi  þa  lidit  var  fra  hingatbyrd  vorsherra 
JesvChristi  (D.  iiijc  Lxxxi.  ar  j  kirkivnne  j  Hrvnaj  Hrvna- 
manna  hrepp  in  assvmptione3)  beate  (Darie  virginis.  vorvm 
vier  j  hia  savm  oc  heyrdvm  aa  ord  oc  handaband  þessara 
manna.  sira  Arna  Snæbiarnnasonar2)  af  einne  altv  enaf  ann- 
are  Anndres  Havksonar  oc  Gvdrvnar  Þolleifssdottvr  konv 
hans.  skilldizt  þat  oc  falzt  vnder  þeirra  handabandi  at  fvr- 
greind  hion  Andres  oc  Gvdrvn  selldv  advrnefndvm  sira 
Arna  Snæbiarnnarsyni2)  jordina  alla  Hæl.  xx?  at  dyrleika.  er 

*)  TJtan  a  bréfinu  með  fornri  hendi.  2)  Svo.    8)  Þ.  e.  15.  August. 


412  HÆLSBRÉF.  1481. 

liggvr  j  Eystra  iirepp  j  Steinsholltz  kirkiv  sokn  med  ollvm 
þeim  gognvm  oc  gædvm  sem  greindre  jordv  fyllger  og  fyllgtt 
hefer  at  fornv  oc  nyiv  oc  Andres  oc  Gvdrvn  hofdv  fremst 
eigandi  at  ordit  til  ytzstv  vmmerkia  vid  adrar  jarder. 

Hier  j  mot  skyllde  oppttnefndvr  sira  Arne  gefa  oc  giallda 
advr  greindvm  hionvm  Andresi  og  Gvdrvnv  ,xxv.c  med  svo 
vordnvm  fridleika  sem  hier  seigir.  xv  malnytv  kvgillde. 
iiijc  j  gielldvm  navtvm.  vm  savder  tvævetrer  oc  tolf  vetvr- 
gamler  fyrer  ijc  oc  ijc  j  koplvm.  jc  j  vadmalvm.  jc  j  smiore 
oc  ijc  j  þaríligvm  peningvm.  Skyllde  optt  nefnd  Gvdrvnn 
eignast  hier  af  jc  fyrir  sitt  vpplag.  vorv  þessir  greinder 
peningar  aller  advr  vt  lvcter.  medkiendizt  advr  greindvr 
Andres  þar  þa  fyrir  oss  at  hann  hefdi  vpp  borid  heilan 
pening  oc  halfan  oc  alla  þar  j  mille  fyrir  advr  greinda  jord 
Hæl  svo  sem  þeirra  kavp  vtvisar  oc  advr  skrifat  stendvr. 
þvi  gaf  þrattgreindvr  Andres  med  samþycke  oc  vpplagi  Gvd- 
rvnnar  konv  sinnar  j  sama  handabandi  titt  nefndan  sira 
Arna  avllvngis  kvittan  vm  alla  fyrskrifada  peninga  oc  jardar 
verd  oc  aakærvlavsan  fyrir  sier  oc  avllvm  sinvm  eríingivm 
oc  epterkomendvm.  skyllde  titt  nefnd  hion  Andres  og  Gvd- 
rvn  svara  lagariptingvm  aa  advr  greindri  jordv  Hole.  en  sira 
Arnni  hallda  til  laga.  oc  ef  jordin  genge  af  honvm  med 
logvm  þa  skyllde  hann  ganga  domlaust  aptvr  at  sinum 
peningvm  med  svo  vordnvm  fridleika  sem  in  komv. 

Og  til  sanninda  hier  um  settvm  vier  fyrnefnder  menn 
vor  insigle  fyrir  þetta  jardarkavps  bref  og  kvittvnnar.  skrifat 
j  sama  stad  midvikvdagin  næsta  fyrir  festvm  Matthei  apo- 
stoli  et  evangeliste  aa  sama  are  sem  fvr  seiger. 


371.  27.  Oktober  1481.  á  Helgafelli. 

Sigukbe  Daðason  selr,  í  umboði  Andréss  Ámundssonar  og 
Gunnhildar  Pétrsdóttur  konu  hans,  Haldóri  ábóta  á  Helga- 
felli  jörðina  Munaðarnes  í  Trék}dlisvík  fyrir  tuttugu  hundruð 
í  lausafé,  með  öðru  skilorði,  er  bréíið  greinir. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns   háyfirdómara  Pétrssonar  í  4to,   með 
hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600,  nú  í  Landsskjalasafni. 


1481.  MUNAÐARNESSBRÉF.  413 

Vm  Munadarness  Brief. 

Þad  giorum  vier  Einar  Þorarinsson.  Magnus  Halldors- 
son.  Ormur  Hakonarson  og  Skwle  Þordarson  godum  monn- 
um  kunnugtt  med  þessu  voru  opnu  brefe  þa  er  (lidit)  var 
fra  hingadburd  vorz  herra  1481  dr  a  Helgafelli  ;j  Helga- 
fellz  sueit  Laugardaginn  næstaii  fyrir  festum  Apostolorum 
simonis  et  Iudæ.  vorum  vier  j  hia  sdum  og  heyrdam  d  ord 
og  handaband  þessara  Eriigra  manna  Herra  Halldorz  med 
guds  ndd  abota  a  Helgafelle.  og  Sugurdar  Dadasonar  ad  so 
fyrir  skildu.  ad  Sugurdur  Dadason  j  vmbode  Andres  Amunds- 
sonar  og  hanz  kuinnu  Gunnhilldar  Pieturzdottur  selldi  adur- 
nefndum  Abota  Halldore  Jordina  Munadarnes  j  Triegilldiss- 
wijk.  er  liggur  j  Arnesskirkiusokn.  thil  æíinligrar  eignar.  og 
fwllz  forrædiss  med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem 
greindre  Jordu  fylger  og  fylgtt  hefur  ad  fornu  og  nýu.  og 
Hwstru  Grunnhilldur  Pietur(s)dotter  var  fremst  eigandi  ad 
ordin.  edur  sijna  thilgiof  edur  sijna  fiordungzgiof  epter  Loptt 
heitinn  Ormsson  Bonda  sinn.  epter  þui  sem  þau  bref  vtvijsa. 
sem  þar  ero  vmgior.  hier  j  mot  gaf  Halldor  (aboti)  xxc  med 
þessum  frijdleika.  iiij  malnytu  kugilldi.  hest  og  xviij  fiord- 
unga  smiorz  fyrir  iijc-  eygeinginn  vxa  fyrir  iijc  viij  sauder 
gamler  fyrir  ijc-  iij  halfstyckissklæde  fyrir  vjc-  x  vætter 
skreidar  fertug  vætta  fyrir  ijc-  skilldi  greindur  Sugurdur 
suara  lagariptingum  d  Jordunne  ef  Steffan  Erfingie  Lofftz 
Ormssonar  villdi  vppa  tala  þa  hann  væri  af  omaga  alldri. 
enn  Halldor  Aboti  hallda  thil  laga. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrnefnder  menn 
vor  Jnsigle  fyrir  þetta  Jardakaupzbrief  degie  sijdar  enn  fir 
seigier. 


372.  29.  Október  1481.  á  Hlíðarenda. 

Tylftakdómr  útnefndr  af  Eyjólfi  lögmanni  Einarssyni  um 
kæru  Erlends  bónda  Erlendssonar  til  Eiríks  Jónssonar  um 
hald  á  jörðunni  Lágafelli  í  Eystrum-Landeyjum ;  dæma  þeir 
Erlendi  jörðina  af  þvi  að  hann  sýndi  tylftardóm,  að  eystri 
hlutinn  í  meiri  Sámstöðum,  er  Guðmundr  Jónsson  hafði  gef- 


414  LÁGAFELLSDÓMR.  1481. 

ið   fyrir  Lágafell,    var   af  honum  dæmdr;    eimfremr    sýndi 
Erlendr,  að  hann  væri  eignarmaðr  og  sóknari  jarðarinnar. 

AM.  Fasc.  XXVI,  19,  frumrit  á  skinni  og  hafa  aldrei  fyrir  það 
komið  fleiri  en  tvö  innsigli,  sem  nú  eru  dottin  frá.  —  Apogr.  2898. 

domur  vm  lagafell  j  landeyum. *) 
Ollvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  seiida 
jon  magnusson.  þosteirn  palson.  gvdmvndur  eireksson.  teitur 
palson  laugriettvmenn.  helge  teizson.  jngimvndur  gunarson. 
þorlakr  hreinson.  þorvalldur  stýrmisson.  magnus  jonson.  arne 
olafson.  þorsteinn  brandson.  brodde  þorlakson.  kuediu  guds 
ok  sina  kunnegt  giorandi  at  þa  er  lidit  var  fraa  hingad- 
burd  vors  herra  jhesv  christi  þusufid  íiogur  hundravt  atta- 
tiger  ok  eitt  ar.  faustudaginn  næsta  fyrir  tueggia  postula- 
messu  simonis  ok  iude  vm  hausted.  aa  huole  j  huolshrepp  aa 
þingstad  EÍettvm.  Voruin  vier  j  dom  nefnder  aíf  ærligum 
manne  eyolfue  einarsýne.  laugmanne  sunnan  ok  austan  aa 
jslande.  at  dæma  j  mille  ellendz  bonda  eilenzsonar  ok  eireks 
jonssonar  vm  þa  akærv  er  adur  nefndur  ellendr  hafde  til 
fýrnefnz  eireks  at  hann  hiellde  ok  hefde  vmbod  ýfer  jord- 
unne  lagafelle  er  liggur  j  aýstrvm  landeýium  j  krosskirkiv 
sokn  ok  hann  reiknade  sina  eign.  nv  saker  þess  at  oftt 
nefndr  eirekr  medkendizfc  at  hann  væri  þar  stefndr.  þat  ok 
annat  at  titt  nefndur  eirekr  synde  þar  bref  ok  jnnsigle  at 
hann  hefde  fullt  vmbod  ok  laugligt  forsuar  fyrir  adur 
greindre  jordu.  þui  dæmdum  vier  nefnder  domsmenn  stefn- 
una  laugliga  ok  tittnefndan  eirek  rietliga  fyrir  kalladan. 
nu  med  þui  at  tittnefndr  ellendr  synde  þar  xij  manna  dom 
at  enn  eýstri  hlutenn  j  meirum  samstodvm.  ok  gvdmvndur 
jonson  hafde  geíit  fyrir  lagafell  voru  af  honum  dæmder. 

Jtem  j  annare  grein  synde  þratt  nefndur  ellendur  bref 
at  hann  væri  eignarmadur  ok  soknare  greindrar  jardar  laga- 
fellz  þui  dæmdum  vier  opt  nefader  doms  menn  þrattnefnd- 
um  ellende  optnefnda  jord  lagafell  til  fullrar  eignar  ok  frials 
forrædes  ok  BÍettliga  mega  at  sier  taka  at  næstum  fardog- 
um. 

*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  þ.  e.  26.  Okt. 


1481.  DÖGURÐARNESSBRÉF.  415 

samþýkte  eýiolfur  einarsson  laugmann  þennan  vorn  dom. 
Ok  þui  setti  hann  sitt  jnnsigle  med  vorum  jnsiglvm  fyrir 
þetta  domsbref  er  skrifat  var  da  hlidarenda  j  fiiotzhlid  aa 
manudaginn  næsta  fyrir  allra  heilagra  (Desso  vm  hausted. 
aa  sama  are  sem  fýr  seiger. 


373.  10.  Nóveinber  3481.  á  Skarði. 

Einar  Björnsson  gefr  Thumasi  Hrafnssyni  jörðina  Dögurðar- 
nes  á  Skarðsströnd  upp  í  þjónustulaun  hans  um  sex  tólf 
mánaði  og  áverkabætr,  og  þar  til  gefr  harn  honum  tíu 
hundruð,  með  fororði  því,  er  bréfið  greinir. 

Eptir  Dagverðarness  og  Dímonarklakkaskjölum  (hjá  mér)  með  hendi 
Magnúsar  Einarssonar  á  Jörva  (c.  1730 — 40),  afskript  stafréttri  eptir 
frumriti.  „Ofanskrifad  Bref  er  Rigtug  Copia  af  heilu  og  Vellæseligu 
Original  Kalfskins  brefe,  med  einu  ósköddudu  hangande  Insigle  Einars 
Biörns  Sonar,  og  færer  hann  j  simi  Vopene  Hialm  og  Skiolld  med  Ein- 
hyrninge". 

Þat  giore  eg  einar  biornsson  godum  monnum  uiturligt 
med  þessu  mínu  opnu  breíi.  at  eg  medkennumzt  at  eg  heíi 
gefit  thumase  hrafnssyni  jordina  dðgurdarnes  er  liggr  aa 
skardzstrond  j  skardz  kirkiusokn  med  ollum  þeim  gognum 
og  gædum  sem  greindri  jordu  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu 
og  nyiu  og  eg  uard  fremst  eigandi  epter  modr  mina  til 
æfinligrar  eignar  bonum  og  hans  erfingium.  enn  undan  mier 
og  mínum  erfingium  j  suo  mata  at  eg  gelld  honum  upp  j 
þessa  somu  jord  sín  þionuztulaun  fyrir  þa.  ui.  tolf  manade 
er  hann  hefir  mier  þionat  og  þar  til  hans  auerkabætur  er 
ec  atte  at  bitala  honum.  skal  þetta  mitt  gialld  edr  giof  snu- 
azt  upp  i  mina  tiundargiof  edur  fiordungsgiof  efter  þui  sem 
dandemonnum  þiker  eg  fremzt  med  logum  hafa  matt  giora. 
hier  til  gef  ec  honum  .x.  hundrud.  Og  til  sanninda  hier 
um  setta  eg  mitt  insigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  uar  a 
skarde  a  skardzstrond.  laugardagin  næsta  fyrir  marteins- 
messo.  þa  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi. 
CD.  cccc.  lxxx  og  eitt  aar. 


416  DÁLKSTAÐABEÉF.  1481. 

374.  17.  Nóvember  1481.  á  Þverá. 

Yitnisbueðakbréf  tveggja  manna,  að  jörðin  Dálksstaðir  á 
Svalbarðsströnd  haíi  aldrei  verið  ákærð  af  Jóni  þistli  né 
Björgu  konu  hans  eða  Þórnýju  dóttur  þeirra,  —  og  hafa  þeir 
um  fjóra  tigi  vetra  á  Svalbarðsströnd  verið,  —  og  eigi  haíi 
jörðin  ákærð  verið  fyrri  en  Ólafr  Haldórsson  ákærði. 

AM.  Fasc.  XXVI,    13,  frumrit  á  skinni.     Fyrra  innsigiið  er  dottið 
frá.  —  Apogr.  167. 

Vitnisburdur  svalbardzstrendijnga  ad  dalkstader 
hafe  ecki  verid  dhrærder.1) 
Þat  gervm  vith  kolle  vigfvsson  og2)  are  eireksson  god- 
vm  monnvm  viturlegt  med  þessv  ockrv  opnv  brefe  at  vit 
havfvm  verit  aa  svalbardzstravnd  optsinnis  vpp  aa  íior(a)tige 
vetvr.  og3)  havfvm  vit  alldre  heyrtt  þat.  at  jorden  dalstader2) 
er  liggur  j  s(u)albardz  þingvm  hafe  verit  aakærd  af  jone 
þistle  ne  biorgv  konv  hans  og3)  eige  af  þornyiu  dottvr 
þeirra.  Ok3)  eigi  fyr  en  olafvr  halldorson  aakærde.  vilium 
vit  hier  sveria4)  epter  þo  þurfa  þike.  Og  3)  til  sannennda 
hier  vm  settvm  vith  fyr  nefnder  menn  ockvr  jnsigle  fyrir 
þetta  vitnisbvrdarbref.  er  skrifat  var  aa  þvera  j  hnioskadal 
lavgardagen  næstan  epter  CDarteinsmessv.  þa  lidit  var  fra 
hingatbvrd  vors  herra  jesv  christi  þushund.  cccc.  attatiger 
og  eitt  ar. 


375.  2.  Decemfoer  1481.  undir  Felli. 

Andeés  Guðmundsson  gefr  kirkjunni  undir  Felli,  í  Skógi  og 
á  Brekku  í  Hvoldal  sex  manna  íferð  í  Saurbæjarfjöru. 

AM.  Apogr.  2360.  „Ex  Exemplari  Einari  Einarii  Judicis  Barda- 
etrandensis"  (AM.).  Afskriptin  er  staðfest:  „Medkienumst  vier  under- 
skrifader  menn,  ad  wier  sied  höfum  og  yferlesed  swo  látande  bref 
sem  hier  fyrer  ofan  og  framan  ekrif&d  stendur,  ásamt  med  Sira  Olafs 
Brandssonar,  Gisla  Biörnssonar  og  Geirmundar  Olafssonar  vidimus, 
innehalldanda,  ad  þeir  þetta  sama  bref,  um  Skogs  kirkiu  itak  j  Saurbæiar 

l)  Utan  á  brefinu  með  hendi  frá  c.  1700.  2)  Svo.  3)  Svo.  4)  se- 
veria,  frbr. 


1481.  SAURBÆJARFJAKA.  —  DÁLKSSTAÐIR.  417 

fiöru,  sied  og  yferlesed  hafe,  med  heilu  hangande  Jnnsigli,  hvert  þeirra 
vidimus  skrifad  var  ad  þyckvaskoge  þann  8.  dag  Martii  Anno  1609.  Enn 
þetta  wort  transskriftarbref  er  ritad  j  Skálhollti  þann  24.  dag  Novembris 
Anno  Christi  1704.  Magnus  Markusaon.  e.  h.  —  Arngríjmur  Biarnason 
Egh.  —  Þorkell  Arnason  e.  h.  —  Wigfus  Jonsson  e.  h." 

Þat  giori  eg  andres  gudmundsson  godum  monnum  kunn 
igt  med  þessu  minu  opnu  brefi  at  ec  hefer  gefit  æfinliga. 
vj.  manna  jferd  til  Reyztlu  j  saurbæiarfioru  þessum  þrimur 
kirkium.  kirkiunni  under  felle  oc  kirkiunni  j  skogi  oc  kirki- 
unni  a  brecku  j  hvoldal  oc  skulu  vera  .ij.  uppreidslumenn 
med  huorium  sex.  skal  þetta  standa  æfinliga  suo  leingi  sem 
fiaran  vinzt.  for  þesse  min  giðf  framm  j  kirkiunni  vndir 
felli  j  kollafirdi  þessum  godum  monnum  næruerundum  hall- 
uardi  jonssyni  oc  arna  hermanzsyni.  Enn  þa  var  lidit  fra 
gudz  burd  CD.  cccc.  lxxx.  ok  eitt  ar.  sunnudagen  fyrstann  j 
jolafðstu. 


376.  5.  December  1481.  á  Þverá. 

Yitnibburdr   Óla   Bjarnasonar   um   Dálksstaði  á  Svalbarðs- 
strönd. 

AM.  Fasc.  XXVI,  14,  írumrit  á  ekinni,  og  er  innsiglið  fyrir,  en 
nokkuð  brákað.  —  Apogr.  166. 

Þat  gerir  eg  ole  biarnason  godvm  monnum  viturlegt 
med  þessv  minv  opnv  brefe.  at  eg  var  þar  j  hia  sa  og 
eheyrda1)  eg  aa.  aa  dalstavdvm1)  aa  svalbardzstravnd.  favstv- 
dagenn  fardagenn  næstan  efter  er  þorkell  bonde  bergson 
saladizt  fyrir  vm  veturenn.  var  gvdrvn  andresdotter  kona 
hans  þa  aa  dalstavdvm1)  og  lyste  sig  þar  malakonv  j  gard- 
enn  efter  þorkel  bergson  bonda  sinn.  en  jon  þistill  lyste 
JBiorgv  þorkelsdotter  konv  sina  lavglegan  erfingia  efter 
favdur  sin.  en  adur  nefnd  gvdrvn  hiellt  sina  eign  jordena 
dalstade.  geingv  þa  titt  nefnd  hion.  ion  og  biorg  til  handa- 
banzt  med  gvdrvnu  andresdotter.  og  lucktv  henne  alla  jord- 
ena  dalstade   til  fullrar  eignar  j  mala  sinn.    þessvm  dande- 

*)  Svo. 

Dipl.  Isl.  VI.  B       *  27 


418  PÁLL  OG  SOLVEIG  M.  FL.  Í481. 

monnum  hia  veravndvm.  ole  oddzson  og  olafur  magnusson 
leikmenn.  og  fleirvm  avdrum.  Ok  *)  liier  vil  eg  sveria  efter 
ef  þvrfa  þiker.  Og1)  til  sannenda  hier  vm  setta  eg  oli 
biarnason  forsagnarvottur  mitt  jnnsigli  fyrir  þetta  vitnis- 
burdarbref  skrifat  aa  þvera  j  hnioskadal  midkvdagenn  næst- 
an  fyrir  nihculas1)  CDesso  þa  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors 
herra  jhesv  christi  þushvnd  .cccc.  attatiger  og  eitt  ar. 


377,  19.  Deeember  1481.  í  Rómaborg. 

Beéf  Julíanuss  biskups  af  Sabina  umboðsmanns  Sixtuss  páfa 
hins  fjórða  til  (Magnúsar)  Skálholtsbiskups  (Eyjólfssonar)  um 
giptingarleyfi  Páls  Jónssonar  og  Solveigar  Björnsdóttur  og 
Orms  Jónssonar  og  Ingibjargar  Eiríksdóttur,  og  er  biskupi 
hótað  stefnu  á  páfagarð,  ef  hann  framkvæmi  ekki  skipan 
postullegs  sætis. 

Landsbókasafn  62.  8vo  bls.  6—9,  skr.  c.  1750  „Eptir  pappírs 
Manuscr.  ei  gómlu.  utan  á  þvi  stendur:  Skardsbref  1498".  Er  sú 
afskript  kölluð  hér  a.  —  Advocates  Library  Edinb.  21,  7,  14.  4to  (FM. 
64.  4to)  með  hendi  séra  Björns  Haldórssonar  í  Sauðlauksdal  c.  1770 
(=  b).  Það  er  töluverðum  erfiðleikum  bundið  að  árfæra  þetta  bréf,  af 
þvi  að  frumrit  þess  þekkist  nú  ekki,2)  og  afskríptir  þær  af  íslenzku 
þýðingunni  af  því,  er  fyrir  manni  hafa  orðið,  hafa  misskrifað  ár  páfa- 
dóms  Sixtuss  fjórða,  svo  að  eptir  þvi  yrði  þetta  bréf  frá  19.  Dec.  1479, 
en  einmitt  20.  Dec.  það  ár,  eða  daginn  eptir,  er  fyrra  leyfisbréfið  dag- 
sett,  sem  þetta  bréf  skírskotar  til,  og  er  í  afskriptum  beggja  bréfanna 
sagt,  að  þau  sé  gerð  á  „níunda  ári"  Sixti  pafa  hins  IV.  Um  fyrra  bréfið  kemr 
þetta  vel  heim  (20.  Dec.  1479,  Nr.  231),  þvi  að  einmitt  þá  um  vorið  hefir 
Pall  Jónsson  verið  búinn  að  biðja  Solveigar  Björnsdóttur,  og  5.  Apríl 
1479  (Nr.  183)  samþykkir  Ólöf  Loptsdóttir  móðir  hennar,  að  sá  ráðahagr  megi 
takast  fyrir  sér,  ef  Páll  fái  leyfi  af  kirkjunnar  valdi,  því  að  fjórmennings 

*)  Svo  2)  Þetta  bréf  mun  enn  með  fleiri  Skarðsbréfum  hafa  verið  til  i 
frumriti  á  Skarði  fram  undir  1600  eða  leingur,  svo  sem  skilja  er  af 
orðum  Jóns  Guðmundssonar  lærða  1644  i  „Tíðsfordríf" :  „Margar  drösl- 
ur,  dóma  og  stórskrár  sá  eg  á  Skarði  þau  sex  ár,  eg  þar  var;  einninn 
páfabréfið  með  hans  eigin  bulla  í  pjátröskjum  óspjallað,  Þorleifs  ríka 
Björnssonar  bónda,  Solveigar  og  Ingveldar  bréf  um  þeirra  ektaskapar- 
leyfi,  sem  taldist  3.  og  4.  að  frændsemi.  Jómfrú  þessi  Solveig,  svo  leingi 
kend,  hafði  átt  áðr  sjö  launbörn  við  Jóni  yngra  Þorlákssyni,  bróður 
Jóns  eldra,  sem  skrifað  hefur  Skarðsbækr  stóru,  þann  tíma,  hón  sat  á 
Hóli  í  Bolungarvik"  (ÍBfél.  Kh.  35  Fol.  bls.  89). 


1481.  PÁLL  OG  SOLVEIG  M.  FL.  419 

moinbugir  voru  á.  Hefir  Páll  þá  þegar  um  vorið  leitað  leyfis  til  hjóna- 
lagsins  hjá  Magnúsi  biskupi  Eyjólfssyni,  en  biskup  synjað,  og  líklegt  að 
eins  haíi  farið  um  erkibiskup.  Þá  hefir  Páll  sent  til  páfa  eða  umboðs- 
manns  hans  og  keypt  fyrra  leyfisbréfið  frá  £0.  Dec.  1479,  og  hefir  það 
ekki  getað  komið  út  til  íslands  fyrri  en  með  vorskipum  eða  á  öndverðu 
sumri  1480.  En  ekki  hefir  Magnús  biskup  skipazt  mikið  við  það,  og 
hefir  hann  enn  neitað  að  samþykkja  hjónaband  þeirra  Páls  og  Soiveigar, 
og  þar  við  hefir  það  bæzt,  að  Ormr  bróðir  Páls  og  Ingibjörg  Eiríksdótt- 
ir  hafa  heldr  ekki  feingið  leyfi  af  biskupi  til  hjónalags.  Hafa  þeir  bræðr 
þá  gert  mann  á  páfagarð  eða  til  umboðsmanns  hans  og  látið  kæra 
Magnus  biskup  fyrir  páfa  um  óhlýðni  hans  við  bréf  páfans,  og  þá  hefir  þetta 
síðara  leyfisbréf  að  munnlegu  boði  páfa,  „i  Iifandi  raddar  hljóði",  verið  gefið 
út,  og  veltr  á  því  hvaða  ár  það  muni  hafa  verið.  Ártalið  1498,  sem  stóð 
á  afskript  þeirri,  er  ritari  afskriptarinnar  í  62.  8vo  hafði  fyrir  sér,  nær 
eingri  átt,  því  að  þá  eru  þau  bæði  dáin  Páll  og  Solveig,  og  þurftu 
ekkert  giptingarleyfi  úr  því.  Solveig  dó  á  tímabilinu  frá  17.  Jan. — 
28.  Marts  1495,  og  Páll  er  dáinn  fyrir  alþingi  1497.  Er  því  ártalið 
1498  sjálffallið,  og  getr  ekki  merkt  annað  en  að  það  ártal  hafi  staðið  á 
öðrum  bréfum,  sem  með  þessu  bréfi  lágu,  ellegar  þá  að  þetta  bréf  hefði 
verið  transskríberað  á  islenzku  það  ár.1)  Af  eiði  Solveigar  Björnsdðtt- 
ur  frá  2.  Maí  1484  sést  það  eitt,  að  hún  sver  fyrir  alla  karlmenn,  nema 
Pál  Jónsson  og  Jón  Þorláksson,  en  hitt  sést  ekki,  hvort  þau  Páll  og 
hún  eru  þá  gipt  eða  ekki;  þó  er  næstum  svo  að  sjá  sem  það  hafi  ekki 
verið,  og  hafi  Magnús  biskup  enn  þæft  í  móti  og  viljað  hnekkja  hjóna- 
laginu  með  þvi  að  Solveig  hafi  föstnuð  verið  Jóni  Þorlákssyni  fyrrum 
eða  væri  að  öðrum  kosti  lausIætÍBkona,  og  því  hafi  Solveig  unnið  eið- 
inn.  En  þegar  hér  var  komið  hlaut  páfabréfið  þó  að  vera  útgefið  fyrir 
nokkru  og  jafnvel  fyrri  en  19.  Dec.  1483,  því  að  annars  hefði  það  tæp- 
lega  getað  verið  komið  til  íslauds  og  álita  biskups  fyrst  i  Mai  1484. 
En  seinna  en  19.  Dec.  1483  getr  bréfið  ekki  verið  útgefið,  þvi  að  Sixtus 
fjórði  dó  12.  Aug.  um  sumarið  1484,  en  vígðr  var  hann  til  páfa  25. 
Aug.  1471.    Eru  því  þau  ár  páfadóms  hans,  sem  hér  veltr,  á  þessi: 

IX.  ár  25.  Aug.  1479  —  25.  Aug.  1480. 
X.  ár     „      —     1480  —    „      —     1481. 

XI.  ár     „      —     1481  —    „      —     1482. 

XII.  ár     „      —     1482—    „      —     1483. 

XIII.  ár     „      —     1483  — 12.  Aug.  1484. 

Af  þesBum   árum  má  hér  um    bil  með  vissu   fella  úr  1483,    eins  og  áðr 

greinir.     Árið  1480  getr  tæplega  komið  til  greina,   því  að  líklega  hefir 

geingið  í  þófi  með  þeim   biskupi   og  Skarðverjum   um   fyrra   bréfið  svo 


x)  1498  var  auk  þess  orðinn  páfi  Alexander  VI.,  og  var  hinn  19. 
Dec.  það  ár  á  7.  ári  páfadæmis  hans,  og  var  þá  dáinn  einn  páfi  (Inno- 
cenciuB  VIII  12/9  1484  —  2B/7  1492)  á  milli  hans  og  Sixtusa.  í  hvorugri 
afskriptinni  stendr  heldr  nafn  Alexanders,  en  þar  á  móti  Sixtuss. 

27* 


420  PÁLL  OG  SÖLVEIG  M.  FL.  1481. 

langt  fram  eftir  því  ári,  að  vaila  hafi  unm'zt  tími  til  þess  að  ná  á  páfa- 
garð  það  ár.  Hins  vegar  verðr  árið  1481  liklegast,  bæði  af  því  að  þá 
var  hæfilegr  timi  liðinn  frá  fyrra  bréfinu,  og  svo  af  þvi,  að  ekkert  er 
sennilegra  en  að  hausavíxl  hefði  orðið  hjá  afskrifurum  eða  þýðendum 
bréfains  á  IX.  og  XI.,  ef  i  latinska  bréfinu  hefði  staðið :  „anno  XI.  pon- 
tificatus  domini  Sixti  pape  quarti",  og  að  þá  hefði  komið  út  af  ógáti  í 
íslenzkunni  „á  IX.  ári"  o.  s.  frv.  Getr  varla  hjá,  því  farið  að  þetta 
muni  láta  nærri. 

Sídara  pávabref  sem  þav  Pall  oc  Solveig  fengu.1) 

Virduglegum  fodur  i  Christo  N.  med  guds  nád  Biskupe 
í  Skálahollte  edur  fyans  umbodsmðnnum  i  andlegum  efnum 
sendir 2)  Julianus  med  guds  miskun  Biskup  Sabinensis  heilsan 
og  hreinan  kiærleika  i  Drottne. 

Vegna  Pals  Jonssonar  leikmanns  og  þeirrar  konu  Sol- 
veigar  Biðrnsdottur  og  einnin  Orms  Jonssonar  leikmans  og 
þeirrar  konu  Jngebiargar  Eyreksdottur  úr  ydar  Stigte  er 
oss  framborin  bæn.  sem  innehiellt  ad  þesser  menn  hefde 
ádur  fengid  bref  um  hiónaband  sín  í  mille3)  ad  mega  gaura4) 
i  fiorda  lid  med  náde  og  Dispenseran  ydar  herra  Biskup  til 
ydar  edur  ydar  umbodsmanna  i  andlegum  Efnum.  huðrt  bref 
medal  annara  greina5)  innehiellde 6)  ad  ef  þvílíker  skylldu- 
lider  være  á  millum  þessra.  skylldu  þier  dispensera  og  leyfa 
ad  adursagt  hiónaband  binda  mætte.  hvílíkt  bref  ydur  tilsendt 
og  med  tilbærelegum  hætte  afhendt  þier  ecke  hafid  viliad  med- 
taka  nie 7)  því  hlýda  til  undansláttar  Embættesins  og  postu- 
ligs  sætis  forocktunar.  sem  sagt  er.  og  enn  nú  vilied  ecke.  hvar 
um  adur  skrifader  menn  hafa  látid  supplicera.  svo  ad  þeim  kynne 
fyrer  tilhlutan  þess  postullega  sætis  um  lækning  forsied  verda. 
Þar  fyrer  í  krapte  og  nafne  herra  pavans.  hvðrs  umbod  vier 
sierdeilis  hðfum  og  af  haiis  sierdeilis  bifalningu  um  þetta  efne 
sem  til  vor  er  sked  i  lifande  aaddar  hliode  tilsegium  og 
bífðlum  ydur  i  krapte  heilagrar  hlýdne  under  bannspínu  og 
skylldum  ad  þier  hlýdid  ádurskrifudu  brefe.  og  látid  hlýda 
og  halldid  ydur  so  í  þessu  efne  ad  háskasamlegt  hróp  kome 

*)  b;  vantar  i  a;  *)  b;  þetta  orð  stendr  í  svigum  í  a;  8)  millum, 
b;  4)  giora,  b;  b)  b.  v.;  vantar  bæði  \  a  og  b ;  ö)  innehelldu,  b; 
V  e(du)r,  b; 


1482.  STAÐARHÓLSBKÉF.  221 

ecke  yfer  ydur  til  eyrna   herra   pavans  og  ad  vier  þurfum 
ecke  ad  kalla  ydur  personulega  fyrer  oss. 

Utgefid  Róm  hiá  Ste  Petre  under  Jnnsigle  vors  um- 
bods  Embættis  191)  Decembris  á2)  9da3)  áre  pávadæmis4) 
herra  Sixti  pava  hins  fiórda. 


378.  4.  Janúar  1482.  1  Snóksdal. 

Yitnisbubsabbeéf  Sigurðar  Daðasonar,  að  Loptr  Ormsson 
hefði  gefið  guði  og  sankti  Pétri  jörðina  Staðarhól,  svo  framt 
sem  hann  ætti  ekki  skilgetin  börn  eða  arfleiddi  ekki  þau 
börn,  sem  hann  ætti  við  Steinunni,  en  ekki  framar. 

AM.  Apogr.  1471,  með  hendi  Árna  Magnússonar  eptir  transskripti 
frá  28.  Júní  1519,  sem  datt  i  sundr  af  fúa,  þegar  Arni  var  að  afskrifa 
það.  —  Apogr.  1464  með  hendí  Páls  Hákonarsonar  „Ur  trauBcripto 
Mag.  Bryniolfs  og  4ra  annara,  giördu  1644  epter  ödru  vidimua  1547". 

Þat  giore  eg  sigurdur  dadason  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  minu  opnu  b[ref]i  at  eg  uar  þar  i  hia  at  loptur 
Ormsson.  sem  gud  hans  sal  nade.  taladi  suo  felldum  ordum 
fyrir  mier  og  fleirum  audrum  dandi  monnum.  at  hann  hefdi 
gefit  gudi  og  sancte  petri  jordina  stadarhol.  suo  framt  sem 
hann  ætti  ecki  skilgetin  baurn  edur  arfleiddi  ecki  þau  baurn 
sem  hann  ætti  vit  steinuiie.  enn  ecki  framar.  og  hiér  epter 
uil  eg  sueria  ef  þurfa  þiker.  og  til  sannenda  hier  um  setta 
eg  mitt  incigli  fyrir  þetta  uitnisburdarbref  skrifat  i  snoks- 
dal  j  middaulum  faustudaginn  næstan  fyrir  þrettanda  dag  j 
iolum.  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  jesu  christi 
CD.  fiogur  hundrud  attatiger  og  tuau  oar. 


379.  5.  Janúar  1482.      á  Krennabrekku. 

Vitnibbubdabbbéf  Helga  Ólafssonar,  að  Loptr  Ormsson  lýsti 
því,  að  því  gæíi  hann  Staðarhól    „til  beneficium"    heldr  en 

J)  XIX.,  b.    a)  b;  sl.  a;    8)  IX.,  b,    4)  pavadoms,  b. 


422  STAÐARHÓLL.  -  DÁLKSSTAÐABRÉF.  1482. 

annað  sitt  höfuðból,  að  hann  vildi  ekki  að  Solveig  móðir 
sín  nyti  eða  hennar  börn  þau,  er  hún  ætti  við  síra  Sig- 
mundi. 

AM.  Apogr.  1471,  með  hendi  Árna  Magnússonar  eptir  transskripti 
frá  28.  Júní  1619,  sem  datt  í  sundr  af  fúa,  þegar  Árni  var  að  afskrifa 
það. —  Apogr.  1465  með  hendi  Páls  Hákonarsonar  „Ur  transscripto  Mag. 
Bryniolfs  og  4ra  annarra,  grördu  1644  epter  ðdru  vidimus  1547". 

Þat  giore  eg  helgi  olafsson  godum  monnum  viturligt 
med  þessu  minu  opnu  brefi  at  eg  heyrdi  lopt  heitinn  orms- 
son  lysa  þui  fyrir  mier.  at  hann  gæfi  þui  stadarhol  til  bene- 
ficium.  helldur  enn  annat  sitt  hofudbol.  at  hann  uilldi  ecki 
at  solueig  moder  sin  nyti  edur  hennar  baurn  þau  hun  ætti 
uid  sira  sigmundi.  ef  hans  baurn  kynne  hennar  ecki  niot- 
andi  verda  og  hier  epter  uil  eg  sueria  ef  þurfa  þiker.  Og 
til  sannenda  hier  um  setta  eg  mitt  jncigli  fyrir  þetta  uitn- 
isburdarbref.  skrifat  aa  kvennabrecku  j  breidafiardardaulum 
laugardaginn  næstan  fyrir  þrettanda  dag  j  iolum.  þa  er 
lidit  var  fra  hingatburd  uors  herra  jesu  christi.  (D.  cd.  atta- 
tiger  og  tvau  oir. 


380.  1.  Fébrúar  1482.        á  Draflastöðum. 

Yitnisbuedabbeéf  Gríms  Þórðarsonar  umDálksstaði  á  Sval- 
barðsströnd. 

AM.  Fasc.  XXVII,  2,  frumrit  á  skinni  og  er  innsiglið  fyrir.— AM. 
Apogr.  169. 

Þath  giore  ek  grimur  þordarson  godum  monnumvitur- 
ligt  med  þessu  minu  opnu  brefi  at  ek  heýrdi  þath  talat  þa 
þorkell  bergsson  lifdi  at  gudrun  andresdot(t)er  ættesegxtie 
hufldrada  j  mala  sinn  hia  þorkele  bergssýne  manne  sinum 
enn  eigi  visse  ek  þar  sannleik  uppa.  suo  ok  heýrdi  ek  þat 
sagt  at  jon  þirstill  ok  biorg  þorkelsdotter  kona  hans  hefdi 
luckt  gudrunu  aiidresdottur  j  mala  sinn  jordina  dalgstadi  da 
sualbardzstraund  ok  þar  bio  hun  til  þerss  et  hun  do.  ok 
akiærdi  hana  einge  ne  omakadi  um  fýr  greinda  jord  suo  at 
ek  heýrde  þerss  getit.  ok  þa  tok  at  sier  þorkell    sueinsson 


1482.  DÁLKSSTAÐABKÉF.  423 

jord  ok  penninga  ok  hielltt  medan  hann  lifdi.  ok  þa  sueinn 
þorkelsson  epter  hann.  ok  hann  gaf  dottur  sinne  er  baudu- 
ar  íinnzson  atte  ok  hier  veit  ek  aunguaii  hafa  verit  a- 
kiærdanafþerssumokeigi  þa  sem  aa  hafa  buit  sidan  oa  opt 
nefndri  jordu  af  erfingium  þorkels  bergssonar.  so  ek  haíi  þat 
vitat  vppa  fioritigi  vetur  ok  hier  skal  ek  sveria  epter  ef 
þurfa  þikir.  ok  til  sannenda  hier  vm  setta  ek  mitt  jnnsigli 
fyrir  þetta  uitnisburdarbref  er  skrifat  var  oa  draflastaudum 
j  hnioskaLrdal  fimtudaginn  næsta  fyrir  pvrificacio  sancte 
marie  þa  et  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi 
þussund  fiogur  huiidrud.  lxxx  ok  t(u)au  aar. 


381.  26.  Febrúar  1482.  í  Laufási. 

Yitnisburbr  Hallgeirs  Sigurðssonar  um  Dálksstaði    á    Sval- 
barðsströnd. 

AM.  Fasc.  XXVII,  1,  frumritið  á  skinni,  og  er  innsiglið'  dottið  frá. 
—  AM.  Apogr.  171. 

Þath  giore  ek  hallgeir  sigvrdson  godvm  monnum  vit- 
vrligt  med  þessv  minv  opnv  brefi  at  ek  heýrdi  þath  sagt 
ath  ion  þirstill  ok  biorg  Þorke(l)sdotter  kona  hans  hefde 
lvckt  gvdrvnu  aiidresdottvr  j  mala  sinn  jordina  dalgstadi  a 
svalbardrz  stravnd  ok  þar  bio  hvn  til  þerss  er  hvn  do  ok 
akiærdi  hana  einge  ne  omakadi  vm  fyr  gre(i)nda  jord  svo 
at  ek  heýrde  þess  gettit  ok  þa  tok  at  sier  þorkell  sveins- 
son  jord  og  penninga  ok  hielltt  medan  hann  lifdi  ok  þa 
sveinn  þorkelsson  efter  han  ok  hann  gaf  dottvr  sinne  er 
bavdvar  finnzson  atte  ok  hier  veit  ek  avngvan  hafa  verit 
akiærdan  afþerssvm.  svo  bio  ek  a  fýr  greind(r)e  jordv  dal- 
stodvm  upp  a  xi  tolf  manudo  ok  akærde  mig  eingenn  ok 
eigi  þa  adra  sem  a  hafa  buit  sidan  a  opt  nefndri  jordv  af 
erfingivm  þorkels  bergssonar  svo  ek  hafi  þat  vitat  vppa 
fioritigi  uetur  ok  hier  skal  ek  sveria  efter  ef  þvrfa  þikir. 
ok  til  sannenda  hier  vm  setta  ek  mitt  jnnsigli  fyrir  þetta 
vittnisburdarbref  er  skrifat  uar  j  lavfase  j  eýafirde.  þridiv- 
dagenn  næsta  fyrir  translacio  sancti  johannis  episcopi  þaer 


424  BORGARHAFNARBRÉF.  1482. 

V 

lidit  var  fra  hingatbvrd  vors  herra  jhesu    christi    þvssvnd 
fiogur  hviidrud  lxxx  ok  tva(u)  ar. 


382.  10.  Marts  1483.  á  VíðÍTÖllum. 

Hallstbinn  Þorsteinsson  gefr  aptr  í  vald  Benedikts  Sæ- 
mundssonar  það  sama  lögveð,  sem  hann  hafði  lagt  upp  í 
fimtán  hundruð  í  Borgarhöfn  í  Hornafirði,  en  Benedikt  gefr 
hann  kvittan  um  meðferð  og  byggingu  á  Borgarhöfn  með 
fleira  skilorði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXVII,  11,  frumrit  á  skinni  frá  Skriðuklaustri.  Af  fjór- 
um  innsiglum  er  nú  eitt  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  2876. 

vm  borgarhðfn1) 
Þat  gerum  vier  gudmundr  halluardz(son).  jon  arna- 
son.  jon  broddason  ok  helge  oddzson  godum  monnum  kun- 
ugt  med  þessu  voro  brefi  at  þa  er  lidit  var  fra  burd  cristi 
CD.  cccc.  lxxx.  ok  tuo  ar.  sunnudag  næsta  epter  imbrudaga 
a  langafostu2)  a  videvollum  ytrum  j  fliotz  dal  voro  vier  j 
hia  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þeirra  hallsteins 
þorsteinssonar  af  einne  alfu  ok  benedict(s)  sæmundzsonar  af 
annari  at  suo  fyrir  skildu  at  hallsteinn  gaf  aptur  j  ualld 
benedictz  þat  sama  laugved.  sem  hann  hafdi  lagt  upp  j  .xv 
c.  j  borgarhofn  er  ligur  j  hornafirde.  sua  þar  skýlldi  hann 
ongua  tiltolu  eiga  né  hans  erfingiar.  hier  j  mot  gaf  fyr- 
greindr  benedict  adrnefndan  hallstein  aullungis  kuittan  fyr- 
ir  sier  ok  sinum  erfingivm  vm  alla  medferd  ok  býgging  a 
jorduni  borgarhofn  sua  micklum  partt  sem  benedict  attiþar 
vt  j.  sua  skylldi  hallsteinn  kuittur  vm  alla  leigu  af  þeim 
.x.  c.  sem  hann  atti  at  luka  benedict  fyrir  .x.  c.  j  borgar- 
hofn.  sua  skýlldi  þeir  kuittir  allir  sem  hallsteinn  hafdi  kuitta 
gert  vm  landskyllder  ok  verleigur.  vetur  ok  sumar.  vt  af 
borgarhofn.  vppa  sua  langan  tima  sem  hallsteinn  hafdi  borg- 
arhofn  haft  vegna  benedictz.  ok  til  næstu  fardaga  nu  j  vor 
er  kemur.  £nn  epter  faranda  fra  fardaugum  j  vor  arliga 
skýllde  hallsteinn  luka  benedict  .x.  aura    j  leigu   huert   ar 

J)  Utan  á,  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  þ.  e.  3.  Marts. 


1482.  LANDAMERKJABRÉF.  425 

af  þeim  .x.  crum  sem  hallsteinn  atti  at  luka  benedict  fyrir 
þann  tíu  hundrada  part  sem  hann  keypti  j  borgarhofn  at 
benedict.  medkendizt  benedict  at  hann  hefdi  sellt  ok  feing- 
it  hallsteine  halfan  þridia  tug  .c.a  j  borgarhofn.  Samþyckti 
sigridr  hallzdottir  kuinna  benedictz  allau  þenna  gierning 
þeirra  j  mille.  Ok  til  saninda  hier  vm  settum  vier  fyrnefnd- 
er  menn  vor  jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  sama  stad 
siau  nottum  sidar  enn  fýr  seger. 


383.  18.  Marts  1482.  á  Helgafelli. 

Vitnisbukbr  Auðunar  Oddasonar  um  landamerki  milli  Set- 
bergs  og  Langadals  litla,  Valshamars  og  Bakka  (Keisbakka) 
á  Skógarströnd. 

Landsskjalsafn  942  4to  bl.  158b  (J.P.)  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sig- 
urðssonar  c.  1600.  —  AM.  264.  4to  bls.  21—22,  skr.  1606.  —  AM.  252.  4to 
bls.  38—41,  skr.  1660  (af  Jóni  Steindórssyni  á  Kuerri).  —  AM.  Apogr. 
1604  og  1605.    Prentað  í  Tímariti  Jóns  Pétrssonar  II,  44—46. 

Landamerke  mille  Setbergz  og  Langadaalz  litla. 

Þad  gioru  vid  Helge  Helgason  og  Jon  Eireksson  god- 
um  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opuu  brefe  ad  vid 
vorum  þar  j  hia  saum  og  heyrdum  cL  fostudaginn  næstaii 
epter  gregoriusmesso1).  j  Sydra  Skogarnese.  j  micklholltz- 
hrepp2)  ad3)  audun  Oddason  sör  sofelldaii  vitnizburd  fyrir 
sijra  Helga  Magnussyne  profaste  ]  millum  Hijtardr  og  skraumu 
sem  hier  epter  skrifad  stendur. 

Þesse  er  vituisburdur  Audunar  Oddasonar  vm  landa- 
merke  j  millum  Setbergz  og  langadalz  litla  a  skogastrond. 
ad  hann  og  hanz  fader  biuggu  &  Setberge  langa  æfe  og  voro 
þa  eingin  landamerke  [halldin  onnur4)  en  þauö)  fyrgreindra 
jarda  j  millum.  ad  setberg  ætti  vpp  ad  merkegile  enn  langa- 
dalur  ofaii  ad  vpp  a  fiall  og  ofan  j  ox  epter  þui  sem  gilid 
geingur.  og  Oddur  leppur  sem  þa'  atti  Langadal  hiellt  hann6) 
þesse  somu  landamerke.  og  eignadi  alldre  Langadal  ofan  yf- 
er  merkegil  [og  onguan  heyrdi  hann  eigna    Langadal    ofan 

*)  Þe  15.  Marts.  2)  mykhollttzhrepp  264;  3)  264,  252;  bI.  94;  4) 
[aunnur  halldin  264;    6;  264,  252;  þa(!)    94.    6)  264,  252;  nin  94. 


426  LANDAMERKJABRÉF.  1482. 

yfer  merkegil1)  fyrr  enn  narfa2)  þorvalldsson.  og  olst  fyrr- 
skrifadur  audun  þar8)  vpp.  og  var  þar  leingstvm  fram  til 
þess  hann  var  meir  enn  siotugur  so  hann  visse  þar  til.  þott 
hann  væri  vistum4)  j  odrum  sveitum.  Heyrdi  hann  og 
af  sier  elldre  monnum  þesse  landamerke  sogd  j  mille  fyrr- 
skriíadra  jarda.  enn  eingin  onnur  so  hann  visse. 

Þetta  er  vitnisburdur  Audunar  Oddasonar  vm  landa- 
merki  mille  vdlzhamarz  og  bacha  a  skogarstrond  ad  fell 
þad  er5)  nu  er  kallad  Midsaptanzfell.  enn  ad  gomlu  var 
kallad  merkefell  rædur  landzmerkium6)  j  millum  íirskrifadra 
jarda.  Sténdur  stor  steinn  vppa  fellinu.  og  sionhending  vr 
steininum  og7)  vpp  j  fuglstapa8).  þa  sem  standa  vpp  epter 
íioanum.  huor  [ad  rauk9)  annarz.  og  so  vpp  j  gðtur  og  þad- 
an  og  vpp  j  dna  stimlu.  Jtem  sionhending  vr  fyrrskrifudum 
steine  a  merkefelle  og  fram  j  sio.  heyrdi  hann  af  eldri  monn- 
um  þesse  landamerke  greind  j  millum  fyrrskrifadra  jarda. 
enn  eingie  onnur.  [So  heyrdi  hann  og10)  sinn  fodur  segia 
og  adra  gamla  menn.  ad  Oddur  Þordarson.  er  kalladur  var 
leppur.  hefdi  rijdit  a  landamerki  þesse  enu  somu.  þan)er 
hann  selldi  kolbeine  keis  jordina  backa  a  skogarstrond.  og 
þetta  væri  saunn  landamerki  þar  j  mille. 

Og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera12)  skrifad  aa  Helga- 
felle  j  Helgafellzsueit  manudaginn  næstan  fyrir  Benedictz- 
messu  Anno  (D  cd  lxxx  secundo. 


384.  18.  Marts  1482.  á  Hel^afelli. 

Dómr  síra  Helga  Magnússonar  prófasts  og  almennilegs  dóm- 
ara  milli  Hítarár  og  Skraumu  um  kæru  Haldórs  ábóta  á 
Helgafeíli  til  Narfa  Þorvaldssonar  út  af  aðtekt  hans  á  ýms- 
um  jörðum  klaustrsins. 

Eptir  skjalabók  i  4to  úr  safni  Jóns    háyfirdómara   Pétrssonar  nú  í 
Landsskjalasafni  942    með  hendi  Jóns  lögmanna  Sigurðssonar,  c.  1600. 

x)  [sl.  264,  252; a)  Narffe  252; 8)  b.  v.  264, 252;  4)vid,  b.  v.  94  (útstrykað);  sl. 
264,252;  6)  b.  v.  264,  252;  6)  landamerkium  264,  252;  7)  sl.;264;  8)  foglstapa 
264;  folastapa(!)  252;  9)  [858,  264;  a  reke  252;  10)  [og  suo  heyrdi  hann 
264.  ")  264,  252;  þar  94;  12)  hér  hættir  94;  er  því  það,  sem  eptir 
fer,  tekið  eptir  hinum  handritunum. 


1482.  HELGAFELLSKLATJSTR.  427 

Ollum  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 
sende1)  eg  sijra  Helge  Magnusson  profastur  og  almennelig- 
ur  domare  j  millum  Hijtardr  og  Skraumu  kuediu  gudz  og 
mijna  kunnugtt  giorandi.  ad  sub  anno  gratiæ  1482  manu- 
daginn  næstan  fyrir  Benedictusmessu  a  Helgafelle  j  Helga- 
felizsueit.  var  Narfe  þorvalldsson  þar  þa  logliga  fyrir  mig 
stefndur  fyrir  þa  akiæru  er  Halldor  abote  ad  Helgafelle 
kiærdi  til  hans  vppa  klaustursins  vegna  a  Helgafelle.  J 
fyrstu  grein.  ad  greindur  narfi  hefde  gripid  aapttvid  klaust- 
ursinz  a  Helgafelle  j  Jordunne  a  Setbergi  a  Skogarstrond. 
og  eignade  sier  þar  Jtak  vppa  greinda  Jord  mote  klaust- 
ursinz  maldaga.  Jtem  fyrer  adra  sok  ad  íirrnefndur  narfe 
eignade  sier  og  kirckiunne  a  Eyre  skog  upp  j  klaustursinz 
Jord  a  Straume.  og  sýnde  þar  fyrer  huorke  maldaga  nie 
annad  skial  og  hafdi  vnnid  þar  j  vppa  morg  oar  j  oleyfe 
klaustursinz  vmbodzmanna.  Jtem  fyrer  þrijdiu  sok  ad  þratt- 
nefndur  narfe  hielldi  og  hefdi  halldid  Jordina  karstade.  er 
liggur  j  Eyrar  kirkiu  sokn.  og  klaustursinz  formenn  eign- 
udu  klaustrinu  ad  Helgafelle.  Jtem  fyrir  þa  fiordu  grein  et 
cetera. 2) 


385.  6.  Apríl  1482.  í  Flatey. 

Magnús  Snorrason  selr  Magnúsi  Þorkelssyni  jörðina  Jarlstaði 
í  Bárðardal,  en  Magnús  Þorkelsson  kvittar  nafna  sinn  um 
alla  þá  peninga,  er  hann  átti  að  honum,  og  galt  honum 
fimm  ær  með  lömbum  og  fjögur  ágildi  í  geldfé,  og  eru  þeir 
þá  kvittir  hvor  við  annan. 

AM.  Fasc.  XXVII,  5,  frumrit  á  skinni.  Innsiglin  (þrjú)  eru  dott- 
in  frá. 

Bref  fyrir  Jallstodum. 
Þat  giorvm  vier  tumas  gudmundsson.  eirekur  þorarens- 
son.  biorn  gvdmunsson  godvm  monnum  vitvrlegt  med  þessv 
voru  opnv  brefi  ath  þar  uorv  uierjhia  savm  ok  heýrdvm  a 

*)  senda,  hdr.  2)  meira  er  ekki  skrifað  af  þessu  bréfi  í  skjala- 
bókinni,  en  skrifarinn  (c.  1600)  ritar  að  lyktum:  „Finis  est  vere  precium 
vult  scriptor  habere". 


428  JARLSTADABRÉF.  1482. 

ord  ok  handaband  þessara  manna  magnus  snorrasonar  af 
einni  alfv  en  magnus  þorkelssonar  af  annare  ath  fyr  nefndr 
magnus  snorrason  selde  greindum  magnuse  þorkelsýne  jord- 
ena  jallstade  j  bardardal  er  liggr  j  lvndarbrekkv  kirkiv- 
sokn  med  aullvm  þeim  gognvm  ok  gædvm  er  greindre  jordv 
fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nýiv  er  optt  nefndr 
magnus  snorrason  vard  fremzst  eigande  ath.  en  hier  j  mot 
gaf  magnus  þorkelson  alla  þa  penninga  kvitta  er  han  atte 
ath  titt  nefndvm  magnuse  snorrasýne  og  þar  til  fim  ær  med 
lombvm  ok  fiogr  agilde  j  geldfe.  skylde  titt  nefndr  magnus 
þorkelsson  halda  sagdre  jordv  til  rettra  laga  en  magnus 
snorrason  skylde  svara  lagariptingv  a  fýrgreindre  jordv. 
vorv  vier  oc  fýr  greinder  menn  nær  stadder  ok  til  kallader 
er  opptt  nefndr  magnus  snorrason  medkenndez  ath  hann 
hefde  fulla  peninga  upp  bored  fyrir  jordena  jarlstade  sem 
honum  vel  anægde  oc  þvi  gaf  þratt  nefndr  magnus  snorra- 
son  opttnef(n)dan  magnus  þorkelson  avlldvn(g)es  kvittan  oc 
akiærvlavsan  vm  fýr  greint  jardar  verd  fyrir  sier  oc  oll- 
um  sinum  epterkomendum.  oc  til  sannennda  hier  vm  settv 
vier  fyr  greinder  men  vor  jnnsigle  íyrir  þetta  kavps  oc 
qqvittvnar  bref  er  giort  var  j  flatey  laugardagen  j  helgu 
vikv  þa  er  lided  var  fra  hingadbvrd  drottens  vors  þvsvnd 
fiogvr  hundrvd  atta  tiger  ok  ii  ar. 


386.  11.  Ápríl  1482.  á  Helgafelli. 

Da»i  Arason  selr  Eiriki  Haldórssyni  og  Ormi  Jónssyni  lög- 
legum  umboðsmanni  hans  jörðina  Hrís  milli  Höfða  og  Ennis 
á  Snæfellsnesi  fyrir  tuttugu  og  átta  hundruð  í  lausafé,  en 
Daði  tilgreinir,  að  Snóksdalskirkja  eigi  skipstóð  í  Klett,  búð 
og  eldiviðarítak,  og  Eyrarkirkja  búðarstöð. 

Landsbókasafn  108.  4to  bls.  47—48  með  hendi  Finns  biskups  Jóns- 
eonar  á  unga  aldri,  og  staðfesta  þeir,  hann  og  faðir  hans  afskriptina: 
„Þetta  er  ordriett  vid  sitt  original  pergamentisbref  vijda  roted  þo  læse- 
legt.  vitnum  vid  sem  saman  lásum,  Hitardal  d.  6.  Augusti  Anno  1723. 

Jon  Halldorsson  Eidre.  finnur  Jonsson". 

Borið  saman  við  afskript   gerða   10.   Mai   1704  a  Reykhólum  af   Gísla 


1482.  HRÍSABRÉF.  429 

JónBsyni  og  Eiríki  Þorsteinssyni  eptir  frumritinu,  sem  þá  var  með  einu 
innsigli  (=  b). 

Kaupbref  Dada  Arasonar  og  Eireks  Halldorssonar 

d  Hrijsum  i  mille  Hofda  og  Ennis 

Anno  1482. 

Þat  giðrum  vær  Einar  Þörolfsson.  Magnus  Halldors- 
son.  Skule  Þordarson  og  Magnus  .  Oddsson  gödum  monnum 
kunnugt1)  med  þessu  voru  opnu  brefe  at2)  íimtudagen  i 
pdskaviku  þd  er  lidet  var  frd  hingatburd  vors  fyerra  Jesu 
Christi  CD  cccc  lxxxpj3)  dr  d  fyelgafelle  i  fyelgafellsveit  vor- 
um  vær  i  hid  saum  og  heirdum  d4)  ord  og  handaband  þess- 
ara  ærligra  manna  Dada  Arasonar  af  eirnre  dlfu.  enn  Eireks 
fyalldorssonar  af  annare  og  Orms  Jonssonar  hanz  lðgligs 
umbodsmanns.  at  svo  fyrer  skilldu.  at  fyrrgreindur  Dade  ara- 
son  selur  ddurskrifudum  Eireke  Jðrdena  fyrijs  er  liggur  i 
millum  fyaufda  og  Ennis  i  Froddrkyrkiusokn.  til  fullrar 
eignar  med  avllum  þeim  gaugnum  og  gædum.  sem  greindre 
Jðrdu  filgia5)  og  íilgt  hefur  at  fornu  og  nyiu  og  hann  vard 
fremst  eigande  at. 

fyier  i  möt  giefur  fyrrskrifadur  Ormur  Jonsson  i  um- 
bode  Eireks  fyalldorssonar  viijc  og  xxc  med  þeim6)  frijdleika. 
xv  mdlnitukugillde.  hest  og  iij  vætter  smiðrs  fyrer  iij.c  vij 
vetra  gamallt  naut  fyrer  ij.c  fiogra  vetra  gamallt  fyrer  j.c  tvð 
naut  vj  vetra  gðmul  fyrer  iiij.c  vj  saude  gamla  fyrer  j.c  hdlf- 
sticke  klædis  fyrer  ij.c 

Skulu  þesser  peningar  lukter  at  Dærstu  fardðgum  af 
peningum  offtnefndz  Eireks  í^alldorssonar. 

Skyllde  offtnefndur  Dade  Arason  svara  laga  ryfftingum 
d  fyrrgreindri  Jðrdu  ^rijsum.  enn  Eirekur  hallda  til  laga 
edur  haiis  umbodsmadur. 

Greinde  tijdtnefndur  Dade  at  kyrkian  i  Snöksdal  ætte 
skipstaud  i  klett.  bud  og  elldevidartak.  enn  kyrkian  d  Eire 
budarstaud.  enn  ðngvann  eldevid. 

Og    til   sanninda   hier   um  settum7)    vier   fyrrnefnder 

^)  kunnigt,  b;  2)  á,  b;  8)  [og  tvö,  b.  4)  tvískrifað  í  108.  5)filg- 
er,  b.    9)  þesflum,  b.    7)  setium,  b. 


430  KVÍTTÚNARBRÉF.  1482. 

menu  vor  inzigli  fyrer  þetta  Jardarkaupsbref  skrifad  d  sama 
stad  deige  og  dre  sem  fyrr  seiger. 


387.  25.  Apríl  1482.  í  isi. 

Þoebjörg   Snæbjarnardóttir   kvittar   Finnboga   Jónsson   um 
alla  þá  peninga,  er  hún  átti  að  Finnboga. 

AM.  Fasc.  XXVII,  8,  frutnrit  á  skinni  með  báðum  innsiglum,  komið 
frá  séra  Skúla  Þorlákssyni.  —  Apogr.  630. 

Kuittantia  Þorbiargar  Snæbiarnardotter  vppa  alla 

þa  penijnga  sem    fimboge  Jonsson  logman 

hafdi  vered  henne  vm  skilldugur  1482  *). 

Þath  gioru(m)  uid  gamle  þorsteinsson  og  sygurdr  brodda- 
son  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  breíi 
ath  þar  voro  uid  hia  saaum  og  heyrdum  ca  ath  þorbiorg 
snebiarnardotter  medkendizst  med  handabandi  uid  finboga 
jonsson  ath  hun  hefde  suo  peninga  upp  borid  og  med  han- 
saulum  og  iatyrde  fulla  borgan  tekid  ath  henni  uel  anegdi 
af  sira  einare  benedicsyni  ca  vegna  finboga  jonssonar  fyrir 
alla  þa  peninga  sem  greindr  finboge  hafde  henni  skyldugr 
ordid.  þuj  i  sama  handabandi  gaf  og  giordi  optt  nefnd  þor- 
biorg  snebiarnardotter  þrattnefndan  finboga  jonsson  aull- 
ungis  kuittan  og  akeralausan  fyrir  sier  og  sinum  erfingi- 
um  um  alla  þa  peninga  auoxtt  og  inst^du  er  titt  nefndr 
finbogi  hafdi  henni  att  ath  gialda  fyrir  þath  iardar  uerd  er 
þorgerdr  magnusdotter  moder  hennar  hafdi  henne  gefid 
under  optnefndum  finboga.  Og  til  sannenda  hier  um  settu 
uit  fýr  nefnder  men  ockur  incigli  fyrir  þetta  bref  skrifath 
j  áási  j  kellduhuerfi  j  auxarfirde  jn  festo  marcíj  ewangeliste 
aa  næsta  ari  epter  fýrnefndan  giorning.  anno  domini  (D.° 
cd.°  lxxxij.0 


388.  2.  Maí  1482.    í  Saurbæ  á  Rauðasandi. 

Vitnisburbr  uui  fund  og  viðskipti  þeirra  Einars  Björnsson- 

J)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1700. 


1482.  BJARNA  MÁL  &ÓRARINSSONAR.  331 

ar  og  Bjarna  „heitins"  Þórarinssonar  við  Skor,  þá  er  Bjarni 
reið  upp  á  Einar  sofanda  og  hans  menn. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.  353—355  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700  eptir  transskr.  frá  5.  Júlí  1490. 

Þad  giðrnm  vid  Þordur  Sigurdsson  og  Pdll  Jonsson 
gödum  monnum  viturlegt  med  þessu  ockru  opnu  brefi.  ad 
vid  vorum  þar  i  hid.  sdum  og  heýrdum  d  ord  og  handa- 
band  þessara  manna.  af  eirni  cXlfu  Einars  Biðrnssonar.  en  af 
annari  Jöns  Gudmundssonar  og  Þordar  Eyrikssonar.  ad  svo 
fýrir  skilldu.  ad  ddurnefndir  menn  Jon  og  Þordur  hand- 
festu  fyr  skrifudum  Einari  Biðrnssyni.  svo  latande  vitnis- 
burd.  ad  þeir  voru  j  Skor  þd  Biarni  heitinn  þörarinsson 
kom  þar  med  sijnom  monnum  uppd  optnefndan  Einar  Biðrns- 
son  sofanda  og  hans  menn.  hiuggu  þeir  þd  og  slögu  og 
skutu  bædi  med  Byssu  og  Bogum.  svo  og  eij  sijdur  sðgdust 
fýrskrifader  menn  Jon  og  Þordur  heyrt  hafa.  ad  tijttnefndur 
Einar  Biornsson  baud  fyrir  sig  og  sijna  menn  lðg  og  BÍett 
ddurnefndum  Biarna  heitnum.  hvad  hann  mætti  til  hans 
tala  med  lðgum.  enn  fýrskrifadur  Biarni  sagdi  þar  neij  vid. 
Hier  med  sðgdu  tijttnefndir  menn  Jon  og  Þordur  þat  þratt- 
nefndur  Biarni  og  hans  menn  hðfdu  gripid  fyrir  opt  nefnd- 
um  Einari  og  hans  monnum  þeirra  peninga  fýrst  dttahrijng 
med  Ed  og  neida  .vij.  sverd.  ij.  hialltahnijfa.  eitt  armbristi. 
eina  kystu.  v.  manna  hanskar.  Hier  eptir  vilium  vid  sveria 
ef  þurfa  þýker.  Og  til  sanninda  hier  um  settum  vid  fýr- 
nefndir  menn  ockur  Jnnsigli  fyrir  þetta  vitnisburdarbréf  er 
skrifad  var  j  Saurbæ  d  Eaudasandi  fimtudaginn  næsta  fýrir 
krossmesso  um  vorit  þd  lidid  var  frd  hingadburd  vors  herra 
Jesu  christi  OD.  cccc.  dtta  tijger  og  ij.  dr. 


389.  2.  Maí  1482.     í  Saurbæ  á  Rauðasandi. 

Vitnisbubdb,  að  Bjarni  „heitinn"  Þórarinsson  hefði  lýst  því, 
„að  hann  skyldi  handhöggva  eðr  fóthöggva"  Einar  Björns- 
son  og  hans  menn  þá,  sem  í  Skor  voru,  og  að  hann  hefði 
skipað   sínum   mönnum   að   skammslá   Einar   og   alla  hans 


432  BJARNA  MÁL  ÞÓRARlNSSONAtl.  148&. 

menn  og  láta  aungvan   undan   komast,    og    hefði    farið    að 
Einari  og  hans  mönnum  með  höggum,  slögum  og  skotum. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.  348—351  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700  eptir  transskripti  frá  5.  Júlí  1490. 

Þad  giðrum  vid  Þordur  Sigurdsson  og  Pall  Jonsson 
godum  monnum  viturlegt  med  þessu  ockru  opnu  brefi.  ad 
vid  vorum  þar  i  hid.  saum  og  heyrdum  d  ord  og  handa- 
band  þessara  manna  af  eirni  dlfu  Einars  Biornssonar.  Eim 
af  annare  Jons  Gudmundzsonar  og  Þordar  Eýrikssonar.  ad 
svo  fyrirskildu.  ad  ddurnefnder  menn  Jön  og  Þördur  hand- 
festu  fyrskrifudum  Einari  svo  latande  vitnisburd.  ad  þeir 
hefdi  heyrdt  Biarna  heitinn  Þörarinsson  lysa  þvi  ad  hann 
skýlldi  handhðggva  edur  föthoggva  Einar  og  hans  menn 
þd  sem  i  Skor  voru  og  svo  skipadi  hann  sijnuin  monnum 
ollum  ad  skamsld  Einar  Biðrnsson.  og  alla  hans  menn.  og 
ldta  aungvan  undan  komast  og  med  þessari  lofan  og  sam- 
tðkum  sðgdu  þeir  Jon  Gudmundsson  og  Þordur  Eyriksson 
ad  Biarni  heitinn  og  hans  menn  hefdi  farid  ad  Einari  og 
hans  mðnnum  med  hðggum  og  slðgum  og  skotum.  bædi  med 
Bogum  og  Býssum.  og  svo  hefdi  þeir  tekid  þeirra  peninga 
j  þessare  sðmu  ferd.  Og  hier  eptir  vilium  vid  sveria  ef 
þurfa  þykir.  og  til  sanninda  hier  um  settum  vid  fýrnefnder 
menn  ockur  Jnnsigli  fyrir  þetta  vitnisburdarbref.  er  skrifad 
var  j  Saurbæ  d  Raudasandi  fimtudæginn  næsta  fyrir  kross- 
messo  um  vorit.  þd  lidit  var  frd  guds  burd  00.  iiij.c  lxxxxij.  dr. 


390.  6.  Maí  1482.  í  Hvammi. 

Vitnisbukde,  að  Bjarni  „heitinn"  Þórarinsson  hefði  farið 
heiman  úr  Bæ  til  Skorar  í  þeim  hug  að  slá  Einar  Björns- 
son  í  hel. 

Kriegers   safn  2.  4to  bls.  351—352  með  hendi  Styrs  Þorvalldsson- 
ar  c.  1700  eptir  transskr.  frft  5.  Juli  1490. 

Þad   giðrum   vid   Þordur   Sigurdsson  og  Pdll  Jonsson 
godum  monnum   viturlegt   med  þessu   ockru  opno  brefi.  ad 


1482.  BJARNAMÁL.  -  JARÐARSÖLUBRÉF.  433 

vid  vorum  þar  i  hid.  sdum  og  heyrdum  d  ord  og  hauda- 
band  þessara  manna.  af  eirni  alfu  Einars  biornssonar.  Enn 
annari  Brands  Asbiarnarsonar.  at  svo  fyrir  skildu.  ad  ddur- 
nefndur  Brandur  handfesti  fýrskrifudum  Einari  svo  ldtanda 
vitnisburd.  ad  hann  hefdi  heyrt  Biarna  heitinn  þorarinsson 
lýsa  þvi  ddur  enn  hann  för  heiman  úr  Bæ  jnn  til  Skorar. 
ad  hann  skylldi  sld  Einar  Biornsson  j  hel.  og  svo  bad  hann 
sijna  menn.  ad  þeir  skylldu  sld  Einar  i  hel  og  alla  hans 
menn.  ldta  aungvaii  undan  komast  þd  sem  j  Skor  eru.  Hier 
epter  vilium  vid  sveria  ef  þurfa  þýkir.  Og  til  sanninda  hier 
um  settum  vid  ockur  Jnnsigli  fyrir  þetta  vitnisburdarbref. 
er  skrifad  var  i  Hvammi  á  Bardastrond  mdnudaginn  næsta 
eptir  krossmesso  unl  vorid.  þd  er  lidid  var  frd  hingadburd 
vors  herra  Jesu  christi  CD.  og  cccc.  dttatijger  og  ij.  ar. 


391.                           6.  Maí  1482.  í  Hvammi. 

Helga  Þorleifsdóttir   selr  og    fær    Guðna  Jónssyni  jörðina 

Neðra-Bakka  í  Langadal  í  Kirkjubólssókn  til  fullrar  eignar 
og  kvittar  hann  um  andvirði  jarðarinnar. 

Landsbókasafn  119.  4to  bls.  140,  skr.  c.  1650. 

Þad  Giore  Eg  Helga  ÞorleifsDotter  Godum  monnum 
viturligt.  ad  ec  medkiennunst  med  þéssu  mijnu  opnu  Brefe. 
ad  eg  hefe  sellt  og  feingid  Gudna  Jonssyne  Jordina  Nedra 
Backa  j  langadal  j  kirk(i)u  Bolz  kirkiusokn  til  frialz  forrædis 
og  fullkomligrar  ögnar.  vndan  mier  og  mijnum  grfingium. 
enn  vnder  Greindan  Gudna  og  hans  grfingia  og  gpterkom- 
endur.  med  ollum  þeim  Gognum  og  Giædum  sem  greindri 
Jordu  fylger  og  fylgt  hefur  ad  fornu  og  nyu.  og  £g  hefe 
fremst  eigande  ad  ordit.  Medkiennest  eg  adurnefnd  Helga 
Þorleifsdotter  ad  eg  hefe  fulla  og  alla  peninga  vppborid  af 
optnefndum  Gudna  Jonssyne  fyrer  optnefnda  Jord  Backa. 
suo  sem  mier  vel  anæger.  Þuj  gef  eg  þrattnefnd  Helga  Þor- 
leifsDotter  tijttnefndan  Gudna  Jonsson  kuittan  og  akiæru- 
lausan  fyrer  mier  og  aullum  minum  Aurfum  og  gpterkom- 
endum  vm  þrattnefnda  Jord  og  Jardarverd.     Og   til  sann- 

Dipl.  Isl.  VI.  B.  28 


434  GUÐMUNDAREIGNIR.  1482. 

enda  hier  vm  setta  eg  mitt  Jnsigle  fyrer  þetta  Jardar  Bref. 
er  skrifad  var  j  Huamme  j  Huamssueit  vppa  Johannis  Dag 
apostulj  ante  portam  Latijnam.  þa  lidit  var  fa  hingadburd 
vors  herra  Jhesu  Christi  m.  eccc.  lxxxij. 


392.  [1482  eða  síðar]. 

Yitnisburðr  Þórðar  Sigurðssonar  um  aldr  sinn  og  fæðingar- 
ár  Solveigar  Guðmundardóttur. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.  314—316  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Yitnisburdarbref  nær  Solveig  Gudmundardotter 
var  fædd. 

Þad  giori  ec  Þordur  Sigurdsson  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  medkiennist.  ad  eg 
hefi  handfest  Einari  Biörnssýni  svo  ldtandi  vitnisburd.  sem 
hier  epter  stendur  skrifat.  at  eg  var  sagdur  af  fodur  mýn- 
um  og  mödur  og  þeim  monnum  odrum  sem  minn  alldur 
vissu  .xi.  vetra  gamall  þd  Gudmundur  Arason  reid  med 
monnum  sijnum  j  nordlendinga  fiördung.1)  þcL  somu  Reid  sem 
Biorn  Kdrsson  og  fleijri  nordlendingar  hofdu  ljst  d  ddur- 
nefndan  Gudmund  Arason.  og  hans  menn  gripi  og  Rdni  og 
heimsökn.  at  eg  vissa  fyrer  full  sannindi  at  tijttnefndur 
Gudmundur  Arason  og  Helga  Þorleifsdottur  dttu  ekki  neitt 
barn  d  lijfi  sijn  i  milli  j  þann  sama  tijma.  Enn  þd  Sol- 
veig  dottir  optnefnds  Gudmundar  Arasonar  og  Helgu  Þor- 
leifsdottur  var  fædd.  sem  nu  lifir.  og  Biarni  heitinn  Þorar- 
insson2)  kalladi  sijna  eiginkonu.  þd  var  eg  fimtan  vetra 
gamall.3)  Hier  eptir  vil  eg  sveria  ef  þurfa  þjkir  þd  eg  er 
med  Logum  til  beiddur. 

Og  til  sanninda. 


a)  Það  var  1427  (Nýi  annáll).  Þórðr  er  því  fæddr  1416.    2)  Bjarni 
Þórarinsson  bóndi  Solveigar  var  veginn  1482.     3)  þ.  e.  1431. 


1482.  GUÐMUNDAREIGNIR.  435 

393.  [1482.  eða  síðar]. 

Vitnisburðk  Filippuss  Signrðssonar  um  aldr  sinn,  þegar 
Guðmundr  Arason  gerði  norðrreiðina  (1427)  og  þegar  Sol- 
veig  Guðmundardóttir  fæddist  (1431). 

Kriegers  safn  2.  4to  bla.  323—325  með  hendi  Styrs  Dorvaldssonar 
c.  1700. 

Þad  giðri  (eg)  Philippus  Sigurdsson  gödum  monnum 
viturligt  med  þessu  mijnu  opnu  breíi.  ad  eg  medkiennunst. 
ad  eg  hefi  handfest  Einari  Biörnssýni  svo  latandi  vitnisburd 
sem  hier  epter  stendur  skrifad.  ad  eg  var  sagdur  af  fðdur 
mijnum  og  modur  og  þeim  monnum  ðdrura.  minn  alldur 
vissu.  xix.  vetra.  þd  Gudmundur  Arason  reid  raed  monnum 
sijnum  j  nordlendinga  fiordung.1)  þd  sðmu  Eeisu  sem  Biorn 
Kdrsson  og  fleijri  adrir  nordlendingar  lystu  d  ddurnefndan 
G(udmund)  A(rason)  og  hans  menn  ndni  og  Gripi.  og  heim- 
sökn.  ad  eg  vissa  fyrir  full  sannindi.  ad  fyrnefndur  Gud- 
mundur  Arason  og  Helga  Þorleifsdottur  dttu  ecki  neitt  barn 
d  lijfi  sijn  i  milli  j  þann  sama  tijma.  Enn  þd  Solveig  dottir 
optnefndz  G(udmundar)  A(rasonar)  og  Helgu  Þorleifzdottur 
var  fædd.  sem  nu  lifir.  og  Biarni  heitinn  Þorarinsson2)  kall- 
adi  sijna  eiginkvinnu.  þa  hafda  eg  þrid  vetur  og  tuttugu. 
Hier  eptir  vil  eg  sveria  ef  þurfa  þykir.  og  (eg)  er  lðgliga 
tilkvaddur. 


394.  9.  Maí  1482.  á  Helgafelli. 

Helgi  ísleifsson  lýsir  því,  að  hann  hafi  í  umboði  Andréss 
Ámundssonar  og  hans  hústrú  Gunnhildar  Pétrsdóttur  selt  Hal- 
dóri  ábóta  á  Helgafelli  jörðina  Munaðarnes  í  Trékyllisvík 
fyrir  tuttugu  hundruð,  og  kvittar  hann  ábóta  um  andvirðið. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  J6ns  háyfirdómara    Pétrssonar  í  4to,    með 
hendiJóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600,  nú  í  Landsskjalasafni  94? 

Þad  giore  ég  Helgi  Jsleifsson  godum    monnum    kunn- 

J)  Það  yar  1427.     Filippus  er  því  fæddr  1408.     2)  Bjarni   var  veg- 
inn  1482. 

28* 


436  HELGAFELLSKLAUSTK.  1482. 

ugt  med  þessu  mijnu  opnu  breíi  ad  eg  hefi  medkienst.  ad 
eg  hafi  sellt  Herra  Halldore  med  guds  nad  abota  a  Helga- 
felli  j  vmbodi  Andries  Amundssonar  og  hanz  Hwstru  Gunn- 
hilldar  pieturzdottur.  Jordina  Munadarnes  er  liggur  j  Ar- 
ness  kirkiusokn.  med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem 
greindre  Jordu  fylger  og  fylgtt  hefur.  ad  fornu  og  nýiu.  og 
fyrgreind  Hwstru  Gunnhilldur  var  framast  eigandi  ad  ord- 
in  efter  Loftt  heitinn  Ormsson  sinn  Bonda.  huorz  sdl  gud 
nddi.  Hefur  hann  bitalad  mier  vppa  íirr  nefndra  manna 
vegna  Andriesar  Amundssonar  [og  Hwstru  Gunnhilldar1)  so 
felldum  peningum  sem  hier  epter  skrifader  standa.  iiij  mal- 
nytu  kugilldi.  j  eygeinginn  vxa  iiij  vetra  gamlaii  fyrir  iij? 
8  saudi  gamla  fyrir  ij?  hest  fvrir  halftt  anat  hund- 
rad.  xviij  íiordunga  smiorz  fyir  ij?  x  vætter  skreidar  fer- 
tugvætta  fyrir  ij9  iij  halfstyckiss  klædi  fyrir  vj?  hef  eg  þessa 
somu  peninga  alla  vppborid  þeirra  vegna.  epter  þui  sem 
mier  vel  anæier.  þui  gief  eg  herra  Halldor  olldungiss  kuitt- 
aii  og  akiærulausan.  vm  fyrgreintt  Jardar  verd.  og  thil  sann- 
inda  hier  vm  setta  eg  mitt  Jnsigle  fyrir  þetta  kuittunar- 
brief.  skrifat  a  Helgafelli  j  Helgafellzsueit.  fimtudaginn  næst- 
an  fyrir  Hallvardsmesso.  Anno  Domini  1482. 


395.  20.  Maí  1482.  á  Þorkelshóli. 

Tylftakdómr  útnefndr  af  Hrafni    lögmanni  Brandssyni    um 
það,  hver  vera  skyldi  umboðsmaðr  Orms  Bjarnasonar. 

AM.  FaBC.  XXVII,  13,  frumritið  á  skinni  frá  Staðarhóli.  Tólf  inn- 
sigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  AM.  Apogr. 
1491  (eptir  frumbr.). 

Domur  wm  wmbod  Ormz  Biarnassonar2) 
Awllum  CDaunnum  þeim  sem  þetta  brefh  sia  edur  heýra 
Senda.  figell  grimsson.  Gunnlaugur  Þorkellsson.  £inan 
arnason.  Olafur  Þorwardzson.  ketill  teitzson.  jllughe  hall- 
dorsson.  Gizaur  biarnarson.  liotur  þorleifsson.  þorualldr  gud- 
mundzson.  þorkell  þorsteinsson.  biorn  jonsson  ok  £igell  jons- 
son  Quedio  guds  ok  sina.  kunnigth  giaurandhi.  ath  þaa  eth 

J)  b.  v.  vantar  í  hdr.;  2)  Utan  á  bséfinu  með  hendi  frá  c:  1600. 


1482.  UMBOÐ  OKMS.  437 

lidit  war  fra  hingath  burdh  wors  herra  jehsu  christi  þus- 
undh  íiaugur  hundruth  attatighir  ok  tuau  ar.  a  þorkelshuole 
j  víjdedal  a  almennelighv  hierads  þinghi.  m&nudaghin  næsta 
fyrir  huitasunnu.  vorum  vier  j  dom  nefndir.  af  ærlighum 
manne  hrafne  brandzsýne  laughmanne  fyrir  nordan  ok  west- 
an  aa  jslande.  ath  skodha  ok  dæma1)  huerr  vera  skýlldhe 
vmbodhsmadr  orms  biarnasonar.  kaulludo  þar  til  vmbodha 
sira  gudmundr  skulason.  arne  þorleifsson  ok  paall  brandzson 
veghna  jngebiargar  þoruardzdottur  kuinnu  sinnar.  gnn 
hustru  margreth  vi(g)fwsdotter  hafde  adr  j  setzt  ok  ath  sier 
tekit  ok  dom  fyrir  lagth  eptir  dandhi  manna  giordh  ok  sam- 
þýkt.  og  beidduzt  hier  domz  aa  ok  vndir  laugdu  med  handa- 
bandhe  hwer  hallda  skylldhe  peningha  adhr  greindhz  orms 
biarnasonar.  £n  sakir  þess  ath  oss  leitz  eríinghi  orms 
einghi  hallda  megha  vmbodit.  edhr  þeir  er  þar  næstir  standa 
j  erfdatale.  ok  aunguan  þann  nanara  er  fullaK  vaurdzlur  ok 
borgun  hefdhe.  fyrr  enn  jngebiorgh  þorwardzdotter.  ok  gud- 
ridr  sýstir  hennar.  Þui  dæmdhum  vær  adr  nefndhir  doms- 
menn  pal  brandzson  ok  erlend  erlendzson  bændur  fyrr 
greindra  kuenna.  laughliga  vmbodsmenn  þratt  nefndz  orms 
biarnasonar.  Ok  pal  brandzson  skýlldughann  ath  sier  ath 
taka  peningana  ok  eptir  ath  kæra  ok  allar  skulldir  ath  afh- 
greida  þær  hann  yrdhe  med  laugum  skylldugur  okfulltfor- 
swar  fyrir  ath  veita  beggia  þeirra  veghna.  gnn  erlendhr 
skylldhur  ath  jnna  honum  íullt  fyrir  starf  sitt  hans  veghna 
eptir  dandhi  manna  giordh  ef  þeir  semia  eighe  sialíir  ok 
skipta  med  sier  vmbodunum.  enn  ef  þeim  semdhe  þat  eigi 
sialfum.  þa  skyllde  þeir  nefna  þar  til  sex  skynsama  menn 
at  skipta  til  jafnadar  med  þeim.  gnn  hustru  margret  riett- 
ligha  hafa  ath  sier  tekit  peningana  ok  j  setzt  ok  med  skildh. 
skuli  £nn  hyggia  ath  a  huerium  tolfmanudhum  huersu  med 
peningana  er  farit  eda  sueinnenn  er  halldinn. 

Samþyckte  þennan  uorn  dom  medh  oss  fyrr  nefndr  hrafn 
laughmadr.  hverr  eth  sitt  jncigle  setthe  medh  vorum  fyrr 
greindra  manna  jnciglum  fyrir  þetta  vorth    domsbrefh.     er 

*)  dæmda,  fmmritið. 


438  ARFR  SOPHÍU  OG  GJAFIR  1482. 

skrifat  war  a  asgeirsa  j  wíjdedal  a  sama  are  deghi  sidhar 
enn  fýr  segir1). 


396.  20.  Maí  1482.  á  ÞorkelsMli. 

Tylftaedómr  útnefndr  af  Hrafni  lögmanni  Brandssyni  um 
arf  og  löggjafir  Sophíu  Loptsdóttur  milli  Árna  Þorleifsson- 
ar  og  Páls  Brandssonar  umboðsmanns  Orms  Bjarnasonar. 

IBfél.  309.  8vo  bl.  117b  —  119a  með  hendi  Ara  Magnússonar  í  Ögri 
c.  1620;  —  IBfél.  67.  4to  með  hendi  séra  Eyjólfs  Jónssonar  á  Völlum  í 
Svarfaðardal  (d.  1745).  —  AM.  199.  4to  bls.  46—48  skr.  c.  1604.  — 
Afskript  af  dómi  þessum  er  til  mjög  víða  i  dómabökum,  en  ártalið  er' 
nær  alstaðar  skakt,  optast  1402  og  einataka  sinnum  1485  og  enda  á 
fleiri  vegu,  en  það  er  alt  rangt,  og  flestar  eru  afskriptir  bréfsins  mjög 
breinglaðar. 

Domur  hrafnz  laugmannz  wm  Tijundargiuf2). 
Aullum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda8) 
Egill  Grijmsson.  Gunnlaugur  Þorkelsson.  Einar  Arna- 
son.  Olafur  Þoruardsson4).  Kietill  Teitsson.  Jllaugi 
Halldorsson.  Liotur  Þorleifsson 5).  Þorvaldur6)  Gud- 
mundsson.  Gissur7)  Biarnarson.  Þorkiell  Þorsteinsson.  Biorn8) 
Jonsson  og  Egill  Jonsson  q(uediu)  g(uds)  og  sijna  kunnugtt 
giorandi  at  [þa  lidit  var  fra  hingatburdi  vors  herra  Jesu 
Christi  M  CD  lxxx  og  tvo9)  dar  aa  þorkielzhuoli  j  vididal10) 
manudaginn  næstann  íirir  fardagaviku  vm  vorit  vorumvier 
j  döm  nefnder  of  erligum  manne  Eafne  Brandssyni  laug- 
manne  nordan  og  westan  aa  Jslandi  ad  skoda.  ransakan)og 
dæma  aa  millum  þeirra  Arna  Þolleifssonar  og  Palz  Brands- 
sonar  vmbodzmanz  Ormz  Biarnasonar12)  vm  þann  arf  sem 
Arne  reiknade  sier  fallit  hafa  oc  brædrum  sijnum  eptir 
Soífiu  Lopttzdotter  modur  Ormz  enn  faudurmodur  sijna.  og 
ei  sijdur  vm  allar  þær  giafer  sem  adur  nefnd  Sophia  hafde 


1)  þ.  e.  21.  Maí.  2)  309;  —  giuf  =  giöf;  3)  sentlum  309;  4)þoruallds- 
son  199  (rangt); 6)  Leiísson  309  (rangt);  6)  Dorvardur  309  (rangt);  7)  Gijsle 
309  (rangt);  8)  Biarni  309Í  67,  199  (rangt).  e)  [67;  arum  epter  lausnaranz 
hingatburd  142  (!)  309;  1402,  199  10)  67;  Eidedal  (!)  309;  »)  sl.  199  67; 
12)Brandssonarl99  67,  309  (rangt). 


1482.  ARFR  SOPHÍU  OG  GJAFIR.  439 

gefit  vr  aullum  sijnum  peninguin.  huorsu  logligar  þær 
skyllde  vera. 

laugdo  þesser  fyrgreinder  menn  Pall  og  Arni  sig  þar 
vnder  dom  med  handabande. 

Nu  af  þui  ad  vor  landz  log)1  so  vtuijsa2)  ad  sonar 
sonur  skal  taka  jafntt  uid  dottur  þui  dæmdum  vier  Arna 
og  brædrum  hanz  þridiung.  Enn  Ormi  ij  hlute  af  arfue 
epter  Sophiu  bædi  j  londum  og  lausum  eyrer3).  Enn  þau 
odul  sem  meire  ero  og  fader  Arna  stod  til  leysi  hann  ef 
hann  vill4)  fimtta  hlut  minna  enn  verd  ero  [nu5)  j  næst- 
um6)  fardaugum  [Lxc  5)  jnnan  sueitar  Pali  Brandssyne  j 
haund  j  fulluirdu  gosse.  enn  ef  hann  leyser  ei  suo  siehann 
af  þeirri  lausn  bædi  firir  sig  og  brædur  sijna. 

[Nu  saker  þess5  j  annari  grein  ad  þar  kom  ei  fram 
firir  oss  ad  peningar  epter  Sophiu  andada  væri  meire  enn 
hun  hafde  at  erfdum  tekit  epter  faudur  sinn  og  modur.  þui 
dæmdum  vier  at  hun  skyllde  ei  mega  vr  sijno  erfdagosse 
meir  med  laugum  gefa  enn  Tijundargiof .  Enn  ef  tijundar- 
giofin  hrycki  eigi  til  giafanna.  þa  skylldi  so  firir  huorium 
skerda  sem  tala  rennur  til  epter  fiarmagne.  vtan  salugiafer 
þær  skulo  fyrst  oskertar  af  lukazt  Enn7)  tijundargiof 
dæmdum  vier  fimta  huortt  hundrad.  kynne  og  suo  ad7)pro- 
fast  ad  Sophia  hafi  haítt  nockut  aflagoss  þa  skylldi  hun  hafa 
vr  matt  gefa  fiordungzgiof.  Eeiknast  og  svo  til  ad  Ormur 
sonur  hennar  meigi  epter  Tijundargiof  hallda  badum  jordun- 
um  Fagradolums)  þa  skylldi  honum  skiptast  til  eignar  þad 
sem  þd  þyrftti  aptur  ad  leggiast.  Enn  þratt  nefndur  Pall 
vmbodzmadur  hanz  kiosi  j  huorri  jordunne  þad  skylldivera 
er  til  skiptanna  legst. 

Samþyktte  þennann  vorn9)  dom  med  oss  adur  nefndur 
Rafn  Brandsson  laugmann  og  [setti  sitt  innsigli  med  vorum 
innsiglum  firir  þetta  vort  domsbref.  hvert10)  skrifat  var11) 
a  Asgeirsdd  [i  Vididal  a  sama  ari  12)  ij  dogum  sijdar  [en 
fyR  segir12). 

«)  lagabok67j  2)  ut  viaar  67;  3)  avrum  67;  4)  uilldi  309;  5)  [sl.  309; 
6)  næstu  309;  7)  sl.  67;  8)  Þarádolum;  199  Faxadölum  IBíé!.  79.  4to 
þar  a  dalnum  309;  °)  sl.  309;  10)  [et  cetera  309;  u)  sl.  309;  12)  [sl.  309. 


440  SKULDARBRÉF.  1482. 

397.  25.  Maí  1482.  í  Björgvin. 

Vottorb  Þorleifs  Björnssonar  um,  að  hann  skuldi  herra 
Jóni  Smjör,  riddara  og  höfuðsmanni  í  Björgvin,  hundrað 
Rínsgyllini,  sem  hann  lofar  að  borga  í  haust. 

AM.  Apogr.  5514  "Epter  copíu  med  hende  Sr.  Biarna  Hallgrimsson- 
ar"  (AM.).  „Þær  variæ  lectiones  sem  hier  standa  in  margine  og  uppi 
yfir  einstaka  stöfum  med  minne  eigen  hendi,  eru  tokaar  ur  copiu  af 
þessu  brefi,  sem  Mag.  Jon  Thorkelsson  Widalin  hafde  med  eigen  hendi 
ritad  epter  originalnum  og  mier  sendt,  þa  hann  var  kirkiupreatur  i 
Skalhollte  (nota:  þá  var  enn  originallenn  þar).  öllu  Ödru  bar  stafrett 
8aman  i  þeirre  Mag.  Jona  copiu  og  hinne  er  Sr.  Biarne  hafde  ritad.  a 
Binne  copiu  hafde  Mag.  Jon  sett  þenuann  efterskrifadann  titul :  Vitnis- 
burdr  uppá  obligatiu  Þorleifs  Biörnssonar  tii  herra  Jons  Smör,  uppa 
hundrad  Rinsgyllene"  (AM.).  Þetta  frumrit,  sem  Árni  getr  um,  hefir 
verið  transskript  fjögurra  manna  gert  14.  Maí  1527  á  Hattabergi  í 
Noregi.  Mismunr  afdkriptanna  er  alveg  ómerkr. 

Obligatia  Þolleyfs  Biðrnssonar  upp  &  .j.c1)  Rijns  gylleni. 

Dett  giore  jeg  Thorleif  biornsson  godum  monnum 
kunnigt  med  thessu  minu  opnu  brefe.  ath  eg  medkennunst 
ad  eg  er  skulldug  hundrad  Rins  gyllene  herra  Jon  Smor 
niddara  og  hauffudsmanni  ifver  kongsgardenn  j  beren.  for 
den  kreara  sem  eg  kopt  ad  honum  j  berenn  vt  af  Stralsund. 
Skal  jeg  late  fore  thessa  peninga  till  bergvin  j  haust.  for 
utan  hindur  skada  og  forfall.  Og  tijll  sanninde  heer  vm 
setta  eg  mitt  jnnsigle  for  thetta  bref  skriffvat  j  beren 
laugardagenn  nost  for  pinsdag.  þa  lidit  var  fra  hingadburd 
vors  herra  Jesu  Christi  M.  CCCC.  lxxx.  og  .ij.  aar. 


398.  17.  Júní  1482.  í  Björgvin. 

Jón  Smjör  „riddari  og  höfuðsmann  upp  á  konungsgarðinn 
í  Björgvin"  lýsir  Eyjólf  Einarsson  fullan  óbótamann,  fyrir 
að  hafa  fangelsað  og  tekið  Jónprest  SnorrasoníBæjarstaðum 
náttartíð  og  aett  í  járn,  nema hann  sætti  sig  við  Þorleif  Björnsson 
með   skynsamra  manna  ráði.  (Sbr.  bréf  frá  20.  Aug.  1484). 

AM.  Fasc.  Dipl.  Norv.  XXV,  20,  transskript  á  skinni  gert  í  Flatey 


a)  Stendr:  ijc  í  afskript  séra  Bjarna,  en  Árni  leiðréttir. 


1482.  EYJÓLFS   MÁL   EINARSSONAR.  441 

22.  Júlí  1482.  Prentað  í  Dipl.  Norv.  V,  Nr.  918  (bls.  661),  og  er  þar 
talið  dagsett  7.  Júní,  sem  mun  vera  prentvilla  íyrir  17.;  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl. 
IbI.  IV,  172—173. 

bref  um  eyolf  einarson1) 
Jag  Ion  smior.  BÍddari  ok  hofudsmann.  wppaa  konungs 
gardin  j  biorguin.  giorum  viturligtt  alle  ath  kora  for  rijk- 
insins  raad  j  biorguin.  wel  burdig  man.  Torleif  biornson  ok 
tiedj  bref  forer  oss  med  heilum  ok  oskoddum  jnsiglum. 
lydandj  ath  erkibiskup  olaf  go(d)rar  aminningar  fordum 
erkjbiskup  j  þrandheimí.  fyuers  siel  gud2)  naadj.  iysti  eyvlf 
einarson  j  kirkiunar  bann  ok  pafans  ok  matti  eigi  af  leys- 
aztt  fyrr  enn  hann  waarj  forlíjkttur  med  herra  jon  snorra- 
sonn.  forj  tej  saker  ath  hann  bafdj  gripit  fornefndan  jon  j 
bæiar  stad  vm  naattar  tíjd  ok  burtt  færde  med  sig.  j  stock 
ok  j  iarn  setti.  wtt  af  huilkin  jarn  fornefndur  herra  jon 
kom.  ok  j  eina  kirkiv.  kom  þda  for  nefndj  eyulfr  med  sina 
medfylgiara.  ok  toku  forr  nefnd  herra  jon  vt  af  kirkennj 
ok  fardu  honom  j  sama  fangelsi  j  gen.  sem  hann  fyrr  j 
var.  forer  suo  dann  neyrdar  saker.  fyalldur  ek  honom  fyrir 
ein  fullan  obotamann  eptter  þui  sem  stdar  j  logbokinnj  j 
obotamalenv.  nema  hann  sætti  sig  vit  torleif  biornson.  eftter 
ty  sem  skynsomum  monnum  tyker  skialigit  verra.  suo  framt 
ath  hann  vill  blíjfa  j  logum  vpp  aa  krunvnar  vegna.  ok  aa 
ríjkisins  vegna.  Til  sanninda  hier  vm.  settj  jag  mitt  jnn- 
sigli  fyrir  þetta  bref.  sem  skrifath  var  j  biorguin  f(r)iadag- 
inn  næsta  eptter  helga  líjkama  dag.  anno  domini  (D°.  cd°. 
lxxx.  íj. 


399.  22.  og  23.  Júní  1482  í  Skálholti. 

Magnús  biskup  í  Skálholti  skipar  á  synodo  með  ráði  nær- 
staddra  kennimanna  allar  þær  eignir  og  ítök  til  Hofskirkju 
í  Héraði  (Öræfum),  er  átt  heíir  kirkjan  á  Eyrarhorni,  og 
transskríbera  þeir  Hofskirkju  máldaga,  er  Michael  biskup 
setti  1387. 

*)  Utan  a  bréfinu  meO  fornri  hendi.    2)  gug,  hdr, 


442  HOF.OG  EYRARHORN.  1482. 

AM.  Apogr.  2043,  afskript  gerð  á  Dyrhólum  1705  eptir  tranBskripti 
frá  8.  Júní  1652,  sem  gert  var  eptir  transskripti  frá  16.  og  17.  Ang. 
1585,  en  það  mun  eiga  að  hafa  verið  gert  eptir  frumritinu.  Afskript 
af  þessu  bréfi  er  og  í  Bisknpsskjalasafni  2. 4*o.  með  hendi  Einars  skóla- 
meistara  Jónssonar  1752  eptir  blöðum  komnum  frá  séra  Benedikt  Jóns- 
syni  í  Bjarnanesi  (d.  1744),  og  hafði  hann  sent  þau  Jóni  biskupi  Árna- 
syni,  en  biskup  fyrrum  skipað  að  láta  færa  þau  inn  í  bók  (sbr.  Dipl.  ísl. 
IV,  bls.  30).  En  á  Bjarnanessblöðunum  hefir  bréf  þetta  einmitt  verið 
tekið  eptir  sömu  afskriptum  og  Dyrbólaafskriptin.  Eg  hefi  getið  þess  til 
í  Fornbréfasafni  III,  400,  að  transskript  þessa  bréfs  sé  gert  c.  1483, 
en  sá  skilningr  þykist  eg  nú  sjá  að  réttari  sé,  að  það  muni  einmitt  gert 
23.  Júní  1482,  daginn  eptir  að  skipan  Magnúsar  biskups  á  að  vera 
gerð,  og  er  það  í  sjálfu  sér  ekkert  ólíklegt.  En  hinu  er  örðugra  að 
koma  heim,  að  þá  hafi  ábóti  sá  verið  á  Helgafelli,  er  Helgi  hét,  því  að 
eingin  rök  finnast  til  þess,  að  nokkurn  tíma  hafi  ábóti  verið  þar  með 
því  nafni.  En  sæmiieg  gögn  eru  fyrir  því  hins  vegar  að  Haldór  Orms- 
son  er  ábóti  á  Helgafelli  1480  (bréf  14.  April  það  ár,  Nr.  239),  og  gögn,  sem 
ekki  verða  rekin,  að  hann  hafi  verið  þar  1481  (bréf  27.  Okt.  það  ár,  Nr.  371) 
og  eins  einmitt  1482  (bréf  18.  Marts  og,  Nr.  383)  og  síðan  ieingi. 
Er  því  ekki  nema  tvent  til,  að  annaðbvort  sé  bréf  þetta  alt  eitt  fals- 
bréf,  sem  þó  er  ekki  líklegt,  þar  sumir  af  prestum  þeim,  sem  hér  eru 
nefndir,  þekkjast  annarstaðar  frá,  ellegar  þá  að  nafu  ábótans  hefir  mis- 
skrifazt  Helgi  fyrir  Haldór,  og  er  það  líklegra. 

Þad  giorum  vier  Helgi1)  med  Gudz  ndd  dboti  ad  Helga- 
felli.  Jon  Gislason.  Audun  Þordarson.  Magnus  Helgason. 
Sveinn  Jonsson  og  Finnur  Magnusson  prestar  Skalhollts 
biskupsdæmis  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu 
brefi.  ad  vier  hofum  sied.  lesid  og  grandvarlega  athugad 
þann  mdldaga  kirkiunnar  ad  Hofi  j  Hieradi  sem  skrifadur 
stendur  j  þeirri  mdldagabok  sem  giðra  liet  biskup  Michel 
godrar  minningar.  hvor  var  Skalhollts  biskup.  er  hann  svo 
j  maldagabokinni  j  Skalhollti  ord  epter  ord.  so  sem  hier 
seiger. 

[Hér  kemr  máldagi  Hofskirkju  í  Öræfum  1387,  Dipl.  lsl.  III, 
Nr.  345]. 

Anno  domini  CO.  cd.  lxxx.  secundo  laugardaginn  næstann 
íirirPietursmessu  og  Pdlsd  almenniligri  prestastefnuj  domkirki- 
unni  j  Skdlhollti  giðrdi  sd  virdulegi  herraogandlegifaderbrod- 
er  Magnusbiskupj  Skdlhollti  þessa  epter  skrifada  skickun.  med 

~  *)  Svo. 


1482.  VATNSFJÖRÐR.  443 

rddi  allra  þeirra  kiennemanna  sem  þar  voru  þd  samankomner. 
ad  allt  þad  sem  dtt  hafdi  kirkian  ad  Eyrarhorni.  lðnd.  reka 
og  jtðk.  þad  sem  epter  var  ospiallad.  þd  skyldi  þad  leggi- 
ast  til  kirkiunnar  ad  Hofi  epter  þennan  dag. 

Þesse  adur  greindur  herra  broder  Magnus  giðrdi  þessi 
umskipti  vid  kirkiuna  ad  Hoíi  med  handsðludu  samþycki 
Magnusar  bonda  Gunnarssonar.  sem  þd  var  eigandi  ad  Hoíi. 
Fyrer  halft  Skaptafell  fieck  hann  til  eignar  klrkiunni  ad 
Hofi  halft  Svinafiall. 

Og  til  sanninda  hier  um  setti  fyrrskrifadur  herra  Magnus 
sitt  innsiglimed  vorum  adurgreindra  manna  innsiglum  firirþetta 
bref  hvortskrifadvarjSkdlholltl.  d  sama  drí.  degi  sidar  enn 
fyrr  seiger. 


400.  2.  Júlí  1482.  á  Hóli  í  Bolungarvík. 

Vitnisbukdr  Einars  Haldórssonar,  að  Björn   Þorleifsson  hafi 
gefið  Solveigu  dóttur  sinni  Vatnsfjörð. 

Kriegers  safa  2.  4to,  bls.  178—179,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Þda  giðri  eg  Einar  Halldorsson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  medkiennist  ad  eg 
heyrda  Biðrn  Þorleifsson  eigna  dottur  sinne  Solveigu  jðrd- 
ina  Vatzfiðrd.  svo  og  heyrda  eg  fýrnefndur  Einar  ad  Krist- 
ijn  Biornsdottir  bad  ddurnefndaii  Biorn  Þorleifsson  son  sinn 
ad  hann  skylldi  ldta  fýrnefnda  jord  vatzfiðrd  fylgia  nafni. 
enn  tijttnefndur  Biðrn  sagdi  þar  jd  til.  Og  til  sanninda 
hier  um  setta  eg  mitt  jnsigli  fýrir  þetta  vitnisburdarbref. 
Skrifad  d  Höli  j  Bolúngarvijk  mdnudaginn  næsta  fýrir  de 
Sanctæ  Mariæ  suiptune1)  Anno  domini  M.  CCCC.  lxxx.  og  ij.  dr. 


401.  4.  Júlí  1482.  á  Harastóðum. 

Vitnisbueðe  Gregoríusar    Jónssonar   um    Dálksstaði  á  Sval- 
barðsströnd. 

2)  Þ.  e.  Þingmaríumessa  og  Svithunsmessa  2.  Júlí. 


444  DÁLKSSTAÐABRÉF.  1482 

AM.  Fasc.  XXVII,  3,  frumritið  á  skinni,  og  er  innsiglið    dottið  frá. 
—  AM.  Apogr.  170, 

Þath  giore  ek  gregorius  jonson  godvm  monniim  vitvr- 
ligt  med  þessv  minv  opnv  brefi  ath  ek  heýrdi  þath  talat 
ath  gvdrvn  andresdotter  hefde  lotet  jordena  dalgzstadi  alla 
a  sualbardzstrond  j  sina  penni(n)ga  vm  voret  er  þorkell 
bergson  bonde  hennar  salastisz1)  fyrir  vm  vetrenn  enn  jon 
þistel  ok  biorg  kona  hans  hefde  feingit  frida  peninga  ok 
ofrida  j  stadenn.  suo  ok  visi  ek  adr  nefnd(ur)  gregorius  fyr 
greind  gudrun  bio  a  jordvnne  dalgstodvm  til  þess  er  hvn 
do  ok  akiærdi  hana  einge  ne  omakadi  vm  fýrgreinda  jord 
svo  ath  ek  hejrde  þess  getit.  ok  þa  tok  ath  sier  þorkell 
sueinsson  jord  ok  penninga  ok  hielltt  medan  hann  lifdi  ok 
þa  sueinn  þorkellsson  efter  hann  ok  hann  gaf  dottur  sinne 
er  bauduar  finnzson  atte  ok  hier  ueit  ek  avngvan  hafa  verit 
akiærdan  af  þessvm  ok  eigi  þa  sem  a  hafa  bvit  sidan  d 
oftt  nefndri  jordu  af  erfingivm  þorkels  bergssonar  svo  ek 
haíi  þat  vitat  vppa  fioritigi  uetr  ok  her  skal  ek  sveria 
epter  ef  þvrfa  þykir.  ok  til  sannenda  hier  um  setta  ek 
mitt  jnsigli  fyrir  þetta  vitnisbvrdarbref  er  skrifat  var  a 
harastodum  j  hnioskdrdal  translacio  sancte  martine  ok 
epýscopi  þa  er  lidet  var  fra  hingathurd  vors  herra  ihesu 
christi  þvssvnd  fiogvr  hvndrvd  Ixxx  ok  t(u)au  ar. 


402.  21.  Júlí   1482.  í  Kirkjuhæ. 

Þorkell  prestr  Björnsson  fær  Magnúsi  biskupi  í  Skálholti 
upp  í  barneignasektir  og  önnur  brot  jörðina  Eyjar  í  Breið- 
dal,  en  10  hundruð  í  Grilsá  í  Breiðdal  og  þar  til  fimm 
hundruð  standi  fyrir  brigð. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  18,  frumrit  á  skinní  og  er  innaiglið  dottið 
frá.  —  AM.  Apogr.  2497  „accuratissime". 

Vm  iordina  eyiar  er  liggur  j  austfiordum.2) 
Þat  giore  eg3)  þorkell    prestr  biornsson    godum    monn- 
um  kunnigt  med  þessu  minu    opnu    brefe    ad    ek3)  med- 

^)  Svo.    2)  Utan  á  bréfinú  með  gamalli  hendi.    3)  Svo, 


1482.  EYJABRÉF.  —  TRANSSKRIPT.  445 

kennunzt  ad  eg *)  heíi  fengit  minum  herra  biskupinum  herra 
inagnuse  med  gudz  nad  biskupe  j  skalhollti  jordina  eýiar 
er  liggr  j  breiddal  j  heydala  kirkiusokn  med  artlum  þeim 
gargnum  og  gædum  sem  greindri  jordu  fýlger  og  fýlgt  hef- 
ur  ad  fornu  og  nýiu  og  eg x)  vard  fremzt  eigandi  at  j  þær 
sekter  sem  eg  medkennunzt  ad  eg  heíi  brotligr  ordit  j  barn- 
eignum  og  ædrum  brotum  enn  ef  nockur  lagaripting  kann 
vppa  ad  koma  fyrr  greinda  jord  eyiar  þa  set  eg1)  pant  og 
fæ  eg  til  fullrar  eignar  fyrrnefndum  herra  magnuse  tiu 
hvndrut  j  jordunne  gilsaa  er  liggur  j  breiddal  j  mmu  kirkiu- 
sokn  med  adlum  þeim  gargnum  og  gædum  sem  fyrr  greindri 
jordu  fýlger  og  fýlgt  hefur  ad  fornu  og  nýiu  og  eg  *)  vard 
fremzt  eigandi  ad  og  þar  til  fimm  hundrvt  af  mer  edr  min- 
um  erfingium  þeim  sem  ripta  vilia  fyrgreinda  jord  eýiar. 
Og  til  sanninda  hier  vm  sette  eg  mitt  jnnscigli  fyrir  þetta 
bref  skrifat  j  kirkiubæ  a  vtmannasueit  miduikudaginn  næsta 
fyrir  jacobsmesso  vm  sumarit  anno  domini  co°  cd°  lxxx0 
secundo. 


403.  22.  Jiilí  1482.  í  Flatey. 

Teansskkipt    af   bréfi  Jóns   riddara  Smjörs  um  bannsetning 
Eyjólfs  Einarssonar  frá  17.  Júní  1482  (Nr.  398). 

AM.  Fasc.  Dipl.  Norv.  XXV,  20,  frumtransskriptið  á  skinní.  Prent- 
að  í  Dipl.  Norv.  V,  bls.  661.  Af  þrem  innsiglum  eru  hin  tvö  fyratu 
dottin  frá.  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  173. 

CDedkennvmstt  wærr  gudne  jonsson  einar  brandzson  ok 
haflidi  skulason.  at  wær  hofum  sied  ok  yferlesit  opit  bref. 
werdug  herra.  fyerra  jons  smiors  KÍddara  ok  hofudsman  [d 
kongsgardin 2)  j  biorguin  med  hans  heilu  ok  oskoddu  insigli. 
Suo  latanda  ord  eptter  ord  sem  fyrr  skrifat  staar.  Ok  til 
sanninda  hier  vm  settvm  wær  wor  insigli  fyrir  þetta  trann- 
skrifttarbref.  skrifat  j  flatey  aa  breidafirdj.  manvdagin  næsta 
fyrir  jacobi  apostulj.  a  sama  carj  sem  fyrr  seiger. 

x)  Svo.    2)  [á  ppásBÍu  og  nokkuð  óglögt  vísað  inn. 


446  TRANSSKRTPT.  —  HOFSBRÉF.  1482. 

404.  23.  Júlí  1482.  í  Flatey. 

Teansskeiptaebeéf  af  dómi  ríkisráðsins  norska  um  góz  Þor- 
leifs  Bjórnssonar  frá  25.  August  1481  (Nr.  360). 

AM.  Fasc.  XXVI,  27,  frumtransskriptið  á  skinni.  Af  sex  innaigl- 
um  eru  fjögur  fyrir. 

(Dedkenunzt  ver  einar  brandsson  þorkell  sueinson  sig- 
urdr  ionson  are  magnusson.  jon  asmundzson  og  þorkell 
oddzson  med  þessu  woro  opnu  brefi  ath  ver  havfum  sied 
og  yferlesit  opit  domsbref  þessara  fyrnefndra  verdug(r)a 
herra  og  ærligra  manna  krununnar  væpnara  og  rikis  ráds  j 
norege.  med  þeirra  heilum  og  oskauddum  hangandi  inncigl- 
um  suo  latande  ord  epter  ord  sem  fyrr  skrifad  stár.  Og  til 
sanninda  hier  um  settum  ver  fy»  nefnder  menn  wor  jnn- 
cigli  fyrir  þetta  transkriptarbref  skrifath  j  flateý  oól  breida- 
firde  þridiudaginn  næsta  fyrir  iacobs  CDesso  áre  síjdar  enn 
fyrr  segir. 


30.  Júlí  1482. 
22.  August  1493.    á  Skriðu  í  Fljótsdal. 

Yitnisbuedabbeéf  tveggja  manna  um  skilmála  Magnúsar 
biskups  góðrar  minningar  og  Orms  prests  Eirikssonar,  að 
Ormr  prestr  skyldi  gjalda  kirkjunni  á  Hofi  í  Vopnafirði 
tuttugu  hundruð  í  næstum  fardögum,  og  skyldi  hann  þar 
með  kvittr  við  staðinn  um  alla  staðarpeninga. 

AM.  263.  Fol.  bls.  4,  máldagabókin  forna  frá  Skálholti,  skr.  1598.— 
AM.  Apogr.  5758  með  hendi  Árna  Magnússonar  (eptir  263.  Fol.). 

gamall  maldage. 
Þad  giorum  vid  hallsteinn  þorsteinsson :  oc  Gvnnlaug- 
ur  Biarnarson  godvm  monnvm  kvnnugtt  med  þessv  ockrv 
opnv  brefe:  þa  lidid  var  fra  hingad  burd  vors  hérra  jesv 
christi  (D.  cccc.  lxxx  oc  tuo  ar:  næsta  dag  epter  olafsmesso 
firri  vm  svmarid  vorum  vid  j  hia :  savm  oc  heyrdum  a : 
ord  og  handaband  biskup(s)  (Dagnus:  godrar  minningar:  oc 
Orms  prestz  Eirekssonar:   ad  suo  felldur  skilmale  for  fram 


1482.  SÝSLUBRÉF.  447 

med  þeim  ad  adurnefndur  Ormur  prestur:  lofade  ad  giallda 
kirkiunne  a  Hofe  j  Vopnaíirde  xxc  j  ollum  þarflegum  pen- 
ingvm:  ad  næstum  fardogvm.  Skyllde  þratt  nefndur  Ormur 
prestur  hier  med  vera  kvittur  vid  stadinn:  vm  alla  stadar- 
ins  peninga:  sem  hann  atti  honum  ad  giallda:  ad  þessum 
peningvm  luktum.  Og  til  sanninda  hier  vm:  settum  vid 
ockur  jnsigle  íirir  þetta  bref:  skrifad  a  skridv  j  fliotzdal 
fimtudaginn  næsta  firir  Bartolomeus  messv :  Anno  domini  <D.° 
cd.  xciij. 


406.  31.  Júlí  1482.  í  Grundarfirði. 

Diðrik  Pining  hirðstjóri  og  höfuðsmaðr  yfir  öllu  íslandi 
skipar  Magnúsi  Þorkelssyni  sýslu  milli  Yarðgjár  og  Úlfs- 
dalafjalla  (Vaðlaþing). 

AM.  Fasc.  XXVII,  9,  frumrit  á  BkiriDÍ,  og  er  innsigli  PiningB 
heilt  fyrir  bréfinu. 

Syslubref  Magnus  Þorkelssonar  a(f)  Didrich 
P(ining)  Anno  1482.  *) 

Þat  giore  eg  dirich  pining  hirdstiore  ok  hofudsmann 
yfer  ollu  jslande  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  minu 
opnu  brefe  ath  eg  hefe  vnt  ok  skipat  ærligum  dande  maune 
magnuse  þorkelssyne  mins  herra  kongsins  syslu  ok  vmbod  j 
millum  vargiar  ok  vlfsdalafiaila  med  rekum  ok  renningum 
huolum  ok  hafrextrum  ok  al(l)re  þeirre  rentu  sem  greindre 
syslu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu.  skal  hann  iarder 
byggia  þær  sem  eg  hefe  eigi  adr  rad  fyrir  giort  tolla  ok 
viseyre  vth  ath  krefia  ok  upp  ath  bera.  skal  hann  aull  mcal 
smærre  ok  stærre  segta  ok  sækia  ok  nidrsetia  ok  fyrir  sig 
stefna  prof  aa  taka  ok  doma  uth  ath  nefna  ok  dag  ath  gefa 
þeim  monnum  sem  j  vandræde  kunnu  ath  falla  sem  gud 
late  færre  en  fleire.  ath  ollu  jafnfullu  sem  eg  sialfr.  Skal 
hann  eignazt  aull.  vj.  marka  mal  ok  þar  fyrir  jnnan.  en  ef 


*)  Utan  á  bréfinu   með    hendi   frá  16.   öld  þeirrí  sömu,   sem   víða 
hefir  ritað  á  spássíur  Svalbarðsbókar  af  Jónsbók  (AM.  343.  Fol.). 


448  JARÐAKAUPABRÉF.  1482. 

stærre  maal  kunnu  til  ath  falla  þa  skal  hann  mier  þar  full- 
an  reikningskap  af  giora  upp  a  mins  herra  kongsins  uegna 
ok  minna.  bid  eg  vm  alla  dande  menn  ath  þier  sieud  hon- 
um  greider  ok  godviliuger  vm  þann  godvilia  sem  þier  vilid 
honum  giort  hafa.  skal  hann  þessu  minu  vmbode  ath  fylgia 
til  næsta  auxaraarþings  ok  þat  leingur  sem  eg  giore  eigi 
adra  skipun  aa.  skal  hann  fulla  makt  til  hafa  skatt  ok  vis- 
eyre  saman  taka  ok  vth  ath  krefia  þan  sem  þetta  næsta 
vmlidid  ar  fallit  hefer  ok  þeim  quittan  gefa  sem  luka  vilia 
enn  þeim  fullar  saker  a  gefa  sem  eigi  vilia  gialda.  skal 
hann  ok  fulla  makt  til  hafa  vmbodsmann  ath  setia  fyrir  sik 
ef  hann  kann  þess  med  þurfa.  gn  skile  skattenum  til  bessa- 
stada.  Ok  til  sanninda  hier  vm  sette  eg  mitt  jncigle  fyrir 
þetta  syslubref  scrifat  j  grundaríirde  midkudagin  næsta  fyrir 
Olafsmessu  seinne  anno  domini  (D  cd  lxxx  secundo. 


407.  4.  August  1482.        á  Illugastöðum. 

Þokleife  Andrésson  selr  Ólafi  Þorvarðssyni  átján  hundruð  í 
jörðunni  Bergstöðum  í  Miðfirði  fyrir  jörðina  Tungu  í  Hrúta- 
firði,  með  fleira  skilorði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Faec.  XXVII,  14,  frumrit  á  skinni,  frá  Staðarhóli.  Af  fjór- 
um  innsiglum  er  nú  eitt  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  1489  (eptir  frumritinu). 

Þath  gioruCO  uær  gunnar  biarnarson.  fuse  Juarsson. 
brandr  olafsson  ok  jon  eireksson  godum  monnum  uiturligt 
med  þessu  woro  opnu  brefe  ox  stadarbacka  j  midfirdi  sunnu- 
dagin  næsta  eptir  krossmessu  um  uorit  *).  þa  er  lidit  uar  fra 
hingatburd  worss  heita  ihesu  christi  þushund  fiogur  hundrud 
attatiger  ok  tuau  aar  woruCTD  ver  j  hia  saum  ok  heyrdum 
oa  ord  ok  handaband  þessara  manna  olafs  þoruardzsonar  af 
einni  halfu  enn  þorleifs  andressonar  af  ahjare  ath  sua  fyrir 
skildu  at  þesser  fyr  nefnder  menn  keyptu  jordum  sin  j  milli. 
er  sua  heita.  selldi  adr  nefndr  þorleifr  fýr  nefndum  Olafi 
atian  hundrud  j  bergstodum  j  midfirdi  til  fullrar  eignar  ær 
liggr  j  stadarbacka  kirkiusokn  med  ollum  þeim  gognuCD  ok 


*)  Þ.  e.  5.  Maí. 


1482.  MÁLALÚKNING.  449 

gædum  sem  þeim  atian  hundrudum  greindum  hefer  fylgt 
bædi  at  fornu  ok  nyiu  ok  hann  ward  fremst  eigandi  at. 
hieB  j  moti  gaf  opt  nefndr  olafur  iordina  tungu  j  hrutaíirdi 
er  liggr  j  stadar  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok 
gædum  sem  greindri  jordu  hefer  fylgt  bædi  at  fornu  ok 
nyiu  ok  hann  uard  fremst  eigandi  at.  atti  þorleifur  at  bæta 
husamun  aa  jorduue  tungu  olafe  epter  þui  sem  þeim  kæme 
sainan  eda  sex  menn  giordi  þeirra  j  mille  ok  giora  aa  berg- 
stodum  skala  ok  bur  kauplaust  epter  þui  sem  titt  nefndr 
olafur  villdi  til  fa  efnet  at  uidura  ok  torfuCD.  skylldi  huor 
um  sig  suara  laga  EÍftingum  aa  greinduCD  jordum  en  bader 
hallda  til  laga.  skylldi  huor  um  sig  ganga  aptur  at  sinni 
jordu  sem  att  hefdi  ef  med  loguCO  geingi  af.  at  næstum  far- 
dogum  domlaust.  Ok  til  sanninda  hieB  wm  settum  vier  fjr 
nefnder  menn  vor  jnsigle  fyrir  þetta  jardakaups  bref  er 
giort  uar  aa  illugastodum  aa  uaznesi  sunudagin  næsta  epter 
olafsmessu  sidare  aa  sama  are  sem  fyr  seger. 


408.  4.  August  1482.  á  Móbcrgi. 

Benedikt  Magnússon  lykur  Ingibjörgu  Þorvaldsdóttur  konu 
sinni  mála  hennar,  og  er  þar  í  Vík  og  Hóll  í  Eeynistaðar- 
þingum. 

Frumrit  á  skinni  úr  safni  Jóns  Pétrssonar  nú  í  Landsbókasafni.  — 
AM.  Apogr.  5655  „Ex  originaii"  með  hendi  Jóns  Magnúsaonar  bróður 
Árna.  „Brefed  er  á  kálfskinn.  Öll  Jnsigle  med  þveingiunum  eru  j  burt, 
sem  á  þveingiaförunum  synast  ad  hafa  verid  sex". 

Þeim  godum  monum  sem  þetta  bref  sia  eda  heýra 
senda  þosteinn  prestur  illugason.  annoddr  einarsson.  ion 
haflidason  prestar.  ion  hallgrimsson.  þosteinn  markus  son  ok 
þiodolfur  oddz(son)  leikmenn.  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt 
giorandi.  at  þa  lid.it  var  fra  hingat  burd  vors  herra  lehsu 
kristi  þushund  fiogr  hundrut.  aattatigir.  ok  tuo  aar.  þridiodag- 
en  næsta  fýrir  jacobsmesu1)  j  grimstungum  j  vatzdal.  vor- 
um  vær  i  hia  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þeirra 

x)  þ.  e  23.  Juií. 

Dipl.  IbI.  VI.  B.  29 


450  ÞORLEÍFR  BJÖRNSSON.  1482. 

benediktz  magnussonar  af  einne  halfu.  ok  ingibiargar  þor- 
ualldzdottur  af  ^nnare  at  suo  fyrir  skildu  at  adr  nefndr 
benedikt  magnusson  lukti  fýr  nefndri  jngebiorgu  þorualdz- 
dottur  kono  sinne  j  sinn  mala  iordina  vik  j  skaga  íirdi  er 
liggr  j  reýnes  stadar  kirkiosokn  til  fullrar  eignar  vndan 
sier  ok  sinum  erfingiuni  fyrir  tiutigi  hundrada.  ok  þar  til 
hol  þar  et  næsta  er  ligur  j  reýnesnes  stadar  þingum  fyrir 
.xx.  hundrut.  ok  þar  til  .xx.  hundrut  þau  hun  vildi  hafa. 
dæi  fýr  nefnd  jngibiorg  fýr  en  adrnefndr  benedikt  þa  skildi 
benedikt  sier  aptur  adr  nefndar  iardir  vik  ok  hol  til  eignar. 
en  luka  eríingium  fýrnefndrar  jngibiargar  suo  uorna  penn- 
inga  sem  þeirra  kaupmalabref  þar  um  vottar. 

ok  til  sanennda  hier  um  setium  uier  fýr  nefnder  menn 
uor  jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  var  a  mobergi  j  langa- 
dal  sunno  dagen  næsta  fyrir  laurencius  CDesso.  a  sama  dri  ok 
fýr  seger. 


409.  18.  August  1482.  í  Flatey. 

Yitnisbuebarbeéf  þriggja  manna  um  það,  hver  bréf  Þorleifr 
Björnsson  hafði  með  sér  til  Danmerkr,  og  bauð  „fram  á  kongs- 
ins  náðir  og  rikisins  ráð  í  Noregi  á  Öxarárþingi  á  íslandi", 
svo  og  í  „kanceleri". 

AM.  Fasc.  XXVII,  7,  frumrit  á  skinni.     Af  þrem  innsiglum  er  nú 
hið  fyrsta  dottið  frá. 

Vitnisburdarbref  er  eg  hafdi  j  kancelerie.1) 
Þath  giorum  uær  sygurdr  jonsson  þorkell  sueinsson  og 
sygurdr  einarson  godvm  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru 
oppnu  breíi  at  uær  medkennunzt  at  vær  forum  med  þor- 
leiíi  biornsyne  til  danmerkur  og  aptur  til  noreges.  og  vær 
vissum  fyrir  full  sannindi.  ath  fyr  nefndr  þorleifur  biornson 
hafdi  til  danmark  med  sier  þau  bref  er  hann  hafdi  bodit 
sig  og  sin  skilriki  fram  aa  kongsins  nader  og  rikisins  rad  j 
noregi  aa  auxararþingi  aa  jslandi.     Ok2)  suo  uissu  uær   fyr 


x)  Utan    á    bréfinu    með    hendi    Þorleifs    hirðstjóra    BjórnBSonar 
2)  Svo  hér. 


1482.  ÞORLEIFK  BJÖRNSSON.  451 

nefnder  menn  ath  adr  greindur  þorleifur  hafdi  med  sier 
aull  þesse  bref  sem  hier  epter  standa  skrifut  og  upptalin 
og  íieire  aunnur.  og  baud  þau  til  ransak  fyrir  minn  herra 
konginn  þar  j  danmark  og  kannceleri  gnn  under  rett  fyrir 
BÍkigsins  rad  j  norege  og  hann  hafdi  þau  þar  til  retta  suo 
uær  uissum.  gru  þat  fyst  þav  bref  er  gudmundar  pening- 
um  til  heyrer  og  helgu  þorleifsdottur  hans  eigin  kuinnu. 
(Derkrbref  aull.  dalsbref.  kollabæiar  doma  og  aunnur  þau 
bref  sem  þar  til  heyra.  alltanesbref.  stadarholsbref  vm  þa 
peninga  sem  þar  til  heyra.  og  loptur  ormsson  atti  og  sol- 
ueig  moder  hans.  enn  stefane  lopzsyni  feill1)  til  erfdar.  aud- 
olfsstadabref.  eirex  lopzsonar  forsuar  er  hann  hafdi  aa  þingi 
og  suinarlida  sonar  hans.  samþycktarbref  af  enum  beztum 
monnum  um  landzins  naudzsyniar.  bref  steinvnar  biorns- 
dottur  er  henne  voru  apttur  dæmder1)  og  bref  er  andresi 
ormsyni  heyra  til.  Og1)  til  saninda  hier  vm  settum  (vær) 
vor  insigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  flatey  aa  breidafirdi 
sunnvdaginn  næsta  epter  assumcio  sancte  CDarie  þa  er  lidit 
uar  fra  critzburd  CD.  cccc.  attatiger  og  tuo  ar. 


30.  August  1482.  á  Staðarhóli. 

28.  Apríl  1483.      á  Bakka  í  Öxnadal. 

Aknfinnr  Jónsson  selr  Arnóri  Finnssyni  jörðina  Höskulds- 
staði  í  Laxárdal  fyrir  Mýrar  í  Miðíirði,  er  Arnór  lét  með 
samþykki  Helenar  Jónsdóttur  konu  sinnar,  og  þar  til  ellefu 
hundruð  í  þarflegum  peningum,  en  Arnór  skyldi  eiga  lausn 
á  Mýrum.  v 

AM.   Fasc.  XXVII,    15,    frumrit  frá  Staðarhóli,   nokkuð  fúið.    Tvö 
fyrstu  innsiglin  eru  dottin  frá.  —  Apogr.  1490. 

bref  fyrir  hoskulldzstaudum  j  laxdrdal 
Anno  1482. 2) 
Þatt  giorum  ver   sveinbiorn  prestur  palsson  hallvr  as- 
grimsson    ok   jon  biornsson    godum    monnum    kvnnigt   med 

J)  Svo.    2)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi. 

29* 


452  HÖSKULDSSTAÐABRÉF  OG  MÝEA.  1482. 

þessv  vorv  oppnv  brefi  aa  stadarholi  j  savrbæ  fosttvdagin 
næstta  fyrer  egidiusmesso  þa  er  lidit  var  fra  hingattbvrd 
vors  herra  jhesv  christi  þvshvnd  fiogur  hvndr(v)d  atta  tiger 
ok  t(v)av  aar  vorvm  vær  j  hia  savm  ok  heyrdum  aa  ord  ok 
handaband  þessara  manna  arnfins  jonssonar  af  eirne  alfv 
en  arnor(s)  finssonar  af  annare  at  svo  fyrer  skilldv  at  fyrr 
nef(n)dr  arnfinvr  sellde  adr  greindvm  arnore  jordina  hoskosz- 
stade  j  laxardal  er  ligur  j  hiardarholltz  kirkiv  sokn  med 
ollvm  þeim  gognvm  ok  gædvm  sem  greindre  jordv  fylger1) 
ok  fylkt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok  hann  uard  fremst  eig- 
andi  ath.  hier  j  mot  gaf  optnefndur  arnor  titnefdum 2)  arn- 
finne  jordina  myrar  j  midfirde  er  liggur  j  mels  kirkiu  sokn 
med  samþýcke  ok  upplage  helenar  jonsdottur  kuinnu  sinnar 
med  ollum  þeim  gognum  ok  giædum  sem  greindre  jordu 
fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok  þau  urdu  fremst 
eigandi  og2)  þar  til  ellifu  hundrud  j  þarfligum  peningum. 
skýllde  þrattnefndr  arnor  leýsa  jordina  myrar  til  sin  fyrir  tolf 
kugillde  ok  atta  hundrud.  j  fridum  peningum  ok  iiii  hundrud 
j  þarfligum  peningum  þa  uti  uæri  þriu  aar.  scyllde  huor  þeirra 
fyrer  sig  suara  laga  riptingum  a  þeirre  jordu  er  huor  sellde 
audrum  enn  bader  hallda  til  laga.  Ok2)  til  sanninda  hier 
um  settum  ver  adrgreinder  menn  uor  jnsigle  fyrer  þetta 
jardarkaupsbref  er  scrifat  uar  aa  backa  j  auxnadal  manu- 
dagenn  næsta  fýrer  festum  philipi  et  jacobi  aari  sidar  enn 
fyr  seger. 


411.  4.  September  1482.  í  Laufási. 

Vitnisbueðb  þriggja  manna  um  samning  þeirra  Magnúsar 
Þorkelssonar,  vegna  Kristínar  Eyjólfsdóttur  konu  sinnar,  og 
Guðrúnar  Gunnlaugsdóttur  um  arf  eptir  Eyjólf  heitinn 
Amfinnsson. 

AM.  Fasc.  XXVII,  16,  frumritið  á  skinni.  Þrjú  innsigli  hafa  ver- 
íð  fyrir  bréfinu;  miðinnsiglið  er  dottið  frá;  brot  af  hinum  er  fyrir 
bréfinu. 

*)  Hér  skiptir  um  hönd  á  bréfinu,  og  er  alt  niðrlagið  ritað  með 
annari  heiidi  en  fyrri  hlutinn.    2)  Svo. 


1482.  ARFR  EYJÓLFS  ARNFINNSSONAR.  453 

Þat  giorvm  ver  tumaes  gudmunztson.  hallur  Runuolfs- 
son.  þorgils  halzson  godum  monnum  kunni(g)t  med  þessv 
uoru  optnu  bref(i)  at  þar  uorvm  uer  j  hia  savm  og  heird- 
vm  áá  ord  og  handaband  þessara  manna  magnus  þorkels- 
sonar  af  eini  alfu  en  gudrunar  gunlauxdottur  af  annari 
íirir  þan  askillnad  at  þeira  uard  a  mille  vm  arf  og  pen- 
inga  iteikning  kristinar  eyolfsdottur  koíiv  sinar.  at  hann 
neiknadi  sier  íimtvng  vr  grytvbaka  og  vr  avllum  þeim  pen- 
ingvm  er  eyolfur  heitten  aníinzson  at(t)e  a  de\anda  deigi. 
enn  gudne  eyolfsson  broder  hennar  hafdi  at  sier  tekit  olog- 
lega  og  let  huorke  virda  ne  lagaueg  a  ganga  og  íirir  þatt 
setti  adur  nefnd  gudruii  j  borgan  tuær  jarder  er  suo  heita 
svinarnes  hringsdal  og  þar  til.  v.  malnytu  kugildi.  skyldi 
fyr  nef(n)dur  magnus  þessar  iardir  og  kugildi  at  sier  taka 
leigur  og  lan(d)skylder  upp  bera  þar  til  er  ret(t)ur  laga 
veg(ur)  geingur  aa  vm  fyr  skrifadan  aarf  og  peninga. 

Ok  til  saninda  hier  um  setvm  uer  fyr  skrifader  menn 
uor  jnsiglle  íirir  þetta  uitnisburdarbref  er  giort  uar  j  lavf- 
ase  j  eyafirdi  a  midvikudaginn  næsta  firir  mariv  ClOesso 
sidari  þa  er  lidit  var  fra1)  hingat  burd  voss  hera  jehsv 
christi  þvsvnd  fiogur  hvndr(u)t  aatatiger  ok  tav  ar. 


412.  24.  Oktober  1482.  í  Skálholti. 

Dómr  klerka  útnefndr  af  Magnúsi  biskupi  í  Skálholti  um 
aítöku  Bjarna  Þórarinssonar,  er  Einar  Björnsson  og  hans 
fylgjarar  ófyrirsynju  í  hel  slógu. 

Bisk.     Skalh.   Fasc.    VIII,    5   eptir    transskripti    gerðu    29.    Apríl 
1483  og  vídimeruðu  14.  Aug.  1484.  —  AM.  Apogr.  2592  „acGuraté". 

prestadomur  vm  aftako  biarnar  þorarenssonar.2) 

Ollum    godum    monnum    þeim    sem   þetta   bref  sia  edr 

heyra  seiida  stefhan  jonsson  backalarius  arcium.  olafur  oddz- 

son.  arnorr   auzurarson   radman  j  skalhollte.  arne  snæbiarn- 

arson.  þorleifur  stefhansson.  jon  olafsson.  skegge  amundason. 

*)  far,  frumritið.    2)  utau  á  bréfinu  með  gamalli  hendi. 


454  BJARNA  MÁL  ÞÓKARINSSONAR.  1482. 

jon  uilhialmsson.  hakon  jonson.  oddr  bergsson  og  teitur  jons- 
son  prestar  skalholltzbiskupsdæmis  kuediu  guds  og  sína 
kunnigt  gerandi  at  sub  anno  gracie  C0.°  cd.°  lxxx.0  secundo 
fimtadaginn  næsta  fyrir  festum  simonis  et  jude  j  schalhollte  j 
biskupstungum  uorum  wer  j  dom  nefnder  af  worum  wirdu- 
ligum  herra  og  andligum  faudr  herra  magnuse  med  gudz 
nad  biskupij  schalhollte  at  dæma  og  skoda  wm  þa  akiæru  og 
malaferli  sem  greindr  herra  magnus  kiærdi  til  einars  biornsson- 
ar  wm  þau  malaferli  sem  gerduzt  aa  læk  aa  bardastraund  þa  er 
einar  biornsson  for  þangat  med  sinum  fylgiurum  og  biarne 
þorarinsson  war  oforsyniu  j  hel  sleginn  af  einare  biorns- 
syne  og  hans  fylgiurum  og  fyrir  þa  adra  sauk  at  biarne 
þorarinsson  war  þionuztadr  og  takande  heilagt  sacrament- 
um  epter  wm  nottina  er  hann  war  særdr  enn  sleginn  j  hel 
epter  wm  raorgu(n)inn  hinn  næsta.  Jtem  fyrir  þa  þridiu 
sauk  at  einar  biornsson  hafdi  sidan  géingit  oleystur  j  hei- 
laga  kirkiu  j  ohlydne  og  tekit  þionuztu  og  heilagt  sacra- 
menta  og  wm  samneyte  wid  adra  cristna  menn. 

Nu  med  þui  greindr  einar  biornsson  lagdi  wnder  þar 
þa  fyrir  oss  þann  dom  eda  urskurd  sem  herra  magnus  med 
guds  nad  þar  yfer  segdi  eda  segia  lieti  wm  adrskrifadar 
saker  og  malaferli  at  hann  skylldi  þat  hafa  og  hallda  sem 
hann  yrdi  þar  þa  skylldugr  gior  og  dæmdr  wpp  aa  heilagr- 
ar  kirkiu  wegna.  Nu  saker  þess  at  opt  greindr  herra 
magnus  kom  þar  þa  fram  fyrir  oss  med  suodan  prof  at  sira 
andríus  gudmundzson  hefdi  handfest  honum  suo  wordinn 
witnisburd  at  hann  hefdi  heyrt  einar  biornson  lysa  þui 
manudaginn  fýstan  j  iolafaustu  j  flateý  aa  breidaíirdi  at  hann 
skylldi  íinna  biarna  þorarinsson  ef  hann  wæri  uestur  aa 
sandi  og  hann  skylldi  ecki  fordatz  hann  leingr  suo  og  wm 
nottina  þa  er  greindr  sira  andríus  war  sottur  til  biarna 
þorarinssonar  og  hann  kom  heim  til  lækiar  aa  bardarstrðnd 
þa  stod  einar  biornsson  þar  uti  fyrir  westan  dyrnar  enn 
presturinn  gieck  jnn  til  biarna  skriftadi  honum  og  þionuzt- 
ade  hann  epter  hans  bæn  og  beidzlu. 

J  þridiu  grein  beiddi  tittskrifadr  biarne  fyrrnefndan 
síra  andríus  at  bera  sín  bod  til  einars  at  bidia  sier  lifs  og 
grida   og   baud  þar  til   aull   þau   god  bod   er  hann  kunne. 


1482.  BJARNA  MÁL  ÞÓRARINSSONAR.  455 

enn  optskrifadr  einar.  gaf  þat  suar  fyrir  sig  at  eingin  won 
,væri  at  hann  tæki  hans  bod  nein.  þui  dæmdum  wer  adr- 
greindan  síra  andríus  skylldugan  at  winna  eid  jnan  fiortan 
caga  epter  sinum  framburd  fyrir  biskup  magnuse  edr  hans 
\ymbodsmanni.  sor  og  optgreindr  síra  andríus  hier  at  fullan 
bokareid  epter  þui  sem  dæmt  war  og  adr  skrifat  stendr 
fyrir  sira  arnore  auzurarsyne  er  þa  hafdi  þar  wmbod  til  af 
herra  magnuse.  beiddunzt  wer  fyrrnefnder  domsmenn  og 
epterspurdum  einar  biornson  huort  hann  hefdi  nockur  prof 
edr  laugliga  afsakan  j  mot  adrgreindum  saukum  enn  (hann) 
sagcizt  eingin  hafa.  Nu  af  þui  at  oss  litz  einar  bi[or]nson 
íiocksforinge  og  fullr  hofuzman  uerit  hafa  j  þessare  ferd  at 
lata  sla  adrgreindan  biarna  þorarinsson  fyrir  þa  grein  j  hel 
at  haun  war  þar  med  sinum  monnum  og  hiellt  þa  bædi 
fyrir  og  epter  suo  og  fyrir  þa  adra  grein  at  optgreindr  ein- 
ar  war  beiddr  lífs  og  grida  [fyrir  títtjnefndan  biarna  og 
íieckzt  ecki.  Þui  dæmdum  wer  þrattnefndan  einar  skylld- 
ugan  at  taka  lausn  og  skripter  af  heilagri  kirkiu  og  sekan 
níu  morkum  fyrir  tilferd  og  atwist.  suo  og  fyrir  þridiu 
sauk  at  adrgreindr  biarne  heitinn  (  hafdi  tekit  guds  likama 
og  war  sidan  ofursyniu  j  [hel]  sleginn.  Nu  saker  faheyrdz 
odæmiligs  storuirkis  sem  sialldan  edr  alldri  hefer  wid  borit 
hier  aa  woru  landi  dæmdum  wer  optskrifadan  einar  biorn- 
son  og  hans  fylgiara  sialfsetta  wt  af  heilagri  kirkiu  og 
hennar  sacramenta  og  skyllduga  at  taka  lausn  og  skrifter 
sierliga  hier  fyrir  af  heilagri  kirkiu  enn  þuilikar  íiarsekter 
sem  hann  werdr  hier  fyrir  skylldugr  wppa  heilagrar  kirkiu 
wegna  dæmdum  wer  under  dom  og  urskurd  herra  magnus 
med  guds  nad  biskups  j  schalhollti.  Jtem  med  sama  dome 
dæmdum  wer  optnefndan  einar  biornsson  fyrir  ohlydne  jnn- 
gongu  heilagrar  kirkiu  og  samneýti  wid  cristna  menn  sidan 
hann  fiell  j  adrgreint  storuirki  framan  til  þess  er  hann 
kendizt  at  hann  hefdi  heýrt  biskupsins  forbodsbref  sidan 
xij  aurum  fyrir  huern  hatidisdag  þann  sem  j  sextan  daga 
halldi  er  sex  aurum  fyrir  huern  helgan  dag  en  þrim  aur- 
um  fyrir  huern  rumhelgan  dag  wtan  hann  færi  sig  undan 
med  eidi  fyrir  biskupinum  edr  þeim  sem  hann  til  skipar 
jnnan  tueggia    manada  epter   þui  sem   hann  er  til  færr  og 


456  HOFSBRÉF  OG  FJÓSA.  1482. 

sekan  þrim  morkum  fyrir  þionuztutekiu.  skal  opt  nefndr 
einar  biornson  edr  hans  wmbodzmadur  hafa  lukt  allt  adr 
greint  sektafe  herra  magnuse  biskupi  j  schalhollte  edr  hans 
wmbodsmanni  at  næstum  fardogum  jnnan  þessa  biskups 
dæmis.  samþyckti  þenna  worn  dom  med  oss  wor  andligr 
fader  herra  magnus  med  guds  nad  biskup  j  schalhollti.  suo 
og  war  þessi  uor  domur  uppsagdr  og  jn  skriptis  frambor- 
inn  at  einare  biornsyne  nærueranda.  Og  til  sanninda  híer 
um  settum  wer  fyrr  nefnder  prestar  wor  jnnscigli  fyrir 
þetta  domsbref  skrifath  j  sama  stad  degi  og  are  sem  fyrr 
seger. 


413.  28.  Október  1482.      á  Hofl  í  Vatnsdal. 

Stbinpór  Sölvason  fær  Einari  Oddssyni,  með  samþykki  Odd- 
fríðar  Gísladóttur  konu  sinnar,  til  fullrar  eignar  tuttugu 
hundruð  í  jörðunni  Hoíi  í  Vatnsdal,  en  Einar  geldr  Stein- 
þóri  Fjós  í  Svartárdal  og  níu  hundruð  að  auki. 

« 
AM.  Fasc  XXVII,    4,    frumrit  á  skinni    með    þrem    innsiglum,    og 
hafa  þau  aldrei  fleiri  fyrir  bréfið  komið. 

Þath  giorum  uer  gunlaugur  þorkelsson.  liotur  þorleifs- 
son.  gisli  filpusson.  runolfur  arnbiarnarson  og  jon  biornz- 
son.  Godum  monnum  uiturligt  med  þessu  woru  opnu  brefi. 
at  þa  er  lidit  war  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi 
þusufid  fiogur  hundrut  attatigier  og  íí  &r  manudaginn  næsta 
fyrir  allra  heilagra  messu  da  hofi  j  uaztdal  uorum  uier  j 
hia  saum  og  heýrdum  aa  ord  og  handaband  þeirra  einars 
oddzsonar  af  einne  halfu  og  steinþors  soluasonar  af  annare. 
at  suo  fyrir  skildu  at  nefndr  steinþor  selldi  fiek  og  hand- 
lagdi  greindum  einare  til  fullrar  eignar  med  upplagi  og 
samþýck(i)  oddfridar  gisladottur  kuinno  sinnar  xx  hundrata 
jardar  part  j  greindri  jordu  hofi  j  uazdal  med  ollum  þeim 
gognum  og  gædum  sem  fýr  sogdum  jardarpart  fylgir  og 
fylgt  hefer  att  fornu  og  nýu  og  adr  nefnnd  hion  urdu  fremz 
eigandi  at  med  logum.  hier  j  mot  gaf  oppt  nefndr  einar 
tittnefndum   steinþori  jordina   fios   er   ligur  j    suartardal   i 


1482.  AFLÁTSBRÉF.  457 

hlidar  kirkiu  soekn  med  samþycki  asu  eigilsdottur  konu 
sinar  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem  greindri 
jordu  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu  og  nýu  og  þar  med 
vi  malnýtu  kugilldi  og  iiic  j  ollum  peningum.  attu  þessir 
peningar  gialldaz  aaller  at  næstum  fardogum.  skylldi  huor 
oppt  nef(n)dra  mana  einar  og;  steinþor  suara  lagariptingum 
a  þeirre  jordu  er  att  hafdi  en  huor  vm  sig  hallda  til  laga 
[er  keýpti1)  og  hier  til  lofadi  einar  at  suara  kirkiv  reikn- 
ingi  suo  miclum  sem  steinþori  hefer  borit  at  suara  upp  aa 
suo  langan  tima  sem  han  hefer  halldit  fyr  greindan  jardar 
part.  Og  til  saninda  hier  um  settum  ver  fyr  nefnder  men 
vor  incigli  fyrir  þetta  bref  er  giort  uar  j  sama  stad  dag  og 
ar  sem  fyr  seiger. 

414.        30.  December  1482.    í  Þórsnesi  í  Harðangri. 

Aflátsbkéf  Ólafs  Rögnvaldssonar  biskups  á  Hólum  handa 
Nikulásargildinu  (gildisbræðrum)  á  Austursyn  í  Harðangri 
í  Noregi. 

Ferðamannen,  Bergen  1865,  Nr.  4—5,  bls.  19,  eptir  fruinritinu  á 
skinni,  er  fanst  á  Austursyn,  en  er  nú  komið  í  Ríkisskjalalasafn  Norð- 
manna.  Dipl.  Norveg.  VIII,  bls.  424 — 425,  eptir  frumritinu. 

Vij  Olaf  med  gudz  nad  biscup  aa  Hoolum  j  Islandi  heils- 
um  ollum  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
kiærliga  raed  gudi  ok  vorri  fru.  kunnigt  giorandi.  ath 
Halldor  Eysteinsson  oldurmann  j  sancti  Nicolaj  gilldi  aa 
Austursyyn  j  Hardangur  ok  tuo  dandimenn  med  honum 
Jon  Andresson  ok  Vikingur  Olafsson  kuomu  til  voor  ok 
badu  ooss  aa  gudz  vegna.  ath  vij  skulldim  gifua  til  fyrsagt 
gilldi  nockurar  afgifter  synda  ok  aílat  þeim  til  styrktar 
ok  hialpar.  er  fyrnefnt  gilldi  hialpa  ok  styrkia.  þuj  gudi 
til  heidur.  jomfru  Marie.  sancto  Nicolao  ok  ollum  gudz 
helgum.  hofum  vij  forer  þeirra  bænastad  skulld  af  þuj  valldi. 
gud  hafur  ooss  vntt  íioratigu  daga  aflat.  ollum  brædrum  ok 
systrum  j  nefndu  gilldi  er  sinar  synder  vilia  skripta  jdra- 
astz  ok  bæta  vid  gud.    samaleidis    ok    skulu   þeir   niotandi 

*)  [b.  v.;  vantar  í  frumbréfið. 


458  KIKKNAMÁL.  1482. 

vera  fyrsagt  aílat  er  optnef(n)t  gilldi  stydia  ok  styrkia  med 
sinar  godar  tillogur.  testamentum.  gafur.  messum  ok  salu- 
tidum.  pater  noster.  et  aue  Maria  forer  ollum  gilldisbrædr- 
um  ok  gilldissystrum.  ok  ollum  kris.tnum  salum.  ok  suo  forer 
allt  annath  gott.  er  þeir  vilia  giort  hafua. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  þa  þryckium  vij  vortt  sigl 
forer  þetta  bref  sem  skrifath  var  aa  þorsnesi  sietta  dag 
jola  anno  domini  m°  cd°  lxxx°  secundo. 


415.  [1482]. 

Andsvör  Norðlendinga  til  Ólafs  biskups  á  Hólum  um  skyld- 
ur  presta  og  kirkna,  einkum  um  tíundareikning  af  hálf- 
kirkjum  og  um  biskupsgistingar,  svo  og  varnargreinar  þeirra 
um  þau  efni. 

AM.  381.  Fol.,  5  blöð  laus  í  arkarbroti  með  hendi  Hákonar  Orms- 
flonar.  Grunnavíkr-Jón  skrifar  á  spássíu:  ,-,giört  i  tid  Olafs  biskups 
circa  ann:  1479.  er  med  hendi  Hakonar  Orrassonar  exaratum  1644". 
Ártalið  1479  er  þó  rangt,  því  að  þesai  skrá  er  moðal  annars  svar  upp  á  bréf 
Gauta  erkibiskups  frá  22.  Sept.  1481  (Nr.  364  og  365).  Skrá  þessi  mun  þvi 
gerð  eumarið  eða  haustið  1482.  Ólafr  biskup  er  í  Noregi  vetrinn  1482 — 
1483;  hefir  farið  utan  haustið  1481  (Sbr.  bréf  frá  24.  Júlí  1481,  Nr.  355)  og 
hefir  þá  verið   utau    þrja  ár  (1481—1483).      Sjá  bréf  frá  18.  Apr.  1186. 

Andsvar  Nordlendinga  wm  presta  og  kyrkna  skylldur. 

J  Naffne  Vors  herra  Jesu  Christi.  biodum  vier  med 
einu  samþycke  bændur  og  almugie  sem  byggia  og  bua  i 
holabiskupsdæme.  þeir  nu  eru  hier  samankomner  so  felld- 
ann  bodskap. 

J  fyrstu  ad  vier  biodum  oss  audvelldlega  vnder  log 
og  riettende.  bæde  med  kongdomenn.  heilaga  kirkiu  og 
þeirra  vmbodsmenn.  og  þd  ad  styrkia  og  stydia  til  allra 
riettra  mdla  epter  logum  og  vorre  skylldu  epter  fornu  og 
nyiu.  Suo  og  beidunst  vier  ad  þeir  late  oss  faa  og  haffa 
þaug  lðg  og  riettende  sem  þeir  skylldast  oss  epter  lðgum 
og  gðmlum  siduana  og  Biskupsdæmenu  og  almuganum  i 
þui  byggiande  kann  þðrff  og  naudsyn  til  ad  verda.  Enn 
beidunst  vndan  allre  þuijngan  og  olðglegre  dsokn  og  yffer- 


1482.  KIRKNAMÁL.  459 

gdnge  mote  gömlum  vanda  og  landssins  lagariette.  Vird- 
est  oss  kongdoinssins  riettur  og  heilagrar  kyrkiu  so  saman 
settur  med  stðddu  endemarke  og  framsettum  greinum.  ad 
huðrke  mega  höffdingiarner  eff  þeir  geima  laganna  riette- 
lega.  ad  dnaudga  edur  þreyngia  folkenu  med  off  mikillre 
dgyrne.  og  ad  ei  meige  favitrer  menn  synia  hoffdingium 
þeirrar  skylldu  sem  þeir  huffa  ddur  riettelega  vnder  geinged. 
Þui  vilium  vier  konge  vorum  og  Biskupe  og  þeirra  vmbods- 
mðnnum  eige1)  synia  slijkrar  hlydne  og  þegnskylldu  sem 
vier  og  vorer  forelldrar  haffa  þeim  og  þeirra  forfedrum 
loffad  og  jdtad  epter  þui  sem  logmdlid  kongdomssins  og 
kyrkiuiinar  skipar  og  skyrer  med  stðddu  endemarke  huorra- 
tueggia  vegna  suo  vier  meigum  med  ndd  og  frelse  byggia 
og  bua  vnder  vernd  og  fyrerhyggiu  þessara  tueggia  Guds 
vmbodsmanna.  Skulum  vier  fyrst  allra  heidra  Gud.  heilaga 
kyrkiu  og  hennar  formenn.  og  veita  þeim  þa  hlydne  og 
riettende  sem  vier  erum  ad  lðgum  skyllduger.  enn  vernda 
ei  til  þeirrar  ogiptu  sem  optlega  heffur  yffergeinged  aff  mis- 
sætte  og  sundurþycke  mille  kyrkiunnar  formanna  og  leik- 
valldssins  og  annars  almuga  i  landinu.  Vilium  vier  med 
sðnnum  godvilia  giallda  og  greida  tolla  og  tijunder  og  skip- 
adar  skylldur.  þær  sem  vier  eigum  heilagre  kyrkiu  og  henn- 
ar  vmbodsmonnum  ad  giallda  epter  lðgum.  sem  forn  nenta 
og  gamall  landssins  sidvane  heffur  a  verid  og  huorskyns 
haattar  edur  tegundar  þad  kann  helldst  ad  verda  þad 
christendomenum  ber  epter  lðgum  ad  hallda  og  naudsyn 
kann  til  verda.  Vilium  vier  og  hallda  þaug  lðg  og  bodord 
sem  lærder  menn  boda  og  skipa  i  heilagre  kyrkiu.  þau  sem 
biskupleg  formæle  heffur  fyrer  geinged  og  lærder  og  leiker 
haffa  med  einu  samþycke  dsatter  orded.  ad  oskierdum  yors 
ndduga  herra  kongssins  riette  i  alla  stade. 

Giðrum  vier  nu  ðllum  godum  mðanum  heyrum  kunnugt. 
ad  vier  hðffum  sied  og  heyrt  og  yfferlesed  breff  og  bod- 
skap  virdulegs  herra  Erchibiskupssing  aff  Nidarose2)  suo 
hliodanda    ad   vor    andligur   fader    Biskup    Olaff  d  Holum 


J)  eigia,   hdr.      2)  Það    er    bréf   Gauta   erkibiskups   frá    22.    Sept. 
1481  (Nr.  364),  en  ekki  bréfið  frá  15.  Sept.  1478  (Dipl.  Isl.  VI,Nr.  153). 


460  KIRKNAMÁL.  1482. 

haffe  klagad  fyrer  sier.  ad  vier  vilium  honum  ðnguann 
neikningskap  giöra  aff  tijundum  og  odrum  eignum  sem 
hdlftkyrkium  tilheyra.  suo  ad  kyrkiurnar  margar  fordiarff- 
ast  og  nidurfalla  fyrer  vort  forsðmmelsis  skulld  og  ðngua- 
stads  synest  huort  kyrkiunnar  skyllda  bliffur  stðd.  og  so  i 
Erchebiskupssins  breffe.  ad  hann  ried  oss  og  hðglega  baud 
vnder  hlydne  ad  giðra  hiedan  i  frd  riettann  reikningskap 
aff  kyrkiutijundum  og  ðllum  ðdrum  kyrkiunnar  rentum. 
Enn  vm  kostnad  og  næturlegur  aff  hdlffkyrkium  skyllde 
fara  epter  þui  sem  Biskups  naudsyn  tilseiger  i  hans  frid  og 
kyrkiunnar  magt  er  ad  hallda  og  íielle  i  þeirra  reikning- 
skap  huad  standa  kynne  þesse  biskups  grjsting.  heffur  og 
Biskup  Olaffur  beidt  hier  suars  vm  huad  ddndemenn  vilia 
hier  ad  giðra  edur  suar  til  gieffa.  Geffum  vier  og  nu  þad 
suar  aff  vorre  hende.  ad  vier  vilium  allann  erchebiskupssins 
bodskap  og  Iðgliga  skipun  og  annarra  vorra  yfferbodara 
styrkia  og  hallda  epter  þui  fremsta  sem  vor  skilningur  til 
ber  epter  fornum  landssins  laganna  riette  og  kyrkiunnar 
lðgmdle  tilheyrer  sem  konganna  skipaner.  idettarbætur  og 
saattmdle  vtvijsar.  ad  fornu  og  nýiu  skal  i  Holbiskupsdæme 
yffer  ganga. 

Enn  þar  sem  so  stendur  i  Erchebiskupssins  bodskap. 
ad  hann  baud  oss  ad  giðra  reikningskap  aff  kyrkiutijundum 
aff  halffkyrkium  edur  vm  gisting  og  næturlegur  ad  þeim. 
vitum  vier  eingen  lðg.  breff  edur  mdldaga.  heffd  edur  vana 
edur  nockra  lðglega  jdtan  þar  til  vera  nie  verid  haffa.  helldur 
vitum  vier  ad  fornu  og  nyiu  haffa  yffer  geinged.  ad  þo 
Holabiskup  haffe  visiterat  annadhuort  dr  huorn  hluta  sijns 
Biskupsdæmis.  hafte  þeir  gist  ad  alkyrkium  enn  alldre  ad 
halffkyrkium  og  teked  so  ad  stadarkirkium  allann  þann 
Eeikningskap  aff  ðllum  þeim  tollum  og  tijundum.  skylldum 
og  skipunum  sem  til  þessarar  kyrkiu  heffur  leiged  og  aff 
bænhusum  til  kaups  edur  kostar  þeim  preste  er  ad  þeirre 
kyrkiu  syngur  þar  sem  mdldagar  so  tilseigia  ad  fornu.  ad 
prestur  take  heima  j  kaup  iiij  merkur.  enn  vtangardz  sem 
til  telst  ij  merkur  aff  huorre  halffkirkiu.  enn  halffa  mðrk 
aft  bænhusum.  Hðffum  vier  vijda  sied  og  heyrt  breff  og 
skilrijke    huotsu   halffkyrkiur  haffa  giðrdar  vered.  og  huor 


1482.  KIRKNAMÁL.  461 

æffenligur    vane   heffur   fylgdt   halftkyrkiuskylldum  i  hola- 
biskupsdæme. 

J  fyrstu  ad  þeir  dandemenn  sem  halffkyrkiurnar  haffa 
giöra  lated  haffa  gieffed  til  þeirrar  soknarkirkiu  sem  jordin 
heffur  til  tijundar  vnnder  leiged.  sumer  v.c  sumer  xc  eda 
meire  peninga  til  þess  ad  su  leiga  er  aff  þeim  peningum 
fellur  aarlega.  skal  kyrkian  til  sijn  taka  fyrer  þd  tijund 
sem  aff  þeirre  jordu  og  peningum  skyllde  falled  haffa. 
Virdest  oss  flestar  stadarkirkiur  edur  nær  allar  ad  þessum 
reikninge  og  kaupmdla  skadlausar  aff  verda.  þar  sem  þær 
taka  aarlega  leigu  aff  sðgdum  peningum.  hundrad  edur 
meira.  Enn  vier  vitum  faar  jarder  edur  nær  ðnguar  ad 
meire  kyrkiutijund  aff  falle  enn  xviij  alner.  halffmðrk  edur 
v  aurar.  Haffa  þui  þeir  goder  menn  sem  þessa  sdlugiðff 
haffa  gieffed  sierdeilis  og  einvirdelega  vpp  d  sijna  peninga 
teked  med  suo  ordnum  skildaga.  ad  d  þeirre  sömu  jordu 
skal  hdlffkyrkiu  kalla  raed  biskups  atquæde  og  suo  vord- 
inne  rentu.  ad  þar  skal  syngia  annann  huorn  helgann  dag 
messu.  enn  taka  þar  ij  alner  i  kaup  d  messuna  og  mdltijd 
med  huorre.  enn  sitia  ei  framar.  Reiknast  þd  messukauped 
til  tueggia  marka  d  huorium  xij  mdnudum.  Skyllde  og  sd 
bonde  er  þessare  kyrkiu  skyllde  vppe  hallda  til  sijn  taka 
kyrkiutijund  og  preststijund  aft  þeirre  jðrdu  og  lausapening- 
um.  og  so  liostolla  sem  forn  vande  heffur  d  vered.  Vitum 
vier  ðngua  rentu  edur  reikningskap  vm  kostnad.  vtgliðlld 
edur  gistingarskylldu  vera  eiga  nie  vered  haffa  ad  halff- 
kyrkium  adra  enn  nu  hðffum  vier  fram  sagdt.  Og 
þennann  sama  neikningskap  giðrum  vier  nu  aller  ydur 
Biskup  Olaffur  med  einu  jdtyrde  aff  þeim  ðllum  hdlff- 
kyrkium  sem  vier  holldum  og  vmbod  yffer  hðffum  i  Hola- 
biskupsdæme.  Suo  og  aff  þeim  k^'rkium  sem  og  þeirrar  rentu 
haffa  giðruar  vered.  ad  þar  skyllde  syngia  huorn  dag  helg- 
ann.  suo  ad  kaupe  og  koste  sem  þar  til  heyrer.  Suo  og 
biodum  vier  þessa  halffkyrknanna  skylldu  sem  fyrrskriffad 
er  vnder  ydar  Biskupslega  skipun  og  vallde  sem  kyrkiunn- 
ar  lðg  tilvijsa  þar  ed  suo  seiger.  ad  Biskup  skal  kyrkium 
rdda  og  ðllum  eignum  þeirra  og  suo  ollum  Christnum  dome. 
tijundum  og  tilgiðffum  þeim  sem  menn  gieffa  Gude  og  helg- 


462  KIRKNAMÁL.  1482. 

um  monnum  loglega  sier  til  sdluhidlpar.  þui  ad  eckert  valld 
meigu  leikmenu  yffer  slijkum  hlutum  haffa  vtan  Biskupa 
skipan.  Presta  og  lærda  menn  skal  Biskup  til  kyrkna 
skipa  sem  mdldagar  standa  til.  Þui  biodum  vier  og  beid- 
unst  ad  þier  tilskiped  so  lærda  menn  þessa  kyrknanna  rentu 
vpp  ad  bera  sem  fyrr  sagdur  skilmdle  og  maldage  tilseiger. 

Enn  þo  ad  fyrr  seige  ad  Biskup  skule  kyrkium  rdda 
og  kyrknanna  eignum.  er  þad  auglioslega  skilianda.  þad 
hanns  valld  sem  allra  annara  yfferbodara  skal  blijffa  og 
vera  epter  riettu  og  settu  logmdle  og  stðddu  endemarke 
þui  sem  sd  heffur  jdtad  og  vnder  geinged  er  þa  skylldu 
heffur  i  fyrstu  sett  og  tilgiöff.  enn  ei  framar  sem  skriffad 
stendur.  ad  ei  skulu  hoffdingiar  sitt  endemark  yffergdnga  til 
ad  anaudga  sijna  vndermenn  framar  enn  lðg  votta.  Stendur 
so  i  R.  B.  virdulegs  herra  Eireks  med  Guds  myskun  Noregs 
kongs.  ad  þar  sem  hann  skipade  med  Biskupanna  samþycke 
og  sdttmala  leikmonnum  halld  og  forræde  d  kyrkiu  og 
kyrkna  eignum  sem  þad  kongsins  breff  tilseiger.  skyldu  þeir 
hallda  þar  med  þuilijkum  kiennemannaskylldum  sem  sa  haffde 
fyrer  skilt  er  gaff.  enn  luka  aff  ecke  framar.  Nu  eff  nock- 
ur  su  fyrnd  edur  forsoman  kann  d  ad  proffuazt  optneffnd- 
um  halffkyrkium  er  þeirra  skylldum  sie  ei  suo  riettelega 
vpphallded  sem  greindur  skilmdle  tilseiger.  þa  vilium  vier 
þar  audvelldlega  til  suars  og  vmbotar  med  Biskupssins  rdde 
vmmgdnga  ad  heilðg  kyrkia  haffe  sijna  fulla  skylldu.  hallda 
stade  sem  lðg  tilseigia. 

Riettarbot  Magnus  kongs1)  steudur  suo  skriffud.  Hon- 
um  var  tied  med  breffum  Nordlendinga  vm  ymissa  affdrdttu 
og  þuijnganer  er  Biskupar  og  lærder  menn  giðra  þeim  i 
mote  lðgum  og  fornre  landssins  veniu.  villde  hann  med 
ðnguu  mote  þuilijka  ohlydne  og  rdnginde  leinge  hlijda  ldta. 
og  þui  fyrerbaud  hann  Biskupum  og  lærdum  mðnnum  ad 
strijda  d  þegna  sina  mote  lðgum  og  fornre  sidveniu.  so  þo 
ad  Holabiskup  visitere  huort  dr  Biskupsdæme  sitt.  þd 
skyllde  hann  koma  i  huorn  lðghrepp  sem  forn  lög  votta 
og  gista  ad  annarehuorre  soknar  kyrkiu.  biodande  þegnun- 

*)  þ.  e.  Ögvaldsness-sættargerðin  2.  Maí  1297,  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  167. 
a)  þ.  e.  réttarbót  10.  Júní  1320,  Dipl.  Isl.  H,  Nr.  342. 


1482.  KIRKNAMÁL.  -      463 

um  og  ollum  almuga  d  ad  standa  og  hallda  riettendum 
sijnum  og  fyrrneffndum  Articulis  epter  þui  þeir  vita  fyrer 
Gude  ad  fornu  heffde  vered.  skylldande  hirdstiora  og  alla 
landssins  formenn  ad  styrkia  þennann  sinn  bodskap  epter 
þui  sem  þeir  villdu  suara  fyrer  Gude  og  hðnum. 

B,.  B.  H.  K.1)  er  suo  stenndur.  ad  syslumonnum  hæffer 
dyggilega2)  ad  geima  til  vpphallds  og  riettenda  þegnanna 
og  vndermanna  virdulegs  herra  Noregs  kongs.  fyrst  ad 
onguar  sekter  leggiast  d  framar  enn  fornn  lðg  votta.  og 
onguar  adrar  nyiar  dlðgur.  huorke  fyrer  forbodan  nie  tak- 
setningar.  bydur  og  kongurinn  ad  þesse  hanns  bodskapur 
og  allur  annar  sem  hann  heffde  skipad  godum  monnum  til 
frelsis  enn  ostyreldtum  til  yfferbotar  verde  stadfastlega 
halldinn.  skipande  stadfastlega  og  obrigdulega.  ad  huor  sem 
hanns  breff  brytur.  þo  ad  ei  sekt  dgreindre  sie  sakadur  8 
mðrkum.  biodande  þar  laga  vrskurd  d  ad  leggia  og  dæma 
þar  fyrer  8  merkur  neffndar  sem  adrar  lagasekter  þær  sem 
dneffndar  eru  i  lands  laga  bokenne  sialffre  d  huorn  þann 
mann  er  ad  þui  verdr  kunnur  og  sannur3).  Nu  fyrer  allar 
þessar  fyrrskriffadar  greiner  og  konganna  og  Biskupanna 
samþyckt  og  skipaner  ad  fornu  og  nyiu.  vogum  vier  nie 
meigum  i  onguann  handa  mdta  nockrar  nyiar  alðgur  eda 
þuijnganer  jdta  edur  vnder  ganga.  kongenum  og  EÍjkenu 
Norege  til  obæteligs  skada.  enn  oss  og  vorum  epterkomend- 
um  fdtækum  sem  rijkum  til  æffenlegrar  dnaudar  og  oendanlegr- 
ar  fiepijnu.  kunnum  vier  þui  ðnguann  reikningskap  kostnad 
edur  vtelukningar  aff  halffkirkiu  jata  edur  samþyckia  fram- 
ar  meir  enn  forn  vande  heffiir  d  vered  og  fyrrskriffad 
stenndur. 

Nu  so  sem  vier  hðffum  ddur  greindt  og  suar  til  geffued 
vm  þd  dkiæru  sem  vor  virduligur  herra  Biskup  Olaffur 
heffur  tilkall  veitt  vm  halftkyrkna  reikning  i  hanns  Biskups- 
dæme.  vilium  vier  nu  og  ei  sijdur  auduelldlega  andsuor  til 
gieffa  vm  þd  adra  hlute  sem  nockur  dskilnadur  heffur  d 
verid  d  millum  lærdomssins  og  leikmannanna  hier  i  Biskups- 

J)  þ.  e.  réttarbót  frá  1309,  Dipl.  Ial.  II,  Nr.  196.  2)  leiðrétt;  dyri- 
lega  (!)  hdr.  a)  Sjá  réttarbót  um  bréfabrot  frá  25.  Nóv.  1315,  Dipl. 
Isl.  II,  Nr.  221. 


464  KIRKNAMÁL.  1482. 

dæme  huad  hellst  er  þad  kann  verda.  huort  þad  er  helldur 
vm  reikning  kirknanna  edur  rentu  lærdra  manna  edur  adrar 
skylldur  þær  ed  huorer  haffa  til  annara  heimt  og  kraffed 
og  ei  dsatter  orded  sijn  d  millum.  suo  og  vm  þær  lagasokner 
er  huorutueggiu  valldenu  tilkiemur  til  fiarsekta  og  þar 
kunna  ei  huorutuéggiu  ad  einum  skilninge  vm  verda.  huorer 
eiur  huorsu  þad  skal  til  fullra  laga  sektast.  suo  og  ei  sijd- 
ur  vm  þær  sokner  er  leikmenn  þykiast  framar  meir  sokter 
vera  med  forbodun  og  vtsetningum  enn  þeim  þyke  lðg  til 
standa.  þo  þeim  verde  saker  gieffnar  edur  nockud  kunna 
brotleger  verda  mot  heilagre  kyrkiu.  Villdum  vier  þessa 
hlute  og  alla  adra  med  Biskupssins  rdde  og  samþyckt  til 
þeirra  lykta  leida  sem  ollum  dandemonnum  lærdum  og  leik- 
um  hier  i  Biskupsdæmenu  meige  aff  beggia  hende  sam- 
þyckelegast  verda.  Suo  þo  ad  heilog  kyrkia  og  kongdomur- 
inn  haffe  sitt  oskierdt  valld  i  alla  stade  sem  þeir  haffa  dd- 
ur  sett  og  samþycker  d  vorded.  Nu  þar  sem  telur  vm  al- 
kyrkna  skylldur  og  þeirra  rentur  og  þann  reikningskap 
sem  þar  skal  aff  giora.  og  so  er  skriffad  i  fyrstu  ad  þeir 
sem  kyrkiurnar  haffa  i  fyrstu  giðra  ldted  skal  haffa  so 
miklar  tillogur  og  heimaufylgiu  sem  Biskupe  syndest  hun 
meiga  halldast  affoghennar  þionustumenn.  þar  med  skyllde 
Biskup  skipta  hierade  til  þess  ad  akueda  huorsu  marger 
menn  þangad  skylldu  tijund  giallda.  atte  til  þeirrar  kyrkiu 
ad  gialldast  helmingur  tijunda  sem  er  kyrkiutijund  og 
preststijund  og  gialldast  i  þeim  peningum  sierhuor  vm  sig 
sem  log  tilseigia.  þangad  skulu  og  liostollar  leggiast  aff  þui 
hierade  sem  ddur  er  tijunnd  vnder  skipud.  Skyllde  prests- 
tijunden  leggiast  preste  til  tidakaups  enn  kyrkiutiund 
kyrkiunne  til  vpphelldis  edur  annarar  sæmdar  sem  skriffad 
stenndur.  Eff  olærder  menn  taka  lysetoll  og  kyrkiatiunnd 
og  prestsfiordung.  þd  skulu  þeir  luka  preste  tidakaup  fyrer 
hanus  fiordung.  enn  kaupa  kyrkiu  nockra  sæmelega  gripe 
med  hennar  fiordunge  so  sem  fie  þad  vinnst  til.  nema  kyrkia 
þurffe  ðdruvijsu  sier  til  vpphelldis  og  hier  vppd  haffa  mdl- 
dagar  setter  vered  med  þuilijkum  kiennemanna  skylldum 
vm  saung  og  setu  sem  forn  lðg  tilvisa  og  gamall  vannde 
heffur  d  vered.  Skulu  prestar  syngia  a  stadarkyrkiu  huorre 


1482.  KIRKNAMÁL.  465 

huorn  dag  helgann  messu.  ottusaung  og  aptansaung  og  so 
vm  ldngafostu  og  jolafostu  og  ymbrudaga  alla.  enn  messa 
til  halffkyrkna  annann  huern  dag  helgann  enn  ad  bænhus- 
um  messu  i  huorium  manude.  Og  fyrer  þessa  og  adra 
skyllduga  þionustu  skulu  kiennemenn  kaup  taka  slijkt  sem 
su  kyrkia  var  funderut  med  og  þd  reiknadest  til  iiij  marka 
tijund  til  prestskaups  liggia  enn  slijkt  vtangards  sem  til- 
tekst  og  mdldagar  tilseigia.  Tijdakaup  presta  ad  fornu  til 
viij  marka  edur  ix.  trautt  meira  edur  ecke  d  tolff  mdnud- 
um  huorium  vtangards  og  heima.  Vitum  vier  nu  fdar  edur 
nær  ongua  alkyrkiu  ad  iiij  marka  tijund  til  ligge.  helldur 
þær  fleire  ad  haff(e)  .ij.1)  mork  edur  minna  fyrer  jmislega 
audn  og  vndandratt  sem  dregst  vndan  kyrkiunum  bæde 
fastaeigner  og  lausar.  Og  þeir  sem  þær  haffa  ad  hallda 
vilia  ei  tijund  aff  giora  sem  verda2)  kongs  eignef  edur 
kyrkna.  þiker  bændunum  prestarner  aungualeidis  þd  skylldu 
fremia  vm  kyrknanna  saung  og  setning  sem  þeim  þyker 
forn  vande  til  haffa  vered.  þikiast  þeir  og  ei  skyllduger 
vera  meira  kaup  edur  peninga  vtgreida  enn  kyrkiunnar 
renta  tilstenndur  i  þeim  sama  tijma.  i  huorn  handa  mdta 
sem  hun  heffur  vndan  geinged.  huort  þad  kann  helldur 
verda  fyrer  fdtækdom  edur  forsoman  þeirra  sem  þar  skylldu 
vmhyggiu  d  haffa.  Nu  þar  sem  kong  Eirek  med  Biskup- 
anna  saattmdla  og  samþycke  haffa  vm  eins  orded.  þar  leik- 
menn  skylldu  haffa  valld  og  forræde  a  kyrkium  og  kyrkna- 
eignum  med  þeim  kiennemanna  skylldum  er  sd  haffde  skilt 
er  gaff.  enn  ei  meira  vtgiallda.  Stendur  og  suo  i  Christn- 
um  EÍettenum.  ad  þar  olærder  menn  taka  kyrkiutijund  skulu 
þeir  kaupa  kyrkiunne  nockra  sæmelega  gripe  med  hennar 
fiordunge  edur  annars  konar  vpphelldis.  Þyker  oss  þui 
þennann  kyrkiunnar  hluta  einginn  annar  meiga  vtkreffia 
edur  burt  taka.  vtan  hann  falle  til  slijkrar  rentu  kyrkiunne 
til  handa  sem  fyrr  seiger.  Vtvijsar  so  skipan  og  niettarbot 
virdulegs  herra  Vilhialmi  Cardinalis  og  stadfesting  Jnnocentij 
pdffua.  ad  eingenn  Biskup  skal  dyrffast  ad  leggia  vnder  sig 
edur  sinn  stad   eigner    edur    odul  annara    kyrkna.    Og  þar 

x)  ij,  hdr. ;    2)  þannig. 
Dipl.  Isl.  VI.  B  30 


466  KIRKNAMÁL.  1482. 

sem  þad  kann  giðrast  edur  giðrt  heffur  vered.  þd  skulu 
eignernar  aptur  gdnga  til  kyrknanna  og  þad  allt  vpp  gialld- 
ast  er  þar  heffur  vered  aff  teked  fyrer  vtan  þad  er  Biskup 
heffur  lagdt  til  vmbotar  eignarinnar.  Kann  og  kyrkia  nidur 
ad  falla.  þd  skulu  eigner  þær  sem  hun  aatte  leggiast  apt- 
ur  til  þeirra  kyrkna  sem  næstar  eru  og  þo  fdtækar  ad 
vpphellde  med  Biskups  raade  og  annara  godra  raauna.  hinn 
íiorde  hlutur  er  kyrkiunne  er  einkannadur  skyllde  hann 
fyrer  henne  huörge  skierda  huad  sem  hier  til  heffur  vered 
huorke  til  veitslu  vpphallds  nie  annara  hluta.3)  Nu  huar 
sem  þær  alkyrkiur  reiknast  sem  vier  eigum  forræde  fyrer 
ad  so  mykla  peninga  haffe.  ad  þesse  forn  skyllda.  sem  er 
Biskupsgisting.  prestsfæde  og  tijdakaup.  meige  so  ad  riett- 
um  reikninge  vtkreffiast  sem  goraul  skyllda  heffiir  til  vered. 
vilium  vier  þar  ðngualeidis  motmæle  vm  haffa  edur  nockra 
hindrun  d  giðra.  Enn  þær  kyrkiur  sem  minne  peninga 
eiga  enn  hier  tilheyrer.  þd  vilium  vier  þar  slijka  skylldu 
aff  giallda  sem  Biskupinum  og  ðdrum  ddndemonnum  med 
honum  þyker  sannast  vm  vera.  Nu  þar  sem  alraugenn 
heffar  vmtal  d  veitt.  ad  þeir  þykiast  ei.  þo  þeim  sieu  saker 
gieffnar.  lðglega  setter2)  verda  aff  heilagrar  kyrkiu  vallde. 
heldur  med  forbodan  og  vtsetningum  aff  heilagre  kirkiu  og 
annare  taksetning.  vitum  vier  ej  huor  sannende  hier  mune 
i  sierhuorium  stad  d  vera  vm  þar  sem  þad  kann  vera  edur 
vered  haffa.  þiker  oss  þad  þunglega  mote  landssins  laga 
riette  og  kyrkiunnar  Iðgmdle  giðrt  vera.  þui  suo  er  skipad 
i  huorutueggia  lðgmdlenu.  ad  huar  sem  monnum  eru  saker 
gieffaar.  þd  skulu  þeir  steffaast  og  sækiast  fyrer  sijnum 
domara  til  slijkra  suara.  vitna  edur  vndanfæris  sem  þui 
mdlaeffae  tilheyrer.  eun  sd  er  sæker  edur  sðk  gieffur.  hann 
skal  fd  proffuan  til  sijns  mdls.  nema  hinn  sem  nerjtar  seige 
þann  nockurn  hlut  i  sinne  nerjtan  sem  hann  eige  fyrer  sijna 
hðnnd  ad  proffua.  Skal  og  i  alla  stade  huorutuegge  veriande 
og  sækiande  med  vitnum  sijnum  og  gðgnum  koma  fyrer 
sinn  domara.  Standa  so  konganna  RÍettarbætur.  ad  þeir  fyrer- 
bioda  Biskup  og  lærdum  monnum   ad  strijda  d  þegna  sijna 

l)  Við  þessa  klausu  stendur  „NB"  4  spássíu  í  handritinu.  2)  þannig ; 
rétt:  sotter? 


1482.  KIRKNAMÁL.  467 

mote  lögum  edur  þrðngua  þeim  med  banne  og  ðdrum  hard- 
endum.  ad  ganga  vnnder  sekter  edur  dlðgur.  buorke  fyrer 
forbodan  nie  taks  setningar.  Suo  og  þar  med  skipan  d 
giörde  virdulegur  herra  Jliffur  Erchebiskup  med  odrum  sex 
biskupum  jn  consilio  provinciali  Anno  Domini  1320.  og  budu 
ad  halldast  skyllde  vm  alla  Provinciam.  Pyrst  ad  þeir  stad- 
festu  allar  skipaner  hinna  fyrru  Biskupa  vm  styrk  heilagr- 
ar  truar  og  vm  heidran  heilagra  hluta  og  vm  goda  sidu. 
Enn  Banns  pijnur  allar  og  vtsetningar  og  forbodaner  aíF 
fyrrum  Biskupum  settar.  edur  þær  pijnur  adrar  sem  olog- 
legar  eru  kolludu  þeir  aptur.  Budu  þeir  ollum  lærdum 
monnum  ad  hallda  sig  aff  deilum  og  þrætum  og  ðllum  osid- 
samlegum  hlutum.  þikia  oss  þui  aller  menn  þeir  saker  verda 
gieffnar.  eiga  ad  steffaast  og  til  suars  sækiast  aan  nockurs 
forbods  edur  banns  dfellis  ad  þeirra  mdle  oproffudu.  enn 
vm  þann  dskilnad  og  effasemd  seni  huoru  tueggiu  kyrkiu 
vallds  og  kongssins  haffa.  vm  þær  sokner  sem  bddum  sekt- 
en  tilheyrer  konge  og  Biskupe.  huort  þad  er  helldur  i 
Christnum  riette  edur  Landslaga  bok.  vm  stærre  mdl  edur 
smærre.  vm  eidatokur  edur  adrar  arffaleidslur.  huorer  þad 
skulu  fyrr  edur  sijdar  til  fullra  laga  sækia  edur  vndanfære 
taka.  Kunnum  vier  hier  ecke  endelegt  suar  tilgieffa.  vtan 
vier  biodunst  og  beidunst  med  Biskupssins  rade  og  annara 
danemanna  lærdra  og  leikra  þar  til  skodanar  vm  ad  gdnga 
og  lioslega  skyring  d  ad  giðra  epter  þui  sem  Biskupenum 
og  ðllum  dandemðnnum  þiker  lðglegast  og  kongdomurinn 
og  kyrkian  skadlaust  aff  verda.  Skipan  og  RÍettarbot  Vil- 
hialms  Cardinalis  stendur  so  skriffud.  huor  sem  heffur  nock 
urt  andarlegt  mdlaeffne  (d)  leikmenn  ad  kiæra.  þd  skyllde 
hann  kiæra  fyrer  Biskupe.  enn  huðr  sem  heffde  nockurt 
veralldlegt  mdlaeffne.  huort  sem  hann  være  helldur  leik- 
madur  edur  prestur.  þd  skyllde  hann  kiæra  fyrer  konge 
eliegar  fyrer  þeim  domara  er  kongur  skipar  til  ad  giðra 
riett  manna  i  mille.  Enn  huðr  er  fyrersmdr  domarann  og 
vill  eige  neirn  riett  standa.  þd  skal  hann  vita  sig  falla  i 
bann  bæde  Guds  og  manna.  Suo  sette  hann  og  i  bann  alla 
þd  er  vpprijsa  i  mote  konunglegu  vallde  og  vilia  giðra 
ofrid  i  kongssins   lannde  og  d  hanns  þegnum.     Stendur  og 

30* 


468  RffiKNAMÁL.  -  ítEYKHÓLAFÖR.  1483. 

so  i  vorre  Lanndslaga  bok  vnder  grein  skriffad.  ad  eff 
kongssins  lannd  helldur  ei  sijnum  fride  fyrer  þegnanna  van- 
giætslu  og  vilialeyse.  eru  þeir  sanner  landradamenn  er  ad 
þui  verda  kunner  og  sanner. 

Nu  huad  þad  helldst  er  edur  vera  kann  ad  vier  get- 
um  ei  ad  einum  skilninge  dsaatter  vorded  þad  logmclle  til- 
heyrer.  vilium  vier  þad  epter  kong  Hdkonar  skipan  og  bode 
rita  og  fram  skriffa  til  kongssins  naada  og  Erchebiskupssins 
med  rade  og  vitorde  vors  virdulegs  herra  Biskups  Olaffs  og 
annara  lærdra  manna  i  haims  biskupsdæme.  þar  med  vorar 
tillogur  allra  samt.  þad  er  vier  hyggium  kongenum  og 
kyrkiunne  skadlausast,  enn  landenu  og  almuganum  til  mestra 
n&da  og  nytsemdar  suo  faatækum  sem  nijkum. 


416.  17.  Janúar  1483.  á  Reykhólum. 

Yottorð  Jóns  Ásmundssonar  og  Geirmundar  Guðmundsson- 
ar  um  vitnisburð  þriggia  manna  um  setu  Andrésar  Guð- 
mundssonar  í  virkinu  á  Reykhólum  og  árás  hans  á  Þorleif 
og  Einar  Björnssyni  og  þeirra  menn. 

AM.Apogr.5759,  stafrétt  afskript  gerð  1733  eptir  transscripto 
gerðu  24.  Júní  1483  á  Keykhólum.  —  Afskript  meðal  Eeykhólaskjala 
(hjá  mér)  með  handi  Magnúsar  Einarssonar  á  Jorva  c.  1730 — 40  (eptir 
sama  transscripto). 

Þat  giorum  vid  jon  asmundzson  ok  geirmundr  gud- 
mundzson  godum  monnum  kunnekt  med  þessu  ockrv  opnv 
breíi  at  ver  vorum  j  hia  ok  heyrdum  a  at  þesser  menn 
,petur  suartzsou.  hromvndvr  gvdmvndzson  ok  jon  jonsson 
sorv  fullan  bokareid  firir  einare  brandzsyne  j  vmbode  þor- 
leifs  Biornssonar  at  þeir  hefde  verit  j  hia  siet  ok  heyrt  a 
ord  ok  giorning  ok  aull  aunnur  atuik  þau  er  urdu  a  mid- 
uikvdagin  næsta  epter  hinn  þrettanda  dag x)  þa  er  þorleifur 
biornsson  ok  einar  biornsson  Broder  hans  ok  þeirra  menn 
komu  þar  fyrst  heim  under  virket  ok  adr  þeir  gatv  vid 
-sett  stigana  edr  þeir  giordu  þar  nockurn  giorning  huorke 
med  ord  ne  verk  þa  andres  gudmundzson  ok  hans  fylgiar- 

J)  ]).  e.  8.  Janúar. 


1483.  REYKHÓLAFÖR.  469 

ar  lietu  drifa  a  þa  ofan  griot  ok  skot  sua  at  þorleifur  ok 
hans  menn  haurfvdu  jnn  j  kirkivgardin  ok  lietv  hann 
hlifa  sier.  ball  þar  þa  samt  a  þeim  griot  ok  þa  var  skotin 
af  þeim  eirn  madren  j  kirkiugardinum.  þadan  hrucku  þeir 
under  kirkivna  a  korbaki  ok  var  þar  skotin  af  þeim  annar 
madurin  j  lærit  allt  vid  korbakit.  hier  med  hropudu  þeir 
andres  ok  hans  menn  ofan  af  virkenv  ok  kaulludv  þa  alla 
þiofs  sonv  ok  horusonu  ok  skækiusonv  opptsinnes.  vissv 
vær  ok  fýrnefnder  menn  at  allr  var  þessi  giorningur  ok  ord 
giordr  j  kirkivgardinum  adr  þorleifur  ok  hans  menn  skyte  eitt 
skot  ok  er  allir  vorv  vpp  gefnir  þa  uar  skotin  en  þride  madur- 
in  j  kirkivgardinum  a  korbaki  ok  ur  þui  for  þorleifur  ok 
hans  menn  jnn  j  kirkiuna.  Enn  vm  morginen  skutv  þeir 
ur  uirkenu.  ij.  lodbyssum  j  kirkiuna  j  gegnum  hurdina  sva 
at  hon  brot[n]ade.  þa  skutu  þeir  einne  pilu  j  kirkiuhurdina 
adr  enn  þorleifur  ok  hans  menn  haufdu  nockura  atsokn 
ueitt. 

voru  uær  fyrnefnder  menn  sem  soru  setter  af  hende 
þorleifs  til  at  bera  vitne  um  þann  giorning  ok  atuik  er  þar 
forv  fram. 

Oc  til  saninda  hier  um  settu  uer  fyrnefnder  menn 
ockr  insiglé  íirir  þetta  bref  skrifat  a  reykholum  a  reykia- 
nesi  faustudagin  næsta  firir  festvm  agnese  uirgines  þa  er 
lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jesu  christi  þushund 
.cccc.  atta  tiger  ok  þriu  ar. 


417.  20.  Janúar  1483.  í  Berufirði. 

Tylftakdómr  útnefndr  af  Þorleiíi  hirðstjóra  Björnssyni  um 
viðreign  þeirra  Þorleifs  og  Andrésar  Guðmundssonar  á  Keyk- 
hólum. 

AM.  Pasc.  XXVII,  25,  trans<kript  á  skinni  frá  14.  August  1484.  — 
Afskript  frá  c.  1640  af  þessum  dómi  er  í  dómasufni  Jóns  dans  (Landa- 
bókasafn  65.  4to  II,  bl.  36  a. — 37),  en  þar  er  dómrinn  nokkuð  styttr, 
og  rangt  skrifaðr.  —  Kriegers  safn  2.  4to,  bls.  362—367  (heill)  með 
hendi  Styrs  Þorvaldssonar  c.  1700. 


470  REYKHÓLAFÖR.  1483. 

transkriptarbref  vtaf  domenum  vm  vidreign  þeirra 
þorleifs  og  andres  aa  reykholum.1) 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
Sender  gvdne  jonsson  einar  brandzson  olafur  kodransson 
eyvindr  gudmundzson  arnoddur  tumasson  ]on  asmundzson 
jon  palsson  þordr  þorkelsson  jon  arason  geirmundr  gud- 
mundsson  jon  þorkelsson  ok  gudmundr  jndridason  kvediv 
gvds  ok  sina  kunigt  giorande  med  þessv  woro  oppnv  brefe. 
þa  er  lidit  var  fra  hingadburd  vo(r)ss  herra  jhesv  christi 
(D.  cccc.  lxxx  ok  þriv  óir  manvdagin  næsta  fyrer  festum 
agneti  virginis  j  berufirdi  aa  þingstad  rettvm  vorum  vær  j 
dom  nefnder  af  ærligum  manne  þorleife  biornssyni  hird- 
stiora  yfer  allt  jsland  vpp  aa  krununar  vegna  j  norege  at 
dæma.  hvad  oss  þætti  rettiligazt  huerssu  hann  skylldi  fara 
med  andres  gudmundzson  er  hann  medkendizt  at  hann  hefde 
fanga  latid  fyrer  þær  saker  er  greindr  þorleifur  bar  til  fyr 
nefndz  andres  at  hann  hefdi  gripid  ok  gripa  latid  hans 
peninga  ok  jngvelldar.  helgadottr.  suo  ok  kom  þar  fram 
tumas  hrafnsson  ok  bar  þat  til  andres  gvdmvndssonar  j 
vmbode  einars  biðrnssonar  ath  hann  hefde  griped  ok  gripa 
latid  hans  peninga.  suo  ok  eigi  sidur  kuomu  þar  fram  saker 
af  fleirum  monnum  uppaa  hann  huerer  beitt  haufdu  ok 
kraíit  opttnefndan  þorleif  biornson  ath  giora  sier  laug  ok 
BÍett  af  optnefndum  andrese  fyrer  þat  ath  hann  hefde  grip- 
ed  þeirra  peninga  suo  mykla  fyrer  sierhuerium  sem  þesse 
skraen  utuisar  sem  hier  er  med  fest.  nu  saker  þess  ath 
uær  uorum  opttsinnes  til  krafder  af  uiettaranum  huad  oss 
lizt  riettligazt  hieB  um.  þess  ok  annars  ath  opttnefndr  and- 
res .  gudmundzson  medkendizt  fyser  oss  ath  hann  hefde 2) 
þa  saumu  peninga  haft  ok  ath  sier  teked  sem  þorleifur  ok 
einar  ok  fleire  adrer  epter  lystu  ok  þui  lizt  oss  þessar  fiar 
upptektter  j 3)  allan  mata  olaugligar  ok  optnefndan  andres 
gudmundzson  riettfangadan  uera  ok  uered  hafa  þar  til 
ath  endiligr  uegr  fellr  aa  hans  malaferle.  hier  med  beidezt 
optnefndur   þorleifur  biornson   doms  aa  huersu  þeÍB  pening- 

1)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.    2)  b.  v.  65,  Kr.;  sl.  XXVII, 
25.     8)  b.  v.  65,  Kr. 


1483.  REYKHÓLAFÖR.  471 

ar  skylldu  fara  sem  andres  atte  aa  neykholum  ok  annars 
stadar  kuiker  ok  dauder.  Nu  med  þui  ath  oss  leizt  titt- 
nefndur  andres  gudmundzson  storum  saukum  borenn  enn 
eingin  afbautun  kom  fram  af  hans  hende  ok  uær  uissum 
eigi  huersu  hatt  mal  aa  honum  stæde  hier  um  fyn  en  þat 
uære  med  laugum  nansakat  ok  þui  dæmdum  uær  fyr  nef(n)d- 
er  domsmenn  alla  þa  peninga  sem  aa  reykholum  voru  þa 
þorleifur  kom  þar  ok  andres  hafde  þangat  dreigit  bædi 
kuika  ok  dauda  j  hans  valld  ok  vardveizlv  epter  sex  skyn- 
samra  manna  virdingu  gnn  alla  adra  peninga  þa  sem 
anna(r)sstadar  eru  ok  andres  hefer  med  hondum  haft  skylldi 
þorleifur  reikna  lata  huar  sem  hann  kynne  þa  vpp  at  spyria. 
ok  forbioda  huerium  manne  þeim  at  rugla  edr  nockut  brial 
aa  þeim  at  giora  þar  til  rett  rannsak  kemur  aa  hans  mal. 
Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyr  nefnder  domsmenn 
vor  jnsigle  fyrer  þetta  domsbref  er  skrifad  var  aa  reyk- 
holum  aa  sama  aare  deigi  sidar  enn  fyr  seger.1) 


418.  [20.  Janúar  1483]. 

Skká  um  peninga  þá  og  fjármuni,  er  Andrés  Guðmundsson 
tók  á  Reykhólum  fyrir  Þorlein'  Björnssyni  og  sveinum  hans, 
svo  og  fyrir  Einari  Björussyni. 

AM.  Fasc.  XXVII,  26,  fiumrit  á  skinni,  læst  með  tveim  innsigl- 
um  saman  við  transskriptarbréf  frá  14.  Aug.  1484  af  Berufjarðardómi 
um  Reykhólaferð  Andréss  Guðmundssonar  frá  20.  Janúar  1483  (Nr.  417).  — 
í  dómasafni  Jóns  danB  (Landsbókasafn  65.  4to  II,  37  a— b)  er  afskript  af 
þessari  skrá  frá  c.  1640,  og  virðist  hún  gerð  eptir  öðru  frumriti,  því  að 
orðamnnr  er  verulegr.  —  Kriegers  safn  2.  4tobls.  867—370,  með  hendi 
Styrs  Þorvaldssonar  c.  1700  (samkynja  65.  4to). 

[Svo  micla2)  peninga  atti  þorleifur  biornsson  aa  reyk- 
holum  þa  andres  gudmundsson  [tok  at  sier3)  gardinn  [og 
adra  peninga  þar  stodv  saman.4)  * 

J(n)  primis  vii  ok  xl  gamals  fiar.  siau  ok  xx  lomb. 

x)  þ.  e.  21.  Jan.  2)  [þessa  65.  8)  [settist  á  Kr.;  4)  [Enn  tok  (ad 
sier  sl.  Kr.)  peninga  sem  hier  seiger  65,  Kr. 


472  REYKHÓLAFÖR.  1483. 

fim  kyr.  þrevett  navt.  vetrung  og  ii  svin  gomul  og  vi 
grise. 

tuo  hross.  annad  med  fyle1)  og  hest  aa  annan  vetur. 

halfuætt  smiors. 

half  aunnr  kýr  at  kiotum. 

fim  tunur  skyrs. 

tvær  huder. 

kyr  fra  skaallzstodum  vr  jnnstædv. 

tuo  asavdar  kuillde  vr  bormvm. 

fim  ær  fra  grvnd. 

sex  ær  fra  havllvstodum. 

eina  ku  vr  fodre  fra  midianese. 

£nn  þessa  peninga  tok  andres  gudmundsson  eda  liet 
taka  vr  kirkiune  aa  reykholum  er  þorleifur  og  jnguelldr  atti. 

tuær  kistur  læstar  [med  jarnum  og2)  þar  j  klædnadr 
þe(i)rra  beggia  og  silfur  og  bordbunadr  og  margur  faiiz 
annar  sa  er  ecki  hefer  reiknadr  verit. 

[Þetta  j  silfre3)  halfr  setti  eyrer  silfv(r)s  enar  tolftu 
merkr  med  forgyllt  silfur  smellt  med  uirauirke  og  halfur 
enn  xi  eyrer  med  huitt  silfur. 

eyre  midr  enn  tuær  merkr  j  silkeskautum.  kallmanz- 
stakr.  kapa  og  treyia  og  hosur.  med  tuigilld  klæde  og  leidr. á) 
£m  treyia  s(u)aurt  med  flugel  vtlenzk  otrurskinn5)  vnder. 
kallmanzstakk.  konukapa6)  med  tuigilld  klædi.  [aunnr  konu- 
kapa  med  skarlak  og  hempa  med  þridiunga  klæde. 7) 

Þetta  j  bordbunade.  hringofin  dukr  att(a)  alna  langur 
med  rondvm.  annar  dvkr  ix  alna  med  glitadr.  þride  dukr  al- 
huitr  hringofin  xi  alnar.  tuo  hæindissver.  annat  glitad.  eitt 
bedver.  sparlak  vm  sæng.  skorningur  fim  alna.  einn  lereptz- 
dukr  glitadr  atta  alna   ein  bravt  glitud. 

Suo  [mikit  mistv  sveinarner  þorleifs  aa  reykholum  vr 
kirkivne  þa  andres  tok  gardinn. 8) 

l)  folallde  65,  Kr,  2)  [var  65,  Kr.  8)  [sl.  65,  Kr.  4)  leidz  (!)  Kr. 
5)  otrs'dnn  65,  Kr.  6)  kapur  65,  Kr.  7)  [og  ein  konu  (kvinnu  Kr.) 
hempa  med  þrijgillt  klæde.  og  auunur  konuhempa  (kapa  Kr.)  med 
skarlat  (skarlak  Kr.)  65,  Kr.  8)  [micla  peninga  miatu  sueinarner  á 
Reykholum  vr  kirkiunne  þá  Andrias  (Andres  Kr.)  tok  Gardinn  vr  kist- 
nm  sijnum  sera  hier  seiger65,  Kr. 


1483.  REYKHÓLAFÖR.  —  HÁLMSTAÐARRECESS.  473 

[[fra  þorgeire  stak  og  treyiu  og  hosur.  tuær  skyrtur. 
tuo  lasa.  eitt  par  sko. 

þetta  fra  þorkele  oddzsyni.  stakr  og  kapa.  tvener  svarta- 
skor.  hosur.  skyrta  og  skyrtvlerept.  saugubok.  nyian  pung 
og  [tvinna  og1)  reimar  og  smidartol  og  kistuna  med 
læsta.2) 

[Þetta  gudmundr  lopzson.3)  vi  stikr  klædis  og  vii  stikr 
liereptz.4)  stak.  tuena  svarta  sko.  íiorar  merkr  tins.  gran 
hatt.  tuo  lasa  og  kistuna5)  med. 

jtém  tok  andres  svo  mikid  fyrir  einare  biornssyni  og 
liet  taka  vr6)  saurbæ  sa  raudasande. 

atta  kyr.  xl.  fiar.  [iij  kalfa7).   tuo  hesta  og  eitt  hross. 

kuomu  þessar  allar  saker  fram  aa  þinginu. 


419.  1.  Febrúar  1483.  í  Hálinstað. 

Ríkisskuldbinding    Hans   Danakonungs    (Hálmstaðar-recess). 

Dipl.  Norv.  XIII,  Nr.  148  eptir  tvennum  frumritum  í  Ríkisskjala- 
eafni  Dana.  —  Norske  Samlinger  IV,  347 — 363  eptir  samtíða  afskript  í 
Munchenersafni  i  Kristjaníu.  —  Hvitfeld:  Danmarckis  Rigis  Krönicke 
bls.  965—973  og  Kong  Hanais  Krönicke  1599  Bij— Dij.  —  Regesta  Dan. 
Nr.  4739.  —  Aarsberetninger  fra  det  Kgl.  Geheimeark.  II,  46—65.  Hér 
er  að  eins  tekið  það  eitt,  er  snertir  ísland. 

Halmstads  Reeess. 
Jtem  wnne  wii  oc  tillade  at  kopmen  aff  alle  land 
mwe  felige  oc  leydige  segle  till  Bergen  oc  andre  kop- 
stedher  i  Norige  me  therres  kopmanskap  Noriges  rige 
till  nytte  oc  bestand  wor  oc  kronens  told  vforsomet  oc 
hwar  the  helst  till  riget  komme  ware  wn-der  the  gamle 
preuilegier  som  wore  forfæthre  konninge  i  Norge  them  til- 
foren  giffuit  haífde  oc  the  kopmen  j  Bergen  eller  anner- 
stedz  i  Norge  ey  skulle  beware  sig  met  nagre  embethes  men  i 
kobstæderne  eller  noget  annet  regemente  som  kronen  eller 

J)  [tuennar  (tuinna  Kr.)  vtlcnskar  65,  Kr.;  2)  [[frá  er  mjög  stytt  í 
65,  Kr.  3)  [Jtem  miste  Gudmundur  Lofftsson  so  miced  .65,  Kr.;  4)  fot- 
sijdan  b.  v.  65,  Kr.;  5)  kisturnar  65.  6)  á  65,  Kr.;  7)  [b.  v.Kr.;  iij 
kapla  65. 


474  REYKHÓLAFÖR.  1483. 

kyrken  tillhorer  oc  ey  pante  eller  sla  wnder  sig  nogre 
garde  eller  landzsens  eygner  Oc  Hollendher  segle  effther 
therres  sidwane. 

Jtem  wele  wii  ey  tilstede  at  nogre  kopmen  aíf  Hense 
stæderne  segle  till  Iisland  oc  ey  wele  wij  sette  ther  nogen 
wtlensken  hovitzman. 


420.  3.  Febrúar  1483. 

Þoksteinn  Þórarinsson  prófastr  milli  Gilsfjarðar  og  Langa- 
ness  gefr  Hrafni  presti  Oddssyni  umboð  til  þess  að  afleysa 
Þorleif  Björnsson  og  hans  menn  upp  á  kirkjunnar  vegna, 
hvað  sem  þeir  hafa  brotlegir  orðið  um  Reykhólaför. 

AM.  Apogr.  5759,  stafrétt  aískript  gerð  1733  epter  transscripto 
gerðu  á  Reykhólum  24.  Júní  1483.  —  Afskript  meðal  Reykhólaskjala 
(hjá  mér)  með  hendi  Magnúsar  Einarssonar  á  Jörfa  c.  1730—40  (eptir 
sama  transscripto). 

Þat  giore  ek  þorstein  prestur  þorarinsson  profastur  j 
mille  gilsfiardar  ok  langaness  godvm  monnum  kunigt  med 
þessu  minu  opnu  breíi  at  ek  medkennunzt  at  ek  hefe  fengit 
ok  gefit  sira  hrafne  oddzsyne  umbod  til  at  leysa  þorleif 
biornsson  ok  hans  menn  huat  sem  þeir  hafa  brotligir  ordit 
j  minu  umdæmi  vpp  a  kirkiunar  uegna  epter  þvi  fremzta 
vmbode  sem  minn  herra  biskupen  hefer  mier  valld  til  gefit 
at  ek  skyllde  fullt  ualld  til  hafa  at  leysa  hvern  man  sem 
brotligur  kynne  at  verda  j  minu  umdæme  at  jafnfullu  sem 
hann  sialfur.  skal  fyrnefndr  sira  hrafn  afieysa  þorleif  ok 
hans  menn  firir  þat  er  þeir  ridv  til  reykhola  um  huat  sem 
þeir  urdu  þar  brotliger  uid  helga  kirkiu  þat  er  sauk  bitur 
þui  at  optnefndr  þorleifur  beiddezt  lausnar  þar  firir  sig  ok 
sina  menn  ef  þeir  hefdi  'þar  nockut  brotleger  j  ordit. 

Var  þetta  bref  giort  a  sancte  blasiusdag.  anno  domini 
CTD.°  cd.°  [lxxx.0]  oc.  .iij.  ar. 


1483.  VITNISBURÐARBRÉF.  —  BERGHYLR.  475 

421.  4.  Marts  1483.  í  Kálfanesi. 

Vottokd  tveggja  manna,  að  Sigurðr  Björnsson  og  Jórunn 
kona  hans  tóku  Höllu  dóttur  sína  aptr  í  sátt  um  alt  það, 
er  hún  hafði  orðið  brotleg  við  þau. 

AM.  Apogr.  4214,  eptir  frumbréfi  á  kálfskinni  frá  Hallgrími  Sig- 
urðssyni  á  Svalbarði,  með  hendi  eéra  Magnúsar  Markússonar  á  Grenjað- 
arstað,  staðfest  af  honum  18.  sept.  1726  og  séra  Þorleifi  Skaptasyni. 

Þat  gerum  vid  þolleikur  gunnsteinsson  ok  kolbeinn 
gislason  goduni  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  brefi  at 
vorum  vid  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband 
þessara  manna  sygurdar  biornssonar  ók  jorunnar  kono  hans 
at  þau  toko  haullu  dottr  sina  aptur  i  satt  vid  sik  vm  allt 
þat  sem  hun  hafde  brottlig  ordit  med  þau.  ok  til  fulls  arfs 
ok  BÍettarfars  epter  þau  bæde  sem  maal  hennar  væri  ospillt. 

Ok  til  sannenda  hier  vmm  settum  vid  fyrr  nefnder 
menn  ockur  jnnsigli  firir  þetta  bref  skrifat  i  kalfanese 
i  steingrimsfirde-þridiudagen  næsta  epter  translacio  sancte 
johannis  holensis  anno  domini  (D.°  cd.°  lxxx.0  tertio. 


422.  19.  Marts  1483.  í  Hruna. 

Sigukek  Oddsson  og  Gróa  Einarsdóttir  kona  hans  selja  séra 
Árna  Snæbjarnarsyni  jörðina  Berghyl  í  Hrunamannahrepp, 
tuttugu  og  fimm  hundruð  að  dýrleik,  fyrir  lausafé. 

AM.  Apogr.  2179,  með  hendi  Árna  Magnúðsonar  „Ex  orginali 
Hrunakirkiu",  og  hefir  frumritið  þá  verið  mjög  skemt  af  fúa.  Það,  sem 
hér  etendr  í  hornklofum,  hefir  verið  fúið  ór  frumritinu,  en  Árni  hefir 
fylt  það  ót. 

Kaupbref  firir  Berghyl  i  ytrahrepp.1) 

Þeim    godum    monnum  sem    þetta   bref  sia  édr   heyra 

senda  gudmundr  prestur  þorkelsson.  Ra[ugnvalldr  hial]msson 

ok  halldor  Bryniolfsson  kvediu  guds  ok  sina.   kunnikt  gior- 

andi  med    þessu  voro    opnu  brefi   þa   lidit   var   fra   hingat 

*)  „stendur  utan  á  bréfinu  med  sömu  bendi  sem  bréfid  er  roed 
skrifad"  (AM). 


476  BEKGHYLR.  -  VITNISBURÐR.  1483. 

bur[d  vors  herra]  jhesu  christi  þushuud  íiogr  hundrut  atta- 
tiger  ok  þriu  aar  i  kirkiunni  i  Hruna  i  Hrunamannahrepp 
midvikudaginn  næsta  epter  Jonsmesso  bþptiste1)  vorjum 
ver  i  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessarra 
manna  sira  arnna  snæbiarnnarsonar  af  einne  alfu  enn  af 
annarri  sigur[dar  o]ddz[so]nar  ok  grou  [e]inarsdottur  konu 
hans.  skildizt  þat  ok  falzt  under  þeirra  handabandi  at  fyrr- 
greind  hion  sigurdr  ok  groa  selldu  adrnefndum  sira  arna 
snæbiarnnarsyni  iordina  alla  Berghyl  íimm  hundrudum  ok 
tuttugu  at  dyrleika  er  liggur  i  Hrunamannahrepp  í  Hruna- 
kirkiusoknn  med  aullum  þeim  gðgnum  ok  gædum  sem 
greindri  iordu  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornnu  ok  nyiu  ok 
sygurdur  ok  groa  haufdu  fremzt  eigandi  at  ordit  til  yztu 
ummerkia  vit  adrar  iarder.  Hier  i  moti  skylldi  fyrnefndr 
sira  arnne  gefa  ok  giallda  adrgreindum  hionum  sygurdi  ok 
grou  þriatigi  hundrada  med  svo'  vordnum  fridleika  sem  hier 
seger.  íimtan  malnytu  kugilldi.  gamallt  naut  firir  tvð  hundrut. 
sex  vetra  gamallt  naut  ok  vetrgamalt  -firir  tvo  hundr- 
ut.  tvo  naut  tvævetur  firir  hundrat.  fimm  hundrut  i  gelld- 
um  saudum.  þriu  hundrut  i  kauplum.  hundrat  i  vadmalum 
ok  eitt  hundrat  i  þaríligum  peningum.  skylldi  tittnefnd  hion 
sygurdr  ok  groa  svara  lagariptingum  aa  adrgreindri  iordu 
Bergghyl  enn  sira  arnne  hallda  til  laga.  ok  ef  iordin  geingi 
af  honum  med  lavgum.  þa  skylldi  hann  ganga  domlaust 
aptur  at  sinum  peningum  [med]  svo  vordnum  fridleika  sem 
inn  kvomu.  Ok  til  sannenda  hier  um  settum  ver  fyrr- 
nefnnder  menn  vor  innscigle  firir  þetta  kaupbref  skrifat  i 
sama  stad.  midvikudaginn  næsta  firir  annunciacio  beate 
Marie  virginis  aa  sama  aare  sem  fyrr  seger. 


423.  1.  Apríl  1483.  á  Vatnsliorni. 

Vottorð  tveggja  manna,  að  Sigurðr  Björnsson  og  Jórunn 
Jónsdóttir  kona  hans  lýstu  því,  að  eingir  ætti  peninga  eptir 
sig  dáin,  nema  Halla  og  Ingibjörg  dætr  þeirra. 

AM.  Apogr.  4215,    eptir   frumriti  á  kálfskinni  frá   Hallgrími    Sig- 

*)  verðr  hér  að  inerkja=  Johannia  baptiatæ  capitið  inventio,  24. 
Febr.,  og  er  miðvikudagr  næBti  þar  eptir  1483  hinn  26.  Febr.,  nema 
hér  eigi  að  standa  bfiskups],  og  yrði  það  5.  Marts  þetta  ár. 


1483.  VITNISBURÐR.  —  REYKHÓLAFÖR.  477 

urðesyni  á  Svalbarði,   staðfest   afskript  18.    sept.    1726  af  séra  Magnúsi 
Markú8syni  á  Grenjaðarstað  og  séra  Þorleifi  Skaptasyni  í  Múla. 

Þat  giore  eg  þorleikur  gunnsteinsson  ok  koibeirn  gisla- 
son  goíium  monnum  kunnegt  med  þessu  ockru  opnu  breíi 
at  þar  vorum  vid  i  hia  ok  heyrdum  aa  ord  sigurdar  biorns- 
sonar  ok  iorunar  jonsdottur  konv  hans  at  þau  lystu  þui  íirir 
ockur  ok  audrum  dandi  monnum  at  eingin  ætte  peninga 
epter  þau  daud  nema  dættur  þeirra  halla  ok  jngebiorg. 
lystu  fyr  greind  hion  þui  at  Olof  dotter  þeirra  hefde  full- 
an  hlut  ur  sinum  garde  haft. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  vid  fyr  nefnder  men 
ockur  insigli  íirir  þetta  vitnisburdarbref  er  skrifat  var  i 
vazthorne  i  steingrimsíirde  þridia  dag  paska  þa  er  lidit  var 
fra  hinngatburd  vors  herra  iesv  christi  þusund  íiogr  hundrut 
atatiger  ok  þriw  ar. 


424.  16.  Apríl  1483.  á  Reykkólum. 

Sættaegeeð  þeirra  Þorleifs  Björnssonar  og  Andrésar  Guð- 
mundssonar  um  það,  er  Andrés  tók  Eeykhóla  og  fleiri  pen- 
inga  Þorleifs. 

AM.  Apogr.    5759,  stafrétt    afskript   gerð    1733  eptir    transscripto 
gerðu  á  Reykbólum  24.  Júní  1483. 

Þat  giorum  ver  gvdine  jonsson.  gisle  filippusson.  vig- 
fus  biarnason.  þollacur  þorkelsson.  sygrdr  jonsson.  þorolfur 
augmundzson.  pall  jonsson.  einar  brandzson  ok  þorleikr 
gunnsteinsson  godum  monnum  kvnnegt  med  þessv  voro  opnu 
breíi  at  þa  er  lidit  var  fra  hingat  bvrd  vors  herra  jesu 
christi  þushund  .cccc.  lxxx.  ok  þriu  ar  in  fersto  magni  ducis 
et  martiris  a  uorit  a  reykiaholvm  cL  reykianesi.  vorvm  ver 
j  hia  saum  ok  heyrdvm  a  at  þorleifr  biornsson  giorde  sua- 
felldan  sattmala  uid  andres  gudmunzson  og  þorbiorgu  olafs- 
lottur  kuinnv  hans.  adr  nefndum  andrese  viliugum  ok  þor- 
>iorgv  olafsdottvr  kuinnu  hans  samþykkiande  íirir  þat  hug- 
mod  fiarupptekt  kostnad  ok  skada  er  nefndr  þorleifur  hafdi 
adr  fengit  af  nefndum   andrese  þa  hann   tok  ath  sier  hans 


478  REYKHÓLAFÖR.  1483. 

eign  reykiahola  ok  íleire  þorle[i]fs  penninga  þar  ok  annars- 
stadar  so  ok  firir  hvsabrot  ok  riettarfar  ok  allar  adrar  sak- 
er  þær  sem  j  mille  þeirra  haufdu  farit  at  adrgreindr  andr- 
es  gudmundzson  lofade  at  fa  opptnefndum  þorleife  hvndrad 
hundrada  j  adr  greint  sakferle  enn  a  þessu  hundrad  hundr- 
ada  giorde  þorleifur  þa  linvn  at  hann  slo  nidr  .lx.  hundr- 
ada  firir  sins  heidrs  skulld  ok  dandemana  tillaugur  ok  bæna- 
stad  enn  þrattnefndr  andres  gudmundsson  skyllde  giallda 
aunr  .lx.  hundrada  firir  næstu  fardaga  med  sua  felldum 
fridleika  jordin  gnutzdalr  er  liggur  j  garpsdalskirkiusokn 
firir  þria  tigu  hvndrada  hier  til  grænseý  ok  skarfeyar  tuær 
med  avllum  þeim  holmvm  ok  skerium  sem  þar  til  ligia 
firir  xvj.  hundraud.  liggia  þessar  eyiar  j  stadarhols  kirkiu 
sokn.  hier  til  halft  tolfta  malnytv  kugilde  halft  annat  hvndr- 
at  j  gelldum  saudvm  ok  kvgilldes  hest.  hier  med  lofade 
tittnefndr  andres  gudmundzson  med  suardum  bokareide  at 
vera  tittnefndvm  þorleife  biornssyne  hollur  ok  trur  med  ord 
ok  uerk  leynt  ok  liost  Jalla  sina  lifs  daga  hier  epter  ok  honum 
alldre  motstaudu  veita  ok  þat  umbod  sem  tittnefndr  andres 
hafdi  til  reykiahola  ok  annar[a]  gudmundar  peninga  vegna 
solueigar  gudmundardottur  systur  sinnar  lagde  hann  j  valld 
þorleifs  biornssonar  sva  leinge  sem  hann  hafde  þat  adr  af 
henne  til  tekit  ok  þar  epter  alldre  med  þui  giora  eda  þar 
nockur  rad  edr  dad  styrk  eda  tillaugur  til  veita  hvorke 
leynt  ne  liost  med  þeim  peningvm  at  giora  j  mote  þorleife 
edr  hans  bavrnum  ok  þessa  satt  skyllde  titt  nefndr  andres 
gvdmundzson  alldre  rivfa  sialfr  nie  Rofsmenn  til  fa.  baud 
tittnefndr  þorleifr  þrattnefndvm  andrese  adr  enn  þeir  giordv 
þessa  sina  satt  at  þeir  skylldu  eigazt  -riett  laug  vid  enn 
andres  uillde  þaf  eige  sua  ok  leysti  tittnefndr  þorleifr  firir 
oss  fyrrnefndvm  monnum  at  hann  drepi  hvorke  nidr  kirkiv 
riette  ne  kongs. 

Ok  til  saninda  hier  vm  sette  þrattnef[n]dr  andres  gud- 
mundsson  sitt  insigle  med  optnefndra  manna  insiglvm  firir 
þetta  sæt(t)arbref  skrifat  j  sama  stad  degi  ok  ari  sem  fyr 
seger. 


1483.  SKINNÞÚFUBRÉF.  479 

425.  22.  Apríl  1483.  í  Nesi. 

Snjólaug  Guðnadóttir  gefr  Jóni  Jónssyni  með  samþykki 
Margrétar  dóttur  sinnar  i  löggjöf  sína  jörðina  Skinnþúfu  í 
Skagafirði. 

Bisk.  Hol.  Fasc.  III,  4,  frumrit  á  skinni  skemt  af  fua.  —  AM. 
Apogr.  3600. 

Þat  giorvm  ver  jon  prestur  olafsson  þoruidr  þormods- 
.son.  snpolfur]  rafsson  godum  monnum  viturlegt  med  þessv 
uorv  optnv  brcfi  at  ver  vorvm  þar  j  hia  saum  ok  heyrdvm 
a  handaband  þesara  manna  sniolavgar  gvdnadottur  af  einne 
alfv  enn  jons  jonssonar  af  annare  at  suo  fyrir  skildv  at  fyr 
nefnd  sniolavg  gaf  adrgreindvm  jone  jordina  er  svo  heiter 
skinnþuta  er  ligr  j  skagafirdi  j  glaumbæiar  kirkiv  sokn  til 
fvllrar  eignar  med  avllum  þeim  gavgnum  ok  gædum  er 
greindri  jordv1)  fylger  ok  fylt  hefer  at  fornv  oc  nyv  ok 
hvn  vard  fremst  eigandi  at  lyste  fyrnefnd  sniolavg  þetta  j 
sina  lavg2)  giof  svo  mikit  sem  þat  næme.  samþykte  margret 
dotter  hennar  þenan  þeira  giorning.  skilldi  tittnefndr  jon 
hallda  fyr  greindre  jordu  til  laga  enn  þrattnefnd  sniolavg 
suara  laga  BÍptiiigvm.  for  þese  giorningur  fram  j  nese  j 
haufdahverfe  þridiudaginn  næsta  fyrir  jons  (Desso  holla 
byskvps  vm  uorit  þa  er  lidit  var  fra  hingatbvrdi  uorss 
herra  jhesv  christi  CD°  cccc  lxxx  ok  þriv  ar.  Ok  til  san- 
inda  hier  vm  setv  ver  fyr  skrifader  menn  uorr  jnnsiglli 
fyrir  þetta  vitnisbvrdarbref  er  giort  var  j  nese  j  havfda- 
hverfe  j  sama  stad  degi  ok  are  serii  fyr  seger. 


426.  24.  Apríl  1483.  í  Vestminster. 

Játvaeðr  Engla    konungr  hinn   fimti  veitir  Hróbjarti  Alcok 
verzlunarleyfi  i  öllu  sínu  riki  og  á  íslandi  um  eitt  ár. 

Rymeri  Foedera,  ed.  Holmes  V,  3,  bls.  129. 

Super  intercursu  Norwegiæ  de  licentia  concessa. 
Edwardus  dei  gratia  B,ex  Angliæ  et  Franciæ  et  Domi- 


x)  jordrv,  frb.    2)  laygv,  frbr. 


480  VERZLUN.  1483. 

nus  Hiberniæ,  omnibus,  ad  quos  præsentes  literæ   pervene- 
rint,  salutem. 

Licet  nuper  in  statuto  Henrici  sexti,  nuper  de  facto 
et  non  de  jure  regis  Angliæ,  anno  regni  sui  octavo  tento, 
edito,  prohibitum  sit,  ne  quis  ligeorum  nostrorum  propriæ 
temeritatis  ausu  aliqua  regna,  terras,  dominia,  districtus, 
territoria,  jurisdictiones  seu  alia  ioca  regis  Daciæ,  Nor- 
wegiæ,  Swegiæ  causa  optinendi  vel  habendi  pisces  aut  aliqua 
quæcunque  bona  seu  mercandisas,  præterquam  ad  stapulam 
suam  de  Norbarne,  adire,  ingredi,  seu  intrare  præsumat 
sub  poena  forisfacturæ  omnium  bonorum  suorum  mobilium 
et  imprisonamenti  personæ  ad  voluntatem  nostram  prout  in 
statuto  prædicto  plenius  continetur,  nos  tamen  de  gratia 
nostra  speciali  concessimus  et  licentiam  dedimus*  dilecto 
nobis  Eoberto  Alcoek  mercatori  de  Kyngeston  super  Hull, 
quod  ipse  per  se  aut  factores,  attornatosj  seu  servientes 
suos,  quandam  navem,  portagii  ducentorum  et  quinquaginta 
doliorum  vel  infra  quibuscunque  bonis  et  mercandisis  stapu- 
læ  nostræ  Calesii  minime  pertinentibus  carcare  seu  car- 
cari  facere,  et  dictam  navem  sic  carcatam  usque  terram 
Islandiæ  cum  magistro  et  marinariis  pro  gubernatione  et  de- 
fensione  navis  prædictæ  competentibus,  totiens  quotiens  sibi 
placuerit  durante  præsenti  licentia  nostra,  traducere  et 
transmittere,  aut  traduci  seu  transmitti  facere,  et  terram 
illam  in  quocunque  portu  seu  alio  loco  ejusdem  ingredi  et 
intrare,  ac  ibidem  morari  et  mercandisas  hujusmodi  vendere, 
ac  alia  bona  et  mercandisas  quæcunque  ibidem  emere,  et 
cum  eisdem  navem  prædictam  recarcare  seu  recarcari 
facere,  et  navem  illam  sic  recarcatam  in  regnum  nostrum 
Angliæ  adducere  seu  adduci  facere  possit  licite  et  quiete, 
absque  impedimento,  impetitione,  molestatione  seu  grava- 
mine  quoqunque  nostri  aut  ofíiciariorum  seu  ministrorum 
nostrorum  quorumcunqne,  statuto  prædicto,  aut  alio  statuto, 
actu  vel  ordinatione  in  contrarium  factis,  ordinatis  seu  pro- 
visis,  non  obstantibus,  proviso  semper  quod  de  custumis, 
subsidiis  et  aliis  deveriis  nobis  pro  bonis  et  mercandisis 
prædictis  debitis  fideliter  respondeatur  ut  est  justum. 


1483.  TRANSSKRIPT.  481 

In  cujus  rei  testimonium  has  literas  nostras  fueri  feci- 
mus  patentes  per  unum  annum  duraturas. 

Teste  me  ipso  apud  Westmonasterium  vicesimo  quarto 
die  Aprilis  anno  regni  nostri  primo.  [Anno  domini  CD.°  cd.° 
lxxx.0  iij.01) 


29.  Ápríl  1483. 

427.  :     a-        *  tjQj  SkálholtL 

14.  August  1484. 

Vídímeeað  transskript. 

Bisk.  Skálh.  Fasc.  VIII,  5,  transskriptið  á  skinni.  AM.  Apogr. 
2592  „accuraté". 

Þath  giorum  wer  arne  snæbiarnarson  og  sigurdr  jons- 
son  officiales  heilagrar  schalholltzkirkiu.  Olafur  oddzson 
og  jon  snorrason  prestar  schalholltzbiskupsdæmis  godum 
monnum  kunnigth  med  þessu  woro  opnu  brefe  at  wer  hof- 
um  sied  og  ifer  lesid  opit  domzbref  þessara  presta  schal- 
holltz  biskupsdæmis  med  þeirra  heilum  og  oskauddum 
hangandi  jnsciglum  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier 
seger. 

[Hér  kemr  dómr  frá  24.  Okt.  1482  um  aftöku  Bjarna  ÞórarinBsonar, 
Nr.  412]. 

Ok2)  til  meiri  audsyningar  og  stadfestu  hier  wm  sett- 
um  wer  vor  jnnscigle  fyrir  þetta  transkriptarbref  skrifath  j 
schalhollti  j  biskupstungum  þridiudaginn  næsta  fyrir  tueg(g)ia 
postula  CDesso  philippi  et  jacobbi  wm  sumarit.  anno  domini. 
(D.°  cd.°  lxxx0  tercio. 

Og2)  til  meiri  audsyningar  og  stadfestu  hier  wm  sett- 
um  wer  fyrrnefnder  prestar  wor  jnscigle  fyrer  þetta  tran- 
skriptarbref  skrifath  j  skalhollte  j  biskupstungum  laugar- 
daginn  næsta  fyrir  assumpcio  beate  marie  virginis  vm  sum- 
arit.  anno  domini.  CD.°  cd.°  lxxx.0  quarto. 


428.  29.  Apríl  1483.  í  Kálfanesi. 

Sigukðr  Björnsson  gefr  Steini  Snorrasyni  umboð  sitt  um  eitt 

*)  [á  spássíu.    2)  bvo  hér. 

Dipl.  Isl.VI.  B.  31 


482  UMBOÐSBRÉF.  —  KIRKJUBÆJARKLAÚSTR.  1483. 

ár  yfir  þeim   peningum  kvikum  og  dauðum,    sem  hann  á  á 
Svalbarði,  og  ábyrgist  Steinn  féð,  en  hafi  ávöxt  þess. 

AM.  Apogr.  4216,  eptir  frumriti  á  kálfskinni  frá  Hallgrími  Sigurðs- 
syni  á  Svalbarði,  staðfest  afskript  17.  Sept.  1726  af  séra  Magnúsi  Mark- 
ússyni  á  Grenj  iðarstað  og  séra  Þorleifi  Skaptasyni  í  Mula. 

Þat  giorp]  ek  sigurdr  biornsson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  minu  opno  brefi  at  ek  hefi  fengit  steine 
snorrasyne  mitt  fullt  ok  logligt  vmbod  aa  ollum  þeim  penn- 
ingum  sem  ek  aa  aa  sualbardi  kuikum  ok  daudum  fra  far- 
daugum  er  kemur  ok  til  annara  fardaga.  skal  firr  greindr 
steinn  aabyrgiatz  þessa  penninga  enn  eignatz  aavoxt  allann 
af  penningunum.  giori  ek  ecki  Baad  firir  uist  ara  eiriksson- 
ar  þar  leingur.  skipa^þk  honum1)  at  fara  vestur  til  min 
[aa]  skalpanes  ok  eta  þar  maten. 

Ok  til  saninda  hier  vm  setti  ek  mitt  insigli  firir  þetta 
umbodsbref  skrifat  i  kalfanesi  þridiudagen  næsta  epter  ions 
CDesso  holabiskups.  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors 
herra  iehsu  ehristi  þusund  fiogur  hundrut  aattatiger  ok  þriu 
[aar]. 


429.  5.  Maí  1483.  í  Skálholti. 

Magnús  biskup  í  Skálholti  geldr  klaustrinu  í  Kirkjubæ 
jarðirnar  Skaptafell  í  Öræfum  og  Haukafell  í  Hornafirði 
með  sex  kúgildum  fyrir  jarðirnar  Eyjar  og  Þverhamar  í 
Breiðdal  og  Guðmundarnes  í  Stöðvarfirði,  er  biskup  hafði 
feingið  frá  klaustrinu. 

AM.  232.  8vo,  bls.  80^  81a  (bréfabók  Gizurar  biskups  Einarssonar 
í  frumriti).  —  Apogr.  2871  (að  því  er  virðist  eptir  bréfabókinni). 

Vær  brodir  magnus  med  gudz  nad  biskup  j  schal- 
hollti  giorum  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  woru 
opnu  brefi.  ath  uier  haufuin  feingit  og  golldit  klaustrinu 
j  kirkiubæ  þessar  jardir  er  suo  heita  skaptafell  er  liggur  j 
auræfum  j  sandfellz   kirkiu   sokn   og  jordina   haukafell  er 


l)  [honum  ek,  afskr. 


1483.  KIRKJUBÆJARKLAUSTR.  -  LAUPÁS.  483 

liggur  j  hornaíirdi  til  æfinligrar  eignar  og  frials  forrædis 
med  ollum  þeim  gaugnum  og  giædum  sem  greindum  jord- 
um  fylger  og  fylgt  hefer  ad  fornu  og  nýiu.  og  uier  urdum 
fremst  eigande  ad  og  þar  med  uj  kugilde  fyrir  þær  jardir 
sem  uier  feingum  burt  fra  klaustrinu  j  austfiordum  er  suo 
heita.  eyiar  er  liggur  j  breiddal  j  heydala  kirkiusokn  og 
þuerhamar  [er1)  xij  hundrud.2)  er  liggur  í  sama  takmarki 
og  gudmundarnes  xij  hundrudum  er  liggia  i  stauduar  kirkiu- 
sokn.  þiker  oss  þessir  peningar  jafnhagliger  klaustrinu. 
skulu  þeir  suara  lagariptingum  a  jordunum  sem  oss  hafa 
sellt  þær  epter  þui  sem  brefin  utuisa.  og  suo  klaustrid  da 
þeim  sem  þad  selldi.  saumuleidis  epter  sinum  brefum.  Og 
til  sanninda  hier  um  setium  uier  uort  jnnsigle  fyrir  þetta 
bref.  Skrifat  i  schallhollti  manudaginn  næsta  fyrir  uppstign- 
ingardag  vm  woret.  arum  epter  gudz  burd.  þusund  fiogur 
hundrud  attatiger  og  iij  ar. 


430.  25.  Maí  1483.  í  Laufási. 

Tylftaedómk  klerka  útnefndr  af  séra  Sveinbirni  Þórðar- 
syni,  officialis  fyrir  norðan  Öxnadalsheiði,  um  ákæru  séra 
Ketils  Grímólfssonar  til  Magnúsar  Þorkelssonar,  „er  umboðs- 
mann  var  barna  sinna,  er  erft  höfðu  séra  Þorkel  Guðbjarts- 
son  að  þriðjungi",  um  fyrnd  á  stað  og  kirkju  í  Laufási 
upp  á  hálfan  fjórða  tug  vetra,  er  séra  Þorkell,  faðir  Magn- 
úsar,  hafði  haldið  staðinn. 

AM.  Fasc.  XXVII,  21,  frumritið  á  skinni.  Af  13  innsiglum  eru 
nú  3  ein  fyrir.  —  Apogr.  3292  &  3601. 

Þath  giorum  vier  sýgurdur  Þorlaksson  officialis  heilagr- 
ar  holakirkiu.  semingur  magnússon.  jon  broddason.  magnus 
jonsson.  nicholas  þormodzsson.  rogualldur  asgrimsson.  nichol- 
as  kollason.  ari  olafsson.  jon  olafsson.  þoruardr  seminghs- 
son.  olafur  jngimundarson  ok  einar  Halldorsson  prestar  hola- 
biskupsdæmis  godum  monnum  viturlight  med  þessu  voru  opnu 
brefi  ath  sub  anno  gracie  CD°  cd°  lxxx0  iij°  laugardaghen  j 

«)  Bl.  2871.     2)  svo. 

31* 


484  LAUFÁS.  Í483. 

fardoghum *)  j  laufaase  j  eýiafirde  vorum  vier  j  dom  nefnder 
af  ærlighum  manne  sira  sweinbirne  þordarsyne  ofíiciali  hei- 
lagrar  holakirkiu  fyrir  nordan  öxnadalsheidi  ath  dæraa  vm 
þa  oxkæru  er  sira  ketill  grimolfsson  kærdi  til  magnus  þor- 
kelssonar  er  vmbodsman  var  barna  sinna  ér  erft  hofdu  sira 
þorkel  gudbiartsson  ath  þridiunge.  var  þat  j  fýrstu  akæra 
sira  ketils  til  magnus  vm  fyrnd  aa  kirkiune  ok  stadnum  j 
laufasi  vppa  halfan  fiorda  togh  vetra  er  sira  þorkell  gud- 
biartsson  hafdi  halldit  stadinn  fader  magnus.  geingu  vier 
fyrskrifader  prestar  til  skodunar  ok  giordar  ox  kirkiune  ok 
stadnum.  virtizst  þar  eitt  hus  fyrirhundrat  þat  sem  þa  hafdi 
verit  giort  fyrir  þriu  huudrvt  þa  er  optnefndur  sira  þor- 
kell  tok  med  stadnum.  savm  vier  ok  ongua  bot  ox  kirkiune 
nie  stadnum.  helldr  rotinn  ok  fwen  vith  j  ollum  husum  ok 
þar  med  veggirner.  leist  oss  kirkian  j  onguan  maata  suo 
megha  standa  atgiordalaust  leingur.  Þwi  att  guds  nafne  til 
kolludu  ok  suo  profudu  sem  nu  er  fyrir  oss  komit.  dæmd- 
um  vier  adurnefnder  prestar  j  fýrstu  stefnuna  logliga  ok 
magnus  þorkelsson  hier  laugliga  fyrir  kalladan  hier  j  dagh. 
gnn  fyrir  þa  fýrnd  ok  forsoman  ath  sira  þorkell  hefer  ecki 
porcionem  lagth  vpp  ox  fýrnefnda  laufaass  kirkiu  vpp  ox 
suo  langan  tima  sem  fýr  skrifad  stendur.  þwi  dæmdum  vier 
fýrskrifader  prestar  erfingia  sira  þorkels  ok  þeirra  vmbods- 
menn  skýllduga  ath  luka  kirkune  j  laufase  fyrir  forsoman 
ok  fyrnd  aa  kirkiune  j  laufasi  nitian  hundrut  j  voruvirdu 
gozi  eda  friduirdu  jnnan  siondar  ath  heýrdum  dömenum 
heima  j  laufasi  sira  katle  eda  hans  vmbodsmanne  ath  auk 
porcionem.  j  annarri  grein  dæmdum  vier  hundrat  j  stadar- 
spell  vpp  ox  huert  oxr  fimtan  vetur  ok  xx  er  greindur  sira 
þorkell  gudbiartsson  hiellt  staden  ok  erfingia  sira  þorkels 
eda  þeirra  vmbodsmenn  skyllduga  ath  luka  þessa  peninga 
heima  j  laufasi  jnnan  siondar  ath  heyrdum  domenom  j  frid- 
virdum  peningum  eda  voruuirdum  nema  þeir  leide  tuo  laug- 
ligh  vitne  jnaii  siondar  heima  j  laufasi  fyrir  sira  sweinbirne  eda 
hans  vmbodsmanne  ath  kirkian  ok  staduren  væri  jafngodr 
sem  þa  er  sira  þorkell  tok  med   bonum  dæmdum  vier  titt- 


J)  þ.  e.  24.  Maí. 


1483.  LAUFÁS.  485 

nefndan  magnus  þorkelsson  skýlldugan  ath  lnka  þridiung 
af  fjTskrifudum  peningum. 

var  þessi  vor  dömur  vppsagdur  ok  jn  scriptis  fram 
borenn  j  sama  stad  dagh  ok  dar  sem  fýr  seiger. 

ok  til  samrnda  hier  vm  settum  vier  fýrnefnder  prest- 
ar  vor  jncigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  sama  stad  deghi 
sidar  enn  fýr  seiger. 


431.  [25.  Maí  1483.  í  Laufási]. 

Sveinbjökn   ofíicialis   Þórðarson  úrskurðar  löglegan   Laufás- 
dóm  frá  25.  Maí  1483  (Nr.  430). 

Bisk.  Hol.  Fasc.  V,  2,  frumrit.  Innsiglið  er  dottið  frá.  —  AM. 
Apogr.  3571  með  hendi  séra  Snorra  Jónssonar. 

Þath  giorer  ek  sweinbiorn  prestur  þordarson  officialis 
heilagrar  holakirkiu  fyrir  nordan  öxnadaalsheidi  godum 
monnum  viturligt  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  saker 
þess  ath  þeir  xij  prestar  sem  ek  wt  nefndi  j  laufasi  j  eýia- 
firde  laugardagin  j  fardaghaviku  ath  dæma  vm  þóx  akæru 
er  sira  ketill  grimolfsson  kærdi  til  magnus  þorkelssonar 
ok  þeirra  dömsbref  þar  vm  giort  vtvisar  dæmdu  mic  skýlld- 
ugan  ath  leggia  wrskurd  vpp  ox  þar  wpp  ox  staden  huort 
mier  litizst  sda  dómur  lðgligur  edur  ei  sem  þeir  hofdu 
dærat  þeirra  j  mille.  þui  at  heilax  anda  naad  tilkalladre  ok 
ollu  suo  profuodu  sem  þar  kom  fram  fyrir  mic  ok  j  þeirra 
domi  stendur  seiger  ek  sweinbiorn  prestur  þordarson  offici- 
alis  heilagrar  holakirkiu  mier  j  domsæti  sitiandi  med  full- 
um  lagha  wrskurdi  þenna  þeirra  dóm  sem  þetta  mitt  bref 
er  med  fest  loglighan  med  ollom  sinom  greinom  ok  arti- 
culis.'  Ok  til  sannenda  hier  vm  setti  ek  officialatus  jncigle 
fyrir  þetta  wrskurdarbref  er  gior(t)  var  j  sama  stad  dagh 
ok  dar  sem  fýr  seiger. 


432.  25.  Maí  1483.  á  Stafafelli. 

Tilsögn   Tjörva   prests    Björnssonar    um   landamerki   milli 


486  EINHOLTSBRÉF.  1483. 

Einiholts    og  Borgar  í  Hornaíirði   eptir  því,   sem  Ketilbjörn 
prestr  hafði  haldið. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  III,  7,  transskript  á  skinni  frá  10.  Oktober 
1526.  —  Apogr.  AM.  2532  með  hendi  Árna  Magnnssonar  eptir  Skálholts- 
transskriptinu:  „Mun  ecki  árstaled  i  þessu  transeciipto  vera  oriett  og 
eiga  ad  vera  M  cccc.  lxxxiii.  Tiorfi  prestur  Biornsson  lifdi  ad  visu  þar 
eystra  i  nánd  1467.  Vide  Skalholltzbref1)  og  grunar  mig  þesse  sie  enn 
same"  (AM.)  —  AM.  Apogr.  2017  epter  vidisse  frá  c.  1650,  og  er  af- 
skriptin  staðfest  í  Skálholti  3.  Sept.  1712  af  Árna  Magnússyni  og  þrem- 
ur  öðrum.  í  þeirri  afskript  stendr  ártalið  1389.  „Ártaled  þuBund  þriu 
hundrud  1.  x.  xx  og  ix.  ar.  er  skirt  i  brefenu,  enn  i  Skalholltz  vidisse 
er  þetta  sama  bref  dat.  1383.  og  er  þad  liklegra  ad  riettara  sie,  þvi 
Skalholltztransscriptum  er  ex  originali.  Enn  þeir  nyrri  transscriptores 
kynni  snart  mislesed  hafa.  þo  hefdi  eg  ætlad,  ad  arstaled  ætte  ei  ad 
vera  13..  heldur  14..  „(AM.).  í  Prestatali  séra  Sveins  Níelssonar  Kh. 
1869,  bls.  27,  er  heldr  hneigzt  að  því,  að  bréfið  muni  vera  frá  14.  öld, 
en  það  getr  varla  verið  nokkur  vafi  á  því,  að  ártalið  1483  sé  hið  rétta. 
Þeir  seinni  transscriptores  munu  hafa  lesið  ix  úr  iii,  og  á  þann  hátt 
mun  ártalið  1389  vera  til  komið,  og  í  transskriptinu  1526  mun  c  hafa 
gleymzt  úr  i  ártalinu. 

Þessi  manrk  ^segi  ec  tioríi  prestur  a  millum  eine- 
hollz2)  og  borgar. 

ur  þufu  i  austanuerdri  stafney  þuert  ut  a  fiauruna  a 
borg  land  og  leirur  fyrir  uestan  og  upp  ur  þufunne  i  héy- 
hollt  ryrir  uestan  prestateig  gengr  borgar  land  [austur  so 
langt3)  sem  saman  ber4)  skogeyartanga  uestanuerdan  og 
mulaness5)  [a  borg6)  alla  fioru  innan  fiardar  þatan7)  íra  og 
þar  til  er8)  saman  ber  þufu  i9)  gridungsey  og  husen  aa 
medalfelle  utan  fiardar  fiorumark10)  a  millum  holmstufs11) 
og  borgar  uestanuerder  þernuueller  þar  er 12)  steinn 13)  liggr 
i  melnum  aa  borg  fioru  utan  fiardar.  þar  til  er  akhlid 
uerdur  a  millum  hals14)  og  stafneyar  ef  stadit  er  aa  fiorurine. 

heellt  ketilbiorn  prestur  [og  hafdi  þessi 15)  maurk  fyrir 


»)  Sjá,  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  447.  2)  Einholltz  2017.  8)  [so  langt  aust- 
ur  2017.  4)  b.  v.  2017;  sl.  III,  7.  5)  —  nes  2017.  6)  [Borg  a  2017. 
7)  þadan  2017.  8)  sl.  2017.  9)  a  2017.  10)  —  mork  2017.  ")  holms- 
stufs  2017.  12)  ed  2017.  13)  steinnenn  2017.  u)  Svo,  III,  7;  Stadar- 
eyiar  2017.    15)  [þesse  mork  og  hafde  2017. 


1483.  HROSSATUNGUBBÉF.  487 

t 
mier  meR  enn  tuttugu  aar.1)   medan  hann  [bio  i  einhollti2) 
og  þessi3)  hellt  eg  sidan  medan  ec  bio  þar. 

Og  til  sanninda  hier  um  setta  ec  mitt  jnsigli  fyrir 
þetta  [bref  skrifat  aa 4)  stafafelle 5)  trinitatisdag.  [anno  domi- 
ni  CD  ccc(c).  lxxx;\j.06) 


433.  14.  Júní  1483.  í  Odda. 

Eklende  bóndi  Erlendsson  selr  Hafri  Ólafssyni  jörðina 
Hrossatungu  í  Landeyjum  fyrir  tuttugu  og  fimm  hundruð  í 
lausafé. 

AM.  Faec.   XXVII,  22,  frumrit  á  skinni;    af  þrem    innsiglum    eru 
tvö  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  2899. 

Kaupbrief  vm  hrossatungu  j  landeýium. 7) 
Þath  giorum  uier  petur  olafson.  olafur  oddzson.  eirekur 
jonsson  godum  monnum  kunnikt  med  þessu  voro  brefi  ad 
þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  jesv  christi  þus- 
und  fiogur  hundrud  attatiger  ok  þriu  ar.  aa  laugardagin 
næsta  epter  nyiahalld8)  ca  nedra  huole  j  huolhrepp.  voro 
vier  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handa  band  þessara 
manna  ellendz  bonda  erlendzsonar  af  einne  alfu.  gnn  hafurs 
olafsonar  af  anare.  ad  suo  fyrir  skildu.  ad  adrgreindur  er- 
lendur  selldi  fyr  greindum  hafri  jordena  hrossatungu  er 
liggur  j  skumstada  kirkiusokn.  med  ðllum  þeim  gognum  ok 
gædum  sem  greindri  jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ad  fornu 
ok  nyiu  ok  optnefndr  erlendr  vard  fremstz  eigande  ad. 
hier  j  mot  gaf  titt  nefndur  hafur  .v.  hundrud  ok  .xx.  med 
suo  vordnum  fridleika.  xv.  málnytu  kugilldi  fimm  hundrud 
i  kaupplum.  þriu  gelldfiar  hundrud  .cc.  j  ollum  peningum. 
Skylldi  þrattnefndur  erlendr  suara  lagariptingu  aa  þeirre 
jordu  sem  hann  selldi.   enn  optnefndr  hafur  hallda  til  laga. 

J)  vetur  2017.      2)  [hiellt  Einhollt  2017.      3)  þessu  2017.    4)  [vitn- 
isburdarbref    hvort    Bkrifad     var     ad     2017.       5)    vppa     b.    v.     2017; 

6)  [ar  epter    gudz  burd  þuBund  þriu  hundrud.    1.  x.  xx.  og  ix  ar   2017. 

7)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.  8)  „nýja  hald"  verður  hér  að 
merkja  dýradag  (festum  corporis  Christi)  sem  þetta  ár  er  Sá9.  Maí  á 
fimtudag;  hafa  því  þessi  kaup  gerzt  31.  Maí. 


488  BLÁKÁPUSELSDÓMR.  1483 

medkendizt  erlendur  erlendzson  ad  hann  hefdi  allt  þetta 
jardar  verd  uppborit  sem  fyr  skrifad  stendur.  ok  j  sama 
handabandi  gaf  tittnefndur  erlendur  þrattnefndan  hafur 
öllungis  kuittan  ok  aakærulausan  fyrir  sier  ok  sinum  öllum 
nettum  epterkomendum.  vm  greint  jardar  verd.  ok  til  sann- 
enda  hier  um  settum  uier  fyrnefnder  menn  vor  jnnsigle 
fyrir  þetta  bref  skrifath  j  odda  j  aaveriahrepp  laugardaginn 
næsta  fyrir  festum  botulíi  abbatis  aa  sama  are  sem  fyr  seger. 


434.  14.  og  15.  Júní  1483.  á  Hólum. 

Tylftardómr  presta  útnefndr  af  séra  Sigurði  Þorlákssyni, 
officialis  fyrir  vestan  Öxnadalsheiði,  um  ákæru  Hrafns  Hal- 
dórssonar ,  íumboði  nefnds  séra  Sigurðar,  til  Böðvars  Finns- 
sonar,  að  hann  hefði  selt  selland  kirkjunnar  á  Barði  í  Fljót- 
um,  er  heitir  Blákápusel. 

AM.  Fasc.  XXVII,  18,  frumrit  á  Bkinní.  Sjö  innsigli  eru  nú  fyrir 
bréfinu,  og  Sigurðar  officialis  hið  áttunda.  sem  læsir  það  við  úrskurð 
hans     (Nr.  435).    Hin  eru  dottin  frá. 

Þetta  bref :  ad  fyraffn  hefur  haft  Bard  af  f^olakirkiu  for- 

monnum.  enn  þo  hann  hafe  heimugliga  vnder 

nidre  eignat  sier  }  kaupahluta.   þuiat  hefdi 

hann  att  jordina  þa  bar  honum  at  klaga 

enn  þo  officialis  hefdi  vm  dæmt1). 

Pat  giorum  ver  ketill  grimolfsson.  jon  broddason.  andres 

jonsson.     biorn  Þorsteinsson.    gvdmvndr    kollasou.    ellendr 

broddason.     þoruardr    semingsson.     þorddr    ingimvndarson. 

jon  helgason.  halkell    gudraundzson.     gudoifur    magnusson. 

ok  halluardur  sueinsson   prestar    holabiskupsdæmis.    godvm 

monnum  viturligt  med  þessu  uoru  opnu    brefe  ad  sub  anno 

gracie  CDillesimo  cd°  lxxx0  tertio.  lavgardaghin    næsta    íirir 

botholfsmessu.  vorvm  ver  j  dom  nefnder  af  ærligvm  manni 

sira  sigurde  þorlakssyni    officiali   heilagrar   holakirkiu   firir 

vestan    oxnadalsheidi.    ath    dæma    vm    þaa  aakærv  er  hrafn 

halldorsson  j  vmbodi  adurnefn(d)s  sira    sigurdar    kærdi    til 

J)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  Guðbrands  biskups. 


1483  BLÁKÁPUSELSDÓMR.  489 

bavdvars  fingzsonar.  ath  hann  hafdi  sellt  selland  kirkivnnar 
aa  barde  j  fliotum  er  kallad  var  blakap(v)  sel.  var  þat  ok 
bíjvisad  af  tveimur  dandi  monnum  med  s(v)avrdvm  eidum 
firir  sira  sigurdi  ath  brandr  halldorsson  hefde  afhent  hrafne 
syni  sinvm  fýr  nefnt  sel.  ok  sagt  þat  eign  bardz  kirkiv. 
svo  ok  svor  einn  madur  enn  at  hann  handfesti.  ath  fyr 
nefnd  selfavr  hefdi  havf(d)  verit  fra  bardi.  xx.  vetur  edr 
leingur  svo  ath  eingin  hefde  akært  svo  ath  þeir  vissi.  ok 
mavrg  onnur  vittni  kom1)  þar  fram  vm  fýr  greint  sel  þo  ath 
þau  veri  hvorki  svarin  ne  inciglvd. 

J  annare  grein  kærdi  fýr  nefnd(ur)  hrafn  til  adr  nefndz 
bavdvars  at  hann  hefde  haft  vid  af  reka  kirkivnar  a  bardi. 
er  hvn  atti  halfan  lavgalandz  reka  vpp  aa  .iij.  ar  ok.  xx. 
ok  eingin  skipti  aa  giort  sem  honum  bar.  var  þat  ok  svarit 
firir  sira  sigurdi  af  þrimur  monnum  ath  þratt  nefndr  baud- 
var  hefdi  haft  allan  vid  vpp  aa  næstv  .vij.  ar  af  greindvm 
reka.  þui  ath  guds  nad  til  kalladre  dæmdvm  ver  fýr  nefnd- 
er  .xij.  prestar  steí'nvna  lavgliga  og  þrattnefndan  bavdvar 
finzsson  lavgliga  firir  kalladan  enn  firir  þa  sauk 
ath  auo  stod  j  stefnvnne  at  bavdvfdiar  hefdi.  selt  fýr 
greint  selland  ok  þar  geíngv  vm  eidar  afhending  ok  vittne 
sem  fýr  skrifad  stendr.  beidvmz  ver  af  bavdvare  ath  hann 
sýnde  ef  hann  mætti  hier  nockud  j  moti  ef  hann  mætti. 
kom  þa  fram  firir  oss  bref  med  .iij.  manna  inciglum  af  alfu 
tíjt(t)  nefn(d)s  bavdvars.  ]  hveriv  svo  stod  ath  steinaveller 
ok  krakaveller  voro  selldar  itavlavlavsar1)  med  avllvm  dal 
firir  avstan  fram  sem  fyr  greint  sel  stod  j.  enn  saker  þess 
ath  suo  stod  j  registrvm  holakirkiv  ath  þar  er  diakns  skýlld 
ok  skal  fara  j  millvm  sels  ok  hvsa  þa  letvm  ver  tíjt(t)- 
nefndan  bavdvar  sveria  fvllan  bokareid  ath  hann  hefdi  fýr 
sagt  bref  med  av(n)gv?falsi  feingit  eda  latit  fa.  þvi  ath 
svo  profavdv  sem  þar  kom  fram  dæmdvm  ver  avngva  savk 
aa  bavdvar  vm  fýr  greinda  jardarsavk.  enn  þa  skylldvga 
epter  ath  leita  sem  aa  bardi  bva  ef  þeir  kvnna  vpp  ath 
spýria  hvar  bardz  kirkia  skal  eiga  selstavdvna  sem  (j) 
registrvm  stendr  ath  diaknin  skal  til  fara. 

J  annare  grein  stod   suo  j  stefnvnne    ath   þrattnefndr 

*)  Svo. 


490  BLÁKÁPUSELSDÓMR.  1483 

bavduar  hefdi  haft  vid  oskiptan  kirkivnnar  aa  bardi  vpp  aa 
.iij.  &r  og  xx.  en  þar  kom  eingin  afsavkvn  j  moti  hvorki 
med  brefvm  ne  vittnvm  bavdvars  vegna.  þvi  dæmdvm  ver 
bavdvar  íinzsson  skylldvgan  ath  leggia  aptur  svo  mikinn 
vid  kirkivnne  aa  barde  vnder  sinn  svarin  bokareid  sem 
hann  hefer  j  brvtv  hapt  ok  kirkivnne  til  heýrdi  vpp  aa  suo 
morg  dr  sem  j  stefnvnne  stendr  innan  siovndar  ath  heyrd- 
vm  dominvm.  getur  Jiann  eigi  þetta  þa  dæmdvm  ver  hann 
skýlldugan  ath  sveria  fullan  bokareid  enn  innan  siovndar  ath 
hann  hefdi  eigi  svo  mikinn  vid  hapt  kirkivnnar  aa  bardi 
sem  henne  veri  halfrar  merkur  skadi.  felz  honum  þossi 
eid(ur).  þa  dæmdvm  ver  hann  skýlldvgan  ath  leggia  svo 
mýkla  peninga  greindri  bardz  kirkiv  vnder  sinn  svarin 
bokareid  sira  sigurde  officiali  j  havnd  edr  hans  vmbods- 
manni  jnnan  svo  langs  tima  sem  fyr  skrifad  stendur.  nv 
saker  þes(s)  ath  svo  stendr  j  kristnvm  retti  ath  hverr  sem 
ræner  edr  sitelvr  fe  heilagrar  kirkiv  þa  fellvr  hann  i  bann 
af  sialfv  verkinv.  þvi  dæmdvm  ver  xij  prestar  fýr  skrifader 
opptnefndan  bavdvar  finzsson  skýlldvgan  ath  taka  lavsn  ok 
skript  af  heilagri  kirkiv  ok  skýlldvgan  ath  lvka  kirkivne 
aa  bardi  .vj.  merkvr  j  sinn  rett.  enn  domkirkivnne  ath  hol- 
vm  .lx.  marka  j  sinn  rett  ath  nestvm  fardogum  sira  sigurdi 
j  havnd  eda  hans  vmbodsmanni.  Ok  til  sanninda  hier  vm 
settvm  ver  oppt  nefnder  prestar  vor  incigle  firir  þetta  doms- 
bref  skrifad  j  sama  stad  ok  dri  deigi  sidar  enn  fýr  seger. 


435  15.  Júní  1488.  á  Hólum. 

Sigukðr  ofticialis  Þorláksson    úrskurðar   löglegan   Blákápu- 
selsdóm  (Nr.  434). 

AM.  Pasc.  XXVII,  19  írumrit  á  skiiini     læst     saman     við     dóminn 
Nr.  434.  með  innsigli  Sigurðar  officialis. 

Þat  giorer  ek  sigurdr  prestur  þorlaksson  officialis  hei- 
lagrar  bolakirkiv  firir  vestan  oxnadalsheidi  godum  monnum 
uiturligt  med  þessv  minv  opnv  brefi  ath  saker  þess  ath  þeir 
xij  prestar  sem  ek  vtt  nefndi  aa  holvm  j  hialltadal  laugar- 
daghinn  næsta  firir  Botholsmessv  ath  dæma  vm  þa  akærv 
er  hrafn  haljdorsson  kærdi  tilBavdvars  finnzsonar  og  þeirra 


1483.  TRANSSKRIPT.  491 

domsbref  þar  vm  giort  vtt  visar  dæmdv  mik  skýlldugan 
ath  legia  urskvrd  vpp  aa  þar  vpp  aa  staden  hvort  mer 
litizt  saa  domur  lavgligvr  edr  ei  sem  þeir  havfdu  dæmt 
þeirra  j  milli  og  heilagrar  kirkiv  ath  bardi.  þui  at  heilags 
anda  naad  tilkalladri  og  ollv  svo  profvodu  sem  þar  kom 
fram  íirir  mic  og  j  þeirra  domi  stendr  seiger  ek  sigur(dur) 
prestur  þorlaksson  oíficialis  heilagrar  holakirkiv  mer  j  dom- 
sæti  sittianda  med  fvllvm  laga  vrskvrdi  þennan  þeirra  dom 
sem  mitt  bref  er  med  fest  lavgligan  med  avllvm  siuvm 
greinvm  og  artikvlis. 

Ok  til  sanenda  her  vm  setti  ek  oíficialatus  incigle  firir 
þetta  mitt  vrskvrdarbref  skrifat  aa  holvm  j  hialltadal  svnnv- 
daghin  næsta  firir  Botholsmessv  anno  domini  (D°  cd°  lxxx0 
tertio. 


436  23.  Júní  1483.  á  ReykMlum. 

Teansskeipt  af  bréfi  Kristjáns   konungs  hins   fyrsta  frá  20. 
Maí  1481   (Nr.  335  A.). 

AM.  Fasc.  XXV,  3,  frumtransskriptið  á  skinni.  Af  4  innsiglum  eru 
tvö  dottin  frá. 

ClOedkennumzt  wær  gudne  jonson  magnus  jonson  haf- 
lide  skulason  ok  jon  asmundsson  ath  uær  hofum  sied  ok 
yferlesit  ok  heyr(t)  yferlesit  opit  bref  wors  naaduga  herra 
kong  kristierns  bref.  gud  hans  saal  naadi.  med  hans  heilu 
ok  oskodu  hanganda  innsigle  suo  latanda  ord  eptter  ord. 
sem  hier  fyr  skrifat  staar.  Ok  til  sanninda  hier  um  sett- 
um  wær  fyrr  nefnder  menn  wor  insigli  fyrir  þetta  bref 
skrifat  da  reykholum  (h  reykianesi  ox  mcLuudagin  næsta 
fyrir  ions  CDesso  baptista  þoa  er  lidit  war  fra  hingatburd 
uors  herra  jesv  christi  þusund  fiogur  hundrud  attatiger  asa 
ok  þriu  ar. 

437.  24.  júní  1483.  á  Reykhólum. 

Tbansskbiptaebeéf. 

AM.  Apogr.  5759  „Ex  originali  Reykholensi  in  Ialandia  1733". 

Þat  giorum  vær  haflide  skulason.  jon  asmundzson.  þiod- 


492  TRANSSKKIPT.  —  LÆKJARBRÉF.  1483. 

olfur  olafsson  godum  monnum  kunnekt  med  þessv  voro  opnu 
breíi  at  vær  haufuin  siet  heyrt  ok  yferlesit  opit  bref  þess- 
ara  manna  med  hangande  oskauddvm  insiglum  sva  latande 
ord  epter  ord  sem  hier  seger.  [Hér  koma  þessi  bréf  um  Guð- 
mundareignir : 

1.  Gjafabréf  Solveigar  Guðmundsdóttur  til  Lopts  Ormssonar  15. 
Apr.  1465,   DI,  V,  Nr.  389. 

2.  Loptr  Ormsson  gefr  Þorleifi  Björnssyni  þá  tiltölu,  er  hann  þóttist 
eiga  til  peninga  Guðmundar  Arasonar,  30.  Júní  1470,  DI,  V,  Nr.  514. 

3.  Vitnisburðr  um  fyrirsát  ándré3ar  Guðmundssonar  fyrir  Þorleifi 
Björnssyni  i  virkinu  á  Reykhólum  og  árás  Andrésar  á  Þorleif 
og  menn  bane,  17.  Jan.  1483,  Nr.  416. 

4.  Umboð8bréf  Þorsteins  prófasts  Þórarinssonar  handa  Hrafni  presti 
Oddssyni  að  afleysa  Þorleit  Björnason,  3.  Febr.  1483,  Nr.  420. 

5.  Sættargerð  Andrésar  Guðmundssonar  og  Þorleifs  Björnssonar 
16.  Apr.  1483,  Nr.  424]. 

Ok  til  saninda  hier  vm  setvm  vær  fyrnefnder  menn 
vor  insigle  firir  þetta  transkriptarbref  er  skrifat  var  a 
reykholum  a  reykianesi  vppa  jonsmessodag  baptiste  þa  er 
lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesv  christi  þusund. 
cccc.  lxxx.  ok  iij.  ar. 


':! 


25.  Júní  1483. 
26.  Felbruar  1484. 

Jón  Þorsteinsson  selr   Höskuldi   Eunólfssyni  jörðina  Læk  i 
Melasveit  fyrir  tíu  hundruð  í  þarflegum  peningum. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  3,  frumrit  á  skinni.    Öll  (fjögur)  innsigli 
eru  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  2590. 

Vm  Læk  j  mela  kirkiu  sokn  Anno  1483. 
Þat  giorum  ver  sera  loptur  branzson.  oddur  arnorsson. 
finnbiorn  branzson.  sigvrdr  jonsson.  godum  monnum  kvnnigt 
med  þessv  uorv  opnv  brefe  at  þa  er  lidit  var  fra  hingad 
bvrd  vors  herra  jhesv  christi.  þvsvnd  fiogur  hvndrvt  atta- 
tiger  ok  þriu  ar.  CDidvikvdaginn  næsta  epter  jons  CDesso 
baptiste  aa  CDelvm  j  (Delasveit.  vorvm  wær  j  hia  savm  ok 
heyrdvm  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna.  Eunolfs  hos- 
kollzsonar  af  eii^e  alfv  ok  jons  þosteinssonar  af  ai^are  at  so 


1483.  LÆKJARBKÉF.  -  STAFAFELLSBRÉF.  493 

íirir  skildv  at  greindur  jon  þorsteinsson  sellde  adur  nefndvm 
Rvnolfe  hoskollzsyni  halfa  jordina  læck  er  liggr  j  mela 
kirkiv  sokn  med  ollvm  þeim  gognvni  ok  gædvra  sem  greindri 
halfri  jordv  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyiv  ok  hann 
vard  fremst  eigande  at  ok  honum  fiell  til  erfdar  epter  þor- 
stein  heitenn  þordarson  fodur  sinn.  hier  j  mot  gaf  fyrr 
greindr  Rvnolfur  þrattnefndvm  joni  þorsteinssyni  .x.  hvndr- 
ud  j  ollvm  fridvirdvm  peuingvm  ok  skylldi  gialldazt  vt  aa 
fimni  arvm  ok  giallda  tvo  hvndrud  aa  hveriu  ari.  skylldi 
optnefndur  jon  svara  laga  RÍptingvm  aa  adur  nefndri  jordv. 
enn  titt  nefndr  Runolfr  hallda  til  laga.  Ok  til  sannenda 
hier  wm  settvm  wer  fyrr  nefnder  menn  wor  jnsigle  firir 
þetta  jardarkavps  bref  skrifat  aa  melvra  j  melasveit  fostv- 
daginn  næsta  epter  mattiasmessv  postula  aare  sidar  enn 
fyrr  segen. 


439.  28.  Júní  1483.  í  Skálholti. 

Tylftardómr  klerka  á  prestastefnu  útnefndr  af  Magnúsi 
biskupi  Eyjólfssyni  um  kæru  séra  Ögmundar  Andréssonar 
til  Bjarna  Árnasonar,  að  hann  hefði  eignað  jörð  sinni  Hlíð 
raptviðarhögg  á  Ketilhliðarhálsi  í  jörð  staðarins  í  Stafafelli, 
og  að  hann  eignaði  sér  jörð  inn  um  svarin  landamerki 
staðarins. 

AM.  Apogr.  2010  „Ex  originali  lacero".  „Bref  þetta  comuniceradi 
mier  Þordur  Þorkielseon  1703.  mun  hafa  tilheyrt  Stafafellzkirkiu  i  Lone. 
iafnvel  þott  þad  ecki  finnist  i  registris.  Puncktar  under  stöfunum1) 
ávisa  ad  þeir  sömu  stafer  voru  oBkirer.  Striken  under  linunum 2)  seigia 
ad  þau  ord  edur  bokstafer  voru  ölldungis  olæs"  (AM). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  broder  halldor3)  med  guds  naad  abote  aa  helgafelle. 
gisle  jonsson.  audun  þoruardzson.  helge  magnusson.  sveinn 
jonsson.  petur  þordarson.  finnr3)  magnusson.  sveinn3)  jons- 
son.    þorsteinn3)     þorarinsson 3)     þolleifur   stefannsson.    jon 

2)  Hér  aagt  til  um  þau  orð  neðanmáls.  2)  Hér  hornklofar.  8)  und- 
irpunktað  (að  nokkru). 


494  STAFAFELLSBRÉF.  1483. 

þorsteinsson  ok  grimur  arnason.  prestar  skalhollztbiskups- 
dæmis.  Qvediu  guds  ok  vora  kunnigt  [gijorannde  med  þessu 
voru1)  brefe1)  at  sub  anno  gracie  CíD.°  cd.°  lxxx0.  tercio.  j 
domkirkiunni  j  skalhollti  aa  laugardaginn  næsta  fyrir  peturs 
messu  ok  pals  a  [almenniligre]  prestastefnu  vorura  vær  j 
dom  nefnder  af  virduligvm  herra  ok  anndalegum  fodr. 
herra  (Dagnusi  med  guds  naad  biskupi  i  skalhollti  ath 
dæma  vm  þær  [sak]er  sem  sera  ogmundr  anndresson  kærde 
til  biarna  arnasonar.  J  fystu  grein  ath  fyrr  nefndr  biarne 
eignade  sier  ok  sinne  jordu  hlid  Rapttvidar  havgg  aa  ketil- 
hlidarhalse2)  j  stadarens  jord  ath  stafafelle.  hunndradh 
timmbu(r)s  hvertt  aaj.  Jtem  j  annare  grein  kærde  aadr 
nefndr  sera  ogmundr  þat  til  fyrnefndz  biarna.  ath  hann1) 
eignade  sier  jðrd  jn  umm  þau  lanndamercke  j  stadarens  jord. 
sem  svaren  voru  af  þrimur  skilvisum  vottum  kirkiunar 
eignn  ath  stafafelli.  Nu  med  þvi  ath  þrattnefndr  biarne 
uar  þar  þa  laugliga  firir  kalladr  ok  þar  komu  fram  bref 
ok  skilrike  þeirra  beggia  ok  voru  þar  skodut1)  ok  yfer 
lesen  [ok]  saker  *)  þess  ath  oss  leizt  þat  skial  sem  biarne 
hafde  ecke  suo  Rauksamlekt  sem  honum  mætte  fullnazt  j 
mote  þeirri  aakæru  ok  brefum  sem  tittnefndr  sera  ogmundr 
hafde.  ok  þar  fram  komu  vitnisburder  med  svordum  bokar- 
eidum  af  þrimur  monnum  vmm  lanndamercke  j  millum 
greindra  jarda  stafafellz  ok1)  hlidar. x)  hofdu  þesser  menn 
svaredh  greind  lanndamercke  ok  skog  kirkiunar  eignn 
halldenn  hafa  verith  ath  stafafelle.  sumer  meir  enn  vm  xx. 
vetur.  summer  meir  enn  þriatigi  vetra.  enn  summer  meir 
enn  fimtigi  vetra.  epter  þui  sem  þeirra  bref  þar  vm  giörd 
[utvisa].  þvi  ath  heilags  annda  naad  tilkalladri  dæmmdum 
vær  med  fullu  doms  atkvæde  þau  somu  landamercke  stod- 
ug  ok  obrigdulega  halldazt  eiga.  sem  sera  ogmundr  andres- 
son  liet  sveria  j  millum  þrattnefndra  jarda  stafafellzt  ok 
hlidar.  Jtem  med  sama  dome  dæmdum  vær  adr  sagdan 
biarna  arnason  skylldugan  ath  leida.  .íí.  skialek  vitne  inn- 
an  manadar   fra  þvi  hann  kæme  heim  firir  þeim  sem  bisk- 


*)  undirpunktað  (að  nokkru). 

2)  „Hlid  er  i  Loni.  er  bondaeign.  enn  hvar  er  Ketilhlid"  (AM). 


1483.       STAFAFELLSBRÉF  —  REIKNINGSSKAPARBRÉF.        495 

upenn1)  þar  til  skipar.  ath  haft  hefde  verith  med  fullri 
eign  enn  ecke  med  lane.  timmbbur  högg  fra  hlid  oa  ketil- 
hlidarhals  vm  xx.  vetur  samfleytt.  eda.  xx.  vetrum  leinngur. 
£nn  ef  honum  fullnazt  þesse  vitne.  dæmdum  vær  honum 
raptvidarhogg  epter  þvi  sem  hann  hefer  adr  eignath  sier. 
gnn  ef  biarne  arnnason  fellzt  ath  fyrrsögdum  vitnum  þa 
dæmdum  vier  fyrrsagdan  skog  kirkiunnar  eignn  ath  stafa- 
felle.  enn  hvorcke  eignn  biarnar2)  arnnasonar  nie  fyrr- 
greindrar  hlidar.  suo  ok  dæmdum  vær  þrattnefndan  biarna 
arnason  skylldugan  ath  sveria  lyritareid  enn  minna  íirir 
þeim  sama  sem  bískupinn  skipadi  hinn  eidenn  ath  taka. 
þa  þegar  ef  honum  fellzt  ath  hinum  vitnunum.  ath  hann 
þottizt  timmburhoggith  aa  ketilhlidarhalse  med  fullri  sinne 
eignn  haft  hafa.  £nn  ef  hann  fellzt  ath  þeira  sama  eide.  þa 
dæmdum  vær  þrattskrifader  domsmenn  tittnefndan  biarna 
arnnason  sekan  fullu  lanndname  ok  aaverckabot  epter  þvi 
sem  lögin  þar  vmm  giord  utvisa  vidh  adr  sagdan  sera  og- 
mund  andresson.  sidann  er  hann  hiellt  stafafellzt  kirkiu  ok 
adr  sagdur  biarne  hefer  hoggvith  skoginn  eda  lateth  hoggva. 
Ok  til  sannennda  hier  vmm  settum  vær  fýrr  skrifader  kenn  e 
menn  vor  jnscigli  firir  þetta  domsbref  skrifath  i  sama  stad. 
dege  sidar  enn  fyrr  seger3). 


440.  20.  Júlí  1483.  í  Fellsmúla. 

Reikningsskapaebéf  Finnboga  Jónssonar  við  Diðrik  hirðstjóra 
Pining  um  þriggja  ára  skatt  af  Þingeyjarþingi. 

AM.  Faec   XXVII,  17,  frumrit  á  skinni.  Bæði    innsiglin    eru    fyrir, 
en  brákuð.     Bréfið  er  mcð  liendi  Fiunboga  lögmanns. 

Keikningsskapur  íimboga  logmans4). 
Þath  giorum  uith  gamli  þorsteinsson  og  helgi  gud- 
mundzsson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu 
brefi  ath  þa  lidit  var  fra  hingathburd  uors  herra  jhesu 
christi  þushund  fiogur  hundrud  attatigcr  og  .iii.  ar.  áá 
manadagin  nosta  fyrir  þorlaksmcssu  um  sumarit5)  j  hafnar- 

«)  Undirpunktað  að  nokkru,    2)  Svo  hér.     3)  þ.  e.  29.  Júní.    4)  Ut- 
an  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.    5)  þ.  e.  14.  Júlí. 


496  VERNDARBRÉF   HÓLABISKUPS.  1483. 

firde  uoro  uit  hiá  sáum  og  heýrduni  áá  ord  og  handaband 
didreks  pinnings  hirdstiora  ýfer  aullu  jsland«\  og  finbogha 
jonssonar.  ath  suo  fyrir  skildu  j  fyrstu  ath  jrreindr  finboge 
giordi  nefndum  didrek  píning  reikningskap  aí  þeim  þrig(g)ia 
ara  skatti  er  hann  hafdi  tekit  j  þingeýiarþiugi  um  n§stu 
þriu  ar  um  lidin.  reiknadizst  hafa  uerid  flutt  til  bessastada 
af  tueimur  arunum.  en  fyrir  þat  epter  st§di  olukt  af 
fýrnefndum  þriggia  ara  skatti  og  reikningskap  skýllde  fýr 
greindr  finbogi  giallda  .vn.  hundrud  og  uera  þar  med 
kuittur  og  akerulaus  uit  optnefndan  didrek  píníng  um  adr 
greindan  skatt  og  reikningskap  af  fýr  greindri  sýslu  þing- 
eýiarþingi.  skýlldi  finbogi  afhenda  þessi  .vn.  hundrud  arna 
halJzssýni  er  þa  hafdi  sýsiu  um  optnefnt  þingeyiarþing.  Og 
til  sannenda  hier  um  settu  uit  fýrnefnder  menn  okur  jn- 
cigli  fyrir  þetta  bref  giort  j  fellzsmula  a  landi  j  landmanna- 
hrep(p)  in  festo  torlaci  episcopi  á  sama  ari  sem  fyr  seigir. 


441.  26.  Júlí  1483.  í  Stöffrene. 

Verndakbkéf  Hans  Danakonungs  handa  Ólafi  Kögnvaldssyni 
biskupi  á  Hólum. 

Bisk.  Hol.  Fasc.  I,  3.  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
Prentað  hjá  Magnúsi  Ketilssyni:  Forordn.  I,  66—68,  og  í  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  248 — 249.  Sbr.  Crymogæa  Arngríras  Jónssonor,  Hamb. 
1610,  lib.  III,  141. 

Kong  fyanns  varnadar  bref1) 

Wij  Hans  met  gudz  Nade  Danmarckis  Norgis  wendis 
Oc  godis  koning  vdwald  koning  till  swerige  fyertug  vdi 
slesuig  oc  fyertug  vdi  fyolsten  Stormarn  oc  Ditmersken 
greffue  vdi  oldemborg  oc  Delminhorst  fyelse  ether  wore 
kære  vndhersotte  bonder  oc  mene  almwe  som  bygge  oc  boo 
vdi  (^olebiscopsdome  kerlige  met  gud  oc  wor  nade. 

Vither  kære  wenner  at  oss  elskelige  werdug  fadher 
biscop  Oluff  i  fyole  haffuer  bereth  her  fore  oss  ati  sidhe  honom 
owerhorige  fore  oc  ey  wele  giffue  then  renthe    oc   retthig- 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


14^3.  YERNÐARBRÉF   HÓLABISKUPS.  497 

heed  som  i  hanom  pa  kirckens  wegne  plicthige  ære.  Samme- 
ledis  berette  han  oc  fore  oss  at  han  vforrettis  vdi  mange 
sagher  som  burde  at  deles  oc  forfolgis  fore  then  helge 
kirckis  oc  cristelig  dom  hanom  oc  hans  biscopsdome  till 
stoer  skade  oc  forfang  i  mange  made.  Thij  bethe  wij  eth- 
er  alle  kerlige  oc  bywde  ati  her  eífther  wære  fornne  oss 
elskelige  werduge  father  horige  oc  lyduge  oc  gorer  oc 
giffuerhanom  ether  arlig  rentthe  oc  retthigheed  ehwad  thet 
helst  ær  eller  neffnes  kan  till  gode  redhe  hwis  i  hanom  pa 
forne  then  helge  kirckis  wegne  pleye  oc  plictuge  ære 
vt  at  giffue  Swo  at  thet  ey  ydhermere  behoff  goris  hanom 
at  kære  thét  fore  oss  Ther  gore  i  oss  synderlige  till  wilge 
vdi  oc  ladher  thet  engelund.  Oc  bethe  wij  oc  bywde  thig 
wor  laghman  ther  pa  Jsland  at  thw  jnthet  bewarer  thig 
med  the  sagher  som  hanom  oc  then  helge  kircke  paroreud- 
is  ære  oc  ther  bor  ardelis  oc  forfolgis.  Thog  wor  oc  kron- 
ens  retthigheid  ther  vdi  vdi  alle  made  vforsymet.  Samme- 
ledis  bifale  wij  thig  Torluff  biornsson  wor  embitzman  pa 
Jsland  at  thw  wærer  forne  werdug  fadher  behulpelig  oc 
bistandig  at  the  gore  hanom  all  then  deell  oc  retthigheíd 
som  the  hanom  pa  kirckens  wegne  plictuge  ære  kron- 
ens  reth  altiid  vforsymet. 

Jn  christo  valete. 

Datumjn  Steffrene  Sabbato  proximo  post  féstum  Jacobi 
apostoli  anno  domini   millesimo    quadri  igentesimo    octuage- 
simo  tercio  Nostro  Sub  Secreto  presentibus  appenso. 
ad  relacionem    domini  alueri 
knwtsson     militis 


442  18.  Augúst  1483.         á  drýtubakka. 

Arni  Þorsteinason  leiðir  bygðarrymt  uppá  Steinuni  Bjarn- 
a(r)dóttur  fyrir  Sveinbirni  officialis  Þórðarsyni,  að  Guðni 
heitinn  Eyjólfsson  haíi  legið  mcð  henni  líkamlega  áðr  en 
hann  hélt  brullaup  sitt  til  Guðrúnar  Gunnlaugsdóttur. 

Dipl.  Isl.  vi. -b.  32 


498  UM    BYGDARRYMT.  1483 

AM.  242.  4to.  A.  ble.  166—67,  syrpa  Guðbrands  biskups  skr.  urn 
]570.    Þar  með  er  afskript  með  hendi  Árua  Magnussonar. 

Vm  bygdar  rymt. 
Þ(at)  g(iorum  ver)  Tumas  gudraundzson.  steffan  styr- 
karsson.  þorgills  hallsson.  þormodur  p  .  .  .  .  *)  (godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at  arum  epter  gudz 
burd)2)  J483  a  grytubacka  j  h(ofda)h(uerfi)  manudaginn 
næstan  epter  mariumessu  fyrre  vorum  vier  j  hia  saum  og 
heyrdum  &  ad  arni  þorsteinsson  leiddi  bygdar  rymt  vppa 
steinune  biarnadott(ur)  firir  sira  sueinbirne  þordarsyni  er 
þa  var  officialis  h(eilagrar)  h(ola)  k(irkiu)  firir  nordan 
auxnadalsheidi.  soru  þar  ij  af  þeim  enn  8  s(aunnudu)  mal 
þeirra  sem  bok  giorer  rad  firir  at  þeir  hefdi  heyrt  sagt  at 
g(udne)  h(eitinn)  e(yolfsson)  hefdi  leigit  líkamliga  steinunne 
biarnardottnr3)  adur  enn  þad  hann  hiellt  sitt  brudlaup  til 
gudrunar  gunnlogsdotter.  baud  fyr  greindur  sijra  sueinbiorn 
officialis  adur  nefndri  steinunne  þa  þar  vndanfæri  firir  þessa 
akiæru  adur  greindz  arna.  enn  hun  sagdist  þad  ei  giora 
meiga  og  medkendist  þar  firir  aullum  dandimonnum  þeim 
þar  voru  ad  g(udne)  hefdi  l(eigit)  hana.  skylldade  s(ira) 
s(ueinbiorn)  nefnda  steinunne  þa  til  at  sanna  þessa  sina 
saugu  med  fulluin  bokareidi  og  epter  þetta  giort  sor  þar 
nefnd  steinunn  lyritareid.  ad  g(udne)  h(eitinn)  e(yolfsson) 
hefdi  leigit  med  henne  likaraliga  med  fullu  verki  adur  enn 
G(udne)  hiellt  brudkaup  til  gudrunar  gunnlogsdottur  og 
hun  hefdi  ecki  vitad  skulldugleika  med  gudrunu  og  sier  a 
brudkaupsdeigi.  enn  þann  sama  veturinn  epter  þa  hefdi 
hun  heyrt  sagt  ad  þær  gudrun  gunnlaugsdotter  væri  þri- 
menningar*)  sin  a  milli  og  þa  þessi  ryktur  komst  vpp 
beiddi  gudrun  hana  ad  hun  skylldi  alldri  kennast  ad  hann 
hefdi  leigit  hana  og  þessar  allar  greiner  tok  greind  stein- 
unn  vnder  sinn  suarin  bokareid  og  a  sama  vættfængi  sor 
bergliot  þorhallsdotter  med  fullum  bokareid  ad  hun  hefdi 
sied  gudna  heitinn  eyio(lfsson)  og  st(einunne)  b(iarna)d(ott- 

*)  eingin  eyða  hér  í  hdr.  en  föðurnafmð  skammstafað  „p".  2)  £>að, 
sem  stendr  í  svigum  hér,  vantar  í  handritið.  8)  Svo  hér.  4)  strykað 
út  i  hdr. 


1483.  JON  PRESTR  ÞORVALDSSON.  499 

ur)  alnakin  j  einni  sæng  vnder   einnm    klædum.    adur    enn 
brudkaup  þeirra  gudrunar  gunnlaugsd(ottur)  var  og  gudna. 
Og  til  sanninda. 


443.  4.  Oktober  1483.  á  Holuni. 

Tylftardómr  klerka  útnefndr  af  Sigurði  ofíicialis  Þorláks- 
syni  um  kæru  oíficialis  til  séra  Jóns  Þorvaldssonar  um 
primsigning  heiðins  barns  „fyrir  utan  allabevísing  að  vakta  efni 
eða  atferli",  um  að  hafa  messað  yfir  og  samneytt  forboðuð- 
um  manni,  um  tíunda  aðtekt  og  fyrir  að  hafa  farið  burt 
úr  þingum  sínum  orlofslaust. 

AM.  Fasc.  XXVII,  24,    frumritið  á  skinni.    Sjö  innsigli    eru    fyrir 
bréfinu;  hin  eru  dottin  frá. 

12  merkur  dæmdar  fyolakirkiu.1) 
Þat  giorum  vier  kctill  grimolfsson  radzmann  aa  holvm. 
þorleifur  magnusson  jon  broddason  biorn  þorsteinsson  gunn- 
arjonsson  sniolfvr2)  sýgurdzson  kar  jonsson  olafur  klængsson 
stigur  ingimundarson  þorvardur  semingsson  þordur  ingi- 
mvndarson  og  bergfinnur  iussason  prestar  hola  biskupsdæm- 
is  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  briefi  ath  þa 
er  lidit  var  fra  hingat  bvrd  vors  herra  iesv  christi  þushund. 
cccc.  lxxx  og  þriv  aar  aa  faustu  daghinn  næsta  fyrir  mich- 
ils  messu3)  j  gellding[a]hollti  j  skagafirdi.  vorum  vier  j  dom 
nefnder  af  ærligum  manni  sira  sigurdi  þorlakssyni  officiali 
heilagrar  hola  kirkiv  fyrir  vestan  oxnadals  heidi.  ath  dæma 
vm  þa  akærv  er  fýr  nefndr  sira  sigurdr  kærdi  til  sirajons 
þorvalldzsonar  heilagrar  hola  kirkiu  vegna  sem  hann  hafdi 
honum  þangat  stefnd(t).  var  þar  og  suarinn  stefnan.  þui  at 
guds  n&d  til  kalladre  dæmvm  vier.  xij.  prestar  stefnnvna 
laugliga  og  sira  jon  hier  lavgligan(a)  fyrir  kalladan  j  dag. 
enn  fyrir  þa  savk  j  stefnvnne  stod  ath  oppt  nefndr  sira 
jon  hefdi  primsignt  heidit  barn  fyrir  utan  alla  bíjuising 
ath    uakta    efne    eda    attfelli  þess  er  skirdi  ok  bravt    suo 


*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    s)  snioflvr,  hnd.     3)  þ.  e. 
Sept. 

3á* 


500  JÓN   PRESTR   ÞORVALDSSON.  1483. 

kristinn  rett  þa  inæmdvm  vier  fýrnefndan  sira  jon  skýlld- 
ugan  ath  luka  xij.  aura  j  sekt  heilagri  kirkiv  fyrir  adr- 
greinda  gleýmskv.  j  annare  grein.  stod  svo  j  stefunne  ath 
sira  sýgurdr  kærdi  til  þrattnefnz  sira  jons  ath  hann  hefdi 
messad  ýfer  olafi  biornssyni  j  forbodi  og  samneytt  honum  j 
miovadal  aa  skirdagh  j  vetur  nv  næst  er  var.  kenndizst  sira 
jon  þar  fyrir  oss  ath  hann  hefde  messad  þar  þui  dæmdvm 
vier  oppt  nefndan  sira  jon  skylldugan  ath  sveria  settareid 
nv  strax  fyrir  sira  sigurde  eda  hans  umbodsmanni  ath  hann 
hefdi  hvorki  messad  ne  samneytt  fýr  greindum  olafi  sidan 
hann  sagdizst  hafa  lesit  forbods  brief  yfer  honum.  fellz 
honum  þessi  eidr  þa  dæmvm  vier  hann  skylldugan  ath  lvka 
heilagri  hola  kirkiv  .iij.  merkur  fyrir  hveria  messo  er  hann 
hefer  sagt  sidan  og  þar  fallin  j  bann  af  sialfv  verkinv  og 
skýlldvgan  ath  taka  lausn  og  skript  epter  kirkiunnar  laug- 
um  og  leggia  sinn  messo  saung  og  avll  stavrf  heilagrar 
kirkiv  svo  leingi  sem  kirkivnnar  lavg  vtt  uisa  og  officialis 
nad  til  seger.  j  þridiv  grein  stod  j  stefnvnne  ath  sira  jon 
hefdi  tekit  ath  sier  allar  tiunder  j  bolstadar  hlid  i  moti 
skipan  officialis.  kom  þar  fram  brief  j  moti  hvert  oss  leizst 
olaugligt.  þui  dæmdvm  vier  sira  jon  skýlldugan  ath  leggia 
aptur  kirkiv  tiundernar  sira  sigurdi  j  hond  eda  hans  vm- 
bods  manni.  j  fiordv  grein  stod  svo  j  stefnvnne  ath  sira 
jon  hefde  farit  j  brvtt  vr  þingvnvm  orlofslaust  og  sett  sig 
inn  j  kirkivnnar  volld  j  moti  skipan  officialis.  kom  þar  fram 
þinga  brief  sira  jons  svo  latande  ath  hann  skýlldi  hafa  þav 
vm  xij  manodv.  dæmdvm  vier  þar  aungva  sekt  upp  aa  sira 
jon  þar  vm  þvi  hann  hafde  svo  leingi  verit  sem  vtt  visade 
hans  brief.  enn  fyrer  þa  savk  ath  sira  jon  hafdi  teckit  ath 
sier  radz  mannz  staríit  stad  dæmdvm  vier  hann  skylld- 
ugan  ath  leida  ij  lavglig  vittne  hier  vpp  aa  stadin  ef  þau 
veri  nær  ella  innan1)  sioundar  fyrir  officialis  eda  hans  vm- 
bods  manni.  ath  sira  sygurdr  hefde  leyft  abbadisinne  ath 
stad  ath  hafa  til  radzmann  sira  jon  þorvaldzson  eda  annan 
prest  ef  hun  villde.  fallazt  honum  þessi  vittni  þa  dæmdvm 
vier  hann  enn  íallin  j  bann  fyrir  sina  þriozku  og  ohlýldne 

*)  innar,  hndr. 


1483.  GJAFABRÉF.  501 

og  skýlldugan  at  taka  lavsn  og  skript  epter  kirkivnar  lavg- 
um  og  þar  til  .xv  merkur  hola  kirkiv  .j  sitt  fullretti.  skavlv 
aller  þessir  fýrr  skrifader  peningar  lukazt  med  þrennvm 
savlvm.  env  fyrstv  innan  manadar  ath  heyrdvm  dominvm. 
avnnur  ath  næstvm  fardavgvm.  þridiv  innan  .xij.  manada 
sinn  þridivng  j  hvert  sinn  officialis  j  havnd  eda  hans  um- 
bods  manni.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  uier  fýr 
skrifader  xij.  prestar  vor  inncigle  fyrir  þetta  doms  brief 
skrifat  aa  holvm  j  hialltadal  lavgar  daghin  næsta  epter 
michils  messo  um  havstit  aa  sama  ari  sem  fyr  seger. 


6.  Oktober  1483  í  Skálholti. 

444. 

7.  Marts  1484.     íHoltiundirFjöllum. 

Gtísli  Filippusson  gefr  Dýrfinnu  dóttur  sinni  í  heimanfylgju 
til  móts  við  Jón  Jonsson  jörðina.  .  .  .  dal,  36  hundruð,  og 
jörðina  Keflavík  á  Kauðasandi,  12  hundruð,  og  þar  til  12 
hundruð  í  þarflegum  peningum. 

AM.  Apogr.  1156,  að  því  er  virðist  eptir  frumriti. 

Pat  giorum  vid  olawr  odzson  loptvr  filipusson  prestar 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockrv  opnu  brefi.  þa 
er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi  þvsund 
cccc  hvndrut  lxxx.  oc  iij  ar  a  manudagen  næsta  fyrir  dio- 
nisvsmessv  j  biskupsstofvnne  j  skalhollte  uorum  uid  j  hia 
saum  oc  heýrdum  aa  ord  oc  handaband  þessara  manna  gisla 
filipvssonar  af  eine  alfv  en  jons  jonssonar  oc  dyrfinv  dottur 
gisla  af  anari  alfu  at  suo  fyrir  skildu  at  greindur  gisie 
gaf  dottur  sine  dyrfinnu  j  heimanfylgiv  j  motzs  uid  greind- 
an  jon  jonsson  jordena  .  .  .  .  dal  fyrir  xvj  hundrvt  oc  xx  oc 
jordina  keflauik  fyrir  xij.  hundrut  er  liggia  j 
savrbæiar  kirkiusokn  a  raudasandi  med  ollum  þeim  gaugn- 
um  oc  gædum  sem  greindum  jordum  fýlger  oc  fýlgt  hefur 
at  fornu  oc  nýiu  oc  hann  uard  fremst  eigandi  at  oc  þar  til 
xij.  hundrut  j  ollum  þarfligum  peningum.  skýlldi  greindur 
gisle  svara  lagariptingum  aa  greindum  jordvm  enn  fyrr 
nefndur  jon  hallda  til  laga.  Jtem  gafv  fyrr  nefnd  hion  jon 
oc  dýrfinna.    kuitta  oc  akærulavsa   jordina    billdudal    fyrir 


502  HALLGILSSTAÐABRÉF.  1483 

ser  oc  sinum  erfingium  suo  framt  sem  þau  feingi  fýr  greinda 
þessa  peninga.  Oc  til  saninda  her  um  settum  uid  fyr 
nefndir  prestar  ockur  insigle  fyrir  þetta  uitnesburdarbref 
skrifat  j  hollti  under  eýiafiollum  sunvdagen  næsta  fyrir 
gregoriusmessu  ari  sidar  en  fyr  segir. 


445.  19.  Oktober  1483.      á  Möðruvöllum. 

Helgi  Sigurðgson  selr  Brynjólíi  Magnússyni  jörðina  Hall- 
gilsstaði  i  Fnjóskadal  fyrir  37  hundruð  í  lausafé,  og  til- 
greinir  landamerki. 

AM.  Fasc.  LXVI,  18,  fruinrit  á  skinni.  Af  fjórum  innsiglum  eru 
þrju  fyrir  bréíinu.  —  AM.  Apogr.  569.  Brétið  er  með  sömu  hendi  og 
Fasc.  XXVII,  20  (bréf  frá  27.  Okt.  1483,  Nr.  446,  sem  er  þessu  samhljóða, 
nema  að  dagsotningu). 

Landamerkia  Bref  Hallgilstada.1) 
Þath  gerum  uer  are  sigurdzson  jon  markusson  jngi- 
mundur  olafsson  ok  einar  olafsson  godum  monnum  viturligth 
med  þessu  uoro  brefi  þa  er  lidit  uar  fra  guds  burd 
þusund  fiogur  hundrut  attatiger  ok  þriu  dar  drottinsdag 
næsta  fyrir  michaelsmessu2)  a  munkaþuera  j  eýiafirde  uoru 
uer  j  hiaa  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara 
manna  brýniolfs  magnussonar  af  eine  alf u  ok  helga  sigurdz- 
sonar  af  annare  ath  sua  fyrir  skildu  ath  fýr  nefndr  hellgi 
selldi  adr  greindum  brýniolfe  jordina  alla  halgillstade  j 
hnioskadal  er  liggur  j  halls  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim 
gognum  ok  giædum  er  greindri  jordu  fýlger  ok  fylgt  hefer 
ath  fornu  ok  nýiu  ok  hann  ok  steinun  magnusdotter  kuina 
hans  urdu  fremst  eigandi  ath.  gagdi  titt  nefndr  helgi  landa- 
merki  a  jordune  ut  at  jllu  kelldu  fyrir  sunan  skollagerde 
ok  sudur  ath  merkigili  ok  ofan  j  iardarkross  fyrir  nedan. 
ok  sionhending  j  halgilsstadaklauf.  ok  sudr  j  þingmanna- 
læk  er  gatan  liggur  vt  j.  fyier  j  mote  gaf  adr  greindr  bryni- 


x)  Utan  á  bréfinu  med  hendi  frá  17.  öld.    2)  þ.  e.  28.  Sept. 


1483.  HALLGILSSTAÐABRÉF.  503 

olfr  jordina  dæli  j  hnioskadal  er  liggur  j  draflastada  kirkiu 
sokn  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  er  greindri  jordv 
fýllger  ok  hann  uard  fremzt  eigandi  ath.  ok  sagdi  at  sier 
hefdi  verit  savgd  landamerki  ut  at  einbualæk.  ok  sudr  ath 
harda  valla  gile.  ok  ofan  a  melin  er  liggur  at  hnioska. 
fyrir  xx  hundrut  ok  þar  til  xvij  hundrut  med  þessum  frid- 
leika.  viij  malnýtu  kugilldi  ok  ix  hundrut  j  þarfligum  pen- 
ingum.  EÍett  lukt  xij  fiordungar  smiors  til  hundrads.  ij 
uoder  tuitugar.  viij  stikur  klædis.  ij  skiolna  kietil.  skýlldi 
þesser  peningar  lukazt  a  þrimur  arum.  en  standa  leigulaust 
þat  sem  epter  stendur  at  fardaugum.  skylldi  huor  fýr 
greindra  manna  hallda  þessum  jordum  til  laga  er  keýpti. 
enn  suara  lagaEÍptingum  huor  a  þeirri  jordv  er  selldi.  Ok 
til  sanninda  hier  um  settum  vier  fýr  skrifader  menn  uor 
jncigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  uar  a  modruuollum  j  eyia- 
firde  sunnudagin  næsta  epter  luce  ewangeliste  a  sama  are 
sem  fýr  seger. 


446.  27.  Oktober  1483.  í  Öxnafelli. 

Kaup-  og  landamerkjabréf    um   Hallgilsstaði   í    Fnjóskadal, 
samhljóða  næsta  bréfi  á  undan,  nema  að  dagsetningu. 

AM,  Fasc.  XXVII,  20,  frumrit  á  Bkinni  með  sömu  hendi  og  Fasc. 
LXVI,  18(bréffrá  19.  okt.  1483,  Nr.  445,  eamhljóða  þessu).  Öll  innsiglin 
eru  dottin  frá.  —  Apogr.  8. 

Vm  hallgilsstade  j  fnioskadal.1) 
Þath  gerum  uer  are  sigurdzson  jon  markusson  jngi- 
mundr  olafsson  ok  einar  olafsson  godum  monnum  uiturligth 
med  þessu  uoro  brefi.  þa  er  lidit  uar  fra  guds  burd  þusund 
fiogr  hundrut  attatiger  ok  þriu  dr  drottinsdagin  næstafyrir 
michaels  CDesso2)  a  munkaþuera  j  eyiafirde  uoro  uær  j  hia 
saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna 
brýniolfs  magnussonar  af  eini  alfu  ok  helga  sigurdzsonar 
af  annare.  ath  sua  fyrir  skilldu  at  fyrnefndr  hellgi  selldi 
adr  greindum  bryniolfe  jordina    alla   halgilsstade  j  hnioska- 

x)  Utan  á  bréfinu  með  allgamalii  hendi.    2)  þ.  28.  Sept. 


504  HALLUISSTAÐABRÉF.  1483. 

dal  er  liggur  j  hals  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum 
ok  giædum  er  greindri  jordu  fylger  ok  fýlgt  hefer  at  fornu 
ok  nyiu  ok  hann  ok  steinun  magnusdotter  kuinna  hans 
urdu  fremzt  eigandi  ath.  sagdi  títtnefndur  helgi  iandamerki 
d  jordune  ut  at  jllu  kelldu  fyrir  sunari  skollagerde  ok  sud- 
ur  at  merkigile  ok  ofan  j  iardkrossin  fyrir  nedan  ok  sion- 
hending  j  halgilsstada  klauf  ok  sudur  j  þingmannalæk  er 
gatan  liggur  vt  j.  hier  j  moti  gaf  adr  greindur  bryniolfur 
jordina  dæle  j  hnioskadal  er  liggur  j  draflastada  kirkiusokn 
med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  er  greindri  jordu  fýlg- 
er  ok  hann  uard  fremzt  eigandi  at  ok  sagdi  at  sier  hefdi 
verit  saugd  landamerki  ut  at  einbualæk  ok  sudur  at  harda- 
uallagile.  ok  ofan  d  melin  er  liggur  at  hnioska.  fyrir  xx 
hundrut  ok  þar  til  xvij  hundrut  med  þessum  fridleika  viij 
malnytu  kugildi  ok  ix  hundrut  j  þarflignm  peningum.  niett- 
lugt  xij  fiordungar  smiors  til  hundrads.  ij  voder  tuitugar. 
viij  stikur  klædis.  ij  skioJna  ketil.  skylldi  þesser  peningar 
lukazt  &  þrimur  arum.  en  standa  leigvlaust  þat  sem  epter 
sténdr  at  fardavgum.  skylldi  huor  fýr  greindra  manna  hallda 
þessum  jordum  til  laga  er  keýpti.  en  svare  lagaEÍptingum 
huor  a  þeirri  jordu  er  selldi.  Ok  til  sanninda  hier  vm  sett- 
um  uer  fýr  skrifader  menn  vor  jncigle  fyrir  þetta  bref  er 
skrifat  uar  aa  auxnafelli  manudagin  næsta  fyrir  apostolor- 
um  Simonis  et  jude  a  sama  are  sem  fyr  seger. 


447.      18.  Nóvemlber  1483.     undir  Felli  í  Kollafirði. 

Tveir  menn  votta  um  yíirlýsing  Bjarna  Pórarinssonar  um  það 
að  Solveig  Guðmundardóttir  hafi  gefið  Andrési  bróður  sínum 
jörðina  Saurbæ  á  Eauðasandi;  svo  og  votta  þeir  um  yfirlýs- 
ing  Solveigar  sjálfrar  um  sama  efni. 

AM.  Apogr.  Nr.  1160,  eptir  transskripti    frá   15.  Febr.  1486.  — AM. 
Apogr.  Nr.  1353,  eptir  sarjoa  transskr. 

Þat  giorum  uid  teitur  sigurdzson  ok  gudmundr  eýsteinsson 
goduin  monnum  uiturligt  med  þessv  ockru  opnu  brefe  at  þar 


1483.  GUÐMUNDAREIGNIR.  505 

uorum  uid  hia  j  savrbe;  aa  raudasande  ok  heyrdum  aa  at 
biarne  þorarinsson  lýste  þui  fyrir  ockur.  at  greindur  biarne 
sagdizt  hia  hafa  verit  j  sancte  johannis  kirkiu  j  biorguin 
ok  heýrtt  hafa  da  at  solueig  gudmundardotter  hefde  geíit 
med  fullv  handabande  til  æíinlegrar  eignar.  andrese  gud- 
mundzsyne  brodr  sinum  jordina  alla  saurbe  da  raudasande 
ok  þar  med  allar  þer  jarder  er  þar  l§ge  under  ok  j  þeim 
hrepp  liggia  ok  hvn  hefde  erft  efter  gudmund  arason  faud- 
ur  sinn  ok  helgu  þorleifsdottur  modur  sina1).  Jýste  ok  optt- 
nefndur  biarne  at  hier  ueri  bref  uppoa  giortt  uegna  andres 
gudmundzsonar  ok  hann  mette  ecke  þess  dýlia  at  hann  ueri 
þar  fýrer  skrifadur  ok  þesse  giorningur  hefde  fram  farit 
havstid  j  norege  j  fýrgreindum  stad  adr  enn  hann  hefde 
fengit  solueigar  gudmundardottur  efter  um  uorit.  lýste2) 
ok  þrattneffndur  biarne  þessari  lýsing  firir  ock[r]  oft  ok 
osialldan.  þa  uid  vorum  hans  sueinar  þar  sem  u$r  uorum 
ute  ok  jnne  þa  talat  var  til  gudmundar  peninga  ok  þeirra 
giafa  er  solueig  hefde  gefit. 

Jtem  j  annare  grein  voro  uid  j  hia.  þa  er  lidit  uar 
fra  guds  burd.  þushund.  cccc  ok  attatiger  ara  j  kledaskemm- 
une  ool  Eeykiaholum  aa  Eeykianese  aa  manudagin  n§sta  epter 
selu  uikv  um  haustid.  ok  heyrdum  aa  at  optt  nefnd  solueig 
gudmundardotter  lýste  þui  fyrer  ockur  at  hvn  hefde  gefit 
andrese  gudmundzsyni  brodur  sinum  til  efinligrar  eignar 
jordina  saurbe  ox  raudasandemed  aullum  þeim  jordum  ok  jardar 
eignum  er  þar  liggia  under.  ok  i  þeim  hrep(p)  l$gi  ok  hun 
hefde  ordit  eigannde  at  efter  faudur  sinn  ok  modr  gudmund 
arason  ok  helgv  þorleifsdottur.  lýste  oftnefnd  solueig  þui  ok 
lika  at  hun  hefde  laungu  geíit  tittnefndum  andresi  brodr 
sinum  þessa  fýrgreinda  peninga  þa  hun  hefde  ueritjnorege 
j  biorguin  efter  þui  fremzt  sem  hennar  opit  bref  þar  um 
giort  utuisar  vm. 

Ogh  til  sanninda  hier  um  settu  uid  furnefnder  men 
ockur  jnzciglle  fýrir  þetta  uitnesburdar  bref  er  skrifat  uar 
under  felle  j  kollafirde  þridiudagin  nesta  firir  ceciliuCTDesso 
um  ueturin.  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburde  uors  herra 
jehsu  cbristi.  þushund  cccc.  lxxx  ok  iij  ar. 

2)  Sjá  bréf  frá  23.  Sept,  1469,  DI,    V,Nr.491;  2)  tvískrifað  í  Apogí 


506  HIRÐSTJÓENARBRÉF  PÍNINGS.  1483. 

448.  26.  Nóvember  1483.  í  Flensborg. 

Hans  konungr  skipar  Diðrik  Píning  hirðstjóra  yíir  alt  ís- 
land,  af  því  að  Þorleifr  Björnsson  kom  eigi  á  konungs  fund 
að  segja  „sína  trú  þjónustu  eptir  því  sem  það  sig  burði" 
og  ákveðið  var. 

AM.  Fdsc.  LXV,  9,  transskript  á  skinni  gert  á  Grund  í  Eyjafirði 
29.  Sept.  1484  eptir  transskripti  gerðu  á  Bátssöndum  21.  Maí  1484.  — 
AM.  Apogr.  5825  „Er  þetta  þeirra  vidimus  likara  bögulegre  Jslendskre 
translation  af  Dönsku  brefi,  enn  sialfu  Dönsku  brefi"  (AM).  Prentað  í 
Lagasafni  Magnúsar  Ketilssonar  I,  68—72. 

Bijfalningz  Bref  kongz  hans  vtgiefed  Didrich  pijning 
vm  Jsland.1) 
Wíj  hans  med  guds  nad.  Danmarks.  Noregis.  Vendis 
ok  Gotes  konung  vtwald  til  suia  rige.  hertug  j  slessuik  ok 
j  holtzstein.  stormari  ok  ditmarsken.  hertug.  Greifi  j  olden- 
borg  ok  delmenhorst.  Giorum  aullum  witurligt.  ath  sizt  wíj 
woru  wtj  wort  RÍke  noregi  vore  wíj  svo  ofuer  eins  med 
wort  elskuliga  rad  j  sama  stad.  ath  thorlleifur  biornsson 
skýlldi  hafa  komit  jnn  j  danmaurk  til  oss  ok  aanamef  þar 
wort  land  jsland  af  oss  ok  sagt  oss  sina  tru  þionuztu  epter 
þui  sem  þath  sig  burdi.  Tox  wpp(a)  þat  at  wíj  kronen 
eller  wore  kiære  wndirsate  ther  wpp  ccl  landit  skuli  eigi 
fanga  þar  fyrir  nogern  skade  brest  eda  forsymelse.  at  forne 
þorleifur  biornsson  eigi  jnn  j  danmaurk  til  oss  kominn  er 
sem  beslutet  ok  íir  stendur  skrifat.  Ok  wíj  kunne  eigi  at 
foa  hier  nockurn  sem  leligheit  weit  at  Eamme  þar  vort  ok 
krununar  bezta  ok  bestand  ther  pa  landit.  fyafi  wíj  nu  til- 
truat  ok  bifalat  ok  med  thette  wort  opna  bref  [tiltru2)  ok 
bifalen  þenna  brefuisere  Direk3)  pining  wor  élskuligi  tienere 
wort  ok  kronen(s)  land  jsland.  j  vare  hafa  ok  þar  wpp  at 
bera  allan  worn  ok  kronen(s)  nettugheit  ok  rente  ey  huat 
þat  heltz  er  eda  nefnazt  kann  sem  wíj4)  þar  wppa  kron- 
en(s)  vegna  ber  at  hafa  ok  oss  med  rette  til  falle  kann  j 
allan    mati  sem  hann  hier  til  giort   hefer.    Svo   leingi   wíj 

J)  Utan  á  bréfinu  mcð  bendi  frá  c.  1600.  2)  [fuið  6rj  „hier  er 
burttroasnad  stutt  ord,  heíur  oefad  vered  tiltru"  (AM).  8)  Svo.  4) 
trosnað  úr;  Árni  bætir  uppi;  MKet.  les:  „Oss". 


1483.  HIRÐSTJÓRNARBRÉF.  -  HÓLL  í  KINN.  507 

komói  thar  wm  wtar  meir  til  ordz  med  fýrrskrifat  wort 
elskuliga  rad  j  noregi  þvi  bidiirm  wær  ok  biodum  ýdur 
ollum  worum  laugmonnum  ok  logrettumonnum  ok  ollum  al- 
muga  wpp  da  jsland  ok  huerium  sierdeilis  ath  j  hier  epter 
werit  fyrrskrifudum  Dirik  pining  heýruger  ok  hlýdner  wpp 
ca  wora  wegna  sem  þier  hier  til  giort  haíit  ok  giorer  ok 
gefer  honum  til  goda  reidu  ýdarn  arligan  skatt  landskýlld 
sakeýre  ok  allt  annat  rettugheit  ok  þat  hellzt  er  eda  vera 
kann  sem  þier  oss  wpp  ca  kronen(s)  wegna  pljktvger  [er]- 
ut  ok  aungum  audrum  svo  leingi  hann  fyrskrifat  land  ok 
ydur  alla  af  oss  j  ueru  hefir  ok  latit  þat  aungua  lund  for- 
biodandi  ollum  huerer  þeir  helltz  wera  kunnu  honum  hier 
ca  mot  at  hindra  eda  hindra  lata  eller  j  nockurn  mata  o- 
forretta  wndir  vora  kongliga  hefnd  ok  reidi. 

Datum  in  castro  nostro  [fjlensborg  jn  crastino  beate 
katarine  wirginis.  anno  domini  CD°.  cd.°  lxxx°  tercio.  Nostro 
sub  secreto  presentibus  appenso. 


449  11.  Marts  1484.        í  Hafrafellstungu. 

Snjólfr  Hrafnsson  selr  í  umboði  Margrétar  Eyjólfsdóttnr 
Jóni  Finnbogasyni  jörðina  Hól  í  Kinn  fyrir  25  hundruð  í 
lausafé,  að  tilgreindum  eingjateig  millum  Garðshorns  og 
Hóls. 

AM.  Faac.    XXVII,    33,    frumrit  á  skinni,    götugt   og   skemt.    Inn- 
siglið  er  fyrir  bréfinu. 

bref  vm  halfan  hol  .  .  .  .  j  kinn1). 
Jn  nomini  domini  amen. 

Giordizt  suo  fellt  kaup  med  þeim  jone  finnbogasyni  og 
sniolfi  hrafnssyne  er  hann  selldi  j  vmbodi  margretar  eyolfs- 
dottur  jordina  halfa  sem  heiter  ca  hole  er  stendur  j  stadar 
kirkiu  sokn  til  fullrar  eignar  med  hanndabanndi  med  ollum 
þeim  gaugnum  og  giædum  er  þ[eirr]i  halfri  jordu  hefir  fyllgt 
ath  fornu  og  nyu  og  eigi  er  med  logum  aundan2)  geingit.  ath  til 


a)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  Svo, 


508  SKJALDANDAFOSS.  1484. 

skilldum   eingiateig  þeim  er  liggur  j  millum   gardz    hornzs 

og  hols  uid  þ  .  .  .  .  ei sagdi jordina  itaulu- 

lausa.  Hier  j  mote  gaf  fyrnefndur  jon  finbogason  adur  nefndri 
margretu  eyolfsdottur  ath  framtauldu  fim  hundrud  og  xx. 
med  þessum  fridleika.  fiortan  malnytu  kugildiogsex  hundr- 
ud  j  gelldfie  og  hier  til  fim  hundrud  j  þarfligum  peningum. 
Skilldi  titt  nefnd  margret  snara  laganipting  a  fýrgreindri 
jordu  en  jon  finnbogason  hallda  til  laga. 

Voru  þesser  kaupauottar.  einar  prestur  benediczsson 
forsagnarvottur.  jon  prestur  palsson.  narfi  beuediczsson. 
þorualldur  jonsson  og  jon  oddzson.  þui  settum  vier  nefnder 
menn  vor  jncigli  fyrir  þetta  kaupabref  ed  skrifad  war  j 
hafrafellztungu  j  auxarfirde.  fimtudaginn  næsta  epter  gud- 
mundardag.  gnn  kaupit  geck  fram  laugardaginn  næsta 
fyrir  huitasunnu  um  vorit  fyrir1).  þaa  er  lidit  uar  fra  hing- 
atburd  wors  herra  jhesu  christi  þussundrud  fiogur  hundrud 
attatiger  og  fiogur  car. 


450  26.  Marts  1484.  í  Haga. 

Sigfús    Pétrsson   gefr    ólafi   syni  sínum  tíu  hundruð  í  jörð- 
unni  Skjaldandafossi  á  Barðaströnd. 

AM.  Faec.  XXVII,    29,  frumritið  á  skÍDni.    Innsiglið  er  dottið    frá. 
—  Apogr.  1158. 

Þat  giore  eg  sigfus  petursson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  minu  opnu  brefe  at  ek  medketyinz  at  ek  hefi 
gefid  olafe  sigfussyne  syne  minvm  tiv  hundrut  j  jordunne 
skialldandafosse  til  fullrar  eignar  er  liggur  j  haga  kirkiu 
socn  aa  bardastrond  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum 
sem  greindre  jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyiu 
ok  eg  ward  fremzt  eigande  at.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
setta  eg  mitt  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  haga  fostu- 
dage^  næsta  epter  mariu  CDesso  aa  langafostu.    Pa  er  lidit 

*)  þ.  e.  17.  Maí  1483. 


1484.  SKJALDANDAFOSS.  —  HVILFT  509 

var  fra  hingadburd  vors  herra   jesu   christi    þusund    íiogur 
hundrut  attatiger  ok  fiogur  aar. 


451  26.  Marts  1484.  í  Miðhlíð. 

Hallk  prestr  Sigfússon  gefr  Ólafi  Sigfússyni    bróður   sínum 
fjögur  hundruð  í  jörðunni  Skjaldandafossi  á  Barðaströnd. 

AM.  Fasc.   XXVII,    30,    frumritið  á  skinni.    Innsiglið    er   íyrir.  — 
Apogr.  1159. 

Þat  giore  eg  hallur  prestur  sigfusson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessv  minv  opnv  brefe.  at  eg  medkennvnzt  at 
eg  hefe  gefid  olafe  sigfussyne.  brodur  minum.  fiogur  hundr- 
ut  j  jordunne  skialldandafosse  er  liggur  j  haga  kirkiusokn 
aa  bardastrond  med  ollvm  þeim  gognvm  ok  gædum  sem 
greindvm  jardar  parte  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornv  ok 
nyiv  ok  eg  vard  fremzt  eigande  at.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
setta  eg  mitt  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  midhlid  fostu- 
daginn  næsta  epter  mariv  (TDesso  aa  langafostv.  þa  er  lidit 
var  fra  hingadburd  vors  herra  jhesv  christi  þusund.  fiogur 
hundrvt.  attatiger  ok  fiogur  aár. 


452  21.  Ápríl  1484.  fyrir  Ilfadal. 

Yitnisbueðr  Narfa  prests  Böðvarssonar  að  kirkjan  í  Hvilft 
í  Önundarfirði  ætti  fimm  hundruð  í  Eyri  í  Holtskirkjusókn, 
og  að  Ólafr  Jónsson  hefði  gefið  Einari  syni  sínum  jörðina 
Hvilft  til  kvonarmundar. 

JSig.  143.  4to,  bls.  277,  skr.  c.  1600.  —  Landsbókasafn  107.  4to.  bls. 
413  skr.  c.  1730  (séra  Jón  í  Hítardal). 

Vitnisburdar  Bref  um  Hvilt  í  0nundarfyrde   Anno    1484.1). 
Þat  giorer  eg  Narfe  prestur  boduarzson  godum    monn- 


J)  107 ;  Bl.  143. 


510  HVILFT.  —  DÁLKSSTADIR.  1484. 

um  kunnugtt  med  þessu  mijnu  opnu  brefe.  ad  eg  heýrdi 
ornolf  heitinn  Einarsson1)  sem  gud  hans  soal  hafe.  lysa  þui 
ad  kirkian  da  huilt  j  onundaríirdi  ætte  fimm  hundrud  j  eýre 
er  liggur  j  Holltz  kirkiu  sokil  þau  somu  sem  hann  hafde 
sialfur  att.  Suo  og  eigi  sijdur  var  eg  j  Holltte  j  onundar- 
firdi  sex  og  xx  tolfmanudu  suo  eg  tok  þar  tiunder  heilagr- 
ar  kirkiu  uegíia  og  galltt  adur  nefndur  ornolfur  huercke 
kirkiu  tiund  nie  prest  tiund  af  þeim  sama  partte  þáx  eg 
heimpte. 

Jtem  medkennunst  eg  fýrr  nefndur  narfe  prestur  ad 
eg  heyrda  olaf  Jonsson  lýsa  þui  firir  mier  ad  hann  hafde 
gefid  Einare  Olafssýne.  syne  sijnum.  jordinaalla  Huijlt  j  on- 
undarfirdi  er  liggur  j  Holltz  kirkiu  soknn  til  kuonarmundar 
þox  hann  fieck  gudfinnu  Jndridadottur. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  insigle  firir 
þetta  bref.  er  skrifad  var  firir  alfadal  aa  Jngiallz  sande 
fiorda  dag  paska.  þaa  var  lidit  frái  hingat  burd  vorz  herra 
Jesu  christi  1484.. 


453  25.  Apríl  1484.  í  Grenivík. 

Ólafr  HaldórssoD  lofar  að  selja  Magnúsi  Þorkelssyni  jörð- 
ina  Dálksstaði  á  Svalbarðsströnd,  ef  hún  geingi  af  með 
lögum,  en  Magnús  heitir  honum  aptr  Þverá  í  Svarfaðardal. 

AM.  Fasc.  XXVII,  35,  frumritið  á  skinni.  Fyrra  innsiglið  er  dott- 
ið  frá.  —  Apogr.  172. 

Þat  giorvm  vid  hoskoldvr  ariiason  og  arre  eirrekxson 
godvm  monnum  kvnnigt  med  þegsv  ockrv  oppnv  brefe  aa 
lavgardaginn  j  paskavickv2)  þa  lidit  var  fra  hingatbvrd 
vors  herra  jhessv  christi  þvshvnd  fiogrur3)  hvndrvt  attatigir 
og  fiogrur8)  aar  j  grenevik  j  bofdahverfe  vorvm  vid  j  hia 
savm  og  heyrdvm  aa  ord  og  handaband  þessara  manna 
magnvs  þorkelssonar  af  einne    alfv    en    olafs   halldorssonar 

*)  í  107  ritar  séra  Jón  Haldórsson  á  spássíu:  ;,Sá  Örnólfr  mun 
hafa  verið  sonr  Einars  Jónssonar,  sem  átti  Hvilft,  þá  Gottsvin  biskup 
Bkipaði  þar  hálfkirkju  Anno  1439«.  Sbr.  DI,  IV,  Nr.  632.  *)  þ.  e.  24. 
Apríl,     8)  Svo,  frbr. 


1484.  EIÐR  SOLVEIGAR.  511 

af  annare  at  svo  fýrir  skilldv  at  fýr  nefndur  olafur  lofade 
adr  nefndvm  magnvse  at  selia  honvm  jordina  dalgzstade  aa 
svalbardzstrond  svo  framtt  sem  hvn  geinge  af  med  logvm 
en  opptnefndr  olafur  skyllde  mega  sæckia  adr  greinda  jord 
med  logvm  nær  hann  villde.  hier  j  motte  lofade  titt  nefnd- 
vr  magnvs  þrattnefndvm  olafe  jordine  þveraa  j  svarfadardal 
lofvdv  þeir  at  kvinvr  þeira  skylde  samþyckia  hvor  fyrir 
sik  þa  kavppit  giordizt.  Og  til  sannenda  hier  vm  settvm 
vid  fyrr  nef(n)der  menn  ockvr  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrif- 
at  aa  svnnvdagin  eppter  paskavickv  j  sama  stad  og  da  are 
sem  fyr  seger. 


454.  2.  Maí  1484.  í  Æðey. 

Eibe  Solveigar  Björnsdóttur,  vottaðr  af  átta  mönnum,  að 
Jón  Þorláksson  hefði  aldrei  fastnað  Solveigu,  og  eins  að 
hún  sór  fyrir  alla  karlmenn,  nema  Jón  og  Pál  Jónsson  (bónda 
sinn). 

AM.  Apogr.  3870  eptir  transkripti  frá  5.  Maí  1486.  í  skjalabókum 
og  ættatölubókum  eru  til  margar  afskriptir  á  pappír  af  þessu  bréfi, 
allar  lakari  en  þessi.  Dagsetja  sumar  þeirra  bréfið  „sunnudag  næsta 
íyrir  Johannis  baptiste!",  sem  er  misskript. 

Þat  giorvm  vær  salamon  prestur  magnvsson.  markus 
prestur  arnason.  sigvatur  gudmundzson.  knorr  þordarson. 
gudmundur  helgason.  þorarenn  lifgiarnsson.  jon  egilsson  og 
þollakur  þosteinsson.  godum  monnum  kvnnigt  med  þessu 
voro  opnv  brefi  at  svb  anno  gracie  (D.°  cd.°  lxxx.  quarto 
sunnudagen  næsta  firir  johannis  beverlacencis  j  ædey  j  isa- 
firdi  vorum  ver  j  hia  savm  og  heyrdvm  œl.  at  solueig 
biornsdotter  sor  svo  ordeDn  bokareid  firir  sera  jone  jonssyne 
er  þa  var  profastur  j  millvm  geirholms  og  langanes.  at  ion 
þollaksson  hefde  alldri  keýpt  sig  ne  fastnad  hvorke  leýne- 
liga  ne  openberliga.  og  eigi  hefdi  þar  bref  verid  vm  giort  at 
sinv  vite  ne  vilia.  og  eigi  hefdi  hvn  hans  festingarbref 
geýmt  ne  sied  ox  æfi  sinne.  eigi  þui  fargat  ne  farga  latid. 
og  hvorki  þar  til  gefid  rad  nie  dad. 


512  ÞVERÁ  í  SVARFAÐAKDAL.  1484. 

jtem  j  annare  grein  sor  fyrr  skrifud  solveig  biornsdott- 
er  at  hvn  hefdi  alldri  af  nðckrum  manni  syndgazt  til  lik- 
amligrar  sambvdar  nema  af  pali  jonssyni  og  fyrsðgdum  jone 
þollakssyni. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settv  vær  fyr  nefnder  menn 
vor  jnnciglle  firir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  og  dare 
degi  sidar  enn  fýrr  seier1). 


455  16.  Maí  1484.  á  Hólum. 

Böðvar  Finnsson  lykr  heilagri  Hólakirkju  til  æfinlegrar 
eignar  jörðina  Þverá  í  Svarfaðardal,  24  hundruð  að  dýrleika, 
í  fullrétti,  er  hann  varð  kirkjunni  skyldugr  eptir  tólf  presta 
dómi. 

AM.  Fasc.  XXVII,  28,  frumrit  á  bkinni.  Af  sex  innsiglum  eru  þrjú 
fyrir.  —  Apogr.  3294. 

Vm  þveraa  j  suarv(ad)ardal  halfa.2) 
Þat  giorum  vier  biorn  þosteinsson.  andres  ionsson. 
ellendr  broddason  prestar  hoolabiskups  dæmis.  þorsteirn 
bryniolfson.  ion  þordarson.  sueirn  gudmunzson.  leikmenn. 
godvm  monnum  vitrlekt  med  þessv  vorv  briefi  ath  þa  er 
lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  ihesv  christi  þvsvnd. 
fiogr  hvndrvd.  aattatiger  ok  iiii  aara  aa  holvm  i  hialltadal 
svnnvdagin  næstan  efter  hallvardz  messo  at  þar  uorvmvier 
i  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  og  handaband  þessara  manna 
kettels  prestz  grimolfsson(ar)  af  eirne  alfv  er  þa  var  raaz- 
mann  aa  hoolvm.  en  baudvars  finnsonar  af  annari.  ath  suo 
fyrir  skildu  ath  fyr  nefndr  bavduar  finnson  lukti  heilagri 
hoola  kirkiv  til  æuenlegrar  eignar  jordena  haalfa  þueraa  j 
svarbvadardal.  er  liggr  j  valla  kirkiv  sokn  med  avllvm 
þeim  gavgnvm  ok  giædvm  sem  greindri  haalfri  iordv  fyJger 
ok  fylkt  hefer  ath  fornv  ok  nyv  ok  fyr  nefndr  bavdvar 
vard  fremzt  eigandi  ath  fyrir  iiii.  c.  ok.  xx.  er  hann  uard 
skylldugr  he(i)lagri    hoola  kirkiv  epter  .xij.  presta    dome  j 

*)þ.  e.  3.  Maí.    a)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi. 


1484.  TRANSSKRIPT.  513 

sitt  fvllrietti.  skylldi  síra  ketill  eda  adrer  kirkivnnar  for- 
menn  hallda  iordena  til  laga.  enn  þraatt  nefndr  baudvar 
svara  lagariftingvm  af  greindri  iordv.  kynne  ok  iordin  af 
ath  ganga  med  lavgvm.  þa  skylldi  titt  nefndr  bavduar  lvka 
heilagri  hoola  kirkiv  .iiii.  c.  ok  .xx.  j  fvllvirdiss  penningvm. 
fríídvm  ok  fríídvirdvm.  lyste  bavdvar  j  fyr  savgdu  handa- 
bandi  iðrdena  afeilta  ok  heilagrar  hoola  kirkiv  eign  vera 
aafinlega  hiædan  af.  ok  til  sannenda  hier  um  settvm  uier 
fyrnefnder  prestar  ok  leikmenn  vor  insigli  fyrir  þetta  bref 
skrifat  aa  holvm  i  hialltadal  a  sama  aari  ok  deigi  sem 
fyrr  segir. 

456.  21.  Maí  1484.  á  Bátssöndum. 

Tkansskeipt. 

AM.  Fasc.  LXV,  9,  transskript  frá  29.  Sept.  1484.  —  Apogr.  5825. 

Þath  giorum  wær.  fyerra1)  asbiorn  sigurdzson  prestur. 
Tomas  þorbiarnarson.  fyalldor  brýniolfsson  ok  jon  gudmundz- 
son  Godum  monnum  witurligt  med  þessu  woro  opnu  brefi. 
ath  wær  saum  ok  heyrdum  ýfirlesit  mins  naduga  herra 
kong  hans  bref  med  heilu  ok  oskauddu  hanganda  jnsigli 
svo  latanda  ord  epter  ord  sem2)  hier  epter  skrifat  stendur. 

[Hér  kemr  bréf  Hans  konungs,  þar  sem  hann  skipar  Didrik  Pining  hirð- 
stjóra  á  íslandi,  Flensborg  26.  Nóvember  1483,  Nr.  448]. 

Ok  til  wtar  meire  saninda  hier  wm  settum  wær  fýr- 
nefnder  menn  wor  jnsigli  fyrir  þetta  transkriptarbref  skrif- 
at  da  batzsaundum3)  faustudaginn  næsta  fyrir  gagndaga 
viku.  anno  domini  CTD.  cd°  lxxx.0  quarto. 


457.  4.  Júní  1484.  á  Þingeyruin. 

ViTNisBUKÐAEBEÉr,  að  Þorleifr  Árnason  hafi  selt  Geiri  Árna- 
syni  jörðina  alla  Syðri-Ey  á  Skagaströnd. 

Eptir  afskript  á  pappír   frá  1704,  gerðri  eptir  frumriti  bréfsins. 

J)  „ita  est:  non  yero  sirau  (AM.  Apogr.  5825).  2)  tvískrifað  í 
handritinu.  8)  „ita  evidenter"  (AM.  Apogr.  5825,  og  svo  er  það  skýrt 
cnn). 

Dipl.  Isl.VI.  B.  33 


514  EYJARBRÉF  —  SOLVEIGARMÁL.  1484 

Þad  giorum  vær  eigill  grijmsson.  hermann  filipusson 
og  bergur  jðrundzson  godum  mðnnum  witanlegt  med  þessu 
voru  opnu  brefe  ad  vær  hðfum  sied  og  iíirlesid  oped  brtíf 
med  lesanlegum  jnciglum  þeirra  er  þar  voru  firir  skrifader 
svo  latanda  ad  þorleifur  bonde  Arnason  sellde  geir  arnasine 
jordena  alla  Sidre  ey  er  liggur  d  Skagastrðnd  og  þar  med 
egguers  eina  med  þeim  flejrum  greinum  sem  þar  uti  stodu. 
Og  til  sannenda  hier  um  settu  vær  firnefndir  menn  uor  jn- 
cigle  firir  þetta  bref  er  giort  var  d  Þijngeyrum  j  hunauatns- 
þinge.  fðstudæginn  næsta  firir  huijtasunnu  druin  efftir  guds 
burd  þusund  fiogur  hundrud  attatijger  og  fiegur  ar. 


458.  9.  Jiiní  1484.  í  Ögri. 

Vitnisburbr  að  því,  að  Guðlaug  Sæmundsdóttir  sór  þann 
eið,  að  hún  hafi  aldrei  verið  þar  hjá,  að  Jón  Þorláks- 
son  hefði  keypt  né  fastnað  Solveigu  Björnsdóttur. 

AM.  Apogr.  3870  eptir  transskripti  frá  5.  Maí  1486. 

Þat  giorum  vær  markus  prestur  arnason.  knorr  þord- 
arson  og  sigurdur  jonsson  godvm  monnum  viturligt  med 
þessv  vorv  opnv  brefi  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd 
vors  herra  jesv  christi  CD.  cccc.  lxxx.  og  fiogur  ddr.  mid- 
vikvdagenn  næsta  epter  hvitasvnnv  j  augri  j  ísafirdi  vorum 
vær  j  hia  savm  og  heyrdvm  <h.  at  gvdlavg  sæmvndardotter 
sor  svo  ordenn  bokar  eid  firir  sera  jone  jonssyni  er  þa  var 
profastur  millum  geirholms  og  langanes  at  hvn  hefdi  alldri 
þar  hia  verid  at  ion  þollaksson  hefdi  keýpt  ne  fastnat  sol- 
veigv  biornsdottur  hvorki  leyneliga  ne  opinberliga  og  eigi 
hefdi  þad  skied  at  sinv  vite. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settu  vid  fyrnefnder  menn 
vor  jnnciglle  firir  þetta  bref  skrifad  j  sama  stad  og  aare 
degi  sidar  enn  fýr  seier. 


1484.  KVITTUNARBRÉF.  515 

459.  11.  Júní  1484.  í  Hruna. 

Cicilia  Andrésdóttir  kvittar  Árna  prest    Snæbjarnarson    um 
andvirði  fyrir  fimtán    hundraða    partinn  í  Langholti  í  Flóa. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  V,  3,  frumrit  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  2559,  með 
hendi  Arna  Magnúasonar. 

kuittanarbref  fyrir  langholltz  partte  sem  sira  arni  snæ- 
biarnarson  keýpti  1484. 
Þath  giorum  wid  Raugnualldr  hialmsaon  ok  halldor  brýn- 
iolfson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu  breíi  at 
wid  uorum  j  hia  j  kirkiunnj  j  kalladarnese  j  floa  miduiku- 
daginn  næsta  fyrir  ascensionem  domini  vm  vorit  atcecil(i)a 
andresdotter  medkendizt  þar  þa  fyrir  ockr  at  hun  hefdj 
vpp  borit  af  sira  arna  snæbiarnarsynj  alla  þa  peninga  frida 
ok  ofrida  sem  hann  hafdj  henne  adr  skylldvgur  ordit  fyrir 
fimtan  huDdrada  partinn  j  langholltj  j  floa  epter  þui  sem 
þeirra  kaupbref  þar  vm  giort  vt  visar.  þui  gaf  hon  og  giordj 
advrgreindan  sira  ariia  snæbiarnarson  med  fullu  handabandj 
aullungis  kvittan  ok  aakærvlausan  fyrir  sier  ok  aullum  sin- 
um  erfingium  ok  epterkomendum  wm  fýrrgreint  jardarverd. 
Ok  til  sannenda  hier  vrii  settum  wid  fýrrnefnder  menn  ockr 
jnnscigle  fyrir  þetta  kuittanarbref  skrifat  j  hruna  j  hruna- 
mannahrepp  jn  festo  bariiabe  apostoli.  anno  domiui  .CTD.°  cd.° 
lxxx.0  quarto. 


460.  16.  Júní  1484.      áMýruniíDýrafirði. 

Vitniebuebe  Kolbeins  Sigurðssonar    um    reka   Mýrakirkju  í 
Dýrafirði. 

AM.  232.  8vo.  bl.  114b— llða,  bréfabók  Gizurar  biskups  Einarssonar 
í  frumriti  á  pappír  1540— 1548,  oger  henni  fylgt  hér,  því  það  er  elzt  og 
bezt  afskript  bréfsins.  —  AM.  Apogr.  2309  (eptir  232)  og  Apogr.  763 
(eptir  gömlum  blöðum  fúnum  frá  Hóli  í  Bolungarvík).  —  IBfél.  80.4tp. 
afskr.  frá  c.  1680  (en  ekki  góð).  —  Bréfið  er  prentað  í  Tímariti  Jóns 
Pétrssonar   II,   39—40  (eptir  aÍBkr.  i  Landsbókasafni). 

33* 


516  MÝRAR  í  DÝRAFIRÐL  1484. 

Halfa  aluidru  keypti  gudrun  Biornsdotter  ad 
b(iskup)  augmunde  firir.  xxiiijc.  j  Sueinseyri 
og  raudzdalinn  .xx.(c)  aa  bardastraund.1) 
Þad  giorum  uid  stefner  Biornsson  og  aurnolfur  Þor- 
laksson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu 
brefi  at  uid  worum  i  hia  saum  og  heyrdum  oa  at  kolbeinn 
Sigurdarson  handfeste  Stulla  bonda  magnussyne  suo  felldan 
uitnisburd  at  hann  uisse  haft  og  halldit  uera  uppoa  halfail 
siauunda  taug  wetra  kirkiunnar  eign  oa  myrum  j  dyrafirde 
allan  halfaii  reka  uida  og  huala,  og  allar  adrar  fiorunyti- 
ar  ath  helminge  fra  haukslæk  hia  aluidru  og  til  þess  er 
sier  mann  vr  skaladyrum  i  fioru  j  nesdal  ath  halfíblln- 
um  sio  frateknum  reytesaulum  oa  fiallaskaga.  Suo  og  sagd- 
izt  fyrnefndur  kolbeinn  wita  at  hual  rak  afiallaskaga  fimm 
wetrum  firir  hina  mycklu  bolu2)  og  gudmundur  bondi  ara- 
son  kom  til  hualsins  og  liet  skiera  nockut  af  honum.  Suo  og 
ei  sidur  sagdizt  hann  uita  ad  gudne  Bonde  oddson  kom  til 
adur  enn  hualurinn  war  allur  uppskorinn.  og  lyste  halfail 
hualinn  eign  kirkiunnar  oa  myrum  i  dyrafirde.  og  firir 
þad  sama  at  adur  nefndum  gudina  þotte  fyrnefndur  gud- 
mundur  hafa  rangligi  at  sier  tekit  halfaii  hualinn.  Þa 
handlagde  opt  nefndur  gudmundur  þrattnefndum  gudina  vj 
malnytu  kugillde  at  næstum  fardaugum.  Sagdizt  adur  nefnd- 
ur  kolbeinn  hafa  werit  dagligur  mann  gudina  bonda  Oddz- 
sonar  og  þar  werid  med  honum  j  þann  sama  tima  er  þessi 
giorningur  for  fram  med  handsaulum  þeirra  j  mille.  Suo  og 
uisse  eg  hual  og  uidu  bera  oa  þennan  reka  og  skipt  sidan 
i  helminga  i  millum  kirknanna.  haufdu  gnupsmenn  og  aluidru- 
menn  annan  helming  enn  myramenn  annan.  Og  suo  heyrda 
eg  faudur  minn  sygurd  þordarson  og  marga  adra  enu  ellstu 
menn  þad  seigia  ath  myrakirkia  ætti  allan  halfan  reka  og  allar 
halfar  fiaurunytiar  i  fyrsaugdu  takmarke.  Suo  heyrda  ec 
eigi  sidur  enu  ellstu  menn  þad  seigia  at  Sigurdur  bonde 
Þordarson  a  myrum  og  þordur  bonde  Stullason  under  gnupi 


*)  Þessi  klausa  stendr  í  hdr.  fyrir  bréfinu:,  og  er  eiginlega  ágrip  af 
því  bréfi,  8em  er  næst  á  undan  í  bréfabókinni.  2)  þ.  e;  bólan  1431; 
hefir  þetta  því  verið  1426. 


1484.  REYKHÓLAFÖE.  517 

hefdi  giort  helminga  skipte  kirknanna  i  mille  af  ollum  reka. 
og  hier  epter  uil  eg  optnefndur  kolbeinn  aueria  fullaíi  bok- 
areid  ef  þurfa  þiker.  Og  til  sanninda  hier  vm  settum  ver 
fyrnefndir  menn  ockur  jnnsigle  firir  þetta  bref  er  giort  var 
a  myrum  i  dyraíirde  miduikudaginn  næsta  firir  botolfsmesso 
þa  lidit  uar  fra  hingatburd  wors  herra  iesu  christi  þus- 
hundrut  fiogur  hundrut  attatiger  og  fiogur  dar. 


461,  1.  Júlí  1484.     undir  Hallbjarnaryörðum. 

Bkép  tólf  lögréttumanna  um  fylgi  nokkurra  útlendra  manna 
við  Andrés  Guðmundsson,  þá  er  hann  rænti  Þorleif  Björns- 
son  á  Reykhólum  og  Einar  Björnsson  í  Bæ  á  Rauðasandi. 

AM.  Fasc.  XXVII,  31,  frumrit  á  skinni.     Af  tólf  innsiglum  eru  nú 
þrjú  ein  fyrir  bréfinu. 

Bref  vm  utlendinga.1) 
Þat  giorum  vær  eigill  grimsson  gudine  jonson  arnfinR 
jonson  magnus  þorkelson  gisle  philipusson  jngimvndr  finz- 
son  þordr  audunarson  halldor  sumarlidason  þollakr  þorkel- 
son  einar  odzson  einar  aRnason  og  einar  andresson  laug- 
riettumenn  aa  islande  godum  monnum  vitrlegt  med  þessv 
voru  opnu  brefe  at  vær  uissurii  firer  sannende  ath  þesser 
menn  vtlensker  eR  suo  hietu  voro  medh  andrese  gudmundz- 
syne  herinan  mýlnar  mattheus  hening  skraddane  og  didrek 
byring  þa  eR  greindr  andress  gudmundzson  for  til  Reykhola. 
gripu  og  toku  gardinn  og  peningana  alla  þa  sem  þar  stodu 
saman  eR  þorleifR  biornson  atte  og  hans  hustru  jnguelldr 
helgadotter  og  þeÍRa  sueinaR  huort  þeir  uoru  utan  kirkiu 
edr  innan  epter  þui  sem  bref  þar  um  gioR  utuisa.  og  laugdu 
til  býtess  med  sícr.  sem  annat  Ranfeingit  fie.  samaleidess 
voro  þesser  utlensku  menn  med  optnefndvm  andrése  þa 
hann  tok  peninga  einars  biornsonar  j  bæ  aa  Raudasande  og 
fluttu  til  Reykhola  hier  med  íoru  þeir  heim  til  bændanna 
þar  vm  kring  er  voro  landbuar  þorleifs  biornsonar.  og  toku 
þar  hans  peninga  og  þeÍRa  firer   utan    þeÍRa    uilia.   baurdu 

J)  Utan  á  bréíinu  með  fornri  hendi. 


518         KEYKHÓLAFÖR.  —  STAÐABHÓLL.       1484 

suma  enn  íluttv  suma  heim  aa  gardinn.  voro  þessen  saumu 
menn  j  aullum  styrk  og  nadum  med  optnefndum  andrese 
ath  veria  þorleife  og  einare  og  þeisa  monnum  gardinn  og 
sina  peninga  er  þeir  villdu  epter  sækia.  slogv  og  skutu  suo 
sumer  voro  lemstrader  sumer  saneit  enn  skutu  einn  med 
byssu  suo  hann  bleif  þar  daudr  af.  Nu  af  þui  ath  vor  landz 
laga  bok  suo  vtuisar  j  obotamalvm.  ath  nansmenn  enu  obota- 
menn  huort  sem  helldr  næna  þeiR  aa  skipum  edr  lande  og 
enn  j  audrum  stad  utuisar  suo  vor  laugbok  j  e(i)nne  grein 
ath  alleR  se  skyllder  epter  þeim  ath~enna  sa  er  sislumadur  kref- 
ur  til  edr  sa  er  íirer  Rane  edr  hernade  verda1)  huort  sem 
þeÍR  hlaupa  j  hella  edr  holma  edr  virke  eda  eru  aa  skipe  edr 
huar  sem  þeÍR  hafa  hæle  eR  hernad  giora.  og  þui  virdetz 
oss  þesser  utlensku  menn  er  suodan  giorning  giordu  o- 
botamenn  verit  hafa  og  aiett  slegna  epter  sinum  veEkum. 
og  aller  adrer  utlensker  menn  sem  hingat  eiga  aungua 
sigling  raed  Riettu.  og  suodan  giorning  giora  hier  j  landit. 
Og  til  sanninda  hier  vm  settu  vær  fyr  nefnder  menn  vor 
jnsigle  firer  þetta  bref  er  skrifad  var  vnder  hallbiarnar- 
uordum  ox  jslandi  fimtudagin  næsta  epter  petrs  messo  og 
pals  arum  epter  guds  burd  CD  cccc  lxxx  og  iiii  aR. 


462.  6.  Júlí  1484.  Björgvin. 

Gauti  erkibiskup  i  Niðarósi  staðfestir  tvenna  dóma  Magn- 
úsar  biskups  í  Skálholti  um  Staðarhól  í  Saurbæ,  að  hann 
skuli  eign  heilagrar  kirkju. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  19,  frunirit  á  ekinui.  Innsi^lið  er  dottið 
írá.  —  AM.  Apogr.  2498  „accuratisimé  o:  ordriett,  etafriett,  bandriett, 
punctriett"  (AM.). 

samþycktarbref  erckebiskupsins  vm  stadarhol. 

Wy  Gawto  met  gudz  naadh  archiepiscopus  i  nidross  och 

pawelighe    settis    legatus    kungðra    met   thesso  waro  opno 

breffue    ath    wij     saaghom  i  transcriptobreffue    wðrdeligx 

broderss  waarss  biscop  magnus  i  skalholthe  thwenna   doma 

l)  Svo. 


1484.  STAÐARHOLL.  -  TRANSSKEIPT.  519 

wm  then  gaardh  i  forde  skaaleholtz  byscopsdðme  som  stadhar- 
holl  heither.  och  aff  athy  ath  weer  hýghiom  thaa  doma 
lagligha  giordhe  wara  och  ath  forde  gaardh  stadharhooll  ær 
retwyslegha  komen  vnder  kirkionne  i  them  matta  tha  stadh- 
festom  wy  adher  nemda  doma  och  doomssbreff  fforbiudhand- 
iss  hwaeriom  manne  heilaghre  skaleholz  domkirkionne  hæær 
a  moth  oforretthe  vnder  heilaghre  kirkio  neffst  och  pino. 

Datum  in  Curia  nostra  archiepiscopali  bergensi  jn  octaua 
beatorum  apostolorum  petri  et  pauli  anno  domini  (TDillesimo 
quadringentesimo  octuagesimo  quarto  npstro  sub  secreto 
presentibus  appenso  jn  fidem  et  firmitatem  premissorum. 


463  14.  August  1484.  í  Flatey. 

Teansskkipt  af  dómi  Þorleifs   Björnssonar  um  Eeykhólaferð 
Andrésar  Guðmundssonar  frá  20.  Janúar  1483. 


AM.  Faec.    XXVII,    25,     frumtransBkriptið  á  skinni,    og  er  núeitt 
innsigli  fyrir. 

Þat  giorvm  vær  runolfr  hauskaullzson.  haflide  skulason 
þorkell  odzson.  jon  þorarensson  godvm  monnum  kvnnigt 
med  þessv  vorv  opnv  brefe  at  vær  savm  ok  yferlasvm  ok 
heyrdvm  yferlesid  oppid  domsbref  med  heilum  ok  oskauddvm 
hangande  jnsiglum  suo  latanda  ord  fyrir  ord  sem  hier  ept- 
er  stendr  skrifad.  [Hér  kemr  dómrinn  um  Reykhólaferð  frá  20.  Jan. 
1483,  Nr.  317]. 

Ok  til  meire  audsyningar  hier  vm  settu  vær  fyR  nefnd- 
er  menn  vor  jnsigle  fyrit  þetta  transkriptarbref  er  skrifad 
varjflatey  aa  breidafirde  lavgardaginn  næsta  fyrir  assumcio 
sancte  marie  aare  sidar  enn  fyr  seger. 


464.  15.  August  1484.         á  Yalþjófsstað. 

Vitnisburbr  þriggja  manna,  að  Árni  prestr  Þorsteinsson  hafi 


520  VALÞJÓPSSTAÐR.  1484. 

lögfest  staðinn  „á  Valþjófsstað"  með  ummerkjum   þeim,    er 
bréfið  greinir  (en  bréfið  mun  vera  falsbréf). 

AM.  Apogr.  1992  „Ex  membr.  fra  Valþiofsstadar  kirkiu.  3  innsigle 
hanga  vid  brefed  þeirra  manna  er  fyrer  þad  eru  ekrifader.  hvaraf  þad 
sidarsta  er  ecke  vel  læst.  Brefed  er  skrifad  med  ymsu  bleke.  og  grei- 
hende.  kannske  og  íieirum  enn  einne.  Er  blettott  og  illa  umvendad. 
Mier  virdest  brefed  vera  falsbref.  og  vera  uppskafed  gamallt  bref  til  ad 
skrifa  á.  ad^visu  giet  eg  eigi  sied.  þad  sie  so  gamallt  ad  skriftenne.  sem  árstal- 
ed  seiger"  (AM).  Afskript  afþessubréfl  er  í  bréfabók  Brynjólfs  biskups  AM. 
368.  Fol.  VII,  189  rituð  24.  Fobr.  1653  eptir  frumritinu  og  vottuð  af 
séra  Böðvari  Sturlusyni  og  Thomasi  Finnssyni  „kgl.  Majestets  eiðsvara". 
Kallast  bréfið  þar    „Lögfestuvitnisbuiður  frá  Valþjóísstað". 

Þad  giorum  vier  gvnnlaugur  biarnarson.  þorleifur  bark- 
arson.  þorbiorn1)  þorsteinsson  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  voru  opnu  brefi  arum  epter  Guds  burd  m  cd  attatie 
og  iii]  a  mariomesso  fire2)  vrii  sumaret  a  valþiofstad  heyrd- 
um  vier  arna  prest  þor^teinson  logfesta  nefndan  stad  med 
þessvm  vmmerkiura.  heimalandit  vtan  frá  merkigardi  og  ad 
liosa  allt  riettsyni  nordur  i  jokulsd  kleifarland  riettsyne 
þadan  aeii  fellur  ofan  og  nordur  j  jokulsd  mots  vid  þurijd- 
arstadi  suo  undir  iokla.  molaland3)  allt  nordur  [i  merkigard.4) 
langhusaeyrar.5)  æfir6)  fiall  svdur  i  merkigard.  suo  langt  þad- 
an  þar  til  kelldaa  er  aull  frame  og  suo  riettsyne  vt  i  iok- 
ulsd.  þesse  vmmerki  baru  med  nefndum  sira  arna  ad  riett 
og  saunn  hefdi  hallden  verit  marger  dugandi  menn.  og  til 
sannenda  hier  vm  setium  vier  vor  insigle  firir  þetta  bref 
skrifat  i  sama  stad  deige  og  ari  sem  adur  seiger. 


465.  20.  August  1484.  í  Flatey. 

Yitnisbuebr  tveggja  manna,  að  Þorleifr  Björnsson  hafi  lesið 

*)  á  spássíu  og  undirpunktað ;  fyrst  ritað:  „þordur"  og  uppi  yfir 
því  „þorleifur",  bvorttveggja  undirpunktað,  og  hefir  því  verið  óskýrt  í 
frumritinu;  „Þorkell"  268,  9)  ,Jire  stendur  hier.  enn  eigi  fyre.  og  er 
J>ad  enn  nu  eiu  nota  íalsitatis"  (AM.) ;  fire  *r  slept  úr  í  afskr.  í  268 
Fol.  3)  Mulaland  268  Fol.  4)  [ur  merkegarde  268.  B)  „hier  er  brefed 
olæselegt"  (AM.);  þetta  orð  er  J>ví  hér  tekið  eptir  AM.  268.  6)  yfer  268. 


1484.  EYJÓLFR  EINARSSON.  521 

á  „lögþingi"  í  fyrra  bréf  Jóns  Smjörs  frá  17.  Júní  1482  (Nr.  398) 
um  viðskipti  Eyjólfs  Einarssonar  og  séra  Jóns  Snorrasonar, 
og  hafi  eingir  eptir  það  viljað  ganga  dóma  Eyjólfs,  og 
Magnús  biskup  talaði  svo,  að  hann  skyldi  aldrei  halda  hann 
fyrir  lögmann  yíir  sér  né  sínum  mönnum  meðan  svo  stæði. 

AM.  Fasc.  XXVII,  32,  frumrit  á  skinni.  Bæði  innsiglin    eru  dottin 
frá. 

bref  eyolfs  einarssonar1) 
Þat  giorum  vid  jngimundr  finzson  og  þoruardr  stein- 
modson  laugriettumenn  godum  monnum  vitrlegt  med  þessv 
voro  opnu  brefi  ath  vid  uorum  aa  laugþinge  j  fyna  sumar 
þa  er  þorleifur  biornson  liet  lesa  þar  þat  bref  sem  hann 
hafde  ut  af  noregi  vpp  aa  eýiolf  einarson  af  heRa  jon  smior 
vm  þat  sem  til  hafde  komit  j  mille  greindz  eýiolfs  og  sera 
jons  snorrasonar  um  þær  sakeR  er  hann  giort  hafde  vid 
greindan  sina  jon  epter  þui  þat  bref  utuisar  sem  þar  eR  um 
giort.  £nn  þar  epter  sem  þat  var  ut  léset.  villdu  aunguer 
hans  doma  ganga.  suo  wid  vissum.  og  biskup  magnus  tal- 
ade  suo  dan  ord  ath  hann  skyllde  hann  alldre  fyrir  laug- 
mann  hallda  yfer  sier  edr  sínum  maunnum  þar  epter  med- 
an  suo  stæde.  Suo  og  vissum  vid  at  greindr  biskup  magn- 
uss  ok  didrek  pining  villdu  dagþinga  peninga  af  eyiolfe  ein- 
arssyne  fyrir  þetta  þat  uissum  vid  eigi  huerr  endeR  at  þar 
uard  upp  aa  þeisa  j  mille.  Og  til  sannenda  hier  (vm)  sett- 
um  vid  fyrnefnder  laugriettumenn  ockr  jnsigle  fyrir  þetta 
opit  bref  skrifat  j  flatey  faustudaginn  næsta  fyrir  bartholu- 
meusmesso  aRum    eptter  guds  burd.  CD.  cccc  lxxx  og  iiij  an. 


466.  23.  Augúst  1484.  í  Flatey. 

Vitnisbtteðaebeéf  uki  viðtal  þeirra  bræðra  Þorleifs  og  Ein- 
ars  Björnssonar  um  „þann  gamla  reikningsskap,  sem  greindr 
Einar  var  skyldugr  síns  föður  vegna  vorum  náðuga  herra 
konunginn  í  Noregi". 

AM.  Fasc.  XXVII,  34,  frumrit  á  skinni.      Af    þrem    innsiglum    or 
einungis  hið  fyrsta  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  1157. 

2)  Utan  bréfinu  með  samtíða  hendi. 


522  ÞORLEIFR  ÖG  EINAR.  1484. 

Witnissbvrdr  um  vidtal  þeisa  brædranna  vm  kongs 
skulldina  þorleifs  og  einars  14841). 
Þath  giorum  væs  gudine  jonson  vigfuss  biarnarson  ogeinar 
branzson  godum  monnum  vitrligt  med  þessu  voro  opnu  breíi 
ath  vær  vorum  j  hia  j  fiateý  aa  breidafiRde  upp  aa  vor  fru 
messu  dag2)  þa  eRlidit  vaE  fra  hingatbvrd  vors  heita  jhesu 
christi.  CTO.  cccc  lxxx.  og  iiij  as  ath  þeir  tauludutz  vid  þor- 
leifur  biornson  og  einaE  biornson  vni  þann  gamla  Reikning- 
skap  sem  greindur  einar  war  skylldugur  sins  faudr  vegna 
vorum  nadhuga  hesa  konunginn  j  noregi.  baud  nefndr  þor- 
leifur  sig  til  vid  ath  taka  og  fram  ath  fæna  fyrnefnda  skulld. 
enn  optnefndr  einar  sagditz  eigi  villdu  luka  neina  peninga 
nema  opt  nefndr  þorleifur  hefde  þat  bref  af  uoru(m)  nadh- 
uga  hena  konunginn.  ath  hann  skýllde  opt  nefnt  gialld  vpp 
bena  suo  hann  mætte  gefa  honum  sina  kuittencia.  enn  þratt- 
nefodr  þorleifur  sagditz  þat  bref  ecke  hafa  enn  baud  einare 
ath  setia  sina  peninga  j  borgun  ef  nockur  talade  upp  aa  til 
þess  hann  fiengi  sina  kuittan  sem  honum  vel  likadhe.  enn 
tittnefndur  einar  villde  þat  eigi.  og  lyste  fyrir  einvm  vt  af 
oss  seinna  ath  hann  hefde  skrifat  fyrir  vorn  nadhvgan  heRa 
konungin  ath  hann  villde  forlikatz  medh  hans  nadher  sialf- 
ur.  edr  þann  hans  nad  til  sende  medr  sitt  opne  bref.  sa 
honum  mætte  fulla  kuittencie  gifa  Og  til  sannenda  hier 
vm  settum  ver  fyr  nefnder  menn  vor  jnsigle  fyrir  þetta  op- 
it  bref  skrifat  j  flateý  manudaginn  næsta  fyrir  bartholumei 
apostoli.  aa  sama  ane  sem  fýR  segeR. 


467.  23.  August  1484.  í  Flatey. 

G-jöeningsbréf  Þorleifs  Björnssonar  og  Ingveldar  Helgadótt- 
ur,  og  lykr  hann  henni  Svefneyjar  og  Miðjanes  fyrir  90 
hundraða  í  reikningsskap  og  ábata  af  hennar  peningum, 
meðan  hann  hélt  þá,  og  eigi  var  eiginorð  bundið  þeirra  á 
milli,  og  í  það  silfr  og  þau  þing,  er  hún  fékk  honum  þegar 
hann  fór  af  landinu  í  fyrra  sinni  og  nú;  þar  með  reiknar 
hann  hvern  mála  hún  hafi  átt  og  eigi  í  sinn  garð. 


1)  Utan  &  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  J).  e.  15.  Aug. 


1484  ÞORLEIFR  OG  INGVELDR.  523 

AM.  Fasc.  XXVII,  36,  frumrit  á  skinni.  Öll  innsiglin  eru  dottin 
frá,  en  þau  hafa  verið  sjö.  —  Gömul  afskript  af  þessu  bréti  er  meðal 
Helgafellsskjala  í  bðk  í  Landsskjalasafni  942  með  hendi  Jóns  lögmanns 
SígnrðsBonar  c.  1600,  eptir  óárfærðu  transskripti  frá  hér  um  bil  sama 
tíma  og  sjálft  bréfið.  Hljóðar  transskriptið  svo: 

„Fyrer  Svefn  Eyium  og  Midianesemille  Þorleifs  og  Jnguoldar  hinnar  somu. 

Þad  giorum  vier  Einar  Þoralfzson.  Jon  Þordarson.  Bardar  grims- 
Bon  og  Jon  Magnusson  godum  monnum  kunnugtt  med  þessu  voro 
opnu  brefe.  ad  vier  hofum  sied  og  yferlesid  ord  og  brief  þessara  manna 
vnder  þeirra  heilum  oskoddudam  hangandi  Jnsiglum.  so  latandi  ord  epter 
ord  sem  hier  epter  6krifad  stendur  [þá  kemr  bréfið].  og  thil  sanninda 
hier  vm".     Þetta  transskiipt  mun  vera  frá  þessnm  tímum  (c.  1484). 

Giorningur  Þorleifz  Biornssonar  vid  Jngvellde 
Helgadottur1). 
Þat  giorum  ver  gudine  jonson  jngimundr  finnzson  einar 
brannzson  sigurdr  jonson  Eunolfr  hauskulldzson  og  biorn  helga- 
son  godum  monnum  vitrlegt  med  þessu  voro  opnu  brefe  aa 
manudaginn  fyrir  bartholumei  apostoli  þa  eR  lidit  var  fra 
hingatburd.  vors  he»a  jhesu  christi  CD.  cccc  lxxx  ok  iiij  aE 
j  flateý  aa  breidafinde  vorum  væs  j  hia  saum  ok  heyrdum 
aa  ord  og  handabannd  þessasa  manna  þorleifs  biornsonaR 
af  einne  halfu  enn  jnguelldar  helgadottur  hans  eiginkuinnu 
af  annarri  ath  suo  fyrir  skildu  ath  greindr  þorleifur  lugte 
jnguellde  helgadottR  þessar  ij  jarder  er  suo  heita.  suefneýi- 
ar  eR  ligia  j  flateýiaE  kirkiusokn  fyrir  .xl.  hundrada  og 
midianes  aa  Keykianes  ej  Eeykhola  kirkiusokn  fyrir  .1.  hunnd- 
rada  fyrir  þann  seikningskap  og  abata  sem  fiell  af  hennaE 
peningum  medan  hann  hiellt  þa  suo  ath  eigi  var  eiginord 
saman  bundit  þeisa  j  mille  suo  fyrir  þat  silfur  og  þing  þau 
sem  hun  hafde  honum  feingit  þa  hann  for  burt  af  landet 
fyra  sinne  og  suo  nu  og  hann  hafde  henne  adr  feingit  j  sin 
þionustzu  laun.  (Dedkennditz  optnefndr  þorleifr  biornson  fyr- 
ir  oss  adr  nefndum  monnuni  at  ínguelldr  helgadotter  ætte 
adr  j  sin  gard  þriatige  hunndrada  ok  ccc  hundrada2)  enn  nu 
Eeiknaditz  male  tittnefndraE  jngvelldar  helgadottE  cccc  hund- 
rada2)  j  garde  þrattnefndz  þorleifs  biornsonar.  Og  til  san- 
enda  hier  um  sette  þrattnefndur  þorleifE  biornson    sitt    jn- 


1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1700.    2)  Svo. 


524  TRANSSKRIPT— STAÐAR  B  AKKI.  1484. 

sigle  med  vorum  optnefndra  manna  jnnsiglvm    fyrir    þetta 
opit  bref  giort  j  sama  stad  dag  og  a^  sem  fyn  segeE. 


468.  29.  September  1484.     á  Grund  í  Eyjafirði. 

Tkansbkeipt. 

AM.  Fasc.  LXV.  9,  frumtransskriptið  á  skinni.    Öll  innsiglin  (þrjú) 
eru  dottin  frá.  —  Am.  Apogr.  5825. 

Vitnisburdarbref  Arna  Þorsteinssonar.  Biarna  Olafssonar1) 
og  Biorns  Jonssonar2). 
Þath  giorum  wær.  arni  þorsteinsson.  Biarne  Olason  ok 
biorn  jonsson.  Godum  monnum  viturligt  med  þessu  woro 
opnu  breíi.  ath  wær  saum  ok  heýrdum  ýfirlesit  transkrift- 
arbref  wt  af  wors  naduga  herra  kong  hans  brefi  med  heil- 
um  ok  oskauddum  hangandi  jnsiglum.  svo  latanda  ord  eptir 
ord  sem  hier  epter  skrifat  stendur.  [Hér  kemr: 

1,  transskriptarbréf  gert  á  Bátssöndum  21.  Maí  1484  (Nr.  456), 

og  í  því 

2.  hirðstjórabréf  handa  Diðrik    Pining  á  íslandi,    útgeflð    af    Hans 
konungi  í  Flensborg  26.  Nóv.  1483,  Nr.  448]. 

Ok  [til]  meire  sanninda  hier  wm  settum  wær  fýrnefnd- 
er  menn  wor  jnsigli  fyrir  þetta  transskriptarbref  skrifat  aa 
grund  j  eýiafirdi  jn  festo  CDikaelis  archangeli.  anno  domini 
CD.°  cd.°  lxxx°  quarto. 


469.  15.  Október  1484.     á  Mel  í  Miðfirði 

Skoðunaegeeð  sex  presta  tilnefndra  af  Ólafibiskupi  Rögnvalds- 
syni  umþaðtakmarkogreka*mark,  erregistrum  dómkirkjunnar 
áHólumtil  vísaði,  að  kirkjan  á  Staðarbakka  ætti  allan  Reykja- 
tanga  fyrir  framan  gras  og  Reykjaeyri  alla  með  gögnum 
og  gæðum. 

Eptir   frumriti      á     skinni     meðal     Staðarbakkaskjala     i     Lands- 
skjaiasafni,      nokkuð      skemdu.       Öll     (6)      inueiglin     eru      dottin    frá. 

—  Afakript      á      skinni       frá      19.      öld      meðal     Sraðarbakkaskjala. 

—  AM.  Apogr.  3745,  staðíeBt  afskripteptir  frumriti  bréfains:  „þetta 
hier  fyrer  framan  og  ofan  skrifad  brief  er  ordriett  og  stafriett  skrifad 
epter  originalnum   sem  er  ritadur  a  kalfskinn,    og    hefur  verid    med  .6. 

J)  Svo  (!).     «)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  16,  ölq\ 


1484.  STAÐARBAKKI.  525 

hangande  jnnsiglum,  enn  nu  oru  .5.  burtu,  og  ecke  fyrir  brefenu  nerna 
hid  3dia  jnnsigled,  sem  er  aflangt,  med  kalek  jnnan  j,  og  kross  þar  ofan 
fyrir.  Utann  um  kring  jimsigled  stendur:  S.  EGILLl.  PBI.  IOHNES 
þetta  sierhvad  vottum  vid  underskrifader  sem  originalinn  med  athuga 
hier  vid  samann  bárum  j  Hvamme  j  Hvamms  sveit  þann  5.  dag  Junij 
árum  epter  gudz  burd  1710.  —  þordur  þordarson.  —  Ormur  Dadason.— 
Ad  þetta  nætt  fyrir  framann  vidimus  skrifada  biief  sie  ordriett  sam- 
hlioda  víd  originalinn  vottum  vid  underskrifader  j  sama  stad  arc  og 
deige  sem  næst  fyrir  framann  skrifad  stendur.  —  Magnus  Magnusson 
profastur  og  prestur  i  Hvamme.  —  þorsteirn  Sigurdsson". 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edr  heyra 
senda  sira  hallur  íinnzson.  arnnbiornn  asmundzson.  eigill 
jonsson.  jon  gudmundzson.  þorlackur  þorgeirson.  gudmundr 
sculason  prestar  holabiskupsdæmis  kuediu  guds.  ok  sina 
kunnigt  giorandj  med.  þessu  uoru  opnu  brefj.  ath  þa  er  lid- 
'  it  uar  fra  hingatburd  uors  lausnara  iehsu  christj  þushund. 
fiogur  hundrud.  attatiger  og  .iiij.  aar.  Uorum  uær  til  nefnd- 
er  ok  scipader  af  uorum  andaligum  fedr  ok  uirdelegum 
herra.  herra  olaf  med  gudz  nad  biskup  a  holum  kirkiunnar 
uegna  a  stadarbacka  ad  scoda  ok  ad  siaa  med  scynsemd 
huat  oss  litist  rettast  firir  gude  um  þat  tacmark  ok  reka- 
mark  er  registrum  domkirkiunnar  ath  holum  til  uisade  ath 
kirkian  a  stadarbacka  ættj  allann  reýkiatanga  firir  framan 
gras  ok  reykiaeýre  alla  med  gognum  ok  gædum.  Ok1)  þui 
leistz  os(s)  rettast  ok  sannast  firir  gude  epter  uorre  skyn- 
seme  ok  þat  com  os(s)  saman  ollum  fyrgreindum  kirkiunnar 
sonum  at  lækur  saa  rede  firir  er  fellur  j  sio  firir  nordan 
eýrena  enn  firir  sunnann  fram  aa  adr  greindre  eyre  stendr 
ein  suardleysugrof  og1)  þar  gegnt  j  sio  ut  einn  stor  steirnn. 
og1)  þui  com  os(s)  þat  saman  med  lofatake  ath  þetta  uæri  eignn 
enns  heilaga  johannis  baptiste  a  stadarbacka  hedan  j  fra. 
og1)  hier  epter  uilium  uer  sueria  ef  þarf. 

Ok1)  til  sanninda  hier  um  heingium  uer  adurgreinder 
prestar  uor  jnsigle  firir  þetta  bref  giort  ok  scrifat  a  mel  j 
midfirde  faustudagenn  næsta  epter  festum  sancti  calixti  pape 
a  sama  aare  sem  fyr  seger. 


l)  Svo. 


526  MÚNKAÞVERÁRKLAUSTR.  1484. 

470.  22.  Oktober  1484.        á  Munkaþverá. 

Einar   ábóti  á  Munkaþverá    reiknar    hve    mikið    jarðagóz 
klaustrinu  hefir  aukizt  síðan  hann  varð  ábóti. 

AM.  Fasc.  XX VII,    37,    frumrit  á  skinni    frá   Staðarhóli.    Ionsiglið 
er  fyrir  bréfinu,  en  nokkuð  brákað.  —  Apogr.  1453. 

Þat  giorum  uær  broder  jon  CDagnusson  broder  þordr 
einarsson  broder  olafur  magnusson  ok  broder  þoruardr  hall- 
geirsson  conuentvbrædr  munckaþuerarklausturs  godum  monn- 
um  uiturligt  med  þessu  uoro  breíi  ath  þa  er  lidith  uar  fra 
hingatburd  uors  herra  jhesu  christi  þushund  fiogr  hundrud 
atta  tiger  ok  fiogr  ar  a  friadaginn  næsta  fyrir  festum  seueri- 
ni  episcopi  uoro  uær  sa  tale  med  einar  abota.  reiknadi  hann 
fyrir  oss  huersu  mikit  jardagoz  aukizt  hefde  klaustur(s)ins 
uegna  sidau  hann  uard  abote  ýfer'  munckaþuerarklaustre.' 
reiknadizt  þat  tuo  hundrud  hundrada  ok  sexfcigi  hundrud  at 
auk  ok  þar  til  mikill  skogur  j  hnoskadal1)  j  uaglajordu. 
er  hier  ecke  til  reiknud  jorden  jlhugastader1)  er  hann2) 
hafde  til  feingit.  bad  einar  abote  oss  at  uær  skýlldum  sam- 
þýkia  at  hann  gæfe  þeim  sem  hann  villdi  greinda  jord  jl- 
hugastade.1)  ok  med  þui  at  oss  þiker  jardagozit  uel  aukizt 
hafa  hofum  uær  þar  til  gefit  fullt  jayrde  ok  samþyckemed 
handabande  uid  einar  abota  uorn  ýfermann.  Ok  til  saiin- 
inda  hier  (um)  settum  uær  uort  capitula  jncigli  fyrir  þetta 
bréf  skrifat  j  sama  stad  dege  ok  are  sem  fýrr  seger. 


471.  2.  Deeember  1484.        á  Munkaþverá. 

Margkét  Byjólfsdóttir  selr  Magnúsi  Jónssyni  jörðina   Efsta- 
Fell  í  Kinn  með  afrétti  og  skógi  fyrir  alls  þrjátigi  hundraða. 

AM.  280.  4to.  bls.  66—67,  skr.  c.  1640  af  Hákoni  Ormssyni  — 
Klaustraskjalabók  Landsskjalasafns  94,  einnig  með  hendi  Hákonar  Orms- 
sonar  c.  1640. 

Breff  fyrer  Effstafelle  1484. 
Þad  giðrum  vid  Sniolfur    Hrafnsson    (og)    Gudmundur 

J)  Svo.    2)  tvískrifað. 


1484.  EPSTAFELL.  527 

Þorleifsson  godum  mðnnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu 
brefe.  ad  þa  er  lided  var  fra  hingadburd  vors  herra  Jesu 
Christi  þushund  fiðgur  hundrud  attatiger  og  fiðgur  dr.  fðstu- 
daginn  næsta  epter  Mariumessu  sijdare1)  i  Skridu  i  Reykia- 
dal  vorum  vid  i  hid.  sdum  og  heirdum  d  ord  og  handa- 
band  þessara  manna  Magnus  Jonssonar  af  einne  alfu  og 
Margretar  Eyulfsdottur  af  annare.  ad  so  fyrer  skildu  ad  fyrr- 
greind  Margret  Eyulfsdotter  sellde  aadur  nefndum  Magnuse 
Jonssyne  halfa  jordena  Efstafell  i  Kinn.  er  liggur  i  liosa- 
vats  kirkiusokn.  med  ðllum  þeim  gognum  og  giædum  sem 
greindre  halfre  jðrdu  filger  og  filgt  hefur  ad  fornu  og  nyiu 
og  Hrafn  Brandsson  bonde  hennar  og  hun  vrdu  fremst  eig- 
ande  ad, 

Sagde  optnefnd  Margret.  ad  jorden  Fell  ætte  afriett  i 
Flateyiardal  og  skog  med  vmmerkium  i  Barnafells  jðrdu. 

Hier  j  mote  gaf  tittDefndur  Magnus  Jonsson  .xx.  ku- 
gillde.  er  hann  aatte  hia  bonda  hennar  og  henne  og  .v. 
hundrud  i  ðdrum  peningum.  en  ðnnur  .v.  skyllde  leggiast 
fyrer  husleyse  d  jðrdunne. 

skylldi  þrdtt  nefnd  Margret  suara  lagariptingum  a 
hdlfre  jðrdunne  Efstafelle  er  hun  sellde.  enn  Magnus  hallda 
til  laga. 

Og  til  sannenda  hier  vmm  settum  vid  ockur  Jnsigle 
fyrer  þetta  bref.  skrifad  a  Munkaþveraa  i  Eyiafirde  fimtu- 
daginn  næsta  fyrer  Nichulasmessu  a  sama  aare  sem  fyrr 
seiger. 


„2  1484.  í  Núpufelli. 

17.  Maí  1488.  á  Mödruvöllum. 

Vitnisbukbr,  að  Árni  Höskuldsson  gerði  testament  sittsjúkr 
á  likama,  en  heill  að  viti,  og  lukti  kirkjunni  í  „Gnúparfelli"  í 
reikning  siun  hálfa  jórðina  Gilsá  í  Eyjafirði,  en  hálfa  gaf 
hann  Indriða  syni  sínum,  og  skyldi  Höskuldr  Árnason  þá 
eiga   lausn  á  allri  jörðinni. 


l)  þ.  e.  10.  Sept. 


528  GILSÁRBRÉF.  1484 

AM.  Fasc.  XXVII,  27,   frumrít  á  skicni.    Bæði    innsiglin    eru    fyrir 
bréfinu,  og  er  annað  þeirra  brákað.  —  Apogr.  3293. 

Bref  vm  gilsaa1) 
Þat  gerum  uid  oddr  þorbiarnason  og  bryniolfur  olafs- 
son  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  breíi  ath  þa 
er  lidet  uar  fra  hingatburd  vors  herra  ihesu  christi  þusund 
cccc  attatiger  og  fiogur  aR  j  nuparfelli2)  j  eyiafirdi  ath  þar 
uorum  uidjhia  saum  ok  heyrdum  aa  þa  arne  hauskaullzson 
giðrdi  sitt  testamentvm  siukur  j  likama  en  heill  at  uite  ed 
adr  greindr  arni  skipadi  og  lukti  halfa  jordina  gilsaa  kirk- 
ivnne  j  gnuparfelli2)  j  sinn  re(i)kningskap  er  liggur  j  eyia- 
firdi  j  saurbæiarþingum  med  þeim  skilmala  sem  hier  epter 
steiidr.  en  halfa  jðrdinagilsa  gaf  arnejndrida  syne  sinum  at  suo 
fyrir  skildu  atti  hauskaulldr  arnason  skylldi  til  sin  leysa 
til  halldz  og  eignar  alla  jðrdina  gilsaa  nær  sem  hann  uilldi 
fyrir  suo  uordna  peninga  sem  godum  monnum  þætti  tidt 
nefnd  jðrd  gilsaa  vera  verd.  Og  til  sanninda  hier  um  sett- 
um  vier  'fyrr  skrifader  menn  ockur  jncigle  fyrir  þetta  uitn- 
isburdarbref  er  skrifath  uar  aa  CDaudruuðllum  j  eyiafirdi 
lavgardaginn  næsta  efter  uppstiguingardag  fiorum  arum 
sidar  en  fyr  seiger. 


473.  [um  1484] 

Beéf  (Magnúsar  biskups  Eyjólfssonar  til  Einars    Björnsson- 
ar)  um  sætt  við  heilaga  kirkju  og  fjármál. 

AM.  679.  4to  akb.,  þetta  skr.  aptan  við  orðubók  Jóns  biskups  Krabba 
bls.  60a.  og  er  máð  mjög  á  bili,  og  verðr  ekki  full  ábyrgð  á  því 
tekin.    Sbr.  JEsp.  Árb.  II,  106. 

sincero  fav(or)e  cvm  salvte. 

Vita  skulu  þier  at  ydart  bref  ko[m  til  vor.  sto]d  þar 
ut  j  at  þier  hefdit  fengit  uort  bref.  j  uetur  oc  ýdr  sende  .  . 

hlioda  j  sodan  mata  sem  ýdr  ahrærdi  oc  ydr 

skvlv phest enn  at  nyiu 

a þat  j  vori(?)  frett  at  þier  hafit  fallit  j  bann 

*)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.    2)  Svo. 


1484  SEKTIR  OG  FJÁRMÁL.  529 

med  k[a]rino  uid  oss  ok  gud verdr  ydr. 

þat  j  fyrstu  hefdi  þier  haft  var  rad  þa  uer  uissum  þar 
vm  [ok  se]ndvm  til  ýdar  god  heilræde  j  uorv  brefe.  þa 
hefde  ýdr  þat  allt  bet[r]  geingit  ef  þier  hefdit  þav  viliat 
hafa.  en  nu  skeyttu  þier  þui  ecke  [ok]  hafit  þier  geingit  j 
þionustu  banne  j  kirkiv  j  mote  ollum.  helldur  hafpt  þier]  j 
moti  þui  fram  farit  bædi  j  samneyti  ok  kirkiu  ingongv  ok 
guds  likama  [tekiu.  haíit  þier]  vafit  ok  savrgat  hier  j  marga 
med  ýdur.  suo  at  þier  megit  hræddir  [ver]a  guds  uegna 
huersv  þetta  lýcktazt. 

Jtem  stod  suo  j  ydru  brefi  at  þi[er  villdut]  koma  j 
þann  stad  ok  finna  oss  sem  ver  vikvm  uppa.  megi  þier  þa 
eptirleng[ing]  hafa  at  finna  oss  sem  ýdr  berr  ok  ydr  er 
navdsynlig.  þuiat  vier  þeinkium  .  .  .  .  at  blifa.  edur  þar 
nær  suo  sem  vor  eyrindi  kvnnu  uid  koma.  enn  efþierhefd- 
[ut]  uilia  til  þa  mætti  þier  med  aurauggum  sendibodum  ok 
suo  med  fara  ut  latum  ....  ýdruin  monnum  koma  til  snars 
fridar.  þuiat  þar  megit  þier  fa  noga  peninga  hid  s[narasta] 
til  ef  þier  uilit  suo  sem  er  j  um  skipti  laugligu.  uid  sýstur 
ydra  solueigu1)  [þuiat  vier]  uitum  at  hvn  tekur  giarna  af 
ýdur  adrar  jardir  þar  nær  sier.  ef  hun  a  kost  [a.  en]  ecki 
gerum  uer  neina  sætt  þar  um.  utan  uer  sevm  j  fullri  uissu. 

ok  j  fullri vpp  a  kirkiunar  vegna  af  ýdur  ok  ydr- 

um  monnum. 

Jtem  beidvmzt  uer  j  þessu  uoro  [brefi]  af  ydur.  þau 
þriatigi  hundrada  sem  þier  lofvdut  oss  þui  hit  sýdra  na  .  . 
.  .  .  .  j  furra  sumar  fyrir  kuittan  ok  fiar  innstædu  semver 
attvm  uid  ydr  ok  gafum  ýdr.  [En  ef  vier]  faum  ecke  vora 
penninga  nujfardogum  næst  er  koma  þa.  kollvm  vier  ap[tur 
þat  ku]ittanar  bref  sem  uer  gafvm  ýdur.  ok  segium  upp 
allri  þeirri  sætt  sem  þar  uar  ger  med  [ockr].  þuiat  þa  jord 
sem  þier  settvt  oss  uilium  uer  huorki  gripa  fra  solueigu. 
ne  fra  sfteinune]  þuiat  ef  þat  skal  halldazt  at  uer  hofvm 
jordina.  þa  uilivm  ver  fa  kuittan  [af]  solueigv  ok  stein- 
une  j  fardogvnvm  er  kemur.    enn  ef  þier  gerit  hier  ecki  j 

*)  Solveig  Björnsdóttir  á  Skarði. 
Dipl.  Isl.  VI.  B.  34 


530  VISITAZÍUBREF.  1484 

[nie  fait  hier]  skial  til.  þa  þeinckium  ver  at  ecki  mincki  sakirnar 
uid  ydr  ok  ydar  menn.  skvl[v]  þier  nv  hugsa  ýdur  um 
sialfir  huat  ýdtir  þikkir  hagligazt  hier  vt  j.  enn  ....  dæm- 
inn  hia  sialfum  ýdr  at  þui  meira  omak  sem  þier  hafit  fyrir 
einum  h[lut]  þui  meira  munu  þier  uilia  j  gen  taka. 

ecki  meira  at  sinni. 

hier  med  geymi  ýdar  gvd. 


474>  [1484]. 

Fobsögn  [Magnúsar]  biskups  [Eyjólfssonar]  fyrir  umburðar- 
bréfi,  þar  sem  hann  tilkynnir,  að  hann  ætli  að  ríða  í  visi- 
tazíuferð  á  næsta  sumri. 

AM.  679  4to.  bl.  60b  aptan  við  orðubók  þá,  er  Jón  biskup  Krabbe 
samþykti  1464.  Þetta  er  með  sömu  heudi  og  bréf  Maguúsar  biskups  til  Ein- 
ara  Björnssonar  (Nr.  473). 

Vær  N.  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  ok  visitator 
yfir  allt  [skalholtz]  biskupsdæmi.  heilsum  allum  godum  monn- 
um  þeim  sem  byggia  ok  bua  j  N.  N.  kærliga  med  guds 
kvediu  ok  worri  kunnigth  giorandi  at  vær  þeinkium  at  hafa 
vora  visitacionem  j  greindu  takmarki  hier  med  ydur  aa  .N. 
dagin  næsta  at  kemur  eptir  .N.  (Desso  næst  komandi  j  sum- 
ar  ok  BÍda  heiman  wr  skalholti  til  .N.  ok  suo  kirkiu  fra 
kirkiu  sem  wor  leid  liggur  wm  .N.  fiordung  þui  bidium  wier 
wm  alla  dandimenn.  þoa  sem  kirkiur  hallda  edur  halfkirki- 
ur  bædi  lærda  ok  leika  j  greindu  takmarki.  ath  þeir  lati  til 
reidu  mat  ok  aul  ok  fararskiota  ok  adra  þaa  hluti  sem  þeim 
ber  oss  ok  woru  folki  at  weita.  Bidium  wær  kiærliga  ok 
biodum  vndir  krafti  heilagrar  hlýdni.  worum  prestum  ok 
kirkiubændum  j  fýrsaugdu  takmarki  at  lesa  eda  lesa  lata 
þetta  wort  bref  huer  at  sinni  soknar  kirkiu  ok  sendi  sidan 
huerr  fra  sier  þetta  wort  bref  til  hins  næsta  þingaprestz 
edur  kirkiabonda  þess  sem  eigi  hefir  adur  þetta  wort  bref 
til    komit    fram   j    weginn  fyrir  oss.  suo  at  eingin  soknar 


1484.  SYNDALAUSNARBRÉF.  531 

kirkia  sie  wndan  skilin  j  fýrrsaugdu  takmarki.  þar  til  sem 
þetta  bref  kemur  til  kirkiunnar  j  .N. 

Ok  til  sanninda  her  wm  settum  vær. 


475.  [1484]. 

Foesögn  [Magnúsar]  biskups  [Eyjólfssonar]  fyrir  syndalausn- 
arbréíi  fyrir  þá  menn,  er  styrki  fátæka  kirkju  með  fé- 
gjöfum. 

AM.  679.  4to.  60b  skb,  aptan  við  orðubók  þá,  er  Jón  biskup  Krabbe 
samþykti  1464. 

Vær  N.  med  guds  nad  biskup  j  skalholti  ok  visitator 
yíir  allt  skalholtz  biskupsdæmi.  Giorum  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  woro  opnu  breíi  at  sakir  þess  ath.  N.  N. 
hefir  komit  fyrir  oss  ok  aakiært  ath  honum  þikir  kirkia  a 
N.  sem  hann  oa  forstaudu  ath  veita  hafa  ordit  fyrir  mýkl- 
um  skada.  sakir  þess  at  hennar  bvfe  ok  adrir  hennar  pe(n)inng- 
ar.  eru  eyddir.  enn  bædi  kirkian  ok  stadurinn  þar  þurfti 
efliugar  ok  endurbætingar.  enn  saa  prestur  sem  þar  hefir 
kirkiufenadnum  eýtt  ok  eyda  latit.  sezt  þar  wpp  ok  þikizt 
þar  framfæri  eiga  at  hafa  æfinliga.  Nu  af  þui  at  wærhauf- 
um  yfir  sied  ok  skodat  huersu  þar  er  hattat  ok  lizt  oss  sem 
greind  kirkia  sie  miok  fatæk.  ordin  ok  suo  stadurinn  ok 
þau  bædi  þurfi  storrar  hialpar  wid.  þui  bidium  wær  alla 
dandimenn  bædi  lærda  ok  leika  at  hialpa  til  fýrrsagdri 
kirkiu  ok  stad  fyrir  guds  sakir  ok  jungfru  CDarie  nær  sem 
greindur  sira  .N.  edur  hans  wmbodsmenn.  bidia  þar  aulmausu 
edur  hialpar  til.  Ok  j  guds  trausti  jungfru  marie  ok  hins 
heilaga  peturs  ok  pals  ok  allra  heilagra  manna  gefum  wær 
sierhuerium  sem  leggia  nockura  peninga  edur  arbeidi  til 
optnefndrar  kirkiu 


476.  29.  Janúar  1485.  í  Hvamnii. 

Dómr   útnefndr   af  Arnóri   Finnssyni,   kongs  umboðsmauni 

34* 


532  FRAMFÆRSLUDÓMR.  1485 

(milli  Gilsfjarðar  og  Skraumu),  um  framfæri  Guðlaugar 
Sveinsdóttur,  er  þrotbjarga  og  ófær  hafði  orðið  eptir  barn- 
eign,  og  kendi  hún  barnið  Runólfi  Hóskuldssyni. 

Dómaayrpa  Jóns  Hákonareonar  á  Vatnshorni  (d.  1748),  skr.  c:  1608. 
Afskr.  frá  c.  1700  er  í  AM.  4  bls.  103-106. 

Domur  vm  Gudlaugu  Sueinsdotter  hun  var  ofæn. 

Þad  Giorum  vier  þordur  helgason.  Finnur  Pietursson. 
Sigurdur  Helgason.  arni  Halldorsson.  Þorkiell  Jonsson  og 
Gunnar  Codransson.  Godum  monnum  viturligt  med  þessu 
voru  opnu  brefi.  ad  þa  er  lidit  var  fra  hingadburd  vors 
herra  jhesu  christi.  CD.  c.  e.  c.  c.  lxxx  og  v  ar.  laugardæg- 
'inn  næstan  fyrer  Purificatio  sancte  Marie  virginisj  huammi 
j  huams  sueit  aa  þingstad  KÍettum.  vorum  vær  j  dom  nefnd- 
ir  af  ærlegum  mannj  Arnori  finnzsyni  er  þa  hafdi  laugligt 
vmbod  kongsdomsins  vegna.  þing  ad  setia  og  dom  yfer  nefna. 
huorsu  fara  skylldi  vm  þa  konu  sem  heitir  Gudlaug  og  er 
Sueinsdottir.  og  ofær  hafdi  ordit  j  haust  vestur  œl  Biarna- 
staudum1)  j  S(a)urbæ.  suo  hun  gat  ecki  sialf  flutt  sig  edur 
fært  Bæia  j  millum  og  Þormodur  Biornsson  sem  bio  ox  biarn- 
arstaudum1)  og  nefnd  kona  hafdi  ofær  og  þrotuona  hia  ordit 
Beiddi  og  krafdi  arnor  finnzson  ad  nefna  dom  yfer 
huar  fyrr  Greindkona  Gudlaug  skylldi  hialp  edur  fram- 
færslu  hafa.  Nu  af  þui  ad  þesse  kona  Gudlaug  Sueinsdottir  hafdi 
ofær  ordit  j  þeirri  sott  sem  hun  fæddi  þad  barn.  sem  hun  sagdi 
Rvnolf  Hauskulldzsonsannanfauduradvera.  Enn  vorlandzlaug 
suo  vtuijsa.  at  þar  sem  kona  verdur  Barns  hafandi.  þaskal 
sa  madur  sem  þad  Barn  oa  vnna  þeim  manni  fullt  fyrer 
sinn  kostnad  sem  konu  annadist  medan  hun  er  i  þeim  siuk- 
leika  og  suo  fyrer  Barnfostur.  Þui  dæmdum  vier  Greinda 
konu  Gudlaugu  Sueinsdottir  skyllduga  ad  sueria  fullaii  bokar- 
eid  fyrer  profasti  edur  hans  vmbodzmanni  ad  nefndur  Eun- 
olfur  væri  jafnsannur  fader  hennar  Barn(s)  sem  hun  er 
modur.  og  ad  þeim  eydi  vnnum  dæmdum  vier  Eunolf  skýlld- 
ugan  ad  leggia  peninga  fyrer  Greinda  konu  og  hennar  barn 
fyrst  í  vetur  ef  hann  hefur  til.  þui  oss  þikir  hun  af  hanz 
vaulldum  og  þunga  ofær  ordithafaso  framt  sem  hann  verdur 

l)  Svo. 


1485.  FRAMFJERSLUDÓMR.  533 

sannur    fadir  ad  hennar   barni.     Suo  og   ad     þessum    eidj 
vnnum  dæmdum  vær  jon  biarnason.  sem  Greindur  Eunolfur 
atti  peninga  hia.  skylldugan  ad  fæda  nefnda  konu  Gudlaugu 
og    hennar    Barn.    suo  leingi  sem  þeir  peningar  vinnasttil. 
sem  Eunolfur  a  hia  Greindum  Jone  j  suoddaii  mata.  atfram 
skal  falla  fyrer  Greinda  konu  og  hennar  Barn  .v.   alnir    ox 
huorri  viku.  *og  ad    þessu    honum    lucktu    dæmdum     vær 
greindan  Jon  biarnarson  aurlungis  kuittan  vid   fyrrskrifad- 
an  Eunolf.  suo  micit  sem  hun  neytir  og  hennar  Barn.  Jtem 
dæmdum  vær  og  at  augmundur  Einarsson  skylldi  vera  kuitt- 
ur  vid  Eunolf  vm  þad  sem  hann  giallda  atti    optskrifudum 
Eunolfi  Hauskuldz^syni.  þui  þadsyndist    ad    nefndur    aug- 
mundur  Einarsson  hafdi  suo  leingi    fyrer   optnefndri    konu 
Gudlaugu  og  hennar  Barni  haft  at  þeir  peningar  aller   eru 
framfallnir  fyrir  þau  er  Eunolfur    atti    hia    augmundi    suo 
micid    da    huorri    viku   sem   fyrr  seigir.    Enn  ef  Eunolfur 
Hauskulldz^son  verdur  ecki  fadir  at  þessu  Barni  sem  laug 
votta.     þa    skal    af   hans   ecki  fyrer  þau  leggiast.    Enn  sa 
suari  þeim  kostnadi  þa  sem  fyrer  þeim  er  hafdur  er    fadir 
verdur  þa  Barns  med  saunnu.  Jtem  i    þridiu  Grein  dæmdu 
vier  GudlauguSueinsdottir  skyllduga  ad  sueria  fullan  Bokar- 
eid.    ef   hun  er  til  fær  fyrer  arnori  finnssyni  ad  hun  væri 
eigi  fær  at  flytia  sig  Bæia  j  niillum.  skal  hun    med    EÍettu 
þennan  eid  sueria  mega.  a  huorium   deigi    sem    arnor    vill 
taka.     Ef  ecki  er  laughelgur  dagur.    Nu  ad  þessum  hennar 
eydi  vnnum  edur  suornum.  dæmdum  vær    fyrnefndir    menn 
med  fullu  doms  atquædi.  þessa  þrattnefnda  konu    Gudlaugu 
Sueinsdottir  eiga  laugligt  framfæri  aa  Greindum    Saurbæiar- 
hrepp.  sem  hreppamanni  Ber  ad  hafa  med  RÍettu  med  full- 
tinge  edur  tillægi.   þar  til  sem  hun  feingi  sijna   heilsu    suo 
hun  giæti  sialf  flutt  sig  og  fært  Bæia  j  millum.  sem    adrir 
fatækir  menn  edur  þar  Bændur  og  hreppsmenn  Rydia  henni 
til    annars  laugligs  framfæris  og  huorn  Bonda  þar  i    hrepp 
skylldugan  ad  flytia  hana  og  færa  sem  adra  hreppamenn  og 
laug  vtvíjsa.    Enn  huor   Bondi  j    fyrrgreindum    Saurbæiar- 
hrepp    sem    þessa  konu  Gudlaugu  vill  ecki  flytia  og  færa 

*)  Gudmundz  (!)  hdr.  hér, 


534  FRAMFÆRSLUDÓMR.  —  GJAFABRÉF.  1485 

eptir  þui  sem  laug  vtvíjsa  sa  fyrstur  er  fremstur  situr  œl 
Bodleid  og  suo  huor  fra  audrum  eptir  niettum  Bodburd.  þa 
hafi  votta  vid  sa  er  þangad  flutti  cr  niett  uar  eptir  bodburd 
fram  j  veg  og  abyrgi  hinum  er  fyrer  situr  med  vitnum 
þessa  konu.  þa  er  sa  uidskildur  er  þangad  flutti.  Enn  hinn 
abyrgist  ad  aullu  er  íyrer  situr.  og  vidskilldi  takagreindri 
konu.  Bædi  uid  kong  og  Erfingia.  ef  hann  vill  ecki  vid 
henni  taka  edur  jnn  lata.  huort  sem  þessari  konu  verdur. 
hun  deyr  af  kulda  edur  matleysi.  edur  huad  annad  sem 
henni  verdur  af  þess  vaulldum  edur  forsomun  er  fyrer  sit- 
ur  og  vid  atti  ad  taka  optgreindri  konu.  Eptir  þui  sem 
laug  vtuíjsa  j  framfærslu  Bælki  vm  þa  menn  sem  ecki  vilia 
vid  taka  edur  jnnlata  fatæka  menn.  Skylldi  þessi  kona  fyrst 
flytiast  til  hols  j  saurbæ  ef  hun  er  flutt  og  þadan  j  Tialldanes 
og  suo  vt  eptir  straundinne  til  hrepps  gnda  Bæ  fra  Bæ. 
Eptir  EÍettum  bodburdi.  gn  huor  bondi  sem  hana  vill  eigi 
bædi  flytia  og  fæda  sem  fyrr  greiner.  suari  slíjku  sem  laug 
vtvíjsa.  og  adur  stendur  skrijfad.  huad  sem  henni  verdur 
sijdan  til  meins.  af  hans  vaulldum  sem  eigi  uill  vid  taka. 
og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrrnefndir  menn  vor 
jnnsigli  fyrer  þetta  domsbref.  skrijfat  j  Liarskogum  j  Lax- 
ardal  j  hiardarhollzt  kirkiusokn  Blasiusmesso  vm  veturinn 
ca  sama  ari  og  fyrr  seigir. 


477.  5.  Fehrúar  1485.  á  Hrafnseyri. 

Jón  Björnsson  (danr)  gefr  Erlingi  Jónssyni  tuttugu  hundr- 
uð  í  þjónustulaun  til  kvonarmundar  og  setr  honum  „Okins- 
dalinn"  í  Arnarfirði  „til  panta"  fyrir  gjöfinni,  og  þó  að  hann 
þurfi  meiri  peninga  með,  skal  hann  þó  ekki  missa  góða  konu 
fyrir  fjóratigi  hnndraða  úr  garði  Jóns. 

AM.  Faec.  XXVII,  41b,  frumrit  á  skinni  með  brákuðu   innsigli.    — 
Apogr.  784. 

Þath  giore  eg  jon  biornsson    godum    monnum   kunigth 
med  þessu  minu  oppnu  brefi  ath  eg  hefe  gefeth  erlingi  jons- 


1485.  GJAFABRÉF.  —  ÓTEKIN  JÖRÐ.  535 

syni  xx  hundrut  j  kugilldum  ok1)  fridum  peningum  ok1)  j 
aullum  þarfligum  peningum  til  giptumalha  en  þo  hann  þurfe 
meire  peninga  med  þaa  skal  hann  ecki  missa  goda  konu 
íirir  íioretigi  hundrada  vr  minura  garde.  skal  hann  hafa 
okinsdalin  j  arnarfirde  til  pantta  þar  til  eg  hefe  vt  golldit 
honum  þaa  peninga  sem  eg  gef  honum  edr  adra  jord  jafn- 
goda  þaa  sem  honum  bihagar.  gef  eg  ok  gelld  fyrgreind- 
um  erlingi  þessa  adr  greinda  peninga  j  sin  þionuztu- 
laun.  Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  adrgreindr  jon  biorns- 
son  mitt  jnsigli  firer  þetta  bref  skrifad  aa  hrafnseyri  j  arn- 
arfirde  laugardag  festum  sancte  agatte  virginis  þaa  lidith 
var  fra  hingatburd  vors  herra  ihesu  christi  þusvn(d)  fiogr 
hundrut  lxxx  og1)  fim  ar. 


478.  12.  Apríl  1485.         á  Bessastöðum. 

DóMRtólf  manna,  útnefndr  af  Hallsteini  Þorsteinssyni  kongs 
umboðsmanni  í  Múlaþingi  um  kæru  Erlends  Magnússonar 
til  Magnúsar  ívarssonar,  að  Magnús  hefði  setið  á  ótekinni 
jörðn  Erlends,  sextán  hundruðum  í  Bustarfelli  í  Vopnafirði. 

AM.  Apogr.  4470  „Ex  orig.  Biorns  Petursonar  a  Bustarfelle"  (AM.). 
Árni  gaf  Birni  frumritið  aptr.  Innsigli  Guðmundar  Sigurðssonar  var 
fyrir  bréfinu:  „þetta  innsigle  hefur  vered  þad  annad  uuder  brefenu,  og 
eigi  nema  eitt  firir  framan  þad,  sem  nu  er  burtu,  svo  ei  verdr  vist  vit- 
ad  hvert  þad  hefur  vered  Kodrans  eda  Hallsteins.  þar  hafa  alldri  vered 
undor  heingd  nema  .xij.  og  mun  Hallsteinn  ei  innsiglad  hafa,  þad  stendur 
og  ei  sidarst  í  dominum,  ad  hann  sitt  innsigie  med  fest  hafe".  (AM.). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edur  heyra 
senda  kodran  jonsson.  Gudraundur  sigurdzson.  Gunlaugur 
Eunolfsson.  pall  þorsteinsson.  hermundr  Benedictzson.  thom- 
as  Einarsson.  arne  magnusson.  Eindride  arnorsson.  Ellendr 
arnason.  jon  thomasson.  mikel  teitzson  ok  jon  jonsson  kvediu 
Gudz  ok  sina  kunnegt  giorande  ath   þaa    er    lidit    var    fra 


J)    Svo, 


536  ÓTEKIN  JÖRÐ.  1485. 

burd  kristz  þusund  .cccc.  Ixxx  ok  .v.  aar  aa  manudagen 
næsta  epter  paskaviku1)  aa  bessastodum  j  fliotzdal  aa  þing- 
stad  rettum  vorum  vær  j  dom  nefaderaf  velbornnum  mane 
hallsteine  þorsteinssyni  kongs  vmbodsmane  j  mulaþinge.  ath 
dæma  umm  þaa  aakæru  er  Ellendur  magnusson  kærde  til 
magnusar  juarssonar  ath  hann  hefdi  setit  aa  otekinne  jðrdu 
hans  bustarfelle  .[xvjc  hundrudum2)  þar  j  er  liggur  j  hofs- 
þingum  j  vopnafirdi  upp  aa  svo  langan  tima  sem  hann  ok 
fader  hans  hefer  cLtt  haft  ok  halldit.  j  ongu  hans  frelsi.  þui 
dæmdum  vær  stefnuna  lögliga  ok  magnus  rettliga  firir 
kalladan. 

Jtem  j  sama  dome  dæmdum  vær  þaa  bada  magnus  ok 
ellend  skyllduga  ath  itída  til  næsta  auxaraarþings  med  oll 
sin  prof  ok  skilrike  ok  leggia  þau  þar  fram  under  Iðgmans 
orskurd  ok  .xij.  logrettumana  dom  hvert  afgialld  af  greind- 
ura  jardar  parte  skýlldu  lukazt  saker  þess  ath  vier  hofum 
eigi  sed  þar  liost  logmal  umskrifath  firir  þenan  laga  brest 
ath  greindur  ellendur  hafdi  eigi  stefnt  adurnefndum  magn- 
usi  til  laga  skiptes. 

Jtem  dæmdum  vær  optnefndan  Ellend  skýlldugan  ath 
EÍda  heim  til  bustarfellz  upp  aa  .iij.  Keisr.  oc  lesa  þennan 
vornn  dom  firir  títt  greindum  magnusi  ok  hafa  þar  .ijr  lðg- 
lig  vitne  vid  ath  þad  megi  sveria  ath  þeir  hygdi  hann 
heima  vera.  skyllde  ellendur  þetta  giortt  hafa  hid  sidarzta 
viku  firir  botholfsvðku.  enn  ef  þrattnefndur  magnus  villdi 
fordazt  ath  heyra  þenna  dom  edur  talma  títtnefndan  ellend 
honum  fram  ath  koma.  þaa  skylldi  hann  sem  lesenn  þegar 
hann  være  byriadur.  svo  ok  skylldi  opt  greindr  ellendur 
mega  lesa  edur  iesa  lata  nefndan  dom  firir  títtnefndum 
magnusi  hvar  hann  gæte.  hvortt  þat  være  j  þingreid  edur 
aa  auxaraarþinge  epter  sama  skilordi  sem  fyrr  seger. 

Samþyckte  hallsteinn  þorsteinsson  kongs  umbodsman 
þenna  dom  med  oss. 

Ok  til  sannendþ]  hier  vm  settum  vær  fýrgreinder  doms- 
menn  vor  insigle  firir  þetta  domsbref  skrifath  j  sama  stad 
ok  aare  degi  sidar  enn  fyrr  seger. 


*)  þ.e.  11.  Apr.;  2)  [Þannig. 


1485  BRIMNESSBRÉF.  537 

479.  21.  Apríl  1485.  á  Hólum. 

Gtunnlaugr  Þorkelsson  fær  Ólafi  biskupi  á  Hólum  og  heil- 
agri  Holakirkju  til  æfinlegrar  eignar  jörðina  Brimnes  í 
Svarfaðardal  ítölulausa  og  með  reka,  en  Ólafr  biskup  leggr 
á  mót  partinn  í  Tungu  í  Vatnsdal  í  Grímstungnaþingum. 

AM.  Fasc.  XXVII,  38,  frumritið  á  skinui.    ÖU  (5)  innsigli  eru  fyr- 
ir,  en  nokkuð  eru  sum  þeirra  brákuð.  —  Apogr.  3295. 

brimnes  j  suárb(ada)rdal.  14855) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  andres  jonsson.  gudmundr  jonsson.  erlendr  broddason. 
prestar  holabiskupsdæmis.  sveinn  gudmundzson  ok  eiiiar 
kolbeinsson  leickmenn  kvediv  gvdz  ok  sina  kvnnigt  gior- 
andi  þa  er  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors  herra  ihesv  christi 
CD.  cd.  lxxx.  ok  fim  aar.  a.  holvm  j  hialtadaal  midvikvdag- 
inn  næsta  fyrir  jonssmessv  holabiskups  vm  vorit2)  vorvm  ver 
j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  vors  andaligx 
favdvrs  olaf(s)  med  gudz  nad  biskups  a  holvm  af  einne 
alfvo  enn  gvnlavgx  þorkeilssonar3)  af  annare  alfuo  med  suo 
felldvmskilmala  atgvnnlavgurþorkeilsson3)  feick3)  adur  greind- 
vm  biskup  olafi  ok  heilagre  holakirkiu  til  æviiiligrar  eignar 
jordina  brimnes  er  liggur  j  svarfadardal  j  upsa  kirkivsokn 
jtavlulavsa  ok  rekaii  med  sem  jordvne  til  heýrer  med  ollvm 
þeim  gognvm  ok  gædvm  er  greindri  jordu  hefer  fýlgt  at 
fornu  ok  nýio  ok  hann  vard  fremst  eigandi  at  vndan  sig 
ok  sinvm  erfingivm.  £nn  hier  j  mot  gaf  opt  nefndr  biskup 
olaf  adurnefndum  gvnlavge  partinn  j  tvngv  er  liggur  j 
vatzdal  j  grimstvngna  kirkiu  sokn  med  ollv  þvi  sem  honum 
hafer  fylgt  at  forno  ok  nýio.  Skal  ok  adrgreindr  biskup 
olaf  hallda  þessare  fyr  skrifadre  jordv  til  laga  enn  titnef(n)d- 
vr  Gunlavgur  suara  laga  riptingvm  ef  nockur  vill  akæra. 
Ok  til  sanenda  her  vm  settvm  vær  fyrnef(n)der  menn  voor 
jncigli  fyrir  þetta  bref  er  giort  var  j  sama  stad  ok  aare 
d$gi  sidar  en  fýr  seger. 


*)  Utan  á  bréfinu  með    gamalli    hendi.    2)  þ.  e.  20.  Apríl.    3)  Svo, 


538  PRÓFENTUBRÉF.  1485. 

480.  22.  Apríl  1485.    á   Valþjófsstöðum. 

Pkófentubréf    Jóns     Ólafssonar,    þar  sem  hann  gefr  Árna 
presti  Þorsteinssyni  prófentu  sína. 

AM.  Apogr.  4429  „Epter  transscripto  14  gamallra  Skriduklausturs 
brefa.  giordu  þann  28.  Septembris  Anuo  1697.  (=  a).  Samanlesed  vid 
annad  tranescriptum  .XI.  Skridulausturs  pergaments  brefa,  giort  þann 
17.  Septembris  1697"   (=  b.). 

Þad  giðrum  vær1)  Sveinn  prestur  Jonsson.  Þorsteinn 
Arnason.  Arni  Magnusson.  Jon  Eyiolfsson.  Oddur  Jsleifsson 
og  Markus  Vigfusson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu 
voru  brefe.  at  sub  anno  Domini  M.  CD.  LXXX.  qvinto.  a 
laugardagenn  næsta  epter  dttadag  Jola2)  j  storu  stofunne 
d3)  Valþiofsstödum  j  Fliotzdal  vorum  vær1)  j  hia  sdum  og 
heyrdum  d  ord  og  handaband  þessara  manna.  sira  Arna 
Þorsteinssonar  og  Jons  Olafssonar.  ad  svo  fyrir  skildu.  at 
greindur  Jon  Olafsson  gaf  sig  j  æíinliga  profentu  og  framm- 
fære  til  ddurnefndz  sira  Arna  med  svo  vordnum  skilmdla 
og  peninga  vexte  sem  hier  seger. 

Jn  primis  gaf  hann  med  sier  hdlfajðrder  Sturluflðtur4) 
heiter  er  liggur  j  íliotzdal  j  Vslþiofstadar  kirkiu  sokn.  med 
ðllum  þeim  gðgnum  og  giædum.  skogum  og  landznytium  sem 
greindre  halfre  jðrdu  fylger  og  fylgt  hefur  ad  fornu  og  nýiu 
epter  þvi  sem  hann  vard  fremst  eigande  ad.  .viij.5)  mdlnýtu 
kugillde.  vij.  saude  gamla  j  .ij.c6)  og  hross  j  .j.c  Hiermed 
skyllde  fyrr  greindur7)  Jon  þiona  um  .viij.8)  oxr  þa  þionustu 
sem  sira  Arne  legde  fyrir  hann.  og  hann  hefde  heilsu  til. 
skyllde  greind  jðrd  og  aller  fyrrnefnder  peningar  ut  gialld- 
ast  ath  næstum  fardðgum  epterkomendum  sira  Arna  til 
eignar.  nema  .viij.  kugillde  bulæg  skylldu  gialldast  ad  ðdr- 
um  fardðgura.  Hier  i9)  mot  skilde  Jon  Olafsson  sier  j  greinda 
profentu  æfenligamatogskiædeog  .x.  alnar10)  gialldvodar11)  d 
hveriu  dre.  Skyllde  hann  giðra  sier  hus  d  sialfs  sins  kostn- 
ade  ef  hann  villde.  skillde  hann  þd  þegar  ganga  j  þessa 
sína  profentu  og  hafa  þvilikt  bordhalld   sem   hans  dagliger 

x)  vier,  b.  2)  þ.  e.  1.  Janúar.  3)  ad,  a.  4)  Stullaflötur,  a.B)Jtem, 
b.,    6)  ccc  a;  7)  nefndur,  a;   8)  sl.  b;  ö)  a,  a;  10)  alner,  a;  n)  vodir,  b; 


1485.  HAFRAFELLSBEÉF.  5  39 

sveinar.  enn  ef  títtnefndz  sira  Arna  niisser  vid  fyrre  enn 
Jons.  þ&  skyllde  optnefndur  Jon  fylgia  peningum  þr&tt- 
grcindz  sira  Arna  til  hans  erfingia.  Og  tii  sannenda  hier 
um  settum  vær  vor  Jnsigle  fyrir  þetta  profentubref.  skrifad 
j  sama  stad.  fðstudagenn  næsta  íirir  gagndagenn  eina  <í 
sama  clre  sem  fyrr  seger.1) 


481.  20.  Maí  1485.     á  Þoivarðsstöðum. 

Magnús  Árnason  selr  Jörundi  Vigfússyni  jörðina  hálfa  Hafra- 
fell  í  Ássþingum  í  Fljótsdalshéraði  fyrir  tíu  hundruð  í  gang- 
anda  fé  og  lausafé. 

AM.  Apogr.  4294  „Ex  orig.  Petrs  Asmundzsonar  a  Ketilestodum  i 
Austfiordum"  (AM.).  „Þar  sem  i  þessu  brefi  er  skrifad  z,  o:  og  stendr  i 
originalnum  =  og  vantar  etriked  sem  þesse,  tvö  connectere.  titell  uppi 
yfir  ordunum  sem  merke  ur,  er  eins  ritadur.  ex.  gr.  ad=  o:  ad2.  alias 
hoc  apograpbum  accuratissimum  est"  (AM.)  Aískript  er  í  bréfubók 
Brynjólís  biskups  AM.  275.  Fol.  bls.  167.  Ecnfremr  er  afskiípt  á  skinni 
í  Bisk.  Skalh.  Faec.  X,  5,  gerð  í  Skáiholti  fyrir  Brynjólf  biákup  15. 
Nóv.  1663  af  Oddi  EyióJfasyni  skólamei&tara,  Torfa  Jónsyyni  kirkjnpreeti, 
Teiti  Torfasyrii,  Ólafi  Jónssyni,  séra  Þórði  Sveinssyni,  Sigurði  Björussyni 
og  Teiti  Pétrssyni,  eptir  afskript  Pétrs  Ásmundssonar  og  Jóns  Gríms- 
sonar  gerðri  að  Ási  í  Fellum  3.  Sept.  1663.  Afskript  þar  af  er  meðal 
fornbréfdafskripta  Áma  2612.  Kallaat  bréfið  þar :  „kaupbref  Jörundar 
Vigfasaonar  íyrer  hálfu  Hafrafelli  j  felium  austur  af  Magnuse  Arnasyne 
fyrer  xc  j  lausafe.     Anno  1485.  utskrifad  Anno  1663". 

Þat  giorum  vær  kodran  jonsson.  þorualldr  sigurdzson. 
smidr  gudmundzson  ok  michil  teizson  godum  monnum  uit- 
urlikt2)  med  þessu  uoru  brefi.  þa  er8)  lidit  var  fra  hingat- 
burd4)  vors  herra  iehsu  christi.  [þusund  fiogr  hundrðt  atta 
tiger  ok  fim5)  aar.  vndir  aasi  i  fliotzdalshieradi  aa  miduiku- 
dagin  næsta  firir  philipe  et  jachobi.6)  vorvm  ver  j  hia  saum 
ok   heyrdum  a  7)  ord    ok    handaband8)  þessara    manna.    af 

^)  Aptan  við  afskriptina  stendr:  „Þetta  bref  er  a  kálfskinn  med 
gamla  skrift  med  einu  hangande  Jnncigle  og  tiglenum  gomlum  af  odru". 
2)  vitanligt  x,  5;  8)  ed  x.  5;  4)  —  burde  x,  5;  5)  1485,  x,  5;  6) 
þ.  e.  27.  Apr.,    7)  sl.  x,  5;    8)  handsöl   x,   5; 


540  HAFRAFELLSBRÉF.  —  TESTAMENT.  1485. 

eirne  aalfuð  jaurðndar  vigfussonar.  en  af  annare  magnus1) 
aarnasonar  at  svo  firir  skilldu.  at  aadur  nefndur  magnus 
fieck  ok  selldi  fyrgreindum  jðraundi  jaurdina  hóxlfa  hafra- 
fell  er  ligur  j  aasþingum  i  fliozdals  hieradi  til  fullrar  eign- 
ar  ok  frials  forædis  med  aullum  þeim  gögnum  ok  gædum  sem 
greindre  jaurdð  fylgerokfylkthefer  at  fornu  ok  nyið  ok  hann 
uard  [fremz9)  eigandi  at.  hier  i  mot  gaf  opt  nefndur 
jaurðndur  þrattnefndum  magnuse  tíu  hundrðd.  skylldi  þar  j 
lukazt  aatta  malnytð  kugilldi  ok  tolf  sauder  veturgamla.  ok 
hundrad  j  uadmalum  ok  lukazt  allt  at  næstum  fardðgum.  skylldi 
títt  nefndur  magnus  suara  lagariptingum  aa3)  aadur  greindri4) 
jaurdu  en  optnefndur  jaurðndur  halda0)  til  laga.  lysti  [þui 
ok6)  magnus  aarnason  fyrir  oss  at  hann  hefdi  þat  tilskilet 
j  kaupe  þeirra  finnboga  at  saa  helmingr  jardar  at  kirkian 
vnder  aasi  mætti  eda  ætti  at  eiga  uilldi  hann  ecki  kaupa 
ok  vændiz  þar  at  vottum. 

Ok  til  sanninnda  her  vm  settum7)  uer  fyrnefnder  menn 
vor  jnnzsigli  firir  þetta  jardar  kaupsbref  skrifat  aa  þoruardz- 
staudum8)  j  skriddal  j  mula  kirkiu  sokn  faustðdagin  næsta 
firir  huitasunno  aa  sama  aare  sem  fyr  segir. 


482.  18.  Júní  1485.  á  Hólum. 

Gtunnar  prestr  Jónsson  vottar,  að  Þorleifr  heitinn  Árnason 
hafi  sjúkr  á  líkama,  en  heill  að  skynsemi,  gert  sitt  testa- 
mentum,  og  hafi  hann  þá  gefið  með  endrnýjuðum  gjörningi 
Þorgerði  Hallsdóttur  Vatn  eða  Merkigil,  hvort  sem  hún 
vildi  heldr,  og  þar  til  tíu  kúgildi. 


AM.  Fasc.  XXVII,  40,  frumrit  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið   frá. 
Apogr.  3297. 


*)  magnusar  x,  5;  9)  [fyrr  meir  x,  5.  8)  leiðr.;  vantaði  í  frbr.;  ad  x 
5;  4)  greinde  x,  (!);  6)  hallde  x,  5;  6)  [þar  x,  5;  ')  setum  x,  5; 
8)  Þorvalldsstödum  x,  5. 


1485.       TESTAMENT  -  KVITTUNARBRÉF.         541 

Testament  vni  merkigil1) 
Þat  giorer  ek2)  gvnnar  prestr  ionsson  godvm  monnum 
vitrligt  med  þessu  minv  opnv  brefi  ath  eg2)  var  i  hia  ok 
heyrdeg  aa  ath  ek  uar  i  glaumbæ  j  skagafirdi  ath  þolleifr. 
heitenn  arnason  sem  gvd  hans  saal  hafi  giordi  sitt  testa- 
mentvm  heill  ath  skynsemi  en  sivkr  i  likama  fyrir  mierok 
odrvm  dandi  monnum  nær  veravndvm  konvm  ok  kavllvm. 
ok  j  millum  annara  greina  er  hann  giordi  fyrir  sier  ok 
sinne  saal  kirkivm  ok  fatækvm  monnum  endrnyadi  hann 
sinn  fyrra  giorning  er  hann  hafdi  giort  vid  þorgerdi  halz- 
dottr  ok  gaf  henni  til  ævenligrar  eignar  vatn  eda  merkigil 
hvort  sem  hvn  villde  helldr  hafa  ok  þar  til  .x.  kvgilldi.  ok 
til  sanninda  hier  vm  setti  ek  mitt  innzigle  fyrir  þetta  vitn- 
isburdarbrief  skrifat  a  holvm  i  hialltadal  lavgardaginn 
næsta  fyrir  jonsmessv  baptiste  er  lidit  var  fra  hingatbvrd 
uors  herra  ihesv  christi  þvsvnd  fiogr  hvndrvt  lxxx.  ok  v.  ar 


483.  24.  Júní  1485.  í  Hvammi  í  Fljótum. 

Áeni  bóndí  Þorsteinsson  kvittar  Pál  Jónsson  fyrir  Hallsteini 
Þorsteinssyni  um  andvirði  Molastaða  í  Fljótum. 

AM.  Fasc.  XXVII,  43,  frumritið  á  Bkinni.    Af  þremr   innsiglum  er 
nú  eitt  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3299. 

vm  molastadi  i  fliotum  J4851) 
Þat  giorum  uid  þoruardur  prestvr  semingsson  ok  as- 
mundur  modaulfsson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu 
okkru  brefi  ad  sub  anno  gracie  CD.°  cccc.0  Ixxx.0  quinto  in 
natiuitate  johannis  baptiste  j  huammi  j  fliotum  uorum  uid 
j  hia  saum  og  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna 
arna  bonda  þorsteinssonar  ok  páls  jonssonar  ath  fýrgreind- 
ur  arnni  þorsteinsson  gaf  ok  giordi  adur  greindan  pál  jons- 
son    avlldungiss    kuittan  ok  akiærulausan    fyrir    hallsteini 


J)  Utan  á,  bréfinu  með    gamalli    hendi.    2)  Svo  á  víxl  í  bréfinu.     8) 
Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


542  HANDARAFHÖGtt  OFL.  1485. 

boiida  þorsteinssýni  ok  aullum  hans  er(f)ingium  ok  lauglig- 
um  epterkomindum  um  alla  þa  peninga  sem  oppt  nefndur 
pal  jonsson  atti  at  giallda  hallsteini  bonda  fyrir  jordina 
molastadi  ed  liggur  j  holldz  kirkiu  sokn.  medkeiidizt  þratt- 
nefndur  ariii  þorsteinsson  at  hann  hefdi  fulla  ok  alla  pen- 
inga  upp  dregit  uegna  brodur  sins  hallzsteins  sem  honum 
uel  anægdi.  ok  til  meire  audsýningar  ok  sanenda  hier  um 
setti  tittnefndur  arni  þorsteinsson  sitt  incigli  med  okkrum 
jnciglum  fyrir  þetta  kuittunarbref  skrifad  j  sama  stad  aa 
dag  ok  ári  sem  fyr  seger. 


484.  [1485?]. 

Alpingisdómr  tólf  manna  útnefndr  af  Eyjólíi  (lögmanni)  Ein- 
arssyni  um  handar  af  högg  og  aðra  áverka,  er  Jón  Sigmunds- 
son  og  hans  fylgjarar  veittu  Ólaíi  Sölvasyni. 

Dómr  þessi  finst  hvergi,  nema  í  ágripi  einu,  og  á  þma  hitt  kerar 
hann  allvíða  fyrir  í  dómabókum.  Hér  er  hann  tekinn  eptir  Landsbóka- 
safni  63.  4to.  bl.  37b,  skr.  c.  1640,  og  AM.  211c  4to.  bls.  166,  skr.  c. 
1700.  En  sá  er  galli  á,  að  ártalið  er  allajafnan  ritað  „1548"  í  þessum 
dómi,  en  það  fær  ekki  eamrýmzt  við  það,  að  dómiínn  sé  dæmdr  af  Eyj- 
ólfi  lögmanni  Einarssyni  (1480 — 1494).  Hugsi  maðr  sér,  að  ártalið  sé 
misritað  fyrir  1485  (í  þvi  ártali  eru  sömu  tölustafir  og  hinu),  þá  eru 
lögmannsár  Eyjólfs  ekki  til  fyrirstöðu,  en  annar  agnúi  verðr  þar  á  móti 
á  því  ártali,  og  hann  er  sá,  að  Ásgrímr  Sigmundarson,  sem  nefndr  er 
hér  í  dóminum,  er  þá  dáinn  (veginn  í  Víðidalstungu  i  Sept.  1483).  Þó 
er  ekki  óhugsandi,  að  dregizt  hafi  málið  og  að  dómrinn  kynni  að  vera 
frá  1485. 

Alþijngisdomur  vm  handar  aífhogg  1548. 

Dæmdur  aff  Eiolffue  Einarssyne  og  xij  Logriettumonn- 
um  vm  [þa  dkiæru1)  er  Olaffur  Soluason  [sýnde  og2)  sagdist 
feingid  haffua  aff  fiigiorum  Jons  Sigmundssonar.  Asgrime 
Sigmundssyne  og  Sygmunde  yuarssyne8).  og  dæmt  var  til  al- 
þijngis. 

Nu  sakir  þess  ad  þar  voru  onguar  sakir  syndar  ogá)  fram 
bornar.  ad  Olaffur  haffue  hafft  til  vid  [fyr2)  greinda  menn  þa 

^)  [þann  averka  211.  2)  [sl.  211.  3)  Jonssyne  211.  4)  edur  211. 
5)  hefde  211. 


1485.  HANDARAFHÖGG.  —  BJARGSBRÉF.  543 

er  honum  veittu  auerkana.  þuj  dæmum1)  vier  fyr2)  nefndum 
Olaífuexijc  &  þuinalfingrinuni  [a  hægre  hende3).  enn  vjcá)  a 
vinstri  hendinni.  ij  merkur  &  hofudfhoggsarinu5).  tuo  full- 
rietti  &  stingnum  sem  hann  haífde  d  sijnum  hægra  hand- 
leggnum. 

Dæmdum  vier  ad  þessar  sárabætur  skyllde  gialldast  j 
ollum  fullum  6)  peningum.  xj  stikur  varningsklædis  j  huort 
hundrad  og  þar  [adra  peninga  jafnuirda  j  hundrad7).  [Þui 
skal  aff  þessum  peningum  [lukt  iijc8)  jnnann  [man- 
adar  næsta9)  j  hid  fyrsta  sal  ad  heimili  sialfs  Olaffs  Solua- 
sonar.  aunur  iijcl°)  ad  næstu  Michaelsmesso  [j  hid  annad 
sal11).  enn  allt  ad  næstum  fardogum  j  hid  sijdasta  sal.12) 


20.  Júlí  1485.        á  Rófa  í  Miðfirði. 
485 
*ÖD'  10.  Maí  1499.  á  Holtastöðum. 

Sigmunde  prestr  Steindórsson  selr  Bergljótu  dóttur  sinni  35 
hundruð  í  jörðunni  Bjargi  í  Miðíirði    fyrir   Hvarf  í  Víðidal. 

AM.  Faec.  XXVII,  4a,  frumrit  á  Bkinni,  og  er  innaiglið  fyrir  bréfinu, 
en  brákað.  —  Apogr.  3298. 

[Þat  giore  eg  thvmas  hrafnson13)  godum  monnumuiturlegt 
med  þessu  minu  opnu  brefi  at  þa  lidit  uar  fra  guds  burd 
CD.  cd.  lxxx.  og  .v.  ocle  &  sialfa  þorlaksmessu  um  sumarit 
dii  rofu  j  midfirdi  uar  eg  j  hia  sa  eg  og  heyrdig  da  ord  og 
handaband  þessarra  mana  sigmundar  prestz  steinþorssonar 
og  bergliotar  sigmundardottur  dottur  hans  atsofyrir  skildu 
at  greindr  sira  sigmundr  selldi  bergliotu  dottur  sinni  xv 
hundrut  og  xx.  j  iordunni  biargi  j  midfirdi  med  ollum  þeim 


a)  dæmdum  211.  2)  offt  211.  3)  [b.  v.  211.  *)  7c,  211.  5)  [hogg- 
enu  211.  c)  fullvirdtum  211.  7)  [til  adrer  peningar  jafnvirder  211. 
8)  [lukast  400,  211.  9)  næsta  manadar  211.  10)  400,  211.  n)  [b.  v.  211. 
12)  „Datum  þessa  doms  1548"  211.  18)  Utan  á  bréfinu  standa  með  sömu 
hendi  þessi  upphafsorð  að  bréfinu:  „Þat  giorum  vid  tvmas  hrafnsson  og 
þorlakur  ottarsson",  Hafa  þeir  upphaflega  ætlað  tveir  að  útgefa  og 
votta  bréfið,  en  ekki  orðið  af,  að  Þorlákr  Óttarason  yrði  með. 


544  BBIMILSVALLABEÉF.  1485 

gögnum  og  gædum  sem  þeim  iardar  dyrleika  fylger  og  fylgt 
hefer  at  fornu  og  nyiu  og  hann  hafdi  fremst  eigandi  at 
ordit.  hier  i  mot  gaf  opt  nefnd  bergliot  þrattnefndum  sira 
sigmundi  fodur  sinum  iordina  alla  hvarf  j  vididal  er  liggr 
j  tungu  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum 
sem  þeirri  iordu  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu  og  nyiu  og 
hun  haffdi]  fremst  eiganndi  at  ordit.  skylldi  huort  um  sig 
suara  lagariptingum  aa  þeirri  iordu  er  sellt  hafdi  enn  huort 
um  sig  halida  til  laga.  Og  til  sanninnda  hier  um  setta  eg 
mitt  innsigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifad  uau  oa  holltastodum 
i  langadal  þa  lidit  uar  fra  guds  burd  CO.  cd.  niutiger  og 
niu  oole  næsta  dag  efter  uppstigningardag  um  sumarit. 


486.  81.  Júlí  1485.  í  Bjarnarhöfn. 

Yitnisbuebe,  að  Magnús  Oddsson  sór  fullan  bókareið  að  því 
fyrir  Finnboga  lögmanni  Jónssyni,  að  hann  var  hjá  og 
heyrði  á,  að  Illugi  Haldórsson  og  Sighvatr  Illugason  seldu 
Einari  Þórólfssyni  jörðina  Brimilsvöllu. 

Eptir  afskript  staðffcstri  25.  Júní  1703  á  Reykhólum  af  Gísla  Jóns- 
syni  og  Einari  Oddssyni,  og  rituðu  þeir  eptir  frumritinu  á  „perga- 
menti". 

Þad  giorum  vid  Asgrimur  Halsson  ok  jon  Ketilsson 
godum  mðnnum  vitaiilegt  med  þessu  ockru  breíi.  ad  þar 
voro  vid  ij  hid  og  heyrdum  &  ad  Magnus  Oddsson  sor  full- 
aii  bokareijd  íirer  íimboga  Jonssine  Logmanne  ad  hann  var 
þar  hi&  og  heyrde  d  ad  Jllugi  Halldorsson  og  Sigvatur 
Jllugason  selldu  og  feijngu  Einare  Þorolfssine  Jordena 
Brimilsvollu  ad  ollu  og  fullu  sem  þetta1)  kaupbrieff  utvijsar 
sem  þetta  kaupbrieff  er  medfest.  Og  til  sannenda  hier  um 
setum  vid  firrnefnder  menn  ockur  innsigle  firer  þetta  brieff 
er  skrifad  var  ij  Biarnarhoffn  ij  Helgafellssveijt  sunnudag- 
ienn  næsta  effter  Olafsmesso  hifia  firri  anno  domini  (D  cd° 
lxxx0  qvinto.  


l)  Svo. 


1485.  SÝSLUBRÉF.  545 

487.    3.  Septeinber  1485.     í  Dal  undir  Eyjafjöllum. 

Eyjólfr  Einarsson  lögmaðr  sunnan  og  austan  á  íslandi  „og 
hirðstjóri  yfir  alt  ísland"  skipar  Árna  Einarssyni  sýslu  og 
kongs  umboð  í  Vöðluþingi  til  næsta  alþingis. 

AM.  Apogr.  5626  með  hendi  Jóns   Magnússonar   bróður   Arna    „Ex 
originali  á  kalfskinn". 

£g  eyiolfur  einarson  laugman  sunan  og  austan  a  js- 
lande  og  hirdstiori  yfer  allt  jsland  heilsar1)  ollum  godum 
monnum  þeim  sem  býgia  og  bua  i  vðdluþingi  gudz  kuediu 
og  mina. 

vil  eg  ýdur  viturligt  giora  at   ec   hefi   vnt   og   skipad 

velbornum  manni  arna  einarssyni  CDins  herra  kongsins  syslu 

og  umbod  hier  med  ýdr.  suo  sem  fullmecktugum  syslumanni 

til  ber  at  hafa  med  skauttum  og  skylldum  rekum  og  renn- 

ingum  hvolum  og  hafrekstrum  og  ollum  þeim  rett  og  rentu 

sem    kongdominn  ok  mig   tilheyrer  og  eigi  er   adur    fullur 

sattmali  a  ger.  skal  fyr  nefndur    arni    oll    mal    smærri  og 

og  stærri  sætta  og  semia.    segtta  og  nidur    setia    og    fyrir 

sig  stefna  prof  a  taca  og  dom  yfer  nefna  þar  sem  þess  þarf 

med  og  sækia  vnder  kongdominn  og  mic-    Skal  adurnefnd- 

ur  arni  hafa  ðll  sex  marka  mal  og  þar  fyrir  jnnan  sier  til 

lettis  og  eignar  fyrir  sina  armædu  fyrir  vtan    allan   reikn- 

ingskap  vid  kongdominn  og  mic.     £n  ef  stærri  mal   kunnu 

til  at  falla  sem  gud  lati  færri  en  fleire.  þau  skal  hann  sækia 

vnder  kongdominn  og  mic  og  mier  þar  fullan  reikningsskap 

af  gera.  skal  og  fyrnefndur  arni    fulla   mackt  og  valld   til 

hafa  þeim  monnum  dag  at  gefa  sem  j  vandrædi    kunna   at 

falla  edur  fallit  hafa  og  til  min  sem  skiotaz  kunnu  þeir  og 

a  kirkiunar  nader  komast.  skal  hann  og  fulla  mackt  til  hafa 

at  stefna  þeim  monnum  aptur  i  sina    syslu   sem   þar    hafa 

brotliger  ordit  ef  þeir  hlaupazt  j  adrar  sueiter.    skal   hann 

mins    herra    kongsins  iardir   býgia  j  greindu   takmarki   og 

landskyllder  vpp  bera  viseyri  saman  taca  og  taca  lata  vnd- 

er  fullan  reikningskap  vid  mic  og  þangat  færa  sem  eggeri 

rad  a  fyrir  at  aflucktum  nefndarmonnum  sitt  þingfararkaup. 

Bidur  eg  vm  alla  goda  menn  og  sierliga  CDins  hérrakongs- 

!)  Svo. 
Bipl.  IbI.  VI.  B.  35 


546  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  1485. 

ins  vine  og  mina  at  þier  seut  greindum  arna  viliuger  og 
efterlater  huors  sem  hann  kann  med  þurfa  og  latid  hann 
vel  og  reidugliga  at  komazt  þeim  goduilia  er  þier  vilit  hon- 
um  gert  hafa.  hier  med  skal  optnefndur  arni  fulla  mackt  til 
hafa  þeim  manni  vmbod  at  gefa  lðg  og  rett  at  gera  sem 
hann  med  ser  til  kys  j  greindu  taomarki  at  ollu  jamfullu 
sem  haDn  sialfur.  Byd  ec  títtnefndvm  arna  at  hann  tali 
lðg  ok  rett  til  huors  CDans  og  þo  med  vægd  og  mýskun. 
þar  sem  þat  tilheýrer  enn  þriotskum  og  þralyndum  sehann 
rettur  domari  og  refsingagamur.  skal  hann  þessari  CDins 
herra  kongsins  syslu  og  vmbodi  at  fýlgia  til  næsta  ðxarar- 
þings  og  þat  leingur  sem  eigi  verdur  ðnur  lauglig  skipan 
a  gior.  Og  til  sannennda  hier  vm  setti  ec  eyiolfur  einars- 
son  mitt  jnnsigli  fyrir  þetta  syslubref  er  skrifat  var  j  dal 
vnder  eýiafiollum  laugardag  næsta  fyrir  natiuitas  sancte 
CDarie  virginis.  arum  epter  guds  burd  .CD.  fiogur  hundrod 
attatiger  fim  ar. 


8.  September  1485. 
488-  13.  Apríl  1486.  *" Munkaþyerá. 

Hálfdan  Einarsson  handsalar  Einari  ábóta  á  Munkaþverá 
klaustrinu  til  eignar  þann  skóg,  er  hann  reiknaðist  eiga  í 
Vaglajörðu  í  Fnjóskadal,  gegn  svo  miklu  timbri  úr  skógin- 
um,  er  Árni  bróðir  Hálfdanar  hafði  átt  skilið,  en  það  var  tíu 
hundruð  að  tölu  eða  tólf. 

AM.  Faec.  XXVII,  42,  frumritið  á  skinni.    Annað  innsiglið  er  fyrir 
bréfinu,  en  brákað.  —  Apogr.  3021. 

um  vaglaskög  1485.1) 
Þat  giorum  uid  þorlakur  þorsteinsgon  ok  stigr  einars- 
son  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi 
at  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi 
þushund  fiogr  hundrud  attatiger  ok  fim  ár.  aa  munckaþuera 
j  eýiafirdi  CDariumessu  hinu  sidare  aa  sumarit  uoro  uid  j 
hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  einars  med  guds 
nad  abota  aa  munckaþuera  af  einne  alfu  ok  halfdanar  bonda 

*)  Utau  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1485.  KAUPMÁLABRÉF.  547 

einarssonar  af  annarre  at  suo  fyrir  skildu  at  halfdan  einar- 
son  handsaladi  abotanum  klaustursins  uegna  til  obrigdiligrar 
eignar  þann  hlut  skogar  er  hann  reiknadizt  eiga  j  uagla 
jordu  j  hnioskadal  ok  hann  sagdi  sier  til  erfda  hafa  fallit 
epter  fðdr  sinn.  hier  j  moti  lofadi  aboten  greindum  halfdane 
bonda  at  hann  skilldi  hafa  suo  margt  timbur  sem  arne 
broder  hans  hafdi  att  skilit.  sagdi  abotenn  þat  uæri  ein  tiu 
hundrud  timburs  at  taulu  eda  tolf  ur  skoginum.  Ok  til 
sanninnda  hier  um  settum  uid  ockur  jncigli  fyrir  þetta 
bref  skrifat  j  sama  stad  miduikudaginn  næsta  fyrir  festum 
tiburcíj  et  ualeriani  ari  sidar  enn  fyr  seger. 


11.  September  1485. 

489.  *A    á     M*éam  á  Þverá. 

20.  Apríl  1486. 

Kaupmálabeéf  Sveins  Sumarliðasonar  og  Guðríðar  Finnboga- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XXVII,  45,  frumritið  á  skinni  með  hendi  Finnboga  lög- 
manns.  Af  átta  innsiglum  eru  nú  fimm  fyrir,  sum  töluvert  brákuð.  — 
Apogr.  232.  —  Sbr.  kaupmálabréf  Sigurðar  Þorleifssonar  og  Kristínar 
Finnbogadóttur  frá  24.  Júní  1489. 

kaupmalabref  Sueins  Sumarlidasonar  og 
Gudríjdar  Fimbogadottur.1) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra 
senda  eirekr  einarssonogjon  gislason  prestar.  paall  brandz- 
son.  þorsteinn  þorleifsson.  jon  arngrimsson.  thomas  suein- 
biarnarson.  asgrimr  hallzson  og  þormodr  þormodzson  leik- 
menn  Q.  G.  og  sina  kunnigt  giorandi  at  sub  anno  gracie. 
CO.°  cd.°  lxxx0  v.°  a  svnnvdagin  næsta  epter  nativitatem 
beate  marie  virginis  oa  þverda  j  laxardal  vorvm  vier  j  hia 
savm  og  heýrdvm  oa  ord  og  handaband  þessara  manna 
svmarlida  eirekssonar  og  sveins  sonar  hans.  af  eirni  halfu. 
en  finnbogha  jonssonar.  og  gudridar  dottr    hans   af   annari. 


x)  Utan  á  bréfinu  með  tvonnslags  höndum  allgömlum. 

35* 


548  KAUPMÁLABRÉF.  1485. 

at  sua  fyrir  skildv  j  fýrstv  at  þeir  finnbogi  og  svmarlidi 
giptv  þessi  sin  born  saman  epter  lðgvm.  méd  hvorra  tveggia 
jaaýrdi  og  samþycki.  med  sua  vordnum  skildaga  og  fekavpi 
at  greindr  sveinn  svmarlidason  hafdi  til  kavps  og  eiginordz 
vid  adrnefnda  gvdridi  finnbogadottur.  alla  sina  peninga 
þa  sem  þa  atti  hann.  og  honum  hefdi  til  arfs  og  eignar 
fallid  epter  eirek  heitinn  loptzson  favdrfavdr  sinn.  var  þar 
j  íýrst  til  skilin  oll  jordin  grvnd  j  eýiafirdi.  dalr  og  mork 
vnder  eýiafiðllvm  med  ollvm  þeim  peningum  favstvm  og 
lavsvm  sem  þar  til  lagv.  og  eirekr  loptzson  atti  þa  hann 
deýdi.  og  ei  hafa  sidan  med  rettum  lðgum  vndan  geingid. 
sua  og  hellvland  j  skagafirdi.  skalldalækur  j  svarfadardal. 
þorodzstader  a  svalbardzstrðnd.  og  þar  med  aller  adrer  pen- 
ingar.  jarder  og  lavsagozds  frider  peningar  og  ofrider. 
sem  eirekur  atti  j  sinn  davda  tíjd  og  fyrr  sðgdvm 
sve(i)ni  hafdi  til  arfs  fallid.  hver  sem  þa  hefdi  edr 
hielldi.  lýsti  og  reiknadi  fyr  nefndr  svmarlidi  at  hvstrv  olof 
loptzdotter  hefdi  tekid  til  sin  og  ecki  aptur  lvkt  fiogr  hundr- 
ud  hvndrada  af  þeim  peningvm  sem  fellv  j  arf  epter  opt- 
nefndan  eirek  loptzson.  sua  og  reiknadi  svmarlidi  at  hvstrv 
softia  lopzdotter  hefdi  og  til  sin  tekid  og  ecki  aptur  ivkt 
onnur  fiogr  hvndrvd  hvndrada  af  fyr  nefndum  arfi.  epter 
eirek  loptzson. 

hier  j  moti  hafdi  gudridr  finnbogadotter  tll  kaups  vid 
fýr  nefndan  svein  svmarlidason  jordina  fellzmula  er  liggr 
a  rangarvollum  fyrir  attatigi  hvndrada  og  þar  til  tivtigi 
hvndrada  j  þarfligvm  peningum.  gaf  optnefndr  sveirn  svm- 
arlidason  adrnefndri  gvdridi  finnbogadottur  tíl  fvllrar  eign- 
ar  jordina  alla  arnbiargarbrekkv.  er  liggr  j  modruualla 
kirkiu  sokn  j  havrgardal  med  sva  felldvm  skildaga  at  hann 
gaf  henni.  lx.  hvndrada  j  tilgiof.  epter  logvm  vpp  j  nefnda 
jord  arnbiargarbrekkiu1.)  og  þar  til  .xl.  hvndrada  j  gagn- 
gialld  og  giof.  hvert  kallaz  morgingiof  og  bekkiargiof.  skylldi 
gudridr  taka  þessar  giafer  vpp  j  arnbiargarbreckv  sem  hvn 
veri  dýr  til.  hier  epter  med  radi  og  vilia  skilmala  og  sam- 
þýcki  allra  fýr  greindra  manna  j  fyrstv  sveins  og  gvdridar 


*)  Svo. 


1485.  KAUPMÁLABRÉF.  —  LATJFÁS.  549 

skildv  þeir  finnbogi  og  svmarlidi  at  helmingafelag  skýlldi 
vera  j  millum  þeirra  optnefndz  sveins  svmarlidasonar  og 
gvdridar  finnbogadottur.  lagdizst  j  felag  med  þeim  allt  þat 
er  þa  attv  þav  edr  eigandi  kýnni  at  verda  j  faustum  eign- 
vm  eda  lavsvm  epter  þvi  sem  Eettarbot  hakonar  kongs1) 
vttvisar.  med  þessvm  arftavkvm  og  skildaga  at  hvort  þeirra 
skýlldi  eignazst  vid  annad  alla  halfa  peninga  sin  a  milli 
fasta  og  lavsa  frida  og  ofrida  sem  þa  veri  til  er  frafall 
þeirra  kýnni  til  at  koma.  sua  og  þa  misdavdi  þeirra  kynni 
at  verda.  þa  skylldi  sveirn  eda  hans  erfingiar.  sem  erv  hans 
born  skilgetin  fader  eda  syskin.  eiga  lavsn  a  jordvnni  grvnd 
j  eýiafirdi.  en  gvdridr  eda  hennar  erfingiar  skýlldv  þa  taka 
af  þeim  hlvta  sem  sveini  eda  hans  erfingvm  tilheyrdi  fyrir 
halfa  grvnd  hvndrad  hundrada  af  þeim  bezstvm  eignvm  er 
til  veri  og  hvn  eda  þeir  villdu  sialfer  kiorid  hafa. 

for  þessi  allr  giorningr.  kavpmali  og  skildagi  fram  med 
handabandi  millum  tittnefndra  manna  sveins  og  gvdridar. 
finnboga  og  svmarlida.  og  til  sanninda  hier  um  settum  vier 
fýr  nefnder  menn  uor  jnnsigli  fyrir  þetta  bref  giort  óa 
þueraa  j  laxdardal  a  fimtudagin  næsta  fyrir  festum  johannis 
episcopi  et  confessorís.  ari  síjdar  en  fýr  segir. 


490.  20.  September  1485.    í  Miklagarði. 

Sæmundr  Jónsson  lykr  kirkjunni  í  Laufási  í  Höfðahverfi 
jarðirnar  Neslönd  tvenn  við  Mývatn  og  Haldórsstaði  í  Bárð- 
ardal  fyrir  sig  og  bræðr  sína,  en  þeim  höfðu  fallið  jarðirn- 
ar  til  erfða  eftir  síra  Þorkel  Guðbjartsson ;  kvittar  Ketill 
prestr  Grimólfsson  þar  með  um  þá  peninga,  er  þeir  bræðr 
urðu  skyldugir  kirkjunni  í  Laufási. 

AM.  63.  8vo.  bls.  105-106,  skr.  c.  1625. 

Laufas  kirkiu  Bref. 

Þad  giorum  vier  Þorkiell    Þorkielsson.      Hallur    Aas- 

grijmsson.  Steífaan  Styrkaarzson.  Þoríijnnur  Haakonarson  og 

Hellge  Jonsson  Godum  monnum  kunnigth  med    þessu    voru 

Brefe    ad   þar  vorum  vier  j  hiaa  Saaum  og  heirdum  aa  aa 

1)  Þ.  e,  réttarbOtín  frá  1306,  Dipl.  Isl.  II,  347—349. 


550  LAUFÁS.  -  VÍG  ÁSGRÍMS.  1485. 

Gríjtu-Ba(c)ka  j  Hofdahuorfe  aa  krossmesso  v  m  hanstit1) 
Ord  og  handsol  þessara  manna  Kietels  prests  Gríjmolfssonar 
af  Ei]rnre  aalfu  Enn  Sæmundar  Jonssonar  af  annare  ad  so 
fyrer  skylldu  ad  fyrr  nefndur  Sæmundur  lucktti  kyrkiunni 
]  laufaase  fyrer  sig  og  Brædur  síjna  3  Jarder  thil  æfinlegr- 
ar  Eignar  er  so  heita  Neslond  tuenn  er  liggia  vid  Míjvatn 
j  Reikiahlíjdar  kyrkiu  sokn  og  Halldorstadi  j  Baardardal  er 
liggur  j  lundar  Brecku  kyrkiu  Sockn  med  ollum  þeim  gogn- 
um  og  giædum  sem  fyrr  greindum  Jordum  fylger  og  fylgtt 
hefur  ad  fornu  og  níju  og  hann  vard  fremst  Eigandi  adog 
Brædur  hans  og  þeim  hafdi  til  Erfda  falled  epter  Sira  Þor- 
kiel  Gudbiarttsson.  Hier  j  mot  gaf  fyr  nefndur  Sira  Kietell 
aadur  greindann  Sæmund  og  Brædur  hans  kuitta  og  aa- 
kiærulausa  vm  þaa  peninga  sem  þeir  vrdu  skyllduger  kyrki- 
unni  j  laufaase  sem  dæmtt  var  kyrkiuspioll.  stadar  fyrnd 
og  þad  epter  stod  af  porci(o)  og  virdingargotzi.  skylldi  Sæ- 
mundur  suara  lagariptingum  aa  fyrrgreindum  Jordum  Enn 
sier(a)  kietell  hallda  til  laga  og  nw  strax  mega  ad  sier 
taka  med  frelse  allar  þessar  fyrr  greindar  Jarder  vnder 
kyrkiunnar  vernd  j  laufaasi.  Og  til  sanninda  hier  vm  seti- 
um  vier  fyr  nefnder  menn  (vor  jnnsigli  fyrer  þetta  bref 
akrifad)  j  Miklagardi  1485:  3  dagin  nestan  fyrer  festum 
S.  Matth(æi)  apostoli. 

491.  24.  September  1485.    á  Skarði  í  Langadal. 

Yitnisbubðb  Egils  Grímssonar  um  viðreign  Jóns  Sigmunds- 
sonar  og  hans  manna  af  einni  álfu  en  þeirra  Fiiíppussona 
af  annari,  í  kirkjugarðinum  í  Víðidalstungu  (1483). 

AM.  Apogr.  3895  eptir  transíikripti  gerðu  á  skinni  nær  1530;  — 
Apogr.  3894  eptir  öðru  transskripti  á  skinni  gerðu  og  nm  1530;  bæði 
þessi  transscripta  gaf  Árni  Páli  lögmanni  Vídalin.  —  Apogr.  3888 
„Epter  ovidimeradri  Copiu  a  p*ppir",  mcð  ranngu  ártali  (1460). —  Apogr. 
400  og  JSig.  66.  8vo  eptir  trans.sk ripti  írá  22.  Juni  1515. 

Vitnisburdur  Eigils  Grimssonar. 
Þat  gere  ec  Eigil  grimsson  godum  monnum  v(iturligt)2) 


1)  þ;  e.  14.  Sept.    2)  k(unnigt)  3894,  400. 


1485.  VATNSLEYSUBRÉF.  551 

m(ed)  þ(essu)  m(inu)  o(pnu)  b(refi).  at  eg  uar  j  vjdedals- 
tungu  þa  þeir  attuzt  þar  vit  jon  sigmundzson  ogmennhans 
og  þeir  philippussyner.  og  þeinke  ec  þat  sannazt  epter  þeim 
ordrom  er  ec  heyrda  þar  vm  dagen  epter.  at  þeir  philippus- 
syner  hefde  til  fridar  rymt  j  kirkivgarden  og  þeir  uæri  þar 
grytter  med  þui1)  griotenv  er  j  garden  war  komit.  adur  en 
anar  giorningur  kom  til.  þar  j  kirkiugardinvm. 

Og  til  s(anninda)  h(ier)  v(m)  setta  e(g)  m(itt)  jncig(li) 
firir  þ(etta)  vitnisburdar  bréf  skrifad  ox  skardi  j  langgadal. 
laugardagen  næstan  fyrer  michaelsmessu.  anno  domini.  CD. 
cdo.   lxxxo-    quinto. 


28.  September  1485.    á  Hallgilsstöðum 
16.  Febrúar  1486.        á  Barðatjörn. 

Bkynjólfr  Magnússon  selr  Þorsteini  Þorkelssyni  jörðina  Vatns- 
leysu  í  Draflastaðaþingum  fyrir  tólf  hundruð  í  lausafé, 
en  Brynjólfr  skyldi  sér  skógarpart  upp  í  jörðina  og  skýrir 
frá  landamerkjum. 

AM.  Fasc.  XXVII,  39,  frumritið  á  skinni.    Af  fjórum  innsiglum  eru 
tvö  fyrir.  —  Apogr.  3296. 

Kaupbref  fyrir  Vatnsleisu  i  Draaflastada 
kirckiu  sokn2). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda3)  ravgnualldur  prestur  asgrimsson.  jon  sigfusson.  kare 
aunundarson.  jon  jonsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessv 
uoru  opnu  brefui  ad  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors 
herra  jhesu  christi  .m.  c.  c.  c.  c.  attatiger  ok  v  ar  &  hall- 
gilsstaudum  j  hnioskadal  miduikudagin  næsta  fyrer  mikels- 
messu  uorum  uær  j  hia  saum  ok  heyrdum  ca  ord  ok  handa- 
band  þessara  manna  brýniolbur  magnusson  af  einne  alfuu 
enn  af  annare  þosteinn  þorkelson  ad  fyrnefndur  bryniolb- 
ur  sellde  þosteine  þorkelsyne  jordena  vazleysu  til  fullrar 
eignar    er    liggr  j  draflastada  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim 


1)    b.  v.  400.    2)  Utan  a  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.  3)  Svo. 


552  VATNSLEYSUBRÉP.  1485. 

gavgnum  ok  gædum  hlutum  ok  hlunnenndum  er  greindri 
jordv  fylger  ok  fylgt  hefuer  ad  fornu  ok  '  nyiu  ok  hann 
uard  fremzt  eigande  at.  hier  j  mote  skyllde  fyr  nefndur 
þostein  gefa  vid  greindri  jordu  xj  malnytu  kvgillde  ok 
gellfiar  hvndrat.  skilde  opt  nefodur  bryniolbur  sier  skogar- 
part  vpp  j  fyr  nefnda  jord  vaztleysv  ur  hardaualla  lag  ok 
sudvr  j  heimalækiar  gilet  ox  vaztleysv.  sagde  títt  nefndvr 
bryniolbur  þesse  landamerke  med  opt  nefndre  jordv  rettsyne 
ur  harda  ualla  lag  ok  ofan  j  mel  þann  som  ofan  geingur 
j  ox  sudur  j  steckiarbrecku  ok  suo  rettsyne  vpp  j  fiall. 
skyllde  títt  nefndvr  þosteinn  med  fullu  frelsi  lata  bíta  þann 
sama  skog  sem  bryniolbur  skilde  vpp  j  fyr  nefnda  jord 
uaztleysu  ollum  peningum  nautum  ok  saudum  ok  geitum. 
suo  ok  skilde  titt  nefndur  þostein  sier  oftínefndan  skogar 
part  fyrer  ofan  gautv  allan  neyz(l)u  vid  til  sels  ok  falluid 
j  ollum  skoge.  skyllde  bryniolbur  suara  lagariftingum  da  fyr- 
greindre  jordu  en  þosteinn  hallda  til  laga  en  ef  eitt  hund- 
rat  eda  þadan  af  fleire  geinge  af  med  logum  upp  j  jordina 
þa  skilde  þosteinn  sier  aftur  iafnuirda  peninga  sem  fyr 
uar  greint  en1)  bryniolbur  liede  ad  hueggua2)  j  fyrskrifadan 
skogar  part  þosteine  ad  skadlausu.  ok  til  sanenda  hier  um 
settum  uær  fyrnefnder  menn  uor  jnnsigle  fyrer  þetta  jarda- 
kaupsbref  er  giort  uar  aa  bardatiorn  j  haufdahuerfae  fimtu- 
daginn  næsta  fyrer  katedra  sancti  petri  are  sidar  en  fyr 
seger. 


493  7.  Oktober  1485.    á  Hofi  í  Vatnsdal. 

Vitnisbue»r  Einars  Oddssonar  um  viðreign  Jóns  Sigmunds- 
sonar  og  hans  manna  af  einni  álfu,  en  Filippussona  af  ann- 
ari,  í  kirkjugarðinum  í  Víðidalstungu  (1483). 

AM.  Apogr.  3895  eptir  transskripti  a  skinnifrá  nær  1530,  semArni 
gaf  Páli  lögmanni  Vídalín.  —  Apogr.  3890  „Epter  ovidimeradri  copiu 
a  pappir"  með  raungu  ártali  (1580).  —  Apogr.  401  og  JSig.  66.  8vo. 
eptir  transkr.    frá  22.  Júní  1515. 


1)  Hér  hefir  verið  skafið  eitt  orð,  sem  sýnist  hafi  verið    „þo"    (eða 
„so")  og  mun  hafa  misskrifazt  í  fyrstu.    2)  \.  e.  =  höggva. 


1485.  VÍG  ÁSGRÍMS.  553 

Vitnisburdur  Einars  Oddssonar1). 

Þat  giore  eg  einar  oddzson  g(odum)  monnum  vi(tur- 
ligt)  m(ed)  þ(essu)  m(inu)  o(pnu)  b(refi).  at  ec  var  j  vide- 
dalstungu.  þa  þeir  attuzt  vit  jon  sigmundssoi)  og  menn  hans. 
og  þeir  philippussyner.  og  hygg  ec  þat  sannazt.  at  þeir  færi 
sier  til  fridar  j  kirkivgarden  philippussyner.  og  þeir  væri 
þar2)  fyrre  grytter  med  griote  og  fyrre  slegner. 

Og  til  s(anninda)  h(ier)  vm  setta  ec  m(itt)  jnci(gli)  fir 
ir  þ(etta)  bref  skrifat  aa  hofe  j  vassdal.  aa  fostudagen  næsta 
firir  calixtus  (Desso.  anno  domini  CDo-  cdo.  lxxxo.  quinto. 


494.  4.  Nóvember  1485.  á  Þingeyrum. 

Vitnisbubbb  Bárðar  Jónssonar  um  viðreign  Jóns  Sigmunds- 
sonar  og  hans  fylgjara  af  einni  álfu.  en  af  annari  Gísla, 
Hermanns  og  ólafs  Filippussona,  í  kirkjugarðinum  í  Víði- 
dalstungu  (1483). 

AM.  Apogr.  3895  eptir  transskripti  á  skinni  frá  nær  1530,  sein  Árni 
gaf  Páli  lögmanni  Vidalio.  —  Apogr.  3891  „Epter  lausu  pappirsblade" 
(brot,  ártalsiaust).  —  Apogr.  402  og  JSig.  66.  8vo.  eptir  transskripti  frá 
22.  Juní  1515. 

Bardar  Jonssonar  vitnisburdur8). 
Þat  gere  ec  bardur  jonsson  g(odum)  monnum  vi(turligt) 
m(ed)  þ(essu)  m(inu)  o(pnu)  b(refi).at  eg  var  þarhiajuíde- 
dalstungv  j  hunavaztþinge.  og  ec  var  þa  þionuztusveinn 
jons  sigmundzsonar.  er  solueigar  son  er4)  kalladur.  at  ad- 
ur  greindur  jon  war  upp  œl  husunvm  j  videdalstungv  og 
ec  bar  grjott  at  honum.  epter  hans  skipan.  Enn  þeir  gisle. 
f^erman  og  olafur  philippussyner  Bymdu  ut  ur  bænum  ogut 
j  kirkivgarden5).  og  þa  þeir  voro  j  kirkivgarden  komner 
vorv  þeir  grytter.  med  griotenu.  af  fyrgreindum  jone  og 
hans  fylgiorum  ofan  af  husvnvm.  j  kirkivgardinvm.  eun 
hogner  og  slegner  af  þeim  monnum  sem  at  þeim  gengo  jn 
j    kirkiugarden.    adur   en    þeir  hiugiv*)  eda  slogv  nockurn 


1)  3890.     2)    b.  v.  401.     3)  3891.    4)  er  402;  war,  hin;  5)    kirkiv, 
Stóð  á  Bpáasíu  í  transscripto.    6)  hiuggu  402. 


554  KVITTUNARBRÉF.  1485. 

man.    þar  j    kirkivgardenum.    og    hier  epter  víjl  ec  sueria. 
nær  sem  til  efnes  kemur. 

Og  til  meire  stadfestu  hiér  vmm  setta  ec  mítt  jncigle 
firir  þetta  vitnisburdarbref  cr  skrifat  war  da  þingeyrum.  j 
hunauazt  þinge.  da  fostvdagen  næsta  epter  [allra  heilagra1) 
CDesso.  anno  domini  CO.  cd<>.   lxxxo-  qvinto. 


495.  21.  Nóvember  1485.    í  Kirkjuhvammi. 

Yitnisburðr  Filippuss  Filippussonar  og  Sigurðar  Jónssonar 
um  það,  að  síra  Egill  Jónsson  hafi  haldið  tuttugu  ár  eða  leingr 
jörðina  Tungu  á  Vatnsnesi  og  um  landamerki  þeirrar  jarð- 
ar  og  að  nokkru  leyti  Ásbjarnarstaða. 

AM.  Apogr.  3752„  Epter  original  fra  Tiarnarkirkiu  a  Vatzneee"  (AM.). 
„Framanskrifad  bref  er  riett  utskrift  af  originalbrefe  a  kalískinn  ritudu 
hvert  vier  underakrifader  aáum  og  hier  vid  Bamauláaum  j  Skálhollti  þann 
10.  Februarij  Anno  1708.  —  Arngrímur  Biarnason.  —  Snorre  Jonsson. 
—  Þordur  Þordarson.  —  Orrnur  Dadason". 

Þad  giorum  uid  filipus  filipusson  og  sigurdur  jonsson. 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  ad 
uid  uorum  uistfaster  aa  tiarnarstad  aa  uatznesi.  hia  sira  Egli 
jonssyni.  og  j  nauero  uid  hann.  hiellt  hann  og  hafdi  tug- 
tugu  uetur  eda  leinngr  ataululaust.  suo  ad  uid  uissum  eigi 
annat  sannara  uegna  kirkiunnar  og  stadarins  jordena  tungu 
er  liggr  j  Tiarnar  kirkiu  sokn.  raed  þessari  landeign.  hid 
efra  og  hid  nedra  og  þar  j  milli.  framm  ad  seliagile.  j  motz 
uid  aasgard.  Bio  jon  steífaiisson  tolf  uetur  eda  leinngr  j  fýr 
nefndri  jord  tungu.  uissum  uid  og  saum  hann  bædi  slaa  og 
yrkia.  og  allt  gagn  af  hafa  sem  leigulida  bar  j  greinndu 
takmarki.  uar  og  aa  su  er  fiellur2)  j  milli  tungu  og  asbiarn- 
arstada  halldin  laugmerki  þar  sem  hun  rann  riett  ad  fornu 
fari.  og  netnæmer  fiskar  geingu  j.  suo  leinngi  sem  uid  uiss- 
um  til.  og  hier  epter  uilium  uid  sueria  ef  þurfa  þiker. 

Og  til  sanninnda  hier  um  settumuid  fýrr  nefnder  menn 


1)  [á  spássíu  í  trausscripto,  38í>5.    2)  Svo. 


1485.  EFSTAFELLSBRÉF.  555 

ockur  jnnscigli  firir  þetta  bref  er  giort  uar  j  kirkiuhuammi 
j  midfirdi  manudagin  næsta  íirir  clemens  messu  um  uetur- 
inn.  aarum  epter  gudz  burd  þusund  fiogur  hundrut  aatta- 
tiger  og  fim  sar. 


30.  Nóvember  1485.    í  Húsavík. 

10.  Janúar  1486.  á  Grenjaðarst  ið. 

Þorgeeðr  Jónsdóttir  selr  Magnúsi  Jónssyni  hálfa  jörðiua 
Efsta-Feli  í  Kinn,  með  greindum  ítölum  í  aðrar  jarðir,  fyr- 
ir  Geirbjarnarstaði  í  Kinn  og  tíu  hundruð  að  auki. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  1,  frumritið  á  skinni.  Bæði  innsiglin  eru    dott- 
in  frá.  —  Apogr.  3022.    Árni  kallar  bréfið  Munkaþverárklaustrsbréf. 

bref  fýrir  efztafelli  [i  Kinn1). 
Þath  giorum  vit  ion  ionsson  og  Þorsteirn  hemingsson 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  okru  brefi  ath  þa  er 
lidith  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jesu  christi  þushund 
fiogr  hundrud  attatiger  og  fim  ar.  laugardagin  n§sta  fyrir 
nicholas  CDesso  j  husauik  a  tiornesi  uorum  uit  j  hia  saaum 
og  heyrdum  aa  ord  og  handaband  magnusar  ionssonar  og 
þorgerdar  ionsdottr  at  suo  fyrir  skildu  at  þorgerdr  selldi 
magnusi  iordina  halfua  efstafell  j  kinn  er  liggr  j  liosauatz 
kirkiu  sokn  fyrir  þriatige  hundrada  med  þessum  jtaulvm  j 
fýrstu  skogur  med  ummerkium  j  barnafellz  iordiu2)  j  hall- 
dorustada  iordu  halfs  manadar  eingi  sem  fýlger  allri  jord- 
unni  felli.  afrett  ollu  gelldfe  á  flateýiardals  heidi  og  halft 
grimstada  lafld.  suo  og  til  skilin  oll  þau  gaugn  og  g§di  sem 
greindri  halfri  iordiu2)  fýlger  og  fýlgt  hefer  at  fornu  og  nýiu 
og  adur  greind  þorgerdr  hafdi  fremzst  eigandi  at  ordit. 
skylldi  opt  nefndur  magnus  ionsson  halda  greindri  halfri 
iorduni  til  laga.  en  þrattnefnd  þorgerdr  skýldi  suara  laga 
riptingum.  hier  j  moti  gaf  magnus  fýrr  nefndr  titt  nefhdri 
þorgerdi  iordina  geirbiarnarstadi  er  liggia  j  kinn  j  stadar 
kirkiu  sokn    fyrir    .xx.  hundrut  og  þar  til  sex  malnýtv  ku- 


1)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  frá  [með  bendi  Árna.    2)  Svo. 


556  HESTMÁL.  1485. 

gilldi  er  hann  atti  hia  opt  nefndri  þorgerdi  og  þar  til  fiog- 
ur  hundrud  j  aullum  peningum.  uar  hallr  prestur  arnason 
forsagnaruottur  at  aullum  þessum  kaupmala  og  skildaga. 
Og  til  sanninda  hier  um  settum  uit  fýRnefndir  menn  ockr 
incigli  fyrir  þetta  iardakaupsbref  giort  a  greniadarstad  i 
reýkiadal  þridiadagin  nesta  epter  þrettanda  dag  iola  ari  lid- 
ar  en  fýrr  seger. 


497.  23.  December  1485.  í  Héraðsdal. 

Vitnisburbr  um  hestmál,  og  hafði  Þorkell  Skeggjason  gripið 
hest  fyrir  Grími  Þorsteinssyni. 

AM.  Fasc.  XXVII,  44,  frumritið  á  skinni.    Bæði  innsiglin  eru  dott- 
in  frá. 

Þat  giorum  uid  jon  þorarenson.  einar  andresson  godum 
monnum  uiturlegt  med  þessu  ockru  brefe  uoro  uid  j  hia  saum 
ok  heyrdum  a  ord  ok  handaband  grims  þorsteinssonar 
ok  ellenz  magnussonar  at  so  fyrir  skildu  at  fýr  nefndr 
grimur  fiek  til  fullrar  eignar  adurnefndum  ellende  þann 
sama  hest  sem  þorkiell  skieggiason  greip  fyrir  þratt  nefndum 
grime  til  all(r)ar  soknar  ok  alaga  sem  þar  kann  fremst 
a  at  seigiazt  med  logum.  ok  til  sannenda  hier  um 
settum  uid  fýrrnefnder  menn  okkurr  jnnsigle  fyrir  þetta 
bref  er  giort  uar  j  herazdal  j  tungusueit  j  skagafirde  vp 
a  þorlaks  (Desso  dag1)  þa  er  lidet  uar  fra  hingadburd  uors 
herra  jesu  christi  þushundrud.  cccc.  attatiger  ok  fimm  ar. 


498.  5.  Febrúar  1486.  í  Hítardal. 

SiöuRÐR  prestr  Jónsson  (beigaldi)  byggir  Ara  Magnússyni  í 
næstu  fardögum  12  málnytu  kúgildi  með  lögleigu,  en  ef 
síra  Sigurðr  feingi  eigi  sína  peninga  þegar  hann  vildi, 
skyldi  hann  eignast   fjórðunginn  í  Lundi  í  Lundarreykjadal 

»)  Er  líklega  fremr  23.  Dec.  en  20,  Júlí, 


1485.  LUNDR  í  REYKJADAL.  557 

fyrir  15  hundruð,  svo  og  skyldi  Lundr  standa  fyrir  kirkju- 
skuld  til   síra  Sigurðar  með  fleiri  atriðum,  er  bréfið  greinir. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,   9,    frumrit  á  skÍDni ;   öll    (8)    innsigli    eru 
dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  2596. 

giorningsbref  sira  sigurdar  jonssonar  ok  ara  vm  lund. 

Vm  lund  j  lunda  Reykia  Dal.1) 

Þat  giorum  uær  helge  magnusson.    gudmundr  olafsson. 

jon  marteinson  prestar.  helgi  þorualldzson.   kolbeinn  jonson. 

jon  sigurdzson.  jon  asmundzson  ok  illuge  halldorson  [le(i)k- 

menn2)    godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefi. 

þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi.  CD.cccc. 

lxxx.  ok  vj.  aar.  j  hítardal  faustudaginn  næsta  epter    kynd- 

elCDesso8)  uorum  uer  j  hia  saum    ok   heýrdum    da    ord    ok 

handaband   þessara    manna    sira    sigurdar  jonsonar  ok  ára 

magnussonar.  at  suo    firir   skildu.    at   greindr   sira    sigurdr 

jonson  býgde  nefndum    ára   magnussýni.    xij.    kugillde    .iiij. 

kýr  ok  uiij.    aasaudar    kugillde   at  næsttim    fardaugum    ok 

skilde  sier  laugleigu  epter  huert  kugillde.  enn  ef  hier  ýrde 

nockur  brestur  ut  j  suo  hann  feinge  ecki  sina   peninga    þa 

hann    uillde  ut  taka.  þa  skyllde  síra  sigurdr  jonson  eignazt 

fiordunginn  j  iordunne  lunde  er  liggr   j    lundar    reykiardal 

firir  fimtan  hundrud  ok  suo  micid  meira  upp  j  adr  greinda 

jord  hundrad  firir  hundrad  sem   reiknadiz    at   adr    greindr 

ári  ueri  ordinn  skýlldugr  fýr  greindum  sira  sigurde.  Skýllde 

ok  opt  greindr  are  luka  þratt  greindum    sira   sigurdi    alla 

þa  kirk(i)unnar  peninga  adr  skrifadrar    jardar    lundz    sem 

kirkian  ætti  j  gamla  innstædu  ok  porcio.    ok   fiordunginum 

til  heýrde  af  greindum  kirkiunnar  peningum.  enn  huat  sem 

eigi  luktizt  þa  er  sira    sigurdr    uillde    kirkiunnar    peninga 

adr  skrifada  ut  taka  þa  skylldi  síra    sigurdr    eignazt  jafn- 

micit  upp  j  jordina  lund   hundrad   firir    hundrad    sem    adr 

uar  skilit.    Skilde  ok  síra  sigurdr  sier  at  taka  þar  j  hrepn- 

um    aptur    sina  peninga  aem  hann  iýkti  þa    ut.    suo    frida 

ku  firir  ku.  da  firir  da.  gnn  optt  nefndr  ari  lofadi  at  giallda 


*)  Utan  á  bréfinu;  fyrri  línan  með  fornri  hendi,  en  hin   síðari  með 
hendi  frá  17.  öld.    2)  [á  spássíu.    8)  þ.  e.  3.  Febrúar. 


558  TRANSSKRIPT.  1486. 

malnýtiu  kugilldi  firir  hueria.  xij.  fiorduuga  smiors  er  optt- 
nefndan  síra  sigurd  brýsti  j  sinar  leigur.  ok  leiga  þat  heima 
undir  sig  sem  aunur  bulæg  kugillde  þar  til  sem  síra  sig- 
urdr  uillde  aptur  taka  þa  peninga  ok  adra.  lýsti  titt  nefndr 
áre  at  opt  greind  jord  lundr  ueri  frí  firir  kongi  ok  karlle 
ok  heilagri  kirkiu  ok  sin  eign.  ok  einginn  ætti  þar  part  j 
edr  ued  nema  þat  er  hann  lofade  síra  sigurde.  Ok  til 
sanninda  hier  um  settvm  uer  fýr  nefnder  menn  uor  jnn- 
siglli  firir  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  hítardal.  jn  festo 
sancte  agatte  uirginis  et  martiris  aa  sama  aari  sem  fýr  seger. 


499.        15.  Febrúar  1486.      undir  Felli  í  Kollafirði. 

Tveir  prestar  og  fjórir  leikmenn  transskríbera  fjögur  bréf 
frá  15.  öld. 

AM.  Apogr.  1354  „Ex  transcripto  originali  gudrunar  Eggerta- 
dottur  i  Bæ.  Þetta  document  hefur  tii  forna  leged  i  Skalhollte  medal 
Stolsins  brefa,  Enn  nu  er  þad  i  eigu  Gudrunar  Elldre  Eggertsdottur. 
þad  er  med  Bömu  hendi  sem  vitnisburdur  utgefinn  1482  um  Reykhola- 
reid  Biörn8  og  Einars  Þorleifssonar  1445.  queni  ex  originali  exscriptum 
habeo.  Eg  hefi  haft  i  höndum  Copiu  af  þessu  transcriptarbrefe  ritada 
af  Sr.  Biarna  flallgrimssyne  þa  hann  var  heimilismadr  í  Skalhollte,  og 
lá  brefed  þá  medal  Skalholltzbrefa.  Brefed  á  nu  (1725)  Monsr.  Ormur 
Dadason".  Árni  lýsir  auk  þess  innsiglum  transskriptarbréfsins.  — 
AM.  Apogr.  1160,  eptir  áðrnefndu  transskripti. 

Þat  giorum  ver  jon  halldorsson  hermundur  oddzsson 
prestar  hauardr  bonde  olafsson  thomas  jonsson.  audun  gud- 

mundsson  ok  ormur   magnusson    godum   monnum  uiturligt 

med  þessu  uoro  opnu  breíi  at  u§r   hofum   sed  ok  ýferlesid 

ok  heýrtt  eýfir1)  lesin  opinn  bref  under  heilum  ok  oskaudd- 

um  hanganda  jnzcigllum  suo  latanda  ord  efter  ord  sem  hier 
effter  skrifat  stendr. 

[Hér  koma: 

1.  BréfumSaurbæáRauðasandifrá23.Sept.  1469  DL,  V,  Nr.  491; 

2.  Bréf  um  sama  efni  frá  12.  Sept.  1470,  DL,  V,  Nr.  519 ; 
2)  Svo. 


1486.  ÞINGEYRAKLAUSTR.  559 

3.  Bréf  um  sama  efni  frá  18.  Nóv.  1483,  DL,  VI,  Nr.  447. 

4.  Kaupmálabréf  frá  7.  Okt.  1423,  DL,  IV,  Nr.  370]. 

Ok  til  saninda  hier  nm  settum  ver  fýrnefnder  menn 
uor  jnzciglle  fýrer  þetta  transkriptarbref  er  skrifad  uar  under 
felle  j  kollafirde  miduikudagin  nesta  fyrer  cathedra  petri 
apostoli.  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  hérra  jhesu 
christi  .00.  cccc.  lxxx.  ok.  uj.  ar. 


500.  25.  Febrúar  1486.  í  Björgvin. 

Þobleifr  Björnsson  selr  bróður  Guðmundi  Geirmunds- 
syni  jörðina  Böðvarshóla  í  Vestrhópi  Þingeyraklaustri  til 
fullrar  eignar,  og  kvittar  um  andvirðið. 

AM.  Apogr.  467  „Ex  originali  monasterii  Thingeyrensis,  accuraté" 
—  Apogr.  468  „Ex  transscripto  monasterii  ThÍEgeyrensis,  accuraté", 
sem  gert  er  í  Bjórgvin  24.  Maí  1486. 

Bauduarsholabref. 
Þat  giori1)  eg  þorleifur  biornson  godum  monnum  vit- 
urlickt  met  þessu  minv  opnv  brefi.  eg  m^dkennunzt  at  eg 
hefi  sellt  brodr  gudmundi  geirmvndsýni  jaurdina  alla  baud- 
uarshola  er  liggr  j  westurhopi  j  hunauazþingi  j  breidabol- 
stadar  kirkiusokn  klaustursins  vegna  aa  þingeyrum  met 
aullum  þeim  gaugnvm  ok  gædvm  er  greindri  jaurdu  fýlger 
ok  fýlgt  hefer  ath  fornu  ok  nýio  ok  eg  hefi  fremst  eigandi 
at  ordit  vndan  mier  ok  minum  erfingium  en  greindv  klaustri 
þingeyrum  til  æuinlegrar  eignar.  Suo  ok  medkennunzt  eg 
greindr  þorleifur  at  eg  hefi  vpp  borit  af  fyrr  nefndum  brodr 
gudmunde  en  minzta  pening  ok  mesta  fyrir  adrgreinda 
jaurd.  bavdvarshola  suo  mier  vel  aanæger  ok  j  ockart  kaup 
kom.  Ok  til  sanninda  hier  vm  setti  eg  mitt  jnsigle  fýrir 
þetta  bref  er  skrifat  var  vt  til  brædra  j  biorgvin  laugar- 
dagin  næsta'  epter  sancte  CDathij2)  apostoli.  arum  eppter 
guds  burd   CD.°  cccc.  lxxx  ok  vj.  aar. 


*)  giorer,  468.    2)  „intellige:  Matthiæ"  (AM). 


560  BJARNEYJATOLLAR.  1486. 

501.  5.  Marts  1486.  í  Skálholti. 

Urskueðr  Magnúsar  (Eyjólfssonar)  biskups  í  Skálholti  nm 
tollagjald  af  útróðrarmönnum  í  Bjarneyjum  á  Breiðafirði 
til  Staðarhólskirkju  í  Saurbæ. 

Eptír  tveim  afskriptum  á  pappír  í  mínum  vörzlum:  a)  afakript 
nokkuð  rotinni  írá  1701,  og  stendr  bvo  ritað  aptan  við  hana:" 
„Þetta  Bref  var  med  Einu  Heilu  Læseiegu  hangande]  Incigle.  Ad  þetta 
hier  firer  frainan  og  ofannakrifad  sie  oidriett  og  samhlióda  vid  sinn 
originalvottummvieriunderskrifadererasaummogsamann  lásumin  ad  Stad- 
arhoole  j  Saurbæarsveit  þann  20  Octobria  Anno  1701  Huoriu  til  Vitnis 
vor  skijrnarnöfn  Ehru  hier  med  eiginn  hondum  under  sett  Anno  Die  et 
loco  ut  supra. 

Jon  Peturson  Jon  Jonseon  Jon  Magnusson. 

med  Eiginn  hennd(e).     med  eigm  hende.  med  eiginn  hende. 

Þetta  bref  var  upplesed  af  Biarna  Peturssini  ad  Svefneja  settu  her- 
adsþijngi  þann  5  9bris  Ao  1701 

Eynar  Eynarason. 
Gvnnlavgur  Olafsson. 

Hinumeigen  skrifad  bref  her  afast  var  vppleaed  ad  Svefneigum  [a] 
heradzþinge  d.  12.  iunj  1702.    Til  vitnis  mitt  «[afn]. 

Einar  Eynarsson". 

b)  önnur  staðfest  afskript  frá  1772  eiunig  gerð  eptir  frumritinu: 
„Þetta  er  rett  scrifad  epter  original  kálfscinnsbrefe.  inniglet  var  á  brot 
en  sá  hvar  þad  hafde  hángit.  Bref(it)  var  i  einum  stad  ólæselegt  þar 
Bem  eydan  er.  Þetta  vitna  fyrer  rette  at  Ballará  þann.  XXVII.  Junij. 
CÖ.  DCC.  LXX.  II. 

M(agnus)  Ketilson.  Boge  Benedixson". 

Er  þessi  afskript  með  hendi  Magnúsar  sýalumanns  Ketilsaonar.  Þó 
að  báðar  þessar  afskriptir  aé  gerðar  beint  eptir  frumritinu  og  sé  areið- 
anlegar  í  því,  sem  á  nokkru  etendr,  mun  þó  hvorug  fylgja  nákvæmlega 
rithætti  frumbréfsinB.  Ritháttrinn  á  a  er  eins  og  tíðkaðist  um  1700  og 
þvi  miklu  nýlegri  en  á  frumritinu,  en  ritháttrinn  á  b  sýnist  hins  vegar 
með  vilja  gerðr  öllu  forneskjulegri  en  venja  er  til  á  bréfum  frá  1480— 
1490,  og  er  þeim  rithætti  þó  fyigt  hér,  því  að  hann  liggr  nær  frum- 
ritinu. 

Copia  af  Tolla  Dome  Biarneja.1) 
Vier  Bróder  CDagnus  med  Guds  nád  biskup  i  Scálhollte 
giðrum  gódum  monnum  cunnigt  med  þessu  voru  opnu  bréfe 
at  vier  medcennumz  at  Sira  Olafr  Oddsson    hefr  cært   firir 


l)  Utan  á  a. 


1486.  BJARNEYJATOLLUR.  561 

oss  at  þeir  menn  sem  róa  í  Biarneyium  á  Breidafirde  vilia 
eigi1)  gialda  sína  tolla  kirkiunne  á  Stadarhóle  epter  þui 
sem  þeim  berr  oc  rétt  er  oc  vanalegt  hefr  veret  oc  mál- 
daginn  kirkiunnar  útvísar  í  so  máta  at  þeir  flytia  í  burtor 
greindum  Biarneyium  sína  screid  ádr  enn  þeir  lúca  tollana 
hverier  þángat  sem  líjkar.2)  enn  sídan  flytia  sumer  heim  til 
Stadarhóls  þá  þeir  siálfer  vilia  á  sumrinu  epter  Jons  CDesso 
baptiste  þat  er  þeir  látaz  í  tollinn8)  gialda  oc  lúca  þá 
þat  eina  i  hann  sem  þeim  lícar  oc  litlu  er  neytt 
sciliaz  þá  þar  vid  úte  edur  inne  í  kirkiunne  oc  þiciaz  þá 
med  lðgum  luct  hafa  oc  vidsciled  sína  tolla  oc  segia  ad  sá 
sem  taca  á  skal  þetta  hafa  edur  missa.  fyefr  nefndr  Sira 
Olafr  beitt  oss  oc  crafet  at  leggia  her  vorn  urscurd  uppá 
hvert  þeir  menn  skolo  med  lðgum  luct  hafa  oc  vidscilet 
sína  tolla  sem  heim  flytia  til  Stadarhóls  epter  Jons  CDesso 
baptiste  oc  ádr  er4)  greint. 

tyv  sacer  þess  at  þat  hefr  veret  gódr  oc  gamall  vane 
þar  at  þeir  menn  sem  í  greindum  Biarneyium  róa  hafalúct 
sína  tolla  þar  í  eyiunum  firir  JonsCDesso  baptiste  kirkiunn- 
ar  umbodsmanne  á  Stadarhóle.  ^ins  oc  annars  at  máldaginn 
kirkiunnar  þar  sua6)  utvisar  at  þesse  tollr  skal  goldinn  hit 
sídasta  at  JonsCDesso  baptiste  þeim  er  taca  eigo  kirkiunnar 
vegna.  Þess  hins  þridia  at  oss  þicer  þat  horfa  til  micils 
scada  firir  kirkiuna  þar  í  morgum  greinum  ef  tollarner  ero 
burtflutter  af  Biarneyium  af  þeim  sem  lúca  eiga  edur  ero 
seinna  goldner  enn  at  JonsCDesso  baptiste  sem  CDáldaginn 
til  seger.6)  þui  í  Guds  nafne  amen  segium  vier  med  fullum 
laga  vrskurde  oc  doms  atqvæde  alla  þá  menn  sem  í  Biarn- 
eyium  róa  oc  optgreindri  Stadarhólskirkiu  eiga  tolla  at 
gialda  scyllduga  at  gialda  þessa  sína  tolla  þar  í  eyiunum 
kirkiunnar  umbodsmanne  á  Stadarhóle  firir  JonsCDesso  bap- 
tiste  epter  þui  sem  máldaginn  útvísar  oc  ádr  hefr  stadit 
nema  sá  gere  inndælla  um  sem  taca  a.  £nn  hverr  sá  madur 

l)  ecke  a\  2)  a;  lystr,  &;  3)  a;  tollum,  b;  4)  var,  a;  6)  so  a; 
6)  Ólafr  tóni  Þorleifsson  (d.  1393)  gaf  Staðarhólskirkju  hálfar  Bjarneyj- 
ar,  en  Þorbjörg  Ormsdóttir  (Snorrasonar,  kona  hans)  gaf  kirkjunni 
hinn  helminginn,  eine  og  segir  í  Vilchinsbók,  en  ekki  er  þar  getið  um 
gjalddaga  Bjarneyjartolla  (Dipl.  Isl.  IV,  bls.  156). 

Dipl.  Isl.  VI.  B.  36 


562  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  1486. 

sem  þenna  sinn  toll  edur  tolla.1)  hvert  hann  á  at  gialda 
einn  edr  fleire.  hefr  ei  goldit  edur  rád  firir  gert  vid  um- 
bodsmann  fysnefndrar  Stadarhólskirkio  hit  sídsta  at  Jons- 
CDesso  baptiste  þá  úrscurdum  vier  hvern  þaty  mann  secan 
þrimr  morcum  vid  þrattscrifada  Stadarhólskirkio  oc  hennar 
umbodsmann  firir  hvern  einn  toll  þaty  sem  þá  er  eigi2) 
goldenn  oc  tvígilde  aptr  hvern  toll  at  auc.  Sva8)  oc  þeir 
menn  sem  gialda  annarstadar  enn  í  optgreindum  Biarneyi- 
um.  nema  sá  gere  annat  rád  firir  sem  tollana  á  at  taca 
kirkiunnar  vegna  á  Stadarhóle. 

Oc  til  sanninda  hier  um  settum  vier  vort  innsigle  firir 
þetta  bref  scrifat  í  Scálhollte  sunnodaginn  næstan  firir 
Gregorius  CDesso  um  vetrinn  anno  domini  (D.°  cd.°  lxxx.0  vj. 


502.  8.  Apríl  1486.  á  Munkaþverá. 

Sumablisi  bóndi  Eiríksson  handsalar  Einari  ábóta  á  Munka 
þverá  til  fullrar  eignar  jórðina  Teig  í  Hrafnagilsþingum. 

AM.  Fasc.   XXVIII,  2,  frumritið  á  skinni.    Af  fimm    innsiglum   er 
brot  af  tveimr  íyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3023. 

gignar  Breff  fyrir  teige4). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  breí  sia  edr  heýra 
senda  stigr  einarsson.  olafur  þorgrimsson.  halldor  jonsson 
ok  gretter  jonsson  q(uediu)  guds  ok  sina  kunnigt  giorandi 
at  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi 
þushund  fiogr  hundrud  atta  tiger  ok  sex  ara  munckaþuera 
j  eyiafirdi  laugardaginn  næsta  fyrir  festum  tiburcíj  et  uale- 
riani  uorum  uær  j  hia  saum  ok  heyrdum  a  ord  ok  handa- 
band    einars  med  guds  nad  abota  æ,  munckaþuera  af  einne 


J)  a;  hér  í  þessu  orði  er  eyðan  í  b,  og  á  þenna  hátt:  „ti  .  .  .  ." 
eins  og  hér  hefði  staðið  „tíund";  svo  mun  þó  ekki  hafa  verið,  heldr 
mun  að  eins  t-iö  og  fremri  bugiinn  aí  ó-inu  hafa  verið  eptir,  og  úr 
honum  munu  þeir  hafa  gert  „iu.  2)  ecke,  a.  3)  bo,  a;  4)  Utan  á  bréf- 
inu  með  fornri  hendi. 


1486.  VÍG   ÁSGRÍMS.  563 

alfu  ok  sumarlida  bonda  eirekssonar  af  annare  at  suo  fyrir 
skildu  at  greindr  sumarlidi  bondi  handsaladi  einare  abota 
klaustrinu  til  obrigdiligrar  eignar  jordina  teig  er  liggr  j 
hrafnagilsþingum  med  ðllum  gognum.  sagdi  sumarlidi  bondi 
at  gisle  grimsson  hefdi  feingit  sier  tolf  hundrud  j  adr 
nefndri  jordu  teigi  er  hann  reiknadizt  eiga.  lagdi  bondinn 
sumarlidi  þau  þar  til  munckaþuerar  klaustri  til  eignar.  Ok 
til  sanninda  hier  um  setti  sumarlidi  bondi  sitt  jncigli  med 
uorum  jnciglum  fýrr  nefndra  manna  fyrir  þetta  bref  skrifat 
j  sama  stad  ok  are  tueim  dogum  sidar1)  enn  fyrr  seger. 


503.  12.  Ápríl  1486.       á  Guðrúnarstöðum. 

Yitnisbueðaebeéf  um  viðreign  Jóns  Solveigarsonar,  sem  kall- 
aðr  er  Sigmundsson,  og  þeirra  Filippussona,  Gísla,  Her- 
manns    og  Ólafs,  í  Víðidalstungu  (1483). 

AM.  Apogr.  390,  að  því  er  virðist,  eptir  frumriti.  —  Apogr.  403 
„ur  storu  transskriptarbrefi  3i&  presta  og  3ia  leikmanna  [22.  Júní]  1515" 
(AM.).  —  JSig.  66.  8vo  eptir  transskriptinu  trá  1515. 

Þath  [giorer  ek2)  solue  þorualldzson  og  steinn  hrolfs- 
son  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  ockro  opno  brefi 
ath  uer  uorum  þar  j  hia  saaum  og  heyrdum  upp  aa  aa  mard- 
argnupi  j  uazdal  ath  jon  olafsson  handfesti  svo  felldan  uitn- 
isburd  gíjsla  og  herman  þeim  philippussonvm.  at  adrgreindr 
jon  olafsson  sagdiz  hia  hafa  uerit  og  upp  yfer  stadit  j  uijdi- 
dalstungo  þar  aa  hladino  hia  kalldyronum.  ath  jon  solueig- 
arson  er  sagdr  er  sigmundzson  uar  upp  aa  husonvm  j  uijdi- 
dalstungu  og  þar  uar  borit  griotit  ath  honum  af  hans  monn- 
um.  enn  þeir  gíjsli.  herman  og  olafr  philippussyner.  rymdo 
wt  wr  bænum  og  wt  aa  kirkiugardin  og  þa  þeir  philippus- 
syner  uoro  j  kirkugardin  komner  voro  þeir  grytter  med 
griotino  af  fyrrgreindum  jone  og  hans  monnum  ofan  af 
husonum  j  kirkiugardinvm  og  ek  saa  ath  aa  grjsla  philipp- 
usson  kom  steinnen  þegar  hann  kom  j  kirkiugardin  enn 
þeir  voro  þo  hogner  og  slegner  af  þeim  monnum  sem  ath 
þadan3)  geingv  jnn  j  kirkivgardin.  adr  enn  þeir  hiuggo  eda 

*)  þ.  e.  10.  April.     2)  [giorum  uid  403.     8)  þeim  403 

36* 


564  HÓLL  í  SIGLUFIRÐI.  1486. 

slogo  nockurn  mann  þar  j  kirkiugardinvm  og  hier  efter  vil 
ek  sueria  nær  sem  til  efnis  kemr.  Og  til  meire  stadfestu 
hier  vm  setta  ek  mitt  jnsigli  med  fyrrgreindra  manna  jn- 
siglum  fyrer  þetta  vitnisburdarbref  [er  skrifat  var1)  aa  gud- 
runarstodum  j  uazdal  miduikudagin  sijdazstan  j  vetri.  anno 
domini  (D  cd  lxxx  sexto. 

[Þetta  bera  þeir  oc  halldor  prestur  ol  fsson  og  hakon 
eigelsson  at  ion  olafsson  hafi  þessu  lyst  fyrer  sier  sem  fyrr 
skrifadr  uitnisburdur  solua  og  steins  inne  helldur2). 


504.  18.  Ápríl  1486.  á  Hólum. 

Siguede  prestr  Þorláksson  fær  Ólafi  biskupi  á  Hólum  og 
heilagri  Hólakirkju  til  æfinlegrar  eignar  jörðina  Hól  í  Siglu- 
firði  „fyrir  þær  sektir,  sem  hann  varð  skyldugr  biskupinum 
og  kirkjunni  uppá  þau  þrjú  ár,  sem  hann  var  oífícialis  og 
biskupinn  var  burt  af  landinu". 

AM.  Fasc.  XXVIII,  4,  frumritið  á  skinni.    Öll  (þrjú)  innsiglin    eru 
dottin  frá.  —  Apogr.  3300. 

bref  um  hool  i  siglufirdi.3) 
Þat  giorvm  ver  magnus  jonson.  kætell  grimolfsson  radz- 
mann  holakirkiv  ok  gudmvndr  jonsson  prestar  holabiskups- 
dæmis  godum  monnum  viturligt  med  þessu  vorv  opno  brefi 
at  þa  er  lidit  uar  fra  hingatbvrd  vors  herra  jhesv  christi 
þvsund  cccc  lxxx  ok  sex  car  manvdaginn  næsta  fyrir  jonss 
messv  holabiskup3  vm  vorit4)  vorum  ver  j  hia  savm  ok 
heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  vors  naduligz 
herra  ok  andaligs  favdvrs  olafs  med  gudz  nad  biskups  a 
holum  af  einne  halfv  enn  sigurdar  prest(s)  þorlackssonar 
af  annare  at  suo  fyrir  skildv  af  fyr  nefndur  sira  sigvrdur 
feick  med  handabandi  biskupenum  ok  heilagre  hola  kirkiv 
til  ævenligrar  eignar  jordina  hool  j  siglvfirdi  er  liggur  j 
siglvnes  kirkiv  sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum 
sem  fyr  greindre  jordv  fýlger  ok  fylgt  hefer    at    fornv    ok 

*)  [skrifat  403.     «)  [b.  v.  403.     3)  Utan  a  bréfinu  með  fornri  hendi. 
4)  þ.  e.  17.  Apr. 


1486.  HÓLL  í  SIGLUFIRÐI.  565 

nýv  ok  hann  vard  fremst  eigandi  at  fyrir  þer  segter  sem 
hann  uard  skylldvgur  biskupenum  ok  kirkiunne  vppa  þav 
þriu  aar  er  hann  var  officialis  ok  biskupin  var  bvrtt  af 
landenv.  skylldi  tittnefndur  sira  sigvrdvr  suara  laga  ript- 
ingum  a  greindre  jordv  enn  biskupen  hallda  til  laga.  for 
þesse  giorningvr  fram  j  litlv  biskups  badstofunni  a  holum 
j  hialtadaal.  ok  til  sanenda  her  vm  heingium  verfyrnefnd- 
er  prestar  vor  jncigli  fyrir  þetta  (bref)  er  skrifat  var  a 
sama  stad  degi  sidar  enn  fyr  seigir. 


505.  20.  Apríl  1486.  á  Hólum. 

Siguebb  prestr  Þorláksson  lýsir  því,  að  hann  hafi  lukt  og 
feingið  Ólafi  biskupi  á  Hólum  jörðina  Hól  í  Siglufirði  með 
skilorði,  er  greinir  í  fyrra  bréfi. 

AM.  Fasc.  LXV,  8,  frumrit  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir.  —  AM. 
Apogr.  3602  (eptir  bréfabók  þoirri,  er  Þorlákr  biskup  lét  rita  1641—42); 
þar  er  ártal  lesið  1486. 

hol  i  siglufirde1). 
Þat  giorer  ek  sigurdr  prestur  þorlaksson  godum  monn- 
um  viturligt  med  þessu  minv  brefi  ath  ek  medkennuz  ad 
ek  hefe  lukt  ok  feingit  vorum  nadugum  herra  ok  andalig- 
um  faudur  olafe  med  guds  nad  biskup  aa  holum  iordina 
hol  j  siglufirdi  er  liggur  i  siglunes  kirkivsokn  til  æfinligrar 
eigiiar  med  ollum  þeim  gognvm  ok  gædum  hlutum  ok 
hlunnendum  sem  greindre  iordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ad 
fornv  ok  nyu  ok  ek  vard  fremzt  eigandi  ad  fyrir  þær  sekt- 
er  er  ek  vard  biskupinum  ok  hola  kirkiv  skylldugr  okfall- 
it  hðfdu  medan  hann  var  burt  af  landit.  skal  ek  suara  laga- 
riptingum  a  fyr  greindri  jordu  enn  biskupin  hallda  tillaga. 
Ok  til  sannenda  hier  um  setta  ek  mitt   insigli    fyrir    þetta 


')  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  Þar  stendr   og   með    hendi  frá 


566  TRANSSKRIPT.  1486. 

bref  skrifad  a  holum  j  hialltadal  fimtudagin  nesta  fyrir  ions- 
messu  holabiskups  um  uoret.  anno  domini  (D°  cd.0lxxx°uj01). 


506.  5.  Maí  1486.  í  Ögri. 

Tbansskeiptabbbéf. 

AM.  Apogr.  3870  „Ex  transscripto  Lögmannsens  Pals  Jonssonar 
Widalin.  fyrra  innsigled,  sem  er  Þorsteins  Þorleifssonar,  hángor  vid 
brefed.  arna  klemenssonar  er  burtu"  (AM). 

Þat  giorvm  vid  þorsteinn  þolleifsson  og  arne  klemens- 
son  godum  monnum  vitvrligt  med  þessu  ockrv  opnv  breíi 
at  vid  hðfum  sied  yferlesid  og  giorla  skodat  openbref  med 
heilvm  og  oskauddvm  hangandi  jnnciglum  svo  latandi  ord 
firir  ord  sem  hier  epter  skrifad  stendur. 
[Hér  kemr  : 

1.  Eiðr  Solveigar  Björnsdóttur  2.  Maí  1484,  DI,  VI,  Nr.  454; 

2.  Eiðr  Guðlaugar  Sæmundardóttur  9.  Júní  1484.  DI,  VI,  Nr.  458]. 
Og   til    saninda    hier  vm    settu  vid  fyrr  nefnder  menn 

ockvr  jnnciglle  firir  þetta  transkriptarbref  skrifat  j  augri  j 
jsafirdi  fostvdagen  næsta  epter  vppstigningardag.  þa  er 
lidit  (var)  fra  hingatburd  vors  herra  jesv  christi  CD.  cccc. 
lxxx.  og  sex  oxr. 


507.  11.  Maí  1486.  í  Hítardal. 

Þkíb  menn  transskríbera  máldaga  kirkjunnar  á  Kirkjubóli  í 
Langadal  eptir  Vilchinsbók. 

AM.  Apogr.  2343,  eptir  frumriti  „fra  Kirkiuboli  i  Langadal". 
„Þetta  er  riett  skrifad  epter  originalbrefi  a  kalfskinn,  hvar  under  vered 
hafa  .3.  innsigle  enn  nu  er  eitt  alleina  epter.  þad  vottum  vier  i  Skal- 
hollte  þann  16.  Febr.  A2_  1708.  Snorre  Jonsson.  þordur  þordarson. 
Ormur  Dadason".  „Utan  a  þetta  Maldaga  og  vitnisburdarbref  (1486)  er 
ritad  med  sömu  hende  sem  Leidarholms  samþyktar  Copian  er  med  ritud 
og  önnur  fleiri  document,  sem  þar  hia  specificerud  eru  :  Maldaga  bref 
kirkiunar  a  Kirkiuboli.  þar  af  slutta  eg,  ad  þad  hefur  vered  i  höndum 
Biamar  Gudnasonar"  (AM.). 

x)  Þetta  má  eins  vel  lesa  iij  einsog  uj.  Þó  mun  víst  eiga  að  lesa 
það  uj,  eins  og  sjá  má  á  næsta  bréíi  á  undan. 


1486.  BOKGAKHÖFN.  567 

Þat  giorum  uær  sigurdur  prestur  jonsson  ok  síra  jon 
marteinsson  ok  eyolfur  diackne  helgason  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  breíi.  at  uær  haufum  sied 
ok  yfer  lesit  maldaga  kirkiunnar  da  kirkiubole  j  langadal 
er  stendur  j  registrum  kirkiunar  j  skalhollti.  þeirri  er  giordi. 
wilkin  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  þa  er  lidit  uar  fra 
hingatburd  uors  herra  iesu  christi  þusund.  ccc.  niotiger  ok 
vij.  aar  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  epter  skrifat 
steDdur. 

[Hér  kemr  raáldaginn,  Dipl.  Isl.  IV,  132—133). 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uær  fýrrgreinder  menn 
uor  innsigle  firir  þetta  bref  skrifat  j  hitardal  in  octauarum 
ascensionis  domini  anno  domini  (D°  cd°  lxxx0  vj°. 


508.  13.  Maí  1486.  á  Urriðavatni. 

Benedikt  Sæmundsson  selr  Ögmundi  presti  Andréssyni  með 
samþykki  Sigríðar  Hallsdóttur  konu  sinnar  fimtán  hundraða 
part  í  Borgarhöfn  í  Hornaíirði,  er  hann  erfði  eptir  Sigríði 
Jónsdóttur  móður  sína. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  8,  írumritið  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir  því. 
—  Apogr.  2878  b.  —  AM.  Fasc.  XXVIII,  10,  transskript  á  skinni  frá 
4.  Okt.  1489.  —  Apogr.  2877  (Skriðuklaustrsbréf). 

Sðlv(bref)  vm  xv.  hvndrvt  j  borgarhofn.1) 
Þath  giorer  egh  benedickt  sæmundzson  godvm  monnum 
vitanlekt  med  þessv  minv  opnv  brefe  ath  egh  medkennvnzt. 
egh  hefe  seltt  sera  ögmvnde  andressyni  med  upplage  jayrde 
ok  samþycke  sigridar  hallzdottur  konv  minnar.  þann  fimtan 
hvndrada  jardar  partt  j  borgarhofn  er  liggur  j  hornafirde  j 
kalífafellz  kirkiv  sokn  ok  egh  erífda  epter  sigride  heitena 
jonsdottur  modur  mina.  ok  þan  sama  fyr  greindan  firhtan 
hvndrada  jardar  partt  j  borgarhðfn  hefe  egh  ðngvm  manne 
giofvm  gefith  nie  savlvm  sellt  ok  ei  helldr  lofath  ath  selia 
eda    gefa   nockrum    manne.    nema    adr  skrifudum  sera  ðg- 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


568  ÞVERÁ  í  SVARFAÐARDAL.  1486. 

munde  andressyne  ok  hier  epter  vil  egh  sueria  ef  þvrfa 
þicker.  Ok  til  sanenda  hier  vm  setta  egh  mitt  jnscigle 
fyrir  þetta  bref  skrifath  aa  avridavatne  er  liggur  j  flioz- 
dalshierade  laugardaginn  næsta  íyrir  huitasunnu.  anno 
domini.  CTD°.  cd°.  Ixxx0.  sexto. 


509.  23.  Maí  1486.  á  Hólum. 

Olafr  Jónsson  fær  Olafi  biskupi  á  Hólum  til  fullrar  eignar 
jörðina  Þverá  í  Svarfaðardal  fyrir  jörðina  Svartárdal  í 
Dólum. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  5,  frumritið  á  ekinni.     Af  fjórum  innsiglum  er 
nú  eitt  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3301. 

Þuera  i  suarfbadardal.1) 
Þat  giorvm  ver  jon  þorvalldsson  radzmann  a  holvra. 
andres  jonsson.  gvdmundvr  jonsson  ok  gvdolfur  magnusson 
prestar  holabiskupsdomis  godum  monnum  viturligt  med 
þessv  vorv  opno  brefi  þa  er  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors 
herra  ihesv  christi  (D.  cd  lxxx  ok  sex  aar  manudagin  nosta 
fyrir  helga  likams  dag  vm  vorit2)  vorum  ver  j  hia  savm 
ok  heyrdum  a  ord  ok  handabandh  þessara  manna  vors 
naduligs  herra  ok  andaligs  favdvrs  olafs  med  gvdz  nad 
biskups  a  holvm  af  einne  alfv  ean  olafs  jonssonar  med 
samþýcke  ok  vpplagi  hollv  kono  sinnar  af  anuare  at  svo 
fyrir  skildv  at  fyr  nefndur  olafur  feick3)  med  handabandi 
biskupenvm  ok  heilagre  holakirkiu  til  æwenligrar  eignar 
jordena  þveraa  j  svarbadardaal  er  liggur  j  valla  kirkiv 
sokn  halfa  med  ollvm  þeim  gognvm  ok  gædvm  sem  greindre 
halfre  jordv  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornv  ok  nýv  ok  hann 
vard  fremst  eigandi  at  vndan  sig  ok  sinvm  erfing(i)vm. 
enn  her  j  moti  feick3)  biskupin  honvm  jordena  svartardaal  j 
dovlvm3)  er  liggur  j  gavdala3)  kirkiu  sokn  til  ævenligrar  eign- 
ar  med  ollum  þeim  gognum    ok  godvm   sem  greindre  jordv 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    2)  22.  Maí,    8)  Svo, 


1486.  GRUNDAREIGNIR.  569 

fýlger  ok  fylgt  hafar1).  skal  fyr  nefndvr  olafur  suara  laga- 
riptingvm  a  greindre  halfre  jordv  en  biskupin  hallda  til 
laga  ok  þar  til  feick1)  biskupin  honum  iij  hvndrvt  j  millvm 
jardana.  for  þesse  giorningur  fram  j  storv  stofvne  a  holum 
j  hialtadaal.  Ok  til  sanenda  her  vm  heingivm  ver  fyrnefnd- 
er  prestar  vor  jncigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var  a  sama 
stad  ok  are  degi  sidar  enn  fyr  seiger. 


510.  24.  Maí  1486.  í  Sanrbæ. 

Tylftardómb  útnefndr  af  Finnboga  lögmanni  Jónssyni  um 
arf  Sveins  Sumarliðasonar  eptir  Eirik  Loptsson  afa  sinn, 
einkum  um  Grund  í  Eyjafirði,  er  nú  lá  „verndar  og  for- 
stöðulaus  og  í  eyði  sett". 

AM.  Fasc.  XXVIII,  3,  frumritið  á  skinni.  Öll  (13)  innsiglin  eru 
nú  dottin  frá  bréfinu;  „fra  sr.  Skuia  Þorlakssyne"  (AM.).  —  Apogr. 
233.    Frumritið  er  með  hendi  Finnboga  lögmanns. 

gudridar  bref.9) 
Domur  Vm  AríF  Sueinz  Sumarlidasonar  eptir  affa  sinn 
Eyrek  Loptzson.3) 
Ollvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  séa  edr  heýra 
senda  paall  brandzson.  hauskðlldr  arnason.  arníinnr  iöns- 
son.  þorsteirn  þorleifsson.  vernard  einarssoD.  steffan  ketils- 
son.  asgrimr  hallzson.  olafr  helgason.  arni  ketelsson.  oddr 
þorbiarnarsoD.  þoralfr  oddzson  og  jon  gunnarsson.  Q.  G.  og 
sina  kunnigt  giorandi  at  þa  er  lidid  var  fra  hingadbvrd 
vors  herra  jhesv  christi  þvshvnd  fiogr  hvndrvd.  lxxx.  og  vj. 
ar  aa  midvikvdagiu  næsta  fyrir  festvm  vrbani  pape  j  savr- 
bæ  j  eýiafirdi  oa  almenniligv  heradsþingi  vorvm  vier  j  dom 
nefoder  af  ærligvm  maDDÍ  finnboga  jonssyni  lðgmanoi  Dord- 
aa  og  vestaD  óa  jslaadi  at  skoda  og  Rannsaka  og  dom  á  at 
leggia  hvort  sveirD  svmarlidason  mætti  frialsliga  og  Retti- 
liga  at  ser  taka  jord  sioa  grvDd  j    eýiafirdi    þar   sem   hvn 


*)  Svo.    2)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  3)  Utan  &  bréíinu  með 
hendi  frá  17.  öld. 


570  GRUNDAREIGNIR.  1486. 

nv  legi  verndarlavs  Og  forstðdvlaus  og  j  avdn  sett  en  j 
bvrt  ílvtter  af  jordvnni  frider  peningar  og:  ofrider.  þeir 
hann  atti  og  sva  ei  sidr  kirkivnnar  goz  og  jnstæda  j  bvrt. 
en  einginn  man  epter  settr  til  giallda  edur  greidzlv  edur 
nockra  jardarinnar  skylldv  upp  at  hallda  edur  svar  fyrir 
at  giefa.  Sva  og  vm  alla  adra  hans  peninga  fasta  og  lavsa 
frida  og  ofrida  hvar  sem  þeir1)  stædi  verndarlauser  og 
forstðdulavser  sva  einginn  man  syndi  nockurt  lðgligt  halld 
vpp  a  til  vmbods  edur  eignar.  beiddi  fýrr  nefndr  sveirn 
adr  nefndan  finnboga  jonsson  logmann  hier  dom  yfer  at 
nefna.  kom  þar  fram  bref  med  dandimanna  jnnsciglum  sva 
latandi  at  svmarlidi  eireksson  hafdi  gipt  og  kvongad  nefnd- 
an  svein  son  sinn  med  jordvnni  grvnd  j  eýiafirdi  og  ollvm 
odrum  peningum  fostum  og  lavsvm  sem  sveini  hafd(i)  til 
arfs  fallit  epter  eirek  heitinn  loptzson  fðdrfðdr  sinn.  var 
þar  og  annad  bref  vpp  lesit  vnder  godra  manna  jnnsciglum 
sva  latanda  sem  morgvm  dandimonnum  er  adr  vitanligt  at 
sveirn  svmarlidason  var  dæmdr  af  .xij.  lðgrettumonnum  da 
alþingi  lðgligr  erfingi  og  eignarmadur  allra  þeirra  peninga 
sem  att  hafdi  eirekur  heitinn  loptzson  fðdrfader  hans  og 
til  arfs  fell  epter  hann.  Nv  fyrir  þann  skulld  at  fyrir  alldrs 
saker  og  giptingar  er  at  lðgvm  skýlldvgt  at  sveirn  svmar- 
lidason  taki  uid  fee  sinv  sem  lðgmal  vtt  visar.  en  vier 
eigi  fvllkomlig  sannindi  a  vitum  hver  edur  hverer  hans 
lðglig  vmbod  hafa  haftt  a  meirvm  peningvm  edur  minnum. 
þvi  litz  os  þo  at  sva  kvnni  at  verda  ath  eingin  vmbodsman 
vili  til  koma  nockvrn  reikningsskap  at  gera  nefndum  sveini. 
edur  hans  arf  og  peninga  vtt  giallda  at  epter  lðgbokarinnar 
ordum  og  þvi  atferli  sem  þar  til  heýrer  megi  hver  madur 
sina  peninga  frialsliga  og  itettiliga  at  ser  taka  þa  hann 
kann  hitta  heimilldarJausa  og  forstðdulausa  helldr  en  þeir 
forsomizt  honum  til  skada  þo  vmbodsmadur  vili  eigi  edur 
kvnni  eigi  til  koma.  edur  nockura  afhending  a  gera.  sorv 
þar  þa  tvau  lðglig  vitni  fyrir  lðgmanninvm  at  þeir  vissv 
at  eirekr  loptzson  hiellt  og  hafdi  og  ser  eign(a)di  jordina 
grvnd  j    eyiafirdi.    med   iinnastðdvm    og   midhvsvm.    hollt  j 

*)  þeim,  frumritið. 


1486.  GRUNDAREIGNIR.  571 

hlidar  kirkiv  sokn.  krossanes  hid  ýtra.  da.  aslaksstadi. 
bitrv.  ýtra  samtýni.  kollgerdi.  j  (Dodruallaþingvm  arnbiarg- 
arbreckv  og  hvamm  j  arskogsþingum.  grvnd.  kross  og  hellv. 
j  vallaþingvm.  hals  og  hamar.  skalldalæk  og  sockv.  j  hrafna- 
gilsþingvm  jordina  teig.  veturlidastadi  j  hnioskardal.  part 
j  vaglaskogi.  víjk  j  flateýiardal  og  hann  tok  af  ollvm  þess- 
vm  jordvm  sem  fleirum  odrvm  leigr  og  landzskýllder  þa 
hann  lifdi  og  engvm  vissv  þeir  hann  þessar  jarder  solia 
edr  bvrt  fá  og  þa  hefdi  stadid  med  þessvm  jordvm.  sva 
eirekr  atti  heima  ool  grvnd  og  annarsstadar.  marger  og 
mikler  peningar  frider  og  ofrider.  kýr  og  ær.  vxar  og 
gelldingar.  hros  og  hestar  med  þessv  eýrna  marki  og  ein- 
kennum  sneidder  helmingar  á  badum  eýrum  a  navtvm  og 
savdvm.  en  á  odrv  eýra  á  hrossvm.  navf  hægra  eýra  a 
hestvm.  þvi  fyrir  þessi  oll  fyrr  skrifvd  proff  og  vitni  leidd 
og  fram  komin  og  sva  fyrir1)  allar  þær  greiner  epter  log- 
bokarinnar  ordum  sem  hier  at  lvta  vnder  vort  doms  at- 
kvædi  hofum  vier  fvllvliga  dæmt  svein  svmarlidason  Retti- 
liga  og  frialsliga  mega  at  ser  taka  nv  j  fardogvm  og  hier 
epter  allar  þessar  greindar  jarder  sem  eirekur  hefer  att  sva 
sem  lðgligr  eignarmadur  þo  einginn  logligr  vmbodsmadur 
til  komi  at  lvka  edur  afhenda.  ef  eigi  synizst  vndan  hafa 
geingid  med  logligri  eign  edur  vmbodi  edur  nockuro  laga- 
hallde.  en  vm  alla  þa  frida  peninga  sem  stadith  hafa  med 
greindvm  iordvm.  navt  og  savdi.  hross  og  hesta  sidan  ei- 
rekr  deydi  sem  sveirn  lætur  sveria  tvav  lðglig  vitni  at  med 
þessv  eýrnamarki  og  einkennvm  stodu  og  sva  alla  þa  ofrida 
peninga  sem  hann  fær  vitni  til  at  eirekur  hafi  att  skal  hann 
fr(i)alsliga  mega  at  ser  taka.  vtan  sa  ser  kallar  syni  edur 
vænizt  eign  edur  vmbodi  edur  nockurru  lagahalldi  og  vinni 
at  lagaeid  ad  hann  hvgdi  ser  þann  heimilldarman  logligan 
vera,  og  sækizst  þa  at  lögum.  en  vm  þav  onnur  kugilldi  sem 
sveini  þiker  fleiri  stadit  hafa  med  jordvnvm  en  hann  fær 
vitni  til  sem  fyr  skrifat  er.  þa  sæki  hann  þav  sem  annan 
arf  edur  skvlld  epter  logvm.  og  at  sva  profvdv  mali  sam- 
þyckti  finnbogi  jonsson    logman    þenna    vorn    dom    og  þeir 

*)  á  spáasíu. 


572  TRANSSKRIPT.  —  BARÐ.  1486. 

adrer  þingmenn  sem  þar  voro  saman  komner.  Og  til  sann- 
inda  hier  vm  settvm  vier  fyrr  nefnder  menn  vor  jnnscigli 
fyrir  þetta  domsbref  skrifad  a  grvnd  j  eýiafirdi  fimmta- 
daginn  j  fardaga  vikv1)  ox  sama  ari  sem  fyrr  seger. 


51 L  24.  Maí  1486.  í  Björgvin. 

Transskrip  tarbrép. 

AM.  Apogr.  468  „Ex  transBcripto  monasterii  thingeyrensis  accuraté". 

Þat  giorum  vid  eirik  amundson  laugman  j  þrandheim 
ok  andres  amundson  aa  voppn  godum  monnum  viturlickt 
med  þessu  ockru  opnu  brefi.  at  vid  hofum  siet  ok  yferlesit 
opit  bref  þorleifs  biornsonar  med  heilu  ok  oskoddu  hang- 
anda  jnsigli  suo  latanda  ord  opter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr  Böðvarshólabréf  gert  í  Björgvin  25.  Febrúar  1486,  Dipl. 
Isl.  VI,  Nr.  500]. 

Ok  til  meiri  stadfestingar  hier  vm  settum  vid  fyr 
nefnder  menn  ockr  jnsigli  fyrir  þetta  transkriptabref  er 
skrifat  var  vt  til  brædra  j  biorguin  miduikudaginn  næstan 
fyrir  helga  likams  dag  þaa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors 
herra  jesu  christi  þusund  cccc.  lxxx  ok  vj  ar. 


512.  26.  Maí  1486.  á  Barði. 

Haldór  Brandsson  býðr  upp  ánefnda  peninga  kirkjunni  á 
Barði  í  Fljótum  í  þann  reikningsskap  og  portio,  er  honum 
bar  að  svara  fyrir  sig  og  Brand  Haldórsson  föður  sinn  til 
móts  við  önnur  systkin  sín. 

Eptir  skjalabókinni  i  Landsökjalusafni  94a  í  4to  bl.  19  a— 20  a,  með 
hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðnsonar  c.  1600. 

Bref  er  Halldor  Bydur  vpp  peninga. 
Þad  giorum  wier  Arne  Thorsteinsson.  Thorstein  Brýni- 

A)  þ.  e.  25.  Maí. 


1486.  BARÐ  í  FLJÓTUM.  573 

olfsson.  Oddur  Gunnarsson  og  Jon  Hallsson  Godum  monnum 
vitanligtt  med  þessu  ockar  opnu  Brefi  þa  lidit  var  fra 
Gudsburd  CD  iiijc  lxxx.  og  vj  Ar.  aa  Bard(e)  þar  j  kyrki- 
une  aa  faustudaginn  j  fardogum  vorum  vier  j  hia  saum  og 
heyrdum  aa  ad  Halldor  Bond(e)  Brandsson  liet  þar  vplesa 
suo  latande  skra  sem  hier  seigir. 

£g  Halldor  Brandsson  Byd  wp(p)  hier  j  dag  suo 
fellda  peninga  kyrkiune  aa  Barde  j  fliotum  j  þann  Reikn- 
ingsskap  og  portio  sem  mier  Ber  ad  suara  hennj  medaii  eg 
hiellt  bard  suo  og  fyrir  þann  Reikningskap  er  mier  Ber 
ad  suara  fyrir  faudur  minn  Brand  Halldorson  medan  hann 
hiellt  greinda  Jord  Bard  til  mots  vid  onnur  syskin  mijn. 
€r  þad  fyrst  Jordin  akrer  er  hier  liggur  j  Bardsþingum 
fyrir  xxc  til  panta  og  lausnar  vid  mig  edur  mijna  £rfingia 
epter  mig  komande  þeim  til  hallds  og  medferdar  sem  kirkiu- 
goss  aa  ad  hallda  epter  logum  og  þar  til  eitt  malnytu  ku- 
gillde  er  Baudvar  finnsson  gaf  vnder  Sigride  konu  sijna  og 
enn  þar  til  iijc  j  odrum  þarfligum  peningum.  Byd  eg  mig 
til  ad  hallda  aull  kirkiunnar  goss  aa  Barde  sem  mier  Ber 
epter  gomlum  vana  og  ollum  þeim  hættj  sem  maldage 
kirkiunnar  vtvijsar  og  adur  hefur  verit  sett  og  skipad  af 
konge  og  erke  Biskupi  ad  þar  sem  Bændur  eiga  halft 
heimaland  wnd(er)  kyrkiur  edur  meira  þa  eiga  Bændur  ad  hallda 
oll  kirkiunnar  goss  epter  maldogum  kirknanna  Þui  fyrir 
Byd  eg  ollum  monnum  lærdum  og  leikum  gripa  edur  taka 
hafa  edur  hallda  edur  nauckur  skipt(e)  giora  aa  minni  eign 
edur  þeim  peningum  sem  mer  Ber  med  Eiettu  ad  hallda 
edur  Hrafne  synj  mijnum.  hef  eg  golldit  vmbodsmonnum 
Biskups  Olafs  xvc  j  vtlausner  med  þuj  hann  hefur  gist 
hia  mier  tuisuar.  helld  eg  þessa  peninga  luckta  j  portionem 
kyrkiunnar  þui  mier  þickir  Biskupsgistingin  helldur  eiga  ad 
takast  af  kyrkiunnar  peningum  enn  mijnum.  Wil  eg  hallda 
þuj  vndir  xij  manna  dom  vj  presta  og  vj  leikmanna  nær 
sem  Biskupinn  will. 

Talade  og  Halldor  Bonde  sialfur  nær  þuj  sem  skraiii 
vtvijsade.  sagdist  allt  þad  hallda  vilia  sem  hun  til  segdeog 
sagde  þad  sijn  ord  vera  fullkomliga. 


574  SKRIÐUBRÉF.  1486. 

Og  Til  sanninda  hier  (vm)  setium  vier  fyrnefnder  menn 
wor  Jnsigle  hier  fyrir  et  cetera. 


513.  30.  Maí  1486.  í  Skriðu. 

Margbét  Eyjólfsdóttir  afhendir  Magnúsi  Magnússyni  jörðina 

Skriðu    í    Eeykjadal  með    tilgreindum    ítökum    og   landa- 
merkjum. 

JSig.  66  8vo  með  hendi  Grunnavíkr-Jóns  „Ex  originali  collatum. 
Sendt  frá  Sysium(anne)  Jono  Benedictssyne  1740  um  haustid.  mier  til 
Kaupenhafn1'.  Lýsir  Jón  innsiglum  bréfsins.  —  MSteph.  27.  4to  bls. 
461—465,  skr.  1719  „Ex  Membrana",  og  er  það  í  bók  þeirri,  er  átt 
hefir  og  að  miklu  leyti  ritað  Benedikt  lögmaðr  Þorsteinsson,  faðir  Jóns 
sýslumanns,  og  kölluð  er  Svartskinna. 

[Kaupbref  Margretar  Byolfsdottur.  at  hun  selldi 

Skridu  Magnussi  Magnussyni  raed  aull- 

um  þeim  ummerkium  sem    þar 

thill  heyra.1) 

Þath  gioruni  uier    Þorsteinn    grimsson.    tumas  jonsson. 

jonjonson.  Olafr  sigurdson.  hakon  guidleiksson  godum  monn- 

um  uiturligt  med  þessu  uoru   opnu   brefi.    þa   et   lidit    uar 

fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þussund.   cccc.  lxxx. 

vj  aar.  ocl  þridiudaginn  næsta  fyrir  dýradag  j  fardagauiku  j' 

skridu  j'  reykiadal    vorum    uier   j  hia  saum  ok  heýrdum  oa 

ord  ok  handaband  þessara    manna    magnus  magnussonar  af 

einne  albu  ok  margreita2)    eyiolfsdottur    af    annari    þaa    et 

ffjrgreind   margriet    afuente    adr    nefndum  magnusi  jðrdina 

skridu  j'  reykiadal  i  mulaþingum  til  fulirar3)  eignar  so  sem 

þeirra    kauppbreif4)  utuisar     med    ollum   þeim    gognum   ok 

giædum.    hlutum    ok    hlunneíidum    sem    þessare   fýrnefndre 

jordu  Skridu  hefdi  fylgt   at  fornu  ok  nyiu    ok   hun   hefer 


x)  [stóð  utan  á  framritinu;  landamerkia  og  giorningsbref  vmm 
Skridu  j  Reikiadal  27.  2)  Margrietar  27.  8)  27 ;  þetta  orð  hefir  verið 
máð  eða  fúið  úr  frumritinu  1740,  svo  Grunnavíkr-Jón  les:  f[rial]srar. 
*)  -bref  27. 


1486.  SKRIÐUBKÉF.  575 

fremtz  eigandi  at  ordit  j  sinn  riettann  mala  epter  bonda 
sinn  hrafn  branzson.  Sagdi  þrattnefnd  margreit1)  at  Skrida 
ætti  afriett  at  hurdarbaki  ok  þar  allan  reka  fyrir  þuj  af- 
riettarlandi.  vj.  uikna  uerk  j  eingibacka.  tuegia  manadar 
beitt  j  husabacka,  enn  um  heimaland  j  skridu  segdj  landa- 
merkiaskraen2)  til  landamierkia3)  ut  fra  skridu.  enn  mana- 
lækr  sudr  fra  skridu  ok  þa  gardr  ur  lækiarbotnenum  ok 
fram  j  þuergard.  ok  aa  þesse  landamerki  ridu  vier  oll4) 
sarnan  ok  sagdi  margreit6)  eýiolfsdotter  alla  þessa  landar- 
eign  jtaululausa  vera.  ok  steckr  hefdj  uerit  da  Steinstaudum 
ok  aa6)  Smiorholum  fra  Skridu  ok  hefdi  eingi  at  fuiidit. 
ok  þesse  landamerki  hiellt  ok  hafdi  hrafn  gudmundzson 
logmann.  brandr  halldorsson.  biarne  branzson.  hrafn  branz- 
son  logmann  ok  hielldu  sina  eign  ox  medan  þeir  attu  jord- 
ina  skridu.  ok  so  sagdizt  hun  hafa  haft  ok  halldit  sidan 
hun  vard  eigandi  at  skridu  ok  sagdi  at  þesse  landareign 
mundj  alldri  uerda  suarin  af  tueimur  skialigum  monnum 
uiidan  jordune  Skridu  hiedan  j  fraa.  taukuz7)  þau  þa  haufid- 
um  sainan  j  þessare  landareign  fram  vit  þvergard  fyrir 
framan  Smjorhola  magnus  magnusson  ok  margreit8)  eýiolfs- 
dotter  ok  afuente  med  handabande  til  fullrar  eignar  jord- 
ina  Skridu  med  þessum  ollum  adrnefndum  landamerkium 
sem  adr  voru  greind. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  uier  fíjrskrifader  menn 
vor  jnncigli  fyrir  þetta  afuendingarbrief  er9)  skrifat  var  dx 
draflastaudum  j  hnioskadal10)  midvikudaginn  j  siouikna  far- 
daugum  ca  sama  aare  sem  fýr  seger. 

Þetta  Bref  hef  eg  Magnus  Jonsson  logma[nn  sied  og  yfer11) 
lesid.  og  virdest  mier  epter  Bokarinnar  texta  giört12)  j13)  L[anda- 
brigdum11)  siotta  þui  ad  eo  profudu.  hallde  Biorn  Magnusson 
[effter  þessu  skiale11)  inn  til  þesa  og  so  leinge.  þad  er  eij  med  loguin 
og  Riette  til  baka  [geinged.11)  Skrifad  ad  Mukaþuera.  þan  4 
SeptembrÍB  1680. 

Magnus  Jonsaon  eh. 


0  Margret  27.  «)  Sbr.  skrána  frá  1263,  DI,  II,  Nr.  2.  8)  Svo 
66;  -merkia  27.  4)  aller  27.  6)  Svo  66;  -griet  27.  6)  al..27.  7)  Tokust 
27.  8)  -griet  27.  9)  ed  27.  10)  Fnioskadal  27.  n)  [27;  hefir  verið  6- 
læsilegt  orðið  1740,  þegar  Grunnavikr- Jón  skrif aði  66.  12)  27;  sl.  66.  13)  sl.  27 


576  HELGAFELLSKLAUSTR.  1486. 

Dette  forshrefne  sambtycker  Jeg  med  Herr  Logmanden 
Magnns  Jonsson.  Muncketverae  d.  22.  Augnsti  Anno  1689. 

Christian  Miiller.1) 

[Ad  framann  og  ofannakrifad  sie  ordriett  samannlesed  vid 
sinn  Original  medkienna  underskrifader  ad  Christnese  d.  3.  Julij 
Anno  1719. 

Gudmundur  Hallgrijmsson.     Olafur  Gudmundsson.2) 


514.  81.  Maí  1486.  í  Hrossholti. 

Ketill    Ormsson    kvittar    Haldór   ábóta   á   Helgafelli    um 
andvirði  hálfs  Arna(r)stapa  undir  Jökli. 

Eptir   skjalabók    úr    safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar  í  4to,  nú  i 
LaEdsskjalasafni  942,  með  hendi  Jóns  Iögmanns  Sigurðssonar  c.  1600. 

Pad  giorum  vier3)  Skwle  Þordarson  og  Þolldakur  Ott- 
arsson  godum  monnum  kunnugtt  med  þessu  ockar  opnu 
brefe  (ad  vid)  sdum  og  heyrdum  d  ord  og  handaband  þess- 
ara  manna  herra  Halldorz  Abota  a  Helgafelli.  og  Kietilz 
Ormssonar.  ad  so  fyrir  skildu.  ad  greindur  Kietill  Orms- 
son  medkiendi  ad  hann  hefdi  fvlla  og  alla  peninga  vpp- 
borid  so  sem  honum  vel  lijkar  og  anægist  fyrir  Jordina 
halfa  Arnastapa  er  liggur  j  Breidawijk  j  knarrar  kirkiu- 
sokn.  epter  þui  sem  j  kaupi  þeirra  var  skilid.  og  þui  gaf 
greindur  Kietill  opttskrifadaii  Abota  Halldor  olldungiss  kuitt- 
an  og  akiærulausaii  vm  fyrgreintt  Jardarverd  fyrir  sier  og 
sijnum  ollum  epterkomendum. 

for  þessi  giorningur  fram  i  hroshollti  ]  Eyiahrepp  mid- 
uikudaginn  j  fardagavijku  þa  lydit  var  fra  hingatburd  vorz 
herra  1486. 

og  til  sanninda  hier  vm. 


a)  Þessar  áskriptir  lögmanns  og   amtmanns   stóðu   utan   á  bréfinu. 
2)  [stendr  aptan  við  afskriptina  í  27.    z)  Svo. 


1486.  PRÖFENTUBRÉF.  577 

515.  5.  Júiií  1486.  í  Heydölum. 

Prófentubréf  Arnbjarnar  Guðmundssonar  og  Höllu  Magnús- 
dóttur  konu  hans,  þar  sem  þau  gefa  Sveini  presti  Jónssyni 
prófentu  sína. 

AM.  Apogr.  4430  „Epter  Transacripto  14.  gamallra  Skriðuklaust- 
urs  brefa,  giördu  þann  28.  Septembris  Anno  1697  (=  a).  Samanlesed 
vid  aunad  transscriptum  xi.  Skriduklausturs  pergamentsbrefa,  giört 
þann  17.  Septembris  1697"  (=  b).  Neðan  við  afskriptina  stendr:  „Fram- 
an  skrifad  bref  er  skrífad  a  kalfskinn  med  heilum  bangande  Jnnsiglum 
fiórum". 

Ollum  monnum  þeim1)  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda  Oddur  Þorsteinsson.  Sveinn  Jonsson.  Arnoddur2) 
Jonsson  prestar.  Þorvalldur  Sigurdsson.  Arne  Þorsteinsson 
og  Þorgeir  Jonsson  kvediu  gudz  og  sina  kunnigt  giorande. 
ad  þd  er  lidit  var  fra  hingadburd  vors  herra  Jesu  Christi 
þusund  fiðgur  hundrud  attatiger  og  sex  dr  d  Arnallsstod- 
um3)  j  Skriddal  j  Mula  kirkiusokn.  íostudaginn  næstann 
epter  festum  corporis  Christi4)  vorum  vier  j  hia  saum  og 
heyrdum  d  ord  og  handaband  þessarra  manna  sira  Sveins 
Jonssonar  af  einne  dlfu.  enn  Arnbiarnar  Gudmundssonar 
af  annarre  og  Hðllu  Magnusdottur  konu  hans  at  svo  firir 
skildu.  at  fyrrskrifadur  Arnbiðrn  Gudmundzson  og  Halla 
Magnusdotter  gdfu  adurgreindum  sira  Sveini  Jonssyne  med 
sier  j  profentu  fimtiger0)  hundrada  til  æfenligs  frammfæris 
j  svo  vordnum  peningum  sem  hier  seger. 

Jn  primis  þriatiger  hundrada  under  sidlfum  sier.  er  hann 
dtte  ad  giallda  nefndum  Arnbirne  j  jardarverd  firir  jordena 
Arnaldsstade.  voru  þar  j  skilen  .xx.  malnytu  kugillde.  og 
[tiu  hundrud6)  j  fridum  edur  fridvirdtum  peningum.  og  þar 
til  þrettan7)  malnytu  kugilldi  og  siau8)  gelldfidr  hundrud. 
Hier  [i  mot9)  skilde  þrattnefndur  Arnbiorn  sier  og  opt- 
nefndre    konu  sinne  Hðllu  sæmelegt  bordhalld  til  matar  og 


l)  sl.  b.    2)  Oddur,  a.    8)   Arnallds3tödum   b;    „annadhvort    er     ad 
Arnalldsstader  þesser   hafa   komed   under   klaustred,    eda  ad  þetta  bref 
hefur  einnhvern  vegenn  slædst    til  SkriduklauBturs"  (AM,).    4)  þ.  e.  19. 
Maí.    6)  fimtige,  b.    6)  xc,  a.    7)  xiij,  a.    8)  siö,  b.    9)  [a  moti,  a. 
Dipl.  Ial.  VI.  B.  37 


578  TRÖLLATUNGA.  1486. 

drýckiar  hier  med  tvitugt  vadmdl  þeim  bddum  saman. 
sumt  betra  enn  gialidavod.  sæng.  skiæde1)  og  þionustu. 
Skyllde  tittnefndur  sira  Sveinn  eignast  alla  fyrrskrifada 
peninga.  hvenær  sem  þau  kynne  frd  ad  falla  þegar  manad- 
ur  er  lidenn  frd  þvi  sem  þesse  giðrningur  var  giðr.  enn  ef 
optnefndz  sira  Sveins  kynne  vid  ad  missa  fyrr  enn  þesse 
þrdttnefnd  hion  íielle  frd.  annad  edur  bæde.  þd  skyllde  þad 
þeirra  sem  epter  lifde  eignast  helming  af  þessum2)  fyrr- 
skrifudum  peningum  med  sama  fridleika  sem  innkomu.  enn 
alla  peninga  ef  bæde  lifa  hann.  Kynne  og  svo  til  at  bera 
ad  eríingiar  þrattnefnds  sira  Sveins  [hefde  ei3)  peninga  til. 
hverke  frida  nie  ofrida.  eda  villdu  þeir  ei  giallda  ut  greinda 
peninga  tittnefndum  hionum.  þd  skyllde  þau  eignast  jafn  mikid 
upp  j  jðrdena  Arnallastadi  j  Skriddal.  sem  þau  briste  d  fyrr- 
skrifada  peninga.  Skyllde  ddurgreindur  Arnbiorn  eignast 
sidlfur  liostoll  sinn.  og  konu  sinnar. 

Og  til  sannenda  hier  um  setium4)  vier  fyrrskrifader6) 
menn  vor  innsigle  firir  þetta  profentubref  skrifad  j  Hey- 
dolum  j  Breiddal  in  festo  Bonifacij  Episcopi  Martyris  d 
sama  dre  sem  fyrr  seiger. 


8.  Júní  1486.  í  Tröllatungu. 

4,  August  1537. 

Skeá  um  eignir  og  afhendingar   staðarins  í  Tungu  í  Stein- 
grimsfirði  í  tíð  fimm  presta,  er  þann  stað  héldu. 

AM.  262.  4to ,  blB.  24—26,  skrifað  fyrir  Odd  biskup  Einarsson  1593. 

Anno  domini  m°  cd°  lxxx°  vi°  in  festo  sancti  Medardi 
og  Gildardi  voru  þessir  menn  j  mdt  nefndir  af  Sira  Sigurdi 
Jonssyne  er  þa  var  officialis:  Sira  Þorstejrn  Þorarinsson 
er  þa  var  profastur.  Sira  Sueinn  Helgason.  eyolfur  diakne 
Helgason.     Gudmundur    diakne    Jonsson.    Jon    Þordarson. 


x)   klæde,    a.    2)   sl.    a.    3)  [hefdu   ecko  a.     4)  settum,  b.    B)  fyrr- 
uefuder,  b. 


1486.  TRÖLLATUNGÁ.  579 

Gudmundur  Loptzson.  leikmenn.  mdtu  þessir  fyrgreindir 
mdtzmenn  enn1)  Sira  Jon  halldorsson  tok  vid  kirkiunne  j 
tungu  j  Steingrijmsfirdi  (kirkiuna)  fyrer  viij.c  enn  stadinn 
sialfan  med  ðllum  vthvsum  smam  og  storum  fyrer  halft 
xiij  hundrad  med  fyrnefndz  Sira  Sigurdar  Jonssonar  officialis 
samþycke. 

Suo  micler  peningar  voru  stadarins  j  tungu  j  Steingrijms- 
firdi  þa  Sira  Jon  Halldorsson  tok  vid.  enn  Sira  Oddur 
Sueinsson  afhenti. 

J  fyrstu  iij  kyr  gilldar.  fiorda  alsgelld.  fimtta  afgomul  og 
vr  ij  tennurnar.  ij  nautveturgomul.xijær.iijsauder  veturgaml- 
er.  ij  lambgimbrar.  íj  hross.  annad  þrevett.  enn  annad  fullroskid. 

Jtem  innann  gatta  iij  vppistodu  kierðlld  ok  x  trog 
forn.  íx  bollar.  iiij  spæner.  einn  skijdaskur  vondur.  v  trie- 
diskar  fornir.  pottur  godur.  ketilhrof  vont.  kanna  vond. 
sæng.  pall.  torfskiere  vondur. 

Suo  miclir  peningar  voru  stadarins  j  tungu  j  Stein- 
grimsfirdi  þa  Sira  Jon  Palsson  tok  vid.  enn  Sira  Jon  Hall- 
dorsson  afhenti. 

J  fyrstu  iij  kyr  gamlar  og  fiorda  vng.  iij  asaudar  ku- 
gilldi.  ij  hross.  annad  þrevett.  enn  annad  fullroskid. 

Jtem  jnnan  gdtta  iij  vppestodu  kierðlld  og  ecki  mat- 
helld  og  x  trog  forn.  íx  bollar.  iiij  spænir.  einn  skijdaskur 
vondur.  v  triediskar  forner.  pottur  godur.  ketilhrof  vont. 
kanna  vond.  vond  sæng.  pdll.  neka  vond. 

So  miclir  peningar  voru  stadarins  j  Tungu  j  Stein- 
grimsfirdi  þa  síra  Oddur  Runolfsson  tok  vid.  enn  Olafur 
bondi  Gudmundzson  afhenti. 

J  fyrstu  iiij  kyr  gamlar.  ein  suartskiolldott.  ðnnur 
bleikskiolldott.  þridia  raud  og  var  hýrnd  og  fiorda  huijt  og 
var  hirnd.  þessar  allar  voru  golldnar  prestinum  med- 
an  ec  var  hia  honum.  sem  gud  hans  sal  nadi.  iij  asaudar 
kugilldi  og  voru  flestar  allar  godar  ærnar  j  þessum  kugilldum. 

c  skiolna  keralld  fyrir  ijc  fyrir  ij  hross.  annadvngt  enn 
annad  gamalltt.  iij  vppestodu  kierolld  afgomul.  eitt  med 
iij  giordum.   annad   med  v  giordum.   þridia    vppgefid  og  til 


l)  Svo. 

37* 


580  TRÖLLATTJNGA.  1486 

• 
einskig.  þuiat  þad  var  suo  medan  eg  var  þar.  x  trog    forn. 

íx  bollar  og  var  ecki  heill  vtan  einn  af  þeim.  iiij  spænir 
fangalitlir.  einn  skijdaskur  forn.  saug  var  og  micid  til  vt- 
slitiu.  v  triediskar  fornir.  pottur  gamall  er  liggur  j  pund. 
ketilhrof  forn(t)  med  xiij  hrærum  og  iiij  botum  og  hefur 
eingin  gagn  af.  halfkanna  forn.  torfskiere. 

So  miclir  peningar  voru  stadarins  j  tungu  j  Steingrims- 

firdi.  þa  Biorn  Þorleifsson  af  hendti  enn  Sira *)  Hall- 

dorsson  tok  vid. 

J  fyrstu  ij  kyr.  ðnnur  xvij  vetra.  enn  ðnnur  xviij.  var 
veturgamalltt  naut  bætt  ofan  d  adra.  enn  iiij  saudir  vet- 
urgamlir  d  adra.  xij  ær.  skip  fyrer  ij.c 

Suo  micid  jnnan  gatta.  syrukieralld  og  tekur  hundrad 
skiolur.  iij  kierolld  ecki  mathelld  og  ld  d  einu  fimtiger 
enn  d  ðdru  xxx.  d  þridia  la  xx  fiordungar.  x  trog.  x  bollar. 
v  diskar.  v  spænir  fangalitlir.  pottur  godur  og  gamall.  kiet- 
111  vppgefiun  suo  sem  mælisketil(l).  halfkanna  vppgefin  lok- 
laus.  sængurleppur  forn.  torfskiere.  skijdaskur. 

Suo  miclir  voru  stadarins  peningar  j  tungu  j  Stein- 
grimsfirdi  þa  Sira  Ellendur  afhendti.  enn  Asmundur  prestur 
medtok. 

Jn  primis  iij  kyr  og  v  ær  med  lombum.  íx  lambskot- 
ur2)  voru  valla  mergiadar.  ij  saudir  gellder.  tuævetur  og 
þrevetur.  skylldi  þad  vera  sauderner  ij  og  ærnar  allar  med 
einum  veturgðmlum.  ij  kugilldi  og  ecki  betur. 

Jtem  suo  micid  jnnan  gatta.  c  skiolna  ker  gamalltt  og 
stercktt  og  ij  sder  gamlir.  liggur  d  odrum  xi.  enn  ðdrum  vel 
xx.  pottur  godur.  stockur2)  og  byrda.  x  trogskrifl  ærulaus 
med  ðskutrogi.  x  skalir  med  iij  brotnum.  íx  skierdiskar 
vondir.  vj  fðt3)  fanýt  med  ij  bættum.  iiij  sponbreinglur.  iiij 
vp(p)giordar  kierolld  fuin  og  fanyt  fotuskriíii.  sængar  spior. 

Skrifadur  j  Tungu  j  Steingrimsfirdi  a  laugardaginn 
næstan  epter  Petursmesso  vm  sumarid.  Anno  Salutis  m  d 
xxx  vij. 


*)  eyða  í  hdr.  fyrir  nafninu.     2)  Svo.     3)  tvískrifað  í  hdr. 


1486.  GJAFABRÉF.  581 

517.  19.  Júlí  1486.  á  Munkaþverá. 

Bréf  Einars  ábóta  á  Munkaþverá  um  gjafir   hana  til  Stígs 
Einarssonar  frænda  síns. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  6,  frumritið  á  Bkinni.    Innsiglið   er   íyrir   bréf- 
inn.  —  Apogr.  3302. 

brief  um  peningagiof  Einars  abota  a  Munkaþuera 

Stige  brodur  sijnum.1) 
Þat  giorer  ek  broder  einar  med  guds  nad  aboti  aa 
munekaþuera  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  minu 
opnu  brefi  at  ek  hefi  feingit  stig  einarssyne  frænda  min- 
um  til  fullrar  eignar  ku  ok  gellda  kuigu.  fiortan  ær  ok 
þriar  geitur  ok  eirn  kapal.  Jtem  j  ofridu  þriar  sængr  ok 
fornt  aaklædi  norrænt  ok  annat  nýt.  halfrar  fimtu  tunnu 
kerald.  erkur  tuær  litlar.  eina  kistu  þa  sem  hann  hefer. 
kaunnu  ok  munnlaug  ok  pott.  linduk  med  ull  handklædi. 
x  kerðld  ok  .x.  trog.  sex  skiolna  ketil  þo  bættur  se.  hefer 
ec  haft  jord  hans  jllhugastadi  um  tuo  ár  ok  lugt  ecki 
landskylldur.  hefer  ek  gefit  greindum  stig  einarssyne  alla 
þessa  fýrrskrifada  penninga  til  obrigdiligrar  eignar  sma  ok 
stora.  Ok  til  sanninnda  hier  um  setti  ek  mitt  jncigli  fyrir 
þetta  bref  skrifat  aa  munckaþvera  miduikudaginn  næsta 
fyrir  thorlaksmessu  aa  sumarit.  þa  er  lidit  uar  fra  hingat- 
burd  uors  herra  jhesu  christi  þushund  fiogr  hundrud  atta- 
tiger  ok  sex  ar. 


1S  1.  September  1486.  á  Hrafnagili. 

4.  Júní  1487.  á  Þverá. 

Tylftakdómr,  útnefndr  af  Finnboga  Jónssyni  lögmanni 
norðan  og  vestan  á  Islandi,  um  ákærur  þeirra  feðga  hvors 
til  annars  Sumarliða  Eiríkssonar  og  Sveins  Sumarliðasonar, 
einkum  um  arf  eptir  Eirík  Loptsson,  er  Sveinn  kallaði  til 
á  hendr  föður  sínum. 


l)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  írá  17.  öld. 


582  ARFR  EPTIR  EIRÍK  LOPTSSON.  1486. 

AM.  Apogr.  160,  eptir  frumriti,  með  hendi  Páls  Hákonarsonar  og 
leiðréttingum  Árna  Magnússonar.  „13.  göt  eru  á  brotiuu  nedan  á  bref- 
inu.  en  jnnsiglen  eru  öll  burtu".  Frumritið  hefir  verið  fuið,  þegar  Árni 
lét  aískriía  það. 

011nm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  pall  brandzson.  hauskulldr  arnason.  arne  einarsson. 
brýniolfur  magnusson.  uernad1)  einarson.  þoralfur  oddzson. 
ari  sýgurdson.  asgrimur  hallzson.  helgi  gudmunzson.  olafur 
helgason.  þorle(i)fur  haldanarson  og  jon  þorbiarnarson.  Q.  G. 
og  siua  kunnigt  gíorandi.  at  þa  lidid  war  fra  hingatburd 
wors  herra  jhesu  christi  þushundrad  fiogr  hundrud.  attatiger 
og  sex  ar.  da  faustvdaginn  n§sta  fyrir  mariumessu  enu  sid- 
ari  aa  hrafnagile  j  eýiafirde  worum  vier  j  dom  nefnder  af 
erligum  manni  finboga  jonssyni  logmanni  nordan  og  west- 
an  aa  islandi.  at  dema  millum  þeirra  sumarlida  eiregssonar 
og  sueins  svmarlidasonar.  wm  þer  aakenir  er  huor  þeirra 
kienle  þar  til  annars  epter  þui  sem  þeir  haufdu  þar  med 
fullu  handabandi  adr  under  dom  lagid  og  suo  ei  sidr  j  þí 
sama  handabandi  þann  dom  lofad  at  hallda  sem  þeir  dandi- 
menn  d§mdu  er  greindr  finbogi  þar  til  nefndi  vm  allar  þer 
akienir  fyrnefndra  manna  j  mille  sem  huor  meUi  til  annars 
tala  og  ki^ra  epter  logum.  ki^rdi  sumarlidi.  j  fýstu  þad  til 
sueins  at  hann  sagdizst  hafa  giefid  fyrir  hans  skuld  fim 
maunum  mat  eirn  wetur  sem  var  kuina  sueins  og  þion- 
ustukona  med  henni  og  þrimur  sueinum  og  suo  sagdizst 
svmarlide  hafa  gefit  annare  konu  mat  um  tolf  inanadi  aa 
uegna  suéins.  sagdizst  og  sumarlide  hafa  lagt  til  festarauls 
sueins  [ko]st2)  og  drýkiarfaung  og  uilldi  þar  og  peninga 
fyrir  krefia.  j  annare  grein  ki^rdi  sumarlide  þat  til  sueins. 
af  wegna  eýuindzs  eýuindzssonar.  j  suo  mata.  at  sumarlide 
liet  þat  bref  upplesa  suo  latanda  at  eirekur  loptson  hafdi 
gefit  greindum  eýuindi  til  kuonarmundar  tuttugu  hundrud. 
var  þar  og  annad  bref  upplesed  suo  hliodanda  at  fýr  sagdr 
eyuindr  hafdi  feingid  þesse  saumu  tuttugu  hundrud  sumar- 
lida  til  eignar  þui  hann  sagdizst  ecki  hafa  feingid  af  eireke 
fyr  greinda  peninga.  j  þridiu  grein  ki^rdi  sumarlide  til  sueins 

x)  Svo.    2)  nkoBt  lego,  8t,  er  læselegt"  (AM). 


1486.  ARFE,  EPTIR  EIRÍK  LOPTSSON.  583 

at  hann  hefdi  at  halda  jord  ýtra  samtýne.  j  kreklingahlid 
er  hann  sagdi  sira  jon  peturson  hafa  feingid  sier  til  fullr- 
ar  eignar.  sem  þat  bref  birti  og  utuisade  er  sumarlide  liet 
upplesa  og  suo  hliodadi  at  nefndr  sira  jon  medkendizst  at 
hann  hefdi  feingid  optt  nefndum  sumarlida  til  eignar  jord- 
ena  ýtra  samtyne  j  kreklingahlid.  hier  j  moti  kierdi  fyr 
nefndr  sueirn  til  sumarlida  eirekssonar  og  utkrafdi  ath 
hann  skýlldi  sier  giallda.  og  nettan  reikningskap  af  ath 
giora  hversu1)  mikla  peninga  sumarlida  beri  sier  med  laug- 
um  aptur  ath  giallda.  og  suo  ath  sýna  med  log- 
ligum  uitnum  edr  skilrikium  h(v)ersu  huer  peningr  hefdi 
greizst  eda  [go]lldizst  edr  ath  logum  undan  geingid  af  aull- 
um  þeim  peningum  faustum  og  lausum  sem  sumarlidi  hafdi 
ath  sier  tekid  þa  hann  j  arf  settizst  aa  uegna  sueins  sonar 
sins  epter  eirek  heiten  loptzsson  aa  grund  j  eýiafirdi  og 
annarstadar  þar  peningar  eireks  saman  stodu  utan  gards 
edur  (aa)  audrum  hans  buum  heimti  sueirn  þa  ath  sumar- 
lida  og  fram  sagdi  at  sumarlidi  hefdi  ath  sier  tekid  epter 
þrattnefndan  eirek  aa  sinna  uegna.  sem  uar  fýrst  buid  og 
gardinn  grund  med  aullum  þeim  gozsum  er  þar  saman 
stodu  og  audrum  hans  gaurdum  þar  hann  hafdi  bu  og  pen- 
inga  vppaa.  Eeiknade  sueirn  ath  þann  sama  tima  sem  sum- 
arlidi  fyrst  ad  sier  tok  og  j  arf  settizst  epter  tit  nefndan 
eirek  frafallinn  at  þa  hafi  stadit  med  hans  buum  meir  en 
attatiger  kua  og  meir  enn  fiogr  hundrut  asaudar.  fiogur 
hundrud  gelldings  edr  meir.  hundrat  gelldra  nauta  edr  fleiri. 
ei  ferri  enn  t(u)au  hundrut  kapla.  fiðgr  hundrud  uetta 
smiðrs  edr  meir  med  audrum  þeim  kosti  sem  þar  hefdi 
saman  stadit  og  buunum  hefdi  til  heyrtt.  Sextige  huda  eda 
fleiri.  meir  enn.  xx.  uoder.  fiorutigi  s^nga  eda  betur.  wopn 
og  týgi  uppaa  fiorutige  manna  nema  fleiri  hefdi  uerit.  þar 
med  husbunat  og  bordbunat.  gull  og  silfur.  CDed  audrum 
þeim  ofridum  peningum  sem  eirekur  hafdi  att.  gnn  utan 
gards  med  iordum  eireks  fyrir  nordan  auxnadalsheidi  reikn- 
adi  sueirn  at  stadit  hefdi  meir  enn  attatiger  kugillda  og 
hundrat  kugillda.  willdi  sumarlidi  þa  j  þui  sinne  hier  j 
moti  eingin  lagasuaur  til  gefa  og  ei  naukur  prof  edr  uitni 
')  haversu,  Apogr.  eptir  frbr. 


584  ARFR  EPTIR  EIRÍK  LOPTSSON.  1487. 

syna  edr  fram  leida  npp  aa  nokra  uirdiug  um  arf  og  pen- 
inga  attekt  epter  eirek  loptzson  og  ei  helldr  um  huort  nauk- 
ur  peníngr  hefde  ath  logum  undan  geingit  j  giolidum  edr 
greidzlum  af  þeim  peningum  sem  hann  hafdi  at  sier  tekit 
a  uegna  sueins  sonar  sins  epter  optnefndan  eirek  lopztson. 
Nu  og  at  huorra  tuegia  aakeru  fram  sagdri  brefum  og  skil- 
rikium  skodudum  og  ýferlesnum  er1)  þar  fram  kvomu  demd- 
um  wier  fýr  nefnder  domsmenn.  j  fyrstu  at  sueirn  skýllde 
giallda  sumarlida  tiu  hundrud  fyrir  þann  mannakostnad  er 
sumarlidi  hafdi  haft  sa  wegna  sueins.  enn  fyrir  þa  akem 
sumarlida  er  hann  kerái  aa  wegna  eývindar  eývinzssonar  og 
fýrgreind  er.  demdum  vier  ath  sumþrlidi  hejfde  afent  þratt- 
nefndum  [su]ein[e]  og  aptur  lagid  undir  riett  laga  ransak 
aull  þau  bref  og  skilriki  er  sumarlidi  hafdi  at  sier  tekit  og 
hallda  giordi  aa  wegna  sueins  epter  eirek  loptzsson  og  e[f 
sueir]n  feinge  þa  eingen  bref  edur  uitne  til  ath  eirekur 
loptzsson  hefdi  þessa  tittnefnda  skulld  lukt  edr  kuittun  fyr- 
ir  feingid  uegna  þrattnefndzs  eýuindar.  þa  skýllde  þratt- 
nefndr  eýuindr  sueria  lýritareid  fyrir  kongs  umbodsmaime 
j  wodlaþinge  huersu  mýkla  peninga  hann  hefdi  uppbored  af 
eiréki  loptzssýni  fyrir  optt  nefnda  giof  og  suo  þat  at  hann 
hefdi  aungva  kuittan  edr  sattmala  giort  uit  tittnefndan  ei- 
rek  wm  þesse  greind  .xx.  hundrud.  og  ef  eyvindr  sueir2) 
þenna  bokareid  sem  nu  er  gr[eint].  þa  demdum  wier  svein 
skýlldugan  ath  giallda  sumarlida  suo  morg  hundrud  sem 
eýuindr  suer  til  at  hann  hefer  eigi  uppbored.  af  þratt  nefnd- 
um  eireki  med  fullum  abata  þar  til  eirekur  deýdi  og  sum- 
arlida  bar  her  suar  fyrir  ath  hallda.  £n  ef  eýuindr  sueir1) 
ei  þenna  bokareid  þa  denidum  uier  þessa  aki§ru  sumarlida 
og  eyuindzs  eigi  k[rapt  ha]fa3).  £n  fyrir  þann  skulld  at 
eingin  uitni  ath  giof  edr  kaupi  leidduzst  fyrir  oss  aa  wegna 
sira  jons  peturssonar  ath  hann  hefdi  nokurn  tima  att  jord- 
ina  samtýni  j  kr^klingahlid.  £nn  þat  hafdi  suarid  uerid  af 
tueimur  skilrikum  wottum  ath  þessa  saumu  iord  hefdi  haft 
og  halldid  og  sier  eignad  eirekur  loptzsson.  þahann  lifdi  og 
hun  íiell  j  arf  epter  eirek  med  audrum  peningum    d^mdum 


1)  „er,  nisi  fallor,    exaratum    fuit"    (AM.)      2)  Svo.       3)  „forsitan 
scriptuin  erat:  eickert  afl  hafa"  (AM.) 


1486.  ARFR  EPTIR  EIRÍK  LOPTSSON.  585 

uier  ath  suo  profudu  j  þui  sinne.  suein  aungra  suara  skýlld- 
ugan  fyrir  þessa  akieni  sumarlida  eirekssonar  wni  adrnefnda 
iord  sanitýni.  fn  fyrir  þann  skulld  ath  sumarlide  uillde 
einge  laga  s(u)aur  til  gefa  um  adr  greinda  akeru  sueins  son- 
ar  sins  og  eingen  prof  leida  bref  edr  skilriki  til  sýna  um 
nauckra  wirding  edr  attekt  aa  saugdum  peningum  edr 
huersu1)  e[dr]  huort  naukur  peningr  hefde  undan  geingid 
ath  logum  edr  j  nockurn  handa  mata  þan  sem  sumarlida 
b§ri  ecke  ath  logum  suar  fyrir  ath  gefa  edr  reikningskap 
af  ath  giora.  stendr  suo  skrifad  j  texta  logbokarinar  ath  ef 
madr  andazst  og  sie  arfar  j  omegd  skal  sa  ueita  word  born- 
um  og  íie  er  arfe  er  n§stur.  hann  skal  uirda  lata  þat  íie 
vj.  skynsama  men  og  hafa  uitne  uit  uid  hueriu  hann  tekur. 
gn  ef  hann  sezst  j  ouirdan  eýri  þa  skal  hinn  vngi  madr 
hafa  íie  sitt  suo  mikid  sem  hann  f§r  vitne  til  og  allan 
auoxt  a  fie  sinu.  £n  ef  hann  hefer  ei  witne  til  leggi  hin 
fram  slikt  er  hann  uill  og  sueri  ath  fullan  eid  ath  þa  hef- 
er  hann  slikt  sem  hann  aa  og  .ij.  skilriker  menn  med  haun- 
um.  Nu  fyrir  þessar  greiner  og  fleire  adrar  þ§r  ath  luta 
under  uort  doms  atqu^de  d^mdum  uier  sumarlida  eireksson 
skýlldugan  ath  leida  tuau  fullnadar  uitne  edr  lauglig  skil- 
rike  til  syna  huersu  mýkla  peninga  ath  laugligre  wirdingu 
hann  hefer  ad  sier  tekid  epter  eirek  loptzson.  fasta  edr 
lausa  a  uegna  sueins  sonar  sins  edr  huersu  þeir  hafa  greizt 
edr  golldizst  edr  ad  laugum  undan  geingid  optnefndum 
sueine.  skýllde  sumarlide  þesse  uitne  leida  fyrir  finnboga 
jonssýne  laugmanni  aa  grund  j  eýiafirde  a  laugardaginn  n§sta 
epter  krossmessu  wm  haustid  þa  n§stkomanda.  en  efsumar- 
lide  leidde  þa  eigi  þesse  uitne.  Þa  d^mdum  vier  hann  skýlld- 
ugan  ath  giallda  og  fram  ad  leggia  vnder  sinn  reikning- 
skap  suo  mýkla  peninga  sem  hann  uill  og  sueria  þa  j  sama 
stad  og  deige  fyrir  nefndum  finboga  fullaii  bokareid  og  tueir 
skilriker  mean  med  haunum  ath  sueirn  hafi  þa  slikt  sem 
hann  aa  og  sumarlidi  uard  haunum  skýlldugr  ath  giallda 
epter  laugum  af  arfui  epter  eirek  lopzsson.  £n  ef  sumar- 
lide  leider  huorke  þessi  fyrsaugd  uitne  og  ei  suer  hann  þenn- 
an  greindan  bokareid   suo  sem  fýr  skrifad  er.    Þa  d^mdum 

1)  hauersu,  Apogr.  eptir  frb. 


586  ARFR  EPTIR  EIRÍK  LOPTSSON.  1486. 

wier  títt  nefndan  sumarlida  eirekzsson  skýlldugan  ath 
giallda  sneine  sumarlidasýne  suo  mýkla  peninga  edr  adra 
iafngoda  j  kum  og  am.  nautum  og  saudum.  kauplum.  smior- 
um.  hudum.  sengum.  týgium.  gulle  og  silfre  og  odrum  ofrid- 
um  peningum  sem  þrattuefndr  sueirn  hafdi  adr  framsagtt  og 
heimt  og  kraíid  af  optnefndum  sumarlida  med  þeire  anefndri 
grein  og  peningatali  sem  hier  stendr  skrifad  j  þessu  uoru 
domsbrefi  þui  sueirn  heimte  alla  þessa  peninga  at1)  sumar- 
lida  suo  wier  heyrdum.  skýlldu  þeir  lausapeningar  sem 
sumarlide  hafdi  adr  lukt  og  afhent  sueine  sýne  sinum  hier 
j  reiknazst  ad  rettri  tiltaulu  og  þar  til  skýllde  sumarlide 
giallda  optnefndum  sueine  suo  miken  auoxt  af  titt  nefndum 
arfi  epter  eirek  loptzsson  sem  logbok  skipar  og  skýlldar 
þeim  ath  giallda  er  helldr  og  sezst  j  ouirdan  omagaeýre 
mote  laugum.  skýlldu  þesser  aller  peningar  gialldazst  ath 
þrenum  saulum.  fyrst  at  mikelsmessu.  annad  ath  wetur- 
nottum  en  þridia  at  n^stum  fardaugum. 

War  þesse  vor  domur  uppsagdr  sumarlida  eirekzssýne 
og  sueine  sumarlidasýne  aheyraundum  og  maurgum  audrum 
godum  maunnum  n^rverondum.  samþýkte  adrnefndr  finnbogi 
jonsson  logman  þenna  vorn  dom  med  oss.  þui  sette  hann 
sitt  innsigle  med  worum  innsiglum  fyrir  þetta  domsbref 
skrifat  aa  þuera  j  laxardal  a  n§sta  dag  fyrir  festum  boni- 
facií  episcopi  ed2)  martiris.  anno  domini.  (D°.  cd°.  lxxx.  septimo. 


519.  2    Nóvember  1486.     á  Reynivöllum. 

Vikdingaebeéf  um  kirkjugjörð  á  Reynivöllum  í  Kjós. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XII,  1,  frumrit  á  skiuni  skemt  af  fúa,  og  er 
innsiglið  dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  2442  með  hendi  Árna  Magnússonar, 
og  heíir  bréfið  þá  verið  allæst.  Afskript  sína  segir  Árni  gerða  „accuraté 
satie". 

Bref  wm  kirkiugiord  aa  Reyneuollum.3) 
f»ath    giorer    ek    aíne    prestr    snæbiarnarson    officialis 

J)  da  stóð  í  frbr.;  Árni  leiðrétti.  2)  Svo.  8)  „So  stendur  utan  a 
brerlnu  med  hendi  ecki  riett  gamallo"  (AM.). 


1487.  REYNIVELLIR.  587 

heilagrar  skalholltzkirkiu  j  mille  huitar  j  borgarfirde  ok 
helkunduheidar  skalholltzbiskupsdæmis  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  minu  opnv  breíi  at  þa  er  ek  reid  j  mitt  pro- 
fastdæme  nidri  wm  gullbringu  kom  fyrir  mik  sira  nikulas 
arnason  sem  þa  hellt  Reynevallar  stad  j  kios.  beiddj  hann 
mic  ok  krafdj  vpp  aa  laganna  vegna  at  sia  þar  at  kirki- 
unne  ok  stadnum  er  hann  villdj  standa  sinne  kirkiu  reikn- 
ingsskap.  kalladj  ek  til  med  mier  sex  skælega  menn  pn-sta 
ok  leikmenn.  hafdj  hann  latid  giora  kirkiuna  ok  stadinn 
þa  hann  tok  med.  var  þa  kirkian  giord  fyrir  þriu  hundrut. 
enn  stadurinn  fyrir  fimm  hundrut.  Jtem  giordum  vjer  þa 
kirkiuna  fyrir  tuttugu  hundrut  enn  stadinn  fyrir  fimtan 
hundrut.  atti  kirkian  at  vera  med  golfi  ok  beckium.  ok 
aull  vnder  hellu.  fell  þa  aptur  seytian  hundrut  fyrir  kirkiu- 
bota.1)  enn  tiu  hundrut  fyrir  stadarbota.1)  hier  med  lagdj 
adrgreindr  sira  nikulas  kirkiunne.  tiu  hundrut  j  bokum  ok 
messuklædum.  Jtem  stod  þa  epter  j  porcio  ok  mortuaria 
tuttugu  hundrut.  var  fyrgreindr  sira  nikulas  hier  med  aull- 
ungis  kvittur  wm  allan  fornan  reikningsskap  kirkiunnar 
aa  Reyneuollum  fra  þui  er  hann  tok  stadinn  ok 
framan  til  þess  sem  þa  war  komet.  skylldj  þesse 
fyrr  greind  tuttugu  hundrut  leggiazt  kirkiunne  til 
jnnstædu  æfinlega  hier  epter  þui  hun  var  litil  adr.  skylldj 
þesse  tuttugu  hundrut  lukazt  j  suó  uordnum  peningvm.  tiu 
malnýtu  kugilldi  ok  tiu  hundrut  j  aullvm  þarfligvm  pen- 
ingum  fridvirtvm.  Jtem  var  adr  gomul  jnnstæda  vij  kyr 
ok  tuæuetur  kuiga  milk.  ix  ær  tuæuetr  hrutur  ok  .ij.  hestar 
firir  iij.  merkr  bader  ok  þath  at  auk  sem  skrifath  stendr 
jnnan  gatta.  Ok  til  sannennda  hier  vrii  settj  ek  officialatus 
jnscigle  fyrir  þetta  bref  skrifath  aa  Reyneuollum  j  kios  fimtu- 
daginn  næsta  epter  festum  sanctorum  omnium  anno  dominj. 
CD°.  cd°  lxxx0  sexto. 


520.  8.  Janúar  1487.         á  Munkaþverá. 

Vitnisburðr  Stígs  Einarssonar  um  kaup  þeirra  Einarsábóta 

*)  Svo. 


588  JARÐAKAUP.  —  GJÖF  LOPTS.  1487 

á  Munkaþverá  og  Magnúsar  Jónssonar   um  jaroirnar  Kruk- 
staði  og  Arnarstaði  í  Núpasveit. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  7,    frumritið  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá. 
Frumritið  var  komið  írá  séra  Skúla  Þorlákssyni.  —  Apogr.  177. 

Þat  giorer  ec  stigr  einarsson  godum  monnum  uitur- 
ligt  med  þessu  minu  opnu  brefi  þa  er  lidit  uar  fra  hingat- 
burd  uors  herra  jesu  christi  þushund  fiogr  hundrud  atta 
tiger  ok  sex  ar  at  einar  aboti  sendi  mic  til  magnus  ions- 
sonar  þess  erindis  at  uita  ef  hann  uilldi  kaupa  um  jard- 
ernar  krukstadi  ok  arnarstadi  j  nupasueit.  uoru  þar  med  u 
kugilldi.  skilldi  magnus  þau  hafa  ok  jordena  arnarstadi 
fyrir  sina  jord  krukstadi  er  ligr  j  eyiafirdi  j  hrafnagils- 
þingum  ok  þar  med  .íj.  kugilldi.  sagdi  hann  abotinn  at  þar 
skilldi  huor  taka  at  sier  sem  stædi  þessar  jarder  okkugilldi 
at  næstum  fardogum.  sagdi  magnus  jonsson  at  suo  skilldi 
standa  ok  giort  af  sier.  Ok  til  sanninda  hier  (vm)  setti  ec 
mitt  jncigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  munckaþuera  j  eýia- 
firdi  manudaginn  næsta  epter  hinn  þrettanda  dag  jola  are 
sidar  en  fýrr  seger. 


521.  23.  Janúar  1487.  í  Sáðavík. 

Yitnisbuebr  tveggja  manna  um  gjöf  Lopts  Ormssonar  til 
Jóns  Jónssonar,  er  kallaðr  var  Murtason,  á  jörðunni  „Svar- 
bóli"  í  Álptafirði,  og  skyldi  gjöfin  snúast  í  fjórðungsgjöf  eða 
tíundargjöf. 

AM.  Apogr.  835  „Ex  originali  nu  innsiglalausum   fra  Sira  Hannese 
á  Snæfiöllum"  (AM.). 

Þat  giorvm  vid  olafur  magnusson  og  jon  jonsson  god- 
um  monnum  kunnigt  med  þesu  ockru  opnu  brefe  at  vid 
medkennumzt  at  vid  haufum  sied  og  yferlesit  og  heyrt 
yferlcsit  opit  bref  lopíz  ormssonar  med  heilu  og  oskaudu 
hans  innsigle  so  latandi  at  hann  gaf  ione  ionssyne  er  kall- 
adur  uar  murtason  iordina  suarbol  er  ligur  j  alftafirde  j 
eyrarkirkiu  sokn    til  frials  forædis  og  fullrar  eignar  vndan 


1487.  ALVIÐRUBRÉF  OG  EGILSSTAÐA.  589 

sier  og  sinum  eríingium  enn  under  jon  murtason  og  hans 
erfinga  epterkomande  sTcyllde  þese  hans  giof  snuazt  j  hans 
íiordungsgiof  eda  tivndurgiof.  og  til  sannenda  hier  vm  sett- 
um  uid  adr  nefnder  (menn)  okur  innsigle  fyrir  þetta  uitnis- 
burdarbref  huert  er  skrifad  var  j  sudauik  þridiudag  næstan 
íyrir  festum  babillum  marci.1)  þa  er  lidit  var  fra  hingad- 
burd  vors  herra  jesu  christi  þusund  fiógur  c.  attatiger  og 
vii.  ar. 


522.  11.  Febrúar  1487         á  Egilsstöðum. 

Hálfdan  Nikulásson  selr,  með  samþykki  Solveigar  Nikulás- 
dóttur  móður  sinnar,  Guðraundi  Einarssyni  jörðina  Alviðru 
í  Oluosi  fyrir  jörðina  Egilsstaði  í  Flóa. 

AM.  Apogr.  1928  „Epter  trosnudum  original  fra  Hlidarenda. 
Originalienn  er  under  lok  lidinn.  Jnneiglen  eru  öll  fra  brefinu.  synast 
hafa  vered  fiogur".  (AM.). 

Pat  giorum  vær  ellendr  branzson  gísli  ualldason  ion 
jonsson  ok  jon  gudmundzson  godum  raonnum  viturligt  med 
þessu  uoro  opnu  brefi  ad  uær  vorum  j  hia  saum  ok  heyrd- 
um  aa  ordd2)  ok  handaband  a  hladino  a  eigilstoduin3)  j  íioa 
þessara  manna  halfdanar  nickulassonar  ok  solueigar  sæ- 
mundardottr  af  annare  halfu  moder  fyrnefzt*)  halfdanar 
enn  af  annari  alfu  gudmundar  einarssonar  ad  suo  firer 
skildu  ad  fyrnefndr  halfdan  med  samþycki  modr  sinnar 
selldi  fyr  greindum  gudmundi  iordina  alla  alvidru  er  liggr 
j  oluose  j  arnarbælis  kirkiu  sockn  (med  ollum  þeim 
gognum  ok  giædum)  sem  greindri  jordu  fylger  ok 
fylgt  hefer  ad  fornu  ok  nyiu  ok  nickulas  heitin  gunars- 
son  vard  fremzt  eigandi  ad.  enn  her  j  mote  gaf  gudmundr 
einarsson  iordina  halfa  eigilstadi  med  upplage  ok  samþyki 
sigridar  oddztdotur  konu  sinnar.  skylldi  huor  suara  laga 
riptingum  a  þeim  jorddum  er  selldu  enn  hallda  binum  til 
laga    er    keyptu.     skylldi    fyr   greindr   halfdan  selia  aptur 

*)  „ita  clare  non  marti"  (AM.)  Hið  rétta  mundi :  Babillæ  martiris. 
2)  Svo.     3)  í  frumritinu  stóð:  eiglilstodum.    4)  „ita  evidenter"  (AM.). 


590  TRANSSKEIPT.  1487. 

iordina  eigilstadi  fyrgreindum  hionum  gudmundi  ok  sigridi 
[fyr  enn  odrum1)  ef  hann  uilldi  selia  hana.  Ok  til  sann- 
inda  her  um  setium  vær  fyr  nefnder  menn  uor  jnncigle2) 
firer  þetta  iardakaupsbref  skrifad  a  eigilsstodum  j  floa 
Sunodagin  næsta  epter  augutto  (Desso  þa  er  lidit  var  fra 
hingadburd  uors  herra  jhesu  christi  þusund  fiogur  hundrut 
attatiger8)  ok  siau4)  ar. 


523.  20.  Ápríl  1487    á  Hallormssttfðuin. 

Teansskript     þriggja    manna    af  Torfastaðabréfi     frá     10. 
Nóv.  1398  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  531). 

AM.  Pasc.  V,  23,  frumtransskriptið  á  skinni;  inngiglið  er  dottið  frá. 

Þat  giorum  ver  sira  oddr  prestur  þorsteinsson  sigurdr 
hamundsson5)  oc  jon  thomasson  godum  monnura  viturle[gt]  med 
þessu  voro  brefi  at  ver  hðfum  heyrt  oc  séd  ýfer  lesit  jarda- 
kaupsbref  olafs  jonssonar  ocgudmundarprestz  þorsteinssonar 
sua  latanda  ord  [epter  ord6)  sem  her  seger  [Hér  kemr  Torfa- 
staðabréf  frá  10.  Nóv.  1398,  DI,  III,  Nr.  531.]  0C  til  en  meiri 
vissu  oc  saninda  her  vm  settum  ver  firskrifader  menn 
uor  jnnsigli  firir  þetta  transkriptarbref  skrifat  aa  hallorm- 
stodum  j  fliotzdalsheradi  fostudagin  j  paska  viku  þa  er  lidit 
var  fra  hingat  burd  vors  herra  jehsu  christi  CD°  cccc  atta- 
tiger  oc  siau  vetur. 


*)  [Þessi  orð  stóða  á  spássíu  í  frumritinu,  og  skakt  innboðuð  (milli: 
hana.  Ok.).  Árni  innboðar  þeim  hér  með  réttu.  2)  jnncilge,  stóð  í  frbr. 
3)  attiger,  atóð  i  frbr.  4)  „þetta  siau  er  nu  ad  öllu  leite  burt  trosnad. 
Utan  á  brefenu  stendur  med  hende  hier  um  100  ara  gamalle  1487. 
hefur  þa  árstaled  heillt  vered  er  þetta  var  ritad.  platsed  gefur  adskilia 
ad  helldur  mune  hier  stadid  hafa  siau  enn  viju  (AM.).  ö)  hamss(on),  skbr. 
ð)  [tvískr.  í  skbr. 


1487.  AFLÁTSBRÉF.  591 

524.  30.  Ápríi  1487. 

Aflátsbrép  Kaymundar  Peraudi  legáta  páfans  handa  Þor- 
birni  Jónssyni  og  konu  hans  fyrir  milda  meðhjálp  til  styrkt- 
ar  heilagri  trA  og  endrbætingar  Ranctovenskirkju  (þ.  e. 
Ratisbonukirkju,  Begensborgarkirkju),  „sem  önnur  er  í  öll- 
um  heimi  stærst". 

AM.  Fasc.  XXVIII,  13,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
—  Apogr.  1492.  Frumritið  er  komið  frá  Staðarhóli.  —  Afskript  af 
þessu  bréfi  er  og  i  Advoc.  Library  Edinb.  21,  7,  14,  4to  (FM.  64). 
„Ex  originali  Stadarholensi  1487"  með  hendi  séra  Björns  Halldórssonar 
i  Sauðlauksdal  c.  1770.  Jón  Espólín  kallar  þann  mann  ranglega  Eilíf 
Þorbjarnarson,  er  þetta  aflát  fékk  (Árbækr  II,  108). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sida  edr  heýra. 
Sender  Eaymundus  peraudj  gudligrar  aitningar  framjatare. 
erkjdiackn  aluisiensius  j  Ranctouens1)  kirkiu  hofudskrifarj 
heilagx  postoligx  sætis.  apturfæringar  ok  bíjfalanarmadur 
ok  postuligur  sendjbodj  sierliga  til  skipadur  j  þessum  hlut 
af  þui  sama  postuligu  sæti  yfer  þydzkaland.  kvediv  guds 
ok  sina. 

kunngiorum  wær  ydur  ath  wor  hellgazti  fader  ok  herra 
herra  sixtus  paue  milldrar  minningar  fiordi  med  þui  nafne. 
birte  aullvm  kristz  trulýndum  monnum  bædj  konum  ok 
korlum.  þeim  sem  gud  fusliga  byta  edr  gefa  af  sinu  goze 
med  dxstundan  eda  lata  færa  med  worum  sendjbodum  til 
styrcktar  fyrir  almeneligri  tru  ok  til  endurbætingar  uorar 
kirkiu  Eanctouen2)  su  sem  aunnur  er  j  ollum  heimi  stærst 
ok  helgud.  er  hinum  heilaga  petro  hofdingia  postolanna.  ad 
þesser  uelgiordamenn  megi  kiosa  sjer  skriptafodur  ueralld- 
ligan  prest  eda  andligan  neglubrodur  soa  sem  þda  megi  af 
leysa  af  þeirra  syndum  ok  misverkum  suo  opt  sem  þeir 
med  þurfa  fyrir  autan2)  pauans  saker.  Ok  wmfram  þetta 
huersu  opt  sem  þeir  kunna  dauduænliger  ath  uerda  megi 
þeirra  skriptafader  gefa  þeim  fulla  lausú  af  aullum 
syndum  ok  aunguni  paua  sokum  undan  teknum.    sem   efan 

J)  Þannig:  Ranctouens;  rétt:  Ratisbonensis.  Kirkjuna  í  Regensborg 
var  byrjað  að  byggja  á  13.  óld,  en  lokið  var  byggingunni  um  1560. 
2)  Svo. 


592  AFLAUSNARBRÉF.  1487. 

uæri  aa  þeirra  dauda  tima  ok  fullkomliga  þeim  ath  ueita 
allra  sýiida  fyrirgefning  ok  suo  ok  hreinsunarelldz  pinv 
upp  gefa.  Ok  wor  heilage  fader  (ok)  herra  herra  jnnocencius 
atte  nu  EÍkiandj  hefer  bodith  ath  birta  þessj  aflat  med 
sinu  jnnsigle  alsendiliga  stodugt  ok  oskatt  fyrir  saker 
uerndar  trvarinnar  forprisan  felagskaparins  ok  hluttecn- 
ingarinar  allra  bæna  kristninnar  i  huerium  þeir  se  hluttak- 
arar  nu  ok  ath  eilifu.  eigi  ath  eins  þeir  sem  feingid  hafa 
þeshattar  skriptamala  nad.  helldur  ok  jafnuel  þeirra  forelldri 
ok  uelgiordamenn  framlidner.  ok  þesj  feingin  friheit  er  ein 
tacsetning  vnder  eins  med  skriptagongunne.  Willde  ok 
sanliga  sia  samj  wor  helgj  fader  af  eiginlegri  tilhræringu 
ath  aller  ok  sjerhverer  uelgiordamenn  þeshattar  ok  þeirra 
fedgene  framlidin.  ok  uelgiordamenn  þeir  sem  netttruader 
hafa  uid  skilizt  heimenn  uerdj  ath  eilifu  hluttakarar  j  oll- 
um  bænum  ok  bænahalldj.  messum.  olmosugiordum.  fostum 
ok  guds  loíi  j  heilugum  radningum  ok  aullum  audrum  and- 
ligum  godum  hlutum  sem  fremiaz  ok  framder  uerda  j  allrj 
almenniligri  stridandj  guds  kristne  ok  j  ollvm  hennar  limum 
sanliga  medur  þui  ath  godfvser  menn  j  kriste.  þorbiorn 
jonsson  ok  hans  dandj  kuinna  hafa  ueitt  ok  latid  ueita 
millda  medhialp  til  styrcktar  heilagrj  trv  epter  aastundan 
hins  hæsta  biskups  epter  þui  sem  wjer  profum  med  þessu 
uoru  brefj  af  os  vt  gefnu  til  vitnesburdar  se  auduitad  at 
þeim  er  ueitt  af  roksemd  þes  sama  brefs  þat  aílat  sem  fyr 
skrifad  stendur.  ath  þau  megj  þes  makliga  niota. 

War  þetta  bref  vth  gefid  vnder  tilskipudu  jnnsigle  da 
þrituganda  deg.j  aprilis  manadar.  anno  CD°.  cccc.0  lxxx0  vij0)1. 

Hattur  aflausnarinnar  j  lifenu  suo  opt  sem  þaurf  vinur. 
coisereatur  tui  et  cetera. 

Dominus  noster  jhesus  christus  per  meritum  sue  passi- 
onis  te  absoluat  et  ego  auctoritate  ipsius  et  apostolica  mihi 
ifi  hac  parte  commissa  ettibiconcessa  ego  te  absoluo  ab  omnibus 
peccatis  tuis.  jn  nomine  patris  et  f(ilii)  et  s(piritus)  s(ancti). 

Hattur  aflausnarinar  ok  fullrar  fyrirgefningar  j  daud- 
ans  punckt  eda  dauduænleiks. 

x)  Það,  sem  eptir  fer,  kemr  í  frumritinu  án   línuskils    áfast    sjálfu 
bréfínu. 


1487.  LANDAMERKKJABRÉF.  593 

(Disereatur  tui  et  cetera. 
Dominus  noster  jhesu(s)  christus  per  meritum  sue  pas- 
sionis  te  absoluat  et  ego  auctoritate  ipsius  et  apostolica  mihi 
in  hac  parte  commissa  et  tibi  concessa  te  absoluo  prirao  ab 
omni  summa  excommonicacionis  maioris  uel  minoris  quam 
incurristi.  Déiiide  ab  omnibus  peccatis  tuis  contritis  confessis 
et  oblitis  conferendo  tibi  plenariam  omnium  peccatorum 
tuorvm  remissionem  remittendo  tibi  penas  purgatoríj.  jn 
nomine    patris    et  íilíj  et  spiritus  sancti  amen. 


525.  11.  Maí  1487.  á  Fossi. 

Yitnisbukbe  Ásgríms  Hrólfssonar  um  landamerki  Öndverðar- 
ness  og  Gufuskála  undir  Jökli. 

Eptir  skjalabók  í  4to  bl.  150a  íir  safni  J6ns  háyfirdómara  Pétrs- 
sonar  nú  í  Landskjalasafní.  942  með  hendi  J6ns  lögraanns  Sigurðflsonar 
c.  1600.  —  AM.  264  .  4to ,  bls.  11,  skr.  1606.  —  AM.  252.  4to ,  ble.  26, 
skr.  1660  af  Jóni  Steindórssyni  á  Knerri.  —  AM,  Apogr.  1585  og  1654 
(eptir  264  og  252). 

Landamerkie  millum  aundverdarness  oc  Gufuskala. 

Þat  giore  eg  asgrijmur  Hrolfsson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  mijnu  opnu  briefi.  ad  eg  heyrda  Kr&k 
heitinn  marteinsson  seigia  ad  skerit1)  j  Skarfzvijk2)  være 
landamerke  mille  gwfuskala  og  ondverdarness8).  og  alldre 
hef  eg  heýrtt  onnur4)  landamerke  þar  j  millum  greind.  og 
var  eg  meir  enn  halfattrædur.  þa  erö)  eg  bar  þenna  vitniz- 
burd.  enn  eg  var  atta  vetra  þa  eg  kom  fyrst  a  Snæfellz- 
nes.  og  optast  hef  eg  þar  vistum  verid  sijdan  til  þess  er 
nu  er  komid.  Og  til  sanninda  hier  vm  [set  eg  mitt  jnn- 
sigle  fyrir  þetta  bref.  skrifad  aa  Fosse  aa  Snæfellznese 
faustudaginn  epter  hallvardzmesso  Anno  Domini  CO  cd 
lxxxvij.6). 


*)  skard  25  2.2)  Skarzuijk  252.  *)  aundverdzness  264.  4)  sl.  252(!); 
B)  b.  v.  264;  si.  94.  6)  1480  septimo  252;  frá  [vantar  í  94,  nema 
hvað  Bjarni  amtmaðr  Þorsteinsaon  hefir  bætt  því  við  laungu  siðar  (1828), 
en  hja  honum  hetir  misskrifazt:  nHallormsmessou(!). 

Dipl.  Isl.  VI.  B.  38 


594  VERZLAN.  1487. 

526.  [c.  24.  Maí  1487.  í  Lýbiku]. 

Kærub  sendimanns  eða  fulltrúa  Björgynjarkaupmanna,  fram- 
hafðar  í  Lýbiku  vorið  1487,  gegn  verzlunarstöðunum  á 
Vindlandi,  meðal  annars  um  verzlun  á  íslandi. 

Dipl.  Norv.  V,  Nr.  932,  bls.  671—674,  eptir  Recessas  Hansæ  í  frum- 
riti  á  pappír  í  bæjarskjalasafninu  í  Zwolle,  og  stendr  þar  meðal  gern- 
inga  Hansamanna  um  uppstigningardagsskeið  1487. 

Desse  nagescr11  article  hebben  de  sendeboden  des 
coepmans  to  Berghen  den  steden  vorgegeuen. 

Jnt  erste  van  de  jennen  de  to  Bergen  jn  Norwegenn 
anno  etc.  lxxxv.  tegen  den  sosz  Wendeschen  stede  eendra- 
chtelyke  beleninge  vnd  vorbot  vor  Johannis  to  midden- 
somer  gesegellt  vnd  jnde  pene  dat  vpp  ghesettet  vorvallen 
waren  deshaluen  se  ene  scryíft  sodanen  scypper  vnd  coeplude 
myt  eren  borgen  jnhebbende  artickel  vth  deme  recesse  dar 
vp  rorende  van  den  sosz  Wendischen  steden  beslaten. 

Jtem  tom  anderen  male  van  der  Jslanderschen  reyse 
dat  de  der  nederlage  to  Bergen  jn  Norwegen  gantz  sche- 
delic  sy  vnd  de  heer  conninck  to  Dennemarken  ock  des 
ryken  Norwegen  redere  dar  vmme  gantz  vnduldich  vnd 
nicht  to  vreden  syn  konden  sy  ock  wene  an  komen  de  vth 
dessen  steden  de  reyse  vorsochte  den  wolden  sy  thoenen  so 
konde  de  coepman  de  jenne  deneren  nicht  beschermen  ock 
vorsochten  de  sulue  Etlande  vnd  Veerron  dar  de  coepman 
to  Bergén  ere  merkelige  schulde  vthgaende  hadde  dardenn 
de  jenne  de  alsulke  lande  vorsoken  das  jenne  daer  mede 
de  coepman  toe  Bergen  moet  swaerlyken  missen. 

Jtem  dat  derde  dat  sallighe  juncher  Jacop  to  Olden- 
borch  den  coepman  to  Bergen  sere  merkliken  hadde  be- 
schedighet.  begherende  dair  jnne  guedes  rades  dat  de  coep- 
man  by  syne  gudere  wedder  vmme  komen  mochte. 

Jtem  dat  veerde  van  den  duytschen  ampte  jn  Norveg- 
en  vnder  den  coepmanne  beseten  dat  de  Nordeschen  de  gheerne 
by  syck  teen  vnd  heben  wolden  des  heren  connynges  voget 
se  ock  an  heelde  vnd  furder  wan  des  noet  vnd  behoeíf  ys 
myt  een  vthredinghe  te  doende  vnd  wo  wol  de  coepman 
vnste  belastinge  van  den  ampten  hefft  willen  dem  coepmanne 


1487.  VERZLAN.  595 

doch  nergenn  ynne  to  hulpe  komen  vnd  ene  virsachten. 

Jtem  tom  viíften  niale  beclaget  syck  de  coepman  to 
Bergen  dat  to  male  qwaet  vnd  vnduchtich  meel  van  Bremen 
to  Bergen  gesant  werde  dat  nyn  coepmans  gued  sy  der 
gerlychen  vth  andern  steden  ock  synnen  de  beertunnen  de 
van  der  Wismar  komen  so  gued  nicht  alse  van  noeden 
were  deshaluen  de  coepmann  in  den  bere  groten  schaden 
lyde  etc. 

Jtem  dat  seste  dat  sallige  scipper  Pauwel  Lange  myt 
enem  geladenen  scepe  van  Bergen  vthgezegellt  an  der 
Mekelenborgheschen  syde  ouer  etlike  vorledenen  tyden  sy 
gebleuen  deshaluen  des  vogedes  van  Buchouw  guderebynnen 
der  Wismare  syn  besatet  begerende  guedes  rades  wo  sy 
dar  vorder  by  varen  mochten. 

Jtem  dat  dé  Zuderzeeschen  coeplude  to  Bergen  in  Nor- 
wegen  ere  scepe  vorgrepes  vorvrachten  to  Bergen  bringen 
de  vorsteken  so  dat  de  coepman  nicht  dat  weten  kan  krig- 
en  wat  sy  vor  gudere  hebben  deshaluen  se  dem  coepmanne 
neen  rechtuerdich  schot  en  geuen  also  sy  plichtich  syn  etc. 

Jtem  tom  latesten  jd  gebort  dat  etlike  coeplude  by 
dem  coepmanne  to  Bergen  hyr  in  den  steden  vnd  ock 
anderen  coepluden  tho  Bergen  schuldich  syn  vnd  nene  be- 
talinge  don  willen  deshaluen  se  vor  de  coepmanne  werden 
myt  rechte  voruolget  so  dat  se  van  dem  coepmanne  wyken 
vnd  syck  by  de  Noermans  geuen  dat  denn  dem  coepmanne 
zeer  schedelyck  ys.  Bidden  dor  vp  ock  prouisien  to  doende 
vnd  dem  coepmanne  dar  inne  des  besten  to   radende. 

Jtem  noch  clage  de  ersamen  van  Dantzicke  beuele  der 
stede  wart  den  sendeboden  des  coepmans  to  Bergen  gesecht 
dat  se  denjennen  de  van  Dantzick  to  Bergen  quemen  aller 
vryheit  gelyck  anden  vth  der  Henze  to  Bergen  laten 
geneten  vnd  bruken  ene  nene  vorder  behindernissen  vnd 
jndracht  to  donde  wan  anderen. 

Hyr  vp  de  stede  na  besprake  vnd  rypen  rade  heben 
vorramet  vnd  to  antworde  gegeuen  alse  hyr  na  volghet. 

Jtem  jnt  erste  vm  den  jennen  des  tegen  de  soaz 
Wendeschen    stede    vpsettinghe    vnd    vorbot    vmme    des 


596  VERZLAN.  1487. 

gemeynen  besten  bescheen  to  Berghen  besegelt  syn  etc.  dat 
schal  staen  wenthe  des  anderen  daghes  dat  de  jennen  de 
hyr  tor  stede  synt  vm  der  Snderseschen  copluden  daer  mede 
by  komen  de  des  anderen  dages  des  morghens  to  achtenjn 
de  clocken  dorch  de  Suderseschen  sendeboden  scholden  werd- 
en  bescheiden. 

Jtem  vppe  dat  ander  alse  van  der  Jslanderschen  reyse 
etc.  hebn  de  stede  jnt  ghemeyne  beleuet  ys  nicht  to  hold- 
ende  vthgenomen  de  van  Dantzicke  de  dar  van  neen  beuel 
to  hebbende  seden,  vnd  dat  by  erem  raed  gerne  bringen 
wolden  der  geliken  de  van  Hamborch  ock  seeden  van  erem 
rade  des  neen  beuel  to  hebbende  jo  doch  vormodeden  ze 
syck  ganslyken  wan  id  ander  stede  helden  ere  raidh  sick 
dar  ynne  wol  geborlick  worde  holdende. 

Jtem  vp  dat  derde  alse  van  der  beschedinghe  dorck 
juncher  Jacop  bescheen  etc.  dair  ynne  en  konden  de  stede 
sunderges  nicht  raden,  na  dem  dat  juncher  Jacop  dot  were 
vormodeden  syck  de  stede  de  here  connynck  to  Dennemarck- 
en  dar  to  nicht  scholden  antworden  willen. 

Jtem  van  der  duytschen  ampte  wegen  to  Bergen  vnder 
dem  coepmanne  beseten  ys  beleuet  an  de  sulue  ampte  to 
scriuende  in  der  besten  wyse  na  der  sendeboden  jnforma- 
tien  vnd  ock  sust  wor  des  to  doende  ys  myt  dem  besten 
vort  to  settende. 

Jtem  vp  dat  verde  van  de  quaden  mele  dat  to  Brem- 
en  wart  vth  geschepet  etc.  hebn  de  stede  beleuet  an  de 
van  Bremen  vnd  wor  des  to  doende  ys  deshaluen  jn  der 
bester  wysé  tho  vorschriuende  vnd  wanner  de  coepman 
alsulck  meel  dat  nyen  coepmaus  gulden  is  besleyt  mach  hy 
daer  by  varen  als  recht  ys.  van  wegen  der  vnduchtigen 
tunnen  magh  en  yewelick  sick  myt  den  yennen  daer  hy 
beer  aíf  cofft  verlyken  vnd  daer  vp  seen  dat  he  men  guede 
thunnen  krieghe. 

Jtem  vppe  dat  seste  alse  van  wegen  der  gudern  tor 
Wismarn  besatet  synt  vmme  der  gudern  willen  jn  Pauwel 
Langen  scepe  gebleuen  etc.  js  vor  dat  beste  vorramet  dat 
men  dat  vmme  sake  willen  noch  ene  tyt  lanck  late  berou- 
wen  so  lange  men  se  wor  de  dynge    myt    den  ffursten    to 


1487.  TRANSSKRIPT.  597 

Mekclenborch  vnd  de  van  Rostocke  henne  willen  wes  de 
stede  dar  tho  guedes  doen  konnen  dar  tho  willen  se  vnvill- 
ich  syn. 

Jtem  dat  de  Suyderseeschen  ere  schot  to  Berghen  myt 
rechtuerdichliken  so  borlick  sy  dem  coepmanne  entrichten 
etc.  dar  vp  ys  beleuet  vnd  geslaten  dat  de  Suyderseeschen 
gelyck  andern  ere  schot  geuen  scholen  vnd  dar  mede  bewa- 
net  worde  de  dat  nicht  en  dede  den  mach  men  vp  synen 
eet  dryngen  worde  dar  we  ouer  befunden  vnrichtich  dat 
men  den  straífede  synt  de  stede  to  vreden. 

Jtem  vp  dat  latesten  alse  van  wegen  der  vnruchtigen 
coeplude  de  vth  des  coepmans  rechticheyt  entwyken  by  de 
Noermans  vnd  schuldich  bliuen  etc.  hebben  de  stede  vordat 
beste  vorramet  dat  de  coepman  to  Bergen  de  fulstigen  dar 
na  jn  ere  rechticheyt  vnde  bescherminghe  nicht  scholen  nem- 
en  vnd  wor  en  sulkes  den  steden  worde  vorwytliket  vnde 
de  jenne  en  namkundich  ghemaket  de  en  scholde  men  jn 
nenen  Henze  steden  lyden. 


527.  30.  Maí  1487.  á  Hólum. 

Tveir    menn    transskríbera  bréf  um  nokkrar  jarðir  í  Fljót- 
um. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  14,  frumtraneskriptið  á  skinni.  —    AM.  Apogr. 
295  (án  efa  eptir  frumtransskriptinu). 

Þat  giorum  ver  gudmundur  ionsson  niculas  vilialmsson 
gudolfur  magnusson  ok  jon  kollason  prestar  hola  biskups- 
demis  godum  monnum  viturligt  med  þessv  voro  brefi  atver 
hofum  seit  og  yfir  lesit  opit  bref  med  heilvm  og  oskoddvm 
hangandum  inciglum  suo  latanda  ord  eptir  ord  sem  her  ept- 
ir  stendur. 

[Hér  kemr  bréf  Jóns  Ketilsaonar  og  Eldjárns  Stufssonar  frá  25.  Dec. 
1416,  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  309]. 

Ok  til  sanenda  her  vm  heingium  ver  fyrskrifadir  prest- 
ar  vor  jncigli  fyrir  þetta  transskriptarbref  er    skrifat    var 


598  TRANSSKRIPT.  —  AKRABRÉF.  1487. 

[a]  holum  j  hialtadal  jn  octaua  ascencionis  corporis    domini 
anno  domini  (D  cd  lxx  septimo. 


528.  30.  Maí  1487.  á  Hólum. 

Þrír  prestar  transskríbera  sálugjafabréf  Margrétar  Þorvalds- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  VI,  7,  transskriptarbréfið  á  skinni;  tvö  fyrstu  innsiglin 
eru  dottin  frá,  en  brot  er  eptir  af  hinu  þriðja.  „Fra  Torfa  i  Flatey 
1712". 

Þath  giorum  vær  nichvlas  vilhialmsson  gvdolfvr  magn- 
usson  eireckur  stefansson  prestar  hola  biskups  dæmis  god- 
vm  monnvm  vitvrligt  med  þessv  voro  oppno  brefe  ath  vær 
savm  ok  yíir  lasvm  med  heilv  og  hanganda  jncingle1)  testa- 
mentvm  bref  margretar  þorvalldzdottvr  svo  latanda  ord  ept- 
ir  ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  kemr  sálugjafabréf  Margrétar  Þorvaldadóttur  frá  30.  Nóv.  1401, 
DI,  III,  Nr.  561]. 

Ok  til  sanennda  hier  vm  settvm  vær  fyr  nefndir  prest- 
ar  vor  jncingli1)  fyrir  þetta  transkriptarbref  er  skrifvat  var 
a  holvm  j  hialltadal  midvikvdagen  næsta  fyrir  hvita  svnna1). 
anno  domini  .CD.  cd.  lxxx0.  vij°. 


529.  6.  Júní  1487.  á  Þingeyrum. 

Vitnisburbakbkéf  þriggja  manna  um  eiðslofan  Kristínar  Þor- 
steinsdóttur  við  Ingvildi  Helgadóttur,  dóttur  sín;i,  viðvíkj- 
andi  Stóru-Ökrum  í  Skagafirði. 

AM.  Apogr.  4108  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður    Árna     „Ex 
originali  a  kalfskinni". 

Þat  giorum  u^r  arníinnur  jonson.  nikulas  jussason.  ok 
jon  magnusson  godum  CDonnum  kunnegt  med  þesso  uoro 
opnu  brefi  at  wær  uorum  þar  j  hia  saum  ok  héyrdum  aa 
ord  ok  handaband  þessaraa  kuenna  kristinar  þorsteinsdottur 
af  eirni  halfo  enn  af  annare  ýnguelldar   helgadottur.    dott- 

1)  Svo. 


1487.  JARÐAKAUPAbRÉF.  599 

ur  hennar  at  suo  fyrir  skildo  at  kristin  handfesti  ýnguellde 
at  sueria  suo  felldan  bokareid  ath  hun  hefde  aungum  manni 
gefit  ne  sellt  anefnt  edur  uedsett  jordena  stærre  akraa  j 
blaundohlid  nema  ýnguellde  helgadottur.  ok  aungum  manni 
umbod  til  fengit  at  giora  þar  nockurn  son  edur  sama  upp 
aa.  lofade  adurnefnd  kristin  at  sueria  þenna  eid  fyrir  fin- 
bogaa  jonsyni  laugmanni  edur  einhuerium  audrum  ualldz- 
manni  þeim  sem  fullt  ualld  hefde  til  at  tak(a)  afhennefýr- 
skrifadan  eid.  ok  hier  epter  uilium  uær  sueria  ef  þurfa  þik- 
er.  Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uær  fýrrnefnder  menn 
uor  jnsigli  fyrir  þetta  uitnesburdarbref  skrifad  aa  þingeyr- 
um  j  hunauazþingi.  miduikodagin  næsta  epter  huitasunno 
aarum  epter  guds  burd.  CD°.  cccc.  Ixxx  ok  víj  aar. 


530.  14.  Júní  1487.  á  Laugalandi. 

Helga  Þorleifsdóttir  selr  Oddi  Steinssyni  iörðina  Holtastaði 
í  Langadal  fyrir  Hvol  í  Vestrhópi  og  Steinstaði  í  Öxnadal 
og  nokkurt  lausafé  að  auk. 

AM.  Fasc.  VI,  19  transskript  á  skinni  frá  20.  Sept.  1508.  —  Apogr. 
626  (eptir  transskriptinu). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heira 
senda  arnfinnur  jonsson  einar  arnason  þorsteinn  þorlaksson 
sueinn  þorfinsson  olafur  eyolfsson  ok  ion  biornsson  kuediu 
guds  ok  gina  kunnigt  giorandi  med  þessu  uoru  opnu  brefi 
þa  Iidid  uar  fra  hingad  burd  uors  herra  herra  jesv  christi 
CD  cccc  attatighir  ok  sio  ar  a  laugardaghin  næsta  fyrer  jons 
dag  postula  vm  uorid  ath  þar  vorum  vid  j  hea  saam  ok 
heyrdum  aa.  aa  holtastaudum  j  langadal  ord  ok  handaband 
þeirra  helgu  þorleifsdottur  ok  osz  steinssonar  at  suo  fyrer 
skildu  at  greind  helga  selde  adur  nefndum  oddi  ny  greinda 
iord  holtastade  j  langadal  med  ollum  þeim  gognum  ok  gæd- 
um  sem  nefndre  iordv  hefur  fylgt  at  fornu  ok  nyiu  ok  helga 
þorleiísdottir  hafde  fremst  eigande  at  ordit.  Hier  j  mot  gaf 
opt  nefndur  od(d)ur  titt  nefndre  helgu  iardir  tuær  er  suoheita 
huoll  j  vestrhope  er  liggur  j  breidabolstadar  kirkiusokn  ok 


600  ÆTTLETÐING  PÉTRS.  1487. 

steinstade  j  Qxnadal  er  liggur  j  backa  kirkiu  soknn  med 
ollum  þeim  gognvm  ok  gædum  sem  greindum  jordum  fylg- 
er  ok  fylgt  hefur  ad  fornu  ok  nyiu  ok  oddur  uard  fremst 
egandi  at  ok  hier  til  þriatigi  hundrada  sex  malnytu  kv- 
gillde  ok  íiogur  ok  tuttugu  j  þarflegum  peningum.  skýlde 
huorr  vm  sig  halda  til  laga  þeim  iordvm  sem  keypte  en 
suara  lagariptingum  a.  þeim  sem  selde.  lofade  helga  þolle(i)fs- 
dotter  ad.  suara  kirkiu  reikninge  a  holtastaudum  suo  sem 
henne  bære.  reiknudvst  þar  siou  hundrat  j  porcio  er  fallid 
hafde  sidan  skule  bonde  loptsson  deidi  ok  henne  bar  um- 
bod  yfer  jordvni  ok  tolf  malnitv  kvgillde  j  gamla  instædu. 
suo  ok  lyste  helga  þorleifs  dottir  fyrir  oss  ad  hvn  hefde 
ecki  meir  en  íim  uetur  ens  atta  tigar  ad  aldre  þa  hun  selde 
oddi  jordina  ok  hun  hefde  huorki  giofum  geíid  nie  saulvm 
selt  þrattnefnda  jord  holtastade  ok  ongum  lofad  at  selia 
nema  odde  steinsyne.  ok  til  sannenda  hier  um  settum  uær 
fyr  nefnder  men  uor  insigle  fyrer  þetta  jardakaups  brief 
sem  giort  uar  a  laugalande  j  haurgardal  a  iimtudagin  j 
trinitatisuiku  a  sama  are  sem  fyr  segier. 


531.  8°-  JÚDÍ   1487.        *  alÞÍngL 

23.  Júlí  í  Ljárskégum. 

Dómb  útnefndr  á  alþingi  af  Finnboga  lögmanni  Jónssyni  um 
ættleiðing  Pétrs  Loptssonar,  og  er  hún  lógleg  dæmd. 

AM.  234.  4to,  bls.  264—265  (=  a)  og  bls.  585  (=6),  hvorttvcggja 
skr.  um  1600.  —  MSteph.  27.    4to}  bls.  176—177,    Svartekiuna,  skr.  c.     j 
1730  (=  c).  —  IBfél.  67.  4to,  bl.  55—56,  „Iclis"  mcð  hendi  séra  Eyjólfs 
&  Völlum  (=  d). 

Alþijngisdomr  vm  ættleiding  Peturs  Loptzsonar. 
Ollum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  hcyra  senda 
gudni  jonsson.  jon  oddsson.  jon  ellingsson.  gunlugur  þorkiels- 
son.  sigurdur  dadason.  þorlakur  þorkielsson.  arnor  íinsson. 
halldor  þorgeÍKSSSon.  hauskulldur  aRnason.  benedikt  magnus- 
son.  jon  aEngrimsson1)  og  þorlakuR  þorsteinsson  quediu  Gudz 

1)  Magnusson  67, 


1487.  ÆTTLEIÐING  PÉTRS.  —    TRANSSKRIPT.  601 

og  sijna  [kunnugtt  giorande1)  ad  subb  anno  gratiæ  [m.  cccc. 
lxxx  og  vij2)  ccle  laugandaginn  nærstan  epter  pietursmesso 
og  palz  ox  almenniligu  auxaRoanþingi  vorum  vier  j  dom 
nefnder  af  ærligum  manne  íinboga  jonssyni  laugnianne  nord- 
an  og  vestan  dd  jslandi  ad  skoda  oc  dæma  þdd  saumu  ætt- 
leiding  sem  steinunn  gunassdotter  hafdi  ættleidt  pietur  Lopts- 
son  son  sinn  oc  [hann  þar  þa  beiddist  doms  a  i  logrettunni3) 
huort  hon  skylldi  lauglig  cdur  eigi.  nu  af  þui  ad  þau  Lom 
fram  ættleidingaE  bref  fyrr  nefndz  pietuES  vnder  godra 
manna  jnciglum  huert  giort  uaE  epter  bokarinnar  ordum  þui 
dæmdum  vier  fyr  nefnder  dorazmenn  þessa  saumu  ættleid- 
ing  laugliga  med  aullum  sijnum  greinum  oc  aEticulis  oc 
obrigduliga  halldaz  mega4)  oc  optnefndan  pietur  Loptsson 
laugliga  ættleiddan  til  allra  þeirra  arfa  sem  laugbok  skyrer 
ad  ættleidingur  aa  raed  logum  ad  hafa  sod  er5)  medlaugum 
er  ættleiddur. 

Samþyckti  þennan  uorn  dom  med  oss  adur  nefndur 
íimbogi  jonsson  laugmann  oc  setti  sitt  jncigli  med  vorum 
jnciglum  fyrir  þetta  domzbref  [skrifad  i  Liaakogum  í  Lax- 
ardal  manadaginn  næstan  epter  Þorlaksmesso  um  sumarit 
a  sama  ari  sem  fyrr  segir6). 


532.  26.  Júlí  1487.  á  Hólum. 

Tteansskeiptaebeéf. 

Bi8k.  3.  Fol.  bls.  79—80,  með  hendi  Hákonar  sýslumanns  Gíslason- 
ar  1641—42  fyrir  Þorlák  biskup  Skúlason. 

Bre'f  vm  myklagard. 
Þad  giorum  wier  Olafur  Jngemundason.  Nicholas  Wil- 
hialmsson.  Gudolfur  Magnusson.  Jon  Kollason.  prestar  Eola 
Byskupzdæmis  godum  monnura  viturligt  med  þessu  woru 
opnu  Briefi  ad  vier  sdum  og  ýíferlasum  mdldagann  Mykla- 
gardz  kyrckiu  j  Eiegistrum7)  heilagrar  Holakyrckiu  so  ldt- 


1)  [6  (á  spáesíu),  c,  d;  útstrykað  í  a;     2)  [b;  1487,  a;     3)  fb.  v.  d. 
4)  eiga,  d;    5)  ed,  b;     6)  [b.  v.  d;    7)  Svo. 


602  BJARNA  MÁL  ÞÓBARINSSONAR.  1487. 

anda.  ord  epter  ord  sem  hier  grejner.    [Hér  kemr  síðari   hluti 

Miklagarðsraáldaga     eptir    máldagabók     Ólafs    biskups    Rögnvaldssonar 
XLVIII  og  LXXVI,  Dipl.  Ial.  V,  bls.  313—314,  350-351]. 

Settum  vier  fyrr  nefnder  prestar  vor  jnsigli  fyrer  þetta 
witnisburdar  Brief.  skrifath  a  Holum  j  hialltadal  fimtudæg- 
inn  næstafi  fyrer  Olafzmessu  fyrri.  þa  er  lidid  var  fra  hing- 
adburd  vors  herra  Jesu  Christi  þusund  cccc  og  lxxx  og 
sio  cLr. 


533.  27.  August  1487.  á  Skarði. 

Sættakgekb  Magnúsar  biskups  í  Skálholti  og  Einars  Björns- 
sonar,  bæði  um  víg  Bjama  Þórarinssonar  vegna  Einars 
sjálfs,  og  svo  vegna  Þorleifs  bróður  hans,  „sem  guð  hans 
sál  náði". 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  6,  frumritið  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  2593 
(eptir  frumritinu).  —  Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  7,  transskript  gert  í  Bfið- 
ardal  c.  15411).  —  AM.  Apogr.  2591  (eptir  því  transskripti).  —  AM. 
Fasc.  XXVIII,  12,  transakrípt  á  skinni  gert  í  Skálholti  29.  Júlí  1488. 
—  Apogr.  1493  (eptir  því  transskripti).  —  AM.  Fasc.  XXVIII,  ll,vidi- 
mus  á  skinni  gert  á  Reykhólum  18.  Marts  1534.  Hér  er  fylgt  Skál- 
holtsfrumritinu,  og  er  innsigli  Einars  Björnssonar  enn  fyrir  bréfinu. 

sættarbref  biskup  magnus  og  einars  biornssonar 

vm  bæ  j  borgaríirdi  ma  hier  lesa. 
Þath  giorum  wær  broder  halldorr  med  gvdz  naad  abotj 
aa  helgafellj.  helgj  magnusson  og  petur  þordarson  prestar 
schalholltz  biskupsdæmis.  sigurdr  dadason.  arnorr  iinnzson 
og  eyiolfur  gunarsson  leikmenn  godum  monnum  witurligt 
med  þessu  woru  oppnu  brefe  aa  manudaginn  næsta  fyrir 
decollacionem  johannes  baptiste  aa  skardj  aa  skardzstraund 
þa  er  lidith  war  fra  hingatburd  wors  herra  jhesu  christi 
þusund  íiogr  hundruth  attatiger  og  siau  aar  worum  wær  j 
hia  saum  og  heyrdum  aa  ord  og  handaband  þessarra  manna 


1)  Þessi  afskript  hefir  aldrei  verið  reglulega  innsigluð,  ogÁrna  þyk- 
ir  bréfið  þar  „apalega  bókstafað". 


1487.  BJARNA  MÁL  ÞÓRAEINSSONAR.  603 

herra  magnus  med  gudz  naad  biskups  j  skalhollfrj  af  einne 
alfu  enn  einars  biornssonar  af  annarrj  at  suo  fyrir  skildu 
at  nefndr  einar  biornsson  skylldj  giallda  biskup  magnuse 
fyrir  þær  sakir  og  askiJnad  sem  þeirra  war  j  millum.  cc. 
hundruth  hunndrada.  woro  þessar  jardir  þar  til  skildar.  j 
fyrstu  bærr  j  borgarfirdj  og  þar  med  jardirnar  langhollt  og 
huitaarrbackj  er  þar  liggia  wnndir  fyrir  hunndrath  hunndr- 
ada  og  optnefndr  einar  kuittur  wm  kirkiu  reikning  j  bæ 
og  kirkiufe  og  wppgiord  kirkiunar  þar.  Skylldj  þetta  hunndr- 
ath  hunndrada  gialldaz  fyrir  þa  saumu  sauk  sem  einar 
biornsson  brotligr  ward  fyrir  sig  og  sina  menn  þa  þeir  foro 
til  lækiar  aa  bardarstraund  og  biarne  heitinn  þorarinsson  war 
oforsyniu  j  hel  sleginn  sem  gud  hans  sal  hafe.  Jtem  j 
annarj  grein  gallt  tittnefndr  einar  adrskrifudum  biskup 
magnuse  annat  hunndrat  hunndrada  fyrir  allar  þær  skulld- 
ir.  sakir  og  peningareikning  sem  þratt  greindr  einarhonum 
skylldugr  ward  fyrir  sig  og  sinn  brodur  þorleif  biornsson 
sem  gud  hans  saal  nadj  þessar  jardir  þar  j  luktar  er  suo 
heita  jordin  half  asar  er  liggr  aa  sidu  j  skaptaartungu  fyr- 
ir  xxx  hunndrada  at  suo  fyrir  skildu  at  þa  peninga  sem 
biorn  heitinn  þorleifsson  hefdj  fargat  og  suarid  wæri  at 
hann  hefdj  j  burt  skipat  skylldj  halft  bitala  biskup  magn- 
us  enn  halft  fyrgreindr  einar  adrgreindri  kirkiu  og  þar  til 
.ij.  jardir  westur  aa  bardarstraund  j  haga  kirkiusokn  er  suo 
heita  haukaberg  fyrir  xxx  hundrada  og  hrakstadj  fyrir  .xl. 
hunndrada  med  skerj  þui  sem  þar  liggr  fyrir  framan  og 
bæta  þar  til  halfu  þridia  bunndradj  og  þar  tíl,  xiiij.  ku- 
gilldj  og  vj  hundruth  j  ollum  þaríligum  peningum.  Suo  og 
i1)  sama  hanndabandj  worum  wær  j  hia  fyrrskrifadir  menn 
at  optnefndr  biskup  magnus  gaf  tittskrifadann  einar  aull- 
ungis  kuittan  og  aakiærulausan  wppa  heilagrar  kirkiu  wegna 
fyrir  sier  og  ollum  sinum  epterkomendum  kirkiunnar  for- 
monnum  j  skalholltj  wm  allar  þær  sakir  og  raisfellj  sem 
þeim  hefer  j  mille  farid  og  einar  honum  skylldugr  ward 
wppa  sinna  wegna  og  sins  brodrs  þorleifs  heitens  biorns- 
sonar.    Hier  med  skylldu  beggia  þeirra  menn  og  medfylgi- 


1)  VIII,  7;  XXVIII,  11;  sl.  VIII,  6  og  XXVIII,  \% 


604  GJAFABRÉF.  1487. 

arar  biskup(s)  magnus  og  einars  kuittir  og  aakiærulausir  wm 
þan  styrk  og  fylgj  sem  huorer  haufdu  audrum  weitt.  skylldj 
þrattnefndr  einar  leysa  [mega  aptur1)  jardirnar  haukaberg 
og  hrakstadj  jnnan  .v.  ara  fyrir  adrar  jardir  jafndyrar  at 
laugligri  wirdingu  þeirra  manna  sem  þar  er2)  kunnigth  til 
og  þeim  biskupinum  og  einarj  wel  semur.  skylldj  þessar  .ij. 
iardir  lukaz  fyrir  sunnan  og  austan.  lofadj  fyrr  skrifadr  ein- 
ar  at  suara  lagariptingum  aa  þessum  ollum  fyrrskrifudum 
jordum.  enn  þratt  nefndr  biskup  magnus  hallda  til  laga.  Gallt 
optgreindr  einar  tittskrifudum  biskup  magnuse  allar  þessar 
adr  skrifadar  jardir  med  ollum  þeim  gaugnum  og  gædum 
sem  greindum  jordum  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu  og 
nýiu  og  hann  ward  fremzt  eigandj  at  med  laugum.  hier 
med  skyíldj  biskup  magnus  mega  at  sier  taka  jordina  bæ 
og  þær  .ij.  iardirnar  sem  þar  med  fyJgia  þegar  hann  willdj 
og  suo  jordina  halfa  asa  er  liggr  austur  a2)  sidu.  Og  til 
sanninda  hier  wm  settu4)  fyrnefndir  menn  herra  magnus 
biskup  j  skalholltj  og  junkærj  einar  biornsson  med  worra 
fyrrskrifadra  manna  jnsiglum  sin  jnnsigle  fyrir  þetta  bref 
er  skrifath  war  [aa  sama  sama  aare  og  degj  semft)  fyrr  aegir. 


534.  1.  Oktober  1487.  í  Haga. 

Magnúb  biskup  í  Skálholti  gefr  Ingibjörgu  Eyjólfsdóttur 
systur  sinni  jarðirnar  Bæ  í  Borgaríirði,  Hvítárbakka  og 
Langholt,  en  hún  skyldi  gefa  Eyjólfi  Gíslasyni  jörðina  Bæ, 
ef  hann  giptist  eptir  „okkru  ráði"  og  Gísla  föður  síns,  og 
kvittar  biskup  systur  sína  um  andvirði  Bæjar. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  8,  írumrit  á  skinni  nú  innsiglislaust. —  AM. 
Apogr.  2595  „accuraté".     Frumritið  nokkuð  skemt. 

Brief  vm  Bæ  j  Borgarfirde. 
Vær  brodir  magnus  med  gudz  naad  biskup  j    skalholltj 


1)  [aptur  mega,  frb.,  en  n.erkt,  r.ð  sætaskipti  skuli  gerð  á  orðunum. 
2)  VIII,  7  &  XXVIII,  11;  bI.  VIII,  6  &  XXVIII,  12;  3)  sl.  VIII,  6; 
4)  eettum  VIII,6;  5)  [i  budardal.  þridiodaginn  næstan  eptir  bartholomeus 
messo   (=  28.  Aug.)  a  sama  are.  deigi  sijdar  enn  VIII,  7. 


1487.  GJAFABRÉF.  605 

giorum  godum  monnum  kunnigth  med  þessa  woro  oppnu  brefi 
at  wær  medkennunzt  at  wær  haufum  gefid  jngebiorgu  eyi- 
olfsdottur  systur  worrj  jordina  alla  bæ  er  liggr  j  borgar- 
firdj  med  þeim  tueimur  jordum  sem  þar  wndir  liggia  er  suo 
heita  huitaarbackj  og  langhollt  sem  einar  biornsson  oss  fieck 
med  greindri  jordu  bæ.  gefum  wær  og  faum  [a]dr  skrifadrj 
jngebiorgu  fyrr  nefnda  jord  bæ  med  greindum  tueim  jord- 
um  med  ollum  þeim  gaugnum  [og  gjædura  sem  optgreindre 
jordu  bæ  fylger  og  fylgt  hefir  at  fomu  (og)  nyiu  og  wer 
wrdum  fremzt  eigandj  at.  at  suo  firir  skildu  ath  fyrnefnd 
jngebiorg  skýlldj  gefa  eyiolfe  gislasyni  syne  sinuin  titt  skrif- 
ada  jord  bæ  suo  framt  sem  greindr  eyiolfr  giptizt  epter 
ockru  rade  og  suo  gisla  philipussonar  fodr  sins.  medkenn- 
unzt  wær  og  j  þessu  woru  brefj  at  wær  hofum  fulla  pen- 
inga  wpp  boiid  af  optskrifadri  jngebiorgu  fyrir  þratt  greinda 
jord  bæ  sem  oss  wel  aanæger.  Suo  og  medkennunzt  wer 
at  wer  haufum  lofad  [a]t  suara  lagariptingu  aa  titt  nefndrj 
jordu  bæ  enn  þrattgreind  jngebiorg  hallda  til  laga.  Og  til 
meirj  audsyningar  og  stadfestu  hier  [w]m  settum  wær 
wort  jnsigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifath  war  j  haga  aa 
bardastraund  manudaginn  næsta  epter  festum  michaelis  arc- 
hangelj.    anno  dominj.  CD°.  cd°.  lxxx0.  septimo. 


535.  1.  Oktober  1487.  í  Haga. 

Magnús  biskup  Eyjólfsson  gefr  Ingibjörgu  Eyjólfsdóttur  syst- 
ur  sinni  jarðirnar  Haukaberg  og  Hrakstaði  á  Barðaströnd, 
eða  þær  jarðir,  er  Einar  Björnsson  leysir  þær  með. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  20,  frumrit  á  skinni.     Innsiglið    er    dottið 
frá.  —  AM.  Apogr.  2499  „accuratissime". 

Brief  fraa  haga  vm  hauka  Berg  og  hrakstade1) 

Vær  broder  magnus  med  guds  nad   biskup  i  skalhollte 

giorum  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnubrefi. 

at  uær  medkenunz  at  uær  hofum    gefit    ingebiorgv    eyolfs- 

dottur  systur  uore  jardernar  haukaberg    og    hrakstadi.     er 

1)  Utan  á  bréfinu  með  nokkuð  gamalli  hendi.         p 


606  VÍGLÝSING.  1487. 

liggia  j  hagakirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  oggædd- 
um')  sem  greindum  iordum  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu 
og  nyu  og  uer  urdum  fremzt  eigande  at.  eda  þær  iarder 
sem  einar  biornzson  leysser  þær  fyrir.  innan.  v.  ara.  skal 
hunatsier  taka  iardernar.  at  næstum  fardogu(m)  haukaberg 
og  hankstadi1)  till  fullrar  eignar.  Og  til  meirj  au(d)syningar 
og  stadfestu  hier  vm  settum  vær  uort  jnsigle  fyrir  þetta 
bref  er  skrifat  var  j  haga  a  bardastraund  manudagin  næsta 
epter  festum  michaelis  archangeli  anno  domini.  (D°.  cd°. 
lxxx.  septimo. 


536.  3.  Oktober  1487.    í  Bæ  í  Hrútaíirði. 

Dómr  Arnórs  Finnssonar  sýsluruanns  milli  Geirhólms  og  Hrúta- 
fjarðarár  um  víglýsing  Guttorms  Ólafssonar,  er  vegið  hafði 
Ólaf  Indriðason. 

Dómasyrpa  Jóns  Hákonarsonar  á  Vatnshorni,  skr.  c.  1608.  —  AM. 
211.  4to  bls.  174—175,  skr.  c.  1700,  að  cins  upphafið,  og  skeytir  svo 
aptan  við  það  dómi  frá  20.  Janúar  1496. 

Domur  vm  viglysing. 
Þad  giaurum  vier  Jon  Suarthaufdason.  Arni  halldors- 
son.  helgi  finnsson.  Hallur2)  Olafsson.  Nichulas  Vig- 
fusson  og  Jon  Magnusson  Godum  monnum  kvnnigt  med 
þessu  voru  opnu  brefi.  at  þa  er  lidit  var  fra  hingad  Burd 
vors  herra  jhesu  christi.  (D.  cccc.  lxxx  og  vij  ar'amiduiku- 
dæginn  næstaii  eptir3)  Michaelismesso  j  Bæ  j  hrutafirdi  ca 
þingstad  niettum  vorum  vær  i  dom  nefndir  af  ærligum 
manni  arnori  finnzsyni.  Er  þa  hafdi  laugligt  vmbod  kong- 
domsins  vegna  j  syslunni  millum  Geirholms  og  hrutafiardarar 
at  skoda  og  dæma.  huorsu  lauglig  vera  skylldi  su  sama 
viglysing  er  Guttormur  Olafsson  lysti  fyrir  HallBÍrni1)  Þor- 
steinssyni  og  Birni  Jonssyni  þa  er  hann  hafdi  oforsyniu  j 
hel  slegit  Olaf  heitinn  Jndridason. 

1)  Svo;  2)  Óskýrt  í  Vatnsh.;  Hallur  211;  3)  Hér  hleypur  211  alt  í 
einu  úr  þessum  dómi  og  skeytir  hér  aptan  við  dómi  frá  20.  Jan.  1496 


1487.  SAMÞYKTARBRÉP.  607 

Nv  af  þui  ad  þessir  fyrr  skrifadir  menn  halldor1)  og 
Biorn  soru  fullan  Bokareyd  fyrir  Arnori  finnssyne  suo  vær 
heyrdum.  ad  greindur  Guttormur  Olafsson  hefdi  lyst  fyrir 
þeim  œl  kirkiunni  oa  Eyri  j  Bitru  sagdri  vrjglysing  epter 
aullum  Bokarinnar  ordum.  Og  þui  dæmdum  vær  fyrr  nefnd- 
ir  domsmenn  þessa  saumu  viglysing  j  allaii  mata  laugiiga 
vera.  og  optnefndan  Guttorm  Olafsson  ad  laugum  lyst  hafa 
fyrr  nefndu  vigi.  sem  laugin  vtuíjsa. 

Og  til  sanninda  hier  um  setium  vier  þrattnefndir  doms- 
menn  vor  jnnsigli  fyrir  þetta  domsbref  skrifad  i  sama  stad 
deigi  og  arisem  fyrr  seigir. 


537.  .    6.  Oktober  1487.  undir  Múla. 

Gtísli  Filippusson  staðfestir  þann  gjörning  um  Keflavík  (á 
Barðaströnd),  er  hann  hafði  gert  við  Jón  Jónsson  mág  sinn 
og  Dýrfinnu  dóttur  sína. 

AM.  Apogr.  1161,  að  þvi  er  virðist  eptir  frumiiti. 

Þat  giore  eg  gisle  filippusson  godvm  monnum  kunnigt 
med  þessv  minv  opnv  brefe  at  ek  medkennunzt  at  eg  hefe 
stadfest  þan  sama  giorning  stodugan  j  allaii  mata  sem  eg 
hefe  giort  vm  jordena  keflavik  vid  jon  jonsson  mag  mity 
ok  dyrfinno  dottur  mina  epter  þui  sem  þat  sama  bref  vt 
visar  sem  þar  er  vrii  giort.  at  þessum  vitnum  tilkolludum. 
herra  magnuse  med  guds  nad  biskupe  j  skalhollte  ok  síra1) 
lopte  filippussyne.  Ok  til  sannenda  hier  vm  setur  herra 
magnus  sitt  jnsigle  med2)  ok  nefndur  síra  loptur  med 
gisla  filippussonar  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  under 
mvla  ox  skalmarnese  jn  festo  fides  virginis.  anno  domini. 
co°.  cd°.  lxxx0.  septimo. 


1)  leiðr.;  suo,  hdr.;    2)  Svo. 


608  TRANSSKBIPT.-VIÐEYJARKLAUSTR  1487. 

538.  22.  Október  1487.    í  Flatey  á  Breiðafirði. 

Tvbir  menn  transskríbera  bréf  frá  6.  Marts  1390  uin  111- 
ugastaði  og  Hrafnagil  í  Laxárdal. 

AM.  Fisc.  IV,  17.  Frumtran3skriptið.  Aptau  á  því  Btendr  rueð 
hendi  Árna  lögmanns  Oddssonar:  „Þetta  brief  kom  mier  til  handa  a 
Siafarborg  þann  sydasta  Julij  Anno  1625.     A[rni]  0[dds]  s[on]u. 

Þ*t  giorum  uid  (Darteirn  þoruardson  og  jon  hausk- 
aulldzson  godum  CDonnum  kunnegt  med  þesso  ockru  opnv 
breíi  at  uid  hofum  sét  og  heýrt  ýfer  lesit  opit  bref  þessara 
manna  vnder  þeirra  heilum  og  oskau[d]um  hangande  jn- 
siglum  suo  latande  ord  epter  ord  sem  hier  segerepter.   [Hér 

kemr  afsalsbréf  Þórðar  prests  Þórðarsonar  fyrir  Illugastöðum  og  Hrafna- 
gili  í  Laxárdal  til  Bjarnar  Brynjólfssonar  6.  Marts  1390,DI,  III,  Nr.376]. 
Ok  til  sanninda  hér  um  settum  uid  adur  skrifader  menn  ockur 
jnsigleíirirþettatranskriptarbref  skrifat  j  flateýaa  breida  firde 
manu  dagin  ne/sta  firir  tueggia  postula  messo  simonis  og 
jude.  arum  epter  guds  burd  ODu.  cccc°,   lxxx.  og  .víj.  dar. 


539.  14.  Nóyeinber  1487.  í  Viðey. 

Vitnisbuebk  um  rekafjörur  Viðeyjarklaus;trs  í  Grindavík. 

AM.  238.  4to  bl.  37b,  Bessastaðabók,  skr.  c.  1570. 

Pat  giorvm  ec  arne  þorvardzson  godvm  monnum  vitvr- 
ligtt  med  þessv  minv  opnv  brefi  at  ec  for  tvær  reisvr  med 
abota  steinmodi  j  videy  sem  gud  hans  sal  hafiogsira  þo(r)- 
steine  heitinvm  er  þa  var  aa  kalfatiorn  vm  fiorvr  allar  avst- 
vr  fra  hravni  j  grindavik  og  avstvr  at  migandi.  lysti  aboti 
steinmodvr  þar  þa  fyrir  mier  og  morgvm  dandimonnvm  odr- 
vm.  at  kirkian  j  videy  ætti  hvalreka  hvar  sem  rækij  avlJv 
þessv  takmarki.  og  hier  vill  ec  sveria  epter  ef  þvrfa  þyck- 
er.  Og  til  sannenda  hier  vm  setta  ec  mitt  insigle  fyrir 
þetta  vitnisbvrdarbref  skrifad  j  videý  midvikvdaginn  næsta 
epter  festum  brikcij  episcopi  et  confessoris  anno  domini  CD° 
cd°  lxxxvij. 


1487.  VIÐEYJARKLAUSTR.  -  STAÐR.  609 

540.  7.  December  1487.  í  Viðey. 

Yitnisbukbr  uin  reka  Viðeyjarklaustrs  á  Krýsívikrfjórum  og 
annarsstaðar. 

AM.  238.  4to,  bl.  37b,  Bessaataðabók,  skr.  c.  1570. 

Þat  giore  eg  jon  hellgason  godvm  monnvm  viturligt 
med  þessv  minv  opnv  breíi.  at  þa  er  eg  var  j  videý  hia 
abota  Steinmodi  heitinvm  sem  gvd  hans  sal  hafi.  gnn  sira 
þorarinn  heitinn  felixsson  hiellt  þa  kryssvvikvr  stad  med- 
kiennvnst  ec  at  ec  sotta  þa  hval  aa  fim  hestvm  er  rak  di 
fiorvm  hia  miganda  og  sandskridv  er  þa  vorv  ornefni  kavll- 
vd  oa  kryssvvikvr  rekvm  vegna  klavstvrzins  j  videý  og  a- 
botans.  gnn  j  annan  tima  óx  xj  hestvm  vestvr  da  fiorvrn- 
ar  nær  bessastadafiorvm.  giordi  sira  þorarinn  þar  avngva 
hindran  ox  eda  motmæli  at  klavstrid  j  videy  ætti  þenna 
hval  eigi.  og  avngvan  annan  vp(p)  ox  kæra.  og  aldri  heyrda 
ec  þar  tvimæli  aa  leika  og  hafa  þetta  verid  xl  vetra  sidan. 
og  hier  epter  þessari  minne  frasogn  vill  ec  sveria  ef  þvrfa 
þycker.  Og  til  sanninda  bier  vm  setta  eg  mitt  insiglle  fyr- 
ir  þetta  vitnisbvrdarbref  skrifad  j  videý  fostvdaginn  næsta 
fyrir  conceptio  sancte  marie  virginis  anno  domini  CTD°  cd° 
lxxxvij. 


541.  10.  Deceinber  1487.  á  Stað  á  Reykjanesi. 

Vitnisbueðk  þriggja  manna  um  máldaga  kirkjunnar  á    Stað 
á  Reykjanesi. 

AM.  Apogr.  2305  með  hendi  Árna  Magnússonar   „Ex    originali    fra 
Stad  a  Reykianese.  accuratiasime". 

Þath  giorvm  vær  hermundr  prestur  odzson.  olafur  diakne 
þorkielsson  og  arnoddur  tomasson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  voru  opnu  brefi  at  uær  hofum  sied  yferleset  og 
giolla  skodat  maldaga  kirkiunar  a  stad  a  reykianese  suo 
latanda  at  hvn  ætte  landet  allt  j  barme  j  diupafirde  jnn  ad 
gliufura  og  ut  at  steinum  þeim  sem  standa  a  ytra  leite  og 


Dipl.  Isl.  VI.  B. 


610  REYKJAVÍK  OG  BÚLAND.         1487. 

alla  halfa  soluafioru  til  motz  uid  midhus  suo  og  teig  skog 
allan  j  millum  grimkelsar  og  kleifar.  suo  og  stod  j  hennar 
maldaga  at  hunn  ætte  heimalandet  allt  a  stad  jn  at  merkis 
holum  j  innara  hraun  og  upp  j  flokauallda  DÍpu  og  j  aust- 
ann  verda  þorsteinsey  og  þar  upp  j  snos. 

Og  til  sanninda  hier  umm  settum  uær  fyrrnefnder  menn 
vor  insigle  íirir  þetta  uittnisburdarbref  er  skrifat  uar  a  stad- 
arstad  a  reykianese  manudagenn  næsta  íirir  magnusmessu 
anno  domini  CD°.  iiijc  .*)  lxxx0.  septimo. 


543.  22.  December  1487. 

1489.  í  Viðey. 

Þorvabðr  Steinmóðsson  selr,  með  samþykki  Rögnu  Árna- 
dóttur,  konu  sinnar,  Ólafi  Ásbjarnarsyni  tuttugu  hundruð  í 
Vík  (Reykjavík)  á  Seltjarnarnesi  fyrir  hálft  Búland,  „er 
liggr  austr  á  Síðu  í  Skaptártungu  í  Leiðvallarþingi".' 

AM.  238.  4to,  bl.  69,  skr.  c.  1570  (BesBaetaðabók). 

Skiptvbref  fyrir  xxcj  Vik  aa  Seltiornvnese  oc  Bvland 
avstr  aa  Sidv. 
Þat  giorvm  vid  Sigurdr  Jonsson  [oc]  Vilhialmr  Ormsson 
godvm  monnvm  kvnnigt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  at  þar 
vorvm  vid  j  hiaa  savm  oc  heyrdvm  a  a  lavgardaginn  næsta 
eptir  Thomas  messv  postvla  þa  lidit  var  fra  hingatburd  vors 
herra  Jesv  Kristi  CO.  iiijc-  lxxxvn  ar  ord  oc  handaband  þess- 
ara  manna  Þorvards  Steinmodssonar  af  einni  alfv  en  Olafs 
Asbiarnarsonar  af  annarri.  at  svo  fyrir  skildv  atadrgreindr 
Þorvardr  seldi  fyrrgreindvm  Olafi  Asbiarnarsyni  xxc  j  jord- 
inni  Reykiavik.  er  liggr  a  Seltiarnarnesi  j  Kialarnesþingi 
med  upplagi  oc  samþycki  Raugnu  Arnadottur  kvinnu  sinn- 
ar  med  aullum  þeim  gaugnum  oc  gædvm  sem  greindri  jordv 
fylgir  oc  fylgt  hefir  at  fornv  oc  nyiv.  at  aullv  til  teknv  en 


1)  Árni    segir,  að  iiijc  sýnist  ikrifað  með  öðru  bleki,  en  alt  sé  J)ó 
íalslaust. 


1488.  SIGURÐARSTAÐABRÉF.  611 

aunguu  fra.  oc  þau  vrdv  fremst  eigendr  at.  oc  greind  jðrd 
ma  eiga  ad  riettvm  logvm. 

Hier  j  mot  gaf  þratt  nefndr  Olafr  Asbiarnarson  titt- 
nefndvm  Þorvardi  Stéinmodssyni  jordina  halfa  Bvland.  er 
liggr  avstr  a  Sidv  j  Skaptartvngv  j  Leidvallar  þingi  med 
upplagi  og  samþycki  Onnv  Sniolfsdottvr.  kvinnv  sinnar.  j 
svo  mata.  ad  hvn  skildi  sier  þessi  xxc  j  jordinni  Vik  med 
þeim  skilmala  sem  hann  hefir  keypt.  og  skyldi  hvor  vmsig 
halda  sinv  kavpi  til  laga  en  sa  svara  lagarýptingvm  er 
seldi. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  setivm  vid  fyrrnefndir  menn 
ockar  innsigli  fyrir  þetta  jardarkavps  bref  er  skrifat  var  j 
klavstrinv  j  Videy  tveimr  arvm  seirna  enn  fyrr  seigir. 


543.  2.  Janúar  1488.  í  Laufási. 

Sveinn  Eyjólfsson  selr  Kolbeini  Jónssyni   jörðina    Sigurðar- 
staði  í  Bárðardal  fyrir  sextán  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  15,  frumritið  á  skinni.    Af  þrem  innsiglum    er 
nú  eitt  fyrir  bréfinu. 

Pat  giorum  ver  halldor  hallsson.  hellgi  snorrason  og 
nichulas  ketelson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu 
uoru  brefi  ad  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  iesu 
christi  þusund  og  cccc  lxxx  og  uííj  ar  j  laufasi  j  eyiafirdi 
uorum  uer  j  hia  saum  og  heyrdum  a  ord  og  handaband 
þessara  manna  sueins  eyiolfssonar  af  einri  alf'u  en  kolbeins 
ionssonar  af  annari  ad  suo  fyrir  skildu  ad  fyr  nefndr  sveirn 
selldi  adrnefndum  kolbeini  iord  sina  sigurdarstadi  j  bardar- 
dal  er  liggur  j  lundarbreku  kirkiv  sokn  med  ollum  þeim 
gognum  og  gædum  sem  greindri  iordu  fylger  og  fylgt  hef- 
er  ad  fornu  og  nyu  og  hann  vard  fremzt  eigandi  ad  med 
logum.  hier  j  motti  gaf  opt  nefndr  kolbeirn  titt  nefndum 
sveini  vj  hundrvt  med  suo  vordnvm  fridleika  x  malnytu 
kugilldi  iiij  gellfiar  kugilldi  og  cc  ofrid.  skylldi  þrattnefndr 
sueirn  suara  laga  riptingum  a  fyr  greindri  iordu  en  greindr 
kolbeirn  hallda  til  laga.     Og  til  sannenda   hier    um    settv 

39* 


612  SANDVÍKRBRÉF.  1488 

ver    fyrnefnder    men  vor  insigli  fyrir  þetta  bref  skrifad  aa 
niunda  dag  iola  j  sama  stad  og  ari  sem  fyr  seger. 


544.  4.  Febrúar  1488.         á  Stað  í  Kinn. 

Bö»var  Eyjólfsson  selr  Kolbeini  Jónssyni  jörðina  Sandvík  í 
Bárðardal  fyrir  átta  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  17,  frumritið  á  skinni.     Öll  (3)    innsiglin    eru 
dottin  frá. 

Þat  giorum  viær  ellendur  prestur  broddason.  helgi  þo- 
steinsson  og  þvridur  sýgurdardotter.  godum  monnum  vitur- 
ligth  med  þessv  vorv  opnv  brefi  þa  lidit  var  fra  hingad- 
bvrd  vors  herra  ihesv  christi  þvshvnd  fiogur  hvndrvth  atta- 
tigir  ok1)  atta  dar.  vorum  vær  j  hia  savm  og  heýrdvm  ox 
ord  og  handaband  þessara  manna  bavdvars  eiolfsson(ar)  af 
annari  alfv  en  kolbeins  ionssonar  af  annari  ath  svo  fyrir 
skildv  at  bavdvar  eiolfsson  selldi  f ýr  gr(e)indvm  kolbeini 
jonssyni  iordina  sandvik  er  ligur  j  Ivndarbreckv  kirkiv  sokn 
med  avllvm  þeim  gavgnvm  og  giædvm  sem  greindri  iordv 
fylger  og  fýlt  hefer  ad  fornu  og  nýv  og  hann  vard  fremzt 
eigandi  ath.  hier  da  mot  gaf  titt  nefndr  kolbein  jonson  opt- 
nefndvm  bavdvari  eiolfssyni  atta  hvndrvt.  iij  malnýtu  ku- 
gilldi.  iij.  gellfiar  hvndrvt  og  .ij.  hvndruth  j  avllvm  þarflig- 
um  peningum.  Og1)  til  sanninda  hier  vm  settvm  vær  fyr 
skrifader  menn  vor  inncigli  fyrir  þetta  kavpbref  erskrifath 
var  da  stad  j  kinn  þridiadaginn  næsta  fyrir  niv  vikna  favstv 
oi  sama  dari  og  degi  sem  fýr  seger. 


545.  8.  Ápríl  1488.  á  Helgafclli. 

Loptr  Jónsson  selr,  með  samþykki  Ingibjargar  Ingimundar- 
dóttur,  konu  sinnar,  jórðina  Hraunhafnarbakka  í  Staðarsveit 

1)  Svo  hér.. 


1488.  HELGAFELLSKLAUSTR.  613 

Halldóri  ábóta  og  klaustrinu  á  Helgafelli  gegn  því  að 
ábóti  kendi  Narfa  syni  Lopts  til  subdjákns  með  því  skilorði, 
er  bréfið  greinir. 

Eptir  Skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdðinara  Pétrssonar  í  4to  bl 
125  nú  í  Landsskjalasafni,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Signrðssonar  c. 
1600.  —  Ágrip  af  þessu  bréfi  með  ártali  1488  er  í  AM.  252.  4to  bls. 
44—45;  AM.  430.  4to  bls.  4,  og  AM.  Apogr.  1587. 

Kaupbrief  fyrir  HraunHaffnar  Backa. 
Þad  giorum  vier  Helgi  prestur  Jonsson.  Einar  Þor- 
leiffsson.  Jon  Jonsson.  Einar  Þordarson  og  Skwle  Þordar- 
son  godum  monnum  kunnugtt  med  þessu  voro  opnu  briefe 
ad  a  þridiudaginn  j  paakum  Anno  domini  1488  a  Helga- 
felli  j  Helgafellzsveit  vorum  vier  j  hia  saum  og  heyrdum  a 
ord  og  handaband  þessara  manna.  af  einne  alfu  Herra  Hall- 
dorz  Abota  a  Helgafelli  med  samþycke  hanz  conventubrædra. 
Enn  af  annare  alffu  Lopttz  Jonssonar.  ad  so  fyrirskildu. 
ad  greindur  Lopttur  Jonsson  selldi  firskrifudum  abota  Hall- 
dore  med  samþycke  Jngebiargar  Jngemundardottur  konu 
sinnar  Jordina  Hraunhafnarbacka.  er  liggur  j  stadarsueit 
vnder  ollduhrygg  klaustrinu  a  helgafelli  til  æfinligrar  eign- 
ar  med  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindre  Jordu  fýlg- 
er  og  fýlgtt  hefur  ad  fornu  og  nyiu  og  þau  vrdu  fremst 
eigandi  ad.  Hier  j  mot  jatadi  og  lofade  firskrifadur  Abote 
Halldor  med  samþycke  conventubrædra  Narffa  syne  greindz 
lopttz  og  Jngebiargar  konu  sinnar  kost  og  kiendslu  a  klaustr- 
inu.  vadmalz  klæde  og  skiædi  framan  til  þess  hann  væri 
subdiakne.  med  so  ordnum  skilmala.  ad  ef  pilltinum  kynni 
þau  nockur  forfoll  til  ad  falla  ad  hann  mætti  ecki  vijgiast1) 
eda  villdi  ecki  vijgiast  þa  er  hann  væri  xvj  vetra  gamall 
þa  skilldi  klaustrid  og  abotinn  skilinn  vid  pilltinn.  ennJord- 
íd  æfinlig  klaustursinz  eign.  enn  ef  hann  væri  þa  ecki  vijgdur 
gubdiakne  er  hann  væri  xviij  vetra  gamall  og  villdi  þa  eigi 
þo  hann  mætte.  þa  skilldi  hann  vera  til  þess  hann  væri 
vigdur  subdiakne.  edur  ef  hann  være  vijgdur  fyrrennhann 
væri  xviij  vetra.  þa  skilldi  hann  þo  vera  a   klaugtrinu  þar 

1)  yngri,  hdr.J 


614  ARFR  EPTIR  EYJÓLF  ARNFINNSSON.  1488. 

til  hann  væri  xviij  vetra.  enn  ef  presturinn  kynne  fyrre  ad 
deýia.  þa  skilldi  greindur  abote  Halldor  lwka  greindum 
loffte  ijc  vppa  hnoria  xij  mannde  sem  epter  væri  thil  þess 
hann  være  xviij  vetra.  Hier  til  skilldi  Abotinn  giallda  loffte 
ad  næstum  fardogum  iiij  mdlnytn  kugilldi  og  iiij  sandi  gamla 
ad  hansti  komandi.  xij  fiordnnga  smiorz.  jc  j  vadmalum  og 
jc  j  varninge.  ef  sigling  yrdi.  skilldi  abotinn  ad  sier  taka 
Jordina  til  æfinligrar  eignar  ad  næstum  fardogum.  Lofade 
Lofftur  ad  suara  lagariptingum  a  greindre  Jordu.  enn  abot- 
inn  hallda  til  laga. 

Og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


546.  28.  Apríl  1488.  á  Grýtubakka. 

Tylftabdóme  útnefndr  af  Finnboga  lögmanni  Jónssyni,  kongs 
umboðsmanni  í  Þingeyjarþingi,  um  kærur  Magnúsar  Þor- 
kelssonar  til  Jóns  Sigmundssonar  um  Grýtubakka  og  Hlý- 
skóga  og  önnur  fjármál. 

AM.  Apogr.  3871  með  hendi  Páls  Hákonarsonar  „Ex  originali  coni- 
municato  mihi  a  Paulo  Jonæ  Vidalino,  Vice-Nomophylace"  (AM.)  „accur- 
ate  collatum".  Þrettán  innsigli  höfðu  verið  íyrir  bréfinu,  en  átta  af 
þeim  voru  dottin  frá.  Apogr.  3872,  afskript  eptir  sama  frumriti. 

Domur  milli  Jon3  Sigmundssonar  og  Magnuss 

Þorkelssonar  um  Grytubacka  og  Hly- 

skoga  et  cetera1). 

Ollum   monnum   sem   þetta   bref   sea  edr  heýra  senda 

finbogi  ionsson.    þorsteinn  þorleifsson.    ion  arngrimsson.    og 

olafur    halldorsson  logrettumenn.   jon  finnbogason.    nicholas 

ketilsson.  ion  sigfusson.  sveinn  gyiolfsson.    magnus   þordar- 

son.  hrafn  halldorsson.    thvmas   gudmundzson    og    asgrimr 

hallzson  Q(uediu)  G(udz)  og  sina  kunnigt  giorandi  at  þaer 

lidith  var  fra  gnds  burd  þushundrat  fiðgr  hundrut  atta  tig- 

er  og  atta  aar  aa  manadaginn  næsta    firir    tveggia    postula 

messo  philippi  et  iacobi  a  grytubacka  i  hofdahverfi  a  þing- 

stad  nettum  vorum  vier  i  dom  nefnder  af    ærligum    manni 

1)  Þessi    {yrirsögn  er  með  hendi  Árna  Magnússonar. 


1488.  ARFR  EPTIR  EYJÓLF  ARNFINNSSON.  615 

finboga  ionssýni  lognmnni  nordan  og  vestan  a  jslandi  er 
þa  hafdi  kongsins  syslu  og  umbod  i  þingeyiarþingi  at  dæma 
millum  þeirra  magnus  þorkelssonar  og  ions  sigmundzsonar 
um  þa  akæru  er  magnus  kærdi  þar  til  ions  af  vegna  krist- 
inar  eýiolfsdottr  konu  sinnar  um  arf  og  peninga  epter  eýi- 
olf  heitin  arnfinzson  fodr  kristinar.  og  at  svarinni  stefnunne 
at  greindr  ion  var  þangad  stefndr  i  sagdan  stad  og  dag 
dæmdum  vier  stefnuna  logliga.  og  ion  sigmundzson  þarlog- 
liga  firir  kalladann  um  allar  þær  greiner  og  peninga  sem 
joni  bar  þar  lagasvar  firir  at  hallda. 

i  fyrstu  grein  kærdi  magnus  þat  til  jons  at  hann  hefdi 
og  hielldi  a  vegna  barna  gudna  eyiolfssonar  jordina  grytu- 
bakka  og  hlyskoga  i  hofdahverfi  er  magnus  reiknadi  krist- 
inu  konu  sinni  til  arfs  hafa  fallid  epter  eyiolf  arnfinzson  at 
rettum  hlutskiptnm  vid  onnur  syskin  sin. 

i  annari  grein  kærdi  magnus  til  ions  at  hann  hefdi  og 
hielldi  .c.  hundrada  i  lausapeningum  er  gudni  hefdi  at  sier 
tekid  epter  eyiolf  fðdr  sinn  og  at  þessum  greindum  pening- 
nm  iordum  og  lausaféé  sooru  þar  iij  skilriker  vottar  firir 
finboga  ionssyni  logmanni  fullan  bokareid  at  þeir  vissu  fir- 
ir  full  sannindi  at  gudni  eyiolfsson  tok  at  sier  grytubacka 
og  hlyskoga  epter  eyiolf  arnfinnzson  daudan.  og  þar  til  .c. 
hundrada  i  fridum  peningum  og  ofridum  sua  og  iardirnar 
grimsnes  og  eýr  i  fiordum  og  lagdi  þessa  peninga  ei  til 
skipta  sua  at  þeir  vissi  vid  systur  sinar.  og  eingin  lðgligh 
lagaskipti  vissu  þeir  a  þessa  peninga  ganga. 

j  þridiu  grein  kiærdi  og  magnus  til  ions  af  vegna 
gudna  eyiolfssonar  og  barna  hans  at  gudni  hefdi  at  sier 
tekit  af  peningum  eyiolfs  .xiiij.  tigi  hundrada  at  auk  fyr 
greindra  peninga  og  lagt  eigi  til  lagaskipta  vid  adra  erf- 
ingia  eyiolfs. 

Hier  i  moti  þessum  greindum  akærum  vændizst  ion 
sigmundzson  i  fyrstu  at  eyiolfur  arnfinzson  hefdi  giefid 
gudna  eyiolfssyni  til  fullrar  eignar  iordina  grytubacka  og 
liet  þar  upp  lesa  .ij.  bref  sua  hliodandi  at  eyiolfur  hefdi 
gefid  gudna  iordina  grytubacka  hver  os  lituzst  i  allanmata 
eigi  fullmecktug  vera  um  adr  nefnda  giof.  þui  dæmdum  vier 
optnefndan  ion  sigmundzson  skylldugann  at  lata  sveria  .ij. 


616  ARFR  EPTIR  EYJÓLF  ARNFINNSSON.  1488. 

lðglig    vitni    at    eyiolfur    arnfinzson    haíi  gieíit  syni  sinum 

gudna  til  fullrar  eignar  iðrdina    grytubacka    i    hofdahverfi. 

sua  og  dæmdum  vier  ion  sigmundzson  skýlldugann  at    lata 

sveria  onnur  .ij.  loglig  vitni  at  iðrdin  i  hlyskogum  hafi  lðg- 

liga  skipt  verit  gudina  til  eignar  epter  eýiolf  fðdr  sinn.  £n 

þat  .c.  hundrada    sem   gvarid    var    at  gudene  hefdi  at  sier 

tekid  epter  eyiolf  fðdr  sinn  og  ei  til  logligra    skipta    lagid 

vid    systr    sinar    sua   þeir  vissi  liet  jon  sigmundzson  þar  i 

moti  bref  upp  lesa  med.  ij.  manna  insciglum  sua  latanda  at 

gudini  eyiolfsson  hefdi  fram  lagt  til  skipta  alla  kvika  pen- 

inga  epter  eyiolf  fðdr  sinn.  þar  i  moti  vendizt  magnus  þor- 

kelsson  vitnum  at  og  baud  at  lata  sveria  ij  vitni  skilrik  at 

ormur  gunlaugsson  sa  er  þar  var  firir  skrifadr  hefdi  at  þeirra 

viti  eigi  verid  i  hofdahverfi  a  þui  vori  og  alldri  þar  komit 

gua  at  þeir  vissi.  þvi   firir  þessa  grein  og  fleiri  adrar    þær 

þessu  brefi  til  heyra  dæmdum  vier  þat  ecki  afl    hafa    utan 

helldur  dæmdum  vier  ion  sigmundzson  skylldugann  at   lata 

sveria  .ij.  loglig  vitni  at    gudini    eyiolfsson    hafi    framlagt 

alla  kvika  peninga  þa  hann  hafdi  at  sier  tekid  og  eyiolfur 

hafdi    att    til   logligra  lagaskipta  vid  adra  erfingia  eyiolfs 

arnfinzsonar.     £n  ormr  gunlaugsson  leitz  os    ologligt    vitni 

sva  framt  sem  þat  verdr  svarid  af    .ij.    vitnum    at    ormur 

kom  ecki  i  hofdahverfi  a  þui  vori  sem    eyiolfur    arnfinzson 

deydi  eda  hann  var  eigi  i  nesi  þa  þar  var  skipt  peningum 

epter  eyiolf.  Sva  og  dæmdum  vier  firir  þa  akæru  er  magn- 

us  kærdi  til  ions  aa  vegna  barna  gudina  at  gudini  hefdi  at 

sier  tekid  epter  eyiolf  .xiiij.  tigi  hundrada  af  oskiptum  pen- 

ingum  lausafe  at  auk  þess  hundrad  hundrada  sem  adr   var 

til  svarid.  voro  hier  eingi  vitni  til  leidd.  þui  dæmdum   vier 

jon  sigmundzson  skylldugann  at  sveria  lyritareid  at  su  skulld 

var  eigi  i  gard  erfingia  gudina  sua  at  hann  vissi  hvern  er 

jon  sor  þar  þa  firir  finnboga  ionssyni  logmanni  þenna  greind- 

an  lyritareid  oss  nærverondum.  skylldu  þesser   allir  greind- 

ir  eidar  leidazst  firir  finnboga  ionssyni   lðgmanni  innan  man- 

adar  særra  daga  at  heyrdum  dominum  at  forfallalausu.    og 

at  þessum  ollum  eidum  unnum  og  lðgliga  leiddum  sem  hier 

fyrr  skrifader  eru  og  i  dominum  standa.  dæmdum  vier  þessa 

akæru  magnus  þorkelssonar  nu  at  sinni  ecki  afl   hafa.    (n 


1488  ARFR  EPTIR  EYJÓLF  ARNFINNSSÖN.  617 

ef  ioni  sigmundzsyni  fallazst  þau  eignarvitni  sem  dæmd  eru 
vegna  gudna  um  giof  eyiolfs  a  grytubacka  og  sua  þau  vitni 
er  leidazst  skylldi  um  lagaskipti  a  hlýskogum.  þa  dæmdum 
vier  þessar  greindar  iardir  grytubacka  og  hlýskoga  aptur 
til  lagaskipta  vid  kristinu  eyiolfsdottr  henni  til  fullrar  eign- 
ar  sua  mikin  hlut  upp  i  sagdar  iarder  sem  henni  kann  til 
falla  at  nettu  laga  skipti  vid  adra  erfingia  eyiolfs 
arnfinzsonar.  sua  og  ef  þau  vitni  fallaz  at  gudini  hafi 
fram  lagtt  til  nettra  lagaskipta  vid  erfingia  eyiolfs 
alla  kvika  peninga  þa  gudni  hafdi  ath  sier  tekid 
og  eyiolfr  hafdi  att  utan  vi.  hundrud  edr.  vij.  þa  dæmdum 
vier  ion  sigmundzson  skylldugan  at  giallda  magnusi  þor- 
kelsgyni  vegua  kristinar  konu  hans  .iiij.  hundrud  og  xx  ur 
þui  hundrad  hundrada  sem  magnus  sveria  let  at  gudeni 
hefdi  at  sier  tekid  epter  eyiolf  arnfinzson  i  lausa  pening- 
um.  gnn  firir  þann  skulld  at  ion  sigmundzson  sor  þann 
lyritar  eid  sem  vier  dæmdum  honum  firir  þau  .xiiij.  tigi 
hundrada  er  magnus  kærdi  til  hans  og  ei  voro  vitnitilbor- 
in  dæmdum  vier  hann  nu  at  sinni  þar  eigi  meiri  svara 
skylldugan  fyrer1).  Og  hier  til  dæmdum  vier  ion  sigmundz- 
son  skylldugan  at  giallda  þrattnefndum  magnusi  þorkelssyni 
.xij.  alna  abata  af  hveriu  hundradi  af  greindum  peningum 
faustum  og  lausum  aa  hverium  .xij.  manudam  upp  ca  þau 
.vj.  ar  er  gudeni  hafdi  halldid  optnefnda  peninga  og  þar 
med  leigr  og  leigu2)  leigr  epter  rettum  Reikningi  af  sðgd- 
um  abata  skýlldi  titt  nefndr  ion  sigmundzson  giallda  edr 
giallda  lata  þessa  halfa  innstædu  peninga  magnusi  þorkels- 
syni  heima  i  grenevik  innan  manadar  at  eidunum  faullnum 
en  halfa  innstædu  sem  eru  ðnnur  .xij.  hundrud  at  michaels 
CDesso  þar  epter  i  nesi  i  hðfdahverfi  þar  sem  eýiolfr  arn- 
finnzson  atti  bu  og  lood  þa  er  hann  deydi.  skal  og  þar 
gialldazt  abati  og  alogr  allar  at  næstum  fardðgum  epter- 
komendum  sem  fyrskrifad  stendr  þrattnefudum  magnusi  þor- 
kelssyni  edr  hans  umbodsmanni. 

Og  at  sua  profudu  mali  sem  nu  er  greint  og  i  domin- 
um  stendr  samþyckti  finnbogi  ionsson  logman    þenna    vorn 

1)  hér:  fyr',  annars  f'    2)  hér  Btendr  í  hdr.  z  (og),  en  því  er  ofaukið. 


618  HELGAFELLSKLAUSTR.  1488. 

dom  med  oss.  og  þui  til  sanninda  hier  um  setti  hann  sitt 
innscigli  med  vorum  insciglum  firer  þetta  domsbref  skrifad 
i  sama  stad  og  ari  tueimur  dogum  sidar  en  fýr  segir1). 


547.  1.  Maí  1488.  á  Helgafelli. 

Gísli  Jónsson  gefr  Haldóri  ábóta  á  Helgafelli  kvitta  alla 
þá  tiltölu  og  þann  rétt,  sem  hann  þóttist  eiga  til  jarðanna 
beggja  Þveráa  og  Gerðubergs  í  Eyjahrepp  og  Bjarnarfoss  í 
Staðarsveit  fyrir  lausafé,  er  bréfið  tilgreinir. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  J6ns  háyfirdómara  PótrsHouar  í  4to,  bl. 
159a,  nú  í  Landsskjalasafni  942,  með  hendi  Jóns  lögraanns  Sigurðssonar, 
c.  1600.  Ágrip  af  þessu  bréfi  með  ártali  1488  er  í  AM.  252.  4to  bla. 
54;  AM.  430.  4to  bls.  15,  og  Apogr.  1586  og  1649. 

Gierduberg  og  þuera.2) 
Þad  giorum  vær  Einar  Þorolfsson.  Magnus  Halldors- 
son  godum  monnum  kunnugt  med  þessu  voro  opnu  briefe. 
ad  þar  vorum  vær  j  hia  sdum  og  heyrdum  cL  a  Helgafelli 
j  Helgafellzsueit  fostudag  næstan  fyrir  krossmesso3)  vm 
vorid  1488.  ord  og  handaband  Halldorz  abota  ad  Helga- 
felli  og  gijsla  Jonssonar  ad  so  fyrir  skildu  ad  gijsle  Jons- 
son  handlagdi  Halldore  kuitta  og  akiærulausa  alla  þa  til- 
tolu  og  riett  sem  hann  þottist  eiga  og  hafa  til  þessara 
Jarda  er  so  heita  þuerár  thiiær  og  gierduberg  er  liggia  j 
Eyiahrepp.  og  Biarnarfoss  er  liggur  j  stadarhrepp  vnder 
ollduhrygg  fyrir  sier  og  ollum  sijnum  epterkomendum 
klaustrinu  til  æfinligrar  eignar.  Hier  fyrir  skilldi  greindur 
Abote  Halldor  Iwka  greindum  gijsla  xij  ær  j  fardogum  og 
xx  vod.  mioltunnu  ad  sumre.  og  jc  asmunda  og  þar  til  40 
alner  j  bwsgagni.  sau  vær  aller  fyrnefnder  menn  adgreind- 
ur  gijsle  var  heill  ad  viti  og  skynsemd.  og  thil  sanninda 
hier  vm.  setium  vier  adurskrifader  menn  vor  Jnsigle  fyrir 
þetta  brief.  skrifad  ad  Helgafelle  j  Helgafellzsueit  in  festo 
Johannis  beuerlatensis  a  sama  are  sem  fir  seigier. 

*)  þ.  e.  30.  Apríl.    2)  430.    8)  þ.  e.  2.  Maí. 


1488.  LANDAMERKJABRÉF.  619 

548.  15.  Maí  1488.  á  Helgafelli. 

Vitnisbuee)k    Jóns    Jónssonar    nm    landamerki  Saxahvols, 
Öndverðarness  og  Gufuskála  undir  Jökli. 

Eptir  skjalabók  í  4to  bl.  150a  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrs- 
sonar,  nú  í  Landsskjalasafni  948,  meðhendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  á 
Reynistað,  c.  1600.  —  AM.  264.  4to  bls.  11,  skr.  1606.  —  AM.  252. 
4to  bls.  26—27,  skr.  1660  (af  Jóni  Steindórssyni  á  Knerri).  —  Lands- 
bókasafn  108.  4to  bla.  128—29  (með  hendi  séra  Jóns  í  Hítardal).  — 
AM.  Apogr.  1575,  1655  &  1657. 

Landamerke  mille  Saxahuolz.  ondverdarness  og 
Gwfuskdala. 
Þad  giore  eg  Jon  Jonsson  godum  monnum  kunnugtt 
med  þessu  mijnu  opnu  brefe  ad  eg  heýrda  Krcak  heitinn 
Marteinsson  segia  þesse  landamerki  millum  Saxahuolz  ond- 
verdarness  og  Gwfuskala.  ad  ondverdarnes  ætti  sudur  med 
sio  til  híialraufar.1)  þadaii  sionhending  til  uigisborgar.  þadan 
til  borgar  þeirrar  er  stendur  hia  Hraknessbrunne.  þadan 
sionhending  til  þijstilshellu.  þadan  j  [skierit  j  skarfzvijk.2) 
og  þesse  landamerke  hafa  verid  hofd  og  halldin  j  millum 
greindra  jarda  so  leingi  sem  eg  heíi  til  vitad.  og  einginn 
vppatalad  ad  mijnu  vite.  hafda  eg  og  vppa  morg  dr 
[klaustursinz  vmbod3)  a  Helgafelli  og  [akiærde  einginn  þesse 
landamerkie.  var  eg  meir  enn  sia(u)tugur  er  eg  bar  þenn- 
ann  vitnissburd.  og  hef  eg  optast  verid  vistum  aa  klaustr- 
inu  ad  Helgafelle.4)  og  rijdit  med  klaustursinz  formonnum. 
og  hier  epter  vil  eg  sueria  ef  þurfa  þýker.  Og  til  sann- 
inda  hier  vm  [sette  eg  mitt  Jnsigle  fyrer  þetta  vitnisburd- 
arbrief.5)  [Skrifad  aa  Helgafelle  j  Helgafellzsueit  vppstign- 
ingardag  Anno  Domini  CD  cd  lxxx  viij  ar.6) 


549.  26.  Maí  1488.  í  Hruna. 

Eieíkr   bóndi  Þorsteinsson  selr  Árna  presti  Snæbjarnarsyni 

»)    hualzröffar    252.    2)    [skard    j  skarffavijk    252.    8)    [umbodid 

klaustursins    264.     *)    [264,   252 ;   sl.  94  (!).     6)    [108;    etcetera    94, 

264    og    hin    fl.    «)   1448  ar  (!)   252,  108,   en   séra   Jón  vjli  leiðrétta 
það  i  1484;  [Anno  1488,  94. 


620  LANGHOLT  í  FLÓA.  1488. 

sjö  hundruð  í  jörðunni  Langholti  í  Flóa   fyrir  níu  hundruð 
í  lausafé. 

AM.  258.  4to,  bis.  202—203,  raeð  hendi  Hákonar  OrmBBonar  um  1643 
íyrir  Bryujólf  biskup. 

Kaup  Breff  fyrer  Langhollts  Parte  j  Floa. 
Þad  giðrum  vier  Jon  Olaífsson  og  Gudmundur  Þor- 
kelsson  prestar.  Jon  Gellisson  og  Rognvalldur  Hialmsson 
leikmenn  godum  monnum  witurligt  med  þessu  voru  opnu 
breífe.  ad  þd  er  lided  war  frd  hingadburd  wors  herra  Jesu 
Christi  þusund  íiðgur  hundrud  attatiger  og  aatta  aar.  huijt- 
drottinsdag  vmm  worid1)  i  Hruna  i  Ytrahrepp  worum  vier 
i  hia  saum  og  heirdum  d  ord  og  handaband  þessaramanna 
sira  Aarna  prests  Snæbiarnarsonar  aíf  eirne  aalffu.  Enn 
Eireks  bónda  Þorsteinssonar  aíf  annare.  Skildest  þad  og 
falst  wnder  þeirra  handabannde.  ad  fyrrgreindur  Eirckur 
sellde  aadurneffndum  Sira  Aarna  Snæbiarnarsyne  sió  hundr- 
ud  i  Jðrdunne  i  Ldnghollte  i  Floa  er  liggur  i  Laugardæla 
kirkiu  sokn.  med  ðllum  þeim  gðgnum  og  giædum  sem 
greindum  Jardarparte  íilger  og  íilgt  heffer  ad  fornu  og  nyu 
til  ytstu  wmmerkia  wid  adrar  Jarder  og  aadurgreindur 
Eirekur  haífde  aadur  fremst  eigande  ad  orded.  Hier  i  mote 
skyllde  fyrneffndur  Sira  Arne  gieffa  og  giallda  aadurgreind- 
um  Eireke  nio  hundrud  i  suo  vordnum  peningum.  sex 
maalnytu  kugillde.  tuo  naut  tuæuetur.  tolff  sauder  vetur- 
gamler.  fiorer  sauder  tuæuetrer  og  þar  til  frijdvirdta  x  aura. 
Skyllde  optgreindur  Eirekur  suara  lagariptingum  d  adur- 
greindum  Jardarparte  i  ldnghollte.  Enn  Sira  Aarne  hallda 
til  laga.  Ok2)  til  sannenda  hier  wmm  settum  vier  fyrr- 
neffnder  menn  wor  Jnsigle  fyrer  þetta  kaupbreff.  Skriffad 
i  sama  stad  og  aare  dege  sijdar  enn  fyrr  seiger.3) 


*)  þ.  e,  25.  Maí.    *)  Svo  hér.    3)  þ.  e.  26.  Maí. 


1488.  ÓTEKIN  JÖRÐ.  621 

550.  8.  Júní  1488.  á  Flugumýri. 

Dómk  tólf  presta  útnefndr  aí  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um 
ákæru  séra  Jóns  Þorvaldssonar  til  Sveins  Oddssonar  um 
ásetu  á  jörðunni  Efra-Ási  ótekinni. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  26,  frumritið  á  skinni.    Af  tólí  innsiglum  eru 
nú  átta  fyrir  bréfinu,  suni  mjög  skert.  —  Apogr.  3311. 

Domur  Wm  Svein  Oddson.1) 
Þath  giorum  vær  sigurdr  þorlaksson.  magnus  ionsson. 
gottskallc  nichulaasson.  olafur  ingimuudarson.  nichulass  uil- 
hialmsson.  stigur  ingimundarson.  gunar  ionsson.  ion  kolla- 
son.  ion  hellgason.  gudulfur  magnusson.  olafur  ionsson.  ion 
þorkellson  prestar  holabiskups  dæmis  godum  monnum  uitur- 
ligt  med  þessu  uoro  brefi  voro  uær  idomnefnder  afuirduligum 
herra  ok  anMigum  fodur  olafui  med  guds  nad  biskup  aa 
holum  laugardaginn  næsta  epter  dyradag.2)  þa  lidid  var  fra 
hingadburd  uors  herra  iesu  christi  þusund  fiogur  hundrud 
attatigir  ok  atta  ar  at  dæma  vm  þaa  akæru  er  sira  ion 
þorualldsson  raadzman  aa  holum  kærdi  til  sueins  odzsonar. 
at  hann  hefdi  setit  aa  iorduni  efra  asi  oteckinni  er  liggur  i 
hialltadal.  þui  i  fystu  grein  dæmdvm  vær  stefnvna  logliga 
ok  suein  odz(son)  logliga  fyrir  kalladan.  en  i  annari  grein 
dæmdum  vær  adr  nefndan  suein  odzson  skylldugan  at  leida 
t(v)av  loglig  uitni  fyrir  biskup  olafui  eda  hans  vmbods- 
manni  hier  i  dag  at  hann  hefdi  iordina  epter  logum  tecit. 
en  fallDadz  honum  þessi  uitni  ok  hefer  suo  setit  med  uilia 
sialls3)  sins  obbeldi  ok  fullu  forþroti  aa  adrgreindre  kirkiunar 
fasta  eign.  þaa  dæmdum  uær  fyrskrifadan  suein  skylldugan 
at  luka  heilagri  holakirkiu  sextigi  marka  j  fullretti  fyrir 
ran  ok  rangliga  asetv  iardarinar.  i  þridiu  grein  fyrir  rang- 
ligt  halld  kugilldana  med  jordvni  dæmdum  uær  opp(t)nefnd- 
an  suein  skylldugan  at  giallda  aptur  kvgilldin  ok  matinn 
undan  þeim  smior  ok  skyr.  en  ef  matvrin  er  ei  til  suoluki 
hann  eyri  epter  huert  kugilldi  uppa  huora  uicu.  en  heilagri 
hola  kirkiu  i  rett  sinn  þriatigi  marka.  skulu  fyr  greind 
kugilldi.  matur  ok  rietarfar3)  aa  kugilldunum  lukatz  nu  strax 

J)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  írá  17.  öld.     8)  þ.  e.  7.  Júní.    *)  Svo. 


622  ÓTEKIN  JÖRD.  1488. 

i  dag  fyrir  solar  setur  sira  ione  i  hond  ok  hans  umbods- 
manni.  i  fiordu  grein  at  sira  ion  kærdi  til  hans  at  hann 
hefdi  ei  lukt  landskylldina  af  adr  greindri  iordu  efra  asi 
ok  sagditz  hafa  beitt  ok  kraft  ok  feingit  eigi  þui  skal  sira 
ion  leida  t(v)av  loglig  uitni  at  hann  haíi  beitt  og  kraft. 
fullnátz  honum  þav  vitni  þa  skal  sueinn  luka  xii  alner  fyrir 
hveria  krof  ok  þar  til  kirkiuni  fimtan  merkur  i  riett  sinn 
fyrir  rangligt  halld  j  landskylldirnar  ok  oheimilld  iardar- 
inar.  ok  luka  landskylldina  nu  j  dag  og  retarfar  landskylldar- 
inar  ok  oheimilld  iardarinar  lukitz  i  haust  at  michilsmesso 
en  et  hæsta  fullretti  kirkiunar  lukitz  at  næstum  fardogum 
ok  hann  faliin  i  bann  af  sialfs  sins  verki  ok  skylldugan 
ath  taka  lausn  ok  skrift  af  biskupinum.  hier  til  dæmdum 
uær  suein  skylldugan  at  luka  suo  hvern  pening  sem  han 
hefdi  til  eda  honum  afladitz.  suor  ok  tittnefndr  svein  fullan 
bokareid  þar  fyrir  oss  at  hann  skylldi  þenna  vorn  dom 
hailda  ok  peningana  lvka  epter  þui  sem  peningarnir  aflad- 
itz.  Ok  til  sanenda  hier  um  setivm  uær  fyr  skrifadir 
prestar  vor  incigli  fyrir  þetta  domsbref  [erj  skrifat  uar  aa 
flvgumýri  i  skagafirdi  sunudagin  næstan  epter  dyradag. 
a  sama  ari  sem  fyr  seigir. 


551.  9.  Júní  1488.  á  YíðÍYólIum. 

Tveggja  tylfta  dómr,  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum  á 
prestastefnu,  um  kæru  biskups  til  Haldórs  Brandssonar,  að 
hann  hefði  eigi  haldið  Viðvíkrdóm  um  kirkjugózin  á  Barði 
í  Fljótum  frá  10.  Febrúar  1481  (Dipl.  Isl.  VI,  Nr.  317; 
Barðsdörnr  hinn  síðari). 

AM.  Fasc.  XXVIII,  20,  frumritið  á  skinni.  Fyrir  því  hafa  verið 
24  innsigli,  en  nú  eru  að  eins  11  af  þeim  eptir  og  þó  flest  nokkuð 
brákuð.  —  Fasc.  XXVIII,  21,  transskript  á  skinni  frá  2.  August  1488,  og 
eptir  því  er  þessi  dómr  tekinu  upp  í  Barðsdóm  Jóns  lögmanna  frá  17. 
Okt.  1573.  —  AM.  Fasc.  LXV,  10,  transskr.  16/6  1488.  —  Apogr.  3604. 

Bardzdomar  1488.1) 
Þat   giorum   vær   eirecur   einarsson.   ion  þorualldzson. 

»)  Utan  á  XXVIII,  20,  með  hendi  frá  16.  öld.  Utan  á  XXVIII,  21, 
stendr   með   hendi  frá  17.  öld:    „Domur   um   Halldor    brandsson". 


1488.  BARÐSDÓMR  SÍÐARI.  623 

ketil1)  grimolfsson.  sigurdur  þorlaksson.  niagnus  ionsson. 
þorleifur  magnusson.  þorsteinn  ionsson.  þorstein  illugason. 
snioolfur  sigursson.2)  þorstein  gudmundzson.  olafur  ingi- 
mundarson.3)  magnus  asgrimsson.  are  olafsson.  ion  ionsson. 
ion  helgason.  ellendur  broddason.  olafur  klængsson.  káár 
ionsson.  gunnar  ionsson.  þordur  ingimundarson.3)  olafur 
þorgeirsson.4)  gudmundur  ionsson.  ariie  halldzson5)  oksteinn 
þorualldzson  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at  þa  er  lidit  var  fra  hing- 
atburd  vors  herra  iesv  christi  þusund  cccc  attatiger  ok  atta 
ar.  manudagin  næsta  epter  dyradag  aa  vidivollum  i  skaga- 
íirdi  aa  almennilegri  prestastefnu  vorum  vær  i  dom  nefnder 
af  vorum  uirduligum  herra  ok  andaligum  faudr  olafui  med 
gvds  nad  biskupi  a  holum  ath  dæma  vm  þa  akieru  er 
biskupin  ki§rdi  til  halldors  brandzsonar  at  hann  hefdi  eigi 
halldit  þann  dom  sem  dæmdr  var  vm  kirkiugodzen  abardi 
j  vidvik  j  vidvikursveit  ok  rofit  svo  þann  dom  er  atian 
prestar  d§mdu.  var  þar  lesin  ok  suaren  stefnan.  þuijfyrstu 
grein  demdv(m)  ver  stefnuna  laugliga  ok  fyrnefndan  hall- 
dor  rettiliga  fyrer  kalladan  hier  j  dag.  en  saker  þess  ath 
hann  forsmadi  at  koma  j  suaren  stefnudag  demdum  ver 
hann  skýlldugan  ath  giallda  maurk  j  stefnufall  nema  hann 
syni  lauglig  forfaull  ath  hann  matti  eigi  koma.  J  þridiv 
grein  d^mdu(m)  ver  optnefndan  halldor  skýlldugan  ath  giallda 
fiorar  merkr  j  domrof  jnnan  siauundar  ath  heyrdum  dom- 
inum  heima  at  holum  biskupinum  j  hond  eda  hans  vmbods- 
manni  ok  skylldugan  ath  hallda  domen  sem  adr  þann  sem 
fýr  var  d§mdr.  gn  fyrer  sina  þriozsku  ok  rangligt  halld  a 
peningunum  kirkiunnar  a  bardi  fallenn  j  bann  ok  skýlld- 
ugan  at  taka  lausn  ok  skriffc  af  biskupinum. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  setium  ver  fýrnefnder  prestar 
vor  jnsigli  fyrer  þetta  domsbref  skrifvat  j  sama  stad  degi 
ok  are  sem  fýr6)  seger. 


*)  ketiU  21.    2)  Bigurdsson  ai.    *)  ingimundason  21.    4)  þorgrimBson 
21.   *)  hallzson  21.    6)  21;  sl.  20. 


624         NÚPUFELL  OG  HNAPPSTAÐIR.         1488. 

552.  9.  Júní  1488.  á  Víðivöllum. 

Tveggja  tylfta  dómr,  útnefndr  af  Ólaíi  biskupi  á  Hólum  á 
prestastefnu,  um  kæru  biskups  til  Árna  Höskuldssonar,  að 
hann  hefði  eigi  haldið  Eyrarlandsdóm  frá  7.  Júní  1479 
(DI,  VI,  202)  um  kirkjugózin  í  Núpufelli  og  á  Hnapp- 
stöðum. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  22,  frumritið  á  ekinni.  Af  24  innsiglum  eru 
nú  10  fyrir  bréíinu.  —  Apogr.  3304.  —  AM.  Fasc.  XXVIII,  23,  trans- 
skript  á  skinni  frá  16.  Júní  1488.  —  Apogr.  3308.  —  AM.  Fasc. 
XXVIII,  25,  transskr.  á  skinni  frá  18.  Juní  1488.  —  Apogr.  3310.  — 
AM.  Fasc.  XXVIII,  24,  transskript  á  skinni  írá  2.  August  1488.  — 
Apogr.  3309. 

Vm  nuparfell  ok  hnapstadi.1) 
Þat  giorum  vær  eirecvr  einarsson.  ion  þorualldzsoD. 
þorsteinn  ionsson.  ketil  grimolfsson.  sigurdvr  þorlaksson. 
magnus  ionsson.  þorleifur  magnusson.  þorstein  illugason. 
sniolfur  sigursson.  þorsteinn  gudmundz(son).  arni  halldzson. 
olafur  ingimundarson.  magnus  asgrimsson.  ion  ionsson. 
ellendur  broddason.  gvdmundur  jonsson.  olafur  klængsson. 
olafur  þorgeirsson.  ari  olafsson.  gunnar  ionsson.  kar  ionsson. 
þordr  ingimundarson.  ion  hellgason.  þorstein  þorualldzson 
prestar  hola  biskupsdæmis  godum  monnum  uiturligt  med 
þessv  vorv  opnv  brefi  at  þaa  lidit  uar  fra  hingatburd  uors 
herra  iesv  christi  CD.  cccc.  lxxx  ok  atta  ar  manudagin 
næsta  epter  dyradag  aa  uidivollum  i  skagafirdi  aa  almenni- 
ligri  prestastefnv  vorvm  vær  i  dom  nefnder  af  vorum  virdu- 
ligum  herra  ok  andaligum  favdur  olafui  med  gudz  nad 
biskupe  aa  holum  i  hialltadal  at  dæma  um  þa  akiæru  er 
biskupen  kærdi  til  aríia  havskolldssonar  at  hann  hefdi  eigi 
halldit  þann  dom  er  dæmdur  uar  aa  eyrarlandi  i  eýiafirdi 
vm  kirkiv  gotzen  i  nvparfelle  i  eýiafirdi  ok  nappstada  i 
fliottum.  uar  þar  lesin  ok  suarin  stefnaii.  þui  i  fystv  grein 
dæmdum  vær  stefnvna  logliga.  ok  fyr  nefndan  arna  hos- 
kolldsson  logliga  fyrir  kalladan  hier  i  dag.  en  saker  þess 
at  hann    forsmadi    at   koma   i  suarinn  stefnvdag   dæmdvm 

*)  Utan  á  frumritinu  með  fornri  hendi. 


1488.  TRANSSKRIPT.  625 

vær  hann  skylldugan  at  giallda  mork  i  stefnvfall  nema 
hann  sýni  loglig  forfaull  at  hann  mat(t)i  eigi  komazt.  en 
fyrir  fyrstu  grein  er  i  ste(f)nvni  stod  ad  arni  hoskolldsson 
hefdi  roíit  þann  dom  sem  dæmdur  var  aa  eyrarlandi  af 
prestvm  ok  prelatum  tvennum  tylftum  i  anari  grein  dæmd- 
um  vær  optnefndan  arna  skylldugan  at  giallda  tiorar  merk- 
vr  i  domrof  innan  s(i)aviidar.  at  heyrdvm  dominvm  heim  at 
holum  biskupinum  i  hand  eda  hans  vmbodsmanni.  ok  skylld- 
ugan  at  hallda  dominn  sem  adr.  þan  sem  fyr  var  dæmdur. 
en  fyrir  sina  þr(i)osku  ok  rangligt  halld  aa  peningvnum 
fyr  greindra  kirknaa.  nvpufells  ok  nappstada.  fallinn  i  bann 
ok  skýlldvgan  ath  taka  lausn  ok  skripter  af  biskupinvm. 
Ok  til  sanenda  hier  vm  setivm  vær  fyr  skrifadir  prestar 
vor  incigli  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  at  flvgumyri  i  skaga- 
firdi  aa  sama  ari  ok  deigi  sidar  en  fýr  segir.1) 


553.  16.  Júní  1488.  á  Hólum. 

Trans  skrip  t  arbréf  . 

AM.  Faec.  XXVIII,  23,  frumtransskriptið  á  skinni.    Öll  (4)  innsigli 
eru  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3308. 

Domur  Vm  Arna  Hoskuldson.2) 
Þat  giorum  uær  gottskallc  niculasson.  niculas  uilhialms- 
son.  ion  þorkelsson.  gudolfur  magnusson  ok  olafur  ionsson 
(prestar)  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  opno 
brefi  at  uær  saum  ok  yferlasum  domen  er  dæmdur  uar  um 
kirkiv  godzen  nvparfellz  i  eyiafirdi  ok  nappstada  j  fliotum 
suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  kemr  dómrinn  frá  9.  Júní  1488,  Nr.  552  næst  á  undan]. 
Ok  til  sanenda    hier    (vm)    setium  vær  fýr  nefnder  prestar 
vor  incigli    fyrir   þetta   transkriptarbref   skrifat  aa  holum  i 
hialltadal    manudagin    næsta   fyrir    festum  botulfui  abbatis. 
anno  domino3)  CD.°  cd.°  lxxx.  octavo. 

a)  þ.  e.  10.  Júní.    2)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  trá  17.öld.   8)  Svo. 


Dipl.  Isl.  VI.  B.  40 


626  TRANSSKRIPT.  J488. 

554.  16.  Júní  1488.  á  Hólum. 

Tbansskbipt  af  Barðsdómi. 

AM.  Fasc.  LXV,  10,  frumrit  transskriptsins  á  skinni.    Innsiglincru 
dottin  frá.  —  Apogr.  3604. 

Bards  Domur. 
Þat  giorvm  uier  nikulas  vilhialmsson.  gvdvlfur  magn- 
usson.  olafur  ionsson  ok  ion  þorkelsson  godum  moÐnum 
viturligt  med  þessu  voro  opnv  brefi  ad  vier  hofum  sied 
ok  yferlesit  domsbref  med  heilum  ok  oskavddvm  hangandum 
insiglum  vm  halldor  brandsson  suo  latanda  ord  efter  ord 
sem  hier  segir. 

[Hér  kemr  Barðsdómr  frá  9.  Júní  1488,  Nr.  551  að  fraraan]. 
Ok  til  sanninda  hier  vm   gettvm    vier    fyrrnefnder    prestar 
vor  insigli  fyrir  þetta  transkriftarbref  er  giort  var  aa  holvm 
j  hialltadal  aa  manvdaginn    næstaii   fyrir  festvm  sancti  bot- 
vlfi  abbatis.  anno  domini  mcdlxxx  octavo. 


555.  18.  Júní  1488.  á  Hólum. 

TbANSSKBIPTABBBÉF. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  25,  frumtransskriptið  á  skinni.    Öll  (4)  innsigl- 
in  eru  fyrir  bréfinu.  —  Apogr    3310. 

Domur  um  Arna  Hoskulldzson.3) 
Þat  giorvm  vier  nikulas  uilhialmsson.  olafur  ionsson. 
gvdvlfur  magnusson  ok  ion  þorkelsson  prestar  godum 
monnum  uiturligt  med  þessu  voro  opnu  brefi  ath  vier  saavm 
ok  yferlasum  dominn  er  dæmdr  uar  um  kirkivgodzin  nup- 
arfellz  i  eyiafirdi  ok  hnappstadi2)  j  íliotum  suo  latanda  ord 
efter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr  dómrinn  frá  9.  Júdí  1488,  Nr.  552  að  framan]. 
Ok   til    sanninda   hier    um    settum    vier  fyrnefnder  prestar 
uar    insigli    fyrir    þetta    transkriftarbref  skrifat  aa  holum  j 
hialltadal  aa  midvikvdaginn    næstan    fyrir   festum  sancti  io- 
hannis  baptiste  anno  domini  mcdlxxx  octavo. 

«   *)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  Svo. 


1488.  TRANSSKRIPT.  -  KIRKJUBÓL.  627 

556.  24.  Júní  1488.  á  Hólum. 

Transskript  a.f  Barðsdómi  hinum  fyrra. 

AM.  Fasc.  XXVI,  2,  frumritið  á  skinni;    era  öll  innsiglin  fyrir  því, 
en  8ura  af  þeira  eru  nokkuð  brákuð. 

Þat  giorum  vier  ion  þorualldsson  radzmadur  aa  holum. 
nikulas  vilhialmsson.  olafur  ions(son).  gudvllfur  magnusson. 
ion  kollason  ok  ion  þorkelsson  prestar  holabiskupsdæmis 
godura  monnum  viturligt  med  þessu  voro  opnu  brefi  ad  vier 
hofvm  si(e)d  ok  yferlesit  domsbref  um  hrafn  brandsson  ok 
halldor  brandsson  snioolf  brandsson  ok  kirkiuna  aabardi  suo 
latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr  B^rðsdómr  frá,  15.  Janúar  1481,  DI,  VI,  Nr.  317]. 
ok  til  sanninda  hier  vm    settvm    uier   fyr   nefnder   prestar 
uor  innsigle  fyrir    þetta    transkriptarbref    er    giort   var   aa 
holum  j  hialltadal  aa  ionsmessu    dag   baptiste    anno   domini 
m  cd  lxxx  octauo. 


557.  30.  Júní  1488.  í  Holti  í  Önundarfirði. 

Vitnisburðr  tveggja  manna  um  vígslumáldaga  Sveins    bisk- 
ups  í  Skálholti  fyrir  kirkjunni  á  Kirkjubóli  í  Valþjófsdal. 

AM.  Apogr.  2335  „Epter  originali  fra  Holltz  kirkiu  i  Önundarfirdi, 
accuraté"  (AM.).  „Jnnsiglen  eru  í  burtu"  (AM.).  Sbr.  bréf  frá  21. 
Sept.  1467  (DL  V,  Nr.  436). 

Þath  gioruui  vith  jorvndur  bauduarsson  ok  einar  sueins- 
son  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefi 
ad  vid  uorum  aa  kirkiuboli  j  valþiofsdal  þaa  biskup  sueinn 
uigdi  þar  kirkivna  ok  han  giordi  maaldaga  ok  skipan  j 
millum  holltz  kirkiu  ok  dals  kirkiv.  stod  þar  svo  j  millum 
annara  greina  ath  sda  prestur  sem  [hellde  kirkivna  j  holte 
til  forrædes  skylde  hafa  kirkiv1)  til  saungs  j  dal  ser  til 
le(t)tes  ok  hundrad  j  kavp  hvort  hann  synge  miket  eda  litit2) 

x)  Hér  etóð  .j.  í  frbr.,  en  því  er  ofaukið :  „Deieatur  iliud  .j.  Scriba 
ni  fallor  in  mente  habuit  j  Dal,  quod  seqvitur"  (AM.).  2)  [„Midt  i  bref- 
enu,  þar  sem  under  er  strikad  (þ.  e.  í  afsk.  Árna;  hér  frá,  hornklofanum) 

40* 


628  ODDL  1488. 

ok  eigi  heyrdum  uer  þar  þaa  adra  skipun  ca  giorda  ok 
uorum  uid  hia  aullum  þeim  giorninge  er  þar  uar  gior  j 
millum  aadur  greindra  kirkna.  Ok  til  sanninda  hicr  vm 
setium  vith  fyr  nefnder  menn  ockur  jnzsigli  firir  þetta  bref 
skrifath  j  hollti  j  aunundaríirdi  manudaginn  næsta  firir  visi- 
tacionem  beate  COarie  uirginis.  anno  domini.  CD.°  cd.°  octo- 
gesimo.  viij.0 


558.  8.  Júlí  1488.  [í  Odda]. 

Máldagi  Oddakirkju  á  Rangárvöllum,  er  Magnús  biskup 
setti  Eyjólfsson,  þá  er  Gísli  prestr  Jónsson  var  dáinn. 

AM.    263.    Fol.,    bls.    28—29,    máldagabókin    gamla    frá    Skálholti, 
skr.  1598. 

Odde. 

Anno  domini  [1  :  c  :  d  :  Ixxx  octauo1)  in  festo  sancto- 
rum  in  celio  var  so  mikill  skrude  kirkiunnar  j  odda 

blar  hokul  med  gullrondum.  med  alfærum  messuklædum. 

Jtem  god  mariumessu  klædi  alfær. 

Jtem  gulur  hokull  med  messuklædum.  og  brestur 
hofudlinet. 

Jtem  raudur  hokull  med  alfærum  messuklædum. 

Jtem  gulur  hokull  med  alfærum  messuklædum. 

Jtem  hringahokul(l)  med  alfærum  messuklædum. 

Jtem  hokull  med  grænum  hnjnguni  og  ollum  færum. 
nema  hofudlin. 

Jtem  blar  hokull  med  messuklædum  og  bresturhofudlijn. 

Jtem  messuhaukull  af  huitu  silki  slitinn. 

Jtem  vj  corporalar  med  iij  husum. 

Jtem  vij  sacrarium  handklædi  vond. 

hefur  verid  utskafin  nærri  half  önnur  lina,  hefur  so  þetta  sem  under  er 
dreged,  i  þess  utskafna  stad  skrifad  vered  med  ödru  bleke  og  annarre  heude, 
þo  gamalle.  þad  sem  inn  atte  ad  skrifast  hefur  eeki  feingid  rum  i  þvi 
skafna  platsenu,  og  hefur  þvi  orded  ad  setia  ut  a  spatiuna,  firir  utan 
linurnar,  þau  sidurstu  ordin  þar  af,  so  ad  nu  standa,  sem  sagt  er,  a 
spatiunne  þesee  ord  .  .  ort  hann  synge  miket  eda  litet.  Hier  munu 
einhver  svik  hafa  under  buet"  (AM.).      *)  =  m.  cd.  lxxx  octauo. 


1488.  ODDí.  629 

Jtem  iiij  kalekar.  ij  gyllter.  ij  ogyllter. 

Jtem  iiij  dalmatikur.  ij  raudar  og  ij  huitar. 

Jtem  .j.  sloppur. 

Jtem  vij  kantarakapur.  [iij  og  af  þriar  vondar.1)  iiij 
slitnar  meir  enn  ein.  föstutialld  sprangat  med  lerefsdukum. 
fontz  vmmbuningur  vondur. 

Jtem  ij  alltarisklædi. 

Jtem  alltaris  dukur  og  brun  med  fordukum. 

Jtem  ij  glodar  ker  annat  af  silfri.  enn  annat  af  kopar. 

Jtem  lagdi  sijra  gisli  jonsson  sterk  messuklædi  til 
kirkiunnar  fyrir  þau  ij.  sem  hann  feck  burtt. 

Jtem  alltarisklædi  med  brun  og  eru  þar  aa  iiij  skilder 
forgillter. 

Jtem  annad  alltaris  klædi  med  brun.  og  eru  aa  vj  skilder. 

Jtem  brun  og  alltaris  klædi  til  litla  alltaris. 

Jtem  ij  dukar  glitader. 

Jtem  ij  sloppar  og  kom  annar  fyrir  hofudlijn. 

Jtem  vj  corporalar  litler  og  slitner. 

Jtem  iij  huersdaglig  alltarisklædi  medbrunumogfordukum. 

Jtem  textar  ij  med  silfur.  enn  þridie  med  kopar.  ij 
kanonumbækur. 

Jtem  missale  de  tempore  per  anni  circulum.  syngianda 
fra  paskum  til  adventu. 

Jtem  missale  de  tempore  per  anni  circulum.  gudspioll 
og  pistlar. 

Jtem  de  sanctis  bok  per  anni  circulum.  missale  gud- 
spioll  og  pistlar.  og  de  tempore  fra  paskum  til  aduentu. 

Jtem  iij  grallarar  helldur  .i.  per  anni  circulumde  tem- 
pore  og  de  sanctis. 

Jtem  kiriall  sæmiligur. 

Jtem  ordobok  de  sanctis  og  de  tempore  per  annum. 

Jtem  capitularius  per  annum. 

Jtem  ij  legendur  per  annuin  onnur  de  tempore  og 
onnur  de  sanctis. 

Jtem  sequentiubok  de  tempore.  og  de  sanctis  per  annum. 

Jtem  matutinale  fra  aduentu  til  paska  de  temporemed 
capitularium  oratium  og  himnum. 

x)  [Svo. 


630  ODDI.  1488. 

Jtem  de  sanctis  bok  og  de  tempore  fra  aduentu  til  paska. 

Jtem  ottu  songua  boc  de  sanctis  og  de  tempore  fra 
paskum  og  til  aduentu. 

Jtem  matutinale  de  tempore  fra  adventu  til  paska. 

Jtem  comuniom  alfært. 

Jtem  vj  koparstikur.  iiij  smelltar. 

Jtem  psalltare  gamall. 

Jtem  ellbere. 

Jtem  aartijdaskraa 

Jtem  paska  blad  raed  paskakerte. 

Jtem  yfer  haalltare  skrin.  ij.  krossar  smellter  oc  .j.  litet 
skrin.  brijk  sæmilig.  monstrantium.  iiij  alltaris  steinar. 
ample.  vaskall.  ij  formar  olæster.  ij  lecktarar.  skruda  kista 
læst.  lijka  krak.1)  fontz  kross.  ij  biollur.  mariu  magdalenu 
likneski.  sancte  thomas  cantuarieij.  johannes  apostola.  mariu 
likneski.  niculas  likneski. 

Jtem  martinus  likneski.  heimrams  Jikneski.  trinitatis 
likneski.  gudmundar  likneski.  jons  postula  likneski.  mariu 
magdalenu.  mariu  likneski  nytt  lited  med  katrinar  likneski. 
thomas  likneski.  sancte  johannis  holensis  likneski.  iij  pax- 
spiolld. 

Jtem  nefndi  herra  magnus  vj  presta  oc  vj  leikmenn  til 
ad  giora  oc  meta  kirkiuna  i  odda.  giordu  þeir  hana  íirir 
lxxc  íirir  vtann  mdal  oc  ornamenta.  enn  ofann  a  kirkiuna 
xvc  j  kirkiu  spioll.  oc  at  auk  þat  sem  hun  hafdi  bættverid 
sidan  sira  gisli  tok  med  stadnum.  011  husin  a  stadnum 
voru  virt  firir  vj  hundrut  oc  xl.  hundrada.  med  vthýsum  af 
þrimur  ærligum  prestum  oc  af  iij  leikmonnum. 

Jtem  var  suo  felldur  skilmale  giordur  med  þeim  herra 
magnuse  oc  sýgurde  jonssyne.  vm  þa  brijk  er  sijra  gisle 
heitenn  keypti  kostolega  ad  sigurdur  luckte  hana  kirkiunne 
j  xxc.  enn  ef  sa  prestur  sem  kirkiuna  fær  til  fullrar  eignar. 
vilde  ecki  taka  hana  firir  xxc  þa  lofvadi  herra  magnus  at 
leysa  til  sin  brikena  íirir  xxc  íriduirt,  suo  framt  sem  þær 
tuær  hurdernar  sem  þa  voru  ecki  heima.  kæmi  heim  j  odda 
oskemdar. 

Jtem  suo  mikel  kuikfe  afhent  med  oddastad.  jm  primis 


*)  krok,  hdr. 


1488.  LÖGMANNSKAUP.  631 

xviij  kýr.  ij  naut  tuæuetur  oc  þreuett  naut.  ix  naut  vetur- 
gaumul.  vj  kalfvar.  jtem  asaudur  j  innstædu.  xiiij  asaudar 
kugillde.  jtem  a  fialle  xvj  sander  oc  lx  tuæuetrer  oc  eldre. 
jtem  veturgamlir  saudir  a  fialle  xvoc  lx.  jtem  lomb  þrimur  fatt 
j  hundrade.  jtem  lucktj  mortaliaiij  kyr  oc  v.  asaudar  kugillde. 

Jtem  kaplar  luckter  .v.  hestar  firir  .v.  hundrut  oc  iiij 
hross  fullroskenn.  jtem  lucktur  tuæuetur  hestur  firir  vetur- 
gamalt  hross.  jtem  lucktur  veturgamall  hestur. 

Suo  mikler  reiknudust  peningar  j  porcio  kirkiunnar. 
xl  hundrut  oc  xvc  j  kirkiu  spell.  xijc  j  decimam  partem.  viijc-  j 
mortualia.  jtemlu  cktizt hier j  suovordner  peningar  viij  malnytu- 
kugilldi  oc  xx.  xvijc  j  veturgomlum  saudum.  tuæuetrum  oc 
eldrum.  hundrat  j  kalfvum.  brijk  j  xxc-  skip  firir  vjc-  iiij(c)  j 
vidum  oc  xv  aurar  betur.  jtem  lagdizt  til  kirkiunnar  skrijn 
buit  med  silfur.  einn  sprangdukur.  boc  er  erfinginn  leysti 
firir  halft  þridia  .c.  med  biskupsens  samþycki.  jtem  lucktizt 
þar  .v.  vætter  smiors  nýtt.  xij  fiordunga  smiors  fornt  .v. 
tunnur  skyrs  .c.  skreidar  a  ofannleiti  j  jskylld  xv  fiskar  oc 
xx  heima  a  stadnum. 


559.  10.  Júlí  1488.  í  Hafnarfirði. 

Bréf  Heinreks  Mæðings,  umboðsmanns  hirðstjórans  Diðriks 
Pínings,  um  lögmannskaup  það,  sem  hann  geldr  og  ákveðr 
Finnboga  lögmanni  Jónssyni. 

AM.  FaBc.  XXVII,  16,  frumrit  á  akinni.  —  Prentað  í  Safni  II,  183 
—184. 

medkienijng  Hinriks  Mædings1) 
Eg  heinrek  mæding  hirdstiora  pinings  umbodsmann  a 
mins  herra  kongsins  uegna  yfer  allt  jsland  giore  þat  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  minu  opnu  brefi 
at  finnbogi  jonsson  laugmann  hefer  giort  mier  fullan 
og  allan  neikningsskap  af  sýslunni  j  þingeýiar  þingi  skautt- 
um  og  skylldum  hefer  eg  lukt  greindum  finnboga  fyrsagda 
rentu  j  sitt  laugmanz.  kaup.     Suo  og  hefir  eg  lukt    saugd- 

1)  Aptan  á  með  hendi  frá  17.  öld;  ártal  1488  með  hendi  Árna. 


632  LÖGMANNSKAUP.  —  TRANSSKRIPT.  1488. 

um  finnboga  j  sitt  kaup  þau  .vn.  hundrud  sem  hann  uar 
skýlldugr  didrek  pining  j  ganilan  reikninngsskap  af  kongs- 
ins  syslu  þingeyiar  þingi 

þui  giorir  eg  og  gefur  þratnefndan  finnboga  jonsson 
aullungis  kuittan  og  ak§ru  lausan  um  alla  rentu  og  reikn- 
ingskap  gamlan  og  nýan  þan  sem  hann  hefir  tekit  og  up- 
borit  og  skylldugur  ordit  af  títnefndri  sýslu  þingeyiar  þingi. 

Skal  hann  og  taka  framleidis  alla  koDgsins  rentu  af 
oftnefndri  syslu  j  sitt  laugmanzs  kaup  eptir  þui  sem  eg 
hefir  adr  til  skilid  at  af  skildum  .x.  marka  malum  og  þad- 
an  af  st^rrum  skal  hann  og  hafua  umbod  yfir  kongs  jord- 
um  j  uodlaþingi  og  taka  þar  landskylld  af  uppa  rettan  reikn- 
ingskap  j  þau  fimtan  hundrud  sem  honum  ber  j  sitt  laug- 
manz  kaup  at  taka. 

Og  til  sanenda  hier  um  setta  eg  mitt  jncigli  fyrirþetta 
bref  giort  j  hafnarfirdi  fimtudagín  n§sta  fyrir  festum  beate 
margarete  uirginis.    Aano  domini.  CD°.  cd.  Ixxx  octauo. 


560.  29.  Júlí  1488.  í  Skálholti. 

Teansskriptarbréf. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  12,  frumtransskriptið  á  skinni.  Annað   innsiglið 
er  dottið  frá.  —  Apogr.  1493. 

domur  vm  bæ  j  borgarfirde1) 
Ollvm  þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
heilsum  vid  þorleifur  sigurdzson  ok  jon  thomasson  kunnigt 
giorandi  med  þessu  ockru  optnu  brefi  ath  vid  hofuni  sied 
ok  ýferlesit  sua  latanda  bref  med  heilvm  ok  oskoddvmjnn- 
ciglum  ord  fyrir  ord  sem  hier  seiger.  [Hérkcmrsamningr  Magn- 
úsar  biskups  Eyjólfðsonar  og  Einars  Björnssonar  öt  af  ví^i  Bjarna  Dór- 
arinssonar  og  fleira,  gerðr  á  Skarði  27.  Aug.  1487,  Nr.  533  uö  framan] 
Ok  til  meire  stadfestu  ok  vitnesburdar  settvm  vid  ad- 
ur  greindr  þorleifur  sigurdzson  ok  jon  thomasson  ockur  jn- 
cigle  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  skalh(o)llti  in  festo  Olaui 
regis  et  martiris  anno  domini  .00.  cd.  lxxx.  octauo. 


)  Utan  á  tiansskriptinu  með  fornri  hendi. 


1488.  EIRÍKR  PRESTR  EINARSSON.  633 

561.  31.  Jiílí  1488.  á  Hóluni. 

Olafk  biskup  á  Hólum  lýsir  því,  að  Eiríkr  prestr  Einars- 
son  kæmi  til  sín  um  vorið  1487  og  kvæði  bræðr  á  Munkaþverá 
hafa  kosið  sig  til  ábóta,  en  biskup  kvað  hann  eigi  hafa  „klaustr- 
kjöt",  og  setti  hann  þó  tilreynsluum  tólfmánuðifyrir  klaustrið; 
en  að  jólum  kom  prestr  og  beiddist  þá  í  senn  ábótavígslu 
og  lausnar  fyrir  barneign,  og  þykir  biskupi  það  ekki  mega 
fara  saman. 

AM.    Fasc.    XXVIII,  19,  frumritið  á  skinni.     Brot    er  eptir  af  inn- 
BÍgli  biskups,  en  hin  tvö  eru  dottin  frá. 

bref  vm  sira  eirek  einarsson.1) 
Víj  olaf  med  gvdz  naad  biskup  a  holvm  giorvm  godvm 
monnum  viturligt  med  þessv  uoro  opnu  brefi  ath  sira  eirek- 
ur  einarsson  cvratus  in  greniastad  kom  fyrir  oss  heim  til 
hola  anno  domini  (Dcdlxxx  septimo  nokkura  daga  fyrir 
fardaga.  ok  sagdi  oss  at  brædurner  aa  mvnkaþuera(r) 
klaustri  hefdi  valit  sig  til  abota  aa  sama  klaustri  mvnka- 
þvera  ok  hann  hefdi  samþykt  þat  sama  ef  víj  uilldum  þat 
samþyckia.  tolvdvm  víj  fyrir  honum  med  morgvm  ordum  at 
hann  matti  þat  embætti  eigi  ad  sier  taka  fyrir  margar 
sakir  skulld2)  ok  mest  fyrir  þat  hann  hafdi  eigi  klavstur 
kiœt.3)  suar(a)di  hann  þa  oss  at  hann  væri  suo  gamall  ad 
hann  mætti  uel  ad  sier  sia.  ok  betra  sig  ok  sagdizt  hafa 
lofat  jvmfrv  mariu  ok  brædrvnum  ad  ganga  inn  j  sama 
klavstur  mvnkaþvera.  ok  sagdizt  eigi  mega  brigda  þat 
fyrir  henfd4)  ok  reidi  ivmfru  mariu  ef  hann  helldi  eigi  sina 
lofan.  hier  med  griet  hann  vt  af  og  felldi  taar.  þa  sogdum 
uíj  honum  at  ongum  uæri  batinn  fyrirbodinn.  ok  ef  hann 
villdi  betra  sig.  skylldvm  uíj  faa  honum  klavstrit  ok  alla 
þess  peninga  fasta  ok  lavsa  uppa  næstu  xij  manadi.  uorv 
hia  þessvm  giorningi  uorer  prestar  gotskalk  nikvlasson  ok 
gvdmundur  ionsson  at  hann  lofadi  þetta  ad  hallda  sem 
eirn  dandi  manu.  epter  þenna  giorning  tok  hann  ad  sier 
klaustrid   ok  alla  þess  peninga  epter  sinni    lofan    ok   uorri 


*)  Utan    á    bréfinu    með    fornri    hendi.     2)    Svo.    3)   kiœt  =  kiöt. 
4)  Svo. 


634  TRANSSKRIPT.  1488. 

skipan.  kom  fyrr  nefndur  sira  eirekur  einarsson  þa  til  oss 
epter  iolin  um  sama  malit  ok  beiddizt  abota  uigslu  ok  sagd- 
izt  hafa  regluklædin  med  sig.  ok  suo  beiddizt  lavsn(ar) 
fyrir  barns  eign  er  hann  uard  segtugr  innan  þess  tima 
hann  giordi  þessa  lofan  sem  fyr  skrifat  stendr.  svorvdvm 
víj  honum  at  þat  kome  eigi  uel  saman  at  taka  abotauigslu 
ok  lausn  fyrir  barnzeign  ok  þui  mættum  vrj  eigi  vigia 
hann  til  abota.  vtan  settvm  annan  dandi  mann  fyrir  klavstr- 
it  ok  hans  stad.  er  þetta  morgvm  dandi  manni  kvnnigt  vm 
barnz  eignina  sem  oss  j  holabiskupsdæmi.  Ok  til  sanninda 
hier  um  setium  uíj  uort  innsigli  fyrir  þetta  bref  med  fyr- 
nefnd(r)a  presta  insiglvm  er  nær  uorv  (at)  þessi  giorningr 
uar  lofadur.  skrifat  a  holum  j  hialltadal  fimtvdaginn  nestan 
efter  olafsmessv  fyrri.  anno  domini  m°  cd°  lxxx0  octauo. 


562.  2.  August  1488.  á  Hólum. 

Teansskeiptaebeéf. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  24,  frumtransskriptið  &  skinni.      Innsiglin    eru 
dottin  frá.  —  Apogr.  3309. 

Kirkiugots  j  nupufelle  og  hnappstade  j  fliotum.1) 
Þath  giorum  uær  niculas  uilhialmsson.  gudolfur  magn- 
usson.  olafur  ionsson  ok  ion  ormsson  piostar  godum  monn- 
um  uiturligt  med  þessu  uoro  opnu  breíi  at  uær  saum  ok 
yferlasum  domen  er  dæmdur  var  um  kirkiugodzen  nupar- 
fellz  j  eyiafirdi  ok  napstada  j  íliotum  suo  latanda  ord  epter 
ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  kemr  dómrinn  9.  Júní  1488,  Nr.  652  að  framan]. 

Ok  til  sanenda  hier  um  setium  uær  fyrnefnder  prestar  uor 
incigli  fyrir  þetta  transkriptarbref  skrifad  aa  holum  j  hiallta- 
dal  laugardagin  næsta  fyrir  inuenticionem2)  sancti  olaíi 
regis  et  martiris   anno  domino2)  (D.°  cd.°  lxxx.0  v'iij.0 


*)  Svo,  utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  Svo. 


1478.  TRANSSKBIPT.  —  AÐALSBRÉF  EGGERTS.  635 

563.  2.  August  1488.  á  Hólum. 

Tbansskkipt  af  Barðsdómi. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  21*  frumtransskriptið  á  skinni;   fyrstu  innsiglin 
tvö  eru  dottin  frá. 

Þat  giorvm  vier  nicvlas  vilhialmsson  gvdvlfur  magnvs- 
son  ion  kollason  ok  olafur  ionsson  prestar  hola  biskups- 
dæmis  godvm  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnv  brefi 
ad  uier  hofvm  sied  og  yferlesit  domsbref  med  heilum  ok 
oskauddvm  hangandum  innsiglvm  vm  halldor  brandzson  suo 
laatanda  ord  efter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr  Barðsdómr  frá  9.  Jóní  1488,  Nr.  551  að  framan]. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settvm  uier  fyrnefnder  prestar 
uor  innsigli  firir  þetta  transkriptarbref  er  giort  uar  aa  hol- 
um  j  hialltadal  lavgardaginn  næstan  firir  olafsmessv  env 
sidari.  anno  domini  CD°  cd°  lxxx°  octavo. 


564.  9.  August  1488.  í  Nyborg. 

Adalsbréf  Bggerts  Eggertssonar. 

AM.  Apogr.  4255  „ex  originali,  accurate",  er  Árni  fékk  að  láni 
1703  frá  Brynjólfi  Þörðarsyni  á  Hlíðarenda,  og  þykist  þó  þurfa  að  sjá 
aptr,  því  meðal  annars  ritar  hann  svo  um  bréfið  :  „ad  skoda  á  Hlidar- 
enda  adalsbref  Eggerts  Eggertssonar  propter  insignia,  sem  ecki  eru  rett 
rissud  i  minne  copiu.  Jtem  ad  athuga  grant  hvert  i  brefinu  stendur 
mwe  eda  wille  mwe  haí'de  eg  lesed  þad.  Dutmersken  eda  Dutmersken 
incertum.  þvi  einger  eru  punctar  yfer.  Diitmersken  true  eg  þad  eigi 
þó  ad  vera.  Original  þennann  hcfi  eg  haft  til  lans  fra  Hlidarenda  anno 
1703.  bauger  enn  nu  þar  under  in  pressula  membranea  (brefet  er  og  á 
kalfskinn)  stðrt  innaigle,  hafande  ytst  tvenna  limbos,  hvar  á  er  þesse 
inscriptiou  :  'Secretum  Johannis:  Dacie:  Swecie:  Norwegie:  Sclauorum: 
Gottorumque:  regis:  Ducis:  Sleswici:  Holsacie:  Stormarie  et  Ditmarsie: 
Ducis:  comitis:  in  Oidenborgh  et  Delmenh.  .  .  '"  Dregr  Ámi  þar  með 
upp  innsiglið  og  lýsir  þvi  frarnar.  Ennfremr  lýsir  hann  innsiglum  Jóns 
Gizurarsonar  á  Nupi.  er  dregin  sé  af  merki  Eggerts,  eins  og  prontað  er 
í  Safni  til  eögu  íslands  I,  647  (einmitt  eptir  þesBari  afskript).  Til  er 
bréf  þetta  í  ýmsum  pappírsafskriptum  frá  ýmsum  tímum,  og  koma  þær 
að  litlu  ha'di.  Einna  merkust  er  aÍBkript  í  safni  Bókmentafélagsins  í 
Kh.  55.  4to.  Bréfið  er  áðr  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  249—250, 
í  Lagasafni  Magnúsar  Ketilssonar  I,  73—74  og  í  Safni  til  sögu  íslands 
1, 696—697. 


636 


AÐALSBRÉF  EGGERTS. 


1488. 


Wii  Hans  met  guds  nade  Danmarks  Norrigis  Vendes 
oc  Gotes  konning  vduald  til  Suerrigis  rige  .  Hertug  i  Sletz- 
uig  oc  i  Holsten  Stormarren  oc  Díttmersken  greffue  i  Old- 
enborrig  och  Delmenhorst  gore  thet  witerlicht  alle  at  fore 
troskab  och  willige  tieniste  Som  thenne  breffuiser  Eggerd 
eggerds  son  lagmann  uti  wigen  oss  och  wort  Rige  Norrige  her 
till  giort  haffuer  och  han  oc  hans  rette  echte  born  oc  aff- 
komme  oss  oc  wore  arffwinge  oc  effther  kommere  konninge 
uti  Norrige  oc  riget  her  effter  trolige  gore  bewise  mwe  oc 
skulle  Tha  haffue  wii  nw  aff  wor  sonderlige  gwnst  oc  nade 
vnt  och  giffuet  och  met  thette  wort  obne  breff  vnne  oc 
giffue  hanom  oc  hans  rette  echte  born  oc  affkomme  frihed 
oc  frelsse  Som  andre  wore  Riddere  oc  swenne  haffue  uti 
wort  Eige  Norrige  till  ewig  tid  met  skiold  oc  hielm  Som 
er  en  halluff  hwid  enhorning  uti  eth  bloth  feld  .  och  en 
halluff  huid  enhorning  owen  vpa  helmen  effter  som  her  uti 
maleth  stander.1) 


Tog  wort  oc  kronenn  frii  bondegotz  och  kopsted  gotz  vti 
alle  made  vforkrencket  Thi  forbiwde  wii  alle  ehwo  the 
helst  ære  eller  wære  kunne  .  och  serdeles  wore  fogder  oc 
embitzmen  forne  Eggerd  eggerdssön  eller  hans  echte  born 
her   uti    eller  emod  at  hindre  eller  hindre  lade  dele  platze 


J)  Fyrir  merkinu  er  eyða  í  afskriptinni ;    er    hér   fyigt    myndinni  í 


Safni. 


1488.  BÍASKEKJABRÉF.  637 

mode  vmage  eller  uti  nogre  made  vforrette  vnner  wor 
konningxlige  heffnd  och  vrede.  Datum  in  castro  nostro 
Nyborrig  feria  quinta  proxima  ante  festum  beati  Laurencii 
martiris  Eegali  nostro  sub  Secreto  inferius  appenso  Anno 
Domini  Millesirao  quadringentesinio  octuagesimo  octauo. 

Dominus  Eex  per  se. 


565.  22.  August  1488.        á  Mel  í  Miðfirði. 

Gtubmundr  prestr  Skúlason  selr  Ólafi  biskupi  og  heilagri 
Hólakirkju  jörðina  Bíasker  á  Eosmhvalanesi  fyrir  fjóra  tigi 
hundraða  i  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  27,  frumritið  á  skinni  með  öllum  (5)  innsiglum. 
—  Apogr.  3312.  —  AM.  Fasc.  XXVIII,  28,  transskript  á  skinni  frá  6. 
Aug.  1489.  —  Apogr.  3313. 

um  bíasker.1) 
Þat  giorum  uier  gvdmundur  ionsson.  þosteirn  gud- 
mundsson.  snorri  hrolfsson  ok  ion  kollason  prestar  hola- 
biskupsdæmis  godvm  monnum  viturligt  med  þessu  uoru 
breíi  ad  vier  uorum  þar  j  hia  saaum  ok  heyrdvm  aa  ord  ok 
handaband  vors  andaligs  herra  olafs  raed  guds  naad  bisk- 
up(s)  aa  holvm  af  eiriii  aalfv  enn  sira  gudmundar  skulasonar 
af  annari  ad  suo  fyrir  skildv  ad  fyrnefndur  sira  gudmundur 
seldi  biskupinvm  ok  heilagri  holakirkiv  haalfa  jord  er  heiter 
biaskier  er  liggur  aa  rosthualanesi  j  hualsnes  kirkiv  sokn 
fyrir  fiorvtigi  hvndrada  tolf  maalnytu  kugilldi  tolf  gielldfiar 
kugilldi  epter  uorlagi  ok  sextan  hvndrud  j  odrvm  fulluirdis- 
peningum.  tolf  fiordunga  smiors  fyrir  hvndrad.  atta  alner 
madmals2)  ok  fiorvtigi  fyrir  hundrad  ok  slatur  ad  havstlagi 
edur  adra  peninga  epter  þui  sem  þeim  semur.  skulu  þesser 
peningar  vera  lukter  innan  tueggia  aara.  selldi  adr  nefndur 
sira  gvdmundur  fyrgreinda  iord  bíjaskier  biskupinum  er 
hann  erfdi  efter  sinn  fodur  skula  loptsson  epter  þui  sem 
bref  þar  um  giort  uottar  med  ollvm  þeim  gognum  okgiæd- 


x)  Utan  á  bréfinu   með   fornri    hendi.     2)   Svo   frumritið;    uadmaU 
XXVni,  28. 


638  HOFSBRÉF  í  ÖRÆFUM.  1488. 

vm.  rekvm  ok  hlvnnendum  sem  greindri  iordv  fylger  ok 
fylkt  hefer  ad  fornn  ok  uýu  sem  hann  uard  fremstz 
eigandi  ad  undan  sig  ok  sinum  erfing(i)um  enn  under  hola- 
kirkiu  ok  biskupinn.  skal  optnefndur  sira  gudmundur  suara 
laga  riftingu  aa  iordunni.  enn  biskupinn  halda  til  laga. 
Ok  til  sanninda  hier  um  setti  sira  gudmundur  skvlason 
sitt  innsigli  med  vorum  innsiglvm  fyrir  þetta  bref  er  giort 
var  aa  mel  j  midfirdi  favstvdæginn  næstan  fyrir  festvm 
bartholomei  apostoli  anno  domini  mcd  lxxx  octavo. 


566.  21.  September  1488.   íMúla  í  Skriðdal. 

Páll  Þorsteinsson  selr  Magnúsi  biskupi  í  Skálholti  tíu 
hundruð  í  jörðunni  Hofi  í  Öræfum  með  því  fororði,  er  bréfið 
greinir,  en  biskup  kvittar  Pál  og  Þórdísi  Runólfsdóttur  af 
sex  barneignum. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,    21,    frumrit    á  Bkinni.     Fyrir  bréfiuu  hafa 
aldrei  verið  fleiri  en  tvö  innsigli.  —  AM.  Apogr.  2500  „accuraté". 

kaup  fyrir  .x.c  j  hofe  j  ðræfum  anno  1488.1) 
Þat  gerum  wær  narfj  jonsson.  jon  magnusson  prestar 
skalholltzbiskupsdæmis.  hallsteinn  þorsteinsson  og  þorleifur 
sigurdzson  leikmenn  godum  monnum  kunnigth  med  þessu 
woro  opnu  brefj  at  sub  anno  gracie.  CD°  cd°  lxxx.0  octauo. 
fimtudaginn  næsta  fyrir  matheusCDesso  gudspiallamanz2)  aa 
hallormsstodum  j  íliotzdal  worum  wær  j  hia  saaum  og 
heyrdumaa  ord  og  handabaiid  þessarra  manna  herramagnus 
med  guds  nad  biskups  j  skalholltj  af  einne  halfu  enn  pals 
þorsteinssonar  af  annarrj.  at  sua  fyrir  skildu  ath  greindr 
pall  fieck  adr  nefndum  herra  magnuse  .x.  hundruth  j  iord- 
unne  hofe  j  auræfum  til  fullrar  eignar  og  frials  forrædis 
med  olium  þeim  gognum  og  gædum  sem  greindum  jardar 
part  fylger  og  fýlgt  hefer  ath  fornu  og  nyiu  og  hann  ward 
fremzt  eigandj  ath.  med  jayrdj.  samþýckj  og  wpplage  ceciliu 
þorsteinsdottur  systur  hans.  suo  framt  sem  margret  þor- 
hallzdotter  moder  hans    willdj  þar  saumuleidis  samþyckj  og 

x)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi.    2)  Þ.  e.  18.  Sept. 


1488.  JÖN  SIGMUNDSSON  OG  MAGNÚS.  639 

wpplag  til  gefa.  enn  ef  greind  margriet  willdj  eckj  þar 
jayrdj  wpplag  edr  samþyckj  til  gefa.  þa  lofadj  fyrr  nefndr 
pall  j  sama  handabandj  ath  giallda  nefndum  herra  magnnse 
at  næstum  fardogum.  uj  malnýtu  kugilldj  og  iiij  hundruth  j 
þaríligum  peningum.  enn  ef  adr  nefnd  margret  willdj  wpp- 
lag  til  gefa  ath  opt  nefndr  pall  gýlldj  fyrr  greindum  herra 
magnuse  adr  nefndan  jardar  part.  þa  lofadj  tittnefndr  pall 
þar  þa  oss  aaheyraundum  ath  selia  opt  greindum  herra  magnuse 
fyrstum  all(r)a  adr  nefnda  jord  hof  til  fullra  peninga.  hierj 
mot  gaf  titt  greindr  herra  magnus  þrattnefndan  pal  þor- 
steinsson  og  þordise  runolfsdottur  ollungis  kuitt  og  aakæru- 
laus  fyrir  sier  og  ollum  sínum  epterkomaundum  kirkiunnar 
formonnum  j  skalholltj  wm  þær  uj  barneigner  sem  þau  hafa 
opinber  at  wordit  epter  þui  sem  þeirra  kuittanarbref  þar 
wm  gert  wt  uisar.  Og  til  sinninda  hier  wm  settum  wær 
fyrr  nefndir  prestar  og  leikmenn  wor  jnusigle  fyrir  þetta 
bref  skrifath  j  mula  j  skriddal  jn  festo  mathej  apostolj  et 
ewangeliste  aa  sama  aare  sem  fyrr  segir. 


567.  3.  Oktober  1488.  í  Grcnivík. 

Yitnisbursr  um  atför  Jóns  Sigmundssonar  og  hans  fylgjara 
í  Grenivík  á  heimili  Magnúsar  Þorkelssonar,  er  þeir  brutu 
þar  bæjarhús  og  særðu  Kristínu  Eyjólfsdóttur,  konu  Magn- 
úsar,  svo  að  hún  var  blóðug. 

AM.  Fasc.  LXVI,  19,   frumrit  á  skinni.     Fjögur  inneigli  bafa  verið 
fyrir  brénnu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 

Jons  Sigmundzsonar  og  hanz  manna  atfor 
i  Grenivijk  i  fyofdahverfe.1) 
Þat  gerum  uier  jon  sigfusson.  þorualldur  jonsson.  eyi- 
olfur  arnason.  og  jon  tumason  godum  monnum  kunnigtmed 
þessu  uoru  opnu  brefi  miduikudagen  næstan  íinr  michaels- 
niesso3)  um  haustid  þa  er  lidit  uar  fra  guds  burd  þush(u)nd 
fiogur  hundrut  attatiger  og  atta  ar  komu  uiær  til  greni- 
uikur  i  hofdahuerfi  aa  sama  uiettfangi.  sem  jon  sigmundsson 

J)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  Þ.  e.  24.  Sept. 


640  JÓN  SIGMUNDSSON  OG  MAGNÚS.  1488. 

og  hans  fylgiarar  uoru  j  burtt  ridner.  leiddi  magnus  þor- 
kelsson  oss  fyrgreinda  menn  þa  til  at  sia  og  skoda  at  bær 
hans  uar  rofinn  og  tuéir  gloggar  þar  aa  komner  sem  alldri 
hofdu  fyr  uerit  og  utedyra  hurden  sundur  broten.  Enn 
kristinu  kuinnu  hans  saum  uiær  bædi  særda  og  bloduga. 
Spurdi  magnus  kristinu  konu  sina  þa  epter  huer  hana  hefdi 
so  hrakit.  enn  kristin  eyiolfsdotter  lyste  þui  at  menn  jons 
sigmundssonar  hefdi  sier  þat  giortt.  Suo  og  sagdizt  hun 
gripen  hafa  uerit  af  þrimur  monnum  jons  sigmundssonar  er 
hun  geck  ut  ur  bænum  og  ouiliug  med  þeim  farit  hafa 
ofan  yfer  skemmenu1)  þa  sem  a  hladinu  stendur.  lyste  kristin 
fullum  sokum  aa  hendur  jone  og  hans  monnum  huat  henne 
kynne  til  hindranar  uerda  af  þeirra  þreyngingum.  Suo  og 
ei  sidur  lyste  magnus  þorkelson  fullum  sokum  aa  hendur 
jone  sigmundssyne  og  hans  monnum  bædi  fyrer  heimreid 
og  husbrott  og  so  þær  hrakningar  og  aakuomur  er  kristin 
kona  hans  hafdi  feingit  af  jone  og  hans  monnum.  og  aa 
sierhuerre  grein  þessari.  lyste  magnus  þorkelsson  þa  hæstu 
sok  aa  hendr  jone  sigmundzsyne  og  hans  monnum  sem  þar 
kynne  med  logum  aa  falla  og  her  efter  uiliu  uiær  sueria  ef 
þurfa  þikir. 

Og  til  sannenda  hier  um  settum  uær  fyr  nefndirmenn 
uor  jnnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  uar  i  greneuik  j  hofda- 
huerfi  fostudagen  uæstann  epter  michaelsmesso.  a  sama  are 
sem  fyr  seigir. 


568.  12.  Oktober  1488.      á  Möðruvöllum. 

Mabgrét  Ólafsdóttir  gefr  Ingibjörgu  Þorvarðsdóttur  frænd- 
konusinni  fjórðung  upp  í  Hvassafell  í  Eyjafirði  í  fjórðungs- 
gjöf  og  tíundargjöf,  en  Bjarni  Ólason  bóndi  hennar  sam- 
þykkir  gjöfina. 

AM.    Fasc.   XXVIII,    30,    frumrit  á  skinni.     Af  4  innsiglum  íru  3 
fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3305. 

Bref  vm  huassafell.2) 
Þat  gervm  ver  Þorlakr  semingsson.  olafur  brumanzson. 

x)  Svo.    2)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1488.  HVASSAFELLSBKÉF.  641 

greter  jonsson  ok  jon  þorlaksson  godum  monnnm  viturligt 
med  þessu  uoro  opnu  brefe  ath  þa  er  lidit  var  fra  hingat- 
burd  uors  herra  jhesu  christi  þvsund  fiogur  hundrut  atta- 
tiger  ok  atta  aar  firatudaginn  næsta  fyrir  kross  (TDesso  vm 
haustit1)  j  huasafelli  j  eýiafirde  voro  ver  j  hia  savm  ok 
heýrdvm  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  af  einni  alfu 
jngibiargar  þorvardzdottur  ok  annare  margretar  olafsdottur 
ath  suo  fyrir  skilldv.  ath  margret  olafsdotter  gaf  greindri 
jngibiorgv  frændkonv  sinne  fiordung  vpp  j  jordina  huassa- 
fell  j  eýiafirdi  er  liggr  vnder  mycklagardz  kirkiv.  skýllde 
greindr  fiordungr  ok  jardar  parttur  afendazt  ath  næstvm 
fardavgum  pale  branztsyni  bonda  fýrnefndrar  jngibiargar 
henne  til  æfinligrar  eignar  ok  frials  forrædis  ok  henar 
erfingium  enn  vndan  margrettv  ok  henar  erfingium  med 
ollvm  þeim  gognum  ok  gædum  hlutum  ok  hlunnindum  vtt- 
hogvm  ok  jtolum  sem  greindri  giof  ok  jardar  fiordunge 
fyllgia  ætti  ath  Retri  tiltolu  vr  allri  jordvnni.  skýlldi  þessi 
giof  snuazt  vpp  j  fiordungsgiof  ok  tiundargiof  greindrar 
margretar  olafsdottur.  samþyckte  biarne  olason  bonde  henar 
allan  þenna  gerning  þeirra  jngibiargar  ok  margretar  med 
fvllu  jaýrde  ok  hansale  vid  fyr  greindan  pal  branzson 
vmbodsman  opt  nefndrar  jngibiargar  þoruardzdottur.  Ok 
til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyr  skrifader  menn  vor 
jncigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var  aa  maudruuollvm  j 
eyiafirde  svnvdagin  næsta  fyrir  festvm  Reliquiarum  a  sama 
aare  sem  fyr  seger. 


569.  13.  Oktober  1488.        í  Hjarðarliolti. 

Tylftardómr,  útnefndr  af  Guðna  bónda  Jónssyni  kongs  um- 
boðsmanni  milli  Gilsfjarðar  og  Gljúfrár,  um  ákæru  Odds 
Sigurðssonar  til  Ásgauts  Jónssonar  um  jórðina  Víðidalsá  í 
Stéingrímsfirði.  . 

AM.  Apogr.  5608  „Ex  originali  á  kalfskinn"  með  hendi  JónsMagn- 
ússonar  bróður  Árna. 


l)  Þ.  e.  11.  Sept. 
Dipl.  Isl.  VI.  B.  41 


642  VÍÐIDALSÁRDÓMR.  1488. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda.  paall  jonsson.  sigurdur  dadason.  jon  oddzson.  sigurdur 
jonsson.  sigmundr  halldorsson.  þoruardur  jonsson.  jon  sueins- 
son.  þorleifur  aurnolfsson.  olafur  eyiolfsson.  eirekur  jonsson. 
magnus  helgason  og  arnor  finzson.  kuediu  gudz  og  sina. 
kunnigt  giorandi.  at  þaa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors 
herra  jhesu  christi  þusund.  cccc.  lxxx.  og  aatta  aar.  faustu- 
dagin  næsta  fyrir  mariumessv  hina  seinne1)  vm  sumarit. 
aa  stadarhole  j  saurbæ  aa  þingstad  réttvm.  uorvm  uær  j 
dom  nefndir  af  ærlegum  manni  gudina  Bonda  jonssyni.  er 
þaa  hafdi  mins  herra  kongsins  syslu  og  umbod  j  millum 
gjlsfiardar  og  glivfuraar.  at  skoda  og  dæma  aa  millum  þeirra 
oddz  sigurdzsonar.  og  aasgauz  jonssonar.  vm  þaa  aakæru  er 
oddur  sigurdzson  kærdi  til  aasgautz  jonssonar  j  vmbodi 
sona  sinna  jons  og  tomaass.  vm  iordina  uíjdidalsaa  er  liggr 
j  steingrimsfirdi  j  stadarstadar  kirkivsokn.  er  nefndr  as- 
gautur  þotti(z)t  eiga.  epter  þeirri  giof  sem  sigurdur  heitinn 
geirmundzson  modurfader  hans  hafdi  gefit  honum.  enn  odd- 
ur  sigurdzson  hellt  greinda  jord  uíjdidalsaa  erfd  og  eign 
sona  sinna  tumaass  og  jons  og  þeim  hafa  fallit  þessa  adur- 
greinda  jord  uíjdidalsaa  til  erfda  epter  sigurdr2)  heitinn 
geirmundzson  faudurfaudur  sinn  med  audrum  hans  peningum. 
kom  þar  fram  bref  med  insigle  er  suo  uar  hliodanda.  at 
sigurdur  geirmundzson  hafdi  gefit  her  greindum  aasgauti 
þessa  optskrifada  jord  vijdidalsaa.  jtem  j  annari  grein  sýnd- 
izt  þat  þar  þaa  aa  þinginv  fyrir  oss  at  sigurdr  heitinn  geir- 
mu'  dzson  hafdi  gefit  meire  peninga  enn  hann  maatti  med 
laugum  gefa  adr  enn  hann  gaf  aasgauti  jonssýni  þessa  jord. 
Nu  j  fýstu  dæmdum  uær  stefnuna  laugliga  og  aasgaut  jon- 
son  þar  laugliga  fyrir  kalladan.  jtem  j  annari  grein  dæmd- 
vm  uær  þessa  þrattskrifada  jord  víjdidalsaa  fullkomliga  eign 
tumaass  og  ions  sona  oddz  sigurdzsonar  og  þa  hafa  erft 
hana  epter  sigurd  geirmundzson  faudurfaudr  sinn  med  audr- 
um  hans  peningum.  og  jon  halluardzson  sem  býr  aa  þessare 
jordu  skýlldugan  at  afhenda  oddi  þessa  jord.  enn  ef  hann 
uill  ecki  afhenda  hana.  þaa  skal  oddur  sigurdzson  med  rettu 


')  Þ.  e.  5.  Sept.    2)  Svo. 


1488.  VÍÐIDALSÁRDÓMR.  —  SKARÐSDALSBRÉF.  643 

mega  at  sier  taka  og  aa  setiazt  fyr  skrifada  jord  uididalsaa 
at  næstvm  fardaugvm.  og  býggia  edur  suo  med  fara  sem 
hann  vill.  skylldi  jon  halluardzson  bua  aa  greindri  jordu  til 
næstu  fardaga  og  hafa  gagnsemder  af  henni  sem  leigvlif  ^ 
ber  at  hafa.  væri  hus  betri  enn  þa  hann  kom  tiljardarhn- 
ar  þaa  skylldi  oddr  bæta  þar  fyrir.  suo  og  skylldi  jon  hcN- 
uardzson  suara  odde  sigurdzsyni  slikri  leigu  og  landzskýH  I 
at  uori  komanda  sem  þaa  var  aa  jordunni  er  hann  kom  ,'il 
hennar.  jtem  j  þridiu  grein  dæmdvm  uær  þaa  giauf  onýta 
og  olaugliga  og  ecki  afl  hafa  eiga  sem  sigurdur  heitinn 
geirmundzson  gaf  aasgauti  jonssyni  dottursyni  sinvm  þessaa 
tíjttskrifada  jord  víjdidalsaa.  þui  þat  sýndizt  at  hann  hafdi 
nieira  geíit  enn  iaug  uotta  at  hann  megi  gefa  ur  suo  hafvm 
peningum  sem  hann  aatti.  adr  enn  hann  gaf  þessa  giof. 
enn  ef  nockur  madur  helldur  þessari  jordu  vididalsaa  fyrir 
oddi  sigurdzsyni.  stýrker  hana  af  honum  eda  hindrar  suo 
hann  maa  eigi  nadugliga  hana  hafa  og  hallda  sem  dæmt  er. 
þaa  dæmdum  uær  þan  huern  sliku  sekan  sem  laug  wtuisa 
vm  þaa  menn  sem  hallda  edur  fyrir  standa  arfi  dæmdvm. 
og  til  sanninda  hier  vm  settum  uær  fyrnefndir  dómsmenn 
uor  jnnsigle  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  j  liarskogum  j 
laxaardal  j  hiardarholltz  kirkiusokn  manvdaginn  næsta  fyrir 
kalixtusmessu  aa  sama  aari  sem  fyr  seier. 


570.  10.  Nóvember  1488.  á  Hólum. 

Jón  bóndi  Sigmundsson  selr  Jóni  Pórðarsyni  jörðina  Skarðs- 
dal  í  Siglufirði  og  kvittar  hann  um  andvirði  jarðarinnar. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  29,  frumritið  á  skinni  með  öllum  (4)  innsiglum. 
—  Apogr.  S314. 

Bref  vm  skardzdal  i  siglufirde.1) 

Þat  gervm  vier  ion  prestvr  þorkelsson.  þormodr  bergs- 

son.    bavdvar  finzson  ok  einar  halldorsson    leikraenn  godvm 

monnum    kvnnegt    med   þessv    vorv  opnv  brefe  aa  holvm  j 

hialltadal    anno   domini   CD°   cccc0   lxxx0    viij0  lavgardagen 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 

41* 


644         BRÚNARBRÉF  í  SVARTÁRDAL.         1488. 

næstan  fyrir  simonis  et  ivde1)  vorvm  vier  j  hia  savm  ok 
heyrdvm  aa  ord  ok  handaband  þessara  maDna  jons  bonda 
sigmundzsonar  ok  ions  þordarsonar.  skildezt  þat  vnder  þetta 
þeirra  handaband  ath  fyrr  nefndr  ion  bonde  sigmundzson 
selldi  adr  greindvm  ione  þordarsyne  iordena  skardzdal  j 
siglvfirde  j  siglvnes  kirkivsokn  med  ollvm  þeim  gognvm  ok 
gædvm  sem  greindre  iordv  skardzdal  fylgt  hefer  ath  fornv 
ok  nyv  til  yztv  vmmerkia  er  adrer  eiga  aa  mote  ath  ser- 
liga  til  reiknvdvm  leyningenvm.  skylde  ion  bonde  sigmundz- 
son  svara  lagariptingv  aa  iordvnne  skardzdal  en  ion  þord- 
arson  hallda  til  laga.  skylde  ion  þordarson  taka  ath  ser 
iordina  skardzdal  i  næstvm  fardogvm.  hier  med  j  sama  handa- 
bande  gaf  ion  bonde  sigmundzson  ion  þordarson  kuittan  vm 
greindrar  iardar  verd.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settvm 
vier  fyr  nefnder  menn  vor  incigle  fyrir  þetta  iardar  kaups- 
bref  ok  kvittvnar  skrifat  aa  holvm  j  hialltadal  manvdagen 
næstan  fyrir  CDartinvs  CDesso  aa  sama  are  sem  fyr  seger. 


571.  19.  Nóveinber  1488.  á  Skarði  í  Langadal. 

Helga  Þorleifsdóttir  gefr  Egli  Grímssyni  í  tíundargjöf  sína 
jörðina  Brún  í  Svartárdal  til  æfinlegrar  eignar. 

AM.  Apogr.  3603  með  hendi  séra  Snorra  Jónssoiar  eptir  írumritinu 
í  bréfasafni  Hólastólfl.  „þetta  er  Original  a  pergament.  þar  hafa  verid 
fyrer  3  Jnnsigle,  enn  eru  nu  öll  j  burt".  „Denne  Copie  kom  mig  tii- 
hende  1721  fra  Hr.  Snorre  Jonseu.  Originalen  ligger  udi  Stiftskisten  paa 
Holum,  og  er  paa  pergament.  A.  M." 

Þatb  giorum  uær  sera  jon  haflidason.  jon  andress  son. 
ok  arne  nikulass  son.  godum  monnum  uitturligt  med  þessu 
uoru  opnu  brefi  arum  epter  guds  burd  þusund  fiogur  hund- 
rud  aattatiger  ok  aatta  aar  aa  skardi  j  langadal  miduikudag- 
in  næsta  firir  cezceliu  CíDesso  uorum  uær  j  hia  saum  ok 
heýrdum  ool  ord  og  handaband  þeirra  helgu  þorleifsdottur 
ok  egils  grimssonar  ath  suo  firir  skildu  ath  nefnd  helga  gaf 
greindum  egli  til  æfinligrar  eignar  j  sína  tííundargiof  jord- 


>)  Þ.  e.  25.  Okt. 


1488.  KVTTTUNARBRÉF.  645 

ina  alla  brun  er  liggr  j  suartardal  j  bergstada  kirkiu  soknn 
med  avllum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem  greindii  jaurdu 
fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath  fornu  og  nyiu  ok  hun  uard  fremst 
eigandi  ath  ordin.  skylldi  fýrnefndr  egill  hallda  jorduni  til 
laga.  enn  adr  greind  helga  suara  lagariptingum.  skylldi 
hann  ok  ath  sier  mega  taka  greinda  jord  ath  næstum  far- 
daugum.  ok  til  sanninda  hier  um  settum  uær  fýrnefnder 
men  vor  jnncigli  firir  þetta  bref  er  giortt  uar  j  sama  stad 
ok  ari  siau  nottum  sidar  enn  fyrsegir1.) 


572.  28.  Nóvenibcr  1488.  í  Hoffelli. 

Hinrik  Mæding,  umboðsmaðr  Diðriks  hirðstjóra  Pinings, 
kvittar  Pál  bónda  Pálsson  um  það  silír,  er  Bjarni  heitinn 
Marteinsson  hafði  að  halda  eptir  Gerek  gullsmið  og  Hólm- 
fríðr  Bjarnadóttir  kona  Páls  tók  i  sinn  hlut ;  sömuleiðis 
kvittar  hann  um  þau  kirkjublók  og  tíundareikning,  er 
Bjarni  kynni  að  hafa  orðið  brotlegr  um. 

A'M.  Faac.  XXVIII,  18,  frumritið  á  skinni.     Innsiglið  er  dottið  frá. 

Þat  giorer  ec  heinrek  mæding  kongs  umbodsmann  j 
vmbodj  didreks  pinings  hirdstiora  ok  hofudsmanns  ýfer  allt 
jsland  godum  monnum  uitanligt  med  þessu  mínv  opnu  brefi 
at  ec  medkennunzt  ath  ec  hefi  gefit  pal  boiida  palson  avlld- 
ungis  kvittan  oc  aakærulausan  um  þat  sama  silfur  sem 
biarni  heitinn  marteinsson  hafdi  haft  at  hallda  efter  gerek 
gullsmid  oc  holmfridr  biarnadotter  kuinna  fyr  nefiis  pals 
palssonar  tok  j  sinn  hlvt  epter  sinn  faudur  til  rets  skiptis 
vid  sina  brædur.  Jtem  j  annari  grein  gef  ec  hann  kuittaii 
um  þat  kirkivblak  eda  vm  þa  adra  hluti  sem  hann  hefer 
brotligur  ordit  kongdomsens  vegna.  oc  adur  nefndur  biarni 
uar  asakadur  af  vm  tjundar  reikning  eda  vm  kirkiv  blauk. 
ok  vm  alla  þa  adra  hlvti  sem  hann  þrattnefndur  biarni 
hefer  brotligur  ordit  kongdomsens  vegna  upp  aa  suo  mikit  sem 
holmfridi  biarnadottur  snertur  kuinnu  þrattnefns  pals  pals- 
sonar.  Ok  til  3anninnda  hier  um  setta  ec  mitt  jnnsigli 
fyrir  þetta  kvitvnarbref  skrifat  j  hoffelli  j  hornafirdi  favstv- 

*)  Þ.  e.  25.  Nov, 


646  BRAUÐATUNGUBRÉF.  1488. 

daginn   næsta  fyrir  andres  CDesso.    arum    epter   gvds   bvrd 
þusunnd.  cccc.  hvndrud  oc  attatigir  oc  atta  ar. 


573.  9.  December  1488.  á  Leirá. 

Odde   Vilhjálmsson    kvittar    Odd    Erlendsson    um    andvirði 
jarðarinnar  Brauðatungu  í  Lundarreykjadal. 

AM.  238.  4to,  bl.  22,    skr.  c.  1570  (Bessastaðabók).  —  AM.  Apogr. 
1805.    —  J.  Sig.  143.  4to,  skr.  1696. 

Bref  vm  Bravdatvngv.1) 

Þat  giore  ek  Oddr  Villhialmsson  godvm  monnvm  kvnn- 
igtt  med  þessv  minv  opnv  brefi  at  ek  medkiennvnzt  at 
Oddr  Ellendzson  heíir  goHdit  mier  fvllan  pening  oc  allan 
fyrir  jordina  alla  Bravdatvngv  er  liggr  j  Lvndar  kirkiv 
sokn  med  þessvm  fridleika.  iiij  kyr.  iiij  aasaudar  kvgillde. 
vm  savde  gamla  at  haustlagi  j  ijc.  vj  savde  vetrgamla  oc 
iiij  tvævetrir  j  hvndrad.  iij  vættir  smiors  i  ijc.  oc  þar  til 
xij  fiordvnga  smiors  j  hvndrad.  hross  þar  til  frida  .v.  avra 
j  hvndrad.  erv  þetta  alltz  .xvc.  sem  j  ockartt  kavp  kom. 
þvi  giore  ek  fyrsagdr  Oddr  Villhialmsson  fyrnefndan  Odd 
Ellendzson  ollvngis  kvittan  oc  aakiærvlavsan  fyrir  mier  oc 
avllvm  minvm  brædrvm  oc  logligvm  erfingivm  oc  epter- 
komendvm  vm  adr  greint  jardar  verd.  þessvm  monnvm  hia- 
verendvm  Rvnolfi  Hoskollzsyni  oc  Sygvrdi  Olafssyni. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  set  ek  optnefndr  Oddr  Vill- 
hialmsson  mitt  insigle  med  þessara  fyrnefndra  manna  in- 
sigllvm  fyrir  þetta  kvittvnnabref  er  skrifad  var  aa  Leiraa 
j  Leiraarsveit  þridivdægin  næsta  epter  concepsio  sancte 
(TOarie  þar  er  lidit  var  fra  gvdz  byrd  CD°  cd°  lxxx  oc 
vin  ar. 

a)  Brautartungu  14.^. 


1488.  BERGHYLJARBRÉF.  647 

574.  1488.  í  Hruua. 

Ibni  officialis  Snæbjarnarson  gefr  til  heiðrs  allsvaldanda 
guði,  Mariu  mey,  hinura  heilaga  Thomasi  erkibiskupi,  hei- 
laga  Þorláki  og  blessaðri  Katerínu,  kirkjunni  í  Hruna  í 
Hrunamannahrepp  jörðina  Berghyl,  tuttugu  og  fimm  hundruð 
að  dýrleika. 

AM.  Apogi.  Nr.  2180  með  hendi  Árna  Magnúsaonar  „Ex  orig. 
Hrunakirkiu  funum  til  etor  skemdii,  bo  þar  vantar  vida  i  stora  ogsmáa 
skalla,  sem  bicr  cru  undirstrikader"  (AM.).  Þessir  skallar,  sem  Arni 
hefír  fylt,  eru  hér  settir  í  hornkloía. 

Bergghyliarbref.1) 
Þat  gio[re  ek  arne  prestr  snæbiarjnarson  [officialis  bei- 
lag]r[ar]  skalholltzkirkiu  i  mille  hvita[r]  i  borgar[firde  ok 
hel]k[und]u  [h]eidar  skalho[lltz  biskupsdæm]iz  godummonn- 
um  viturligt  mnd  þessu  [minu  opnu  brefi  at  ek]  hefi  unt 
ok  gefit  [til  heidrs  allzvalldanda  g]udi.  jungfru  coarie  ha[ns 
signudu  modur.  hinum  heilaga  tho]me  [archiepiscopo]  cant- 
uariensi.2)  heilaga  [þorlaki]  ok  blezadri  katerine  virgini 
jord[ina  alla  Ber]ghyl.  f[i]mm  hundrudum  ok  t[uttugu  at 
dyrlei]ka  er  liggr  i  ytra  hrepp  i  Hruna  kirkpusokn  med] 
aullum  þeim  gognum  ok  giædum  sem  greifndri  iordu  fylg- 
er]  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyiu  til  [yzjtu  [ummerkia] 
vit  adrar  iardir  ok  ek  he[fer  fremztj  eigandi  at  ordit  ok 
þar  til  fimm  malnytu  [kugillde  (Dar]ie  ok  stadnum  i  Hruna 
[til  fullrar  eig]nar  ok  [frials  f]orrædis  epter  [m]inn  dag 
[nema]  ek  [vile  sialfr]  fyrr  upp  gefa.  med  þeira  sk[il]maia 
at  sa  sem  greinda  kirkiu  i  Hruna  helldr  [ok  hejfer  til 
forrædis  skal  [her  a  mot]  segia  lata  eina  messu  hvern  mid- 
vikudag  i  hverri  viku  æfinliga  af  helgura  anda  at  [vidlogd]- 
um  tveim[ur]  collectum  af  iungfru  CDarie  [ok]  aullum  helg- 
um.  Enn  ef  nockurn  tima  kann  [ni]dr  [at]  falla  saker 
einhverra  naudzsynia    eda  [ef  ber  adra3)  helg]i  aa  midviku- 

')  Stóð  utan  á  bréfinu  með  „gamalle  hende".     •)  Hér  á  án  alls  efa 

að  lesa  bvo  sem  hér  er  gert.     Árni  les  svo  :    „gefit udi 

jungfru  Marie  ha  .  .  .  i  pa  . . .  me .  .  .  .  cantuariensi".  Hruuakirkja  var 
einmitt  helguð  guði,  Maríu  mey,  Thomasi  erkibiskupi,  Þorláki  biskupi 
og  Katrínu  mey  (sbr.  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  405).  *)  adra,  al.  Árni  í  út- 
fylling  sinni,  en  á  spássíu  getr  hann  til  að  i  eyðunni  kunni  að  hafa 
Btaðið :  eda  annarrar  helgi. 


648  KAUPMÁLABRÉP.  1489. 

daginn  suo  eigi  se  sungin  [þessi]  skylldn  messa.  [þa  s]e 
sagdar  tuær  j  annarri  [vikn.  svo  sknln  ok  tiundjernar1)  luk- 
azt  af  greindre  iordu  æfinliga  lika  sem  adr.  Samþykti 
þessa  mina  [giof  ok  skilmala  vir]duligr  herra  ok  andaligr 
[fa]d[er  her]ra  (Dagnus  med  gudz  nad  biskup  i  skalhollti. 
[ok  þesser  prestar  ok  prelata]r    sira  stefhan  jonsson  backa- 

larius    arcium.    þ[or]leifr   stefhansson.    sira sira 

jon  olafsson.  ok  marger  goder  menn  adrer  badi  lærder  ok 
leiker. 

Ok  [til  meire  aud]syningar  ok  sannennda  hier  um 
se[tti]  fyrgreindr  herra  CDagnus  med  giidz  nad  [sitt  inscigle] 
med  minu  inscigle  ok  þessara  [fyrg]reindra  presta  ok  pre- 
lata   insciglum    fyrer   þetta    [br.ef  skrifat  i  hru]na  i  hruna- 

manna  hrepp  midvikudaginn  næsta  epter  festum 

anno  domini  [CD.0]  cd.°  lxxx.0  octavo. 


575.  18.  Janúar  1489.         á  Marðarnúpi. 

Vitnisburbb  um   kaupmála    Þorvarðs   Bjarnasonar  og  Ingi- 
bjargar  Ormsdóttur. 

AM.   Fasc.   XXIX,    10,    frumrit   á  skinni.     Öll  (þrjú)  innfliglin  eru 
fyrir  bréfinu. 

Vitnisburdur  vni  kaupmala  þoruardz  og  jngibiargar.9) 
Þat  giorum  vær  gunnsteinn  prestur  asgrimsson.  liotur 
þorleifsson.  hakon  eigelsson  godum  monnum  kvnnigt  med 
þessu  voru  opnv  brefe  at  vier  vorum  þar  j  hia  savni  ok3) 
heyrdvm  aa  aa  mardarnvpe  j  uatzdal  at  þoruardur  biarna- 
son  feste  sier  ingibiorgu  ormsdottur  til  logligrar  eigenkonu 
med  hennar  iayrde  ok  lavgbokarenar  ordvm  sem  þar  til 
heyra.  Suo  vissum  ver  fyrir  full  sannendi  fyrr  nefnder 
menn  at  suo  felldur  kaupmale  var  giordur  aa  audkulu- 
staudvm  j  suinadal  at  fýrr  nefndur  þorvardur  hafde  til 
kaups  vit  ingebiorgv  ormsdottur  cc  hundrada.  þar  j  mot 
gaf  margret  gunnlavgsdotter    dottur  sinne  jngebiorgu  orms- 

»)  fyrst  getr  Árni  sér  til,  að  í  eyðunni  hafi  Btaðið  :   viku.   Hiermed 
skulu  o,  b,  frv.    2)  Utau  á  bréfinu  með  fprnri  heucli.    *)  Svo, 


1489.  HÓLAR  OG  NES.  649 

dottur  hundratt  hundra(da).  gaf  þratt  nefndur  þorvardur 
opt  nefndri  jngebiorgu  sextige  hundrata  af  þeim  tueim 
hvndrada1)  hundrada  er  hann  hafde  til  kaups  vit  hana.  var 
þar  til  skilen  jordin  bodvarsdalur  er  liggur  j  vopnaíirde  j 
hofstada  þingum.  Ok  hier  epter  vilium  ver  sueria  ef  þurfa 
þicker  ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  vær  fyr  nefnder 
menn  vor  jnsigle  ferer1)  þetta  bref  giort  ok  vt  geíit  aa 
mardarnvpe  j  vatzdal  sunnudagenn  næsta  fyrir2)  fabeani  et 
sebastiane  þa  er  lid(it)  var  fra  hingadburd  vors  herra 
jhesu  kristi  þusund  íiogur  hundrud  atta  tiger  ok  ix  ar. 


576.  23.  Janúar  1489.  á  Holum. 

Tylftaedóme,  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum,  um  kæru 
biskups  til  Þórðar  Sveinbjarnarsonar  út  af  kaupi  biskups 
á  Hólum  í  Laxárdal  og  Nesi  í  Fnjóskadal. 

AM.  Fasc.  XXIX,  1,  frumrit  á  Bkinni  með  öllum  innsiglum,  12  að 
tölu.  —  Apogr.  3315.  —  Fasc.  XXIX,  2,  transskr.  á  skinni  frá  5.  Juní 
1489. 

Holar  j  Laxardal  og  Nes  j  Fnioskadal.3) 
Þath  giorum  uær  ion  broddason.  ion  þorualldzson. 
ketill  grimolfsson.  olafur  ingimundarson.  ion  ionsson.  arni 
halldzson.  andres  ionsson.  gudmundur  ionsson.  stigur  ingi- 
mundarson.  olafur  ionsson.  gudolfur  magnusson  ok  magnus 
þorgrimsson  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monnum  uit- 
u(r)ligt  med  þessu  uoro  breíi  ath  þa  er  lidith  var  fra  hing- 
atburd  vorss  herra  iesu  christi  þusund  fiogur  hundrud  atta- 
tiger  ok  niu  ar.  faustudaginn  næsta  fyrir  palsmessu  j  storu- 
stofanne  heima  aa  holum  j  hialltadall  uorum  uær  j  dom 
nefnder  af  uorum  uirduligum  herra  ok  andaligum  faudr 
olafe  med  guds  nad  biskupe  aa  holum  at  dæma  um  þa  aa- 
kiæru  er  biskupin  kærdi  til  þordar  sueinbiarnarsonar  um 
þav  iardakaup  er  þeir  haufdu  haft  (a  holum)  j  laxardal  ok 
nesse  j  nioskadal  er  biskupin  selldi  hola    en   tock  uid  ness 


l)  Svo.    8)  Svo:  fyr'.    8)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


650  TRANSSKRIPT.  1489. 

eppter  fortolum  ok  beizlu  sira  sueinbiarnar  þui  hann  sagdi 
biskupnum  iafngodar  iardirnar  at  ollu.  þui  at  til  kalladri 
guds  nad  dæmdum  uær  fyr  nefnder  preatar  stefnuna  log- 
liga  ok  þord  sueinbiarnarson  rettliga  fyrir  kalladan  hier  j 
dag  en  saker  þess  ad  biskupnum  var  sakt  af  morgum 
dandimonnum  at  sv  iordin  uæri  betri  er  hann  selldi  en  su 
er  hann  tock  uid  þui  lett  biskupin  rida  ok  skoda  iardinar 
íim  presta.  soro  fiorir  af  þeim  fullan  bokareid  ad  þeim 
leitz  eppter  sinni  skynsemi  holar  betri  en  ness.  j  annari 
grein  uar  suarit  af  sira  katli  grimolfssyne  med  fullum 
bockareide  at  biskupin  fortock  at  kaupa  iordunum  nema 
þær  uæri  iafngodar  ath  allu  eppter  þui  sem  sira  sueinbiorn 
hafdi  sagt  þuí  fyrir  þesse  prof  ok  uitni  sem  fyr  skrifut 
standa  dæmdum  uær  fyrnefnder  tolf  prestar  kaupit  onýtt 
ok  ecki  aíl  hafa  ok  iordina  hola  j  laxardal  æuinligá  eign 
kirkiunar  aa  holum  hedan  af  ok  þord  sueinbiarnarson 
skyll(d)ugan  at  fara  af  iorduni  at  næstum  fardogum  en 
tacka  aptur  sina  iord  ness  j  nioskadal.  Ok  til  sannenda 
hier  um  settum  uær  fyr  nefnder  tolf  prestar  uor  incigli 
fyrir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  deigi  ok  ari  sem  íyr 
seigir. 


577.  6.  Marts  1489.  á  Hólum. 

Tkansskript    af   Viðvíkrdómi   Ólafs  biskups  Rógnvaldssonar 
um  Bjarna  Ólason  frá  14.  Maí  1481. 

AM.  Fasc.  XXVI,    10,    frumtransskriptið  á,  skinni.    Eitt  af  innsigl- 
unum  er  dottið  frá;  hin  þrjú  eru  fyrir,  en  citt  af  þeim  er  brákað. 

Þath  giorum  uær  ion  þorualldzson.  olafur  ionsson.  ion 
þorkellsson  ok  gudolfur  magnusson  prestar  holabiskups- 
dæmis  godum  monnum  uiturligt  med  þessv  uoro  opnv  brefi 
ath  uær  hofum  sied  ok  yferlesit  domsbref  vm  biarna  olason 
med  heilum  ok  oskoddum  hangandum  inciglum  suo  latanda 
ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  kemr  dómr  Ólafa  biskups  frá  14.  Maí  1481,  DI,  VI,  Nr.  334]. 

Ok  til  sanenda  hier  um  setum  uær  fyrnefnder  prestar 
uor   incigli  firir   þetta   transkriptarbref  skrifad  aa  holum  j 


1489.  ÞORBJARGARSTAÐABRÉF.  651 

hialltadal  fostudagin  næsta  firir  gregoriusmessu  annodomini 
OD°  cd°  lxxx0  nono. 


578.  9.  Marts  1489.     á  Þorleiksstöðuni. 

Kbistín  Þorsteinsdóttir  selr  Guðmundi  Jónssyni  alla  jörðina 
Þorbjargarstaði  í  Laxárdal  fyrir  tíu  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXIX,  6,  frumritið  á  skinni.    Af  þrem  innsiglum  er  eitt 
dottið  frá.  —  Apogx.  3318. 

vm  þorbiarnarstadi.1) 
Þat  giorum  ver2)  simon  pdalson.  nicholas  jvssason. 
snæbiorn  olafson  godvm  monnvm  viturlikt  med  þessv  vorv 
oppno  brefi  darvm  efter  gvds  bvrd  þvsvnd  fiogur  hvndrvt 
dcLttatiger  ok  niv  oxr.  ool  þorleikssta/dvm  j  blavndvhlíd 
maanvdagin  næsta  fyrir  gregoriusniesso  vorv  vier  j  hia 
sdavm  ok  heyrdvm  da  ord  ok  handaband  þessara  manna 
hwsfrv  kristinar  þorsteinsdottur  ok  af  einni  hcalfv  gvd- 
mundar  jonsonar  af  annari  at  suo  fyrir  skildv  atfyrrnefnd 
kristin  þorsteinsdotter  sellde  dadr  nef(n)dvm  gvdmundi  jon- 
sýni  jordina  alla  þorbiargarstade  j  laxdardal  j  hvam(s)kirkiv 
sokn  jtavlvlavsa  med  avllvm  þeim  gavgnvm  ok  gædvm  er 
greindre  javrdv  fylger  ok  fylkt  hefer  at  fornv  ok  nýiv  reka 
til  skildvm  ok  avllvm  hlvnnendvm  er  hwsfru  kristin  vard 
fremst  eigandi  at.  hier  j  mote  gaf  tíít  nefndr  gvdmundvr 
jonson  þrdattnefndri  kristinv  tiv  hvndrvt  med  svo  ordnvm 
fridleika  sex  maalnytv  kvgillde  .iij.  kyr  ok  .iij.  aasavdar 
kvgillde  .x.  savde  gamla  at  havstlage  fyrir  .ij.  hvndrvt  ok 
.ij.  hvndrvt  j  fvllgilldispeningvm.  skillde  greind  kristin 
þorsteinsdotter  svara  lagariftingvm  aa  jordvnne  en  nefndvr 
gvdmvndr  jonson  hallda  sinv  kavpe  til  laga.  Ok  til  sann- 
inda  hier  vm  setivm  vier  fyrr  nefnder  menn  vor  jncigle 
fyrir  þetta  jardarkarpsbref  er  skrifat  var  j  sama  stad  dag 
ok  dar  sem  fyr  seger. 

*)  Utan  á  bréfinu  svo  með  fornri  hendi.     2)  v'it,  frumbr. 


652  TRANSSKRIPT.  —  KVITTUNARBRÉF.  1489. 

579.  24.  Marts  1489.  á  Hólum. 

Transskript  af  dómi  Jóns  Sigmundssonar  um  BjarnaÓlason 
frá  24.  Maí  1481. 

AM.  Fasc.  XXVI,  12,  frumtransskriptið  á  skinni,    og   eru    öll   inn- 
siglin  fyrir. 

Þath  giorum  uær  gudmundr  ionsson.  ion  þorkelsson. 
eireckur  siginundzson  prestar  holabiskupsdæmis.  ion  þord- 
arson.  sueinn  gudmundzson  ok  þormodur  bergsson  leickmenn 
godum  monnum  uiturligt.  ath  uær  saaum  ok  yfer  lasvm 
domsbref  med  oskoddum  hangandum  inciglum  suo  latanda 
ord  epter  ord  sem  hier  seiger.  [Hér  kemr  dómr  Jóns  Sigmundsson- 
ar  um  Bjarna  Ólason  frá  44/5  1481,  Nr.  336  að  framan].  Ok  til  sanenda 
hier  um  setum  uær  fyr  skrifader  prestar  ok  leickmen  uor  in- 
cigli  íirir  þetta  transkriptarbref  skrifad  aa  holum  j  hiallta- 
dal  manudagin  næstan  firir  mariumessu  j  langafostu  anno 
domini  CD.°  cd.°  lxxx.0  nono. 


580.  22.  Apríi  1489.  á  Helgafelli. 

Aubun  Jónsson   kvittar   Haldór  ábóta   á  Helgafelli  um  alla 
tiltölu  til  jarðanna  Þverár,  Gerðubergs  og  Bjarnarfoss. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóns  háyfirdóraara  Pétreeonar  í  4to,  bl. 
129  a — b,  nú  í  Landsskjalasafni  942,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðs- 
sonar  c.  1600.  Ágrip  af  þcssu  bréfi  með  ártali  1489  er  í  AM.  252. 
4to  bls.  46;  AM.  430.  4to  bls.  5,  og  AM.  Apogr.  1588;  Landsb.  108. 
4to  bls.  34. 

Audun  selur  Abotanum  Halldore  tilkall  sem  hann 
atti  thil  Þuerar.  Gierdubergz  og  Biarnarfoss. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  brief  sia  edur  heýra 
senda  Einar  Þorolfsson.  Einar  Þordarson  og  Magnus  Hall- 
dorzson  Qwediu  gudz  og  vora  kunnugtt  giorandi.  (ad  vier) 
vorum  jhia  saum  og  heýrdum  ol  ord  og  handaband  þessara 
manna  a  Helgafelli  j  Helgafellzsueit  4a  dag  j  paskavijku 
Anno  domini  1489.  Herra  Halldorz  med  guds  nad  Abota1)  ad 

l)  Aboti,  hdr. 


1489.  TRANSSKKIPT.  653 

Helgafelli  af  annarri  alfu.  enn  audunar  Jonssonar  af  annari 
ad  so  fyrir  skildu  ad  fyrrgreindur  Audun  handlagdi  abota 
Halldore  kuittun1)  og  akiærulausan  gaf  vm  alla  þa  tiltolu  og 
riett  sem  hann  þottist  til1)  eiga  til  þessara  Jarda  er  so  heita 
ÞuercL  og  Gierduberg  er  liggia  j  Eýahrepp  og  Biarnarfoss- 
ar1)  er  liggia  j  Stadarsueit  fyrir  sier  og  ollum  sijnum  epter- 
komendum.  klaustrino  til  æfinligrar  eignar  fyrr  greindar 
Jarder.  Hier  fyrir  lofade  abotinn  Halldor  greindum  Aud- 
une  xij  stikum  klædiss.  hundrad  asmunda.  fimm  fiordunga 
kietil.  x  aura  j  bwsgagni  og  j  tunnu  miolz. 
og  til  sanninda  hier  vm. ' 


581.  29.  Apríl  1489.  á  Hóium. 

Tbansskkiptarbréf. 

AM.  Fasc.  XV,  24,  transskriptið  á  skinni    með    öllum  (fjóruua)  inn- 
Biglum. 

transkriptum  af  logmanz  vrskurdarbrefi.2) 
Pat  giorum  uær  gudmvndr  ionson.  olafur  ionson. 
guduolfur1)  magnusson.  eirikur  sigmvndztson  prestar  god- 
vm  monnum  uiturligt  at  uær  saum  ok  yferlasum  urskurd- 
arbref  med  heilu  ok  oskaudu  hanganda  jncigli  suo  lattanda 
ord  epter  ord  sem  hier  sægir. 

[Hér  kemr  úrskurðr  Brands  lögmanns  Jónssonar  frá  10.  Nóv.  1463, 
DI,  V,  Nr.  345]. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyr  nef(n)der 
prestar  uor  joscigle  firir  þetta  transkriptarbref  er  skrifath 
var  aa  holvm  j  h(i)alltadal  miduikudagin  næstan  firir  philipi 
et  iacobi.  anno  domini.  m.°  cd.  lxxx.  nono. 


582.  30.  Apríl  1489.  í  Reykkolti. 

Jón  Þorsteinsson   kvittar   Runólf  Höskuldsson    um  andvirði 
jarðarinnar  Lækjar  í  Melasveit. 

*)  Svo.    *)  Utan  &  bréfinu  með  fornri  hendi. 


654  KVITTUNARBRÉF.  -  SKARÐSDALSBRÉF.  1489. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  4,    frumrit   á  skinni  og  er  innaiglið  dottið 
frá.  —  AM.  Apogr.  2591. 

Quittancia.1) 
Þat  giore  ek  jon  þorsteinsson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessv  minv  opnv  brefi  at  ek  medkennvDzt  at  ek  hefi 
fulla  ok  alla  peninga  vpp  borid  af  Runolfe  hauskolldzsyni. 
íirir  jaurdena  halfan  læk.  er  liggr  j  mela  kirkiu  sokn.  epter 
þui  sem  j  kaup  okkart  kom  suo  mier  vel  aanæger.  þui 
gefur  ek  adurnefndr  jon  þorsteinsson.  fyrr  greindan  Runolf 
hauskaulldzson  aurlungis  kuittan  ok  aakiærvlausan  firirmier 
ok  aullum  minvm  erfingium  epterkomendum.  vm  fyrrgreint 
jardar  verd.  Ok  til  sannenda  hier  vm  setta  ek  mitt  jnsigle 
firir  þetta  kuittunarbref.  skrifad  j  neykhollte.  fimtudagenn 
næsta  firir  festum  apostolorum  philippi  et  jacobi.  anno 
domini.  CD.°  cd.°  lxxx.0  nono. 


583.  2.  Maí  1489,         í  Utanverðunesi. 

Gtuðrún  Gunnlaugsdóttir  samþykkir  það  jarðakaup  um 
Skarðsdal,  er  Jón  Sigmundsson  hafði  gert  við  Jón  Þórðar- 
son,  fái  hún  aðra  jörð  jafndýra. 

AM.  Fasc.  XXIX,  7,    frumritið   á    skinni    með  öllum  (4)  innsiglum, 
Bumum  þó  brákuðum.  —  Apogr.  3319. 

Bref  vm  skardzdal  i  siglufirde.2) 
Þat  giorum  uier  sueinn  oddzson.  haíiidi  juarson.  as- 
mundr  jonson  og  teitur  olafson  godum  monnum  uiturligt 
med  þessu  waro  oppnv  brefi  at  æ  tuegia  postula  messu 
filipo  og  iacobo  vm  vorit  worv  ver  j  hiaa  saum  ogheyrdum 
aa  ord  og  handaband  jons  sigmundzsonar  af  einne  alfv  og 
gudrunar  gunlaugxdottur  kuino  hans  aaf  anare  alfu  ath 
suo  fyrir  skilldu  at  greind  gudrun  j  fyr  sogdu  handabandi 
vpplagdi  samþyckti  og  fullkomliga  stodugt  giordi  þat  sama 
kaup  er  jon  sigmundzson  hafdi  sellt  joni  þordarsyni  jordina 
skardzdal   er   ligr  j    siglufirdi    epter   þui   sem  gudrun  adr 

*)  Utan  á  bréfinu    með   hendi   frá    17.  öld.     2)  Utan  á  bréfinu  með 
fornri  hendi.    Þar  stendr  og:  „aue  maria  gracia  plenaM. 


1489.  TESTAMENTISBRÉF.  655 

[nefnd  matti1)  framazt  og  fulkomligazt  med  logum  gioraa  j 
suo  mata  ath  greind  gudrun  gunlaugxdotter  skilldi  sier  af 
jone  sigmundzsyni  adra  jord  jafndýra  skardzdal  til  fullrar 
eignar.  Og  til  saninda  hier  vm  settum  vier2)  fyr  nefnder 
men  vor  jncigli  fyrir  þetta  bref  er  giort  war  j  vttanverdu 
nesi  deigi  sidar  en  fyr  seiger  aa  sama  aare  þaa  er  lidit  var 
fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  CD  iiijc  aattatiger  og 
ix  ár. 


584.  4.  Júní  1489.  á  Hólum. 

Testamentisbbéf  Jóns  Þórðarsonar 

AM.  Fasc.  XXIX,  5,    frumritið    á    skinni.     Af  6  innsiglum    er    eitt 
dottið  frá.  —  Apogr.  3317. 

vm  skuggabiörg  [giefeii  Holakirkiu  1489.3) 
Þath  giorum  uær  snoolfur4)  sigurdsson  Radzmann  hei- 
lagrar  holakirkiu.  gudmundr  ionsson.  gudolfur  magnusson 
ok  eirikur  sigmundzson.  prestar  holabiskupsdæmis.  sueinn 
gudmundsson  ok  bodvar  íinsson  leickmen  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  uoro  brefe.  at  uær  uorum  j  hia  ok 
heyrdum  aa.  at  ion  þordarson  profentumadur  aa  holum. 
heill  at  skynseme  ok  uite  gaf  j  sitt  testamentum  heilagre 
holakirkiu  seir4)  til  epterlætis  .xx.  hundrud  j  friduirdum 
peningum  til  ath  ut  luka  ok  afenda  nu  j  fardogum.  hier  j 
mott  skýlldi4)  hann  sier  af  heilagri  holakirkiu  ok  stadnum 
sex  alner  klædis  ok  eina  hud  upp  aa  huort  ar  medan  hann 
lifer.  ok  þa  fædu  sem  gaumluni  dandi  manni  til  heýrer  ok 
honum  uel  bihagar  sem  er  miolk  ok  blautur  fiskur.  uar 
biskup  olafur  nær  þessum  giorningi  ok  hann  samþyckiandi. 
Suo  ok  hier  til  gaf  adur  nefndur  ion  þordarson  heilagre 
hola  kirkiu  til  æfenligrar  eignar  ok  sier  til  saluhialpar  j 
sitt  testamentum  til  bænahallds  ok  olmosugiordar  jordina 
skuggabiorg  er  liggur  j  deilldardal  j  hofs  kirkiu  sokn.  sem 
hann  reicknar  fyrir  xx  hundrud    med  ollum  þeim  gaugnum 

*)  [nefndi  matt,  frumritið.    *)  v'id,  frumbr.     8)  Utan  á  bréfinu  með 
formi  hendi;  [með  hendi  frá  17.  Öld.    *)  Svo. 


656  TRANSSKRIPT.  1489. 

ok  gædum  sem  fyr  greindri  iordu  hefcr  íylgt  ath  fornu  ok 
nýv.  ok  hann  vard  fremst  eigandi.  skal  hann  hallda  sialfur 
iordina  medan  hann  lifer.  holakirkia  epter  hans  daga  nema 
hann  uilli1)  fyrr  afenda.  heir1)  til  skilldi  hann  seir1)  at 
liggia  jn  j  kirkiunne  fyrir  sancte  iohannes  bidiande  iumfru 
mariu  at  upphafe  seir1)  arnadarordz  uid  sin  en  sæta  son 
drottenn  uorn  ihesum  christum.  sancte  iohannes.  goda  gud- 
mund  ok  alla  guds  hellga  men.  hier  til  er  ek  bidiandi  alla 
ueralldarmenn  at  þeir  fyrirgeíi  mier  huad  sem  ek  hefe  j 
mote  þeim  brotit  med  ord  edr  uerck.  ek  uill  giarna  fyrir- 
gefa  ollum  þeim  sem  j  mote  mier  hafa  brotit.  ok  til  sann- 
enda  ok  meire  stadfestu  hier  um  setur  adr  nefndur  ion 
þordarson  sit  incigli  med  uorum  fyrir  þetta  testamentvm 
bref  hans  er  giort  uar  aa  holum  j  hialltadal  íimtudagin  j 
fardogum.2)  £n  skrifad  halfum  maanade  sidar.  anno  domini 
CD.  cd.  lxxx.  nono. 


585.  5.  Júní  1489.  á  Hólum. 

Teansskriptakbréf. 

AM.  Faec.  XXIX,  2,    frumtransskr.  á  skinni.    Aí    þremr   innsiglum 
eru  tvö  fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3316. 

Domur  ad  jorden  holar  j  laxardal  sie  ælinlig 
eign  holakirkiu.3) 
Þat  giorum  uær  snioolfur  sigurdsson  radsman  heilagrar 
hola  kirkiu  olafur  ionsson  ok  eirickur  sigmundsson  prestar 
holabiskupsdæmis  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  opnu 
brefe.  at  uær  hofum  sied  ok  yferlesit  domsbref  þordar 
sueinbiarnar(sonar)  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  kemr  dómr  um  Hóla  í  Laxárdal  frá  23.  Janúar  1489,  Nr.  576  að  framan]. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  setium  vær  fyr  nefnder 
prestar  vor  inncigle  fyrir  þetta  transkriptarbref  er  skrifat 
var  aa  holum  j  hialltadal  favstvdagin  næsta  fyrir  huita- 
svnnv.  anno  domini  CD°  cd°  lxxx0  nono. 

*)  Svo.    ■)  Þ.  e.  21.  Maí.    3)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1489.  JARÐAKAUPABRÉF.  657 

586.  8.  Júní  1489.  á  Ytri-Laugum. 

Hallbeea  Magnúsdóttir  selr  Jóni  Arngrímssyni  jörðina  Syðri- 
Lauga  í  Eeykjadal  fyrir  jörðina  Mýlastaði  í  sömu  sveit  og 
nokkurt  lausafé. 

AM.   Apogr.  2942  með  hendi  Jóns  Magnússonar    bróður  Árna    „Ex 
originali  á  kalfðkinn". 

Þath  giorum  uier  eirekr  einarsson  ion  þorgilsson  prest- 
ar.  ion  ionsson.  þorsteinn  einarsson.  ion  kolbeinsson  ok 
ion  eireksson  leikmenn  godvm  monnum  viturlegt  med  þessv 
voru  opnu  brefi.  ath  þa  er  lidid  var  fra  hingadbvrd  uors 
herra  ihesv  christi  þvshund.  fiogur  hvndrud.  attatiger  ok  níu 
ar.  vorum  vier  j  hia.  a  greniadarstad  i  reykiadal  miduiku- 
dagenn  næsta  fyrir  gregorivsmesso1)  savm  ok  heyrdum  aa 
ord  ok  handaband  þessara  manna.  ions  arngrimssonar  af 
einne  alfu.  enn  hal(l)beru  magnusdottr  af  annari.  ath  svo  fyrir 
skildu.  ath  hallbera  magnusdotter  selldi  ioni  arngrimssyne 
iordena  sydre  lauga  i  reykiadal  er  liggr  i  einarstada  kirkiu 
sokn  til  fullrar  eignar.  med  ollvm  þeim  gognvm  ok  gædvm 
sem  greindre  iordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornv  ok  nyv. 
ok  hvn  vard  fremzt  eigandi  ath.  enn  hier  i  moth  gaf  adr 
nefndr  ion  arngrimsson  adrnefndre  hallberv  magnusdottr 
iordena  mylastadi  i  reykiadal  er  liggr  i  mvlakirkivsokn  til 
fullrar  eignar  med  ollvm  þeim  gognvm  ok  gædvm  sem 
greindre  iordu  fylger  ok  fylgth  hefer  ath  fornv  ok  nyv  ok 
hann  vard  fremzt  eigande  ath.  þar  til  kross  med  feste 
fyrir  fiogr  hvndrvd  ok  kv  ok  asaudar  kugilldi.  skilde  adr 
greindr  ion  arngrimsson  sier  ath  ganga  aptur  ath  iordvnne 
mylaatodvm  an  kæru  eda  sokn  ef  sydre  laugar  geingi  af 
med  lavgvm.  skyllde  hvort  vm  sig.  ion  ok  hallbera  hallda 
adrgreindvm  iordvm  til  laga  sem  keypte  enn  þat  svara  laga 
riptingvm  er  selldi.  aa  aadrgreindvm  iordvm.  Ok  til  sann- 
enda  hier  vm  settvm  vier  fyrskrifader  menn  vor  incigle 
fyrir  þetta   iardakavpabref  er  skrifat  var  aa  ytrum  lavgvm 


*)  þ.  e.  11.  Marts. 

Dipl.  Isi.VI.  B.  42 


658  ÞINGEÝRARKLAÚSÍR.  1489. 

i  reykiadal  manudagen  i  huitasvnnv  uikv  aa  sama  are  sem 
fyr  seger. 


587.  9.  Jiiní  1489.  á  Móbergi. 

Prófentusamningr  Þorvalds  (búlands)  Jónssonar  við  Ásgrím 
ábóta  á  Þingeyrum   fyrir   Gottskálk  Þorvaldsson,  son  sinn. 

AM.  Apogr.  469  „Ex  originali  monasterii  Thingeyrensis,  accnra- 
tissime".  Þar  með  fylgir  skýrsla  um  frumritið  og  innsigli  þeBS  með 
hendi  Páls  Hákonarsonar.  Frumritið  var  með  líkri  skript  og  bréf  „sem 
giörd  eru  BÍdarst  í  Seculo  XlVto."  „Originallinn  at  þessu  brefe  er  nu 
[c.  1712]  til  storskiemmda  trosnadur,  og  göt  á  honum  hier  og  hvar". 
Það,  sem  ekki  varð  lesið,  hefir  Páll  tekið  eptir  afskript  bréfsina  með 
hendi  Þorkels  Býslumanns  Guðmundssonar,  því  að  þá  varð  bréfið  alt 
lesið,  og  hefir  Páll  undirstrykað  og  undirpunktað  þá  staði  í  bréfinu,  sem  hann 
hcfirtikið  eptir  afskriptÞorkels  eða  með  stuðningi  af  henni,en  hér  erþaðsett 
i  hornklofa  í  útgáfunni.  Frumrit  þessa  bréfs  er  nú  (1901)  komið  í  Lands- 
skjalasafnið  með  hinum  öðrum  fornu  bréfum  Þingeyraklaustrs,  og  er  enn 
furðumikið  eptir  af  því,  og  tvö  fyrstu  innsiglin  enn  fyrir  því. 

Bref  vm  reyke  j  hrutafirde.1) 
Jn  dei  nomine  amen.  Giordizt  suo  fellt  profento  kaup 
j  millum  þeirra  herra  asgrims  abotta  a  þingeyrum  med 
uittund  ok  samþýcke  þess  sama  klausturs  konuentu  brædra 
af  einne  alfo.  en  af  annare  þorvalldz  jonson(ar)  ok  [g]otz- 
skalks  þorualldz3on(ar)  sonar  hans.  sem  hier  greiner.  at 
nefndr  þorualldr  ok  [gotzskalk]  gaf  med  honum  til  æuen- 
ligrar  uistar  til  þingheýra  klausturs  fioritigi  hun[drada. 
iordina  re]yki  j  hruttafirde  er  ligr  j  stadar  kirkio  [so]kn 
fyrer  [fiogr  hun]dru[t  ok  tutt]ugo  ok  þar  til  aatta  malnýtu 
kugillde  ok  tuo  gelldfiar  [kugill]de  [ok  þriu]  hundrut  j  kopl- 
um  ok  þriu  hundrut  j  ollum  peningum.  skildi  hann  af 
[stadnum  fyrir]  gotzskalk  uod  aarliga  ok  sæmiligt  bord  sem 
adrer  profentomenn.  enn  eignazt  [alla]  þessa  peninga  stad- 
uren  efter  handabaud.  ok  lukazt  at  næstum  fardogum  aatta 
kugillde    ok    þriu   hundrut  j  koplum.   enn  odrum  fardogum 

')  Þetta    stóð  á  bréfinu    með  hendi,  „sem  ecke  er  riett  gömul,  ecke 
heldur  ny." 


1489.  BÍASREBJABRÉF.  659 

tuo  kugillde  ok  [þar  til  skiljlde  hann  hafa  til  stadarens 
sæng  ok  kisto.  skillde  staduren  eignazt  ef[ter  hans  dag 
huorttu]eggia  en  hallda  ferdugri  sængine  ok  hafa  rum  i  skala. 

Vo[ro  þesser  kaupjuottar  herman  íilipusson.  olafur  ion- 
son.  gudmundr  eyuindz(son)  ok  ellen[dr  obl]a[udz]son. 

ok  till  sanenda  hier  um  settu  sin  jnsigle  med  jnsiglum 
h[erra  as]gri[ms]  abotta  ok  konuentu  brædra  fyrir  þetta 
bref  skrifat  a  mobergi  j  [langad]al  þridiodagen  næsta  fyrir 
barnabe  apostoli.  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra 
ihesu  kristi  þushund  fiogr  hundrud  aatta  tiger  ok  nio  aar. 


588.  21.  Júní  1489.  á  Hólum. 

Yitnisbueðe  Snjólfs  prests  Sigurðssonar  um  lúkning  and- 
virðis  Bíaskerja  Guðmundi  presti  Skúlasyni,  er  Ólafr  biskup 
hafði  að  honum  keypt,  með  þeim  fleiri  atriðum,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Fa8C.  XXIX,  8,  frumritið  á  skinni.     Innsiglið  er  íyrir  bréfinu. 
—  Apogr.  3320. 

medkienning  Sniolf(s)  prests  ad  hann  hafe  luckt  peninga 
fyrir  Biaskier  Gudmunde  Skulasine.1) 
Þat  giorer  ek  sniolfur  prestr  sigurdzson  radzman  a 
holum  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  minu  opnu  brefe 
at  ek  medkennuntz  at  ek  lutki2)  sira  gudmundi  skulasyne 
aa  uegna  biskups  olafs  aa  holum  he(i)llt  fiar  hundrad  er 
hann  sialfur  med  took  ok  svo  bavd  hann  honum  meire  pen- 
inga  fyrir  þaa  somo  iord  biaasker.  er  hann  selldi  biskupin 
ok  heilagre  holakirkiu  suo  sem  þeirra  bref  þar  um  giort 
utt  visar.  suo  ok  feck  ek  honum  naut  fiogra  uetra  gamalt 
j  þessa  somo  skulld  en  hann  skiladi  mier  aptur  halfum 
madnadi  seinna.  reid  ek  ok  heim  til  hans  þriar  reisur  um 
ueturin  aa  biskup(s)ins  uegna  at  giora  utt  af  uid  hann  um 
fyr  greint  iardaruerd  en  ek  fann  hann  ecki  þui  hann 
duldizt  fyrir  mier  ok  hans  kirkia  med  ok  hans  þingu- 
nautar     [messuna3)     ok      allar     tider     kýndermessudag4) 

x)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    *)  Svo.    8)  [mesBU  |  mess- 
nna,  frbr.    4)  Svo. 

42* 


660  KATJpMÁLABRÉF.  1489# 

sjalfan.  fyrir  þan  skulld  at  hann  uilldi  ecki  finna  mik.  ok 
til  sanenda  hier  um  setta  ek  mit  incigli  fyrir  þetta  uitnis- 
bvrdarbref  er  giort  uar  aa  holum  j  hialtadaal  sunnudagin 
næstan  epter  festum  corporis  christi.  anno  domini  CD.  cd°. 
lxxx0.  nono. 


589.  24.  Júní  1489.    á  Asi  í  Kelduhyerfi. 

Kaupmálabbéf  Sigurðar|Þorleifssonar  og  Kristínar  Finnboga- 
dóttur. 

AM.  354.  Fol.  bla.  88—89,  skinnbók  af  Jónsbók,  og  er  þetta  ritað 
inn  í  bókina  með  gerðarlegrí  bendi  nm  eða  eptir  1600.  —  JSig.  143. 4to. 
bls.  170—172,  skr.  1696.  —  Landsbókasafn  115.  4to  I,  215  (síra  Jón 
Haldórsson),  og  afskript  þar  af  í  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  299—301. —  MSteph. 
61.  4to  bls.  22—24,  skr.  c.  1780.  Við  afskript  sína  ritar  síra  Jón  í 
Hítardal  „þessi  Sigurðr  var  bróðir  Teits  í  Glaumbæ",  og  um  artalið 
1509,  sem  hann  stingr  upp  á :  „Ita  Iego  pro  1489,  sed  observetur,  hvort 
Finnbogi  hafi  eigi  verið  orðinn  lögmaðr  fyrir  annum  1490,  og  ef  svo 
reynist,  kann  ártalið  1489  að  standast  ..."  Það  er  nú  staðreynt,  að 
Finnbogi  var  orðinn  lögmaðr  1485,  og  mun  ártal  þessa  bréfs  óyggjanlega 
vera  1489.  Bréf  þetta  er  prentað  í  Skýringum  Páls  Vídalíns  yfir  forn- 
yrði  Jónsbókar,  Rvík  1854,  bls.  205—206,  og  þar  með  laung  rannsókn 
um  lögvillur  bréföine.  Sbr.  kaupmálabréf  frá  11.  Sept.  1485  —  20. 
Apr.  1486  (Nr.  489  að  framan). 

Huad  Gagngialld  og  Giof  er  med  BÍettu. 
Aullum  monnum  sem  þetta  Brief  siaa  edur  Heyra  senda 
Einar  prestur  Benidichtson.  Jon  Gudmundson.  Grijmur  Jon- 
son.  Brodde  Sigurdson.  Ormur  Jonson.  Stulle  Sigurdson. 
Steinn  Steýnmodson.  Eyolfur  Þoruardson.  Þorolfur  Brand- 
son  og  Ketill  Gijslason  kuediu  Gudz  og  sijna.  kunnugt 
Giorande.  þaa  Lided  var  fra  Guds  Burdi  14891)  Jonsmesso 
Baphtiste  vm  vorid  j  Ase  j  0xarfyrde  j  kellduhuerfe  vorum 
vier  hia  heyrdum  og  scaum  aa  ad  Sygurdur  þorleifson  keyptte 
Kristijnu  Fimbogadotter  sier  til  eiginkonu  eptter  þui  sem 
Gudz  Lðg  seigia  med  raade  og  samþycke   íimboga  Jonsonar 


A)  leiðrétt;    1589(1)354,    143,  Fornyrði ;  1509    (eptir  getgátu)  115, 
126;  1510,  61. 


1489.  KAUPMÁLABRÉF.  661 

Logmans  fodur  hennar  med  so  felldu  fiekaupe  og  skilmaala. 
J  fyrstu  ad  nefndur  sigurdur  hafdi  til  kaups  og  eiginords 
vid  sagda  Christinu  alla  þaa  peninga  sem  þaa  dtte  hann  j 
fostum  eignum  og  Lausum.  reiknade  hann  þad  iiijc1)  hundr- 
ada.  Hier  j  mot  Gaf  Greindur  fimboge  dottur  sinne  Kristijnu 
iij  Jarder  er  so  heita  Ska(r)d  huamur  Vatzhorn.  er  liggia  j 
Haukadal  j  Vatzhorns  kyrkiusokn  j2)  Ixc  og  þar  til  onnur 
lxc  j  frijdum  peningum  og  ofrijdum.  Gaf  Sigurdur  Kristijnu 
lxc  j  Tilgiof  enn  xxxc  j  Beckiargiof  og  morgungiof.  huad  er3) 
kallast  gagngialld  og  Giof.  skyllde  hun  eignast  [j  þessa 
[gioff  Jðrdina4)  maarstade  med  Grund  ad  skylldre.  er  liggia 
j  vassdal  og  þar  til  so  mikla  peiiinga  j  Gripum  og  þingum 
ad  reiknast  Giafernar  med  Jerdunum  til  nijutiju5)  hundrada. 
Giordu  þeir  fimboge  og  Sigurdur  so  felldan  skilmaala  aa 
mille  hanz  og  Christinar  ad  fimboge  skyllde  og  kiðre  ad 
Kristin  skillde  vera  helmingakona  j  Gard  Sigurdar  med  so 
tilskildu  ad  þaug  logdu  þaa  j  fielag  alltt  þad  er  þaug  aattu 
þaa  edur  eigande  kynnu  ad  verda  med  erfdum  edur  odrum 
hlutum  vnder  þaa  Grein  og  skyring  sem  riettar  Bot.  H.  K. 
.wt  vijsar  med  þeim  arftokum.  ad  huortt  þeirra  vm  sig 
skylldi  eiga  vid  annad  alla  hcalfa  peninga  fasta  og  lausa. 
£nn  Erfingiar  take  allan  haalfan  helming  annaii  huertt  sem 
firr  kann  fra  ad  falla.  enn  ef  þaug  eiga  ej  Borii  eptter  sig. 
þaa  skal  þad  sem  eftter6)  lifer  Taka  auk  sijns7)  helmings 
fimtta  hlut  j  Loggiof  af  þess  peningum  er  fra  er  falled. 
[for  þesse  Gorningur8). 


590.  1489.  á  Álþingi. 

Samþykt  Magnúsar  biskups  í  Skálholti  (Eyjólfssonar),  Eyj- 
ólfs  lögmanns  Einarssonar  og  Diðreks  hirðstjóra  Pinings 
um  tíundagjald,  legkaup,  liksaungseyri,  olíunarkaup,  Róma- 
skatt,  heytollagjald,  kirkjugarðsgerð,  og  um  það,  hve  fjöl- 
mennir  fyrirmenn  megi  ríða  um  land  (sbr.  DI,  VI,  307). 

J)  7  hundr.,  Fornyrði  (án  ef&  rangt).  ■)  iL  Forn.  8)  eð,  Forn. 
*)  [61;  j  þesBa  jörd  (!)  354;  þoaaa  jörd,  hin.  5)  354,  61;  tíutíu  115, 
143,  126,  Fornyrði.    •)  sl.  Forn.    7)  þess,  Forn.    8)  [354,61 ;  sl.  hin. 


662  SAMÞYKTAK  GREINIK.  1489 

Af  því  að  þessi  samþykt  er  nú  ekki    til  í  neintim    vel   gömlum   né 

góðum  afskriptum,  og  af  því  að  afskriptum    hennar  ber  mjög  á  milli  á 

ýmsan  hátt,  hefir  hér  orðið  að  prenta  hana  eptir  hverju    handriti   fyrir 

sig  á  sama  hátt  sem  farið  hefir  verið  með  önnur  skjöl  hér  í  safninu,  er 

líkt  stendr  á  með,    og    er  það  sá  eini  vegr  til  þess  að  útgefa    nokkurn 

veginn   tæmandi    slíkar   skrár.    En   svo    er    varið   afskriptum   þessarar 

samþyktar,    að  eingin  vissa  er  fyrir  því,  að  hún  sé  heil  í  neinni  þeirra. 

Einna  fylst  er  samþyktin  eins  og  hún  er  prentuð   hjá   Magnúsi   Ketils- 

syni  I,  389 — 390,  en  sá  texti  styðst  ekki  við  neina  afskript,    sem    fyrir 

mér  hefir  orðið.    Ekki  er  heldr  að  sjá,  að  Finnr'biskup    hafi   haft  fyrir 

sér  neina  vel  góða  afskript,  þar  aem  hann   tilfærir   efni    þeasarar  sam- 

þyktar  í  Kirkjusögu    sinni   II,   490;   ekki  verðr   heldr   mikið   ráðið  af 

Oymogæa  Arngríms  prests,  Hamb.  1609,  lib.  III,  142,  og  langt   virðist 

vera  síðan  að  til  hafa  verið    góðar    afskriptir  af  samþykt    þessari.     Um 

ártal  hennar  er  þess  að  geta,    að    margar  af  afskriptunum  árfæra  hana 

alls  ekki.   og   meðal   þeirra   er   sú  eina  skinnbók,  sem  hún  er  nú  á,  og 

heldr   elztu    afskriptina.     Elzta    afskriptin,    sem    ártal   stendr  í,  er  frá 

c.  1600  (E);  árfærir  hún  samþyktiua  til  1489,  og   henni    fylgja    flestar 

aðrar  afskriptir  í  því,  sem    annars  hafa  nokkurt  ártal  (L,M,  N,  O,  P.) 

og  að  nokkru  leyti  R);  kemr  ártalið  1489  vel  heim.    Ártalið  1487,  sem 

ein  af  betri  afskriptunum  hefir  (I),  gæti  og  staðizt,  en  ártalið  1493,  sem 

að  upphafi  hefir  staðið  í  Q,  verðr  ekki  fært  til  sanns  vegar,   þvi   að  þá 

eru  þeir  báðir  dánir  Magnús  biskup  og  Diðrek  Pining,  og  Stephán  Jón- 

son  orðinn  biskup  íyrir  tveim  árum.    Umtalsmál  gæti  það   verið,    hvort 

þessi  samþykt  kynni  ekki  að  vera  frá  1479,  einmitt  sama  ári  og  klerka- 

syndale  MagnúBar  biskups  rétt  fyrir  þing,  þvi  að  einar  fjórar    greinar  i 

þessari  samþýkt  koma  að  efui  til   nokkurn    veginn    heim    við   greinar  i 

prestastefnusamþyktinni  i  Skálholti  25.  júní  1479  (DI,  VI,  207).  Væri  þá  að 

skoða  prestastefnusamþyktina  sem  undirbúning  undir  alþingissamþyktina, 

og   að   vísu   gæti   það   staðizt,  að  þvi  er  Pining    snertir,    því    að  1479 

hefir  hann  haft   hirðstjórn   hér  á  landi.     Aptr    er    það   hæpnara,    hvort 

Eyjólfr  Einarsson  hafi  verið  orðinn  lögmaðr  það  ár,   og  einkum    er    það 

á  móti  því,  að  þessi  alþingissamþykt  sé  frá  1479,  að  engin  af  afskriptunum 

færir  hana  til  þess  árs. 

Þess  er  enn  að  geta,  að  niðrlagi  samþyktar  þeBsarar  um  það,  hve 
fjölmennir  fyrirmenn  mætti  ríða  um  land,  hefir  stundum  verið  blandað 
ranglega  saman  við  réttarbót  eina  Magnúsar  konungs  Eiríkssonar  (Sjá 
NorgeB  gamle  Love  III,  194,  Nr.  107;  IV,  421;  Dipl.  Isl.  II,  645). 

Á. 

AM.  170A   4to ,  bls.  37,  skinnbók  skr.,  c.  1570. 

Samþ(yckt). 
Uier  magnug  med  gudz    myskunn    biskup  j  skaalhollte. 


1489.  SAMÞYKTAR  GREINIR.  663 

Eýiulfur  einarsson  laugmann  sunnan  og  austann  aa  islande. 
Didrik1)  pining  hirdstiore  ok  haufudzmann  yfer  allt  island 
giorum  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefe. 
at  uier  hofum  samþyckt  og  j  log  tekit  æfinnliga  hiedann 
af  j  almenneligre  prestastefnu  oc  aa  alþinge. 

J  fýstu  at  lukazt  skulo  allar  tiunder  af  þeim  iordum 
sem  fallit  hafa  under  kong  og  biskup.  hiedann  af  æfinnliga 
fra  .xx.  uetrum. 

Jtem  skal  vera  .xuiij.  alna  sekt  aa  legkaupe  oc  lik- 
saungseyri  ef  þessu  er  halldit. 

Jtem  .xuiij.  alnar  aa  heytolle.  og  lukizt  af  huerium 
þeim  sem  aa  iordu  býr  utan  þar  sem  prestz  setur  er. 

Jtem  .xuiij.  alna  sauk  huer  sem  fornæmizt  at  giora 
kirkiugard  um  graptar  kirkiu. 

Jtem  uar  þat  og  samþýckt  at  biskup  ride  med  xiij. 
mann  j  uisitacio.  og  þa  skylldu  þeir  taka  tuifalldann  rett 
Logmadur  uid  .x.  mann.  Hirdstiore  uid  ,x.  mann.  Nefnd- 
armenn  til  alþingis  uid  þridia  mann.  Officialis  uid  uij.  mann. 
Profastur  uid  .v.  mann.  Sýslumadur  uid  .u.  mann.  Skulu 
þesser  menn  uera  aller  aanefnder  ok  taka  tuefalldann  rett 
ef  þeim  uerdr  med  aufund  misþýrmt. 

B. 

Ðömabók  Jöns  landritara  Magnússonar  í  Fol.;  bl.  13ib— -135a,  &kr 
um  1600.  Eptir  þeasu  handriti  hefir  Magnús  Ketilsson  látið  prenta  þessa 
samþykt  í  Lagasafni  sínu  I,  75 — 76. 

Alþijngis  og  prestastefnu  samþyckt  Anno  1489 

wm  tijvnder  aa  þeim  jaurdum  sem  fyrir 

xx  arum  hefdu  fallid  vnder  kong  og 

Biskup  oc  þadan  fra  fiellj.  Jtem 

seckt  aa  heytolli  og  ffleira. 

Wier  Magnus  med    Gudz    myskun    biskup  j  Skalhollte 

Eiolfur   einarson  Laugmann    sunnan  og  austan2)  aa  jslande 

didrik   pining  hirdstiore   og   haufudzmann  yfer  allt  Jsland. 

giaurum    godum    maunnum   kunnigt   med   þessu  voru  opnu 

l)  Didrid,  Bkinnb.    2)  veatan,  hdr. 


664  SAMÞYKTAR  GREINIR.  1489. 

breíi.  ad  wier  haufum  samþyckt  og  j  laug  tekid  æuinliga 
hiedaíi  af  j  almenniligum  prestastefnum  og  aa  alþinge. 

J  fyrstu  ad  lukast  skulu  allar  Tijunder  af  þeim  jaurd- 
um  sem  fallid  hafa  vnder  kong  og  biskup  hiedan  af  æuin- 
inliga.  fraa  xx  vetrum. 

Jtem  skal  wera  xviij  alna  sekt  aa  heytolle  og  lukast  af 
huerium  sem  aa  jaurdu  byr.  vtan  þar  sem  prestsetur  er. 

Jtem  xviij  alna  sauk  aa  huern  sem  fornæmist  ad  giaura 
kyrkiugard  um  graptarkyrkiu. 

Jtem  var  þad  og  samþycktt  ad  biskup  rijde  med  xiij 
mann  j  wisitatiu1)  og  skilldu  þeir  taka  tuefalldaii  riett. 
laugmadur  vit  x  mann.  hirdstiori  uid  xunda  mann.  nefnd- 
armenn  til  þijngs  vit  iij  menn.  oíicialis  uid  iiij  menn.  pro- 
fastur  wid  v  mann.  Skulu  þesser  menn  vera  aller  anefnd- 
er  og  taka  tuefalldan  riett  ef  þeim  werdur  med  aufund 
misþirmtt. 

C. 

Landsbókasafn  67.  4to ,  bl.  79  a— b,  og  bl.  18  (=  b.),  skr.  c.  1620. 

Byskups  og  Hirdstiora  og  Logmans  samþyckt  vm  Leg~ 
kaup.    Lijksðngseyrer  og  heytolla.2) 

Vier  Magnus  med  Gudz3)  ndd  Biskup  j  Skalhollte.  Ey- 
olfur  Einarsson.  Logman  Sunnann  og  Austann  d  Jslandi. 
Didrek  pining  [hirdstiore  og4)  hofudzman  yfer  Jsland.  giorum 
godum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  brefe.  ad 
vier  hofum  samþyckt  og  j  log  tekit  æfinliga  hiedan  af  j 
Almennelegri  prestastefnu  [og4)  d  alþinge  [j  sumar5). 

[J  fyrstu  ad  lukast  skulu  allar  tijunder  af  þeim  iðrdum 
sem  falled  hafa  vnder  kong  og  Byskup  hiedan  af  æfinliga 
fra  xx  vetrum. 

[Jtem  skal  vera6)  xviij  alna  seckt  d  Romaskattz7)halldi 
og  legkaupe  og  oliunarkaupe  og  lijksaungs  halldi.  xviij  aln- 
er  d  heytolls  hallde.  og  lukist  af  huerium  þeim  djordu  byr. 
fyrir  vtan  þar  sem  prestzsetur  er. 

f)  wistariju,  hdr.  2)  Gömul  samþyckt  vm  tolla  prestanna.  vm  kirkiu- 
gardz  giord  og  seckt  þar  á  b.  3)  myskun  b.  4)  [sl.  b.  5)  [b.  v.  b. 
6)  [Annad  ad  vera  skal  b.  7)  b.  b1.  um  rómaskatt,  en  að  öðru  leyti  er 
efni  greinarinnar  sama  og  i  a. 


1489.  SAM&YKTAR  GREINIR.  665 

xviij  alna  seckt  huer  sem  firirnæmist  ad  giora  kirkiu 
gard  vpp1)  til  graptar. 

Jtem  var  þad  samþyckt  ad  Byskup  ridi  vid  xiij  mann 
j  visitatiu.  og  skylldu  þeir  taca  tuefalldann  riett.  Log- 
madur  vid  x.  mann.  Hirdstiore  vid  x.  mann.  nefndarmenn 
til  þings  vid  þridia  mann.  OíFicialis  vid  vij.  mann.  Profast- 
ur  vid  vta  mann.  syslumadur  vid  fimta  mann.2) 

Skulu  þesser  menn  aller  vera  cLnefnder  og  taca  tue- 
falldann  riett.  ef  þeim  verdur  med  hugmod  eda  ðfund  mis- 
þyrmt.  et  cetera. 

D. 
ÍBfél.  309.  8vo,  bl.  107—108  (Öxnafellsbók),  skr.  c.  1620,  með  hendi 
Ara  Magnússonar  í  Ögri. 

Vier  j-o-j  |-o-|  s(on)  med  Gudz  (naad)  Biskup  j  skal- 
hollti.  Eiolfur  Einarsson  Laugmann  sunnan  og  austan  a  Js- 
landi.  Didrik  pijning  hirdstiori  og  Hauffudzmann  yffer  alltt 
Jsland.  Giorum  Godum  monnum  kunnugtt  med  þessu  woru 
opnu  Brefi  ad  wier  hofum  samþycktt  oc  Laugtekit  æfinlega 
hiedan  af  j  almenniligri  prestastefnu  aa  alþijngi. 

j  firstu  grein  ad  lukast  skulu  allar  tiunder  af  þeim 
Jordum  sem  fallid  hafa  wndir  kong  og  Biskup  hiedan  af 
æfinlega  fra.  xx.  wetrum. 

Jtem  skal  wera  .xviij.  alna  secktt  a  legkaupi  lijksaungs 
Eyrir.  suo  oc  liostolli  ef  halldit  er  oc  lukist  eirn  heitollur 
af  huerium  þeim  sem  a  Jordu  Byr.  fyrir  wtan  þar  sem 
prestssetur  er. 

sama  secktt  er  a  þeim  sem  fornæmist  ad  giora  kirckiu 
gard  til  greptrar. 

Jtem  war  oc  samþycktt  ad  Biskup  ridi  med  .xiij.  mann. 
Laugmadur  med.  .x.  mann.  hirdstiori  med  xwnda  mann. 
Officialis  wid  fvij.  mann].  Syslumenn  wid  .v.  mann.  Nefnd- 
armenn  til  þijngs  wid  þridia  mann.    profastur  wid  .v.  mann. 

skulu  þessir  menn  allir  wera  anefnder  og  taka  tui- 
falldan  Eiett.  ef  þeirawerdur  med  hugmod  og  aufund  misþyrmtt. 

*)  b.  v.  b.    2)    öll  þessi  BÍðasta  grein  er  að  efni  hin  sama  í  b  og  a, 
nema  nokkrn  ófyllri  í  b. 


666  SÁMÞYKTAR  GREINIR.  1489. 

E 

Dómabók,  sem  eg  á,  í  4to ,    bls.  74—75,  skr.  c.  1630—40,  komin  til 
mín  frá  Hannesi  ritstjóra  ÞorsteinBsyni. 

Sam-  jckt  i  Skdlhollti. 

Wier  Magnus  med  gudz  myskun  biskup  i  Skdlhollti. 
Eiolfur  Einarsson.  logmann  sunnan  og  austan  d  Jslandi. 
Didrich  Pijning  hirdstiori  og  höfudzmann  yfir  allt  Jsland 
giorum  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  woru  opnu  brefi. 
adwier  hofum  samþickt  og  logtekid  æfinlega  hiedan  af  d 
almennilegri  prestasteífnu  og  d  alþijngi. 

i  firstu  grein  ad  lwckast  skulu  allar  tijundir  af  þeim  jord- 
um  sem  fallid  hafa  undir  kong  og  Biskup  hiedan  af.  æfin- 
lega  frcl  xx  wetrum. 

Jtem  skal  uera  xviij  alna  sekt  d  römaskattz  halldi. 
legkaupi  og  lijksaungz  halldi.  xviij  alner  d  heitollz  halldi. 
og  lvka  af  huorium  þeim  er  d  ]ðrdu  byr.  fyrir  utan  þar 
sem  prestzsetur  eru.  > 

Jtem  xviij  dlna  sekt.  huor  sem  fyrirnæmist  ad  giora 
kirkiugard  ef  hann  er  tilkrafdur1). 

Jtem  uar  þetta  og  samtekid.  ad  Biskupinn  ríjdi  uid 
xiija  mann  j  wisitatiu.  og  þd  skilldi  þeir  taka  tvofalldan 
rett.  Logmadur  uid  xa  mann.  Hirdstióri  wid  xa  mann. 
neffndarmenn  til  þijngz  uid  iija  mann.  Officialis  wid  vija 
mann.  Profastur  wid  va  mann.  Syslumadur  uid  va  mann. 
Þessir  menn  sem  nu  eru  nefndir  þeir  taki  aller  tuðfalldan 
rett.  ef  þeim  werdur  med  hugmod  edur  ðfund  misþirmt2). 


F 

c.  1 
Arnljóti  Ólafssyni  á  Sauðanosi 


Eptir  dómabókarbroti  skr.  c.  1650,  er  eg   fékk    í4/«    l®96    frá   séra 


Synodalia. 
Þessa  Articula  sette  Magnus   Biskup  og  Didrich   Pijn- 
ing  hyrdstiore  og  giolfur  ginarsson  lðgmadur. 

x)  Neðanmáls  ritar  Bjarni  amtmaðr  Dorsteinsson  (1828):   „nonnulli: 

Jtem  eru  allir  skyldugir  fátækum  ad  fylgia  og  líka  þeir.  sem  bygd 

ból  halda".    Sbr.  G.    *)  Hér  ritar  Bjarni  amtmaðr  Þorsteinsson  neðan- 

máls  (1828):    „nonnulli:  er  þetta  bodid  bædi  prestum  og  Sysslumönnum 

ad  hafa  og  halda  æfinliga,  segia  og  lesa  fyri  sinum  undirmönnum".  Sbr.  B. 


1489  SAMÞYKTAR  GKEINIR.  667 

1.  Ad  lvkagt  skule  tijundir  af  ðllum  þeim  jðrdum  sem 
fallid  hafa  vndir  kong  og  Biskup  hiedan  af  æfinliga  fra  20 
vetrum. 

2.  Jtem  skal  vera  xviij  alna  secktt  óx  Eomaskatts 
hallde.  Legkaupe.  og  lijksaungseyrer.  ef  halldinn  er.  og 
eins  ca  heýtolls  hallde.  og  lvkest  heýtollur  af  huorium 
þeim  sem  aa  jördu  Býr.  fyrir  vtan  þar  sem  prestssetur  er. 

(3.)  Jtem  skal  vera  xviij  alna  secktt  d  huor(i)um  þeim 
sem  fornæmest  ad  giðra  vpp  kirkiugard  til  greptrunar.  ef 
hann  er  krafdur. 

(4.)  Jtem  ad  Biskup  njde  ey  fiðlmennare  j  Visitatiu 
enn  vid  xiij  mann.  Lðgmadur  og  hyrdstiöre  vid  x.  mann. 
officialis  vid  vij  mann.  Profastur  vid  .v.  mann.  og  syslu- 
menn  eins.  Prestar  og  lðgriettumenn  vid  iij  mann.  Og  take 
þessir  allir  tuðfalldan  riett  ef  þeim  verdur  med  ðfund  mis- 
þyrmt  j  sijnne  niettferdugre  neysu.  til  og  froa. 

huðriar  fyrr  nefndar  greiner  vier  hðfum  lðgtekid  ad 
halldast  skule  hiedan  af  æfinliga. 

MSteph.^61.  4to,  bls.  83  (Blákápa)  skr.  c.  1650.  —  ÍBfél.  315B  4to, 
bl.  158,  skr.  c.  1650,  með  hendi  Hákonar  sýslumanns  Gíslasonar  (d.  1652). 

Samþykt  Biskups  Magnusar.  Eyolfs  Logmans  og1) 
Didrichs  Pijnings  a  Presta  Steffnu  a  alþijnge. 

Ad  menn  taki  þa  ei  j  Bygder.  sem  þeir  vita  eingin 
deijle  a  ad  sieu  (ad)  skilum  kiender. 

ad  lukest  tijunder  a  ollum  þeim  jordum  sem  falled 
haffua   vnder  kong  og  kirkiu  fyrir  xx  vetrum  æ  hiedan  af. 

ad2)  a  Lijksaungs  og  heytolls  halldj  og  kirkiu  gards 
giord  ad  fornæmast.     Skulj  vera  .xviij.  alna   sekt  a  huoriu. 

3)Ad  aller  sieu  skillder  fatækum  ad  filgia  og  lijfga 
sem  Bygd  Böl  hallda. 

Ad  Byskup  skilldj  Eijda  j  visitatiu  med  xiij.  mann. 
[Officiall  vid  vij.  mann4)  Logmadur  og  hirdstiori  vid  x. 
mann.     Nefndarmenn  til  þijng(s)  vid   iij.    mann.5)    Profast- 

ur  og  Syslumadur  vid  v.  mann.  

J)  sl.  315.     2)  Jtem  315.     8)  og   b.    v.  315.     *[sl.    hér   315    ö)  3lð 
setr  hér  inn  um  officialis  samhl.  61. 


668  SAMDYKTAR  GREINIR.  1489 

Skulv  þesser  aller  cíneffnder   vera   og   taka  tnefalldan 
riett.  ef  þeim  verdur  med  0fund  misþyrmt  edur  hugmöd. 


Ny  kgl.  saml.  1847.  4to  A.  bis.  49,   114;  C  bl.  54,    með  hendi    séra 
Guðbrands  Jónssonar  í  Vatnsfirði  1669. 

Magnúsar  biskups. 

Vér  Magnús  með  guðs  miskun  biskup  í  Skálholti,  Eyj- 
ólfur  Einargson  lögmann  sunnan  ogiaustan  á  íslandi,  Dið- 
rich  Píning  höfuðsmaður  yíir  öllu  íslandi  gerum  góðum 
mönnum  kunnugtfmeð  þessu  voru  opnu  bréfi,  að  vér  höfum 
samþykt  og  lögtekið  æfinliga  héðanafá  almennilegri  presta- 
gtefnu  á  alþingi : 

*)Að  lúkast  skuli  allar  tíundir  af  þeim  jörðum,  sem 
fallið  hafa  undir  kong  og  biskup  héðan  af  æfinliga  frá  xx 
vetrum. 

Annað:  að  vera  skal  xviij  aura  sekt  á  legkaups,  lík- 
saungseyris  og  heytolls  halldi,  og  lúkist  heytollur  af  hverj- 
um  þeim,  sem  á  jörðu  býr,  fyrir  utan  þar  sem  prestsetur  er. 

Þriðja:  sama  sekt  er  á  þeim,  sem  fornæmast  að  gera 
kirkjugarð  upp  til  greptrar. 

Fjórða:  var  samþykt,  aðbiskup  riði  við  xiij.  mann.  lög- 
maður  við  x.  mann.  hirðstjóri  við  x.  mann.  officialis  við  viij. 
mann.  sýslumaður  við  v.  mann. 

Skulu  þessir  menn  allir  vera  án  nefndar(!)  og  taka  tvö- 
faldan  rétt,  ef  þeim  verður  með  hugmóð  og  öfund  misþyrmt. 

I. 

ÍBfél.  125A  4to,  bl.  33b,  skr.  c.  1680  eða  fyrri. 

Samþyckt  vm  tijvndir  af  kongs  Jordum  [anno  1487.2) 
Wier  Magnus  med  gudz  nad  Biskup  j  skalhollti.   Eyolf- 
ur  Einarsson  Lðgmann    fyrer   sunnan   og  austan  a  Jslandi. 
Didrek  Pijning  Hirdstiori  og  Hoffudzmann  yffer  allt  Jsland 


*)   sem  er  b.  v.  49,  114.      *)   [bætt  við  með  dekkra  bleki,    en    með 
Bömu  eða  gamtíða  hendi. 


1489.  SAMÞYKTAR  GÍIEINIR. 

giorum  godum  monnum  kunnugt  med  þessu  woru  opnnu 
Breffi.  ad  wier  hoffum  samþyckt  og  logtekid  æfíinnlega  hied- 
ann  af  aa  almennelegre  prestasteífnu  og  a  alþijnge. 

Fyrst  ad  lucka  allar  tijunder  af  þeim  Jðrdum  sem  fall- 
id  hafa  wndir  kong  og  Biskup  hiedann  af  æfiunlega  fra 
xx.  arum. 

J  annann  mata  skal  wera  .xviij.  alna  sekt  <í  Lijksongs 
og  Legkaups  og  Heitolls  halldi  og  lukist  heitollur  af  huori- 
um  þeim  sem  a  Jordu  byr  fyrir  wtann  þar  sem  prestzsetur 
er.  Sama  sekt  er  a  þeim  sem  ad  fornæmast  ad  giora  kirkiu- 
gard  vpp  til  graptrar. 

J  þridia  Lægi  var  samþycktt.  ad  Biskup  Eidi  wid  .xiij. 
mann.  Logmadur  uid  .x.  raan.  Hirdstiori  og  Officialis  wid 
.viij.  mann.  Syslumadur  vid  .v.  mann.  Neífndarmenn  til 
þijngs  vid  þridia  mann.    Profastur  vid  .v.  maun. 

Skulu  þessu  allir  menn  vera  neffndir  og  taka  tuofalld- 
ann  riett  Eff  þeim  verdur  med  ofund  misþyrmt  Edur  hug- 
mod. 


K. 

ÍBféi.  125B .  4to,  nr.  60,  skr.  c.  1680. 

Samþýct  j  Skalhollte. 

Wier  Magnus  med  gudz  n&d  Biskup  j  Skalhollti.  Ey- 
olfur  Eijnarsson  Logmann  sunnann  og  austan  a  Jslande. 
Dydre[c]h  pijning  Hirdstiore  jfer  Jslande  giorum  godum 
monnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  Briefe  ad  vier  hof- 
um  samþyckt  og  logtekid  æfinnlega  hiedan  (af)  nu  a  presta- 
stefnu  halldast  skule. 

J  firstu  grein  ad  lukast  skule  tijund  af  ollum  þeim 
Jordum  sem  fallid  hafa  vnder  kong  og  Biskup  hiedan  af 
æfinnlega  fra  .xx.  vetrum. 

Jtem  skal  vera  .xviij.  alna  sekt  a  Romaskattz  hallde 
og  Legkaup(i)  og  lijksaungs  Eyrer  ef  halldinn  er  og  einz 
a  Heytollz  hallde.  og  lukist  heytollur  af  huorium  þeim  sem 
aa  Jordu  byr  fyrer  vtan  þar  sem  prestsetur  er. 

Jtem  skal  vera  .xviij.  alna  sekt  a  huorium  þeim  sem  for- 


670  SAMÞYKTAR  GítEINÍR.  1439 

næmist   ad   giora  vpp  kirkiugard  til  greptrunar  ef  hann  er 
til  kvaddur. 

Jtem  ad  Biskup  rijde  ei  fiðlmennare  j  sijna  Visitatiu 
reijd  enn  vid  .xiij.  mann.  Logmadur  vid  .x.  mann.  og  so 
syslumadur.  Logriettumenn  vid  þridia  mann.  og  skulu  þesser 
menn  aller  taka  tuofalldann  Eiett  ef  þeim  verdur  med  of- 
und  misþyrmt  a  sinne  Biettferdugre  Reijsu  til  Logþijngis 
eda  fra. 

L. 

ÍBfél.  315 A.  4to,  bls.  75—76,  skr.  c.  1680.    Advocates  Library  Edinb. 
21,3,10.  4to,  skr.  c.  1750  (=315A). 

Vm  Tiunder  af  kongs  jðrdum  a(l)þ(ingis) 
s(am)þ(ykt)  1489. 

Ver  Magnus  Biskup  j  Skalhollti  og  Eyolfur  Einarsson 
Lðgmann  svnnan  og  austan  a  Jslandi  og  Didrich  Pining 
hirdstiori  og  Hofudzmann  yfer  allt  Jsland.  giorum  godum 
mðnnum  kunnugt  ad  ver  hðfum  samantekid  og  j  lðg  sett 
æfinnlega  hedan  af  j  almennilegum  prestastefnum  og  a 
alþinge . 

J  fyrstu  ad  lukast  skulu  allar  tiunder  af  þeim  Jðrd- 
um  sem  fallid  hafa  vnder  kong  og  Biskup  hiedann  af  æfin- 
lega  fra  .xx.  vetrum. 

Jtem  skal  vera  .xviij.  alna  sekt  &  heytolli.  og  lukist 
af  huorium  sem  a  Jordu  byr.  vtan  þar  sem  prestz  setur  er. 

Jtem  .xviij.  alna  sekt  &  huorn  sem  fornæmist  ad  giora 
kirkiugard  vmm  Grafftar  kyrkiur. 

M. 

Landsbókasaín  91.  4to,  bl.  84»  með  hendi  séra  Hannesar  Björnsson- 
ar  í  Saurbæ  c.  1680. 

Alþijngis  og  presta  Stefnu  Samþykter  Anno  1489. 

Wier  Magnus  Biskup  j  Skdlhollte  og  Eyolfur  Ejnars- 
son  Logmann  sunnan  og  austan  &  Jslande  og  Dydrich  Pijn- 
ijng  Hyrdstiöre  og  Hofudzmann  yfer  allt  Jsland  giðrum 
gödum   mðnnum   kunnugt   ad   vier  hðfum  samanteked  og  j 


1489.  SAMÞYKTAR  GREINIR.  671 

Log  sett  æfinliga  hiedan  af  j  almennelegum  prestastefnum 
og  d  Alþijnge. 

J  fyrstu  ad  Lukast  skulu  allar  tijunder  af  þeira  Jordum, 
sem  falled  hafa  under  köng  og  Biskup  hiedan  af  æfinliga 
frd  .xx.  vetrum. 

Jtem  skal  vera  .xviij  alna  sekt  d  Heytolle  og  lukast 
af  hvðrium  sem  d  Jðrdu  Byr.    utan  þar  sem  prestzsetur  Er. 

Jtem  .xviij.  dlna  sðk  d  Hvðrn  sem  fornæmest  ad  giðra 
kyrkiugard  um  Graftarkyrkiu. 

K. 

ÍBfél.  79.  4to,  bls.  306,  skr.  c.  1690. 

Samþykt  Vmm  tijunder  af  kongs  og  kyrkiu  Jordum. 

Vier  Magnus  Med  guds  Naad  Biskup  j  skaalholite  og 
Eyolfur  Eijnarsson  logmann  fyrer  sunnann  og  austann  d 
Jslande.  Didrich  pijníng  hirdstiore  yfer  allt  Jsland  giorum 
goodum  monnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  briefe  ad 
vier  hofum  samþickt  og  logteked  æfinnlega  hiedann  af  d 
almennelegre  prestastefnu  og  d  alþijnge. 

1.  ad  lukast  skule  allar  tijunder  af  þeim  Jðrdum  sem 
falled  hafa  vnder  koDg  og  Biskup  hiedann  af  æfinnlega  fra 
20  vetrum. 

2.  skal  vera  18  alna  sekt  d  legkaupz.  lijksaungz  og 
heytolla  hallde.  og  lukest  heytollur  af  huorium  þeim  sem  a 
Jordu  byr  fyrer  vtann  þar  sem  presturinn  er.  Sama  sekt 
er  d  þeim  sem  fornæmast  ad  giora  kyrkiugard  vpp  til 
graiftrar.  et  cetera. 

0. 

LandsbókaBafn   101.   4to,    bls.   103—104,  með  hendi  séra  Jóns  Hal- 
dórssonar  í  Hítardal  c.  1730. 

Anno  1489. 

Vier   magnus   med   gudz  mýskun  Býskup  i  Skdlhollte. 

Eyolfur   Einarsson   Lðgmadur  suDnan  og  austan  d  Jslandi. 

Didrich   Pining   (^irdstiore   og  ^ofudzmann  yfer  allt  Jsland 

giðrum    gödum    monnum    kunnugt   méd   þessu    voru   opnu 


672  SAMÞYKTAR  GREINIR.  1439. 

briefe.  ad  vier  hðfum  samþyckt  og  lðgtekid  æfinliga  hiedan 
af  d  almennilegri  prestastefnu  a  alþinge. 

J  fyrstu  ad  lukast  skule  allar  tijunder  af  þeim.  Jörd- 
um.  sem  fallid  hafa  under  kong  og  Biskup  æfinliga  fra  .20. 
vetrum. 

Jtem  skal  vera  xviij  alna  aekt  d  Römaskatti.  ef  ei  er 
golldinn. 

xviij  alnir  d  fyeytolli  ef  ei  er  golldinn.  og  takist  af 
hvórium.  sem  d  Jordu  byr. 

Jtem  xviij  alner  hvðr  sem  fornæmist  ad  giðra  ad 
kyrkiugardi  dmintur  af  kyrkiubonda  eda  preste. 

Lijksongs  Eýrer  skýlldi  vera  vj  alner  vðru.  og  gialldast 
eíFter  sierhvorn.  nema  effter  fdtæka.  £nn  gindage  d  hon- 
um  þann  fimtudag  viku.  sem  fiórar  vikur  eru  af  sumre.  enn 
hvðr  sem  ei  hefur  golldid.  sekur  xviij  alnum.  eins  og  d  leg.- 
kaupe.  ef  þvi  er  halldid. 

P. 

Landsbókasafn  62.  4to,  bl.  27b— 28,  skr.  c.  1730—40. 
Vm  Tijunder  af  Kongs  Jordum  Alþijngis 
samþickt  1489. 

Vier  Magnus  byskup  j  Skdlholte  og  Eyolfur  Einarsson 
Logmann  Sunnan  og  austaii  a  Jslande.  og  Didrich  Pining 
Hyrdstiöre  og  Hðfudzmann  yfer  allt  Ysland  giðrum  göd- 
um  Mðnnum  kunnugt.  ad  vier  hofum  Samaiitekid.  og  i  Lðg 
sett  æfenlega  hedan  af  j  almennelegum  prestastefnum  og 
a  Alþijnge. 

J  fyrstu  adLukast  Skulu  allar  Tijunder  af  þeim  Jðrd- 
um.  sem  fallid  hafa  under  kong  og  Byskup  hedan  af  æfen- 
lega  fra  xx  Vetrum. 

Jtem  Skal  Vera  xviij  alna  sekt  a  Heytollj  og  Liukast 
af  hvðrium  sem  a  Jordu  byr  utan   þar   sem  prestzsetur  er. 

Jtem  xviij  alna  sok  a  hvorn  sem  fornæmest  ad  giðra 
kyrkiugard  um  grafftarkyrkiu. 

[Alþingis  Samþyckt. 

Af  Magnuse  Byskupe.  Eyolfe  Einarssyne  Logmanne 
sunnan  og  austaii  og  Didreck  Pyning  Hyrdstiora.  og  ollum 
almúga   æfenlega   Logteked.   a  medal  annars.  ad  hvðr  sem 


1489.  SAMÞYKTAR  GREINIft.  673 

fornæmest   kyrkiugardz   giðrd   amintur  af  kyrkiubönda  eda 
preste.  skal  vera  gekur  iij  aurum. 

Jtem  af  sðmu  yfermðnnum  dæmt  ad  Lrjksaungs  Eyrer 
skyllde  gialldast  eífter  sierhvórn.  nema  efter  Fdtæka.1) 
er  vj  al.  voru.  Enn  eindage  þann  fimta  dag  viku  sem  iiij 
Vykur  eru  af  Sumri.  Enn  hvðr  sem  ey  hefur  gollded.  sek- 
ur  3  aurum.2) 

Landsbókasafn  832.  4to    bls.  236,  skr.  c.  1740—50  (JP). 

Samþickt  ufii  Tiunder  af  kongs  og  kirkiu 

Jordum  1493. 

[Magnus  biskup  var  fyrir  Stephan  um  þad  leite  14893) 

Uier  Magnus  med  guds  myskun  biskup  i  Skalhollte.  Eiolf- 
ur  Ein*r(sson)  Logmann  íirer  sunnan  og  austaii  cl  Jslande. 
Didrich  Piöing  (^ofudsmann  yfer  ollu  Jslande  giorum  god- 
um  mðnnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  briefe.  ad  vier 
hofum  s^mþickt  og  logteked  æfinlega  hiedan  af  d  almenne- 
legre  prestastefnu  d  alþinge.  ad  lukast  skule  allar  tijunder 
af  þeim  Jordum  sem  falled  hafa  vnder  kong  og  biskup  hied- 
afi  af.  æfinlega  fra  xx  vetrum. 

annad  ad  vera  skal  xviij  alna  seckt  cí  legkaups  og 
lijksaungs  Eyrer  og  heytollshallde  og  lukest  í^eitollur  af 
huoriufii  sem  éX  jordu  biggia  firer  utafi  þar  sem  prestsetur 
er. 

Þridia4)  sama  seckt  er  cl  þeim  sem  fornæmist  ad  giora 
kirkiugard  upp  til  graftrar. 

Fiorda5)  Var  samþickt  af  Biskupe.  ad  hann  Eijde  vid 
xiij  mann.  logmadur  vid  x.  ^irdstiore  vid  x.  oíficialis  vid  8. 
syslumenn  vid  v.  skulu  þesser  aller  menn  vera  anefnder.  og 
take  tuofalldan  Riett.  ef  þeim  verdur  med  hugmod  og  ofund 
misþýrmt. 


2)  [virðist  seni  ritari  handritsins  hafi  tekið  þetta  eptir  annari  bók 
en  hið  fyrra,  þar  sem  þetta  hefir  staðið  fyllra.  2)  Sbr.  ljóa- 
tolia  Bamþyktina  gömlu  1265,  Dipl.  Isl.  II,  bls.  14.  8)  [á  spássíu.  4)  3, 
hdr.    5)  4,  hdr. 

Dipl.  Isl.  VI.B.  43 


674  SAMÞYKTAR  GREINIÍt.  1489. 

R 

Lagaeafn  Magnúsar  Kctilssonar  I,  389—390  eptir  „ct  teinmelig  got 
Apographnm  Meiubrane".  02:  hehr  eingin  samkynja  afakript  fnndizt,  og 
verðr  því  hér  að  prcnta  heint  «ptir  þesanri  bók.  Eptir  henni  er  sam- 
þykt  þessi  áðr  prentuð  í  L'Hgasaíni  handa  íslandi  I.  38 — 39. 

Samþyckt  Magnusar  Bysknps  og  Hirdstiorans. 

Ver  Broder  Magnns  med  Gnds  Nad  byskup  i  Skalholte. 
Eiolfr  Binarsson  Logmann  sunnan  og  avstan  a  Jslande. 
Didric  Pining  Hirdstiore  og  Hofudsmadr  yfer  allt  Jsland 
giorum  godum  maunnum  kunnugt  ad  ver  haufum  samþyckt 
og  æfenlega  logteked  hedan  af  i  alme  nilegr,'  Presta-Stefnu. 

Jn  primH  fyrstu  grein  at  Mariu  Messa.  su  sem  er  einne 
nott  epter  Ceciliu  Messu  a  vetrinn  og  kallaz  præsentatio 
Marie  virginis.  skal  haldaz  ad  faustu  og  hclgehalde  sem 
Mariu  Messa  sidare  a  havstin. 

J  annarre  grein  ad  eingen  take  þa  menn  i  byggder 
ne  vister.  sem  þeir  vita  einge  deile  a  ad  þeir  se  skila- 
menn. 

J  þridiu  grein  ad  lukaz  skule  allar  Tiunder  af  þeim 
Jordum.  sem  fellu  under  Kong  og  Kyrkiu  ogfalled  hafa  fyr- 
er  xx.  vetrum  æfenlega  hedan  i  fra. 

J  íiordu  grei  í  skal  vera  xviij.  alna  Sok  a  Eoma  Skatts 
hallde.  xviij.  alna  Sok  a  Liksongs  halde.  xviij.  alna  Sok  a 
Le  kavps  halde  oc  sva  a  [olivnar  kavpe1)  xviij.  alna  Sok  a 
Heitolls  hallde  oc  lukez  af  þeim.  sen  a  Jordu  bua.  fyrer 
utan  þad.  sem  Pres's  setr  er.  xviij.  alna  Sok  hvor  sem  for- 
næmez  ad  giora  Kyrkiugard  Joglega  aminntr. 

Jtem  eru  aller  skylduger  fatokum  at  fylgia  oc  lifga  þeir 
sem  byggd  bol  hafa  og  hallda. 

Jtem  var  oc  samþyckt  at  Byskup  skylde  rida  vid 
xiijda  Mann.  Logmadr  vid  xda  Mann.  Hirdstiore 
vid    xda       Mann.     Nefndarmenn   til    þings  vid   iij'a   Mann. 


2)  [leiðrétt,  ebr.  hinar  afskriptirnar  og  LagaBafu  handa  íslandi  1,39 ; 
í  Lagasafni  Magnúaar  stendr:  „ovinar  60ngu  (!)  og  þýðir  hann  það  á 
dönsku    með    „Uvens  Sang". 


1489.  RAUFAftFELLSBRÉF,  675 

Ofíicial  vid  vij^  Mann.  Profastr  vid  vta  Mann.  skulu  þess- 
er  menn  aller  aneí'nder  vera  oc  taka  tvofaldan  Rett  ef  þeim 
verdr  med  Ofund  misþirmt  edr  hugrnod. 

Er  þette  boded  bæde  Prestum  og  Syslumonnum  ad  hafa 
og  halda  þessar  greiner  æfenlega.  segia  og  tesa  fyrer  sin- 
um  undermaunnum. 


591.  15    Júlí  1489.  í  Hafnarfirði. 

Jón  prestr  Snorrason  selr  Magnúsi  Askelssyni  tíu  hundruð 
i  Eaufarfelli  ytra  undir  Eyjafjöllum  fyrir  þau  tíu  hundruð, 
er  hann  hafði  gefið  Guðríði  dóttur  sinni,  þá  er  hann  gipti 
hana  Magnúsi,  en  Magnús  gaf  séra  Jóni  jörðina  hálfa  Vestr- 
holt  undir  Útfjöllunum. 

AM.  Fasc.  XXIX,11,  fiumrit  á  skinui.    Öll  (4)  innsiglin  eru  dottin 
frá.  —  Apogr.  2900. 

kaupbref  vm  raufarfell  yt?a  ok  vesturhollt1) 
Pat  giorum  uær  arne  prestur  snæbiaruarson  oíficialis 
heilðgrar  skalhollz  kirkiv  j  millum  hvitar  j  borgarfirdi  ok 
helkundu  heidar.  snorri  prestur  helgason.  þorleifur  sýg- 
urdzso  i.  ok  gunar  hrollaugsson  godvm  monnum  kunnigt 
med  þessv  vorv  opnu  brefi  at  sub  anno  gracie  CO°.  cd°.  lxxx0. 
nono  jn  festo  diuisio  apostolorum  j  hafnarfirdi  uorum  vær 
j  hia  savm  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna 
ions  prestz  snorrasonar  af  eine  alfu  ok'  magnus  askelssonar 
af  annare  at  suo  fyrir  skyldv  at  greindur  sira  jon  selldi 
greindvm  magnusi  tiv  hvndrvt  j  iordvnne  raufarfelli  hinv 
ytra  er  liggur  j  midbælis  kirkio  sokn.  enn  onnvr  tio  hund- 
rut  gaUt  hann  nefndum  magnusi  fyrir  þav  tiv  hvndrvt  sem 
hann  hafdi  gefit  gudridi  dottur  sinne  þa  er  haun  giptehana 
greindvm  magnusi  med  ollvm  þeim  gognum  ok  gædvm  sem 
greindri  allre2)  halfri  iordv  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornu 
ok  nyio  ok  nefndr  sira  ion  uard  fremdz  eigande  at  til  frials 


l)  Utan  á  brénnu  bvo  með  fornri  hendi.     -)  yfír  línunni 

43* 


676  TítANSSKRIPT.  1489. 

forrædis  ok  fvllrar  ei^nar.  en  j  mot  fyrir  skrifudvm  .x. 
hvndrvdvm.  gaf  oppt  nefndr  magnus  tittnefndvm  sira  jone 
jordina  halfa  vesturhollt  er  liggur  j  hollzkirkiu  sokfi  med 
ollvm  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindri  allre1)  halfri 
iordv  fylger  ok  fýllgt  hefer  at  fornv  ok  nýio  ok  nefndr 
magnus  vard  fremdz  eigandi  at  til  fvllrar  eignar  ok  frials 
forrædis.  skýlldi  huor  vm  sig  suara  laga  riptingvm  a  greind- 
vm  iordum  ok  svo  hallda  til  laga  þeirre  er  huor  keýpte. 
Ok  til  sanninda  hier  um  settvm  vær  fyrr  néfnder  menn 
vor  jnnsigli  fyrir  þetta  iardar  kavpsbref  skrifat  j  sama 
stad  ok  are  tueimvr  dogvm  sidar  en  fýrr  seiger.2). 


592.  6.  Augast  1489.  á  Hólum. 

Teansskeiptaebeéf 

AM.  Faec.  XXVIII,  28,  frumtransskriptið  á  Bkinni.  —  Apogr.  3313. 

Vm  bíjaskier3) 
Þath  giorum  uær  gudmundur  jonsson.  Olafur  ionsson. 
gudolfur  magnusson  ok  eirikr  sigmundsson  prestar  hola- 
biskupsdæmis.  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro 
opnu  brefe  at  uær  hofum  sied  ok  yferlesit  bref  um  biaasker 
med  heilum  oskoodum  hangandum  inciglum.  suo  latanda 
ord   epter   ord   sem  hier  seiger.  [Hér  kemr  Býjaskerjabréf  frá  22. 

Aug.  1488,  DI,  VI,  Nr.  565] 

Ok  til  sannen^a  hier  um  setium  uær  fyrnefnder  prest- 
ar  uor  incigle  fyrir  þetta  transkriptarbref  er  giort  uar  sa 
holum  j  hialltadal  íimtudagen  næstan  fyrir  lavrenciusmessu. 
anno  domini  CD°  cd°.  lxxx0.  nono. 


593.  7.  August  1489.  í  Víðvík 

Dóme  klerka  útnefndr  af  Ólaíi  biskupi  á  Hólum  um  Grenj- 
aðarstað  og  hans  peninga,  er  þá  var  forstöðulaus  eptir 
burtför  Eiríks  Einarssonar  af  landinu  með  Þýzkum  í  óhlýðni 
og  þrjózku. 

*)  yfir  línnnni.  2)  Það  er  17.  Júlí.  *)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1489.  EIRÍKR  PRESTR  EINARSSON.  677 

AM.  Fasc.  XXIX.  3,  frumritið  á  skinni.  Af  21  innsigli  eru  nu  13 
fyrir  bréfinu,  sum  brákuð.  —  Fasc.  XXIX,  4,  transskr.  á  skinni  frá  2. 
Sept.  1489.  —  Apogr.  115. 

Sira  Eireknr  Einarsson  sektast  ollu  sijnu  fie  vid 
biskup  Olaf1). 
Þath  giorum  uær  arne  þorleifsson.  sigurdur  þorlaksson.  gud- 
mundur  ionsson.  olafur  ingimundarson.  andres  ionsson.  magnus 
asgrimsson.  geiruigfusson.  þordr  ingimundarson.  gunnarionsson. 
biorii  þorsteinsson.  gudulfur  magnusson.  olafur  ionsson.  gudmundr 
kollason.  ion  hellgason.  sigvrdr  ionsson.  ellendur  broddason.  ei- 
rikur  sigmundsson.  besse  suartsson.  olafur  ionsson.  halluardr 
biarnarson  ok  einar  sigurdsson  prestar  holabiskupsdæmis  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  brefe.  at  anno  domini 
(D°.  cd°.  lxxx0.  nono  fostu  dagen  næsta  fyrir  laurenciusmessu. 
j  uiduik  j  uiduikursueitt.  uorum  uær  beidder  ok  krafder  af 
uorum  uirduligum  herra  ok  andaligum  fodr  olafe  med  guds 
nad  biskup  aa  holum.  at  dæma  um  greniadarstad  ok  hans 
peninga  er  þaa  uar  forst(a)vdulaus  epter  burtfor  sira  eiriks 
einarssonar.  er  hann  for  burt  af  landinu  med  þýskum  j 
ohlýdne  ok  þrioskv  ok  sette  staden  uendarlausan  ok  saung- 
lausan  lockandi  med  sier  hans  prest  er  heiter  sira  ion  gisla- 
son  j  sama  ohlýdue  ok  vtan  orlof  bader  saman.  let  biskup- 
en  lesa  þar  fyrir  oss  bref  fyr  nefndz  sira  eiriks  med  heilu 
ok  oskoddu  hans  hanganda  incigle  um  hans  lofan.  er  hann 
hafdi  lofad  biskupinum  alla  hlýdne  ok  truleika  ok  allar 
skylldur  at  giora  reiduliga  sinna  uegna  ok  stadarins  suo 
leingi  hann  lifdi  fyrir  þan  heidur  at  hann  medkenditz  j  sinu 
brefe.  ath  biskupen  hefdi  giort  sier.  gn  biskupen  sagdi 
þar  fyrir  oss.  at  hann  hefdi  eingva  þessa  sina  lofan  halldit 
sem  j  hans  brefe  stendr.  suo  ok  ei  halldit  sina  lofan  um 
munkaþuerarklaustur  epter  þui  sem  hann  lofade  biskupen- 
um.  Nu  saker  þess  at  suo  stendr  j  kristnum  reitt2).  at 
biskup  skall  rada  kirkium  ok  kirkna  eignum.  þui  dæmdum 
uær  ok  samþycktum  adurnefnder  prestar  fyr  nefndan  greni- 
adarstad  ok  alla  hans  peninga  lausa  ok  fasta  j  fyr  nefndz 
biskups  olafs  ualld  ok  yfersion.  til  ath  ueita  ok  unna  hueri- 

J)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  Syo. 


678  SAUÐLAUKSDALSBRÉF.  1489. 

um  hann  nill.  þar  til  erchibiskupen  giorer  annat  rad  fyrir. 
medur  þui  at  hans  formann  for  suo  osuarliga  j  burtt.  Ok 
til  sanenda  hier  um  setum  uær  fýr  nefnder  prestar  uor 
incigli  fyrir  þetta  domsbref  skrifad  aa  hohim  j  hialltadal  aa 
sama  are  deige  sidar  en  fýr  seger1). 


591.  22.  Augusc  1189.  í  ITaga. 

Filippus  Sigurðsson  lýsir  því  að  hann  haíi  goldið  Dýríinnu 
Gísladóttur,  sonardóttur  sinni,  í  þau  tíu  hundruð,  er  hann 
gaf  henni,  þá  er  hún  giptist,  skógarpartinn  í  jörðina  Botn 
í  Patreksíirði  með  tilgreindum  ummerkjum. 

AM.  Apogr.  131^5  „accurate  collatuœ.  briefed  var  beillt  03;  vel  Iæaele^t. 
oroted  og  oakafed  1726.  Jnnsigled  olldungis  j  burtu"  (SauðlauksdaU- 
bréf). 

Þath  giore  eg  filippus  sigurdzson  godvm  monnum 
kunnegt  med  þessu  míjnv  opnv  brefi  ath  eg  hefi  gefit  og 
golldet  dyrfinnv  gíjsladottur  sonardottur  minne  j  þau  x. 
hundrut  er  ek  gaf  henne  þa  er  hun  giptezt.  skogarparten  j 
iordena  botn  er  ligur  j  patrexfirde  j  saurbæiar  kirkiu  sokn 
med  þessvm  umCDerkium.  d  millum  arnarstapa  dr  ok  til 
lækiar  þess  er  geingur  ofan  af  fialle  med  gðtum  þeiin  sem 
liggia  upp  d  fiall  fyrir  ofan  botna  ok  selialækur  er  kallad- 
ur.  ok  upp  d  fiall  suo  langt  sem  skogur  uex  ok  ofan  til 
siofvar.  sem  greindum  parti  hefur  at  fornu  fylgt  ok  nýiu. 
ok  saudlauksdalur  atti  adur  enn  biorn  bondi  þorleifsson 
Stlldi  frd.  Samþýkte  þessa  mijna  giof  ok  gialld  gróa  ket- 
elsdotter  eginkona  míjn.  ok  sýner  ockrer  gíjsle  ok  síra  lopt- 
ur.  Ok  til  s  nninda  her  um  setta  ek  míjt  jnscigle  fyrir 
þetta  bref  er  giort  var  j  haga  d  bardastraund  la  gardagin 
næsta  fyrir  bartholomeus  CDesso.  þd  er  lidit  var  fra  hingat- 
burd  vors  herra  jesv  christi  þusund.  cccc.  Ixxx  ok  ix.  aar. 


l)  þ.  e.  8.  Aug. 


1489.  RÁDSME.VSKA.  679 

595.  31.  August  1489.  á  Nauteyri. 

Dóme  sex  manna  útnefndr  af  G  ðna  Jónssyni,  er  þá  hafði 
kongsins  sýslu  og  nmboð  í  „ísafjarðarsýslu",  um  ákæru 
Jóns  bónda  Björn^onar  til  Odds  Vigfússonar,  er  verið  hafði 
ráðsmaðr  Jóns  gegn  tveim  hundruðum  í  kaup  á  ári  hverju, 
en  Jóni  þótti  Oddr  ekki  hafa  staðið  sér  ánægjanlegan 
reikningskap. 

Landsbókasafn  789.  4to ,  bls.  83—86,  skr.  um  1620  fyrir  Ara  Magn- 
ússon  í  Ögri.  —  LAndsbókasifu  6.  Foi.  (Tiglabók),  bl.  230,  skr.  c.  1670; 
er  dómrinn  hér  heill,  en  ártal  kolvilt :  „1614",  og  sýslumaðrinu  er  hér 
nefndr  „Bjarni"  (!)  Jónsson.  —  Ny  kgl.  sanil.  1945.  4to  b!.,  374b— 75a  á- 
giip,  skr.  1666;  sýslumannsnafn  rétt,  og  ártal  1488.  —  Thott  2106.  4  to 
bl.  40b— 41»  og  284^,  85a  ágrip  ekr.  c.  1700;  sýalumannsnafn  rétt  og 
ártal  1489.  Sbr.  Sýslumannaæfir  11,175  (ártal  1489). 

Domur  vm  misgrvn  er  husbondinn  hafde  d  þienara 
sijnum  edur  Raadanianne1). 

Aullum  monnum  sem  þetta  Bref  sid  edur  heyra.  send- 
um  wier  Eptterskriíader  menn.  Biarne  Gijslason.  Þorolfur 
Arnason.  Jon  Þorgeirsson2)  Logriettumenn.  Jön  Jonsson. 
Asmundur  Biaröason.  og  Bryniolfur  Magnusson  kuediu  guds3) 
og  vora4).  kunnugt  giorandi  ad  drum  eptter  Guds  burd6) 
1489  manudæginn  næstan  eptter  Bartolumeusmesso  aa  Naut- 
eyri  dd  þingstad  riettum.  vorum  vier  til  döms  og"  Logligra 
alijta  nefndir  af  Gudna6)  Jonssyni.  er  þdd  hafdi  kongs[ins 
syslu  og7)  vmbod  ]  jsaíiardarsyslu.  vm  þaa8)  agreining  og 
tvijdrægni  sem  var  med  Joni  B(onda)  Biornssýne  og  hanz 
þienara  Oddi  Yigfussyne.  vm  nockra  peninga  er9)  nefndur 
Oddur  þottist  ad  greindum  Joni  eíjga  i  sitt  kaupgialld.  og 
hann10)  samstundis  laga  dd  bcijddist.  fyandlogdu  sig  greind- 
er  menn  vnder  vorfi  döm[.  Og11)  þvi  dæmdum  vier  mdlid 
KÍettiliga  vndirkomid.  Bar  ddurnefndur  Oddur  fram.  ad 
Jön  B(onde)  Biornsson  hefdi  lofad  sier  ijc  cd  hvoriu  Aari 
fyrir    sijna  Raadzniennsku    og    þionustulaun.     Enn   nefndur 


*)  Dómr  um  reikningsakap  6.  2)  Dorgautsson  6.  3)  b.  v.  6;  sl.789. 
4)  6;  sijna  789.  B)  Anno  b.  v.  6.  6)  Bjarna  (!)  6.  7)  [sl.  6;  og  b.  v.; 
vantar  í  789.    »)  J>ann  6.  •)  áðr,  b.  v.  6.  10)  þá  b.  v.  6.  ")  [löglegan  6, 


680  RÁÐSMENSKA.  1489 

Oddur  hafdi  fyrir  hanz  bwe  verid  j  iiij  dr.  og  Reijkiiudust 
þad  viijc  ernefndur  Oddurþottistadadurgreindum  JoniB(onda)1) 
eijga.  Medkiendi  íirgreindur1)  Jon  B(onde)1).  ad  hannhefdi 
lofad  vnder  votta  drliga  ad  giallda  fyrtiedum2)  Oddi  ijc  [a 
huoriu  are3)  íirir  sijna  tru4)  þionustu  oc  wmsion.  og  þau 
somu  hefdi  hann  opttlega  vppbodid  og  honum  til  reijdu  sagt. 
sijdaö  hann  för  vr  hanz  þionugtu.  med  þvi  forordi.  ad  hann 
ynne  þar1)  Eijd  ad1).  ad  hann  hefdi  sier  ærligaii  Reijkning 
stadit  dd  ollu  þvi.  er  hann  hefdi  jnntekid  og  vti  laatid. 
og  [onguú  leyntt  af  sijnu  fie5)  j  sinne  afgreijdslu  og  ad 
hann  hefdi  aa  greindum1)  iiij  arum  ecki  vndir  sig  dreijgid 
[med  hylmingu6)  af  sijnu  fie  [til  x.  aura6).  nie  helldur  rddd 
nie  dddd  til  lagtt.  hvorn  Eijd  ad  tijttnefndur  Oddur  neijtad 
hafdi  ad  sueria.  vtan  hann  dæmdist  þar  skylldur7)  til  ad 
logum.  skylldadi  valldzmadurinn  oss8)  greicda9)  menn  til10) 
eptter  logum  ad  alijta  og  vrskurda.  huort  tijttnefndum  Oddi 
skylldi  sagdur  eijdur  dæmast11)  edur  ey.  þar  ad12)  bondinn 
Jon  hafdi  ecki  vitni  nie  adra13)  proífan  til  sijnz  modlz.  og 
opttnefndr  Oddur  hafi  hia  ollum  monnum  ærligur  halldinn 
verid.  wtan14)  þo  bondinn  Jon  hann  misgrunadi.  Hliodar  svo 
vor  Landzlaga  Bok  j  nockrum  greinum  er  [misgrunan  vid 
kiemur  og  ecki  er15)  vitne  til.  Nu  hefur  hann  ecki  vitne 
hinn  vngi  madur.  þa  leggie  hinn  fram  slijcktt  fie  [sem  hann 
vill.  og  suerie  ad16)  fullan  eijd.  og  ij  skilrijker  menn  med 
honum  og17)  hefur  þd  hinn  vnge  madur  allt  slijkt  fie18)  sem 
hann  dd.  Erfd  26.  Nu  kallar  hann19)  misskiptt  edur  seiger. 
ad  hann  hafe  leynt  íie.  þdd  skal  hann  synia  med  Lyrittar  Eydi. 
Kvennag.  4.  Nu  ef  annad  tueggia  hiona  misser  annarz 
vid  og  þrytur  Brullupsvitne.  þd  skal  þad  hiona  sem 
leingur  lifer  leggia20)  fram  fie.  og  skiptti21)  so  sundur  sem 
þad  vill  dndsvara  firir  gudi.  [og  vertt22)  er.  og  ij  skilrijker 
menn  med  þeim23).  [Jtem  þiofab.  6.  Þar  skipar  ad  nansaka 


»)  sl.  6.  a)  fyrgreindum  6.  8)  [b.  v.  6.  4)  trúa  6.  B)  [ei  'sf  sínu 
fé  leynt  6.  6)  [sl.  6.  7)  skyldugr  6.  8)  til  b.  v.  6.  9)  dóms.  b.  v.  6. 
10)  sl.  hér  6.  «)  þá  b.  v.  6.  12)  eð  6.  1S)  sl.  6.  u)  enn  6.  1B)  [maður  mis 
og  höfur  ei  (!)  6.  w)  [og  vinni  að  6.  17)  þá  6.  18)  sl.  6.  19)  b.  v.  6. 
oa)  6;  leggie  (!)  789.     21)   skipta    6.     22)    [og    rétt  6.     23)  því   6. 


1489.  RÁÐSMENSKA.  681 

og  Bonda  siottar  Eijd  ef  þeir  vilia  honum  kientt  hafa. 
Jtem  9.  ef  madur  sækir  annaii  mann  vm  stuld  og  er  ecki 
lyst  þyfd  hanz.  þd  skal  sd  er  íirir  sðk  verdur  synia  siottar 
Eydi1).  Mannh.  25.  greiner.  ad  ecki  sie  Eiettur  a  okuædis2) 
ordum.  ef  madur  cd  sialfur  sokii  da  mdlinu.  Jtem  alltt 
þad  logbok  skyrer3)  ecki  skilrijklega  vr.  þod  skal  þad  hafa 
vr  huoriu  modle  sem  logriettumenn  verda  allir  d  eitt  sdtter. 
Er  þad  vor  skynsemdargrein.  ad  einum  þienara  bere  jafnaii 
grandvorum  ad  vera.  j  þvi  hann  od  [sijns  husbonda  vegna 
vm  ad  vera.  og  Kaadvendni  vegna4)  ecki  hlýdast  meiga.  ad6) 
hann  laate  ecki  sinn  Eijd  i  tie.  vilie  husbondinn  hann  mis- 
gruna.  þar  ad5)  hann  hefur  hanz  wmbod  og  íiarhalld.  oc 
ecki  md  vittne  ad  koma.  hvad  oærliga  vid  hafiz  Eijgii  hondl- 
ar.  [Annarz  virdist  oss.  huor  vndir  sig  draga  meiga.  þad 
honum  synist.  þar  husbondinn  er  íiarlægur  edur  af  landi 
farinn6). 

Þvi  i  Guds  nafne  Amen.  [oss  i  domz  sæti  sitiandi.  ad7) 
heilags  anda  nad  med  oss  til  kalladri  firir  þessar  laganna 
greiner.  vora  veijk*  vitzmune.  þdd  dæmdum  wier  ad  Oddur 
Wigfwsson  ynne8)  þ  nn  Eijd.  og  tueir  skilrijker  menn  med 
honum.  ad  hann  hefdi  sijnum  husbonda  [Eiettan  og9)  ærlig- 
an  Reijkningskap10)  stadid.  og  onguu  leyntt  nie  vndir  sig 
dreijgid  [aff  þui  fie.  sem  honum  bar  vt  ad  svara  og  ei 
helldur  vnder  sig  dreijgid11)  vitzuitandi  og12)  med  hilmingu 
hanz  fie  til  x  aura.  nie  helldur  rodd  nie  dddd  til  lagt. 
skylldi  [þessi  Eijdur  vnninn12)  jnnari  sioundar.  og  ad  hon- 
um  vnnum  dæmdum  vier  Oddi  viij.c  gnn  haiiss  eigifi  skulld 
og  forsömafi  ad  hann  hefdi  ecki  fyrr  til  laga  halldit.  edur 
þann  0]d  wnnid.  er  Jon  B(onde)  aff  honum  krafdist. 
Enn  fielli  Oddur  ad  þessum  eijdi.    þd    dæmdum   vier   Jöne 


J)  [felt  úr  í  6.  2)  6;  ákuædis  (!)  789.  8)  sker  6.  4)  [sinum  hus- 
bóndi  að  þjóna  og  6.  5)  sl.  6.  6)  [né  heldur  leggur  ráð  né  dáð  til  6. 
')  [og  6.  8)  vinni  6-  9)  [sl.  6.  10)  gert  eður  b.  v.  6.  ")  [b.  v.  6. 
12)  [þennan  eið  vinna  6, 


682  TRANSSKRIPT.  -  SIGURÐARSTAÐABRÉF.  H89. 

B(onoa)    kaupid    og    þad    meira    er    domur    sijdar  dæmer. 
[Sainþichti  þennan  vorn  dom1)  et  cetera. 


59G.  2.  Scptember  1489.  í  Miklagarði. 

Tkansskriptabbeéf. 

AM.  Fasc.  XXIX,  4,  frumtransskr.  á  skinni.  Inneiglin  eru  dottin  frá. 
—  Apogr.  115. 

Þath  gioruni  uær  arne  halldzson  ok  olafur  magnusson 
prcstar.  þorallr  oddsson  ok  simon  paisaou  ieikmcnn  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þeseu  uoro  opnu  brefe  at  uær 
saum  ok  heyrdum  domsbref  med  heilum  ok  oskoddum 
hangandum  inciglum  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hicr  seiger. 
[Hér  kemr  dónir  um  eéra  Eirík  Einsrssoa  frá  7.  Aug.  1489.  Nr.  593]. 

Ok  til  sanenda  hier  um  setium  uær  nef(n)dcr  menn 
uor  incigli  fyrir  þetta  transkriptarbref.  skrifat  j  mykla- 
garde  j  eyiafirdi  iniduikudagen  næstan  fyrir  mariumessu 
enu  seinne.     anno  domini  CD°  cd°.  Ixxx0  nono. 


597.  14.  September  1489.  á  Ilálsi. 

Sveinn    Eyjólfsson    kvittar    Kolbein    Jónsson    um   andvirði 
jarðiirinnar  Sigurðarstaða  í  Bárðardal. 

AM.  FaKC.  XXIX,  9,    frninrit  á  skinni.   'Anuað    inosiglið    er    dottið 
frá. 

Þat  giorum  uid  kare  aunundarson  ok  þorsteinn  jlifs- 
son  godum  monnum  uiturligt  mcd  þcssu  ockru  opnu  brefi 
at  þa  <  r  iid.it  uar  fra  hingatburd  uors  her  a  ihesu  christi 
þushund  fiogr  hundrud  attatigcr  ok  niu  ár  fyrir  ofan  gard- 
in  a  uoglum  j  hnioskadal  j  halsþingum  uorum  uid  j  hia 
saum  ok  heyrdum  a  ord  ok  handaband  þegsara  manna  sueins 
eyolfssonar  af  einne  alfu  ok  kolbe  ns  jonssonar  af  annare 
ad  suo  fyrir  skildu  at  greindr  sueinn  eyolfsson  gaf  kolbein 
*)  [b.  v.  6, 


1489.  FESTINGARBRÉF.  683 

jonsson  aullurjgis  kuithan  ok  akærulausan  fyrir  þat  jardar- 
uerd  sem  nefndr  kolbein  ati  at  giallda  þrattskrifudum  sueine 
fyrir  jordena  sigurdarstadi  j  bardardal  er  sueinn  gyolfsson 
hafdi  sellt  kolbeine  jonssyne  fyrir  sier  ok  ollum  sinum  erf- 
ingium  ok  epterkomendum  ok  hanu  hefdi  fulla  peninga  upp 
borit  fyrir  greinda  jord  sigurdarstadi  sem  honum  vel  anægdi. 
Ok  til  sannenda  hier  um  settuni  uid  ockur  jncigli  fyrir 
þetta  bref  skrifat  aa  halsi  j  hnioskadal  kross  CDesso  um 
haustit  a  sama  are  sem  fýr  seger. 


29.  September  1489  á  Sauðanesi. 

598 

19.  Apríl  1503.      á  Grcnjaðarstöðum. 

Vitnisburðr  að  Bjarni  Jónsson  haíi  fest  sér  Guðrúnu  Ólafs- 
dóttur  til  löglegrar  eiginkonu. 

AM.  Fhsc.  XXIX,  ÍL',  frumrit  á  skinni.     Atnað  innsiglið    er    dottið 
frá.     Bréfið  er  komið  frá  séra  Skúla  Þorlákssyni.  —  Apogr.  633. 

Þad  giorvm  vid  ellendr  magnusson  og  ion  andresson 
godvm  monnum  viturligt  med  þessv  opnv  brefi  ad  vid  vor- 
vm  j  hia  savm  og  heýrdvm  aa  a  mikaelsmessu  vm  haustid 
þa  lidit  var  fra  gvds  bvrd  þvsund  fiogur  hvndrvd  attatiger 
og  ix  ar  aa  saudaness  stad  aa  langanesc  ad  biarne  ionson 
festi  sier  gvdrvnv  olafsdottur  til  lavgligrar  eiginkonu  efter 
guds  lavgvm  aa  þeirra  brvllavfsdegi  ed  þar  var  þa  sæmiliga 
halldid  ad  nærveranda  síra  kolbeine  ingemundarsyne  og 
avdrvm  dande  monnum  med  þui  skilorde  ad  þesser  fyr 
grcinder  menn  biarne  ionson  og  gvdrvn  olafsdottvr1)  lavgdv 
med  sier  helmingafielag  feingens  fiar  og  ofeingens.  og  til 
saninda  hier  um  settv  uid  fyr  ncfnder  men  oc'.vr  insigle 
fyrir  þetta  vittnissbvrdarbref  er  skrifad  var  aa  greniadar- 
stavdvm  j  re^^kiardal  midvikudagen  næstan  efter  marci 
ewangeliste  anno  domini  CD°  qvingentesimo  tercio. 


l)  Svo, 


684  PRÓFENTUBRÉF.  1489. 

Eftft  3.  Oktober  1489.        x    „     ,    ,       \ 

599.  á   Munkapverá, 

16.  Febrúar  1490. 

Peófentugjöeninge  Jóns  Sigfússonar  og  Arnþrúðar  Árnadótt- 
ur  við  Jón  ábóta  og  klnustrið  á  Munkaþverá. 

AM.  Fasc.  XXIX,  23,  frumrit  &  skinni.  Af  5  innsiglum  eru  nú  tvö 
heil,  og  brot  eptir  af  tveim  öðrum.  —  Apogr.  3024.  —  Fasc.  XXIX,  24, 
annað  frumrit  sama  bréfs,  og  eru  þar  þrjú  innsiglin  heil,  en  tvö  dottin 
frá.  —  Apogr.  3025. 

proventu  Bref  1489  geffur  xx  maalnytu  kugilldi  og 
xxc  j  odrum  peningum1). 

Þad  giorvm  ver  semingur  magnushon.  þorgilss  avg- 
mvndzson.  prestar  hola  býskupsdæmis.  are  sýgurdzson  ok 
jllavgi  þorgilsson  leikmenn  godvm  monnum  uitvrligt  med 
þessv  voro  brefi  ath  þa  er  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors 
herra  jhesv  christi  þushvnd  cccc.  Ixxx  ok  ix  ar.  a  mvka- 
þvera  j  eýiafirdi  lavgardag  hinn  næsta  epter  mikelsmessu 
vorum  vier  j  hia  savm  ok  heýrdvm  aa  ord  ok  handaband 
herra  jons  abota  aa  greindv  klaustri  med  samþýkki 
sinna  conventvbrædra  af  einne  alfv.  £nn  jons  sigfussonar 
af  annare.  ath  suo  fyrir  skildv  ath  greindr  jon  gaf  j  pro- 
ventv  med  sier  ok  konv  sinne  arnþrvde  arnadotter  klaustr- 
inv  a  mvkaþveraa  .xx.  maln  jtu  kvgillde.  ok2)  xx.  hvndrvd  j 
fridvm  peningvm  ok  fridvirdvm  klaustrinv  til  æfinlegrar 
eignar.  hier  med  skýlldi  greindr  jon  smida  aa  stadnvm  tre- 
smidi  ok  jarnsmidi  allt  svo  leiilgi  sem  hann  veri  fær  til 
ath  fra  skilldv  birkesmidi3)  ok  liadeinsklv.  skýllde  greind 
arnþrvdur  kvinna  hans  savma  eitt  aaklædit  aa  hveriv  are 
svo  leingi  sem  greindr  herra  jon  aboti  rikti.  hier  a  mot 
skýlldv  adr  greind  hion  jon  ok  arnþrvdr  hafa  æfinlegt 
framferi  a  stadnvm.  sæmilegt  bordhalld  svo  sem  frialsvm 
manne  bæri  ok  þionostv  af  stadnvm  til  sængvr  ok  skoklæda 


')  Utan  á  XXIX,  23  með  hendi  c.  1600;  með  sömu  hendi  stendr 
utan  á  XXIX,  24:  „Gudmundur  Jonssou  og  Arnþrudur  Arnadotter  geffa 
cloBtrenu  med  sier  j  proventu  xx  malnytu  kugilldi  og  XXo  j  odrum  pen- 
ingum  1489«.  2)  b.  v.  XXIX,  24.    3)  XXIX,  24;  birkesmdi  (!)  XXIX,  23. 


1489.  TRANSSKRIPT.  685 

ok  serliga  hvs  þeim  til  inndælis.  sina  vod  hvort  þeirra  ar- 
lega.  þar  til  lereft  stikv  ok  skogærvr  ok  honum  skædi  sem 
honum  hentar.  vij  alner  vadmals  arliga  svo  leingi  sem 
hann  veri  fær  ath  smida.  hier  med  skýlldi  greindr  jon  hafa 
manadar  orlof.  hv^rv1)  tvegia  ath  skadlavsv  stadnum  ok 
honum  þa  hann  beidizst.  skýllde  greindr  jon  j  frelsi  mega 
stinga  torf  j  stadarins  jordv  ok  giora  ser  hæfiligt2)  smidiv- 
hvs  sialfvm  heima  a  stadnvm  vpp  aa  sialfs  siíis  kostnad. 
hier  til  epter  þeirra  dagha  skylldi  staduriu  eignaz  seng  ok 
kistv  greindra  hiona.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  ver 
vort  conventv  brædra  jnsigle  med  fyrskrifadra  dande  manna 
jnnsiglum  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  jn  festo3) 
ivliane  virginis  et  martiris.  are  sidar  en  fýr  seger. 


600.  4.  Oktober  1489.  í  Heydölum. 

Transskeiptaebéf. 

AM.    Fasc.   XXVIII,    10,    frumtransskript   á    skinni.    Innsiglin  eru 
dottin  frá.  —  Apogr.  2877. 

Borgarhafnar  bref4). 
Þat  gerum  uid  suein  prestur  jonsson  ok  einar  prestur 
jonsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opna  brefe . 
ath  uid  hofum  sied  ok  ýferlesit  opitbref  benedictz  sæmuudz- 
sonar  med  hans  heilu  ok  oskoddu  jnscigle.  suo  latanda  ord  epter 
Ord  sem  hier  seger.  [Hér  kemr  afsalsbréf  fyrir  parti  í  Borgarhöfn 
gert  á  Urriðavatni  13.  Maí  1486,  DI,  VI,  Nr.   508]. 

Ok  til  en  meire  audsyningar  hier  um  settum  uid  fyr 
skrifader  prestar  ockur  jnsigle  fyrir  þetta  transkriptarbref 
skrifat  j  heydðlum  in  festo  sancti  fran(ci)sci  et  confessoris. 
anno  domini.  (D°.  cd°.  lxxx0.  nono. 


*)  hv(o)rvm    XXIX,    24.     2)  XXIX,    24;    hælfigt    (!)    XXIX,  23.     8) 
XXIX,  24;  fe&tvm  XXIX,  23.    4)  Utan  á  transskr.  með  fornri  hendi. 


686  VOGABRÉF.  Í489 

4.  Oktober  1489.  í    Skriðu. 

60L  24.  Marts  1491.  á  Mýri 

Maegrét  Eyjólfsdóttir  selr  Guðmundi  Magnússyni  jörðina 
Stærri-Voga  á  „Kálfatjarnarströnd"  fýrir  Skarð  i  Fnjóska- 
dal  og  Mýri  í  Bárðardal  og  þar  til    fjögur    málnytukúgildi. 

AM.  238.  4to  bl.  3,  skr.  c.  1570    (Bessastaðabðk),    —    AM.    Apogr. 
1806.     AM.  65.  8vo    bla.  69—70. 

Stærra  voga  bref. 
Þad  gíorvm  ver  Narfe  Benedicsson.  Ormr  Einársson 
oc  Arne  Hallsson  godvm  monnvm  vitvrligtt  med  þessv  vorv 
opnv  breíi  at  svb  anno  gracie  CD°.  cd°.  lxxxix  j  Skridv  j 
Beykiadal  svnnvdeiginn  næsta  epter  CDichaelismess )  vorvm 
vier  j  hia  savm  oc  heyrdvm  æ,  ord  oc  handaband  þessara 
manna  Margretar  Eyolfsdottvr  af  einne  alfv  en  Gvdmvndar 
CDagnvssonar  af  annari.  at  suo  íirir  skildv  at  Margret  selldi 
Gvdmvndi  jordina  Stærri  voga  aa  Kalf  tiarnarstrond  er  liggr 
j  Kalfatiarnar  kirkiv  sokn.  sagde  hvn  jordena  fimtige  hvndr- 
vd.  Hier  j  moti  gaf  Gvdmvndr  jordena  Skard  j  Hni[o]ska- 
dal  er  liggr  j  Lavfas  kirkio  sokn  firir  ,xxxc .  oc  jordena 
Myre  j  Bardardal  er  liggr  j  Lvndarbrf  ckv  kirkiv  sokn  firir 
xvjc  oc  þar  til  iiij  malnavtv  kvigilldi.  sagdi  hvorki  þeirra 
odrv  til  landamerkia  aa  greindvm  jordvm  en  hvort  sellde 
odrv  epter  þvi  sem  jardernar  ætti  oc  þeim  hefde  fylgtt  at 
fornv  oc  nyiv  oc  þær  hefdv  fremst  eigande  at  vordet. 
skyllde  hvort  svara  laga  riptingvm  aa  annars  jordvm  en  þav 
skylldv  bæde  hallda  kavpe  sinv  til  laga. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  settv  vier  fyrskrifadir  menn  vor 
insiglle  fyrir  þetta  jardar  kavps  bref  skrifad  aa  Myre  j 
Bardardal  fimtvdeigen  næsta  fyrir  annunciatio  sancte  CDarie 
virginis  tveimr  arvm  sidar  en  fyr  seigir. 


1489.  LtlNDARBRÉP.  687 

5.  Nóvember  1489.  í  Efstadal. 

602#  8.  Apríl  1492.  í  Skálholti. 

Vitnisbueðabbeéf  að  Ari  Magnússon  haíi  selt  Magnúsi  biskupi 
„góðrar  minningar"  jörðinaLund  í  Lundarreykjadal  fyrir  þrjá- 
tigi  hundraða  í  lausafé,  auk  þeirra  þrjátigi  hundraða,  er 
biskupinn  hafði  áðr  feingið  honum  í  greint  jarðarverð. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  10  fruinrit  á  skinoi.  —  AM.  Apogr.    2597 
„accurate". 

litera  empcionis  predíj  llind  in  lundar  reyckiadal.1) 
Þath  giorum  vid  einar  gudmundzson  ok  jon  thomasson 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefe.  ath 
þa  er  lidid  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi.  CD. 
cd.  Ixxx.  og  ix.  ar.  aa  íimtudaghinn  næsta  epttir  andres- 
messu.  j  efstadal.  j  laugardal.  vorum  vid  j  hia  med  fleirum 
audrum  godum  monnum.  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handa- 
band  þessara  manna.  brodr  CDagnus  Godrar  minningar.  Skal- 
holltzbiskups  af  einne  alfu.  enn  ara  magnussonar  af  annare. 
faldizt  þad  ok  skildizt.  vndir  þeirra  handabande  ad  greindr 
are  sellde  fyrnefndum  biskup  CDagnuse.  jordina  alla  lund  j 
lundarreýkiardal.  til  fiials  forrædis  ok  fullrar  eignar  med 
aullum  þeim  gaugnum  ok  giædum  sem  greindre  jordo  fýlgir 
ok  fylgt  hefir  ath  fornu  ok  nýiu.  ok  hann  vard  fremst  eig- 
ande  ath.  enn  hier  j  mot.  skýllde  adr  nefndr  biskup  CDagn- 
us  faa  opttgreindum  ara.  þriatigi  hundrada  j  kugilJdum  ok 
friduirtum  peningum.  ad  auk  þeirra  .xxx.  hundrada.  sem 
biskupinn  hafde  adur  feingit  honura  fyrir  fram  j  greint  jardar- 
verd.  Skýllde  þrattnefndr  are  suara  lagaripttingum.  a 
greindre  jordu.  enn  tittskrifadr  biskup  CDagnus  hallda  til 
laga.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vid  fyrnefndir  menn 
okur  jnnsigle  fyrir  þetta  vitnisburdarbref  skrifat  j  Skalhollte 
sunnudag  hinn  næsta  epttir  midfostu.  þrimur  aruni  sidar  enn 
fyr  seigir. 


*)  Utan  á  biéfinu  með  aamtíða  hendi. 


688  HREPPSBKÉF.  -  MÚLI.  1489 

603.  1489. 

Yitnisburðr  Þorgils  Kolbeinssonar  um  landamerki  Hrepps  í 
Andakíl. 

Landsbókasafn  68.  4to,  bls.  129,  skr.  c.  1690. 

Þad  Giore  eg  Þorgilss  Kolbeinsson  gödum  monnum 
kunnugt  med  þessu  mijnu  opnu  brefe  ad  eg  atte  keiffte  og 
sellde  Jðrdena  Hrepp  er  liggur  i  Andakijl  i  Huanneýrar 
kirkiu  sökn  med  sö  felldum  landamerkium  sem  hier  seiger. 
ad  ur  kielldu  þeirre  eige  hreppur  er  geingur  austur  ur 
leýrgröff  og  i  kielldu  far  þad  er  geingur  nedan  ad  gautu- 
blett  og  vpp  i  fialled  i  stein  þann  er  vier  kollum  Möklett. 
og  alldrei  keiffta  eg  framar  eda  sellde  enn  hier  seiger  og 
hier  effter  vil  eg  sveria  eff  þðrff  þiker. 

thil  sannendamerkes  set  [eg  mitt  naffn  og  dþriche  sid- 
vanalegu  signete1)  Anno  1489. 


604.  1489. 

Reikningsgeein    Múlakirkju  í  Aðaldal,    sem    séra    Magnús 
Jónsson  stóð  Ólafi  biskupi  á  Hólum. 

AM.  Fasc.  XXIX,  13,  ritað  með  samtíða  hendi  ntan  á  frumrit  af 
dóminnm  um  Múlakirkju  peninga  frá  27/»  1490  eptir  séra  Sveinbjörn  Þ6rð- 
arson  andaðan.    Sbr.  Apogr.  3605. 

Anno  domini  CD°  cd°  lxxx0.  nono.  Giordi  sira.magnus  ions- 
son  suo  uordin  reikningsskap  uorum  andaligum  faudur  bisk- 
up  olafe  sem  registurin  utuisar.  uar  þa  kirkian  skylldug 
sira  magnuse  vij  hundrud  ok  kuit  allt  porcio  ok  mortalia. 
lagdi  hann  til  haukul  ok  korkapu. 


*)  [Svo  stendr  í  handritinu,  og  er  ekki  nema  tvent  til,  að  annað 
hvort  er  þetta  bréf  falsbréf,  því  að  svona  getr  þetta  með  réttu  ekki 
hafa  verið  orðað  1489,  ellegar  þá  að  afskrifarinn  hefir  fiaustrað  af  niðr- 
lagi  bréfsins  í  kæruleysi  án  þess  að  líta  á  hvað  í  því  stóð,  sem  hann 
hafði  fyrir  sér,  og  að  eins  hirt  um  að  efnið,  en  ekki  orðin,  kæmi  nokk- 
urn  veginn  heim,  og  er  það  fult  svo  líklegt,  enda  mun  Þorgils  Kolbeins- 
Bon  að  réttu  lagi  hafa  verið  til  á  þessum  stöðvum  um  þetta  leyti,  og 
hafa  verið  sonr  Kolbeins  Þorgilssonar  á  Borg  (1417— -1436). 


1490.  VERZLAN.  689 

605.  28.  Marts  1490.    í  Kaupmannahöfn. 

Hjlns  Danakonungr  leyfir  verzlunarstöðunum  í  Hollandi, 
einkum  Amsterdam,  að  verzla  í  ríkjura  sínum,  sérstaklega 
þó  í  Bjórgvin,  á  Hetlandi  og  íslandi,  með  sömu  skilmálum 
og  Hansamönnura  á  Þjóðverjalandi. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  609,  blfl.  643—44,  eptir  frumritinu  á  skinni  í 
borgarskjalasafninu  í  Nikuláskirkjukapellu  í  Amsterdam.  Sbr.  P.Scheltema: 
Het  archief  der  ijzeren  Kapel  etc.  bls.  120—122. 

Wii  Johann  van  gotsgnaden  to  Denmargken  Norweg- 
en  der  Wende  vnnde  Gotten  konigk  gekarnn  to  Sweden 
hertog  to  Sleswig  ock  to  Holsten  Stormarnn  vnnde  der 
Dithmerschin  hertog  to  Oldemborg  vnnde  Delmenhorst  greue. 
bekennen  vnde  betugen  apembare  voralsweme  dat  wij  durch 
sunderge  gunst  den  Hollandeschen  steden  vnnde  sunderges 
den  van  Amstelredam  vnnse  ryke  Denmargken  Norwegen 
vnde  alle  copplegere  nemlich  Berghen  Hetlande  vnde  Js- 
lande  erer  kopenschopphaluen  to  allen  tiiden  desjars  gelyck 
andern  der  Dudeschen  hensze  kopluden  dar  jnne  tokopende 
vorkopende  hanterende  vnnde  vorkerende  tobesokende. 
ere  szehewragk  vor  eyn  redelich  bergegelt  suluest  tober- 
gende,  vns  doch  dith  alles  nach  gelegenheit  vnnde  nutsam- 
heit  vnnser  ryke  alltiidt  beholden  towandelende  gnedichlich 
vnnsen  gewonlichin  tollen  vnnde  koninglichin  fryheiden 
vnnde  herlicheiden  jn  allerraathe  vnuorfenglich  gegunnet 
vnde  vororlauet.  en  vnde  erem  copman  vnnsze  veylige  szekere 
geleyde  so  dat  vnnse  vndersaten  coppman  vnde  vnsze 
denere  vnde  krigeslude  vppe  vnse  vyande  vthgeferdiget  de 
sie  mit  vnnszen  open  breuen  van  vnnszerwegen  besokende 
werden  jn  eren  steden  landen  vnde  gebeden  vnde  sunderges 
van  der  stede  Amstelredam  ane  geuerde  alletiidt  ock  ge- 
leydet  vnde  geveyliget  sin  scholen.  togesecht  vnnde  gegeuen 
hebben.  toseggen  vnde  geuen  en  dat  alszo  jegenwardigen 
jn  vnde  mit  crafft  vnde  macht  desses  vnnses  breues.  Vor- 
beden  darumme  allen  vnsen  amptluden  vogeden  tolneren 
borgermesternn  rathmannen  steden  gemenheiden  denerenn 
vndersaten    vnde  allen  den  jennen  de  vmrae  vnnsentwillen 

Dipl.  Isl.    VI.  B.  44 


690  VITNISBURÐARBRÉF.  1490 

dohen  vnnde  laten  scholen  vnnde  willen  de  genanten  stede 
vnde  eren  coppman  hiirentbauen  tohinderende  hinderen  to- 
latende  edder  jn  jennigermathe  an  liue  edder  gude  woráne 
tobeschedigende  vnnder  vnnsen  koninglichin  hulden  vnnde 
gnaden.  Vnnde  wannere  wij  den  genanten  steden  sodanne 
vnnse  geleyde  durch  vorfall  edder  sust  andere  nottroíftige 
szakehaluen.  nicht  holden  konden  edder  wolden  so  scholen 
wii  eynsodant  en  eyn  jarelangk  touornne  mit  vnsem  apen 
breue  vorkundigen  des  geliken  scholen  sie  och  vns  todonde 
vorplichtet  syn  so  ere  breue  vnns  daruppe  gegeuen  wider 
vormelden. 

Datum  to  Copenhauen  amm  sondage  Judica  na  gades 
gebort  dusentveerhundert  jm  negentigesten  jare  vnnder  vns- 
em  ahangenden  koninglichin  secrete. 


606.  12.  Apríl  1490.  í  Yatnsfirði. 

Vitnisbuebr,  að  Erlingr  Nikulásson  veitti  aldrei  meðgaungu 
Valgerði  dóttur  Ástriðar  Oddsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXIX,  22,  frumrit  á  skinni.    Bæði  innsiglin    eru    dottin 
frá.  —  Apogr.  785. 

Vitnisburdur  ad  gilingur  niculasson  veitti  alldri 
medgongu  Valgerdi  dottur  astrijdar  oddzdottur.1) 
Þat  giorum  uid  markus  prestur  arnason  og  þorleifur 
aurnolfsson  god(um)  monnum  kunnigt  med  þess(u)  ockru 
opnu  breíi  adh  vid  vorum  þar  j  hia  saum  og  heyrdum  sa 
ad  sigrun  ellingsdotter  handfesti  þorgeiri  sigrdzsyni  suo 
felldan  vitnisbvrd.  at  hun  heyrdi  sigrdrifu  modr  sina  lysa 
þui  fyrir  sier  og  morgum  audrum  ath  ellingr  nikulasson 
hefdi  alldri  ueitt  uidgaungu  ualgerdi  dottr  astridar  odz- 
dottr  og  adur  nefndr  ellingr  hefdi  opt  lyst  þui  fyrir  adr 
nefndre  sigrdrifu  konu  sinne  ath  hann  ætti  hana  ecki  og 
alldri  ueitte  hann  henni  framfære  medan  hann  lifdi.  so  og 
hefdi  hann  þui  lyst  fyrir  henni  og  morgum  audrum  godum 

*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  16.  öld. 


1490.  AKRABRÉF.  691 

monnum  bædi  j  sinni  duztid1)  og  endra  nær  ath  astridr 
moder  ualgerdar  hefdi  uerid  med  kuikre  haufn  þa  hann 
kom  j  bland  med  hana  ad  sinum  uizmunum  adh  þui  sama 
barni  valgerdi.  0in  epter  optnefndan  elling  laten  heimte 
fyrrnefnd  ualgerdr  framfære  ad  adrgreindri  sigurdrifu  da 
peninga  þa  sem  ellingr  heiten  hafdi  att.  enn  þratt  nefnd 
sigrdrif2)  sagde  hun  ætte  ecki  framfære  öl  þeim  eda  þui 
adr  nefnd  astridr  moder  hennar  hefdi  ecke  suarit  hana  jnn 
j  þerneuik  og  ellingr  heitinn  hafdi  bodit  henni  ad  sueria  ef 
hun  mætti  og  þar  uar  þa  profastur.  og  hun  tok  bokena  og 
lietz  skylldu  sveria  en  hun  hefte  sier  sialf  og  sor  ecki.  og 
hier  epter  uiliu  uid  sueria  ef  þurfa  þicer.  Og  til  sanninda 
hier  um  settum  uid  fyrr  nefnder  menn  ockur  jnnsigle  fyrir 
þetta  uitnisburdarbref  er  skrifad  uar  j  uazíirde  manudag- 
inn  næsta  epter  passionem  domini.  arum  epter  guds  burd 
þusund  cccc  attatiger  og  tiu  ar. 


607.  14.  Apríl  1490.  á  Ökruin. 

Kristín  Þorsteinsdóttir  gefr  Ingvildi  Helgadóttur  dóttur 
sinni  í  tíundargjöf  sina  jarðirnar  Syðra-Djúpadal  og  Minni- 
Akra  í  Skagafirði,  en  selr  henni  Syðri-Akra  fyrir  hundrað 
hundraða,  og  kvittar  um  andvirðið. 

AM.  Fasc.  XXIX,  20,  frumrit  á  skinni.  Af  10  innsiglum  eru  9 
fyrir  bréfinu, 

Sydre  Akrar.  Minne  Akrar.  Sydre  Diupedalur.3) 
Pat  giorum  uær  arne  einarson.  einar  arnason.  simon 
palson.  jon  þorgeirsson.  snorre  þorgeirson.  magnus  asgrim- 
son.  sýgvr^ur  jonsson.  nikolas  jussason  ok  jon  magnusson 
godum  monnum  kunnegt  med  þesso  uoro  opno  brefi.  Þa  er 
lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi  þushund 
.cccc.  ok  niutiger  ara  a  sýdrum  aukrum  j  blaundohlid  þridia 

x)  þ.  e.  dauðstíð.  2)  Svo.  8)  Utan  á  bréfinu  með  hendi 
frá  17.  öld.  Þar  stendr  og  með  annari  hendi:  „Þetta  er  kaip  Breffyr- 
ir  öllum  Sydri  Ökrum  og  nefner  öngva  frida  peninga". 

44* 


692  AKRABRÉF.  1490. 

dag  j  paskum1).  Worum  uær  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa 
ord  ok  handaband  þessara  kuenna.  hustru  kristinar  þorsteins- 
dottur  af  eirne  halfo  enn  ýnguelldar  helgadottur  af  annari 
at  suo  fyrir  skildo  at  hustru  kristin  medkendizt  fyrir  oss 
at  hun  hefdi  gefid  ynguellde  dottur  sinne  sina  tiundargiof 
ok  lukt  henne  þessar  jarder  þar  j  sýdra  diupadal  ok  minne 
akra.  er  liggia  j  mýklabæiar  kirkiusokn  med  aullvm  þeim 
gognum  ok  gædum  sem  greindum  jorduni  fýlger  ok  fylgt 
hefer  at  forno  ok  nýiu.  ok  hun  uard  fremst  eigandi  at  med 
laugum.  j  annari  grein  medkendizt  hustru  kristin  fyrir  oss 
adur  greindum  CDonnum  j  sama  handabande  at  hun  hefdi 
sellt  adurnefndri  ýnguellde  helgadottur  jordena  alla  sýdri 
akra  j  blaundohlid  er  liggur  j  mýklabæiar  kirkiu  sokn.  CDed 
avllvm  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindri  jordo  fýlger 
ok  fýlgt  hefer  at  forno  ok  nýo  ok  hun  uard  fremst  eig- 
andi  at  med  lavgum.  fyrir  hvndrat  hundrada.  Reiknade 
kristin  þorsteinsdotter  þar  fyrir  oss  at  hun  hefde  suo  fellda 
peninga  upp  borit  fyrir  jordena  sem  hier  seger.  fyauskaulJz- 
stade  j  laxardal  er  liggur  j  hiardarholzt  kirkiu  sokn  fyrir 
íiora  tige  hundrada  ok  þar  til.  xm.  malnýto  kugillde  ok 
xx.  ok  hier  til  .v.  hundrud  ok  .1.  j  aullum  þaríligum  pen- 
ingum.  J  þridiu  grein  medkendizt  optnefnd  kristin  þorsteins- 
dotter  fyrir  oss  at  hon  hefdi  fulla  ok  alla  peninga  upp  bor- 
it  fyrir  adurnefnda  jord  suo  sem  henne  uel  anægdi.  Ok 
þui  gaf  hun  tittnefnda  ynguelldi  helgadottur  aurlungis  kuitta 
ok  akærulausa  um  fýrnefnt  jardaruerd  fyrir  sier  ok  aullum 
sinum  laugligvm  epterkomendum.  ok  til  meiri  stadfesto  hier 
vm  setti  þrattnefnd  hustru  kristin  þorsteinsdotter  sitt  in- 
sigli  med  uorum  fýrnefndra  manna  jnsiglum  fyrir  þetta  bref 
skrifat  j  sama  stad  ok  á  ári  degi  sidar  enn  fýr  seger. 


l)þ.  e.  13.  Apr. 


1490.  ÆTTLEIÐINGARBRÉF.  663 

608.  14  Apríl  1490.  á  Ökrum. 

Ingvildr    Helgadóttir    ættleiðir    dætr  sínar  þrjár,  Kristínu, 
Helgu  og  Guðnýju  Þorleifsdætr. 

AM.    Fasc.    XXIX,    26,    frumritið  á  skinni.    Öll  (9)   innBÍglin    eru 
dottin  frá. 

Jnguelldur  Helga  Dotter  ættleijder  dætur  sinar 
kristino.  helgu  og  Gudnyo  Þorleifsdætur. 
Anno  1490  ar.1) 
Þat  giorum  uær  arne  einarson.  einar  arnason.  simon  palsson. 
jon  þorgeirsson.  snorri  þorgeirsson.  magnus  asgrimsson.nikolas 
jussason.  sygurdur  jonson  ok  jon  magnusson  godum  CDonnum 
kunnegt  med  þesso  uoro  opnu  brefi.  Þa  er  lidit  var  fraa 
hingatburd  uors  herra  jhesu  christi  .CD.°  cccc.  ok  niutiger 
ara.  a  sydrum  aukrum  j  blaundohlid  þridiadag  j  paskum2). 
Worum  uær  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa  at  ýnguelldur  helga- 
dotter  ættleiddi  þar  dætur  sinar  suo  heitande  kristinu  þor- 
leifsdottur.  helgo  þorleifsdottur  ok  gudnýu  þorleifsdottur  til 
allz  fiar  sins  feingins  ok  ofeingins  ok  arfs  epter  sig.  Stodo 
þessar  kuinnur  allar  fyrir  kirkiv  dyrum  j  adurnefndum 
stad  ok  helldo  allar  aa  eirne  bok.  ýnguelldr  helgadotter  er 
ættieiddi.  Hustru  kristin  þorsteinsdotter  moder  ýnguelldar 
skilfeingin  er  jatade  arfenum  undan  sier  ok  þa  uar  laug- 
ligur  erfingi  ynguelldar  helgadottur  ok  dætur  ýnguelldar 
kristin.  helgaa  ok  gudný  er  ættleiddar  uoro.  talade  tittnefnd 
ýnguelldur  helgadotter  suo  felldum  ordum.  €k  ættleide  hier 
j  dag  baurn  min  þesse  kristino.  helgu  ok  gudnýu  þorleifs- 
dætur  til  fiar  þess  er  eg  gef  þeim  til  gialldz  ok  til  giafar 
til  sess  og  til  sætis  ok  til  allz  rettar  þess  er  ættleidingur 
aa  at  hafa  at  laugum.  Gefande  sæmiligan  grip  huerri  þeirra 
j  ættleidinguni.  kristino  kross.  helgu  spenzl.  gudnýu  kopp- 
ur.  Ok  til  sanenda  hier  um  settum  uær  fyrnefnder  menn 
uor  jnsigli  fyrir  þetta  ættleidingar  bref  er  skrifad  uar  j 
sama  stad  ok  aa  ari  degi  sidar  enn  fýr  seger. 


J)  Utwn  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öid  öndverðri.  2)  þ.  e.  13.  Apr. 


694  HELGAFELLSKLAUSTR.  1490. 

009  19.  Apríl  1490.  á  Helgafelli. 

Þueíbr  Björnsdóttir  og  Þorvaldr  Narfason  sonr  hennar  selja 
Haldóri  ábóta  á  Helgafelli  jörðina  Kárstaði  í  Kárstaða- 
botni  fyrir  tíu  málnytu  kúgildi  og  þar  með  gaf  ábóti  þau 
kvitt  um  sektir  allar  og  dómrof,  er  Narfi  „heitinn"  (Þor- 
valdsson)  hafði  orðið  sektugr  ábóta  og  klaustrinu. 

Eptir  skjalabók  í  4to,  úr  safni  Jóns  háyfirdðmara  Péturssonar,  bl. 
130b— 131»,  nú  í  Landsskjalasafni  94,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sig- 
urðssonar,  c.  — 1600.  Ágrip  bréfsins  með  ártali  1490  er  í  AM.  252.  4to 
bls.  46;  AM.  430  4to  ble.  6;  Apogr.  1589. 

Brief  fyrir  Kdrstodum. 
Jn  nomine  Domini  Amern 

var  so  felldur  giorningur  gior  og  stadfestur  mille  Hall- 
dorz  Abota  a  Helgafelli  med  samþycke  hanz  conventtubrædra 
og  Þurijdar  Biornzd(ottur)  og  sonar  hennar  Þorvalldz  Narffa- 
sonar  vm  Jordina  Karstade  er  liggur  j  Karstada  Botni  j 
Eyrar  kirkiu  sochn.  er  abotinn  Eeiknade  klaustursinz  eign 
a  Helgafelli.  effter  þeim  briefum  sem  hann  hafdi  þar  fyrir. 
enn  þau  Reiknudu  sijna  eign  epter  þui  skiale  sem  þau 
hofdu  fyrir  greindre  Jordu.  giordu  þau  stodugan  giorning 
og  obrigdugligan  sijn  j  millum  vm  greinda  Jord  Karstade 
med  sofelldam  skilmala  ad  fyrrgreinder  menn  Þurijdur 
Biornsdotter  og  sonur  hennar  Þorvalldur  Narffason  feingu 
og  selldu  Abota  Halldori  j  greindu  klaustri  a  Helgafelli  til 
æfinligrar  eignar  firskrifada  Jord  Karstade  vndaii  sier  og 
sijnum  erfingium  med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem 
greindre  Jordu  fýlger  og  fylgtt  hefur  ad  fornu  og  nýiu.  og 
þau  hofdu  matt  framast  eigandi  ad  verda.  Hier  j  mot  lof- 
ade  abotin  Halldor  ad  lwka  þeim  x  mdlnytu  kugilldi  ad 
næstum  fardogum.  so  og  gaf  hann  þau  kuitt  og  akiærulaus 
vm  sechtter  allar  og  domroff  þad  sem  narfi  heitinn  hafdi 
klaustrino  og  abotanum  seckttugur  ordid  vm  þann  dom. 
sem  sijra  Helge  heitinn  Magnusson  dæmdi  þeirra  d  mille. 
enn  landamerki  standi  epter  þui  sem  dæmtt  var. 

for    þesse    giorningur    fram   a  Helgafelli  j  Helgafellz- 
sueit  manudaginn  næstan  eptter  paskavijku  Anno  1490  þess- 


1490.  VÍG-  BJARNA  ÞÓRARINSSONAR.  695 

um  vottum  vidverandi  og  tilkolludum  Eirijke  Halldorssyne. 
Jone  Þordarsyne.  Jone  Magnussyne.  Magnuse  Halldorssyne. 
Magnuse  narfíasyne.  Sugurde  Gudnasyne  og  morgum  odrum 
godum  monnum. 

Og  thil  sanninda  hier  vfii  et  cetera. 


610.  25.  Apríl  1490.    á  Signýjarstöðum. 

Stephán  Þórarinsson  lýsir  því,  að  hann  haíi  gert  alsætti  við 
Einar  Björnsson  fyrir  aðförina  á  Læk  á  Barðaströnd,  þegar 
Bjarni  bróðir  Stepháns  var  í  hel  sleginn,  og  kvittar  hann 
Einar  um  fulla  peninga  og  alla  fyrir  sjálfan  hann  og  alla 
hans  menn. 

Kriegers    safn    2.  4to}  bls.359— 362,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Kvittunar(bref)  Einars  Biðrnssonar  af  Step(h)ani 

Þörarinssyni  af  slagi  hans  brödur  Biarnar.1) 
Þad  giöri  ec  Step(h)an  Þorarinsson  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  medkiennunst 
þad  ad  eg  heíi  giort  alsætti  vid  Einar  Biörnzson  fyrir  þá 
sok  ad  hann  för  til  lækiar  d  Bardastrond.  þd  er  Biarni 
heitinn  þörarinsson  Bröder  minn  var  i  hel  sleiginn.  sem  Gud 
hans  sdl  nddi.  Medkennunst  eg  nefndur  Step(b)an  ad  eg 
heíi  fulla  peningia1)  og  alla  ddur  uttekid  þar  fyrir  af  greind- 
um  Einari  Biornssyni.  svo  mier  vel  dnægir  fyrir  hann  og 
hans  alia  menn  þd  er  til  greinds  stadar  foru  med  optnefnd- 
um  Einari  Biornssyni  i  þvi  sinni.  er  þad  fýrst  i  Jordum. 
Hnitstader  sem  liggur  d  mýrum.  og  þar  til  vj.  mdlnýtu 
kugilldi.  og  þvi  gerer  og  gefur  (eg)  þrattnefndur  Step(h)an 
Þörarinsson  tijttnefndan  Einar  Biornsson.  og  alla  hans  ddur- 
greinda  menn  hier  um  æfinnlega  kvitta.  og  dkiærulausa. 
frialsa  og  liduga  fyrir  mier  og  ollum  mijnum  Logligum 
Erfingium  og  eptirkomendum.  svo  framarlega  sem  eg  md 
þad  fremst  medlogumgiðra  eptir  laganna  skilordi  (og)  bidia 


')  Svo. 


696  TRANSKRIPT  -  MERKIGIL.  |  1490 

þess  minn  liufa  lausnara.  ad  l&ta  þad  sier  söma  fyrir  sitt 
blessada  lijtilæti.  ad  giora  hann  svo  kvittan  andlega.  sem 
hann  er  nu  mier  veralldlega  hier  um.  og  þar  til  meiri  stad- 
festu  og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  Jnnsigli  fyrir 
þetta  mitt  giðrningsbref  og  kvittunar.  hvert  giort  var  & 
Signýarstðdum  j  Borgarfýrdi  mdnudæginn  næsta  fyrir  phll- 
ippi  et  Jacobi  drum  eptir  gudz  burd  CD.  cccc.  og  niju  tygir  dra. 


611.  7.  Maí  1490.  á  Hólum. 

Tkansskriptaebréf 

AM.  Fa8C.  XXII,  18,    frumtransskript  á  skinni.  —  AM.  Fasc.  XXII, 
20,  frumtransskript  á  skinni.     Apogr.  3247  &  3249. 

Þat  giorum  vid  ion  þordarson  ok  ormur  ionsson  godum 
monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefe  at  uid  saum 
ok  yferlasum  [iardarkaups  bref  þorleifs  biornssonar  ok 
sueins  gudmundssonar1)  med  heilum2)  ok  hangandum3)  in- 
ciglum4)  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger.  [Hér  kemr : 

1,  í  XXII,  18,  kaupbréf  um  Kryddkól  og  Ásgrímsstaði  frá  9.  Janú- 
ar  1477,  Dipl.  IsL  VI.  Nr.  94. 

2,  í  XXII,  20,  kvittunarbréf  um    andvirði  Kryddhóls  frá  8.  Janúar 
1477,  Dipl.  Iel.  VI.  Nr.  93.] 

Ok  til  sanenda  hier  um  settum  uid  adurnefnder  menn 
ockur  inscigli  firir  þetta  transkriftarbref  skrifad  aa  holum  j 
hialltadal  fostudagen  næsta  epter  krossmessu  um  uorit. 
anno  domini  CDo.  cdo.  lxxxx0. 


612.  11.  Maí  1490.  í  Geldingaholti. 

Titnisbueðe  Erlends  Ólafssonar  um  afhending  Merkigils. 

AM.  Fasc.  XXIX,  17,  frumrit  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá.  — 
Apogr.  3324. 

Um  Merkegil.5) 
Þat  gere  ek  erlendur  olafsson  godum  monnum  uiturligt 

*)  [kuittunarbref  þorleifs  biornssonar  XXII,  20;  2)  oskoddu  XXII, 
20.  8)  hanganda  XXII,  20.  4)  inncigli  XXII,  20.  5)  Utan  á  bréfinu 
með  hendi  frá  17  öld. 


1490.      ÞYKKYABÆJAR  OG  KIRKJTJBÆJAR  KLAURTR.  697 

med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  ek  afente  iordina  merkigil 
er  liggr  i  eystrum  daulum  umbodsmanni  simonar  palssonar 
ath  skipun  arna  þorleifssonar  ok  umbodi  er  hann  fieck  mier 
þar  til.  Ok  til  sanninda  hier  um  setta  ek  mitt  incigle  fyrir 
þetta  bref  skrifat  i  gelldingahollti  þridiudaghinn  n§sta  fyrir 
halluardsmesso  anno  domini  m°.  cdo.  nonagessimo. 


613.  19.  Maí  1490.     í  Þykkvabæ  í  Yeri. 

Sveinn  prestr  Jónsson  selr  í  umboði  klaustrsins  í  Kirkju- 
bæ  Bárði  ábóta  í  Þykkvabæ  hálfa  jörðina  Eystri-Ása  í 
Skaptártungu  fyrir  allan  þann  skóg,  er  síðastnefnt  klaustr 
átti  í  Brandalandi,  og  eru  ummerki  hans  tilgreind. 

AM.  Fasc.  LXXIII,  9,  frumbréfið  á  bIííddí  götugt  og  sköllótt.  —  AM. 
Apogr.  Nr.  2872  „ex  origÍDali  Bessestad."  með  hendi  Árna.  „Originall- 
enn  af  þeesu  brefi  er  ordinn  lasen.  J  honum  eru  einger  punctar  uppi  yfer 
i.  helldur  alleina  yfer  ý.  og  literis  qvæ  dupplices  csse  debent.  eins  og  hier 
er.  Brefit  hefi  eg  accuraté  skrifad  so  vitt  sem  lesed  vard.  ordenn  sem 
under  eru  strikud.  eda  staferner.  voru  ölldungis  olæs.  og  er  þad  tilsett 
ex  apographo  Havardz  loptssonar  og  Jons  Runolfssonar,  qvod  habeo.  og 
svara  þesse  ord  riett  til  proportionem  defectuum.  lang.  f.  er  vidast  in 
fine  vocum,  qvod  imitari  nolui.  Med  fullum  stöfum  er  hier:  aboti.  abba- 
dis.  sera.  conuentu  er  alltid  bundit  quentu.  finale  i  brefinu  er:. —  eina  og  i 
apographo.  Jnnsiglen  eru  öll  i  burtu,  er  þo  ad  visu  originall.  Brefid 
heíur  eflauat  heyrt  til  forna  Kirkiubæiarklaustre  til"  (AM.).  — AM.  Apogr. 
2826,  afskript  af  transecripto  Hávarðs  Loptssonar  ogJóns  Runólfssonar, 
og  er  það,  sem  eptir  því  er  tekið,  sett  hér  í  hornklofa. 

Maldagabref  kirkiubæarklausturs.1) 
Þat  giorum  ver  hrafn  hrei[darsson].  jmi  þorsteinsson. 
biorn  jonsson.  jngimundur  ketilsson.  orækia  stephansson. 
hallvardr  jonsson.  god[um  monnum]  viturlikt  med  þessu 
voru  opnu  brefi.  at  ver  vorum  i  hia.  saum  oc  heyrdum  aa 
ord  oc  handaband  þessarra  manna.  bro[d]ur  bardar  med 
gu[ds  nadj  abota  i  þyckabý  i  alptaveri  af  einne  halfu  oc 
hans  conventubrædra.  ok  af  annarre  halfu  sera  sueins  jons- 


J)  2862. 


698        ÞYKKVABÆJAR-  OG  KIRKJUBÆJAR  KLADSTR.        1490. 

sonar  er  þa  var  radsmadur  [i]  kirkiubæ  oc  fru  abbadisar 
ornyiar  oc  hennar  conventu  systra.  at  suo  firir  skildu.  med 
radi  oc  samþycki  herra  magnus  er  þa  var  [biskup  i  skala]- 
hollti.  at  adrnefndur  sera  sveinn  selldi  adrgreindum  herra 
abota  bardi  iordina  eystri  dasa  halfa  er  liggur  i  skaptaar- 
[tungu  med]  aullum  þeim  gognum  oc  gædum.  skogum  oc 
rekum  sem  greindri  jordu  hefer  fylgt  at  fornu  oc  nyiu  oc 
kirkiubæiarklaustur  vard  frfemst]  eiganda  at.  her  i  mot 
gaf  tittnefndur  herra  aboti  bardur  skog  þann  er  þyckva- 
bæiarklaustur  atte  firir  innan  [skap]tox  i  brandalandi  all[an] 
all[t]  til  þeira  merkia  er  sett  woru  i  millum  darskogs  oc 
adrgreinds  brandalands.  þa  greindur  skogur  var  afentur 
tittnefn[dum  se]ra  sueini.  standa  þar  tueir  steinar  oc  er 
kross  klappadr  i  annann.  en  [or  ey]stra  steininum  er  sion- 
hending  oc  upp  i  foss  þann  er  [dri]fandi  heiter  [oc]  fram 
fellvr  af  skalarfialli.  her  med  skylldi  su  itala  uppgefazt  ér 
þyckabæiarklausíur  atte  i  iordina  hraun  er  liggur  i  skardz 
kirkiusokn.  i  suodan  grein.  at  þat  var  kyrfodr  oc  eins 
nauts  fodur  gelldz  er  upp  var  gefit.  suo  nu  skal  eigi 
framar  her  epter  fæda  enn  eitt  naut  a  annann  vetur  aa 
greindri  iordu  darliga.  skylldu  ochvorertil  laga  hallda  sinu  adr- 
greindu  kaupi.  enn  hvorer  ganga  aptur  at  sinni  eign  ef  af  geingi 
medlogum.  for  þessi  giorningur  fram  i  þyckabæiar  klaustri 
oss  oc  morgum  audrum  dandimonnum  nærverundum.  mana- 
dag  næsta  epter  allra  heilagra  messo  um  vetrinn.  sub  anno 
gratie  CQo.  cdo.  Ixxxo.  octavo.1)  setti  herra  aboti  bardr  sitt 
conuentu  innscigli  oc  fru  abbadis  orny  sins  klausturs  con- 
ventu  innscigli  oc  adrnefndur  sera  sueinn  sitt  innscigli  med 
vorum  [fyrn]efndra  manna  innsciglum  firir  þetta  kaupbref. 
skrifat  i  adurgreindu  klaustri  þyckabæ  in  festo  sancti  dun- 
stani  episcopi  um  [vorit  t]veimur  arum  sidar  enn  fyrr  seger: . — 


*)  =  7.  Nóv.  1488. 


1490.  ÞORBJARGARSTAÐABRÉF.  699 

614.  16.  Júní  1490.  á  Grenjaðarstöðum. 

Finnbogi  lögmaðr  Jónsson  heimilar  Guðmundi  Jónssyni  jörð- 
ina  Þorbjargarstaði  til  fullrar  eignar,  og  kvittar  hann  um 
andvirði  hennar. 

AM.    Fasc.    XXIX,  25,    frumritið  á  skinrii,  og  er  innsigli  Finnboga 
lögmanns  íyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3326. 

Samþickt  finnboga  logmanns  um  þorbiargarstade.1) 
Þat  giore  eg  finnboge  Jonsson  laugmann  nordan  ok 
uestan  a  ííslande  goodum  nionnum  uiturligtt  med  þessu 
míjnu  brefue.  ath  eg  hefue  samþýcke  til  lagtt  ath  gudmundur 
jonsson  skal  hafua  ok  hallda  ok  frelselegha  eignazst  jord- 
ena  þorbiargarstade  eptter  þui  kaupe  ok  saulu  er  hann 
hefuer  keýptt  greinda  jord  af  hwstrw  kristinu  þorsteins- 
dottur.  eptter  þui  sem  þeirra  kaupmale  þar  vm  giorr  wt- 
wíjsar.  Suo  ok  hefuer  ec  wt  tekid  þa  peninga  sem  eptter 
stodu  af  greindu  jardar  werde  vnder  nefndum  gudmuude. 
þui  giorer  eg  adur  nefndur  finnboge  jonsson  þrattnefndan 
gudmund  jonsson  aurlungiss  kvittaii  ok  dkiærulausan.  vm 
adur  nefnda  jord.  ok  alltt  jardarwerd  áá  opttnef(n)dre 
jordu.  Ok  til  sannennda  hier  vm  setta  eg  mitt  jnciglle 
fyrir  þetta  bref.  skrifuath  áá  greniadarstaudum  j  Reykia- 
dal  miduikudagenn2)  næsta  fyrir  botolfs  CDessu.  anno  dom- 
ini  (10°  cd°  nonogesiino. 


615.  17.  Júní  1490.  í  Launguhlíð. 

Bómr  tólf  manna  útnefndr  af  Þorvarði  Erlendssyni,  er»þá 
hafði  sýslu  í  Vaðlaþingi,  um  kæru  Odds  Sigurðssonar  til 
Björns  Ásgrímssonar,  að  Björn  hefði  farið  að  honum  á 
heimili  hans  með  flokk,  misþyrmt  honum  og  gripið  fé  fyrir 
honum. 

Add.  British  Museum  11,242.  4to,  bl.  53b,  skr.  c.  1543.   (Syrpa  séra 
Gottskálks  í  Glaumbæ).  —  ÍBfél.  309.    8vo,    52a— 53b    skr.  c.  1620.   — 

x)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá.  17.  öld.    2)  dagenen,  frbr. 


700.  HEIMSSÓMNARDÓMR.  1490. 

ÍBfél.  125B.  4to  nr.  216,  skr.  c.  1680  (ártal  1512!).  —  ÍBfél.  114.  8™ 
CXXXIX  (ártal  1540!).  —  AM.  196.  4to,  bl.  33—34  (ártal  1590!,  en  á 
spássíu  sett  1489;  lök  afskript).  —  AM.  211o  4to,  bls.  162— 163,  c.  1700 
(ártal  1489). 

domur  vni  heimsokn. 

Ollvm  monnvm  þeim  sem  þetta  brief  sia  edur  heyra 
senda  steinn  brandzson.  Stvlle  magnusson.  havskvlldur  arna- 
son.  logrettvmenn.  þorsteinn  Jonsson.  vernard1)  einars- 
son.  þorsteinn  jonsson.  þorlakur  gislason.  jon  haldanarson 
hallur  jsleifsson.  jon  rvnolfsson.  sveinn  oddzson2).  stefan 
biornsson.  Q[vediu]  G[udz]  oc  sina  kvnnigt  giorandi  at  þa 
lidit  var  fra  gvdz  bvrd.  [CD.  cccc.  oc  ix  tiger3)  ara.  íimtv- 
dagen  næsta  epter  dyradag  vm  vorid  j  lavngvhlid  enne 
nedri  j  havrgardal  öi  þingstad  rettvm.  worvm  vier  j  dom 
nefnder  af  velbornvm  manne  þorvardi  ellenzsyne  er  þa 
hafdi  minz  herra  kongzins  syslv  oc  vmbod  j  vodlaþingi  til 
at  rannsaka  oc  jnnvirdvliga  at  skoda  hvort  biorn  asgrims- 
son  væri  þangat  logliga  stefndr. 

J  fyrstv  dæmdvm  vier  stefnvna  logliga  oc  biorn  as- 
grimzson  logliga  firir  kalladan. 

J  annare  grein  kærdi  oddur  sigurdzson  til  fyrgreindz 
biarnar  at  hann  hefdi  farid  heim  til  hola  j  avxnadal  aa 
hanz  logheimile  med  flock  mana  oc  gripit  sig  oc  tekit  oc 
bvndit  sig  med  reipi  oc  kvgat  af  sier  peninga  til  yp,  hnyckt 
sier  oc  jardvarpat.    xxx    sinnvm  oc  veitt  sier  iij  blodvokur. 

Nv  saker  þess  at  fyrrgreindur  oddur  sor  fvllan  bokar- 
eid  þar  j  domenvjn  firir  þorvardi  ellenzsyne  kongz  vmbodz  - 
mane.  at  haun  hefdi  med  fvllrikvgan  ocnavdvngaflagtþessa 
fyrgreinda  peninga  vid  biorn  asgrimsson  oc  hanz  fylgiara. 
Enn  saker  þess  at  vor  landz  laga  bok  seigir  svo.  ef  flock- 
ur  manna  geingr  at  gardi  oc  bera  bonda  ofridi  oc  bera  vt 
fe  hanz.  þa  er  þat  vtlegdarverk  oc  hver  j  landi  vill  vera 
af  þeim  færi  aptur  fie  bonda  slikt  sem  þeir  tokv  oc  gialldi 
kongi    .x.    merkr    en    þeim    fvllretti   er  fyrir  vard.  oc  þvi 


*)  Vernardur  309.  2)  Ottsson  309.   3)  [M.  d.  og  niu  .x,  309,  og   er 
rangt;  sbr.   og  Sýaluinannaæfir  I,  227—228. 


1490.  HFIMSÓKNAEDÓMR.  701 

dæmduin  vier  fymefnder  domzmenn  fyrgreindan  biorn  as- 
grinizson  skylldugan  at  giallda  kongi  .x.  merkur  en  adur- 
greindvm  oddi  half[a]  íiordv  mork  j  fvllretti.  nv  af  þvi  at 
greindur  oddur  kærdi  til  optz  nefnz  biarnar  at  hann  hefdi 
bvndit  sig  med  reipi.  enn  logbok  vor  seigir  svo.  Ef  madr 
bindr  frialsan  mann  at  osyniv  gialldi  v  merkur  en  þeim 
fvllretti  er  bvnden  var.  oc  þvi  dæmdum  vier  optnefndum 
oddi  [halfa  fiordu1)  mork2)  en  kongi  .v.  merkur. 

J  þridiv  grein  kærdi  þrattnefndr  oddur  til  tittnefndz 
biarnar  at  h^nn  hefdi  veitt  sier  iij  blodvokur  oc  xxx  hnyck- 
ingar  oc  jardvorp.  oc  þvi  dæmdum  vier  tittne'ndum  oddi 
half[a]  íiordv  mork  aa  hverre  blodvokv  ok  svo  kongenvm. 
en  ij  avrar  j  hveria  hnycking  oc  jardvarp.  Nv  af  þvi  at 
logbok  vor  seiger  svo.  ef  hann  skemmer  mann  eda  særer 
med  fvllriettis  ordvm  eda  verkvm  aa  heimile  sialfz  hans.  þa 
eykz  at  helmingi  rettur  þeirra  er  firir  skemdvm  eda  saars- 
avkvm  verda.  oc  svo  kongdomzens  oc  þvi  dæmdvm  vier 
tvefalldan  rett  opt  nefndum  odde  oc  svo  kongdomenvm.  firir 
allar  adurgreindar  saker  þær  sem  titt  nefndr  biorn  afbatadi 
ei.  en  skylldvgan  at  sveria  lyritareid  enn  meira  firir  kongz 
vmbodzmane  j  vodlaþingi  jnnan  halfs  manadar  at  heyrdvm 
domenym  edur  hanz  logligum  vmbodzmanne  j  longuhlid  enne 
nedri  j  horgardal.  Enn  ef  þrattnefndum  birne  felliz  þessi 
eidr  þa  dæmdvm  vier  biorn  skylldugan  at  giallda  odde 
þridivng  af  ollu  sakferli  er  hann  yrdi  honum  skylldvgr  oc 
færa  honvm  heiin  til  heimilis  hanz  jnnan  halfs  manadar  at 
heyrdum  domenum.  enn  allt  golldit  at  næstum  fardogum 
oc  rett  golldit  j  avllum  peningum  sem  bok  gerer  rad 
firir  oc  svo  kongdomenum  j  þat  sakferli  er  hann  yrdi  hon- 
um  skylldugur  firir  greindar  saker.  skal  golldit  þridiungr 
jnnan  halfs  manadar  at  heyrdum  doraenum  oc  jnnan  syslu 
j  vodlu  þinge  toruardi  ellenzsyni  eda  hanz  logligum  um- 
bodzmanne.  en  allt  golldit  at  næstum  fardogum  [oc  rett 
golldit  j  ollum  peningum  sem  bok  gerer  rad  firir3). 

Oc  til  sanenda  hier  [vm4). 

«)  fiorda   (!)11,242.    2)    [iiij  merkur  309.  8)  [sl.  309.    4)  [sl.  11,242 


702  TRANSSRRIPT .  —  PÍNINGSDÓMR.  1490. 

616.  18.  Júní  1490.         á  Hóluin  í  Hjaltadal. 

Tkansskri  p  tarbbéf  þriggja  presta. 

Bisk.  IbI.  Hol.   Fasc.  V,I,  transskriptið  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  Nr. 
3565  með  hendi  séra  Saorra  Jónssonar,  og  Nr.  3141. 

Þath  giaurum  vær  olafur  jonsson.  gudvlfr  magnusson. 
eirekr  sigmundzson  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monnum 
viturligth  med  þessu  voru  opnv  brefe.  ath  vær  saum.  ok  yfer- 
lasvm  transkriptarbref.  med  heilvm  ok  oskavddvm  hangaund- 
vm  inciglum  svo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr: 

1.  Sættargerð  séra  Jóns  Pálssonar  ogséra  Þorkels  Guðbjartssonar  frá 
24.  Apr.  1440,  DI,  IV,  Nr.  647,  í 

2.  transskripti  frá  14.  August  1471,  gerðu  i  Laufási,  DI,  V,  Nr.  568]. 
Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  ver  fyrskrifader  prest- 

ar  vor  incigle  fyrir  þetta  transkriptarbref  er  skrifat  uar  aa 
holvm  j  hialltadal  faustudaginn  næsta  fyrir  jonsmesso  bap- 
tiste.  anno  domini  CD°.  cd°.  lxxxx0. 


617.  1.  Júlí  1490.  á  Öxarárþingi. 

Píningsdóme  um  siglingar,  verzlun  og  vetrarsetur  útlendinga, 
um  búðsetumenn,  kaupalag  á  skreið  og  varningi,  og  um 
skattfrelsi  nefndarmanna. 

Dómr  þesBÍ  er  tekinn  Iiér  eptir  transskripti  Ara  lögmanns  Jónsson- 
ar  og  fleiri  manna  gerðu  á  skinn  í  Núpufelii  7.  Marts  1544,  sem  nú  er 
i  Ríkisskjalaaafni  Dana  „Island  &  Færö"  I,  10.  En  til  samanburðar 
eru  hafðar  tvær  fornar  afskriptir,  og  er  önnur  þeirra  í  lögbók  Páls 
höfuðsmanns  Stígssonar,  sem  rituð  er  á,  skinn  á  árunum  1561 — 1565  og 
er  nú  i  safni  Árna  Magnússonar  161.  4to  (bls.  300—302);  hín  er  í 
„Sópdyngju"  séra  Gottskálks  í  Glaumbæ  í  British  Museum  Add.  11, 
242.  4to,  (bl.  38  a— b),  ritaðri  á  árunum  1548—1590.  En  til  er  dómr 
þessi  i  ótölulegum  sæg  afakripta  frá  16.,  17.,  18.  og  19.  öld,  sem  ekki 
eru  hér  notaðar,  bæði  á  skinni  (svo  sem  AM.  37.  8vo  bls.  1—2  frá  c. 
1500;  AM.  54.  8vo,  bls.  17—20,  frá  c.  1570;  AM.  170.A  4to,  bls.  16— 
17frác.  1565;  Stockh.  C  2.  4to,  frá  c.  1580)  og  á  pappir.  Elzta  pappírs- 
afskriptin,  sem  til  er  af  þessuin  dómi,  er  sú,    sem   hér   er  notuð  og  sú, 


1490.  PÍNINGSDÓMR.  703 

sera  er  í  bréfabók  Gizurar  biskups  Einarssonar  í  AM.  232.,  8vo  frá  c. 
1544.  Eru  pappírsafákriptirnar  margar  hverjar  marklitlar  og  afbakaðar 
bæði  um  artai  og  aunað,  og  víða  er  dómr  þessi  kubbaðr  sundr.  í  einu 
handriti  stendr  þessi  klausa  (AM.  196.  4to?  bl.  23a  með  hendi  séra  Sig- 
urðar  Jónssonar  í  Holti  1669):  „Hirds(tiora)  d(omur)  Didrichs  Pjjninga 
lögtekirl  a  alþ(ijnge).  ad  huar  sem  neffndarmenn  gerTuast  vpp  vegna 
Elli  och  krrnkleika.  þá  sieu  skatífrijer  alla  sijna  daga".  En  hér  í 
dominum  standa  þó  eingin  slík  ákvæði.  Er  því  næst  að  halda,  að 
þetta  Bé  lcitt  út,  úr  siðustu  ályktunargreininni  í  dóminum,  og  væri  það 
þá  gott  sýniahorn  þess,  hvernig  menn  hafa  farið  með  gamlar  aamþyktir 
stundum,  sé  hér  ekki  einhver  misskilningr  í.  D6mr  þessi  er  áðr  prent- 
aðr  í  Lagasafni  Magnúsar  Ketilssonar  I,  78 — 87  og  í  Lagasafni  handa 
íslandi  I,  41—43. 

Piningzdomvr1) 

Ollvm  [monnvm  þeim2)  sem  þetta  bref  sica  edr  heyra 
senda  €ýolfr  einarsson  logman3)  svnnan  oc  austan  caá) 
jslandi.  íinbogi  jonsson  logman  nordan  oc  vestan  oa  jslandi 
oc  allir  logriettvmenn  kuediv  gudz  oc  sina  kvnnigt  gior- 
andi  at  þoa  lidit  var  froa  gudz5)  burd  vors  herra  jesv  christi 
CD°.  iiij.c  nivtiger  oara  midvikudagin  næstan  epter  peturs 
mésso  oc  pails  oa  almenniíigu  oxaroarþingi  vorum  vier  [til 
kallader  af  heidrsamligum  manne6)  Didrik  pining  7)hofudz- 
manni  ýfer  [ollv  islandi8)  oc  uordhvsin9)  at  dæma  oc  skoda 
huern  frid  at  vtlensker  kavpmenn10)  skvlv  hafa  hier  j  land- 
it  oc  þær  íleiri  greiner  sem  hier  epter  f  jlgia. 

Jn  primis  þat  sama  kongzens11)  bref  sem  birtizt  vm 
frid  millvm  [noregs  konvngz  oc  einglandz  konvngz12)  þar 
[oa  þinginv13)  vm  eingelska  menn  at  þeir  skylldu  mega 
sigla  med  frij  j  island  med  Eettan  kavpskap  oc  falslavsan. 

Suo  oc  eigi  síjdr  vm  þyska  menn  þoa  sem  konvngsins 
bref  hafa  íirir  sier  oc  med  Eettan  kavpskap  vilia  fara  med 
suoddan  tvnnvmoal  attvnga  kuartiel  oc  stikr  sem  at  fornv 
hefer  verid  hier  j  landit.  enn  hver  sem  fals  selr.  sekr  .xiij. 
morkvm14)  enn  hiner15)  sem  keyptv16)  epter  þvi  sem  sem  log- 
_1)  11.242.  2)  [þeim  godvm  monnvm  11,  242.  3)  firir  b.  v.  11,242.  4) 
i  11,242.  B)  hingad  161,11,242.  6)  [)  dom  neínder  af  11,  242.  7)  hird- 
stiora  og  b.  v.  161;  foveta  og  b.  v.  11,242.  8)  [allt  jsland  11,242. 
°)  warhusen  161,  11,242.  10)  menn  161.  ")  b.  v.  11,242.  12)  [eingla 
kgs.  og  Noregs  kgs.  161.  13)  [j  legretto  11,242.  14)  vid  kong  b.  v. 
161, 11,242.    15)  hinum  161.    16)  keypte  161,  11,242. 


704  PÍNINGSDÓMR.  1490. 

bok  vtvíjsar.  enn  ef  þeir  vilia  eigi  bæta  sem  misgiordu. 
þ&  se  þeim  íirirbodin  kavpskapr  aa  þvi  skipi.  enn  hver  sem 
vid  þaa  kavper  þar  epter.  sekizt  sem  þeir  kavpi  vid  vt- 
læga  menn. 

Suo  oc  hðfvm  vier  dæmt  at  þysker  oc  eingilsker.  skvlv 
hallda  frid  [sin  j  millvm1)  hier  j  landit  medan  þeir  liggia 
j  höfnvm.  saker  þess  at  konvngsins  skipan  verdr  landinv 
eigi  [til  nýckta2)  ef  þeir  hallda  ecki  frid  sin  ocl  millum 
[enn  huorer3)  haíi  hafner  sem  [þeim  hentar4).  Enn  hvorir 
sem  fridin  briota  þa  se  eigi  vid  þda  keypt.  vnder  slika  sekt 
sem  firr5)  skrifat  stendr.  skvlv  vorer  landzmenn  lika  svara 
þeim  logum  oc  netti  sem  vid  þda  kvnna  brotliger  at  verda. 
sem  þeir  vid  oss. 

[Suo  oc  skvlvhier6)  avngver  vtlendzsker6)  menn  hafa7) 
hier6)  vetursetv  vtan  firir  fvlla  navdsyn  [anat  hvort  ef  þeir 
kvnna  at  verda  sarer  eda  sivker  eda  j  skipbrote8)  oc  seli 
þo  avngvan  pening  dýrra  vetr  enn  svmar.  oc  hallda9)  avngv- 
an  jslendzkan  man  sier  til  þionvztv  oc  giori10)  hvorki  skip 
ne  menn  til  sios.  Enn  hver  sem  þox  hysir  eda  heimer 
avdrvvrjs  enn  nv  er  sakt.  svari  slikv11)  firir  sem  hann  hýsi 
[vtlægan  mann.12)  Enn  hver  [jslendzkra  manna13)  sem  þeim 
þionar.  svari  slikri  seckt  sem  hiner.  eignizt  konvngr  halfar 
seckter14)  oc  suo  þat  godz  sem  oleyfiliga  stendr.  enn  kon- 
vngs  vmbodzmadur  halft.  oc  hans  fylgdarmenn. 

Suo  oc  hofum  vier  dæmt  oc  samþýckt  af  allri  logEett- 
vnne  at  avngver  bvdsetvmenn15)  skvlv  vera  j  landinv  þeir 
sem  eigi  hafa  bvfe  til  at  fæda  sig  vid.  svo  þo  at  þeir  eigi 
ecki  minna  enn  .iijc.  svo  kallar  sem  kon(u)r.  oc  skyllder 
[til    vinnv16)  hiaa    bændvm.  allir   þeir   sem  minna  fe  eigv. 


J)  [a  mille  fiin  161.  *)  nytta  161  [nyttvg  11242.  3)  [oc  þeir  11,242. 
4)  [hentta  161;  fyrre  koma  oc  sialfum  semur  11,242.  B)  adr  161. 
ð)  b1.  161 ;  [Svo  oc  hofvm  vær  dæmdt  j  sama  dome  at  11,242.  7)  skviv 
hafa  11,242.  8)  [b.  v.  11,242.  9)  halldi  161.  10)  þo  b.  v.  161.  ") 
slikri  seckt  11,242.  19)  [vtlæga  menn  161,  11242.  ")  [Jslenzkr 
161.  11,242-  u)  fiesekter  161.  16)  busetumenn  161.  16)  [ad  vinna 
161. 


1490.  PÍNINGSDÓMR.  705 

enn  nv  er  sakt  kon(n)r  oc  kallar.  Enn  þeir  kallar  oc  kon- 
(u)r  sem  eigi  vilia  vinna.  se  vpp  tækr  allr  þeirra  afli  kon- 
vngs  vmbodzmanne  oc  [bændum  ollvmj  sveitinne1).  Enn 
hver  sem  þda  helldr  eda  styrker  j  moti  þessvm  vorvmdomi 
oc  samþycki  se  sekr  fiorvm  morkvm  vid  konvng. 

Enn  vm  kavpalag  ox  skreid  edr  varning  [j  sveitvm2). 
se,  epter  þvi  sem  dandimenn  verda  óx  soatter  med  syslv- 
mans  Ecadi.  enn  ef  þeir  ellr3)  þær  vilia  helldr  fara  ca  hus- 
gang  enn  vinna  hia  [bændum4)  hafi  nefsing  til  .vj.  avra  sem 
sjslvmenn  oc  bændr  verda  ogl  scatter. 

Jtem  hofvm  vier  dæmt  alla  nefndarmenn  kongsins  [oc 
handgeingna5)  menn  fríj  vm  [skatt.  ennc)  taka  oskert  þing- 
fararkavp  vm  fram  oc  alla  skylldvga  at  níjda  med  log- 
manni  til  þingz  sem  logbok  vtvíjsar  oc  samreid7)  eiga  vid 
hann.  edr  sekr  .xij.  avrvm.  oc  gialldi8)  aptr  skatt  oc  þing- 
fararkavp  oc  se  vr  nefndinne  vtan  valldzmonnvm  litizt  ann- 
at  sannara. 

Samþýkti  þennann  vorn  dom.  fýr  nefndr  Didrik  pin- 
ing.  sira  Arne  Snæbiarnarson  officialis  heilagrar  skalholltz 
kirkiv.  herra  halldor  ormsson  aaboti  aa  helgafelli.  herra  jon 
arason  daboti  j  videy  oc  allr  almvgi  [sem  þaa  var  ca,  þing- 
inv9). 

Ogh  til  sanninda  hier  vm  settu  fyrskrifader  dandi  menn 
sin  jnsigli  med  fýr  skrifadra  lögmanna  jnsiglvm  firir  þetta 
doms  bref  er  skrifat  var  j  sama  stad  [deigi10)  sijdar  enn 
fýr  seigir. 


618.  1.  Júlí  1490.  á  Öxárþingi. 

Tylftakdómr  útnefndr  á  Öxarárþingi  af  Finnboga  lögmanni 
Jónssyni  um  það,  hvort  lógleg  skyldi  sala  sú,  er  Kristín 
Þorsteinsdóttir  seldi  Ingvildi  Helgadóttur  jörðína  Stærri- 
Akra. 

1)  [ollum  þeim  er  honvm  fylgia  tii  þess  11,242)  [sl.  161.  3)  [edr 
161;  eda  11,242.  4)  [b.  v.  11,242.  5)  [handgeingna  z,  skbr.  handgeingna 
161.  6)  [skatten  oc  11,  242.  7)  samleid  161.  8)  þa  b.  v.  161.  9)  [er 
a  alþinge  var  161.    10)  [tueimur  dogum  161. 

Dipl.  Isl.  VI.  B.  45 


706  AKRABRÉF.  1490. 

AM.  Apogr.    4109  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna  „Ex 
originali  á  kalfskiim". 

Þat  giorum  vær  eigill  grimsson.  sigurdr  dadason.  gisli 
filpusson.  jon  ellingsson.  einar  þorolfsson.  þorsteinn  þorleifs- 
son.  jon  arngrimsson.  þorleifr  ormsson.  asmundr  jonsson. 
salamon  einargson.  jon  hrafnsson  ok  þorvalldur  gudmundz- 
son.  godum  monnum  viturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi 
arvm  epter  gudz  burd.  (D.  cccc.  ok  niutiger  ara.  ogl  almenni- 
ligu  augsararþingi  t(u)eim  nottum  epter  petursmessu  vórum 
vær  j  dom  nefnder  af  ærligum  manni  finnbóga  jonssýni  laug- 
manni  nordan  ok  vestan  aa  jslande  at  skoda  ok  dæma  þeirra 
j  millum  fyrnefnz  finnboga  laugmanz  ok  jnguelldar  helga- 
dottur  huortt  su  jardar  sala  skýllde  lauglig  vera.  er  krist- 
ínn  þorsteinsdotter  moder  nefndrar  jnguelldar  hafde  sellt 
henne  jordina  alla  stærri  akra  er  liggr  j  skagafirde  j  mykla- 
bæiar  kirkiusokn  edr  eigi.  nv  af  þui  at  þau  laugdu  (sig)  þar 
vnder  med  handabande  þenna  vorn  dom  at  asianda  hird- 
stioranvm  ok  laugmanninum  eýolfi  ok  maurgum  audrum 
godvm  monnum.  sauvm1)  uær  ok  bæde  kaupbref  ok  kuitt- 
anar  er  jnguelldur  hafde  þar.  suo  ok  ei  sidur  sk(o)dudum 
vær  bokarinar  ord  bæde  vm  vel  ok  fals.  ok  gatum  værþat 
ecki  fundit  at  oss  þætti  hrinda2)  mega  þessu  kaupi.  saker 
þess  at  nefnd  kristín  hafdi  skilit  þessa  saumv  jord  akra 
aptur  vnder  sig  eda  sina  erfingia.  baurn  eda  barna  baurn. 
suo  framt  sem  baurn  fyrnefndrar  jnguelldar  mætti  hana  eigi 
laugliga  eignazt  mega  epter  nefnda  jngvellde  framlidna.  nu 
saker  þess  at  næstv  erfingiar  kærduzt  vid  epter  framlidnu 
kristíno.  suo  at  finnbogi  laugmann  kalladeolugt  jardar  verd- 
it.  ok  þui  dæmdum  vær  kaupit  staudugt  j  alla  stade.  enn 
jnguellde  skýllduga  at  leida  tvo  lauglig  vitne  fyrir  ýmbru- 
viku  at  hausti  fyrir  kongs  vmbodsmanni  j  hegrauesþingi  at 
hun  hefde  alla  peninga  lugt  epter  skildaugum  fyrir  títt- 
nefnda  jord  akra.  enn  ef  jnguelldr  hefer  eigi  vitne  til.  til 
lukniiiganna  vm  jardar  verdit.  þca  skal  hvn  sialf  sanna 
savgn  sina  med  lýrftareidi3)  enum  minna  fyrir  kongs  vm- 
bodsmaoni   j    fyrnefndu   þingi.   ok  þat  sem  þa  stendr  epter 

1)  Svo  =  sáum.    2)  hnioda,  Apogr.    3)  Svo.  =  lýrittareiði. 


1490.  LUNDARBRÉF.  707 

af  jardar  verdinu  at  eidinum  vnnum.  þat  skal  hun  luka  ad- 
ur  enn  penngvnum1)  er  skipt  j  arfskiptit  epter  optnefnda 
kristínv  þor^teinsdottur.  enn  þo  sem  adr  lauglig  eign  þratt- 
nefndrar  jnguelldar  optnefnd  jord  stærri  akrar  j  skagafirde. 

samþýkti  þenna  vorn  dom  didrek  píníng  hirdstiore  ýf- 
er  allt  jsland  ok  eýolfur  laugmadr  einarsson  ok  allir  laug- 
rettvmenn  vtan  vebanda  ok  jnnan. 

Ok  til  saninda  hier  vm  setti  fyrnefndr  didrek  pining 
hirdstiore  [med  vorum  jnnsiglum2)  sitt  jnnsigli  [med  vorum 
jnnsiglum2)  fyrir  þetta  domsbref  skrifat  ox  þinguelli  oa 
sama  deigi  ok  ari  sem  fýrr  seiger. 


619.  4.  Júlí  1490.    í  Bæ  í  Borgarfirði. 

Abi  Magnússon  lýsir  því,  að  hann  hafi  selt  Magnúsi  bisk- 
upi  Eyjólfssyni  hálfa  jörðina  Lund  í  Lundarreykjadal,  „en 
afsagði,  að  hún  skyldi  undir  kirkju  eða  biskup",  og  skildi 
hana  undir  Gísla  Filippusson  og  hans  erfingja,  og  kvittar 
hann  Gísla  um  andvirðið. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  VIII,  11,  frumrit  á  skinni,  og  er  innsiglið  dottið 
frá.  —  AM.  Apogr.  2598. 

kaup  Bref  vm  fyalfan  lund  j  lunda  Eeykiadal3) 
Þath  giorer  ek  ari  (Dagnusson  godum  monnum  kunn- 
igth  med  þessv  minv  opnv  brefi  ath  ek  medkennvnzth.  ath 
eg  hefi  sellth  biskup  (Dagnvsi  alla  halfa  jordina  lund  er 
ligr  j  lunda  seykiardal  med  þeim  skilmala.  ath  adrgreindr 
ari  skildi  þessa  saumv  jord  lvnd  vnder  gisla  filipusson.  eda 
hans  logliga  erfingia.  enn  afsagdi  ath  hon  skildi  falla  und- 
er  kirkiv  eda  biskup.  med  ollvm  þeim  gognum  ok  gædum 
semá)  greindri  halfri  jordu  hefer  fýlgth  ath  fornu  ok  nyiv. 
ok  fýrnefndr  ari  vard  fremzth  eigandi  ath.  medkenvmzth 
ek  optth  nefndr  ari  ath  eg  hefi  fulla  ok  alla  peninga  upp 
borit  firir  adr  greinda  halfa  jord  so  mier  vel  anæger.  þvi 
gefur  ekh  þrattnefndur  ari  opttnefndan  gisla  avl(l)vngis  kvitt- 
an   ok   akiærulavsan   vm   allth   adur  greinth  halfth  jardar 

1)  Svo.  2)  [Svo.  3)  Utan  á  bréfinn  með  hendi  írá  17.  öld.  4)  tvískr. 

45* 


708  TRANSSKRIPT.  1490. 

werd.  lund.  þath  sem  biskup  Cttagnus  atti  mier  atli  giallda. 
Okh  til  sanninda  hier  vm  set(t)a  egh  mitth  incigli  firir  þetta 
kvittvnarbref.  skrifath  j  bæ  j  borgarfirdi.  svnvdagin  næsta 
eptter  petvrsmessv  ok  pals.  arvm  eptter  gvdz  bvrd  þusvnd 
fiogur  hvndrud  ok  níjv  tiger. 


620.  5.  Jiilí  1490.  í  Fiatey. 

Tbansskeiptaeekép. 

Kriegers  safn  2.  4to,  bls.  348  &  357,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Transkriptarbref  og  vitnisburder  um  tilgiord  Biarna 

Þorarinssonar  vid  Einar  Biðrnsson  i  Skor. 
Þad  giðrum  vær  stulli  þordarson.  Gudlaugur  Loptsson. 
Jon  Þorarinzson.  narfi  Jönsson.  gödum  monnum  viturlegt 
med  þessu  voru  opnu  brefi.  ad  vær  höfum  sied  og  heyrdt 
og  yfirlesid  opirl  bref  med  heilum  og  oskoddum  haugandi 
Jnnsiglum.  svo  ldtanda  ord  epter  ord  sem  hier  stendur 
skrifad. 

[Hér  koœa  vitnisburðir  um  mál  Bjarna  Þórarinssonar: 

1)  Saurbæ  á  Rauðasandi  2.  Maí  1482,  DI,  VI,  Nr.  389; 

2)  Hvammi  á  Barðaströnd  6.  Maí  1482,  DI,  VI,  Nr.  390; 

3)  Saurbæ  á  Rauðasandi  2.  Maí  1482,  DI,  VI,  Nr.  388; 

4)  Reykhólum  14.  Febr.  1478,  DI,  VI,  Nr.  127]. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  vier  fyrnefnder  menn 
vor  Jnsigli  fyrir  þetta  transkriptarbref  er  skrifad  var  j 
Flateý  d  Breidafijrdi.  þridiudaginn  næsta  epter  visitatio 
Sancte  Marie  virginis.  þa  er  lidid  var  frd  hingadburd  vors 
herra  Jesu  Christi.  CD.  cccc.  nijutijger  dra. 


621.  6.  Júlí  1490.  í  Flatey  á  Breiðaíirði. 

Þrír    menn    transskríbera    aðalsbréf  Bjarnar  ríka  Þorleifs- 
sonar  frá  16.  Maí  1457,  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  138. 

AM.  Fasc.  XXIX,  21,  frumtransskriptið  á  ekinni. 


1490.  BORGARHAFNARBRuF.  709 

Medkennunzt  vær  jon  þorarinsson.  marteinn  jonsson. 
hallgrimur  skulason  at  uær  hofvm  sied  oc  yferlesit  oc  heýrt 
yferlesit  opit  bref  uors  nadugs  herra  kong  kristierns  under 
hans  heilu  oc  oskoddu  hanganda  jnsigle.  suo  latanda  ord 
epter  ord  sem  hier  fýr  stendur  skrifad.  Ög  til  aaninda 
hier  um  settum  uær  fyr  nef(n)der  menn  uor  jnsigle  fyrir 
þetta  transkriptarbref  er  skrifad  uar  j  flatey  ox  brejdaíirde 
þridiudaginn  næstoa  epter  uisetacio  sancte  marie.  arum  ept- 
er  gudz  burd  þusund  íiogur  hvndrud  atta  tiger  og  x  ar. 


622.  7.  Júlí  1490.  á  Stafafelli. 

Sveinn  Jónsson  prófastr  og  almennilegr  dómari  milli  Hel- 
kunduheiðar  og  Breiðdalsár  lýsir  eiði  Benedikts  Sæmunds- 
sonar  um  sölu  hans  á  fimtán  hundraða  parti  í  Borgarhöfn 
til  síra  Ögmundar  Andréssonar. 

AM.  Fasc.  XXVIII,  9,  frumritið  á  Bkinni,  og  er  læst  með  innsigli 
síra  Sveins  saman  við  Borgarhafnarbréf  frá  13.  Maí  1486.  —  Apogr. 
2878a.  (Skriðuklaustrsbréf). 

Þath  giorer  egh  sveinn  prestur  jonsson  profastur  og  al- 
menniligr  domari  j  millvm  helkunduheidar  ogh  breiddals- 
aar.  godum  monnum  vitanlekt  med  þessv  minu  brefe.  ath 
sub  anno  gracie.  CDo-  cd°-  nonagessimo.  aa  setberge  erligur 
j  fliozdalshierade.  CDiduikudagin  næsta  fyrir  gagndagaviku1) 
var  egh  staddr  j  sðgdum  stad  ogh  dagh.  at  benedict  sæ- 
mundzson  sor  fyrir  mier  fullnadar  bokareid  epter  þui  sem 
þetta  hans  bref  vtvisar  sem  hier  er  med  fest  mitt  bref  ath 
hann  hafde  ongvm  manne  nie  kvinnv  selt  eda  lofath  ath 
selia  ogh  eige  gefith  nie  lofath  ath  gefa  nockrvm  manne 
nema  sera  ðgravnde  andressyni.  þann  fimtan  hundrada  jard- 
ar  partt  sem  hann  erffde  j  borgarhofn  er  ligr  j  kalffafellz 
kirkiu  sokú  j  fellzhverfe  ogh  hann  hafde  tekith  j  erfd  ept- 
er  sigridi  heitena  jonsdottur  modr  sina  ogh  suo  sagdizt  sig- 
ridr  hallzdotter  kuinna  fyr  nefndz  benedictz  alldre  sitt 
jayrde   eda   samþýcke    til   hafa  lagt  at  adr  skrifadr  fimtan 

1)  J>.  e.  12.  Maí. 


710  TRANSSKRIPT.  1490. 

hundratha  jardar  partr  j  greindre  borgarhöfn  hefde  verith 
selldr  nema  optskrifudum  sera  ogmundi  andregsyni.  voru 
hier  ogh  marger  goder  menn  vit  stadder  siaande  ogh  heyr- 
andi  vpp  aa  þenna  giorning.  Ogh  til  saunenda  hier  vm 
setta  ek1)  mitt  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  aa  stafafelli  j 
lone  CDidvikudagenn  næsta  fyrir  seliumanna  CDessu.  anno 
domini.  CD°-  cd<>.  nonagessimo. 


623.  12.  Júlí  1490.  í  Flatey. 

Fimm  menn  transskríbera  tvö  bréf  um    peninga    Guðmund- 
ar  ríka  Arasonar. 

AM.  Fasc.  LXV,  11,  transskriptið  á  skinui ;  5.  inn«riglið  er  enn  fyr- 
ir  bréfinu,  en  hin  eru  dottin  frá. 

Þat  giorum  vær  þorolfur  augmundzson.  hallgrimur 
skulason.  narfi  jonsson.  jon  þorarinsson.  jon  jonsson  godum 
monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  at  uær  hauf- 
um  sied  og  heyrt  yferlesidh  opinn  bref  med  heilum  og  o- 
skoddum  hannganndi  jnnciglum  so  latanndi  ord  epter  ord 
sem  hier  epter  stenndr  skrifadh. 
(Hér  kemr: 

1.  Bréf  tólf  manna   frá   3.  Júlí  1478  um    Guðmundarpeninga,  DI, 
VI,  Nr.  139 ; 

2.  Reikningr   frá   3.  Júlí  1478  um  Guðmundarpeninga,  DI,  VI,  Nr. 
140]. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  vier  firr  nefndermenn 
uor  jnncigle  firir  þetta  transkriftarbref  skrifat  j  flatey  æ. 
breidaíirdi  manudagin  næsta  firir  CDargretar  CDesso  arum 
epter  guds  burd  .CD.  cccc.  niutiger  ara. 


624.  23.  Júlí  1490.  á  Hólura. 

Ólafb    biskup    á    Hólum    selr    Þorsteini  Bessasyni  jörðina 
Steinnýjarstaði  á  Skagaströnd  fyrir  Laugaland  í  Fljótum. 


1)  Svo  hér. 


1490.  LAUGALANDSBRÉP.  711 

AM.  Fasc.  XXIX,  15,  frumrit  á  skinni,  og  eru  öll  (6)  innsiglin  fyr- 
ir  bréfinn.  Niðr  í  innsiglaþvengina  þrjá  bina  síðusta  befír  verið  riat 
annað  írumrit  bréfsins,  og  á  bakhlið  bréfsins  er  ritað  enn  þriðja  fram- 
rit  bréfsins,  en  það  er  nú  víða  heldr  máð  (=  b). 

Þath  giorum  uær  olafur  ionsson  kirkiuprestur  [heilagr- 
ar  holakirkiu1).  þordur  ingemundarson.  gudolfur  magnusson. 
ok  eirikur  sigmundzson  prestar.  jon  þordarson  ok  sueinn 
gudmundsson  leickmenn  godum  monnum  uiturligt  med  þessu 
uoro  brefe  at  þar  uorum  uær  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa 
ord  þeirra  ok  handaband  uors  nadugs  herra  biskup(s)  olafs 
ok  þorsteins  bessasonar  at  suo  fyrir  skildu  ath  [uirduligur 
herra1)  biskup  olaf  selldi  [þorsteine  bessasyne  jordina  stad- 
arins2)  steinnyiarstade  j  hofs  kirkiu  sokn  a  skagastrond 
med  ollum  þeim  go?num  ok  gædum  er  greindri  jordv  [stein- 
jiarstodum  hefir  fulgt3)  at  fornu  ok  nýiu  ok  stadurin4)  vard 
fremzt  eigande  ath  en  hier  j  mote  gaf  þorstein  bessason  jord- 
ina  laugaland  [j  fliotum1)  j  bardz  kirkiu  sokn.  [skall  þor- 
stein  bessa(son)  hallda  fyr  greindri  jordu  steinnyiarstodum 
til  laga  en  uirduligur  herra  biskup  olaf  suara  lagariptingu 
aa  jordunne  eda  hennar  kirkiunar  formen6).  Ok  til  san- 
enda  hier  um  settium  uær  fyr  nefnder6)  menn  vor  jncigli 
fyrir  þetta  jardarkaups  bref  skrifat  aa  holum  j  hialltadaal 
fostudagen  næstan  fyrir  festum  sancti  jacobi  apostoli.  þa  er 
lidit  uar  fra  jngatburd  uors  herra  jesv  christi  þusundfiog- 
ur  hundrud  ok  niutiger  [ara7). 


625.  23.  Júlí  1490.  á  Hólum, 

Þorsteinn  Bessason  selr  Ólafi  biskupi  á  Hólum  jörðina  Lauga- 


1)  [sl.  b;  2)  [holastadar  iord  b;  3)  [fylger  ok  fylgt  hefer  b;  fulgt' 
bvo  b;  4)  kirkian  b;  5)  [med  ollum  þeim(!)  gognum  ok  gædum  ath  fra 
skildum  þeim  portum  sem  kirkiunar  eiga  þar  i  rekanum  vt  ad  haga- 
nessi.  skylldi  uor  nadugur  herra  biskup  olaf  hallda  til  laga  jordunni 
laugalandi  j  fliotum  ok  þorstcin  be3sason  suara  lagariptingu  a  greindri 
jordu,  b.  6)  fyrgreinder  b;  7)  [b.  v.  b.  Neðan  við  b  er  ritað  mcð  hendi 
frá  18.  öld :  „Brief  um  Laugaland  í  fliotum". 


712  LAUGALANDSBRÉF.  1490. 

land  í  Fljótum,  með  samþykki  Sigríðar  Böðvarsdóttur  konu 
sinnar,  fyrir  Steinnýjarstaði  á  Skagaströnd. 

AM.  Fasc.    XXIX,    16,    frumrit  á  skinni    með  öllum  (6)  innsiglum. 

—  Niðr  í  þveingi    innaiglanna    er   klipt    annað    frumrit    sama    bréfs. 

—  Apogr.  3323. 

laugaland  j  fliotum.1) 
Þath  giorum  uær  olafur  ionsson  kirkiuprestur  heilagrar 
holakirkiu.  þordur  ingemundarson,  gudolfur  magnusson  ok 
eirikur  sigmundsson  prestar.  jon  þordarson  ok  sueinn 
gudmundsson  leickmenn  godum  monnum  uiturligt  med  þessu 
uoro  brefe  ath  þar  uoro  uær  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa 
ord  þeirra  ok  handaband  uors  nadugs  herra  biskups  olafs 
ok  þorsteins  bessasonar  at  suo  fyrir  skildu  ath  þorstein 
bessason  selldi  biskupinum  a  stadarins  uegna  a  holum.  jord- 
ina  laugaland  er  liggur  j  bardz  kirkiu  sokn  j  fliotum  med 
samþycki  sigridar  biaduardsdottui2)  konu  sinnar  med  ollum 
þeim  gognum  ok  gædum  er  greindri  jordu  fýlger  ok  fylgt 
hefer  at  fornu  ok  nyiu  ok  þorstein  vard  fremzt  eigandi  ath. 
en  hier  j  mote  gaf  uor  nadugur  herra  biskup  olaf  jordina 
holastadar  er  steinnýiarstader  heita  er  liggur  j  hofs  kirkiu- 
sokn  a  skagastrond  þorsteine  bessasyne  til  ful(l)rar  eignar 
med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  er  greindri  jordu  stein- 
nyiarstodum  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok 
stadurin  uard  fremzt  eigande  ath.  skyldi  uor  nadugur 
herra  biskup  olaf  hallda  jordunne  laugalandi  til  laga  en 
þorstein  bessason  suara  lagariptingu  aa  greindri  jordu.  suo 
ok  skilldi  þorstein  bessason  hallda  jordune  steinnyiarstaud- 
um  til  laga  en  uor  nadugur  herra  biskup  olaf  suara  laga- 
riptingu  aa  iordune.  suo  ok  selldi  þorstein  bessason  biskup- 
in  rekan  allan  med  laugalandi  þan  sem  hann  atti  ok 
iordune  heyrde3)  til.  Ok  til  sanenda  hier  um  settum  uær 
fyr  nefnder  menn  uor  jncigli  fyrir  þetta  jardar  kaups  bref 
skrifad  aa  holum  j  hialltadaal  fostudagen  næstan  fyrir  fest- 
um  sancti  iacobi  apostoli.  anno  domini  CD.°  cd.°  xc.° 


a)  Utan  á  bréfinu  tvítekið  með  tvennskonar  höndum,    báðum    göml- 
um.    *)  Svo.    8)  heyrd',  frfcr. 


1490.  STEINN  PRESTR  ÞORVALDSSON.  713 

626.  11.  August  1490.  á  Þingeyruni. 

Lýsing  fimm  klerka,  að  séra  Steinn  Þorvaldsson  hafi  lagt 
sig  undir  dóm  tveggja  tylfta  klerka,  sem  ólafr  biskup  til 
nefndi  um  kærur  hans  til  séra  Steins  um  óhlýðni  við  sig, 
mótblástr  og  fleira. 

AM.  Fasc.  LXVI,  20,  frumrit  á  skinni;  öll  innsiglin  eru  dottin  frá, 
og  bréfíð  hefir  fyrram  verið  haft  til  bókbands,  marg-gatstungið  og  víða 
illa  máð,  en  hefir  í  upphafi  verið  skrifað  með  góðu  bleki. 

Þath  giorvm  uær  broder  asgrimur  med  guds  nad  abbote 
aa  þingeyrum.  gudmundr  jonsson.  gottskalk  niculasson.  jon 
ormsson  ok  eirikur  sigmundsson  prestar  holabisknpsdæmis 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  opnu  brefe  at 
uær  uorum  þar  j  hja  saum  ok  heyrdum  aa  miduikudagen 
næstan  epter  laurencij  messu  j  abbotastoíunne  aa  þingeyr- 
um  ath  sira  steinn  þorualldsson  lagdi  sig  med  handabande 
uit  uorn  uirduligan  herra  ok  andaligan  faudur  olaf  med 
guds  nad  biskup  aa  holum  under  tueggia  tyflta1)  presta  dom 
sem  biskupen  tilnefner  ath  hann  skilde  koma  j  þan  dag 
ok  stad  j  skagafirdi  sem  biskupin  tilnefner  j  haust  nærr 
micaelismessu  ella  þaa  biskupen  kemur  nordan  ok  suara 
sem  laugliga  stefndur  fyrir  þær  allar  saker  sem  nefndur 
biskup  olaf  kærer  þar  til  hans,  j  fyrstu  grein  fyrir 
ohlydne  sina  at  hann  uilldi  eigi  lesa  forbodsbref  fyrir  þeim 
monnum  sem  biskupen  skipade  honum  heilagrar  hola  kirkiu 
uegna.  ok  suo  fyrir  þat  at  hann  lyste  fyrir  oss  at  hann 
hefdi  skipat  sitt  eignar  nmbod  ok  sinna  peninga  upp  aa  þriu 
aar  einare  biornssyne.  bar  ok  biskupen  upp  aa  hann  at  hann 
hefdi  giort  motblastur  ok  conspiracionem  j  mote  honum  ok 
suo  at  hann  reid  burt  ur  biskupsdæminv  an  orlofs  ok  lagde 
suo  þær  kirkiur  ok  þing  saunglaus  og  þionustulaus  fyrir 
sina  ohlydne  sem  honum  uoro  skipud  ok  suo  at  biskupen 
sagdi  at  hann  hefde  tekit  guds  likama  j  þessari  ohlydne. 
sagdi  ok  biskupen  at  (hann)  hefdi  eigi  komit  til  presta- 
stefnu  epter  hans  bode.  £n  sira  steinn  sagdi  at  hann  uillde 


*)  Svo. 


7H  STEINN  PRESTR.  -  GJÖF  LOPTS.  1490. 

ecke  koma.  lofade  sira  steinn  at  hann  skilldi  fara  burt  af 
biskupsdæminu  eda  burt  af  landinu  ef  nockur  hardindi  læge 
aa  honum  framar  en  honum  þætte  log  til  uera.  suo  ueik 
ok  sira  steinn  aa  ad  hann  skillde  eigi  einsaman  j  dagen 
koma  ok  spurdi  hann  biskupen  at  ef  honum  uære  nockut 
forþykt  upp  aa  hueria  menn  er  hann  uilldi  med  sier  edr 
honum  fylgdu  j  adr  nefndan  dag.  lofade  ok  þrattnefndur 
sira  steinn  j  sama  handabande  at  suara  sem  laugliga  stefnd- 
ur  fyrir  þessar  saker  ok  allar  adrar  sem  biskupen  kynne 
þar  til  hans  med  laugum  ath  tala  ok  suo  at  hallda  þan 
dom  sem  þa  uæri  dæmdur  um  hans  mal.  lofade  sira  steinn 
j  þan  tima  er  hann  geck  aa  dyrr  saman  slaande  sinum 
knefum  ad  hann  skilldi  j  dagen  koma  endiliga  ef  hann  er 
lifandis.  suo  hialpe  honum  gud  er  hann  sagdi.  Ok  til  san- 
enda  hier  um  settum  uær  adr  nefnder  prelate  ok  prestar 
uor  jnsiglle  fyrir  þetta  bref  er  skrifad  uar  j  sama  stad  deige 
sidar  en  fyr  seiger  anno  domini  m  cd  nonagesimo. 


627.  11.  August  1490.     á  Hofi  í  Yatnsdal. 

Vitnisbukbr  Einars  Oddssonar  um  gjöf  Lopts   heitins  Orms- 
sonar  til  Jóns  Jónssonar  á  jórðunni  „Svarbóli"  í  Álptafirði. 

AM.  Apogr.  836  „Ex    originali  Sr.  Hannesar  á  Snæfiollum"    (AM.). 
„Sigillum  abest".  Er  með  hendi  Árna  sjálfs. 

Þat  giore  ec  Einar  Oddzson  godum  monnam  viturligt 
med  þessu  minu  opnu  brefi  at  eg  hefe  sied  og  yferlesit  opit 
bref  med  heilu  og  oskauddu  hanganda  innsigli  Loptz  heitins 
Ormssonar  svo  lataDda  at  hann  gaf  Jone  Jonssyne  iordina 
Svarbol  er  liggur  i  Altafirde  i  eyrar  kirkiusokn  til  frials 
forrædis  og  til  fullrar  eignar  undan  sier  og  sinum  erfing- 
um  enn  under  Jon  og  hans  rietta  erfinga  med  ollum  þeim 
gognum  og  gædum  er  greindri  iordu  fylger  ok  fylgt  hefur 
at  fornu  og  nyiu  og  hann  vard  fremst  eigandi  at.  skyllde 
þessi  hans  giof  reiknazt  i  fiordungsgiof  edur  i  tiundargiof 
ef  þat  þætti  riettligra.  Og  til  sannenda  hier  um  setta  ek 
mitt  innsigli  fyrir  þetta    vitnisburdarbref*  skrifad  at  hofi  i 


1490.  RAUFARBERGSDÓMR.  715 

Vadzdal    midvikudag    næsta    fyrir    Mariumesso  fyrri   anno 
domini  millesimo  qvadringentisimo  nonagesimo. 


628.  20.  Áugust  1490.  í  Berufirði. 

Dómr  sex  presta  útnefndr  af  séra  Ögmundi  Andréssyni, 
prófasti  og  almennilegum  dómara  milli  Jökulsár  á  Breiðár- 
sandi  og  Breiðdalsár,  um  kæru  séra  Sveins  Jónssonar  í 
Heydölum  til  Ólafs  Guðmundssonar  um  landskyldartöku  af 
jörðu  hans  Raufarbergi  í  Einholtsþingum. 

Bisk.  Skalh.  XVII,  22,  tranFskript  á  skinni  frá  17.  Maí  1491.  — 
AM.  Apogr.  2363  með  hendi  Arna  sjálfs  „ordriett". 

Domur  um  raufarberg  j  hornaíirde. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  suein  jonsson.  þoruardr  helgason.  oddr  þosteinsson. 
jon  einarsson.  einar  þosteinsson  og  stulle  þorarensson.  prest- 
ar  skalholltz  biskupsdæmiss.  kuediu  guds  og  dna  kunekt 
gerande  ath  sub  ^nnogracie.  (10.°  cd.°  nonagessimo.  a  fðstu- 
dagen  næsta  epter  assumcio  sancte  CDarie  uirginis  j  beru- 
firde  j  austfiordum  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  ærlegri 
persónu  sera  ogmundi  andressyni  profasti  og  almennilegum 
domara  j  millum  jokulsaar  aa  breidaarsande1)  og  breiddalsaar 
at  sia  skoda  og  yferdæma  vm  þa  aakiæru  sem  sera  sueinn 
jonsson  er  helldr  heydalastad  hafde  stefnt  olafe  gudmundz- 
syne  firir  hann  vm  þath  ath  hann  hefde  rænt  gripit  og 
tekit  at  sier  landzskylld  af  jordu  hans  raufarberge  er  ligr 
j  einholltz  kirkivsolín  j  ongu  hans  frelse  ne  leyfe  er  honum 
var  adr  dæmd  til  fullrar  eignar.  suo  og  kom  þar  fram  bref 
ok2)  vnder  tueggia  manna  jnsiglum    ath  adr    greindr   olafr 

*)  „Af  þessu  brefe  hefi  eg  haft  copie  med  hendi  Sira  Biama  Hall- 
grimssonar,  var  hun  af  honum  ritud  þá  hann  var  vistarmadar  i  Skal- 
hollte,  og  var  vida  misskrifud.  Brefid  er  og  vida  illt  at  lesa,  þvi  þad 
hefur  ecki  vered  vel  þurt  þá  þad  hefur  i  fyrstu  vered  samanlagt,  og 
hefur  þar  af  klest  orded.  Skeidarársande  hafdi  Sira  Biarne  ritad.  þad 
synest  og  so  i  fyrsta  alite  i  originalnum,  enn  þegar  betur  er  adgad,  þá 
er  þad  eige  so,  heildr  so  sem  hier  er  ritad,  og  er  þetta  vist"  (AM.). 
2)  Svo  hér.  „Hier  vantar  ord  i  originalenn.  mun  hafa  att  ad  vera:  bref 
ok  skilrike  eda  bref  ok  vitnisburdr.  Eda  og,  ad  ok  er  ofauked,  og  þad 
kynne  eins  vel  vera".  (AM.). 


716  RAUFARBERGSDÓMR.  -  KVITTAN.  1490. 

hefde  feinget  sinne  kninnu  steinu(n)e  teizdottr  sitt  fullt 
og  loglegt  vmbod  ýfer  optnefndre  jordu  saufarberge  er 
hann  reiknade  eign  sinar  kuinnu.  Jtem  var  stefnan  suar- 
en  og  logleg  giörd  og  þrattnefndr  olafur  rettlega  íirir  kall- 
adur.  Þui  jn  nomini  domini  amen.  og  at  heilax  anda  nad 
tilkalladre.  dæmdum  uier  fyrrnefnder  prestar  med  fullu  doms 
atkuædi  optnefndan  olaf  gudmundzson  firir  grip  og  rang- 
lega  attekt  a  adurnefndri  landskylld  sekan  íiorum  morkum 
og  xx.  j  tuefallt  fullretti  optnefndvm  sera  sveine  ionssyne. 
og  xxx.  marka  heilagri  skalhollz  kirkiu.  j  sitt  tuefallt  full- 
retti  og  skylldugan  at  giallda  þridivng  af  fyrr  sogdum  aekt- 
um  huorumtuegium  sera  sueine  ionssyne  ok1)  sera  aug- 
mundi  andressyne  eda  þeirra  vmbodsmonnum  jnnan  halfs 
manadar  at  heyrdvm  dominum.  heima  a  fyrrsogdu  raufar- 
bergi.  annan  þridiung  af  hvortueggium  sektvm  at  mikils- 
CDesso  nu  j  haust  er  kemur.  enn  hinn  þridia  þridiung  af 
ollum  fyrrskrifudum  sektum  at  næstum  fardogvm.  og  skylld- 
angan  at  taka  lausn  af  optanefndum  sera  augmundi  andres- 
syni  profasti  og  almenniligum  dornara  j  sogdu  takmarki. 
sem  þv  hefer  brotid  giortt.  og  tuigillda  aptur  landskylld- 
ina  er  þv  tokt  olauglega,  Ogh1)  til  sannenda  hier  vm  sett- 
um  uier  fyrnefnder  prestar  uor  jnsigle  firir  þetta  domsbref 
er  skrifat  uar  under  halse  j  austfiordum  a  sama  are  degi 
sidar  enn  fyrr  seger.2). 


629.  20.  September  1490.  á  Svalbarði. 

Brande  Hrafnsson  kvittar  Magnús  Porkelsson  fyrir  andvirði 
jarðarinnar  Skriðu  í  Reykjadal. 

MSteph.  27.  4to,  b!s.  467—469,  skr.  c.  1730  „Ex  Membrana".     Sbr. 
bréf  frá  30.  Maí  1486  (Nr.  513);  þá  fær  Magiiós  Magnússon  Skriðu. 

Qvittunarbref  fyrer  andvirde  Skridu 
i  Rejkiadal. 
Þat  giorum  vier  Steinn  Snorrason  og  Þorgils  Hallzson 

»)  Svo  hér.    *)  þ.  e.  21.  Aug. 


1490.  KVITTAN.  -  SÝSLUBRÉF.  717 

godum  monnum  kunniktmed  (þessu)  ockar  opnu  brefe.  ath  þar 
vorum  vidjhid  sdum  og  heirdum  a  aa  Svalbardi  aa  Svalbards- 
strond  aa  fostudaginn  næstannfyrer  Catetrapetri  apostoli  ord  og 
handaband  þessara  manna  Magnus  bonda  Þorkielssonar  af 
eirni  alfu  enn  Brands  Hrafssonar  af  annare  at  þeir  helldu 
hondum  samann.  og  svo  fyrerskilldu  ad  firrnefndur  Brandur 
gaf  Magnus  Þorkielsson  og  hanz  erfingia  olldungis  kvitta 
og  aakiæruiausa  bæde  fyrer  siér  og  aullum  sijnum 
effterkomendum  fyrer  Jordena  Skridu  j  Reikiadal.  hvort 
helldur  ath  hun  være  hanz  eign  edur  verda  kinne  hanz 
eign.  Gaf  tijttnefndur  Brandur  adurnefndann  Magnus 
aulldungis  kvittann  um  alla  sijna  tiltaulu  o\  vegna  fyrr- 
skrifadrar  Jardar  Skridu  j  Eeykiadal. 

lysti    Brandur    at   hann    være    þd  tvitugur   at  alldre. 

Svo  og  eij  sijdur  lofade  tijttnefndur  Magnus  Þorkielsson 
at  giallda  alla  þa  peninga  effter  þvi  sem  ddur  giort  kaup- 
bref  utvijsar  j  sama  handabandi. 

Og  til  sanninda  hier  umm  settum  vid  fyrr  nefnder 
m  enn  ockar  jnnsigle  fyrer  þetta  kittunarbref.  þvi  til  meiri 
vissu  og  sanninda  hier  umm  setta  eg  tijttnefndur  Brandur 
Hrafnsson  mitt  jnnsigle  med  fyrrskrifadra  manna  jnnsiglum 
fyrer  þetta  kvittunarbref  giort  a  Svalbarde  a  Svalbards- 
strond  midvikudaginn  næsta  fyrer  Matteuua  Apostolum  dr- 
um  effter  guds  burd  CD.  cccc.  attatiju  og  tiju  dr. 


630.  27.  Sðptember  1490.     á  Bessastöðuin. 

Didkik  Pining  (hinn  yngri),  hirðstjóri  og  höfuðsmann  yfir 
alt  ísland,  skipar  „ærlegum  dandisveini  og  minn  trúan  þén- 
ara"  Heinreki  Mæding  rekstr  sýslu  og  umboð  um  Kjós, 
Kjalarnes  og  með  Sundum. 

AM.  238.  4to,  bl.  111  a— b  (Bessastaðabók),  ekr.  c.  1570. 

Sýslvbref  pining(s)  ýngra. 
Þad  giore  eg  didrik  pining  hir(d)stiore   ok  hofudzman 


"718  SÝSLUBRÉF.-SKULDIR.  1490. 

ýfer  alltt  jsland.  godvm  monnvm  vitvrligt  med  þesso  mino 
opno  brefe  at  ec  hefe  til  sett  og  til  skipat  ærligin1)  dande- 
sveine  og  minn  trvan  þienara  hinrek  mæding  at  reka  mins 
herra  kongzens  sýslo  og  vmbod  hier  med  ydur  vm  kios. 
kialarnes  og  med  svndvm.  svo  sem  fvllmegtvgvm  sýslv- 
manni.  þing  at  setia.  lavg  og  riett  ad  giora.  sætta  og  semia. 
seckta  og  nidursetia.  prof  aa  taka  og  doæa  ýfer  nefna. 
giaftolla  og  veni(v)ligan  godvillia  saman  at  taka  eda  taka 
lata.  bid  ec  vm  alla  goda  menn  at  þier  sied  honvm  greider 
og  godvill(i)vger  hvers  sem  hann  kann  ydar  med  at  þurfa 
vp  aa  mins  herra  kongzins  vegna  og  minna.  Svo  og  vm  þann 
godvillia  sem  þier  villiet  mier  giora  og  gamal  vane  er  til. 
og  þier  hafit  adur  giort  minvm  kæra  frænda  Didrek  pining. 
byd  eg  fyrgreindvm  hinrik  mæding  at  hann  tale  lavg  og 
riett  til  hvors  manz  og  þo  med  vægd  og  myskvnn.  þar  sem 
þess  þarf  vid.  en  þrioskvm  og  þralyndvm  sie  hann  riettvr 
domare.  hardvr  og  refsingasamvr.  Skall  hann  þessv  vmbode 
ad  fylgia  svo  leinge  og  til  þess  at  eg  þad  sialfur  aptur 
kalla.  þvi  ec  hefvr  nv  forfoll  at  ec  kann  eige  sialfur  til 
ýdar  at  koma.  Og  til  sannenda  her  vm  setta  ec  mitt  in- 
siglifyrir  þetta  vmbodzbref  Skrifat  aa  bessastodvm  aa  alfta- 
nese  manvdagenn  næsta  fyrir  mickelzmesso  þa  lidit  var  fra 
gvdz  býrd  CO  cd  og  xc  ar. 


631.  [1490].  á  Býjaskerjum. 

Dómb  Diðriks  Pínings,  fóveta  og  höfuðsmanns  yfir  alt  ísland, 
um  skuldir  Norðlendinga  við  Sunnlendinga,  og  um  það,  hve 
nær  vera  skuli  vorvertíðarlok. 

Add.  British  Museum  11,242.  4to,  bl.  68a,  og  er  það  „Sópdyngja" 
Béra  Gottskálks  í  Glauuibæ,  skr.  á  árunum  1543—1590.  —  AM.  238 
4to,  bl.  54b,  Bessastaðabók,  skr.  c.  1570.  —  Gl.  kgl.  saml.  1159.  Fol. 
bls.  732,  skr.  c.  1640.  Margar  aðrar  afskriptir  eru  til  af  þessum  dómi, 
en  allar  eru  þær  óárfærðar  og  síðri  en  þeBsar,  og  enda  flestar  miklu 
yngri.    í  ágripi  af  þessum  dómi  —  enn  þá  styttra  en  því,    sem    hér  er 

*)  Svo;  eða:  ærlig(u,)m. 


14:90.  SKULDIR  NORÐLENDINGA.  719 

prentað,  —  eem  er  í  handritasafni  Bókmentafélagsins  í  Kh.  114,  8vo, 
CCCCXIX,  og  ritað  er  um  1700,  stendr  að  vísu  ártalið  „1530",  enáþví 
er  lítið  mark  takandi,  því  þ*ð  ár  atendr  líka  stuudum  í  Píningsdómi 
hinum  alkunua  frá  1.  Julí  1490  (Nr.  61 7)  um  verzlan  og  vetrarlegumenn  í  ýms- 
um  hinum  lakari  afskriptum  h.ins.  Þið  er  og  víst,  að  fregnin  um  lát 
Pining*  hins  eldra  er  komin  til  alþingis  1.  Julí  1491,  svo  að  hann  hcf- 
ir  anuað  hvort  dáið  scint  á  áriuu  1490  cða  rétt  eptir  uýjár  1491.  Þá 
(1.  Ju'í  1491)  er  og  getið  um,  að  Píring  hinn  ynerri,  frændi  gamla  Pín- 
in£s,  pé  hér  á  landi  og  hafi  haft  umhoð  gamla  Píníngs,  en  þingheimr 
vill  ekki  hafa  hann  fyrir  lénsmann,  af  því  að  hanu  hafi  „einga  borgun 
né  peninga  að  bæta  fyrir  sig,  ef  hann  geri  mönnum  ei  rétt".  Hefir 
hann  því  ekki  haft  fóvetadæmi  né  höfuðstnensku  úr  því  árinu  leingr, 
og  getr  því  ártalið  „1530"  með  eiugu  móti  staðizt,  þó  að  Pining  yngri 
kynni  aldrei  nema  að  hafa  liTað  svo  leingi,  og  vart  getr  dómrinn  yngri 
verið  en  frá  1490  eptir  því,  sem  tekið  er  til  orða  í  honum,  og  í  allra 
siðasta  lagi  frá  1491. 

domr  vm  skvllder  [nordlendzkra  vid  svnnlendinga.1) 
Wornm  vier  j  dom  nefnder  af  didrik  pining  [foueta  oc 
hofndzman2)  yfer  allt  jsland.  da  biaskeria3)  þingi. 

var  þat  vor  domr  at  allar  logligar  skvllder*)  er  svnd- 
lensker  menn  ætti  at  nordlenzknm  monnnm  firir  nordan 
land  oc  þeir  bitoludu  ecki  hier  þa  skylldi  þeir  hier  firir 
svnnan  er  skvlldernar  ætti  at  heimta  taksetia  svo  micit  af 
þeirra  hlutum  med  godra  manna  uitordi  sem  skvllden 
reiknaz  micil  til  oc  giora  þeim  skiallig  bod  nordr  um  land 
at  þeir  kome  eda  lati  koma  med  þeirra  skvlld  sem  skilit 
var  med  fyrsta.  smior  eda  vadmal  eda  hvad  hellz  þat  aa 
at  vera  epter  skildaga  þeirra  j5)  millum  sem  selur  eda 
kavper  at  petrs  messo  oc  palz  ella  bihalldi  þad6)  þeir  hafa 
taksett  vpp  aa  rettan  reikning  sem  fyr  seigir. 

So  oc  [dæmdum  vier  j  sama  dome7)  at  vertid  skylldi 
wera8)  vte  aa  favstudagen  þa  [ix  nætr9)  ero  af  svmre  oc 
setia  þa  vpp  skip  oc  bva  vel  vm  oc  seig(i)a  af  sina  abyrgd. 
Sekur  iiij  morkum  vid  konvng  hver  þenna  uorn  dom 
ryfr. 

^)  [238;  svndlenzkra  vid  nordlendinga  11,242.  *)  [hirdstiora  238, 
1159.  »)  biaskers  238,  1159.  4)  skyllder  238.  6)  a  238,  1159.  •)  þui 
1159.  7)  [j  sama  dome  dæmdvm  vier  238;  dæmdum  vier  1159.  8)  b. 
v.  1159.    9)  [ed  (eyða)  vikur  (!)  1159. 


720  MÚLAKIRKJA  1490. 

[Samþycktte  et  cetera  þennan  worn  dom  cLdurskriffad- 
ur  Liensmann  Didrich  Pijning  og  setti  sitt  nafn  in,ed  vor- 
um  hier  vnder  et  cetera.1) 

[Ög  til  sanninda  et  cetera.2) 


632.  27.  Septembcr  1490.         á  Hrafnagili. 

Dómr  sextán  presta  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um 
ákæru  Finnboga  lögmanns  Jónssonar  til  erfingja  séra  Svein- 
bjarnar  Þórðarsonar,  —  er  haldið  hafði  staðinn  og  kirkjuna  í 
Múla  —  eptir  hann  andaðan,  Þorsteins  og  Árna,  að  þeir  hefði 
og  héldi  peninga  Múlakirkju. 

AM.  Fasc.  XXIX,  13,  frumrit  á  ekinni.    011  (10)  innsiglin  eru  fyr- 
ir  bréfinu.  —  Apogr.  3321. 

Um  peninga  mula  kirkiu  14903) 
Þath  giorum  uær  brodir  ion  med  guds  ndxd  aboti  ox 
munkaþvera.  einar  benedicsson.  magnus  jonsson.  olafur 
ingimundarson.  gvdmvndvr  ionsson.  olafur  þorgeirsson.  gott- 
skalk  niculasson.  gvdmvndr  ionsson.  stigur  ingimvndarson. 
þorbiorn  helgason.  ellendur  broddason.  ari  olafsson.  eirekur 
sigmundsson.  magnus  þorgrimsson.  ion  þorkelsson  ok4)  ion 
palsson  prestar  hola  biskupsdæmis  godum  monnum  viturligt 
med  þessu  voru  brefi  at  vær  vorum  i  dom  nefnder  af  virdu- 
ligum  herra  ok  andaligum  fodur  olafi  med  guds  noad  bisk- 
upi  a  holum  sub  anno  gracie  CD°  cd°  xc°  a  hrafnagili  j 
eyiafirdi  manudagin  næstan  fyrir  michaels  (Desso  at  dæma 
um  þ^  akiæru  er  finnbogi  ionsson  logman  kiærdi  til  erf- 
ingia  sira  sveinbiarnar  þordarsonar  er  halldit  hafdi  kirki- 
vna  ok  stadinn  mula  j  reýkiadaal  epter  hann  andadan 
þorsteins  og  arna  at  þeir  hefdi  ok  hielldi  kirkiunnar  pen- 
inga  j  mula  ok  þegit  at  lani  edr  leigu.  eign  eda  umbodi  af 
sira  sveinbirni  fodur  sinum.  svo  ok  var  þar  birt   fyrir    oss 


J)  [b.  v.  11,59.  «)  [11,242;  b1.  238,  1159.  8)  Utan  á  bréfinu  með  hendi 
frá  17.  öld.    *)  Svo  hér. 


1490.  MÚLÁRIRKJA.  721 

kirkiunnar  registrum  um  þa  peninga  gem  fýrnefnduui  sira 
sveinbirni  bar  at  svara  kirkiunar  vegna  j  mula  ok  at  þeim 
peningum  sem  þa  voro  til  ok  reiknader  voro.  brast  upp  aa 
fimtigir  hundrud  ok  iij  hundrut  at  reiknudu  stadarspelli. 
kirkiuspelli  ok  decima  parte  ok  ornamentum  kirkiunnar  ok 
ei  golldit  kirkiunni.  Og1)  þui  at  guds  ndad  til  kalladri 
dæmdum  uær  stefnunar  logligar  vm  þorstein  ok  arna  svein- 
biarnarsono  ok  þa  þorstein  ok  arna  logliga  fyrir  kallada 
hicr  j  dag  efter  þui  valldi  ok  umbodi  sem  adr  nefndr  bisk- 
up  olaf  hafdi  unt  ok  feingit  ærligum  manni  íinnboga  ions- 
syni  logmaDni.  en  af  þui  at  þar  kom  huorgi  þeirra  ok  eing- 
inn  þeirra  vegna  þvi  dæmdum  uær  af  hvorum  þeirra  CDork 
j  stefnufall.  j  annari  grein  dæmdum  vær  fýr  nefnder  prest- 
ar  þa  þorstein  ok  arna  sueinbiarnarson  skyllduga  at  sveria 
fullan  lagaeid  at  þeir  hefdi  aungua  peninga  þegit  edr  upp 
borit  hvorki  at  lani.  giof  eda  leigu  af  sira  sveinbirui  þa 
þeini  bæri  med  logum  aftur  at  giallda  innan  seýuödar  at 
heýrdum  dominum  en  fíellizt  þeim  þessir  eidar  þa  dæmdum 
uær  þa  skyllduga  aftur  at  leggia  at  næstum  fardogumund- 
er  riettan  reikning  til  riez  iafnadar  i  motz  vid  alla  adra 
hans  erfingia  ok  logliga  skvlldamenn  sem  verda  kunna  ath 
logvm  under  sinn  suarinn  bokareid.  So  ok  kiærdi  fýrnefndr 
finbogi  til  fyrnefndra  manna  ath  þeir  hefdi  ei  efter  kiært 
ox  vegna  sona  sinna  sem  þeir  lystu  vera  logliga  erfingia 
opt  nefndz  sira  sueinbiarnar  af  þeim  audrum  skulldarmonn- 
um  er  under  saumu  grein  haufdu  kirkiunnar  peninga  upp 
borit  af  titt  nefndum  sira  sueinbirni  til  þess  at  giallda  þar 
af  kirkiunni  j  mula  sina  peninga  sem  riettum  erfingium  ber 
at  giora  med  logum.  þui  dæmdum  uær  þa  skyllduga  at 
sækia  ok  aptur  at  kiæra  sem  þeim  ber  at  riettri  tiltoluvid 
adra  erfingia  sira  sveinbiarnar  fyrir  kongs  umbodsmanni  af 
leikmonnum  allar  þær  skullder  ok  peninga  sem  sira  svein- 
birni  atti  at  gialldazt  efter  riettum  logum  ok  hann  hefer 
ologliga  uti  latit  ok  hafi  sott  alla  þesga  peninga  at  forfalla- 
lausu  of  avllum  þeim  sem  innan  hierads  eru  at  nægtum  far- 
daugum.  slikt  gem  tala  rennur  til  at  riettum  laga  skiptum. 

1)  Svo  hér. 
Dipl.  Isl.  VI.  B.  46 


722  ARFR  KRISTÍNAR.  1490. 

£n  ef  þessir  þratt  nefndir  menn  þorsteinn  ok  arni  eigi 
sækia  ne  aftur  kiæra  sagda  peninga  opt  nefndrar  kirkiu 
mula  til  riettrar  skullda  lvkningar  sem  þeim  ber  at  logum 
þa  svari  epter  kirkiunnar  laugum.  Ok  til  sanninda  hier 
um  settum  uær  fyr  skrifadir  prelate  ok  prestar  vor  inn- 
cigli  fyrir  þetta  domsbref  er  skrifat  uar  j  myklagardi  j 
eýiafirdi  aa  sama  aari  degi  sidar  en  fýrr  segir1). 


633.  30.  Septeinber  1490.  á  Ökrum. 

Alit  sex  manna,  er  Einar  Björnsson  nefndi  þar  til,  að  lög- 
legast  væri  að  Einar  Björnsson  hefði  og  héldi  vegna  Iug- 
vildar  Helgadóttur  einn  þriðjuug  arfs  eptir  Kristínu  heitina 
Þorsteinsdóttur  þar  til  rétt  lagaskipti  félli  á. 

AM.  Apogr.  4110,  með  hendi  Jóns  Magnússonar   bróður   Árna  „Ex 
originali  a  pergament". 

Þat  giorum  uær  einar  arnason.  einar  sigurdzson.  jon 
þorgeirson.  jon  þorarinsson.  grimur  þorsteinson.  magnus  as- . 
grimsson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu 
brefi.  at  uær  uorum  til  beiddir  af  einare  biornsyni  j  um- 
bode  jnguelldar  helgadottur  at  skoda  og  ransaka  huat  oss 
litizt  lðgligazt  um  þann  arf  sem  fallit  hefer  epter  kristinu 
þorsteinsdottur  modr  jnguelldar.  Suo  og  heyrdum  uær  fyr- 
nefnder  menn  at  einar  biornsson  baud  sig  til  rettra  laga- 
skipta  &  þorleiksstodum  j  blaunduhlid  j  skagafirde  uid  fiun- 
boga  jonson  logman  og  £irek  þorsteinson  eda  hans  loglig- 
an  umbodsmann  vegna  jnguelldar  um  alla  þa  peninga  fasta 
og  lausa  kuika  og  dauda  sem  fallit  hofdu  epter  adrnefcda 
kristínu  þorsteinsdottur.  Suo  og  eigi  síjdr  heyrdu  uær  adr- 
nefnder  menn  at  einar  biornsson  stefnde  finnboga  jonsyni 
logmanni  til  rettra  lagaskipta  j  adrgreindum  stad  um  nefnd- 
au  arf.  nu  saker  þess  at  einar  biornsou  feck  þar  aungua 
uissu  ne  lagasuar  af  finnboga  eda  eireke  um  þessi  arfa- 
skipti.  þui  leizt  oss  títtnefndum  monnum  þat  logligazt  at 
einar   biornsson    hefde   og  hiellde  einn  þridiung  af  þessum 

1)  Þ.  e.  28.  Sept. 


1490.  SKATTHALD.  723 

arfi  uegna  jnguelldar  þar  til  at  rett  lagaskipti  fielle  da  med 
þeim  um  þenna  arf.  Og  til  sanninda  hier  um  settum  uær 
fyrnefnder  menn  uor  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  da  aukr- 
um  j  blonduhlid  j  skagafirde  fimtudaginn  næsta  epter  mieha- 
eismessu.  þa  lidit  uar  fra  guds  burd.  CD.  cd.  og  níutigir 
aara. 


634.  23.  Oktober  1490.  í  Eeykliolti. 

Dómr  tólf  manna,  útnefndr  af  EyjóJfi  Hjaltasyni  kongs  um- 
boðsmanni  milli  Botnsár  og  Hvítár  í  Borgarfirði,  um  skatt- 
hald  Ingimundar  Finngsonar  um  fjögur  ár,  kúgildahald  og 
dómrof;  afsakaði  Ingimundr  skatthaldið  með  því,  að  hann 
hefði  verið  nefndarmaðr  til  alþingis,  en  sú  afsökun  er  ó- 
nýtt. 

Dómabók,  er  eg  á,  komin  frá  Hannesi  ritstjóra  Þorateinssyni,  í  4to, 
bls.  160—161,  þetta  skr.  c.  1630—40  eða  fyrri(=a).  —  Ny  kgl.  saml.  1945. 
4to  bl.  218b  —  219»  með  hendi  Hannesar  Gannlaugssonar  í  Reykjarfirði 
1666.— AM.  196.  4to  bl.  22*>  —  23a  skr.  c.  1669  (sieppir  dömsmönnum  og 
styttir  sumt  annað).  —  MSteph.  61.  4to,  bls.  278—280,  skr.  c.  1680 
(nokkuð  raung  um  sumt).  —  IBfél.  125.  4to,  nr.  111,  skr.  c.  1680  (stytt- 
ir  nokkuð).  Rithættinum  í  a  er  fylgt  að  mestu,  þó  ekki  út  í  æsar  um 
það,  sem  bersýnilega  er  yngra.  a  er  langbezt,  og  stytta  hin  öll  meira 
og  minna.  Margar  afskriptir  aðrar  eru  tii  af  þesaum  dómi  misjafnar 
að  gæðum. 

Domur  wni  [skatthaulld1). 
Ollum  godum2)  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
Einar  Oddsson.  Steffan  Porarinsson.  Vilhialmur  Ketilsson. 
Andres  Magnusson.  Jon  Oddsson.  Þorsteirn  Magnusson.  [Jon 
Hrafnsson.  Bergþor  Jonsson.  Jon  Þorgilsson3)  Finnbiorn 
Brandsson.  Ofeigur  Jonsson.  og  Jon  Geirmundsson*)  k(ved- 
in)  g(uds)  og  sijna  kunnigt  giorandi.  ad  drum  eptir  [guds 
burd5)    1490    laugardaginn    næstan  fyrir6)    tueggia  postula 


1)  [skatthald,  öll  nema  a;  2)  b.  v.  1945;  3)  [1945 ;  slept  í  a,  61 ;  en  125  hef- 
ir  í  staðinn  og  lætr  þá  koma  síðast:  Einar  Jónssoni  Jón  Ólafsson,  Auð- 
un  Jönsson;  4)  [a,  61;  Guðmundsson  125,  1945;  5)  [a;  Auno  125; 
1945;    6)  eptir  196,  sem  væri  30.  Okt.  1490. 

46* 


724  SKATTHALD.  1490. 

messu.  [Simonis  et  Judæ1).  j  Reykhollti2).  a  þijngstad  riett- 
nm.  vornm  vier  i  dom  nefnder  af  erligum  manni  Eyolfi 
Hialltasyni.  kongs  vmbodzmanni  i  millum  Botzar8)  og  Huijt- 
ár  j  borgarfirdi.  ad  dæma.  rannsaka  og  skoda  vm  dkiæru. 
sem  Eyolfur  Hialltason  kiærdi  til  Jngimundar  Finnsonar4). 
ad  hann  hefdi  halldid  rangliga  .v.  malnytu  kugilldi  j  aungu 
hans  leyfi  nie  frelsi.  og  rofid  suoö)  doma  þa.  er  adur  voru 
dæmder  þeirra  j  milli  um  þessi  fyrr  skrifud  kugilldi.  Jtem 
j  þridin  grein  ad  hann6)  hefur7)  ej  golldit  skatt  vppa  iiij 
&r  medan  fyrrnefndur  valldzmadur  hafdi  sysluna  j  adur 
greindn  takmarke.  Var  stefnan  svarin  og  þui  dæmdum  vier 
fyrrnefndan  Jngemnnd.  adur  nefnder  domzmenn.  logliga  fyr- 
er  kalladan.  Og  j  sama  domi  dæmdum  vier  kongdominum 
iiij  merkur.  enn  mork  sakardbera8).  fyrer  þad  adfyrrnefnd- 
nr  Jngimnndur  rauf  þann  dom.  sem  dæmdur  var  d  alþijugi 
vm  þessi  adurskrifud  .v.  kugilldi.  enn  hann  skylldugan  ad 
giallda  optnefnd  kugilldi  Eyolfi  Hialltasyni  edur  hanz  log- 
ligum  vmbodzmanni  jnnaii  sioundar  ad  heyrdum  dominum. 
heijma  j  Deilldartungu  med  fullum  laga  dvexti.  sem  domur 
fiell  a  med  þeim  d  alþijngi  og  hier  med  .v.  merkur  j  full- 
rietti  og  mork  j  stefnufall  optnefndum  Eyolfi  Hialltasyni. 

Jtem  kom  þar  fram  fyrer  oss  su  afsokun  optnefndz  Jnge- 
mundar  um  þa  iiij  skatta.  er  þrdttnefndur  Eyolfur  kiærdi  til 
hanz.  ad  hann  hefdi  eij  golldit.  ad  hann  vændest  þui  ad 
hann  hefdi  uered  nefndarmadnr  til  þijngs*).  leistoss  þad 
ecki  afl  hafa.  Þui  dæmdum  vier  tijttnefndan  Jngemund 
skylldugaii  ad  giallda  adurgreinda  skatta  og  slijka  sekt 
med  huorium  skatti  sem  logbok  wtuijsar10).  med  slijkum 
salastefnum  sem  hier  seigir.  þridiung  jnnan  manadar.  ann- 
ar  ad  næstum  fardogum.  enn.allt  golldit  ad  Michaeliss 
messu  næst  er  kemur.  heijma  j  Deilldartungu.  Eyolfi  Hiallta- 
syni  edur  hanz  logligum  vmbodzmanni.  nema  hann11)  kunni 

1)  a;  sl.  hin;  2)  Reykiahollti  125;  3)  1945;  Bæisár  (!)  a  og 
196;  125  sleppir  þessari  klausu;  4)  Jóussonar  1945  (rangt);  5)  tvo  1945; 
6)  Ingimundur  125;  7)  a;  hefði  125  ofl.  8)  á  spássíu  vitnar  a  i 
þingfb.  8,  og  125  tekr  það  upp  í  textann.  9)  lögþingis  125  ofl.  10)  a 
visar  á  spássíu  til  Konga  þegnskyld.  1.  11)  sl.  a-y  hann  125;  Ingi- 
mundur  1945. 


1490.  STEINN  PRESTR  ÞORVALDSSON.  725 

nockra  afbotun  logliga  fd  &  sijnu  m&li.  þa  skylldi  hann 
þad  leitt  hafa  jnnaii  siöundar  ad  heyrdum  dominum  fyrer 
Eyolíi  edur  hanz  vmbodzmanni.  Enn  ef  þrattnefndur  Jnge- 
mundur  villdi  fordast  edur  hallda  eij  þennan  dom.  þd  dæmd- 
um  vier  hann  vtlægaii  eptir  bokarinnar  ordum.  enn  þad  til 
logmannz  huor  vtlegd  þad  skylldi  vera. 

[Og  til  sannenda  hier  um  setium  vier  fyrrskrifadir 
domzmenn  vor  Jncigli  fyrer  þetta  domzbref  huort  ad  skrif- 
ad  var  j  sama  stad  dr  og  dag  sem  fyrr  seigir1). 


635.  29.  Oktobcr  1490.  á  Hólum. 

Bómr  tveggja  tylfta  klerka,  útnefndr  af  Ólaíi  biskupi  á  Hól- 
um,  um  kæru  biskups  til  síra  Steins  Þorvaldssonar  um  það, 
að  hann  hefði  eigi  viljað  lesa  forboðsbréf  yfir  Jóni  Egd,  að 
hann  hefði  farið  orlofslaust  burt  úr  biskupsdæminu  og  að 
hann  hefði  tekið  guðs  líkama  í  banni. 

AM.  Fasc.  XXIXX,  14,  frtimritið  á  skinni.    Af  24  innsiglnm  eru  nú 
17  fyrir  bréfinu. 

Domur  vm  s(ira)  Stein  Þorualldsson  sem  e(c)ke 
villdi  lesa  forbodzbrief  jfir  Joni  Egd2). 
Þath  giorum  uær  andres  ionsson  radsman  heilagrar 
holakirkiu.  sigurdur  þorlaksson.  magnus  ionsson.  ion  þor- 
ualldsson.  olafur  ingimundarson.  þorstein  gudmundsson. 
snoolfur  sigurdsson3).  stigur  ingimundarson.  gunnar  ionsson. 
geir  uigfusson.  biorn  þorsteinsson.  gudmund1)  jonsson.  magn- 
us  asgrimsson.  olafur  klængsson.  þorbiorn  helgason.  ion 
helgason.  olafur  jonsson.  gudolfur  magnusson.  magnus  hall- 
dorsson.  nicolas  uilhialmsson.  gudmundur  kollason.  sigurdur 
ionsson.  einar  sigurdsson  ok  oddur  bergsueinsson  godum 
monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  opnu  brefe  ath  þa  lidit 
uar  fra  hingatburd  uors  herra  iesu  christi  þusund  fiogur 
hundrud  niu  tiger  ara  aa  fos(tu)dagin  næstan  epter  allra 
heilagra  messu  j  storostofunne  heima  a  holum  j    hialtadaal 

1)  [ö;    hin  sleppa,  en  sum  þeirra  setja   í    staðinn:      „Samþ(ykti)". 
2)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1600.  3)  Sigurdursson(!)  frbr.  4)  Svo. 


726  STEINN  PRESTR  ÞORVALDSSON.  1490. 

uorum  uær  j  dom  nefnder  af  uorum  uirduligum  herra  ok 
andaligum  fodur  olafe  med  guds  nad  biskupe  a  holum  ath 
dæma  um  þa  akæru  er  nefndr  biskup  olaf  kærdi  tilsira 
steins  þorualldssonar  ath  hann  uilldi  ei  lesa  forbodsbref  yf- 
er  ione  egd  holakirkiu  uegna  er  hann  baud  honum  under 
hlydne  ok  bandz  pinu.  þui  ath  til  kalladre  guds  nad  dæmd- 
um  uær  fyr  nefndan  sira  stein  logliga  fyrir  kalladan  hier 
j  dag.  þui  underlagit  uar  suarit  af  þeim  prestum  er  þar 
uoro  hia.  £n  j  fyrstri  grein  er  biskupen  kærdi  til  sira 
steiös  at  hann  uilldi  eigi  brefit  lesa  sem  adr  er  skrifat  þa 
dæmdum  uær  sagdan  sira  stein  skylldugan  at  sueria  setareid 
hier  j  dag  fyrir  biskupin  at  hann  hefdi  ecki  þat  giort  j 
trastz  eda  hugmod  uid  heilaga  kirkiu  eda  biskupen  eda  fyr- 
ir  aungua  ohlydne  adra  ok  ei  helldur  j  kærleika  uit  adra 
menn.  felldz  honum  þesse  eidur  þa  dæmdum  uær  hann  fall- 
in  j  bann  epter  þui  sem  brefit  ut  uisar.  þat  er  hann  atte 
yfer  greindum  jone  egd  at  lesa  en  holadomkirkiu  j  sitt  full- 
rette  xxx  marcka.  j  anare  grein  kærdi  fyr  sagdur  biskup 
olaf  til  fyr  nefndz  sira  steins.  at  hann  hefdi  gefit  sitt  eignar 
vmbod  sidan  hann  fell  j  sockina  einare  biornsayne  sem  hann 
sialfur  medkennitz  uiliandi  suo  fyrra1)  heilaga  kirkiu  sin- 
um  retti  med  fvllri  þriosku.  hugmottzordum.  mottblastri  ok 
conspiracione.  þui  dæmdum  uær  hann  skylldugan  at  giallda 
heilagre  holakirkiu  .lx.  marcka  j  sitt  fullretti.  ok  af  sialfu 
uerkino  fallin  j  hæsta  bann.  j  þridiu  grein  er  adr  nefndr 
biskup  olaf  kærdi  til  fyr  gagdz  sira  steins  ath  hann  hefde 
farit  an  orlofs  j  fullri  þriosku  ok  ohlydne  burt  af  biskups- 
dæminu  ok  lagt  þær  kirkiur  songlausar  ok  þing  þionustu- 
laus  er  honum  uoro  skiput.  þui  dæmdum  uær  hann  skylld- 
ugan  ath  lucka  heilagre  holakirkiu  lx  marcka  ok  hann  j 
banne.  en  .iii.  merkur  fyrir  huorn  þingunaut  er  hann  sette 
þionustulausan  ok  skriptariausan.  j  fiordu  grein  er  tit  nefndr 
biskup  olaf  kærdi  til  þrat  .nefndz  sira  steiiis  ath  hann  hefdi 
teckit  guds  likama  j  banne  þa  dæmdum  uer  sira  stein2) 
skylldugan  ath  sueria  eineide  ath  hann  hefdi  þat  ei  giort 
en  fellzt  honum  saa  eidur  gialldit1)  sex  merckur.  gn  fyrir 
þat  ath  hann  kom  ei  til  prestastefnu  gidan  hann  uar  bod- 
1)  Svo.    2)  steinns,  frbr. 


1490.         STEINN  PRESTR.  -  SKÁLDALÆKJARBRÉF.  727 

atur.  þa  dæmdum  uier  hann  skylldugan  at  lucka  .iij.  merck- 
ur.  j  fimtu  grein  er  opt  nefndur  sira  steinn  lysti  þui  ath 
hann  skyldi  burt  af  biskupsdæminu  edr  ut  af  landinu  ef 
honum  væri  bodit  hardara  en  honum  þætti  log  til  standa. 
þui  dæmdum  uær  sira  steiii  skylldugan  at  setia  uissa  borg- 
un  fyrir  sig  elligar  sueria  fullan  bockareid  ath  hann  skule 
blifua  med  mack  ok  hlyd(n)i  hier  j  biskupsdæminu.  £n 
ef  hann  ei  þetta  uill  þa  dæmdum  uær  hann  biskupinum  til 
uardueislu  ok  uerndar  til  þes  at  hann  helldur  sina  hlydne. 
€n  fyrir  þat  forþrott  er  hann  sagditz  ei  biskup(s)ins  bref 
lesa  skula1)  hiedan  j  fra  þa  dæmdum  uær  af  honum  /xv. 
merckur  biskupinum  j  sitt  fullretti.  ok  tit  nefndan  sira  stein 
skylldugan  ath  aacka1)  taka  lausn  ok  skript  fyrir  sinbrott 
epter  biskups  rade.  skulu  þessir  allir  peningar  ok  seckter 
lukazt  ath  næstum  fardogum  biskupinum  edr  hans  loglig- 
um  umbodsmanne  ath  heimele  sira  steins  j  hunauatzþingi. 
Ok  til  sanenda  hier  um  setium  uær  fyr  skrifader  prest- 
ar  uor  incigli  fyrir  þetta  domsbref  er  giort  var  j  sama  stad 
ok  are  en  dege  sidar  en  fyr  seger.2) 


636.  17.  Nóvember  1490.  á  Þverá. 

Sveinn  bóndi  Sumarliðason  fær  Jóni  Finnbogasyni  að  gjöf 
til  fullrar  eignar  jörðina  Skáldalæk  í  Svarfaðardal,  og  ger- 
ir  það  með  samþykki  Guðríðar  Finnbogadóttur  konu  sinnar. 

AM.  Fasc.  XXIX,  18,    fmmrit  á  Bkinni.    Innsiglin    eru    bæði    fyrir 
bréfinu.  —  Apogr.  3325. 

vm  skalldalæk  i  svarb(ad)ardaP). 
Þat  giorum  vit  þordr  atlason  og  sigmundr  magnusson 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  okru  brefi  at  þar  voru 
uit  j  hia  saum  ok  heyrdum  a.  at  sueinn  bondi  sumarlida- 
son  gaf  og  fieck  joni  finbogasyni  med  handabandi  til  fullr- 
ar  eignar  jordina  skalldalek  er  liggr  j  valla    kirkiu  sokn  j 

*)  Svo.    «)    þ.    e.   30.  Okt.    8)  Utan    á    bréfinu    með    allgamalli 
hendi. 


728  ODDASTADABRÉF.  1490. 

suarbadardal  med  aullam  þeim  gognum  ok  gi§dum  sem 
greindri  jordu  skalldalek  hefer  fylgt  at  fornu  ok  nyu  ok 
sueirn  hafdi  freirzt  eigandi  at  ordit.  skylldi  jon  hallda  til 
laga  greindri  jordu  en  sueirn  suara  laga  riptingum.  War 
þessi  giof  og  giorningr  gior  med  radi  og  fullu  samþycki 
gudridar  íinnbogadottur  eiginkonu  fyrnefnz  sueins  sumar- 
lidasonar.  skylld(i)  jon  taka  at  sier  jordina  at  n§stum  far- 
dogum.  Og  til  sanninda  hier  um  settu  uid  fyr  greinder 
menn  ockur  jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  þuera  j  lax- 
ardal  midkudagin  n§sta  fyrir  ceciliu  CDesso  a  þi  ari  sem 
þessi  giorningr  for  fram.  anno.  domini.  CD.°  cd.°  nonoges- 
simo. 


637  27.  Nóvember     1490. 

Gtísli  Filippusson  selr  Einari  Þórólfssyni  jörðina  Oddastaði 
í  Kolbeinsstaða  þingum  fyrir  þrettán  hundruð  í  fríðvirtum 
peningnm. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jóds  háyfirdómara  Pétrssonar,  í  4to,  bl. 
126b — 127a,  nú  í  Landsskjalasafni  94  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sig- 
urðssonar  c.  1600. 

Þad  giorum  vid  Jon  Ellingsson  og  Asmundur  Jonsson 
godum  monnum  kunnugtt  med  þessu  ockar  opnu  brefe  Anno 
1490  a  Laugardagin  næstan  epter  mactacio1)  sanctæ  Mariæ2) 
sdum  og  heyrdum  d  ord  og  handaband  þessara  manna 
Gijsla  philippussonar  af  einne  alfu  enn  Einarz  Þorolfssonar 
af  annare.  ad  so  fyrir  skildu  ad  Gijsle  philippusson  selldi 
greindum  Einare  Þorolfssyne  Jordina  alla  Oddastade  er 
liggur  j  Kolbeinsstadakirkiusochn  med  ollum  þeim  gognum 
og  giædum  sem  greindre  Jordu  fylger  og  fylgtt  hefur  ad 
fornu  og  nýiu  og  adurgreindur  Gijsle  vard  framast  eigandi 
ad  ordinn  eptter  logum.  giefur  fyrrnefndur  Einar  Þorolfs- 
son  xiijc  j  ollum  frijdvirttum  peningum.  skilldi  opttnefndur 
Einar  ad  sier  taka  Jordina.  og  oll  loglig  rad  d  eiga. 

*)  Svo.    2)  Eyða  fyrir  nafninu  í  handr. 


1490.  MEINbUGIR.  729 

Jtem  skilldi  þrattnefndur   Gijsle    suara   laganiptingum 
enn  Thittnefndur  Einar  hallda  til  laga. 
og  til  sanninda  hier  vm  et  cetera. 


638.  1490.  á  Hrafnagili. 

26.  Apríl  1492.  á  Hólum. 

Tylftaedóme  klerka  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um 
alla  þá,  er  gera  hjúskap  í  meinbugum. 

AM.  Fasc.  XXIX,  19,  frumrit  á  skinni.  Af  12  innsigluin  eru  nú  7  fyrir 
bréfinu.  —  Apogr.  3306. 

Domur  um  meinbuge.1 
Þath  giorum  uær  einar  benedictsson.  magnus  ionsson. 
olafuringemundarsson.  gudmundur  ionsson.  olafur  þorgeirrs- 
son.  stigur  ingemundarson.  gudmundur  ionsson.  þorbiorn 
helgason.  ellendur  broddason.  gotskalk  nikulasson.  eirekur 
sigmundzsson.  jon  palsson  prestar  holabiskupsdæmigg 
godum  monnum  uiturligt  ath  sub  anno  gracie  CD°  cd°  xc° 
a  hrafnagile  i  eyiafirde  uorum  uærr  j  dom  nefnder  af  uirdu- 
ligum  herra  biskupi  olafi.  ath  dæma  ok  skoda  huat  oss  lit- 
izst  laugligt  um  alla  þa  menn  sem  sinn  hiuskap  uillde  sam- 
an  binda  edur  saman  hefde  bundit  ok  rycktader  ýrdi  þar 
epter  um  meinbugi  ok  af  heilagrar  kirkiu  ualldi  asakader 
ok  eigi  uilldu  sialfer  epter  leita  huat  hindra  mætte  laug- 
liga  þeirra  hiuskap.  þui  at  guds  nafne  til  kolludu  dæmd- 
um  uer  ok  samþýcktum  aller  fýr  nefnder  prestar  med  sam- 
þýcke  fullu  ok  laugligu  vorss  uirduligs  herra  biskups  olafss 
ath  aller  þeir  menn  sem  sinn  hiuskap  ok  laugligt  hionaband 
uilia  ath  laugum  saman  binda  eda  hafa  saman  bundit. 
skylldu  uera  ath  laugum  skýlldug(er)  prof  ok  uitni  sialfer  fa 
ok  up  bera  fyrir  kirkiunnar  formanni  ath  þeirra  hiuskapar- 
band  mege  ath  laugum  giorazt  edur  ath  laugum  skiliazt. 
Ok  til  sannenda    hier  um  settum    vær    fýrnefnder    prestar 


J)  Utan  á  bréfinu  með  nokkuð  gamalli  bendi. 


730  HELGAFELLSKLAUSTR.  1490. 

uor  jncigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  uar  aa  holum  j  hiallta- 
dal  fimtudagin  j  pascka  uiku.  anno  domini  CD°  cd°  xc° 
secundo. 


639.  [1490].  á  Helgafelli. 

Magnús  Guðmundsson  gefr  með  sér  og  Guðnýju  (Guðrúnu) 
Árnadóttur  konu  sinni  í  prófentu  klaustrinu  á  Helgafelli  jörð- 
ina  Borgarholt  í  Biskupstungum  og  mikið  lausafé  að  auk. 

Eptir  skjalabók  úr  safni  Jótis  háyfirdómara  Pétrssonar,  í  4to.  bl.  131, 
nú  í  Landsskjalasafni  94,  með  hendi  Jóns  lögmanns  Sigurðssonar  c.  1600. 
—  Ártaislaust  ágrip  þessa  bréfs  er  í  AM.  252  4to  bls.  47;  AM.  430 
4to  bls.  6;  AM.  Apogr.  1602;  Landsbókas.  108,  4to  bls.  34.  Artal  bréfs- 
ins  er  hér  sett  að  ágizkan. 

Giafabref  fýrer  Borgarhollte. 
Jn  nomine  Domini  Amen. 

var  so  fellt1)  kaup  og  giorningur  giordur  &  millum 
þeirra  herra  Halldorz  Abota  a  Helgafelle  med  samþycke 
allra  conventtubrædra  greinds  klausturz  og  Magnusar  gud- 
mundssonar  og  Gudnýar2)  Arnadottur  konu  hanz  ad  greind- 
ur  magnus  gefur  klaustrinu  j  profenttu  med  sier  og  gud- 
runu2)  konu  sinne  Jordina  alla  Borgarholltt  er  liggur  j 
austare  Biskupz  Tunguj  Tungu  kirkiu  sochn  fyrir  xvjc  med 
ollum  þeim  gognum  og  giædum  er  greindre  Jordu  fýlger  og 
fýllgtt  hefur  ad  fornu  og  nyiu.  og  þau  vrdu  fremst  eigandi 
ad  og  þar  til  xx  malnýtu  kugilldi  og  xxiiijc  j  ollum  fridum 
og  frijdvirttum  peningum.  Hier  j  mot  skilde  magnus  sier 
og  konu  sinne  æfinligan  kost  og  framfære  a  klaustrinu  so 
leinge  sem  þau  lijfa.  epter  þui  sem  þar  ero  dandemenn 
halldner  adrer  sem  þangat  hafa  gefist  a  sijnar  profentur. 
og  þar  til  xx  vod  huort  þeirra  a  huoriu  dre.  skulu  þau 
hafa  sæng  og  kistu  til  klaustursinz  og  skal  klaustrid  eign- 
ast  huortueggia  epter  þeirra  dag.  so  skulu  þau  hafa  skiæde 
sem    (þeini)    þarfnast.    af   klaustrinu.    þau  skulu  og  meiga 

l)  sellt  (!)  hdr.    2)  Svo;  „Gudrun",  stendr  og  í  ágripum   bréísins. 


1490.  VÍDÍMUS.  731 

lata  giora  sier  frialsliga  hws  og  so  hafa  konu  til  þionustu 
vid  sig  ad  sialfs  sijnz  kost.  Lofade  Magnus  ad  suara  Rifft- 
ingum  d  Jordunne  Borgarhollte.  enn  klaustursinz  formenn 
hallda  til  laga.  skilldi  og  Magnus  þa  þegar  setiast  j  pro- 
fenttuna  beggia  þeirra  vegna.  enn  klaustrid  £ignast  pen- 
ingana. 

for  þetta  kaup  (fram)  j  skdalastofunne  a  Helgafelle  et 
cetera. 


640.  1490,  á  Felli  í  Kollafirði. 

Tyeir  menn  vídímera  úrskurð  Þorsteins  Eyjólfssonar  lög- 
manns  um  landamerki  Hróbergs  og  Víðivalla  frá  1398, 
Dipl.  Isl.  III,  Nr.  524. 

Pappírsafskript  í  Fornbréfasafni  Jóns  Signrðssonar  með  hendi  Þórðar 
kammeráðs  Guðmundssonar. 

Þad  medkennunst  vid  Oddur  Petursson  og  Andres 
Gudmundsson.  ad  vid  hofum  sied  og  yferlesid  so  látandi 
Bref  med  heilu  og  óskðddudu  Jnnsigli  þorsteins  Iðgmanns 
sem  her  fyrer  ofan  skrifad  stendur.  Og  til  sanninda  hier 
um  setium  vid  okkar  Jnncigli  fyrer  þetta  vitnisburdar  Brief 
skrifad  á  Felle  j  Kollafyrde  arum  epter  Gudz  Burd  MCCCC 
og  ix  tyger  ár. 


641.  [um  1490]. 

Skjalaforsagnir  þrjár,  er  Gunnar  prestr    Jónsson  í  Goðdöl- 
um  og  prófastr  (í  Skagafirði)  hefir  haft  fyrir  sér. 

AM.  241b.  Fol.  VII,  eitt  skinnblað  í  8vo  eða  litlu  4to,  án   efa  með 
hendi  Gunnara  prests. 


732  FORSAGNIR.  1490. 

I 

Þui  med  tilkallaadre  guds  naad  seiger1)  ek  4  prest- 
ur  ionsson. 

j  fyrstu  grein  stefnuna  laugliga  ok  þrattnefndan  4 
rettliga  íirir  kaalladaan. 

j  aann(a)re  grein  med  fvllu  doms  aathkvæde  ykr  44 
son  ok  44  lavglig  hion2)  vera  ok  uerit  haafaa  aallaa  timaa 
sidaan  þit  lagvt  saman  likamligaa  suo  framt  sem  ei  meinaa 
guds  logh. 

Var  þesse  min  domur  gior  ok  in  skriptis  fram  borin 
aa  44  daagin  firir  4  mer  j  domsæte  sitiaande  morgum 
godum  monnum  nærverondum  ok  samþyckivndvm  ykkur 
baa(dum)  logliga  firir  kollodum  4  ok  4. 

n 

Sæker  þess  4  4  ath  þat  var  suarid  aa  stefnu  fyrir 
mer  gunnari  prest  jon(ssyne)  profast  af  tueiimur  skilrikum 
vottum  aath  44  kendiz  med  sialfs  sins  eiginligre  vidvr- 
keniíigu  aa(th)  þu  4  hafder  leigit  hia  ser  likamliga  ein 
tima  annan  (ok)  þridia  tima  en  þær  eru  aad  odrum  manne  ok 
þridia  4  4  ok  4  sem  þu  adur  nefndur  hefer  leigit 
fra  sysk(i)num  jafn  farit  aath  telia  þui  j  gv(d)s  nafne  amen 
dæmer  ek  gvnnar  prestur  jons(son)  profastur  þik  44 
skylldugan  at  sueria  fyrir  lyretareid  at  þu  hafer  ekki  lik- 
amlig(t)  sambland  ath  uid  44  þat  barngetnadur  megi  af 
uerda  ne  guds  rette  raskad  svo  framt  sem  þu  ert  til  fer. 
var  þessi  min  domor  gior  ok  in  skriptis  fram  borin  mer 
j  domsæte  sitiande  aat  44  ok  44  morgum  godum  monn- 
um  hiaa  verundum  ok  samþykivndum  44  logliga  fyrir 
kollvdvm. 

III. 
Jn  nomine  domini  amen. 

Saker  þess  44  aath  þat  uar  svarit  aa  stefnu  fyrir  mer 


')  „dæmer"  skrifað  yfir  „seiger"  í  hdr.    *)  tvískr. 


1490.  JFORSAGNIR.-MELAR.  733 

gunnare  prest  jonssyne  profast  af  tueimur  skilr(i)kum  vot- 
um  huerer  suo  heita  Y\y\  ok  44  huerer  þat  soru  med  full- 
um  eide  aath  þu  4  4  ok  44  keyptu  med  handabande  hiv- 
skaparkaupe  ykkar  j  millum  fyr  nefnd  4  gaf  fullt  jayrde 
til  eiginorz  med  þig  ^  ok  uiliug  var  hun  j  handabande 
þui  atb  til  kalladre  heilags  anda  nad  ok  þui 
proui  sem  kom  fyrir  mik.  dæmer  ek  gvnnar  prestur 
ionson  profastur  ykkvr  lavglig  hion  vera  ok  verit  hafa 
h^  ok  4^  suo  framt  sem  guds  laug  gang(a)  eigi  j  mote. 
Var  þesse  m(inn)  d(omur)  g(ior)  ok  inskrip(ti)s  fram  borinn 
kj  ok  ty  mer  j  domsæte  s(itiande)  morgum  g(odum)  monn- 
um  hiaa  verundum  ok  samþykiandum  ykkur  baadum  l(og- 
liga)  fyrir  k(olludum)  \y\  ok  \\\\. 


642.  [um  1490]. 

Reikningr  kirkjunnar  á  Melum  í  Melasveit. 

AMagn.  Apogr.  Nr.  2213  „skrifad  epter  gömlu  kalfákinnsblade  med 
gamalle  skrift  (hicr  um  de  anno  1490)  er  mier  liedi  1711  in  Junio  Vig- 
fus  Vigfuseon  (Þordareonar,  Bödvarsaonar  prestz  i  Reykhollte)  buande  á 
Hurdarbaki  i  Reykholltz  Reykiadal,  og  eigandi  þeirrar  iardar.  Nedau 
fyrer  þeesu  Documente  er  skrifad  a  kalfskiuns  bladed  mc.d  aunare  hende 
nokkru  nyrre  Landamerkiaskial  mille  Hurdarbaks  og  Deilldartungu  sem 
eg  hefe  vidimera  lated".  (AM.). 

eodem  anno 
tivndargiord  jnguelldar   asgavtzdottur  af  kirkivpening- 
vm  þria  tigi  hvndrada. 

eodem  anno 
sunnvdagen  enn   næsta    fyrer    barnabasmesau    vorv    talder 
peningar  heima  j  melvm  attatige    hvndrada  med  kvgilldum 
a  leigvstódvm.  hier  at  avk  vorv  vegnar  xij  merkur   silfura 

med    skrvdvm hnopvm    oc    kopvm.    hier    at    avk 

hvrdar jtem  snælldubeinstader  xxxc.  svlvnes 

sextan  .c.  oc  allt  fyrer  golldit.  jtem  half  leira  þriatige  hvndr- 
ada  oc  allt  fyrer  golldit. 


734  GODDALIR.  1490. 

643.  1490. 

Afhending  staðarins  í  Goðdölum,  þegar  síra  Gunnar    (Jóns- 
son)  tók  við,  en  Þorsteinn  Guðmundsson  afhenti. 

AM.  Apogr.  Nr.  3763,  með  hendi  Árna  Magnússonar  „Ex  pagína 
pergamena  Templi  Goddalensis,  in  Jsiandia  Boreali"  (AM.).  Sbr.  Dipl. 
Isl,  IV,  Nr.  390. 

Anno  Domini  CD.  cd.  nonogessimo  var  svo  mikit  godz 
kirkiunnar  i  guddolum  þa  gunnar  prestur  tok  vid  enn  þor- 
steinn  gudmunzson  afventi. 

Jn  primis  skrin  med  helgum  domum.  krossar1)  .ij.  þridi 
litill.  COariu  likneski.  Niculas  likneski.  CDargretar  likneski. 
tabulum  og  vida  stockit.  þar  med  brik  med  litlum  kosti. 
messingarstekar  .ij.  iij.  jarnstikur  .ij.  gtolar.  ij.  kistur  læst- 
ar.  stockur  olæstur.  CDerkis  leppur.  glodarker.  baxturiarn 
onyt.  klukur  .iiij. 

Þetta  i  bokum.  Grallari  fra  pascum  og  til  aduentu. 
annar  i  kringum  arit.  de  tempore  bok'at  pislum  og  gud- 
spiolum  per  annum.  de  sanctig  bækur  .ij.  at  pislum  oggud- 
spiolum  per  annum.  Laga  saungva  skra.  Lesbok  de  tempore 
til  hvitasunnu.  lesbok  de  sanctis  per  annum.  orda.  saung- 
bok  de  ganctis  a  sumarit.  saungbok  tekr  til  ad  niu  vikna 
faustu  de  sanctis  de  tempore  til  pagka.  CDissale  tekr  til  at 
niu  vikna  faustu  til  passionem.  De  tempore  saungbok  tekr 
til  [at]  adventu  til  niuvikna  faustu.  Aspiciensbok  og  hvergi 
nerri  efter  ordunne.  Salltari.  Niculas  saga.  og  at  auk  .iiij. 
bækur  og  .xx.  fanytar.  kaleikr  lestur  med  corporale  .ij. 
messuklædi  at  aullu.  þridiu  messuklædi  vond.  brestur  til 
handlin  og  linnda  .ij.  hoklar.  annar  med  silki  en  annar  med 
saraduk  .ij.  kapur  vondar  .ij.  sloppar  vonder  Jij.  vigslu- 
dukar  .ij.  bruner  .iiij.  alltarisklædi  vond.  fimta  med  lerept 
.iiij.  merkr  vax. 

Tiund  kirkiuhluti  a  þvi  aari  halfur  fimtande  eyrer. 

Þetta  i  kvikfe  .ix.  kyr.  atian  asaudar  kugilldi  og  .iij. 
ær  betur.  tvævetrer  sauder.  xx.  og  .iiij.  þrevetrer  .vj.  og 
.xl.  veturgamler  sauder.  tvævett  naut  og  veturgamallt 
og  kalfar  firir  .  .  .  v.  kalfar  og  kista  firir  .c.  hross  firir  .c. 

1)  skrossar,  stóð  á  skinnblaðinu. 


1491.  HÖSKULDSMÁL.  735 

þetta  i  busgagne  .iiij.  og  .xx.  trog  god  og  ill.  xiiij.  upp- 
giordarkerolld  og  .iiij.  fautur  .ij.  strockar.  var  þetta 
allt  firir  c.  atta  fiordunga  ketil  og  .ij.  fiordunga  ketil  fyrer 
ij.  c.  atta  kerold  i  iordu  enn  .ij.  uppi  firir  .ij.  c.  ij  sængur. 
onnur  raed  saluns  aklædi  og  reckiuvod  og  hæginge1)  enn 
aunnur  med  wll  aklædi.  og  voru  badar  firir  .c.  fim  tunnur 
skyrs  firir  c.  xiij.  fiordungar  smiors  firir  .c. 


644.  37.  Janúar  1491.  í  Viðvík. 

Bómb  tuttugu  og  tveggja  presta  útnefndr  af  Ólafi  bisknpi 
á  Hólum  um  kærur  biskups  til  Höskulds  Árnasonar,  að 
hann  hefði  svarið  rangan  bókareið  með  Bjarna  Ólasyni  víss- 
vitandi  og  viljandi,  að  hann  hefði  sett  sig  óheyrilega  og 
afskaplega  inn  í  kirkjunnar  vald  og  að  hann  hafi  tekið 
ranglega  guðs  þjónustu  í  sex  ár  síðan  hann  sór  bókareiðinn. 

AM.  Fasc.  XXX,  1,  frumritið  á  skinni.  Af  22  innsiglum   eru  nú  17 
fyrir  bréfinu. 

Domur  Olafs  Biskups  um  Hauskulld  arnason.*) 
Þath  giorum  uær  andres  jonsson.  ketil  grimolfsson. 
olafur  jngemundarson.  jon  þorualldsson.  olafur  jonsson.  gud- 
mundr  ionsson.  gottskalk  niculasson.  gunnar  jonsson.  magn- 
us  asgrimsson.  geir  vigfusson.  are  olafsson.  biorn  þorsteins- 
son.  gudmundur  kollason.  magnus  þorgrimsson  gudolfur 
magnusson.  eirikur  sigmundsson.  jon  ormsson.  jon  þorsteins- 
son.  sigurdr  jonsson.  þorleifur  jonsson.  halluardur  biarnason 
ok  einar  sigurdsson  prestar  holabiskupsdæmis  godum  monn- 
um  uiturligt  med  þessu  uoro  brefe.  ath  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  uors  herra  ihesu  christi  þusund  fiogr  hundrud 
nivtiger  ok  eitt  ar  a  fimtudagenn  næstan  epter  pallsmessu 
um  uetrinnjuiduikj  uiduikursveit.  uorumuær  j  dom  nefnder  af 
uorum  uirduligum  herra  ok  andaligum  fodr  olafe  med  guds 
nad  biskupe  a  holum.  ath  dæma  um  þa  akiæru    er  biskup- 

J)  Dannig.    2)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  frá  17.  öld. 


736  HÖSKULDSMÁL.  1490. 

en  kærdi  til  hauskolldar  arnasonar.  ath  hann  hefdi  suarit 
rangan  bokareid  med  biarna  olasýne.  uisuitande  ok  uiliandi. 
med  þeim  odrum  íleirum  sockum.  sem  j  stefnunne  standa. 
kom  hauskolldr  ecki.  ok  einge  hans  forsuarsmadr.  ath  suara 
fyrgreindum  sockum.  krafdi  þa  biskupen  optsinnis  haus- 
kolldar  arnasonar  [eda1)  hans  umbodsmanz.  en  þar  kom 
ecki  suar  j  mote.  uar  þaa  suarin  stefnan.  þui  at  til  kall- 
adre  guds  nad.  dæmdum  uær  fyrnefnder  prestar  med  fullu 
doms  atkuædi  stefnuna  logliga  ok  hauskolld  arnason  logliga 
fyrir  kalladan  hier  (j)  dag  ok  skylldugan  ath  luka  mork  j 
stefnufall  nema  hann  syne  loglig  forfaull  at  hann  matte 
ecki  koma.  gn  fyrir  þa  fyrstu  sock  er  j  stefnune  stod  ath 
adr  nefndr  hauskolldr  hafdi  sctt  sig  jn  i  kirkiunar  ualld. 
suo  oheyreliga  ok  afskapliga.  ath  hann  dæmde  fyrst  peningana 
biarna  olasonar  kongdomsins  uegna  halfa  fallna  syslumann- 
inum  til  hallz  epter  þeim  dome  sem  tolf  prestar  hofdu  dæmt 
adr  halfa  alla  peninga  biarna  olasonar  fallna  under 
heilaga  hola  kirkiu.  en  ofan  a  þetta  sor  hann  fullan  bock- 
areid  med  biarna  olasyne  at  hann  hefdi  ecki  leigit  med 
randidi  dottur  sinne  likamliga  j  motte  þeirre  lysing  er 
hann  kenditz  fyrir  biskupinum  ok  prestunum.  ok  suarit  uar 
ok  dæmt  af  tuennum  tylftum  presta  sem  þar  um  gior  þeirra 
domsbref  ut  uisa.  uar  þar  ok  suarit  fyrir  oss  af  einum  presti 
ath  fyrnefndr  hauskolldr  hefdi  medkendz  ath  hann  hefdi 
suarit  med  biarna  olasyne.  Suo  ok  medkendizt  hann  sialf- 
ur  heima  a  holum  fyrir  biskupinum  ok  morgum  audrum 
dandemonnum  þetta  ed  sama.  uiliande  suo  giora  kirkiunar 
reitt.2)  biskupin  ok  prestana  omynduga. 

Jtem  j  annare  grein  hefer  hann  tekit  sex  ar  rangliga 
guds  þionustu  sidan  hann  sor  rangan  bockar  eid.  gn  sidan 
upp  a  iii  ar.  hefer  hann  sett  sig  sialfur  ut  af  guds  likama. 
ok  hefer  ecke  uiliat  til  hlydne  ganga  fyrir  margar  bisk- 
upsins  aminningar  ok  ei  helldr  uiliat  taka  lausn  ok  skript 
af  biskupinum  fyrir  adrgreint  meinsære.  forsmaande  suo  ok 
fyrirlitande  erchibiskupsins  bref  ok  bodskap  um  þetta    mal. 

>)  [ok  eda,  frbr.    a)  Svo, 


1491.  HÖSKULDSMÁL.  737 

hefer  hier  j  mote  einge  prof  nie  skilrik  nitne  tekin  uerit 
af  leikmonnum.  suo  ath  biarna  eda  hauskollde  mætte  til 
bata  koraa  nema  helldr  þuers  j  mote  hafa  þeir  bædi  dæmt 
ok  suarit  j  mote  uorum  eidum  ok  domum.  Stendur  suo  ok 
skrifat  j  kirkiunuar  logum  ath  huor  sa  madr  er  hann  uerdr 
ath  sliku  kunnur  ok  sannur  ath  þuilik  ohæfuuerk  giorer. 
sem  fyr  greiner  ath  setia  sig  jn  j  kirkiunnar  ualld  er  fallin 
j  et  hæsta  pafails  bann  af  sialfu  uerkinu.  Stendur  ok  suo 
skrifat  j  kristnum  rett  ath  huorr  kristenn  madr  sem  suo 
mikil  ohæfuuerk  giorer  ath  hann  setur  sig  ut  af  guds  likama 
upp  a  iii  ar  samíleyt  dryger  heidindom.  ok  hefer  fyrgiort 
buærium  peninge  fiar  sins. 

Þui  fyrir  allar  þessar  fyr  skrifadar  sacker  ok  bandz- 
uerk  dæmdum  uær  fyrskrifader  prestar  med  fullu  doms 
athkuædi  opptnefndan  hauskolld  arnason  fallen  j  et  hæsta 
pafans  bann  ok  fyrirgiort  huorium  peninge  fiar  sins  bædi  j 
fostu  ok  lausu  uid  hola  domkirkiu.  biskupen  ok  prestana 
ok  tit  nefndann  hoskolld  arnason  eda  hans  umbodsman 
skylldugan  ath  luka  alla  þessa  peninga  ath  næstum  far- 
dogum  ath  heyrdum  dominum.  biskupinum  eda  umbodsmanne 
heilagrar  holakirkiu.  ok  þrattnefndan  hoskolld  skj'lldugan 
ath  taka  skript  epter  biskupsins  rade.  þir  til  ath  hann 
fer  til  roms.  bæde  med  fostum  ok  karinum.  ok  lausn  til 
samneýtis.  jnnan  halfsmanadar.  ath  heyrdum  dominum. 

Var  þesse  uor  domur  upp  sagdur  j  sama  stad.  dag  ok 
ar  sem  fyr  seger.  Nærueranda  uorum  uirduligum  herra  ok 
andaligum  fodur  olafe  med  guds  (nad)  biskupe  a  holum. 
samþyckiande  med  oss  þenna  uorn  dom.  morgum  dande- 
monnum  hiauerendum. 

Ok  til  sanenda  hier  um  settum  uær  aller  fyr  skrifader 
prestar  uor  incigle  fyrir  þetta  domsbref  skrifad  a  holum 
j  hialltadaal.  dege  sidar  en  fyr  skrifat  stendur.1) 


J)  28.  Janúar. 
Dipl.  Isl.    VI.  B.  47 


738  &AUÞMÁLABRÉF.  1491. 

645,  4.  Febrúar  1491.  á  Hólum. 

Kaupmálabréf  Þorgils    Þorsteinssonar   og   Guðrúnar   Jóns- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XXX,  11,  frumritið  á  skinni.  Af  4  innsiglum  er  nú  eitt 
fyrir  bréfinu.  —  Apogr.  3332. 

Kaupmalabref  Þorgils  Þorsteinssonar  og  Gudrunar 
Jonsdotter.1) 
Jn  nomine  domini  amen. 

lystezt  ok  stadfestizt  suo  felldur  kaupmale  aa  holum 
j  hialltadal  a  brullaupsdege  þorgils  þorsteinssonar  af  ann- 
ari  halfu.  en  gudrun(ar)  jonsdottur  af  annari.  j  fyrstu  grein 
ath  þau  laugdu  helmingarfelag  med  sier  feingens2)  íiar  ok 
ofeingens.  hier  aa  ofuan  gaf  huort  audru  fiordungsgiof  sem 
leingur  lifde.  ok  allar  þær  loggiafer  sem  þau  mattu  fremzt 
med  laugum  gefa.  voru  þesser  kaupuottar.  ketill  grimolfs- 
son  ok  niculas  þormodsson  prestar  holabiskupsdæmis.  jon 
þordarson  ok  þormodur  bergsson  leickmen  ok  settu  sin  jn- 
cigli  fyrir  þetta  kaupmalabref  er  skrifat  uar  aa  holum  j 
hialltadal  fostudagen  fyrstan  j  niu  uikna  fostu.  þa  er  lidet 
uar  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi  þusund  fiogur 
hundrud  niutiger  ok  eitt  ar. 


646.  7.  Febrúar  1491.        á  MóðruYÓllum. 

Erlbnde  bóndi  Erlendsson  selr  með  samþykki  Guðríðar 
Þorvarðsdóttur  konu  sinnar  Árna  Einarssyni  jörðina  Kamb- 
fell  í  Ytra-Djúpadals  kirkjusókn  fyrir  þrjátigi  hundraða. 

AM.  Fasc.  XXX,  10,  frumritið  á  skiaiii.    Af  4  innsiglum  er  nú  eitt 
fyrir  bréfinu. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra 
sender  thomas  kolbeinsson  ok  ellendur  jonsson.  jwar  þor- 
grimsson.  jon  arnason  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  gior- 
ande  þa  lidit  war  fra  hingathurd  vors  herra  jhesu  christi 
þushund.  cccc.  niutiger  ok  eitt  ar  manudaginn    næsta  epter 

l)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    2)  tvískrifað. 


Í491.  JARDARBRÉF.  —  ODDR    ARNÓRSSON.  739 

kyndilmessu  vm  veturin  aa  modruuollum  j  eyiaíirde  worvm 
uier  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handabandþessara  manna 
ellendz  bonda  ellenzsonar  ok  gudridar  þoruardzdottur  kuinnu 
hans  af  einne  halfu  enn  arna  einarssonar  af  annare  ath 
suo  fyrir  skildu  ath  adur  nefndur  ellendur  selldi  fyr  greind- 
um  arna  einarssyne  medur  fullu  upplage  gudridar  þoruardz- 
dottur  konu  sinnar  jordina  kambfell  er  liggur  j  ytra  diupa- 
dals  kirkiusokn  medur  ollum  þeim  gognum  og  gædum  er 
greindri  jordu  fýlger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nýiu  ok 
tittnefndur  ellendur  ok  gudridur  kona  hans  urdu  fremst 
eigande  ath.  hier  j  mote  gaf  adur  nefndur  arne  þriatige 
hundrada  med  suodan  fridleika.  ellefu  kýr  ok  sex  asaudar 
kugillde  .cc.  j  smiorum.  c.  j  uadmaluih.  cccc.  i  gelldum 
nautum.  cc.  j  gelldum  saudum.  hesta  tuo  fyrir  fiogur  hundr- 
ud.  skyllde  ellendur  suara  laga  riptingu  aa  greindri  jordu 
enn  arne  hallda  til  laga  Ok  til  sannennda  hier  umm  sett- 
um  uier  fyrskrifader  menn  vor  jnsigle  fyrir  þetta  bref 
giort  j  sama  stad  deige  ok  are  sem  fyr  segea. 


647.  14.  Febrúar  1491.  á  Hólum. 

Tylftardómr  klerka,  útnefndr  af  Ólaíi  biskupi  á  Hólum,  um 
kæru  biskups  til  Odds  Arnórssonar,  að  Oddr  hefði  höggvið 
Skeggja  Oddsson  biskupssvein  ófæran  í  visitatione,  að  hann 
hefði  hlaupið  burt  úr  þjónastu  biskups,  að  hann  hefði  hlaup- 
ið  í  kirkjudyrnar  á  Munkaþverá  með  spent  „armbyrsti"  og 
pílu,  að  hann  vildi  höggva  mann  biskups  í  sömu  visitatione 
á  Bægisá  og  sló  mat  og  öl  á  klæði  biskups,  að  hann  hefði 
gripið  heingi  sitt  og  kirkjunnar  og  ekki  skilað  aptr,  að  hann 
hefði  bölvað  biskupinum  svo  óheyrilega,  að  hann  bað  fjand- 
ann  að  eiga  biskup  og  alla  hans  presta  og  enn  fleira. 

AM.  Fasc.  XXX,  2,  frumritið  á  skinni.    Af  12  innsiglum  eru  nú  11 
fyrir  bréfina.  —  Apogr.  3327. 

Oddur  skilldast  ad  giallda  60  Merkur 

til  Hola1). 

Þat  giorum  ver  ketill  grimolfsson    Officialis    Heilagrar 

*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öid, 

47* 


?40  ODDR  ARNÓRSSÓtf.  Í49Í. 

Hola  Domkirkio  fyrir  nordan  aííxnadallssheidi.  Andres  ions- 
son  Radzmadur  þess  sama  stadar.  jon  þorualldzsson.  biorn 
þorsteinsson.  olafur  ionsson.  gudmundur  ionsson.  gudmundur 
kollasson.  jon  helgason.  godskalk  nicolasson.  gudwlfur  magn- 
usson.  eirikur  sigraundzsson  och  ion  ormsson  prestar  hola- 
biskupsdæmiss  godum  monnum  vitur'igt  med  þesso  voru 
brefui  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vorss  herra  ihesu 
christi  CDcd  niutiger  ok  eit  ar  manadagen  i  faustugang 
heima  a  domkirkionne  (a)  holum  i  hialtadal  voru  ver  i  dom 
nefnder  af  vorum  virduligum  herra  ok  andaligum  fodur 
olafui  med  gudz  nad  biskupi  a  holum  at  dæma  vm  þa  a- 
kæru  er  biskupin  kerdi  til  oddz  arnorssonar  med  ollum  þeim 
saukum  er  i  þui  brefui  stod  er  biskupinn  stemdi  honum. 
þui  ad  tilkalladre  gudz  nad  dæmdum  ver  fyrsagder  xij 
prestar  j  fyrstu  stefnona  logliga  þui  hon  v<*r  suarin  fyrir 
oss  af  magnusi  presti  ionssyni  med  ollum  þeim  greinum 
sem  þar  vti  stod  och  odd  arnorsson  logliga  fyrir  kalladan 
hier  i  dag  och  skylldugan  at  luka  mork  i  stefnufaJl  nema 
hann  syni  loglig  forfaull  at  hann  matti  ecki  koma.  £n 
fyrir  þa  fyrstu  sauk  er  i  stefnunne  stod  och  biskupin  kerde 
til  oddz  at  hann  hefdi  haugguit  sin  suein  skeggia  oddzsson 
ofæran  j  sinne  visitacione  suo  at  biskupin  miste  han  burt  vr 
sinne  þionusto  vppa  ii  manodu  edur  leingur  en  baud  aungu- 
an  annan  man  biskupinum  i  stadin  aptur  i  þionustuna.  þui 
dæmdum  ver  odd  arnorsson  skylldugan  at  sue(r)ia  settar- 
eid  innan  halfss  manadar  at  heyrdum  dominum  fyrir  bisk- 
upinum  edur  hanss  vmbodzmanne  at  hann  hefde  ecki 
raannen  ofæran  haugguit.  fellz  honura  þessi  eidur  þa  dæmd- 
um  ver  hánn  skylldugan  at  giallda  biskupinum  xv  merkur  i 
sitt  fullretti  en  hola  domkirkiu  xxx  marka  i  sinn  rett.  J 
annare  grein  stod  suo  i  stefnunne  at  oddur  arnorsson 
hefdi  hlaupit  i  burtt  vr  biskupsinss  þionustu  med  fullt  for- 
trott  och  hugmod.  dæmdum  ver  fyrir  þessa  sauk  biskupin- 
um  och  kirkiunne  ix  merkur.  Jtem  i  þridiu  grein  gaf 
bisknpin  odde  arnorssyni  þa  sauk  i  stefnunne  at  hann 
hefde    hlaupit  i  kirkiudyrnar   a   munkaþueraa   med    spentt 


1491.  ODDR  ARNÓRSSON.  741 

armbyrste  ok1)  pilu  a  lagda  och  villde  skiota  men  och 
var  hamladur  þar  vt  af.  þessa  adur  greinda  sauk  dæmdum 
ver  fyrgreinder  xij  prest;*r  til  næstu  prestastefnu  er  biskup- 
in  setur  vnder  fleire  prestanna  ransakan  huorsu  ha  sauk 
þar  verdur  a  dæmd.  J  fiordu  grein  stod  suo  i  steffiunne 
at  nefndur  oddur  arnorsson  villde  hauggua  vorn  man  i 
saumu  visitacione  a  bægissaa  ock1)  slo  nidur*  och  vppa  oss 
maatt  ock1)  aul  ock1)  a  vor  kledi  morgum  dandimonnum 
nerverandum  ock1)  vppa  siandum.  fyrir  þessa  fyrskrifada 
sauk  dæmdum  ver  optnefndan  odd  arnorsson  skylldugan 
at  sueria  tylftareid  fyrir  biskupinum  edur  hans  vmbodz- 
manne  innan  halfss  manadar  at  heyrdum  dominum  at  hann 
hafui  eigi  þetta  giortt.  felltz  honum  þessi  eidur  þa  dæmd- 
um  ver  biskupinum  xxx  marka  rett  fyrir  þat  er  hann  feck 
þenna  hugmod  i  sinne  visitacione  en  adrar  xxx  merkur  i 
sitt  fullretti  fyrir  þa  forsman  och  suiuirdingh  er  slegitt  var 
nidur  hanss  eigit  bord  ock1)  huorttueggia  matur  och  dryckur 
vpp  a  hanss  kledi  i  hanss  riettre  maltid  och  holadomkirkiu 
lx  marka  i  sitt  fullretti  och  titnefndan  odd  arnorsson  fall- 
in  i  bann  af  sialfuu  verkinu  och  skylldugan  at  taka  skript 
ok  lausn  heima  a  holum  af  biskupinum  innan  halfs  manad- 
ar  at  heyrdum  dominum.  J  fimtu  grein  gaf  biskupin  þa 
sauk  i  stefnunne  odde  arnorssyni  at  hann  hefdi  gripit  hengi 
sitt  och  kirkiunnar  sidan  hann  leet  heimta  þat  aptur  och 
echi  feingit.  en  þui  dæmdum  ver  epter  þui  sem  kristin  rett- 
ur  seiger  biskupinum  xxx  marka  i  sitt  fullretti  och  tit- 
nefndan  odd  skylldugan  at  skila  aptur  heingino  þui  hino 
sama  vnder  sinn  bokareid  innan  halfs  manadar  at  heyrdum 
dominum  och  skylldugan  at  taka  lausn  ok  skript  sem  fyr 
seiger.  J  settu  grein  stemdi  biskupin  fyr  nefndum  oddi 
arnorssyni  fyrir  þa  sauk  at  hann  hefdi  boluad  honum  a 
modrvuollum  i  haurgardall  med  suo  oheyrilego  ordtaki  at 
hann  bad  fiandan  eiga  biskupin  oc1)  alla  hanss  presta. 
handfeste  ein  prestur  biskupinum  bokareid  at  hann  hefdi 
heyrtt  vppa  þetta  och  at  suðrdum  þessum  eidum   dæmdum 


*)  Svo  hér;  annars:  och. 


742  ODDR   ARNÓRSSON.  1491. 

ver  biskupinum  xv  merknr  i  sitt  fullretti  en  ollum  prestum 
i  biskupssdæminu  huerium  fyrir  sig  sitt  fullretti  epter  þui 
sem  huer  er  mannadur  til  en  hola  domkirkiu  xxx  marka 
i  sitt  fullretti.  J  siaundu  grein  stod  suo  i  stefnunne  at 
sira  gudmundur  ionsson  kerde  fyrir  biskupinum  at  oddur 
arnorsson  hefdi  verit  i  radum  med  sigride  modur  sinne  þa 
gripner  haufdu  verit  peningar  hanss  fra  holum.  hefer  hann 
þa  alldre  aptur  feingit  sidan.  ero  þau  likende  hier  til  at 
hon  lyste  fyrir  ij  monnum  at  hvn  hefdi  kledit  af  sier  tek- 
it.  þui  dæmdum  ver  titnefndan  odd  skylldúgan  at  sueria 
settareid  innan  halfsmanadar  at  heyrdum  dominum  fyrir 
biskupinum  edur  hanss  vmbodzmanne  med  þeim  eidamonn- 
um  er  þeir  til  nefna  med  honum  at  hann  hefdi  (i)  aungwm 
radom  hier  vm  verit  ath  peningarner  voro  tekner.  felltz 
honum  þessi  eidur  þa  dæmdum  ver  hann  skylldúgan  at 
leggia  aptur  suo  myckla  peninga  sem  hann  hefuer  i  burt 
haft  och  fallin  i  bann  af  sialfu  verkinu  och  sk\lldugan  at 
taka  skrift  och  lausn  innan  halfsmanadar  at  heyrdum  dom- 
inum  af  biskupinum  och  skylldugan  at  giallda  sira  gud- 
mundi  ionssyni  xii  merkur  i  sitt  fullretti  en  xxx  marka  bisk- 
upinum  ock  kirkiuane  i  sitt  fullretti  en  fyrir  (þa)  sauk 
er  sira  magnus  ionsson  kerdi  fyrir  biskupinum  at  opt- 
nefndur  oddur  arnorsson  hefdi  taksett  sig  och  byrt  sig  i 
husi  och  stadit  fyrir  framan  dyrnar  med  nakit  suerd 
och  handzska  och  suikit  sig  suo  i  trygdum  at  hann 
let  sækia  hann  fyrst  til  konu  sinnar  siwkrar  en  ofan  a 
þat  skipade  hann  þessare  savmu  kono  och  modur  sinne  at 
standa  i  dvronum  och  byrgia  hann  suo  at  hann  kemistz 
ecki  i  burt.  lyste  och  fyrnefndur  oddur  at  hann  skyllde 
þar  bida  til  þess  er  vti  v§re  stefnudagurin  ok  sagdizt  þetta 
giora  i  fullt  fortrott  och  hugarmot  vid  biskupin  och  epter 
þat  tok  hann  burt  stefnubrefit  med  biskupsinss  incigle  af 
af  prestinum.  hafdi  presturin  vpp  a  sier  gudz  likama  i 
þenna  sama  tima  och  hlifdi  honum  þat  ecki.  Sor  och  fyr- 
nefndur  sira  magnus  fyrir  oss  at  han  var  þar  naudigur 
taksettur  och  vard  at  leggia  af  brefit  þui  hann  komstz 
ecki  i  burtu  ellegar.  þui  fyrir   þenna  fyrsagdan  ogiorningh 


1491.  FRAMFÆRSLUKAUP.  743 

oddz  arnorssonar  er  hann  giordi  prestenum  med  gudz  lik- 
ama  och  i  naudgan  brefsinss  burt  tauku  dæmdum  ver  fyr- 
skrifader  prestar  titnefndan  odd  arnorsson  fallin  i  hæsta 
bann  af  sialfuu  verkinu  och  skylldugan  at  taka  lausn  och 
skrift  af  biskupinum  innan  halfsmanadar  at  heyrdum  dom- 
inum  en  sira  magnusi  xij  merkur  i  fullretti  epter  kirki- 
unne  a  wollum  en  adrar  xij  merkur  fyrir  þat  at  hann 
hafdi  gudz  likama  vppa  sier  och  var  taksettur  med  honum 
och  for  i  kirkiunnar  naudsyn  och  ærendi  epter  sinne  skylldu. 
en  biskupinum  xxx  marka  íyrir  bref  sitt  och  þreingingh 
prestzinss.  en  hola  domkirkiu  sextige  marka,  skulu  þessir 
allir  peningar  och  sakeyrir  lukazst  at  nestum  fardogum 
heim  at  domkirkiunne  (a)  holum  biskupinura  i  hand  edur 
hanss  vmbodzmanne. 

Och  till  sannenda  hier  vm  settum  ver  fyrnefnder  xij 
prestar  vor  insigle  fyrir  þetta  domssbref  skrifuat  i  sama 
stad  och  are.  deigi  sidar  en  fyr  seiger. 


648.  30.  Marts  1491.  á  Stafafelli. 

Andeés   prestr    Árnason  fær    Ögraundi   presti   Andréssyni 

gangandi  fé  nokkurt,   er  bréfið  greinir,  fyrir  þann  kostnað, 

er  séra   Ögmundr  hafði  fyrir    honum   nær   Jónsmessna   á 
milli  karlægum. 

Bisk.  Skalh.  XVII,  23   írumrit  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  2366  „accu- 
rate".  „  Jnnsiglen  hanga  2.  vid  brefed"  (AM.). 

Þath  gerum  vit  gisle  jonsson  ogh  srjgurdr  markusson 
godum  monnum  vitanlegt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  ath 
vith  vorum  j  hia  saaum  ogh  heyrdum  aa  ord  ogh  handaband 
þessara  manna  sera  ðgmundar  andressonar  af  einne  alfu 
enn  sera  andresar  arnasonar  af  anare  alfu  ath  suo  firir 
skildu  ath  fyr  nefndr  sera  andres  fieck  adrnefndum  sera  ðg- 
mundi  andressyni  til  fullrar  eignar  tuð  hross.  med  fylum 
ogh   þriar   ær   med   lðmbum  ogh  tuo   saude   tuævetra  firir 


744  HELGI ÁSGRÍMSSON  OG  ODDR.  149I. 

þann  kostnad  sem  fyrskrifadr  sera  ogmundr  hafde  boreth 
íirir  þratt  nefndum  sera  andresi  vpp  aa  þann  tima  sem  hann  hiellt 
hann  karlægan  sem  var  vpp  fra  jonsCDesso  baptiste  ogh 
framan  tilsunnudaagsensnæstafirirjonsCDessu  baptiste  annath 
aareth  næsta  epter  komanda.  Ogh  til  sannenda  hier  vm 
settum  vit  fyrnefnder  menn  ockr  jnsigle  íirir  þétta  bref 
skrifath  aa  staafafelli  j  lone  miduikudagen  j  helgu  viku  anno. 
domini.  CO.  cdo.  nonagessimo  primo. 


649.  13.  Aprí!  1491.  á  Hólum. 

Tylftardómb  klerka  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum 
um  kæru  biskups  til  Helga  Ásgrímssonar  daglegs  sveins 
síns,  að  hann  hefði  ekki  viljað  ríða  norðr  með  óðrum  sín- 
um  sveinum  með  séra  Nikulási  Vilhjálmssyni  að  lesa  dóm 
yfir  Oddi  Arnórssyni. 

AM.  Fasc.  XXX,  3,  frumritið  á  skinni.     Af  12  innsiglum  eru  9  fyr- 
ir  bréfinu,  sum  bráknð.  —  Apogr.  3328. 

60  merkur  dæmdar  thil  Hola1). 
Þath  giorum  uær  andres  jonsson  radzman  heilagrar 
holakirkiu.  gudmundur  jonsson.  olafur  jonsson.  gotskalk 
niculasson.  gudmundur  kollason.  biorn  þorsteinsson.  jon  helga- 
son.  gudolfur  magnusson.  sigurdr  jonsson.  jon  ormsson.  ok 
eirikur  sigmundzsson  prestar  ok  magnus  halldorsson  messu- 
diakn.  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoro  opnu  brefe 
ath  þa  er  lidet  uar  fra  hingat  burd  uors  herra  ihesuchristi 
þusund  fiogr  hundrud  niutiger.  ok  eitt  ar.  heima  á  holum  j 
hialltadal  miduikudagen  næstan  epter  paskauiku  uorumuær 
j  dom  nefnder  af  uorum  uirduligum  herra  ok  andaligum  fodr 
olafe  med  guds  nad  biskupe  ath  holum  ath  dæma  um  þa 
akæru  er  biskupen  kærdi  til  helga  asgrimssonar  sins  dag- 
ligs   sueins  ath    nefndur  helge  hefdi  ecke  uiliat  rida  nordr 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1491.  HELGl  ÁSGRÍMSSON  OG  ODDR.  745 

med  odrum  sueinum  biskup(s)ins  med  sira  niculase  uilhialms- 
syue  er  lesa  atte  dom  yfer  odde  arnorssyne  kirkiunnar 
uegna  ok  biskup(s)ins..  suo  ath  greindnr  sira  niculas  skilde1) 
oforsmadur  uera  fyrir  fyr  nefndum  odde  ok  hans  fulgerura. 
en  þratt  nefndur  helge  sat  heima  ok  uilldi  ecki  fara.  epter 
biskup(g)ins  skipan.  en  uar  hans  logradin  sueinn  forsmaande 
suo  kirkiunar  reitt1)  ok  biskup(s)ins  skipan.  ok  suo  riofit1) 
sina  lofan.  ok  þionustu  med  biskupin.  Suo  ok  ei  sidur  uar 
þar  suarit  fyrir  oss  fyr  nefndum  prestum  at  greindur  helge 
hefdi  uerit  stefndur  j  sama  stad.  ok  dag  fyrir  fyrnefnda 
sok.  ok  þær  íleire  saker  sem  biskupinn  matte  þar  med  log- 
um  til  hans  tala.  soro  þenna  eid  tueir  prestar.  þui  ath  til 
kalladre  guds  nad  dæmdum  uer  j  fyrstu  stefnuna  logliga 
ok  tit  nefndan  helga  þar  rettliga  fyrir  kalladan.  Nu  saker 
þess  ath  greindr  helge  kom  eigi  j  sagdan  stad  ok  dag.  ok 
einge  hans  logligr  forsuarsmadur.  £n  biskupin  beiditz  hans 
þar  ok  krafde.  þui  dæmdum  uær  mork  j  stefnufall.  en  hei- 
lagre  holadomkirkiu  .lx.  marka  j  si.t  fullretti.  ok  xxx  marka 
biskupinum  j  sinn  rett.  Suo  ok  ei  sidur  kærdi  biskupin 
þar  til  hans  ath  hann  hefdi  farit  j  burt  ur  hans  þionustu 
an  hans  orlofue.  þui  dæmdum  uær  aa  þessare  sok  kirkiunne. 
.xxx.  marka  j  sinn  rett.  en  biskupinum  .xv.  merkur  j  sin 
rett.  £n  firir  saker  þriozku  ok  ohlydne  uid  heilaga  kirkiu. 
ok  biskupen  dæmdum  uær  fyr  greinder  prestar  opt  nefnd- 
an  helga  asgrimsson  fallen  j  bann  ok  skulldugan  ath  taka 
lausn  ok  skript  af  biskupinum.  epter  þui  sem  kirkiunnar 
log  utuisa.  Skulu  þessir  peningar  gialldazst  aller  athnæst- 
um  fardogum  heima  ath  holum.  biskupinum  eda  hans  log- 
ligum  umbodsmanne.  en  ef  greindur  helge  heyrer  ei  domen 
fyrir  næstu  fardaga.  þa  gialldi  hann  alla  þessa  peninga  jnn- 
an  fiortan  natta  ath  heyrdum  dominuæ.  þar  sem  biskup- 
inum  likar  eda  hans  umboismanne.  Ok  til  sannenda  hier 
um  settum  uær  fyrskrifader  prestar  uor  jncigle  fyrir  þetta 
domsbref  er  skrifat  uar  aa  holum  j  hialltadaal  aasama  dege 
ok  are  sem  fyr  seger. 


1)  Svo. 


746  EIGNARLÝSINGARBRÉF.  1491 

650.  24.  Apríl  1491.  í  Haga. 

Yitnisbukðr  Gísla  Filippussonar  uni  eignalýsing  Vigfúsar 
Bjarnarsonar,  þá  er  hann  reið  til  að  biðja  Steinunar  Gunn- 
arsdóttur. 

Bisk.  Skalh.  XVII,  24,  frumrit  á  skinnl.  —  AM.f  Apogr.  2367  „acc- 
urate".  „innsigled  er  i  burtu"  (AM.).  „Hönden  a  originalnum  af  þessu 
brefe,  og  a  kaupmalabrefe  bardar  Jonssonar  og  Gudrunar  Hall- 
dorsdotter  daterudu  Ytrafelli  a  Medalfellzströnd,  laugardagcnn  epter 
krossmesso  1470.  eru  so  likar,  ad  þad  er  annadhvert  hios  saroa,  eda  og 
sá  sidare  skrifarenn  hefur  plus  qvam  sollicité  imiterad  hönd  þesB  fyrra. 
Hönden  á  brefi  sira  Jons  Halldorssonar  um  Saurbæiarkirkiu  á  Rauda- 
sande  er  og  med  þessare  sömu  heiidi  (so  mikid  sem  dæmast  kann). 
Daterad  M.  CCCC.  og  tiutiger.  liggia  þesse  2  bref  i  Skalhollte,  medal 
Btolsens  brefa"  (AM.). 

Þat  giore  eg  gisle  íilippusson  godum  monnum  kvnnigt 
med  þessu  minv  opnv  brefe  at  vigfus  biarnason  lyste  þui 
firir  mier  heima  j  haga.  þa  hann  ueid  til  at  bidia  stein- 
v^ar  gunarsdottur  at  hann  ætte  aungua  peninga  ok  aungua 
telde  hann  sier.  vtan  medaldal  j  durafirde  ok  þar  til  fiðgur 
kugillde.  enn  alla  penninga  adra  þa  sem  hann  hafde  at 
hallda  kuika  ok  dauda  fasta  ok  lausa  lyste  hann  eign 
barna  sí^a  jons  ok  gudrunar  er  hann  hafde  att  vid  eigin 
kni^u  sinne  kristrunu  heiti^e  ormsdottur.  sagdiz  greindur 
vigfus  huorke  vilia  firirgiora  nie  firirmæla  þeim  pening- 
um  j  huad  serii  hann  kynne  at  falla.  suo  ok  lyste  adur 
greindur  vigfus  þessu  sudur  j  tungu  j  huams  sueit.  þa 
hann  keyp(t)e  nefnda  steinune  ok  talde  sier  þa  aungua 
peninga  adra.  ei^  fyrr  nefndan  medaldal  ok  þar  til  fiogur 
kugillde.  enn  alla  adra  peninga  þaa  sem  hann  hefde  at 
hallda  lyste  hann  eign  fyr  nefndra  barna  síhja.  Ok  til  sann- 
inda  hier  vm  setta  eg  mitt  jnsigle  firir  þetta  vitnesburdar- 
bref  skrifad  j  haga  aa  bardastrond  sunnudagil^  næsta  epter 
jons  CDessu  holabiskups  þa  er  lidit  uar  fra  hingadburd  vors 
herra  jhesu  christi.  þusund.  fiogur  hundrut  niutiger  ok  eitt 
aar. 


1491.  GUDMUNDR  PRESTR  SKÚLASON.  747 

651.  4.  Maí  1491.  á  YíðÍYÖllum. 

Tveggja  tylfta  dómr  klerka  útnefndr  af  ólafi  biskupi  á  Hól- 
um  á  prestastefnu  um  óhlýðni  séra  Guðmundar  Skúlasonar 
við  biskup. 

AM.  Fasc.  XXX,  4,  frumritið  á  skinni.  Af  24  inngiglum  er  nú  21 
fyrir  bréfiou.  —  Apogr.  3328.  —  Fasc.  XXX,  5,  afskript  eða  uppkast 
Bama  bréfs  á  skinni  og  samtíða.  —  Apogr.  3330. 

Um  ohlydne  presta  vid  sinn  biskup.1) 
Þat  giorum  uær  ketil  grimolfsson  offícialis  heilagrar 
holakirkiu  fyrir  nordan  oxnadalsheide.  andress  ionsson  radz- 
madur  þess  sama  stadar.  einar  benedicsson.  sigurdur  þor- 
laksson.  magnus  ionsson.  jon  þorualldsson.  olafur  jngemund- 
arson.  niculas  þormodsson.  arne  halldsson.  þorstein  gud- 
mundsson.  stigur  jngemundarson.  gunnar  jonsson.  geir  uig- 
fusson.  þordur  jngemundar(son).  gudmundur  ionsson.  olafur 
þorgeirsson.  olafur  klængsson.  are  olafsson.  biorn  þorsteins- 
son.  gudmundur  jonsson.  þorlakur  þorgeirsson.  kaar  jonsson. 
jon  olafsson.  ok  ellendur  broddason  godum  monnum  uitur- 
ligt  med  þessu  uoro  brefe  at  sub  anno  gracie  CD°  cd°  xc° 
primo  aa  uideuollum  j  skagafirdi  a  prestastefnu  rettri  a 
miduikudagen  næstan  epter  krossmesso  a  uorit  uorum  uær 
j  dom  nefnder  af  uirduligum  herra  ok  andaligum  fodur 
olafe  med  guds  nad  biskupe  aa  holum.  at  dæma  um  þa 
akæru  er  nefndur  biskup  olaf  kærdi  til  sira  gudmundar 
skulasonar.  ath  hann  hefdi  j  fullri  ohlydne  setit  suo  iij  ar 
samfleyt  ath  hann  uilldi  ekki  koma  til  prestastefnu.  ok 
uar  þo  prestastefnubref  lesit  aa  hans  heimele.  suo  latanda 
at  hann  skilldi2)  koma  aa  prestastefiiu  sem  logliga  stefndur. 
Nu  saker  þess.  ath  þat  uar  suarit  a  prestastefnunne  af 
messudiaknanum  sem  brefit  bar.  ath  hann  hefdi  lesit  presta- 
stefnu  brefit  heima  a  mel  upp  a  .ij.  ar.  dande  monnum 
næruerondum.  suo  ok  uar  suarit  af  tueimur  prestum  þar  a 
prestastefnunne.  ath  gudmundur  skulason.  hefdi  ecki  komit 
upp  a  iij  ar  j  fyr   sagda    prestastefnu.    þui  ath  til  kalladri 


l)  Utan  &  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    9)  Svo. 


748  GCÐMCJNDR  PRESTR   SKÚLASON.  1491. 

guds  nad.  dæmdum  uær  fyrskrifader  prestar  opt  nefndan 
gudmund  prest  skulason  logliga  fyrir  kalladan.  epter  þui 
sem  prestastefnu  breíit  utuisar.  en  fyrir  þessa  fyrsagda 
ohlydne.  ath  hann  forsomade  biskup(s)ins  bref  ok  bodskap 
þa  dæmdum  uær  sira  gudmund  skulason  hafa  brotit  af  sier 
sinn  messusaung  ok  stad  ok  biskupin  skylldugan  ath  lata 
rida  til  mels  strakzst  nu  epter  prestastefnuna  ok  lata  lesa 
þar  domen  upp  aa  .iij.  re(i)sur.  ok  beidazst  þar  sira  gud- 
mundar  skulasonar  eda  hans  logligs  umbodsmanz  ath  syna 
loglig  forfaull  med  suordum  eidum  ath  hann  mate  ecki 
koma  upp  a  þesse  aull  ar.  en  koma  þau  ecki  fram.  þa 
dæmdum  uær  biskupin  skylldugan  ath  taka  ath  sier  stadin 
ok  stadarins  peainga  ath  næstum  fardogum.  suo  ok  hefer 
fyrnefndur  sira  gudmundur  skulason1)  ecke  uiliad  taka 
uid  biskupinum  j  hans  rettri  uisitacione  upp  a  ij  ar  ok 
aunguan  reikningskap  honum  giora  uilia(d).  helldur  hlaupit 
j  burt  j  fullri  þrausku2)  ok  ohlydne.  Ok  til  sanenda  hier 
um  settum  uær  fyrnefnder  prestar  uor  incigle  fyrir  þetta 
domsbref  med  samþycke  uors  nadugs  herra  ok  uirduligs 
fodurs  olafue5)  med  guds  nad  biskups  aa  holum.  abbota 
asgrims  aa  þingeyrum  ok  jons  abbota  a  munkaþueraa  ok 
allra  aannara  presta  er  þa  uoro  a  prestastefnu.  er  sam- 
þucktu  med  oss  þenna  uorn  dom  skrifadan  j  sama  stad 
deige  ok  are  sem  fyr  seger. 


652.      9.  Maí  cða  19.  September  1491.   á  Dcsjarmýri. 

Yitnisburbr  Páls  prests  Grímssonar  um  torfskurð    frá  Val- 
þjófsstað  í  Skriðu  jörð  í  Fljótsdal. 

AM.  Apogr.  4431  „Epter  Transscripto  14.  gamallra  Skriduklausturs 
brefa,  gifirdu  þann  28.  Septerabris  Anno  1697  (=  a).  Samanlesed  vid 
annad  Transscriptura  XI  Síriðuklauiturs  pergaments  brefa,    giort    þann 


l)  hér    stendr   „hefer"  i  frumritinu,    og   er    það    ofritað.     *)    Svo. 
»)  Svo. 


149Í.  SKÍU£)U£LAÍJSTR.  -  TBANSSKKIP^T.  749 

17.    Srptembris     1697".     „þesse     vitnisburdur  er  skrifadur  a  kalfskinn 
med  gamla  skrift  og  innsigleslaua". 

Þad  giore  eg  Pdll  prestur  Grimsson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  minu  brefe.  at  jeg  sege  upp  aa  min 
sannende.  at  eg  var  aa  Valþiofstad  j  Fliotzdal  .xviij.  vetur 
eda  .xviiij.  heimilesfastur.  og  vissa  eg  ad  skored  var  upp 
d  .xx.  hesta  letorf  hvert  aar  j  Skridu  jordu  er  liggur  j 
Yalþiofstadar  kirkiusokn.  og  vissa  eg  engann  ad  finna.  og 
engann  heyrda  eg  dkiæra.  at  su  jtala  være  kirkiunnar  eign 
og  stadarens  d  Valþiofstad.  enn  þar  j  mote1)  kiæme  lamba- 
rekstur  j  Tungurnar  frd  þeim  bonda  sem2)  bygge  d  Skridu. 

Og  til  sannenda  hier  um  setta3)  eg  mitt  Jnnsigle  firir 
þetta  bref.  er  skrifad  var  aa  Desiarmyre  j  Borgarfirde.  a 
mdnudagenn  næsta4)  firir  krossmessu.  þd  er  lidid  var  frd 
hingadburd  vors  herra  Jehsu  Christi  Anno  M.  [cd5)  lxxxx. 
primo. 


653.  17.  Maí  1491.  í  Heydöluin. 

Transskriptarbréf. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVII,  22,  frumritið  á  skinni.  —  AM.  Apogr. 
2365  með  hendi  Árna  sjálfs  „ordriett".  „Jnnsiglen  eru  fra  brefonu". 
(AM.). 

Þath  giorum  vid  kodran  jonsson  ogh  arnbiorn  gudmundz- 
son  godum  monnum  vitanlegt  ad  vid  hðfum  sied  ogh  yfer 
lesit  ogh  giorla  skodat  med  heilum  ogh  oskoddum  ogh  hang- 
ondum  jnnsiglum  suo  latanda  domsbref  ord  firir  ord  sem 
hier  epter  Stendr  skrifad.  [Hér  kemr  dómr  um  Raufarberg  frá  20. 
Aug.  1490,  DI,  VI,  Nr.  628]. 

Ogh  til  sannenda  hier  vih  settum  vid  fyr  nefnder  menn 
ockr  jnsigle  firir  þetta  transkriptarbref  skrifath  j  heydolum 
þridiudagenn  næsta  firir  huita  sunnu.  anno.  domini.  CD.°  cd.° 
nonagessimo  primo. 


*)  mot,  b.    *)  er  b.    «)  sette,  o.  *)  næstan,  o.    6)  [D,  b.  „sed    per- 
peram"  (AM.). 


750  ÍKANSSKRiPT.  -  MÓSKÓGAR.  1491. 

C54.  27.  Maí  1491.  á  Hólum. 

Tbanbsskbiptabbbéf. 

AM.  Fasc.  XXVI,  15,  frumtransskriptið  á  skinni  með  þrem  innsigl- 
um  nokkuð  brákuðum.  —  Apogr.  3286. 

Path  giorum  vær  olafur  jonsson  gudmundur  kollasson 
gudulfur  magnvsson  ok  jon  ormsson  prestar  holabiskups- 
dæmis  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefe 
at  uær  hofvm  sied  ok  ýfer  lesid  bref  med  oskavddum  hang- 
andvm  jnnciglum  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seger. 
[Hér  kemr  bréf  um  Syðra-Holt  í  Svarfaðardal  gert  á  Hólum  1.  Mirts 
1481,  DI,  VI,  Nr.  324]. 

ok  til  sannennda  hier  um  settum  uær  fýr  nefnder 
prestar  uor  jnncigle  fýrir  þetta  transkriptarbref  er  skrifat 
var  aa  holum  j  hialtadal  a  faustudagin  j  huitasunno  uiku. 
anno  domini  C0°  cd°  lxxxx0  primo. 


655.  1.  Jiiní  1491.  í  Móskógum. 

Vitnisbubðb  um  landamerki  Móskóga  í  Fljótum. 

AM.  Pasc.  XXX,  7,  frumritið  á  skinni,  frá  Haldóri  sýslumanni  Ein- 
arssyni.  —  Apogr.  311,  afskr.  Btaðfest  5.  Dec.  1707  í  Skáiholti. 

Pat  ger1)  ek  þorsteinn  markusson  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  minu  brefi  at  þar  uar  ek  j  hia  sa  ok 
heyrd1)  ek  a  at  teitur  prestur  fintzson  let  rída  a  landa- 
merki  milli  mos  ok  moskoga  þa  han  uar  radzman  holakirkiu 
en  hafdi  umbod  yfir  moskogum  ok  uoru  þesser  men  þar 
vit  gudmundur  jonsson  (er)  þa  bio  a  bakka.  haldan  hoskoltzson 
er  bio  a  moi  ok  fleiri  men  adrer  ok  sogdvtz  þesser  fyr- 
nefnder^men  hafa  heyrt  kollut  ok  halldin  hafa  verit  landa- 
merki  milli  adr  greindra  jarda  vr  lækiarosinum  fyrir  svn- 
an  gardin  ok  a  snid  vpp  epter  myrini  ok  j  hamraendana 
þa  er  ofan  ganga  j  fiallit.  Ok  til  sanenda  her  vm  setta 
ek  mit  jnsigli  fyrir  þetta  vitnisburdarbref  er  skrifat    var  j 

*)  Svo. 


1491.  TÉANSSKRIPT.  -  GILSBÁÉKÍ.  75Í 

moskogum  j  fliotum  miduikvdagin  næsta  fyrir  dyradag  vm 
vorit  þa  lidit  var  fra  bvrd  krist(s)  þvshvndravd  fiogvr 
hundrud  nivtigir  ok  eit. 


656.  4.  Júní  1491.  á  Hólum. 

Sex  prcstar  transskríbera  tvö  bréf  um  Tjörn  í  Aðaldal. 

Bisk.  3.  Fol.  bl.  97—99.,  skr.  1641—42.  —  Apogr.  Nr.  27. 

Þad  giorum  vær  Olaffur  Jonsson.  Gudmundur  Kollason. 
Olafur  Jngimundarson.  Gudulfur  Magnusson.  Eynjkur 
Sigmundsson  og  Jon  Ormsson  prestar  HolaByskupzdæmis 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  Opnu  Breíi  ad 
vier  hofum  sied  og  yferlesid  opin  Bref  med  heilum  og 
Oskauddum  hangundum  Jnsiglum.  so  latanda  ord  epter  Ord 

sem  hier  seiger  [Hér  kemr  a)  bréí  Gottekálks  biskupa,  að  haDii  tekr 
Ásgrím  Jónsson  fyrir  prófentumann  að  Hólum  með  jörðinní  Tjörn  í 
Áðaldal  25.  Apríl  1456,  DI,  V,  Nr.  127;  b)  bréf  um  landamerki  Tjarnar 
í  Aðaldal  frá  5.  Maí  1397,  DI,  III,  Nr.  514  og  VI,  Nr.  34  (betra)]. 
Og  til  sanninda  hier  vm  setium  wær  fyrr  nefnder  prestar  wor 
Jnsigle  fyrer  þessi  Transskriftar  Bref  er  skrifud  voru  a  Hol- 
um  j  Hialltadal  a  Laugardaginn  næsta  epter  festum  corporis 
Christi.  Anno  Domini  CYD°  cd°  lxxxx0.  primo. 


657.  25.  Júní  1491.  í  Stafholti. 

Bbép  Odds  prests  Pétrssonar  baccalaurei  artium  og  oíficia- 
lis  milli  Hvítár  í  Borgarfirði  og  Hrútafjarðarár  um  staðar- 
peninga  á  Gilsbakka  í  Hvítársíðu. 

Biskupsskjalasafn.  Skalh.  Paec.  XII,  5,  frumrit  a  skinni  nokkuð  skemt 
af  íúa.  —  AM.  Apogr.  2446. 

Þath  Giore  ek  oddur  prestur  petursson  backalarius 
arcium.  godum  monnum  kunnigth  med  þessu  minu  opnu 
brefi.  at  þda  er  ek  war  officialis  heilagrar  skalholltz  kirkiu 
j  millum  huitaar  j  borgarfirdi  ok  hrutdafiardaráír   skalholltz 


752  GÍLSBAKKI.  1491. 

biskupsdæmis.  kom  ek  til  gilsbacka  stadar  j  huitaarsidu.  j 
borgarfirdi.  ok  spurdi  ek  sira  þorbiorn  heitinn  aamundason. 
at  þui  huersu  mýkla  eda  hueria  peninga.  hann  hefdi  tekit 
þar  med  stadnum  ok  kirkiunni.  Giordi  hann  mier  suo  felld- 
ann  reikning  sem  hier  stendur  nu  epter  skrifadur.   [Hér    kemr 

staðarafhending  á  Gilsbakka    frá  1463,  Dipl.  Isl.  V,  Nr.  352]. 

Hýgg  ek  at  sira  snorre  helgasson  hafi  skrifat  þennann 
maldaga  þaa  er  hann  war  hia  mier  subdiakni.  opinberadi  ek 
þennan  maldaga  sialfur  wm  worit  aa  manudaginn  j  settu 
wiku  sumars.  oa  greindum  gilsbacka  stad.  þox  er  ek  afhenta 
adur  nefndann  gilsbacka  stad  sira  oddi  bergssýni.  j  wm- 
bodi  sira  olafs  oddzsonar  oíficialis  heilagrar  skalholtzkirkiu. 
suo  ok  uændizt  ek  þessum  maldagaj  sidumula  nu  aa  fimtu- 
daginn  er  war  firir  gieindum  sira  olafi  oddzsýni  officiali 
ok  ðdrum  godum  monnum  leikum  sem  lærdum. 

Ok  til  sanninda  hier  wm  setta  ek  mitt  jnsigli  firir 
þetta  mitt  vitnisburdarbref  skrifat  j  stafhollti  j  stafholltz- 
tungum.  laugardaginn  næsta  epter  natinitatem  beati  johann- 
is  baptiste.     anno  domini  CD.°  cd.°  lxxxx.0  primo. 


658.  30.  Júní   1491.  á  Öxarárþingi. 

Alpingisdómb  tólf  manna  útnefndr  af  Finnboga  lögnunni 
Jónssyni,  að  Guttormr  Ólafsson  skyldi  ferjandi  til  Noregs 
fyrir  það  mannslag,  er  hann  hafði  ófyrirsynju  í  hel  slegið 
Ólaf  Indriðason. 

Dómasyrpa  Jóns  Hákonarsonar  á  Vatnshorni,  skr.  c.  1608. 

Domur  vm  Guttorm  Olafsson. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
Senda  Hauskulldur  Arnason.  Magnus  magnusson.  Einar 
Arnason.  Ben(e)dickt  Magnusson.  Jon  Asgrimsson.  Þorleif- 
ur  Ormsson.  Olafur  halldorsson.  Þorlakur  Þorsteinsson.  Þor- 
lakur  Þorkielsson.  Jon  Hrafnsson.  Helgi  Þorualldzson.  og 
Eyuindur    Gudmundzson    kuediu    Gudz    og    sijna    kunnigt 


1491.  VÍGSMÁL.  753 

giorandi.  ad  þa  er  lidit  var  fra  hingad  Burd  vors  herra 
Jhesu  Christi  CD.  cccc.  Ixxxx  og  eitt  Ar  fimtudæginn  næsta 
eptir  pieturs  messo  og  pals  oa  almenniligu  Auxararþingi  vor- 
um  vier  j  dom  nefndir  af  ærligum  manni  Fimmboga  Jons- 
syni  laugmanni  nordan  og  vestan  oa  Jslandi  ad  skoda  og 
dæma.  huort  Guttormur  Olafsson  skylldi  feriandi  til  Noregs 
til  mins  herra  kongsins  nada.  fyrir  þad  mannslag  sem  hann 
hafdi  oforsyniu  j  hel  slegit  Olaf  Jndridason. 

Nu  sakir  þess  þad  syndist  þar  laugliga  fyrir  oss  ad 
greindur  Guttormur  Olafsson  hafdi  golldit  þria  hluti  Bota. 
laugligum  Erfingium  hins  vegna  kuittan  fyrir  tekid.  enn 
Arnor  Finnzson  giéck  j  fulla  Borgun  med  handa  Bandi  ad 
giallda  hinn  fiorda  part  sem  eptir  stod  þeim  taka  ætti  sagd- 
ar  vigs  Bætur  jnnan  manudar.  sijdan  er  hann  kiæmi  heim. 
ef  eigi  er(u)  adur  allar  golldnar.  Þess  annars  ad  greindur 
Guttormur  hafdi  feingid  full  grid  og  æfinligan  frid  vtan 
gridastada  og  jnan  fyrir  sagt  mannslag  suo  og  eirnin 
golldit  kongsdomsins  vegna  og  laugliga  kuittun  fyrir  tekid 
og  [fielegan1)  dag  feingid  af2)  kongs  vmbodzmanni  til  mins 
herra  kongsins  nada.  Og  þui  dæmum  vier  optskrifadan 
mann  Guttorm  Olafsson  laugliga  feriandi.  Jtem  dæmdum 
vær  hann  og  fridhelgan  fyrir  huorium  manni  vm  sagt  mann- 
slag  vtan  landz  og  jnnan.  þar  til  sem  hann  kiemur  fyrir 
mins  herra  kongsins  nadir  og  myskunn  sem  hann  vill  ox 
giora  vm  hans  skulld.  Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier 
fyrr  nefndir  menn  vor  Jnsigli  fyrir  þetta  domsbref  sknjfad 
Æl  sama  stad  og  ari  degi  sidar  enn  fyrr  seigir. 


659.  1.  Júlí  1491.  á  alþingi. 

Samþykt  tuttugu  og  fimm  manna  á  alþingi,  að  forgaungn  Finn- 
boga  lögmanns  Jónssonar,  að  biðja  Hans  konung  um  að  skipa 
Einar  Björnsson  hirðstjóra  yfir  ísland,  því  að  þeir  hafi 
sannfrétt  lát  Diðriks  hirðstjóra  Pínings. 

x)  [eyða  í  handritinu  og  hefir  ekki  orðið  lesið  í  frumritinu  um  1 608. 
—  *)  eyða,  {>6  nokkuru  atærri  en  þessu  orði  svari;  varia  hefir  þ6  getað 
staðið  hér  annað  en  þetta. 

Dipl.  Isl.  VI.  B.  48 


754  LÁT  PÍNINGS  OG  NÝR  HIRÐSTJÓRI.  149 1. 

Advocates  Library  í  Eidinaborg  64.  4to}  (21,  7,  14)  með  hendi  séra 
Björns  Haldórssonar  í  Sauðlankadal  c.  1770.,  og  er  þetta  þó  að  eius 
langt  ágrip  bréfsins,  en  ekki  þekkist  það  öðruvísi,  enda  virðist  hér  eingu 
efui  vera  úr  því  slept. 

Um  dædafregn  Didrichs  Pinings  1491. 
Finnboge  Jonsson  logmadur  nordan  og  vestan  á  Jslandi 
nefndir  þessa  inennidom  a  slþingi  1491.  föstudaginn  næst- 
ann  efter  Petursmessu  og  Páls.  Pál  Brandsson.  Gudna  Jóns- 
son,  Þorvard  Erlendsson,  Pál  Jónsson  sýslumenn,  Sturlu 
Magnússon,  Arnór  Finnsson,  Grím  Pálsson,  Salomon  Einars- 
son,  Jón  Hrafnsson,  Einar  Árnason,  Einar  Brandsson,  Snjólf 
Brandsson,  Þorlák  Gíslason,  Helga  Þorvaldsson,  Höskuld 
Árnason,  Höskuld  Einarsson,  Eyvind  Gudmundsson,  Finn- 
boga  Jónsson,  Símon  Páisson,  Jón  Arngrímsson,  Ingimund  Finns- 
son  lögréttumenn,  Ormr  Bjarnarson,  Torfi  Jónsson,  Sigurdr 
Þorleifsson,  Björn  Gudnason,  Gamalíel  Þorleifsson.  Þessir 
allir  hafa  fréttþad  af  útlenzkum  mönnum,  enskum  og  þýzk- 
um,  ad  Didrik  Píning,  sem  hér  var  fógeti  settur  af  kongi 
Hans,  sé  daudr  utanlands  og  segjast  þeir  trúa  fréttinni.  Þeir 
segja  ad  hinn  yngri  Didrik  Pining,  sem  hér  sé  á  landi  og 
hafi  umbod  frænd*  síns  hins  eldra  Pínings  hafi  eingva  borg- 
un  né  peninga  ad  bæta  fyrir  sig  ef  hann  geri  monnum  ei 
rétt,  þar  er  þó  sáttmáli  í  milli  Noregs  kongs  og  þeirra  sem 
landid  byggja  og  skattinum  játudu,  bjódi  svo  og  ávísi,  ad 
vær  skulum  hafa  og  halda  lögmenn  og  lénsmenn  íslenzka, 
og  þó  þá,  sem  þar  til  eru  bornir  og  fullvedja  eru  ad  bæta 
ef  þeir  taka  rangliga,  nema  bændur  samþykki  annad.  Þeir 
vilja  blífa  í  allri  hlýdni  vid  Hans  kong,  styrkja  allan  hans 
bodskap  og  brefvísara,  hverja  sem  hann  sendir  hingad  í 
land  med  hirdstjórn,  enn  af  því  nú  sé  hér  einginn,  sem 
kongsbréf  hafi  fyrir  hirdstjórn  né  fógetadæmi,  þá  er  allra 
þeirra  bón  med  fullri  audmýkt  og  gódvilja  med  samþykki 
alls  almúgans  úr  nordr  og  vestr  lögdæminu,  ad  Hans  kongr 
med  guds  nád  skipi  þeim  til  hirdstjóra  og  hofudsmanns 
jungkærann  Einar  Björnsson,  enn  aungvann  annann,  svo 
framt  sem  hinn  eldri  Didrik  Pining  sé  daudr.  Þeim  vird- 
ist  jungkæri  Einar  Björnsson  í  allan  máta  hér  til  vel  faU- 
inn    fyrir   sakir  sinna   slekta   og  burda  og  þeirra  fríheita, 


1491.  ítÉTTARBÓT  HANS  KONUNGS.  755 

sem  hans  fadir  Björn  Þorleifsson  hafdi  af  Kristjáni  kongi 
födnr  Hans  kongs,  svo  og  fyrir  sakir  ríkdóms  og  höfding- 
skapar,  spektar  og  sidsemdar  þar  hann  haíi  eingum  gert 
né  gera  látid  ofríki,  svo  þeir  viti  ad  hann  hafi  í  öllu  verid 
kongi  trúr  og  hollr,  og  svo  vænta  þeir  hann  verdi  í  þess- 
ari  kóngsins  þjónustu,  ef  hans  nád  vill  hann  þar  til  skipa, 
og  loksins  setja  þeir  sín  innsigli  fyrir  þetta  bréf.  datum  ut 
supra. 


660.  14.  Júlí  1491.  í  Oslo. 

Réttakbót  Hans  konungs  handa  Noregsríki,  að  einginn  sé 
bastaðr  eða  bundinn  saklaus,  með  öðru  fleira,  er  bréfið 
greinir. 

GL  kgl.  uaml.  1154.  Fol.  bl.  91,  skinnbók,  og  er  þetta  með  hendi 
frá  c.  1500.  —  Ny  kgl.  saml.  1642.  4to,  bls.  329,  Bkinnb.,  og  er  þetta  skr. 
c.  1500.  Réttarbót  þessi  er  til  í  mörgum  norsknm  handritum  frá  16. 
öld,  en  hvenær  íslendingar  hafa  farið  að  taka  hana  upp  í  söfn  sín,  er 
óvist;  hitt  er  víst,  að  Magnús  Ketilsson,  eem  prentar  réttarbótina  i 
Lagasaíni  sínu  I,  87—90,  segir  að  hún  finnist  i  „gömlum  söínum  og 
dómabókum"  islenzkum.   Sbr.  Landsb.  58.  8vo. 

Wij  fyans  med  gudz  nadh  Norgis  Danmarkis  Vendes  ok 
Gotha  koning  wtwaldh  koning1)  til  swerghe  hertugh  j  sless- 
wick  ok  hertugh  j2)  holsten  Stormarn  ok  ditmersken  Greffwe 
vthi  oldhenborgh  oe  delmenhorsth  Gorer  alle  witerligt  adh 
wi  med  wore  elskelighe  Eodhe  haffwe  nw  offwerweghet 
worth  ok  Norigis  Rikess  ok  thess  jnbyggeress  bestha  oc 
[bestand  uppö3)  thet  adh  jnghen  skal  olaggelighe4)  twingess 
eller  beskathess5)  her  effther  thenne  dagh  Oc  ther  fore 
haffwe  wi  nadelighe  wnth  ok  giiffwit  alle  wore  [kære6) 
wndhersaathe  wti  Norgis  Eike  tesse  efftherscreffne  rette- 
bother  oc  wilie  adh  [alle6)  wore  lagmen  offwer  alth  worth 
Rike  Norighe  them  swo  strenghelighe  holdhe  skulle  Och 
ther  effther  alztingh7)  rettelighe  dome  och  ffore  reth  lagh 
[ath  seighe8)  swo  wel  offwer*)  then  rike  som  offwer  then  fatike. 

ffosth  wilie  wij  adh  jnghen  skal  bastass10)  eller  bindess 

x)  b.  v.  1642.  2)  vti  1642.  8)  [bestond  paa  1642.  4)  alagunger 
1642.  B)  beskattes  1642.  6)  [b.  v.  1642.  7)  altingies  1642.  8)  [aff  at 
Bigie  1642,    9)  sl.  1642.    10)  bastees  1642. 

48* 


756  RÉTTARBÓT  HANS  KONUNÖS.         149!. 

vthen  [han  sigh1)  3ag[ligie]  forbryther  eller  worder  gripen 
met  ferske  gerninghe  Oc  [anklagess  eller  wppo  klages2) 
fore  the  sacker  som  laghen  vtwiser  ath  geldhe  uppo  liiff 
eller  ære  Hwo  som  her  amoot  gor  bothe  konungdomen  xl 
lybskie  mark  Oc  staa  then  som  saa3)  wordher  gripeu  ful- 
retthis  effter  xij  manne  dome. 

Jtem  hwo  som  [kommer  for  oss  ok  kerer4)  sine  retthe 
keremool  oc  bristh6)  eller  oc  fore  the  dommere  som  wij  til 
skicke  met  wore  opne  befalelse  breff  wilie  wij  oc6)  ath  then 
skal  wora7)  ther  fore  ofeigt8)  obasteth  ok  obúndhen  hwo 
som  ther  amot  gor  eller  gorendis  wordher  botha  oss  xl 
libskie  mark  oc  misthe  sine  len  oc  standhe  then  som  swo9) 
aakerer  fulretthis  effther  laghen  med  tolff  manne  dome. 
£n9)  komme  nokre  fore  oss  eller  fore  the  domere  som  wij 
swo  tilskickit  haffwa  met  worth  opne  breff  ok  haffuer  eij 
retthe  keremaall  Tha  bothe  amoth  then  som  han  swo9)  met 
oretthe  uppa  kerth  haffuer  effther  laghen. 

[Jtem  hwo10)  som  forbrytther  sine  Jordher  oc  odhol 
effther  laghen  tha  skúlle  the  falle  til  oss  ok  kronen  ok  eij 
til  them11)  som  haffuer  landh  ell°r  len  aff  oss. 

Jtern0)  hwilke  domere  som  wij  till  skicke  met  wore 
opne  breff  ath  sitthe  dom  ok  rett  hwem  the  tha  steffnefore 
them  sitther  ther  tha  noker  offuerhorighe  ok  wil  ey  lidhe 
steffningh12)  oc  eý  bewiser  siith  laghlighe  forfall  fore  dom- 
ererne  bothe  til  oss  fore  hwar  tiidh  otthe  ortwgher  ok  trett- 
an  mark  och  then  som  aakærer  sinæ  kosthaldh. 

[Jtem  hwo13)  som  feigdher14)  eller  offorretther  offuer 
laghen  nokon  then  som  wore15)  beskermelse  breff16)  haffuer 
tha  bothe  fcher  fore  som  lagh  wtwiser. 

Jtem17)  mynthen  her  wti  Ricket  skal  ware  [licka  jaffn  oc 
oc  goth18)  met  mynthen  wti  danmark  ok  skal  gaa  her 
wti  Eicket  fore  fyllesthe19)  wthi   alle   kopemol    som  j  dan- 

l)  [at  han  siig  1642. 2)  [audklaffues(!)  eller  paakæress  1642. 8)  b.  v.  1642. 
4)  [fore  osb  kærer  1642.  6)  bryst  1642.  ð)  b.  v.  1642.  7)  ware  1642.  8)  wfigd- 
et  1642.  9)  b1.  1642.  10)  [Then  1642.  »)  then  1642,  12)  ateffnænæ 
1642.  13)  [Then  1642.  u)  figdær  1642.  15)  wor  3642.  lð)  b.  v.  1642. 
")  sl.  1642,    18)  [jeffngod  1642.    1J>)  fylliata  1642. 


1491.  VESTMANNAEYJAR.  75  7 

mark  ok  skal  dansk  mynth  ytess1)  ok  vtgyffwess  oc  gengz2) 
wora  fore  licke  werdh  herjRicket  licke  som  Norgis  mynth 
oc  tesslickess  Norgis  mynth  skal  ydhess  oc  gengze  ware 
j  danmark  som  dansk  mynth.  fintz  ther  nokon  bristh  uppo 
mynth  tha  wilie  wij  latha  rethe  offwer  mynthemesteren  som 
thet  segh  bor. 

Datnm  jn  ciuitate  nostra  asloensi  Quinta  feria  jnfra 
octauam  visitacionis  Marie.  Anno  domini  Mcd  xc  primo  et 
cetera. 


661.  20.  Júlí  1491.  í  Skálholti. 

Dómb    tólf  presta   útnefndr  af  Stepháni   Jónssyni  biskupi  í 
Skálholti  um  fiskatíund  til  kirknanna  í  Vestmannaeyjum. 

AM.  232.  8vo  88b— 89b,  bréfabók  Gizurar  biskups  Einarssonar  með 
hans  eiginhendi  á  árunum  1540—1548.  —  AM.  263.  Fol.  bls.  91,  skr. 
1598  („Þessi  domur  finDzt  j  gomlu  maldagabokinni  j  Skalhollti  Anno 
1598"). 

Domur  um  [tiund  j3)  Westmanneyium. 
Ollum  monnnm  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
arni  prestur  snæbiarnason.  officialis  heilagrar  Schalholltzkirkiu. 
Sigurdur  jonsson.  audun  þoruardzson.  þorualldur  snorrason. 
Narfe  jonsson.  þoruardur  helgason.  Gudmundur  olafsfíon. 
Eirekur  sigurdarson.  Oddur  bergson.  arni  jonsson.  jon  hall- 
dorsson  og  helgi  jonsson.  prestar.  kuediu  gudz  og  sina 
kunnigt  giorandi  at  sub  anno  gracie  C0°  cd°.  nonagesimo 
primo  a  þridiudaginn  næsta  firir  Transl&cionem  sancti  thorlaci 
episcopi4)  j  ISchalhollti  Vorum  uier  j  dom  nefndir  af  wirdu- 
ligum  herra  og  andaligum  faudur  herra  steffani  med  gudz 
nad  biskup  j  schalhollti  at  dæma  og  skoda  um  þa  akiærn 
sem  sira  snorre  helgason  kiærdi  til  jons  jonssonar.  er  kend- 
ur     er    hringalin     at     hann     hefdi     ecki      golldit   retta 


*)  ytthes   1642.    2)  giengsa   1642.    8)  fiskatijvnd   af  263.    *)  þ.  e. 
19.  Júlí,       . 


758  VESTMANNAEYJAR.  -  BÝJASKER.  1491. 

prestz  tiund  og  kirkiutiund  um  ij  car  af  þeim  afla  sem 
hann  hafdi  feingit  af  þui  skipe.  sem  hann  war  formadur 
firir  eptir  gomlum  uana.  komu  þar  fram  ij  bref  under 
godra  manna  jnnciglum.  at  þar  ætti  at  gialldazt  enn  tiundi 
huor  íiskur.  af  allri  þeirri  skreid  sem  þar  kæmi  a  land.  uar 
stefnan  lauglig  gior  og  greindur  jon  laugliga  firir  kalladur. 
þui  j  gudz  nafni  amen.  dæmdum  wier  fyrnefndir  prestar 
med  fullu  doms  atkuædi  at  hinn  tiundi  huer  fiskur  skuli 
gialldazt  æuenligaogobrigduligamedsamfengna  skreid  kirk(i)- 
unum  j  uestmanriaeyium  af  ollum  þeim  fiskum  og  ueidiskap  sem 
þar  kemur  a  land.  nema  heilafiske.  epter  þui  sem  dandi- 
manna  bref  og  maldaginn  j  schalhollti  utuisar  og  takizt 
eingi  fiskur  af  fyr  enn  tiundin  er  golldin.  Suo  og  dæmd- 
um  uier  fyr  nefndan  jon  skulldugan1)  at  giallda  suo  marga 
fiska  sem  þrattnefndur  sira  snorre  kynni  at  beuisa  at  hann 
hefdi  eigi  lukt  og  slika  sekt  sem  a  audrum  tiundum  og j  krist- 
inriett2)  standa. 

Samþykti  þenna  uorn  dom  greindur  biskup  Stephan 
og  setti  sitt  inncigle  med  uorum  jnnciglum  firir  þetta  bref 
er  skrifat  war  j  sama  stad.  deigi  sidar  en  fyr  seigir. 


662.  22.  Júlí  1491.  á  Hólum. 

Snjólfe  prestr  Sígurðsson  lýsir  því  að  hann  hafi  vegna  Ó- 
lafs  biskups  lukt  síra  Guðmundi  Skúlasyni  svo  mikla  pen- 
inga  fyrir  jörðina  Býjasker,  sem  bréfið  greinir. 

AM.  Fasc.  XXX,  8,  frumritið  á  skinni  með  brákuðu  innsigli.  — 
Apogr.  3331.  —  í  sumum  bréfabókum  er  þetta  bréf  ranglega  árfært  til 
1481,  og  í  bréfabók  Biskupsskjalasafns  3.  Fol.,  bls.  391—92,  er  það  ár- 
fært  til  1490. 

Brief  um  jordena  Biaskier.3) 
Þat  giore  eg  sira  sniolfur   sigvrdzson    godum  monnum 
uiturligt   med   þessw    minw   opnv  brefe  ad  eg  medkenunzt 
ad  eg  hefi  lugtt  sira  gudmundi  skulasyne    suo   mikla   pen- 

,  ■  x)  skylldugan  263.  *)  christnvm  rett  263.  »)  Utan  á  bréfinu  með 
fornri  hendi. 


1491.  ARFR    EPTIR  STJMARLIÐA.  759 

inga  biskupsens  uegna  fyrir  jordina  bíasker:  íim  kyr  og 
vj  hundrud  j  gelldum  nautum.  og  vj  hundrud  j  gelldum 
saudum.  og  iiij  saudi  gamla  ad  auk.  med  haustlagi.  hier 
med  gaf  sira  gudmundr  biskupen  avllungis  kuittan  med 
handabandi.  wm  fyrskrifada  peninga.  ad  þessum  CDonnum 
nærueraundum  einare  biornssyne  og  eigle  grimssyne  og  morg- 
um  dande  CDonnum  audrum  hia  veraundvm  aa  holttastavd- 
vm  j  langadal.  og  til  sanenda  hier  vm  setta  eg  mitt  jnsigli 
fyrir  þetta  vitnisburdarbref  skrifad  aa  holum  j  hialltadal 
fostvdagin  næstan  epter  þorlagx  CDesso.  anno  domini  CD6 
cd°  lxxxx  primo. 


28.  Júlí  1491.         í  Lögmannshlíð. 
668#  6.  Júní  1493.      í  isi  í  Öxarfirði. 

Sveinn  bóndi  Sumarliðason  lýsir  sig  lögarfa  eptir  Sumarliða 
föður  sinn  og  fjárhaldsmann  systkina  sinna  Eiríks,  Árna  og 
Ólofar,  og  leggr  lög  og  dóm  fyrir  þá  peninga,  er  faðir  hans 
átti,  þegar  hann  dó. 

AM.  Fasc.  XXX,  9,  frnmrit  á  skinni,  flagnað  af  fúa  til    stórekemda 
Innsiglin  ern  dottin  frá,  6  að  tölu. 

Þat  [giorum]  uer  þoru[ardur]  gislason.  ion  arnason.  ey- 
iolfur  b[od]varson.  halldor  ionson.  CO[agnus]  snorason.  kaari 
þorgrimsson  godum  monnum  uitrligt  med  þesso  uoro  opnu 
brefi  at  þa  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  ihesu 
christi  þushvndr[vd]  fiogr  hundrud  [niu  ti]gera)  ok  eitt  ar 
i  logmanzhl[id]  j  kraklingahlid  aa  fimtud[ag]in  næstan  fyrir 
olafsmessu  ena  fýrri  epter  andadan  sumarlida  eireksson 
uoro  [ue]r  þ[ar]  j  hia  savm  ok  h[eyrdum  a]  at  [s]veirn 
bondi  svmarlidason  [set]tiz  þ[a  j  ondvegi  . . .  ]  llogvm  ok  lýsti 
sig  logligan  erfingia  epter  greindan  svmarlida  fodur  sinn  at 
fostum  eignum  ok  lavsvm  er  svmarlidi  hafdi  att.  ok  svo 
lysti  hann  sig  logligan   fiarhallzman    syskina   sinna   eireks. 

*)  Árni  ritar  utan  á  bréfið  „1491",  og  sama  ártal  stendr  í  bréfaskrá 
Grunnavikr-JOns. 


760  KAUPMÁLABRÉF.  1491. 

arna  ok  olofar  þat  þenn  [b]æri  med  logum  at  eignaz  af 
fyrnefndum  arfi.  uorv  þar  ....  ntar  skvlld[er]  up  a  pen- 
ingana.  enn  sveirn  bondi  lagdi  log  ok  dom  fyrir  þa  peninga 
er  svmarl(id)i  fader  hans  hafdi  att  ok  med  farit  nv  ad[ur] 
enn  [h]an  deydi.  ok  til  sanenda  her  vm  settu  uærr  fyr- 
skrifader  men  uor  insigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  i  asi  i 
oxarfirdi  midvikudaginn  næsta  fyrir  huitasvnnv.  ari  sidar 
en  fyr  seger. 


664.  6.  August  1491.    í  Hafrafellstungu. 

KaupmáIíAbréf   Jóns   bónda   Finnbogasonar   og   Helgu    Sæ- 
mundsdóttur. 

AM.  Apogr.  5611  með  hendi  Jóns   Magnússonar   bróður   Árna   „Ex 
originali  a  kalfskinn". 

Þath  giðrum  wier  £inar  benedikzson.  jon  diakne  íinn- 
bogason.  sigmundur  tíídelsson  ok  hauskulldur  sygurdzson 
godum  monnum  uiturligtt  med  þessu  woru  opnu  brefue.  ath 
þa  .  lidith  war  fra  guds  burd  CD.°  cd.°  xc.  ok  eitt  aar.  a 
laugardaghenn  næsta  fyrir  laurenciusmessu  (j)  hafrafellz- 
tungu  j  auxarfirde.  worum  wier  hia.  sahum  ok  heyrdum  aa. 
ord  ok  handaband  jons  bonda  finnboghasonar  af  einne  halfu 
enn  helgu  sæmundardottur  kuinnu  hans  af  ánnare.  ath  sua 
fyrir  skildu.  j  fyrstu  ath  greindur  jon  medkendizst.  ath 
helga  kuinna  síjn  ætte  j  sinn  gard  xiii  hundrud  ok  xx  i 
jardagozse  er  hann  hefde  tekid  hennar  vegna  ok  þar  til 
lxxx.  hundrud  ok  .xix.  hundrvth  betur.  ath  til  neiknadri 
tilgiof.  er  hann  gaf  til  hennar.  ath  þeirra  gipttingardeghe. 
sem  aeiknadizst  fiordungur  wr  fiortantighe  hundradha.  er 
hann  hafdi  haftt  til  kaups  ok  eigenordz  uid  adurgreinda 
helgu.  var  ok  skilid  i  þessu  þeirra  handabande  ath  jon 
bonde  skyllde  megha  skipa  ok  giallda  greindri  helgu  þa 
peninga  sem  hann  willde  fyrir  fýrr  greinda  hennar  mala- 
peninga  i  fostu  ok  lausu.  þui  hun  gaf  þar  fulltt  jaaýrde 
ok  samþycke  til  af  sinne  hende.    Suo  ok  fieck   asagdur  jon 


1491.  KAUPMÁLABRÉF.  761 

finnbogason  greindri  helgu  sænmndzdottur  kuinnu  sinne.  fulltt 
ok  allt  valld.  magtt  ok  vmbod  til  vriiskiptte  áá  ath  giora. 
samþycke  til  ath  gefua  vtíi  sijna  malapeninga.  ok  til  sijn 
kiosa  mega  þa  peninga.  fasta  ok  lausa  sem  hann  villde 
henne  giallda  ok  til  skipa  j  sagdan  mala.  ath  ollu  jafnfullu. 
sem  hun  være  ein  fyrir  sier.  þar  bok  akuedur.  ath  þeirre 
kuinnu  ber  suaurum  ath  hallda  eptter  laugum.  þar  eptter 
fieck  ok  luktte  opttnefndur  jon  finnbogason  adrnefndre  helgu 
sæmundzdottur  til  fullrar  eignar  fyr  greinda  mala  peninga. 
jordena  hafrafellztungu.  er  liggur  i  auxarfirde.  med  ollum 
þeim  gognum  ok  giædum.  sem  greindri  jordu  hefuer  fylgtt 
ath  fornv  ok  nýio  ok  hann  vard  fremzst  eigande  ath.  ok 
þar  til  jardernar  gilsbacka  og1)  halfuan  hol  a  fialle.  er  liggia 
i  skinnastadaþingum.  skyllde  hun  taka  þessar.  iij.  jarder 
fyrir  xij  hundrvth  ok  .xx.  fyrir  þath  jardagoz  er  hun  atte 
i  hans  garde.  hier  til  skipade  hann  ok  lucktte  henne  .xx. 
malnytu  kwgillde  .xx.  gelldfiar  kwgillde  .x.  hundrud  j  kaupl- 
um.  xx.  vætter  smiors  fyrir  fyrir  x.  hundruth.  j  silfre  ok 
klædum  .x.  hundrvth.  j  hwsbunade.  sængum  ok  aklædum 
.x.  hundrud.  j  kauttlum.  pottum.  koparsmíde.  tinsmíjde.  ok 
audrum  bordbwnade  .x.  hundrvth.  j  kistum  ok  bwsgagne. 
sma  ok  stæru  med  odrum  bwhlutum  ok  þarfligum  pening- 
um.  x.  hundrud.  Hier  i  mote  gaf  optt  nefnd  helga  tíítt 
nefnda  jon  bonda  sinn  ok  giorde  aurllu(n)giss  kuittan  ok 
akiærulausan.  vm  alla  þa  peninga  sem  hun  atte  j  hans 
gard.  fasta  ok  lansa.  war  ok  þath  fullkomligha  skilith  i 
þessum  greindra  hiona  giorninge  ok  handabande.  ath  nær 
a  .xij.  manudum  sem  þeirra  missdaude  kynne  ath  werda. 
suo  ath  hun  lifde  honum  leingur.  þa  skyllde  nefnd  helga 
taka  ath  sier  til  íullrar  eignar.  frials  forrædiss  ok  asetu 
greinda  jord  tvngu.  vnder  sitt  bw  ok  peninga.  suo  ok  skyllde 
hun  taka  til  sijn  greind  tíjtige1)  hundradha  af  þeim  pening- 
um.  er  saman  stæde  heima  i  tungu.  med  dandemanna  maate 
ok  ýfuersyn.  erfingionum   til   vissuligrar    audsýningar.    enn 


>)  Svo 


762  KAUPMÁLABRÉF.  1491. 

þad  goz  frijtt  edur  ofrijtt.  sem  meira  kynne  saman  standa 
a  greindre  jordu.  ok  jon  hefde  datt.  skulu  erfingiar  til  sijn 
taka.  ath  niettu  laghaskiptte.  kynne  ok  suo  werda  ath  hann 
lifde  henne  leingur.  þa  skilde  þrattnefndur  jon  finnbogason 
sier  apttur  til  fullrar  eignar.  allar  fýrnefndar  jarder.  tungu. 
gilsbacka  ok  hol.  enn  erfingiar  greindrar  helgu  skýlldu  þa 
taka  i  sinn  modurarf  .xiij.  hundrud  ok  .xx.  i  jordum.  ok 
jordunne  sangáá.  þar  i  tilskildre.  ok  slicktt  af  lausafie  sem 
reikningur  til  stendur  ath  tilgiof  nidur  felldri.  sem  logmal 
tilskipar.  Stadfestu.  jatudhu  ok  sariiþýckttu  med  síjnu  handa- 
bande  þesse  þrattnefnd  hion.  jon  finnbogason  ok  helga  sæ- 
mundzdotter.  allan  þenna  giorning.  af  beggia  hende.  fastan. 
stodugan  ok  obrigdileghan  wera  ok  wera  skylldu  fyrir  sier 
ok  sijnum  erfingium.  war  finnboghe  jonsson  laugmadur  for- 
sagnarvottur  fyrir  þessum  þeirra  giorninge.  ok  samþycktti 
a  laganna  veggna  allan  þenna  giorning.  skipan  ok  fieskiptte 
greindra  hiona  i  mille.  þui  ef  suo  kynne  ath  profuazst  med 
KÍettu  logmale  ath  tíjttnefnd  helga  mætte  minne  peninga 
eignazst  enn  fyrrskrifuad  stendur.  j  sin  mala  ok  af  fie  bonda 
síjns.  þa  gaf  þrattnefndur  jon  finnboghason  henne  suo  mik- 
id  i  síjna  logiof  vpp  i  þessa  fyrrsagda  peninga  sem  af  henn- 
ar  mala  kynne  reiknazst.  ok  apttur  teliazst.  ath  riettu  log- 
male.  Ok  til  sannenda  hier  vm  setti  finnboghe  jonsson 
laugman  sitt  jnciglle  med  worra  fýrrgreindra  manna  jncigll- 
um  fyrir  þetta  bref.  giortt  ok  skrifad  i  sama  stad  deghe  ok 
dare  sem  fýrr  seger. 


665.  21.  August  1491.  í  Snóksdal. 

Sigubðb  Daðason  kongs  umboðsmaðr  í  Húnavatnsþingi  gefr 
Egli  bónda  Grímssyni  fult  umboð  til  að  halda  þing  um 
mannslag  Jóns  Sigurðssonar,  að  leiða  megi  víglýsing  hans. 

Bréf  þetta  er  merkilegt  fyrir  það,  að  það  er  grun4völlr  falsbréíanna 
um  Jón  lögmann  SigniundsHon. 


1491.  VÍGSMÁL.  763 

A. 

[ófalsaða  bréfið]. 

Eptir  „Morðbréfabœklingiu  Guðbrands  biskups  Þorlákssonar  hinum 
þriðja  og  síðasta,  er  hann  kallar:  „Sönn  undirvísun  um  þau  ómannlegu, 
hrœðilegu  og  óviðurkvœmilegu  morð  og  manndráps  bréf,  og  nokkra  aðra 
gjörninga,  sem  skrifaðir  og  lognir  hafa  verið  wppá  Jón  Sigmundsson 
laungu  eptir  hans  dauða  og  afgang",  Hólum  1608,  bl.  Bj.  Um  bréf  þetta 
fer  biskup  svo  látandi  orðum :  „Úr  þeseu  bréfi  hafa  þeir  fyrst  morðbréfin 
smíðað  með  þessum  hætti:  Maðr  var  í  Húnavatnsþingi,  hét  J6n  Sigurðs- 
son,  faðir  Gísla  bónda,  bjó  á  Mærðarnúpi;  hann  varð  manni  að  skaða, 
sem  hét  Jón  Markússon,  sem  bevissð  verðr  með  gömlum  bréfum  og 
innsiglum.  Þar  af  má  merkja,  að  einhver  efi  hefr  verið  á,  hvort  J6n 
Sigurðsson  muni  hafa  lýst  vígi  eptir  lögum.  Því  hefr  Sigurðr  Daðason 
sýslumaðr  viljað  rannsaka  það.  Hér  hafa  þeir  falsarar  feingið  kveikina, 
og  á  þessum  grundvelli  og  af  þessu  bréfi  diktað  þetta  bróðurmorð,1)  fyrst 
svo,  að  krabba  og  gera  Jón  Sigmundsson  úr  Jóni  Sigurðssyni,  sem  ber- 
lega  sér  á  bréfinu,  hugsandi  ekki  par  um,  að  Ágrímr  var  veginn  átta 
árum  fyrri  en  Jón  Markússon;  síðan  hafa  þeir  gert  hvert  bréf  eptir 
annað,  og  skammazt  sín  ekki,  heldr  burtkastað  allri  æru  og  öllum  guðs- 
6tta,  öllum  náungans  kærleika,  og  skrifað  svo  hvert  falsbréfið  eptir 
annað". 

Þad  giöre  eg  Sigurdur  Dada  son  Kongs  Vmbods  mad- 
ur  j  fyunavatsþinge.  godum  Mönum  kunnugt  med  þessu 
voru  opnu  Briefe.  ad  eg  hefe  feinged  Eigle  Bonda  Grijms- 
syne  fullt  og  allt  Vmbod  til  ad  setia  þiug  vm  þad  Manslag. 
sem  Jon  Sigursson  hefur  ofyrersyniu  j  falled  so  þar  meige 
hans  Vmbodsman  leida  hans  Vijglysing.  gief  eg  honum  þar 
fullt  valld  til.  Dom  ad  nefna.  Eid  ad  taka  ad  jafnfullu  sem 
eg  sialfur.  Og  til  sanenda  hier  um  set  eg  mitt  Jnsigle  fyr- 
er  þetta  Brief.  skrifad  j  Snogsdal  j  Middólum.  sunnudagen 
næstan  fyrer  Bartholomei  messu.  Arum  epter  Guds  burd 
1491. 

B. 

[Fálsbréfið]. 

AM.  Apogr.  693,  að    því    er    virðist,  eptir  sjálfu  frumfalsbréfinu.   — 
Apogr.  3956  eptir  transskripti  á  pappír  frá  1594.  —  Bisk.  4.  4to  bls.  217 


l)  þ.  e.  að  Jón  Sigmundsson  hafi  vegið  Asgrím  bróður  sinn  1483, 


764  VÍGSMÁL.-GNÝSTAÐABRÉF.  1491. 

(Syrpa  Guðbrands  biskups).  Ófalsaða  bréfið  (A.),  sem  hlýðir  upp  á  Jóu 
Sigurðsson,  er  prentað  í  þriðja  Morðbréíabæklingnum  1608,  Bj,  en  þetta 
er  ékki  prentað  þar. 

Þat  giorer  ek  sigurdr  dadason  kongs  nmbodsman  j  hona- 
uazþingi1)  godum  monnum  viturlikt  med  þessu  [voru  opnu2) 
breíi  at  ek  hefur3)  feingid  egli  bonda  grimssyni  fullt  ok 
allt  umbod  til  at  setia  þing  um  þat  manslag  sem  ion  sig- 
mundsson  hefur  ufyrersynia  j  fallid  suo  þar  megi  hans  um- 
bodsman  leida  hans  uiglysing  [giefr  ek4)  honum  þar  fullt 
valld  til  doma  at  nefna  ok  eida  at  taka  at  iafnfullu  sem 
ek  sialfur.  ok  til  sannenda  her  um  setta  ek  mitt  jnsigli 
fyrer  þetta  bref  er  skrifat  var  j  snoxdalj  middaulum  sunnu- 
dagin  næsta  fyrir  bartolumeus  CDesso  arum  epter  guds  burd 
[CD°  cccc  niotiger  ok  eitt  ar.5) 


666.  27.  September  1491.       á  Þingeyrum. 

Vitnisburbe  uui  reka  fyrir  Gnýstaðalandi  á  Vatnsnesi. 

AM.  Fasc.  XXX,  6,  frumritið  á  skinni.    Öll  (3)  innsiglin  eru  dottin 
frá.  —  Apogr.  419. 

Bref  vm  nystadi.6). 
Þath  giorvm  vier  arni  jonson  og  skulijonson  og  saului 
þorvallzson  godum  monnum  viturligt  med  þessv  vorv  opnv 
breíi  at  þa  er  lidith  var  fra  hingadbvrd  vors  herra  jhesv 
christi  þushund  íiogr  hundrvt  niotiger  og  eit  ar.  a  þingeyr- 
um  j  hvnavazþingi  a  þridiudaginn  næsta  fyrir  micaelssmesso 
vorum  vier  j  hia  saum  ok  heyrdvm  a  at  asgrimr  aboti  tok 
svo  felldan  vitnisburd  med  handabandi  af  gunnari  biarnar- 
syni  at  adrgreindur  gvnnar  sagdizt  hafa  farit  med  jord 
klaustursins  a  þingeyrum  nýstade  a  uatznesi  vm  þriu  ar 
epter  bygging  jons  abota.  sagdi  fyr  nefndur  gunnar  at  aboti 
jon    hefdi    sagt    ser    at   kirkian  a  asgeirsa  ætti  þar  halfan 


x)  693;  Hunavatnsþinge  3956.  *)  voru  opnu  3956.;  brjáluð  skamm- 
stafan  í  693.  8)  693 ;  hefe  3956.  4)  [giefum  vier  3956.  6)  [m.  iiiijc  xc 
og  j  ár   (!)    3956.    6)  Utan  á  bréfinu  með  heudi  frá  X7.  qld, 


1491.  MIÐBÆLISBRÉF.  765 

vidreka  fyrir  jordunni  fra  tiarnara  og  jnn  j  mooz  vid  geita- 
fell  sagdi  og  optnefndr  gunnar  at  eigill  prestur  jonson  er 
þa  hiellt  tiarnar  stad  hefdi  hvorki  lesit  fyrir  ser  skrar  eda 
nokr  skilriki  at  kirkian  a  tiorn  ætti  þar  nockurn  reka 
fyrir  adrgreindri  jordu  gnýstodum.  og  til  sanninnda  hier  vm 
settum  ver  fyr  nef(n)der  menn  vor  innsigli  fyrir  þetta 
vitnissburdarbref  er  giort  var  j  sama  stad  og  ari  deigi  sid- 
ar  enn  fyr  seger.1) 


667.  13.  Október  1491.  í  Holti. 

Auðe  Jónsdóttir  gefr  upp  Stepháni  biskupi  Jónssyni  eigu  sína 
og  tiltölu  til  hálfrar  jarðarinnar  Miðbælis  undir  Eyjafjöllum. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  29,  máldagabókin  forna  frá  Skálholti,  skr.  1598. 

Þad  giorum  vier  arne  prestur  snæbiarnarson  officialis 
heilagrar  skalholltz  kirkiu.  hakon  prestur  ionsson.  jon  prest- 
ur  jonsson.  auzur  prestur  biornsson.  asmundur  jonsson.  god- 
um  monnum  viturligtt  med  þessu  voru  opnu  brefvi.  at  sub 
anno  gracie.  CD.°  cd.°  nonagesimo  primo  j  odda  j  caveria 
hrepp  vorum  vier  j  hia.  miduikudaginn  næsta  firir  festum 
calixti  pape2).  saum  oc  heýrdum  a  ord  oc  handa  band  þessara 
manna  herra  stephans  med  gudz  nad  biskups  j  skalhollti 
af  einne  alfu  enn  audar  jonsdottur  af  annari.  skildizt  þat 
oc  falzt  vnder  þeirra  handabandi  ad  greind  audur  gaf  vpp 
adur  nefndum  herra  steffane.  alla  þa  eigu  oc  tiltaulu  sem 
hun  atti  oc  hefur  dtt  til  jardarinnar  halfv(r)ar  midbælis  xxc  ad 
dyrleika.  er  liggur  vnder  eyiafiollum  med  radi  oc  samþycke. 
oc  handabandi  sigurdar  jonssonar  bonda  hennar  sem  þar 
var  þeirra  nærverandi  þessum  giorninge.  oc  adur  hafdi  fyrr 
skrifada  halfva  jord  midbæli  golldit  oc  gefid  biskup  magn- 
use  godrar  minningar.  sem  gud  hans  saal  nadi  eptir  þui  sem 
þeirra  kaupbref  þar  vm  giortt  vtvijsar.     Ogh    til    sanninda 

*)  28.  Sept.    *)  þ.  e.  9.  Okt. 


766  KIRKJUBÆJARKLAUSTR.  1491. 

hier  vmm  setium  vier  fyrr  nefndir  menn  vor  insigli  firir 
þetta  vplagsbref.  er  skrifat  var  j  hollte  vnder  eyiafiollum 
a  sama  dare.  .iiij  daugum  sidar  enn  fyrr  seiger. 


668.  20.  Oktober  1491.    á  Eyvindarmúla. 

Stephán  biskup  Jónsson  skipar  síra  Þórarin  Oddsson,  „sinn 
kæra  son",  ráðsmann  Kirkjubæjarklaustrs  um  þrjú  ár. 

AM.  263.  Fol.,  bls.  87,  máldagabókin  forna  frá  Skálholti,  skr.  1598. 

gamallt  bref. 

Uær  Stephanus  med  gudz  nad  biskup  j  skalhollte  gior- 
vm  godvm  monnvm  viturligt  med  þessv  vorv  opnv  brefe. 
ad  vier  hofvm  sett  og  skipad  vorn  kiæra  son  sira  þorarinn 
oddzson  vmbodzmann  og  fvllmektugann  radzmann  yfer 
klaustrinv  og  stadnvm  j  kirkivbæ  a  Sijdv.  og  ollvm  stadar- 
ins  peningvm  þar  faustvm  og  lausvm.  frijdvm  og  ofrijdvm. 
kvikvm  og  davdvm.  jnnan  gardz  oc  vtan  þeim  sem  fyrr- 
greindv  klaustre  og  stadnvm  til  heyrer.  Suo  oc  skal  hann 
hion  rcada.  jarder  byggia  og  kavp  giallda.  epter  þui  hveri- 
vm  sem  honvm  þykir  til  vinna.  Skal  hann  sekta  oc  sækia 
og  saker  a  gefa.  ef  klaustursins  peningvm  oc  stadarins  verd- 
ur  rangliga  halldid.  edur  raskad.  firir  kirkivnnar  valldi.  j 
skalholltte.  skvlv  þeir  aller  kvitter  sem  hann  kvitta  giorer. 
vnder  fulla  grein  og  reikningskap  vid  oss.  og  adur  nefnt 
klavstur.  skal  hann  hafa  kavp  oc  þionvstv  lavn.  menn  og 
setv.  epter  þui  sem  godur  oc  gamall  vani  er  til.  ad  rddz- 
manni  ber  þar  ad  hafa.  Skal  hann  þessv  vorv  vmbodi  klavst- 
ursins  ad  fylgia.  vm  hin  næstu  epterfarandi  iij.  ar.  og  þat 
leingur  sem  ej  er  onnur  skipan  &  giar. 

Og  til  sanninda  hier  vmm  settvm  vier  vortt  jnsigli 
firir  þetta  vmbodz  bref.  skrifad  a  Eyvindarmvla  j  fliotzhlijd 
fimtvdaginn  næsta  epter  festvm  Luc^  Euangeliste.  Anno 
domini  (D.°  cd°  nonagesimo  primo. 


1491.  bORLElFR  BJÖRNSSON.  767 

25.  Nóvembcr  1491.  undir  Múla. 

21.  Ápríl  1518.  í  Ögri. 

Vitnisburbakbréf  um  það,  að  Þorleifr  Björnsson  hefði  legið 
með  þeirri  konu,  sem  verið  hefði  þrímenningr  að  frændsemi 
við  Ingveldi  Helgadóttnr,  barnsmóður  Þorleifs. 

Dómabók  Jóns  landritara  Alagnfissonar  í  Fol.,  bl.  185—186,  skr. 
1604.  —  Kriegers  safn  2.  4to}  bls.  88—90,  með  hendi  Styrs  Þorvalds- 
sonar  c.  1700.  —  Landsbókasaín  115.  4to,  I,  151,  með  hendi  séra  Jóns  í 
Hítardal  (lakleg  afskript).  Um  þenna  vitnisburð  og  vitnisburð  Salomons 
prests  Hagnússonar  frá  1518  ritar  Jón:  „Þessir  vitnisbnrðir  eru,  sem 
Björn  Þorleifsson  á  stingr  í  sínum  framburði  [1544],  að  nýlega  séu 
uppljóstaðir  og  fram  bornir  af  mágum  Björns  Guðnasonar". 

Witnisburdur  millum  Polleifs  og  Jngvelldar  vm  mein. 
Þad  giaurum  wid  Jon  Jonsson.  og  Þorleifur  Aurnolf- 
son.  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefe 
ad  wid  medkiennunst1)  festum2)  catrÍDe3)  virginis. 
drum  epter  Gudz  burd  CD.  cccc  xc  og  eitt  dr  vnder  Mula 
aa  skalmarnesi  worum  wid  j  hid  sdum  og  heyrdum  aa  herm- 
ing  og  lysing  [og  medkienning4)  Gijsla  Philippussonar  ad 
hann  hefdi  werid  dagligur  sueirn  Þolleifs  heitins  Biornsson- 
ar  [sem  Gud  hans  sdl  nddi.5)  og  hann  hefdi  witad  fyrir 
full  sanninde  ad  greindur  Þolleifur  hefdi  leigit  þa  konu  er 
hann  heyrde  talda  og  kallada  þremennings6)  skylldsemi  wit 
Jnguellde  helgadottur.  þeirrar  somu  konv  er  fyrr  greindur 
Þorleifur  atti  baurn  med  Biorn  og  Þrudu  og  aunnur  þeirra 
syskin  fleire7.)  Lysti  optskrifadur  Gijsle  þessu  þar  opin- 
berliga.  Þessum  dandi  monnum  aheyrundum.  Joni  Erling- 
syni.  Pali  Jonssyni.  Olaíi  Grijmssyni  og  maurgum  [godum 
monnum  audrum  þar  næruerandi.8)  Witnadi  greindur  Pall 
Jonsson  þessari  fyrrskrifadri  lysingu  optnefndz  Gijsla  Phil- 
ippussonar9)  vnder  ockur  fyrrnefnda  menn  Jon  oc  Þolleif 
og  þa10)  fleiri  goda  menn.  [er  þar  næiri  woru.11) 

Og  til  meiri  sanninda  og  sanns  witnisburdar   hier   vm 


^)  ad  b.  v.  115.  8)  festo  115,  Kr.  2.  3)  Catharinæ  115,  Kr.  2.  4) 
[sl.  115,  Kr.  2.  ö)  [sl.  115.  •)  bvo  öll;  ekki:  i  þremennings.  7;  sl.  115. 
8)  [öðrum  115.  9)  sl.  115.  10)  b1.  115.  u)  [nær  stadda  115,  og  er  öll 
niðrlagsgrein  bréfsins  stytt  í  115. 


768  VEGABREF.  1491. 

witnisburdarbref.  Skrifad  j  Ogri  j  Jsafyrde  miduikudaginn 
næstan  fyrir  festum  Johanis  Episcopi.  þa  lidit  war  frcL  Gudz 
burd.  CD.  d.  og  xviij  dr. 


670.  [1491-1518]. 

Yegabeép  handa  Jóni  presti    Þórðarsyni  á  pílagrímsför    er- 
lendis,  útgefið  af  Stepháni  biskupi  í  Skálholti. 

Bisk.  Skalh.  XVIII,  49,  skinnblað,  sem  aldrei  hefir  verið  innsiglað, 
og  nú  er  skemt  af  fúa.  —  AM.  Apogr.  2392  með  hendi  Árna  sjálfs.  í 
Maí  1507  er  „Johannes  Elerdes  de  Islandia"  ritaðr  í  bók  Rostockshá- 
Bkóla  og  gefr  háskólanum  tvö  mörk.  Hvort  það  gæti  verið  þessi,  og 
„Elerdes"  þá  mislesið  eða  afbakað  fyrir  „Thorderi"  og  bréf  þetta  því  frá 
1507,  læt  eg  ósagt. 

Testimonium. 
Steffanus  dei  gracia  episcopus  skalho(l)tensis  omnibus 
et  singulis  presentes  literas  visuris  gev  audituris  innuere 
preoptamus  quod  unus  parrochialium  nostre  diocesis  filio- 
rum  nomine  johannes  thorderi  suis  superioribus  obediens  et 
dilectus  partes  proponit  aggredi  transmarinas.  varia  sanctorum 
deuocionis  instinctu  limina  peregre  visitando.  postquam  eum 
absoluimus  a  peccatis  et  excessibus.  quibus  irretitus  est. 
vestram  igitur  caritatem  affectuose  rogamus.  quatenus  dict- 
um  johannem  in  suis  necessitatibus.  vestris  consiliis  et 
elemosinis  misericorditer  adiuuetis.  ab  omnium  bonorum 
operum  retributore  mercedem  in  futuro  desiderabilem  per- 
cepturi.1) 


l)  „Þetta  bref  hefur  alldri  leingra  ritad  vered"  (AM.). 


Lagfæringar  og  athugasemdir. 


Bls.  I10  skrárinnnar  1.  skrárinnar. 

—  128.  Pátrssonar  1.  Pétrssonar.     Bréf  þetta  (Nr.  11)  væri  ann- 

ars  réttara  heimfært  til  1365,  því  að  það  ár  audaðist 
Thomas  prestr  Snorrason,  svo  að  eldra  getr  það  í  raun 
réttri  ekki  verið,  og  frá  því  ári  virðist  það  einmitt  vera. 

—  18.  Nr.  Uppi  yfir  bréfinu  hetði  átt  að  standa:  í  Görðum. 

—  20,  síðustu  neðanm.  línu  °)  1.  9). 

—  43.  Nr.  45.  Gruðrúnar  (í  fyrirsögn  bréfsins)  1.  Guðríðar. 

—  81 12  hví  1.  því. 

—  92.  Nr.  90.  Gruðrúnar  Þorkelsdóttur  (í  fyrirsögn)  1.  Gruðrúnar 

Grunnlaugsdóttur,  Þorkelssonar.  Bréf  þetta  er  í  flestuin 
eintökum  rétt  prentað  með  öllu,  en  meðan  á  prentun 
hefir  staðið  hefir  setningr  á  því  hrunið  og  þar  með  hagg- 
azt  um  stafsetning  sumstaðar  til  algerðrar  endrleysu,  og 
stendr  bréfið  með  þeim  ummerkjum  í  nokkrum  eintökum. 

—  152.  Nr.  149.    Pyrri    dagsetningin  á   að  vera  17.  August,  en 

ekki21.  August. 

—  158.  Nr.  154  (í  fyrirsögu)  23.  September   1.  16.  September. 

—  18410.     Arna  Magnússonar  1.  Ara  Magnússonar. 

—  20019.  jon  baudvarssonar.  1.  jon  baudvarsson. 

—  235,  6.  neðanmálsgrein:  chronologium  1.  chronologiam. 

—  258.  Nr.  242  (í  fyrirsögn)  Reynivöllum  1.  Reykhólum. 

—  2815.  10.  August  1.  5.  August. 

—  32612.  Saudartungum  1.  Sandartungum.      . 

—  332.  Nr.314.  Um  réttust  eða  líklegust  lestrarmerki  í  máldaga 

þessum  sjá  IV.  bindi  bls.  769. 

—  3898.  Nr.  355  (í  fyrirsögn)  Hrafn  1.  Hrafns.  Samastaðar  í  4. 

línu  að  neðan:  hrafns  1.  hrafns9). 

—  391  í  fyrirsögn  að  Nr.  356:  24.  Júní  1.  24.  Júlí. 

—  394,  Nr.  359:  Ormr  skyldi  (í  fyrirsögnj  1.  Loptr  skyldi. 

—  434,  2.  neðanmálsgrein.     Þar    errtalið,  eins  og  alment  hefir 

gert  verið  (sbr.  Espólíns  Árb.  II,  102.),  að  Bjarni 
Þórarinsson  hafi  verið  veginn  1482,  en  af  dómi  Magnús- 
ar  biskups  24.  Okt.  1482  (Nr.  412),  má  sjá,  að  vígið 
hefir  fram  farið  á  Jólaföstunni  1481,  og  helzt,  að  því 
er  séð  verðr,  að  morni  þriðjudagsins  4.  Dec. 

—  436,  2.  neðanmálsgr.:  bséfinu  1.  bréfina. 

—  462;  neðanmálsgreina  merkin  hafa,  að  minsta  kosti  í  sumum 

Dipl.  Isl.  VI.  B.  49 


770  LAGPÆRINGAB,  OG  ATHUGASfíMÖlR. 

eintökum,  fallið  úr  textarmm;  eiga  þau  að  koma  í  20.  1. 
að  ofan:  ecke  framar1)  og  í  10.  1.  að  neðan:  Magnus 
kongs2). 
-  4798.  snfiolfur]  rafsson,  er  svo  rétt  lesið  eins  og  hér  er  prent- 
að,  en  hitt  er  rangt,  sem  stendr  í  afskript  síra  Snorra 
.  Jónssonar  meðal  Apogr.  AM.  3600:  „sn  .  .  .  paalsson." 

—  48918.    bavdvfhiar    1.    bavdvar    (hefir    skekkzt  í  prentan,   og 

kann  að  vera  rétt  í  sumum  eintökum). 

—  501.  Nr.  444  í  fyrirsögn  og  9.  línu  að  neðan :     iordena  .  .  . 

dal.  Petta  á  víst  að  réttu  lagi  að  lesast  eyðulaust: 
jörðina  Dal,  sem  á  að  merkja  Dal  í  Patreksfirði,  en  það 
er  sama  og  Sauðlauksdalr.  Þetta  er  og  ritað  eyðulaust 
áfram  í  aískript  síra  Björns  Haldórssonar  (d.  1794)  af 
Sauðlauksdalsbréfum,  sem  hann  hefir  gert  stafrétt  eptir 
frumritunum,  er  þá  voru  til,  og  fært  síðan  inn  í  kirkju- 
stólsbók  Sauðlauksdals  þá,  sem  enn  er  notuð,  og  prestr- 
inn,  sem  nú  er  í  Sauðlauksdal,  síra  JÞorvaldr  Jakobs- 
son  —  aðgætinn  maðr  á  forna  hluti  —  heíir  lofað  mér 
að  skoða. 

—  589.  Nr.  522  (í  fyrirsögn) :  Nikulásdóttur,  1.  Sæmundardóttur. 

—  607.  Neðanmálsgreinar  og  merki  eiga  að  vera  svo: 

halldor1);  neðanmáls:   x)  Svo  (því  að  hann  er  áðr  í  bréí- 

inu  nefndr  Hallbjörn). 

sira2);  neðanmáls:  2)  leiðr;  suo;  hdr. 

med3);  neðanmáls:  3)  Svo. 

—  703  í  neðstu  línu:  sem  sem  1.  sem. 

Framan  á  26.  örk  hefir  prentazt  VII.  B.  fyrir  VI.  B. 


Registr 


A  (Arbær)  i  Holtum  325. 

Á  (Árbær)  á  Landi  323. 

á  (landamerki)    12,  48,  98,  113, 

425,  426,  520,  552,  554. 
á  =  Aurriðaá  137. 
ábati  (vextir)  266,  396,  523,  584, 

617 3.  —  mörk  í  ábata   af  fjór- 

ura  hundruðum  30. 
abbadís  500,  6982. 
ábóti  6,  14,  18,  19,  53-,  633.— 

Ábótastofa,      sjá       húsakynni 

(stofa).  —  ábótavígsla  6342. 
ábýli  188. 
ábyrgðarbréf  209. 
Abær  í  Skagafjarðardölum  409. 
ad  viucula  Petri   147,   392.  sbr. 

Pétr  postuli. 
Aðalbrandr  Helgason,  Lambkárs- 

sonar,  prestr  á  Stað  á  Reykja- 

nesi  (d.  1286)  2. 
Aðaldalr     í    Suðrþingeyjarþingi 

34,  35,  751. 
aðalsbréf  635—637,  708. 
Aðalvík  í  ísafjarðarsýslu  2. 
adventa    203,    3283,    3302,    331, 

6292,  6303  7342. 
afbrot  406. 

Affall(ið)  í  Rangárþingi  3292. 
afhendingarbréf  574 — 576. —  af- 

hendingarmaðr  365. 
aflagóz  439. 


aflát  312.— aflátsbréf457— 458, 

591-  593. 
aflausn  167,  210,  474,  492,  5922, 

593,  768. 
afli  (=  sjávarafli)  705,  758. 
afrétt,  afréttr  4,  8,  802,  812,  823, 

835*99,    109,    123,  173,  177, 

2682,  330,  334,  527,  555,575. 

—  afréttardalr  109.  -  --'•  afréttar- 

land  575. 
afsalsbréf  608,  685. 
Agatha  mær  hin  helga  535,558, 

590. 
Agnes  mær  hin  h^lga  469,  470. 
ágóði  173. 

Akbrautarholt  í  Holtam  324. 
áklæði  77,  684,  771.  —  norrænt 

áklæði     581.  —   sálúnsáklæði 

77,  735.  —  ulláklæði  735. 
Akradæl  í  Blönduhlíð  7. 
Akrakinn    (Akrakijn)    í  Blöndu- 

hlíð  7. 
Akranes     í     Borgarfjarðarsýslu 

177,  178.  —  Akrnesingar  104. 
Akrar  (hvorirtveggja)  i   Blöndu- 

hlíð   145—146,  342,  599,  691 

691—692,  693,  706—707. 
Akrar  („Akrer")  í  Fljótum  573. 
Akrar  á  Mýrum  43,  44,  45,  46, 

134. 

49* 


772 


REGISTR. 


Akrey(jar)  í  Helgafellssveit  12, 
19  -20. 

Akreyjar  á  Breiðafirði  237. 

akrgerði  175. 

ákæra  -60,  61,  702,  72,  82,  83, 
89,  96,  99,  101,  102,  114, 
135,  139,  193,  194,  205, 
214,  249,  310,  313,  3362, 
3383,  340,  343,  375,  388, 
396,  404,  414,  4162,  422, 
4234,  427,  4442,  454,  463, 
467 3,  4842,  485,  4882.  4892, 
490,  4943,  497,  498,  499, 
500,  531,  536,  537,  542, 
561,  5822,  5843,  5852,  604, 
609.  6155,  6162,  619,  621, 
622,  623,  624,  642*  649, 
657,  700,  7012,  706,  713, 
715,  720,  7212,  7242,  726\ 
735,  740,  742,  744,  745, 
747,     749,     756,     757. 

alabastrum  332,  3332. 

Alar  á  Akranesi  177. 

Alcok,  sjá  Hróbjartr  (Robert). 

Alexander  páfi.  hinn  VI.  419. 

Álfadalr  á  Ingjaldssandi  43,  509 
—510. 

Alfheiðr  Flosadóttir,  Jónssonar, 
kona  Eyjólfs  Snorrasonar 
(1390)  31. 

Alfr  Knútsson  norrænn  riddari 
(1470-1483)  138,  395,  397, 
497. 

Álfr  prestr  (fyrir  1480)  314. 

alkirkja  106,  383,  460,  465, 
466.  —  alkirkjuskyld  109. 

áll  (rekamark)  177. 

allra  heilagra  messa,  sjá  messa. 

almenningr  81,  83.—  almenningr 
í  Mývatni  110. 

almúgi    5,    106,  107,  183\  284, 


338,     359,     360,     3622,     363, 
3642,   3652,     381,     383,     384,  . 
3903,    381\    402,    4582,    459, 
463,     466,     468,     496,     507, 

672,  705,     754. 
Alptafjörðr       í      ísafjarðarsýslu 

714. 
Alptafjörðr     í     Snæfellsnessýslu 

54,  588. 
Álptanes    á    Mýrum    246,    291, 

451. 
Alptanes(ið)  við  Skerjafjörð  123, 

718. 
Alptaver(ið)  í  Vestr-Skaptafells- 

sýslu  697. 
Alptavogr  á  Breiðaiirði  3. 
alsætti  115,  695. 
alt.ari  218,  219.     Sjá  kirkja. 
altunna,  sjá  búsgagn. 
Aluer,  sjá  Alfr. 
Alviðra  í  Dýraíirði  516. 
Alviðra  í  Olfosi  589. 
Alvisiensius     erkidjákn      (1487) 

591. 
Alþingi  52,  136,  212,  2512,  273, 

281,     282,     365,     376,     383, 

387,     419,     542,     570,     660, 

663,     6642,     665,     666,     667, 

668,     669,     670,     6712,   6722, 

673,  703,  705,  719,  724.— 
alþingisdómar  138-139,  215, 
258,  272,  282,  289,  542—543, 
600—601,  752—755.  —  alþing- 
issamþykt  661—675.  Sbr.  Öx- 
arárþing. 

alþýða  105. 

álögur  143,  144,  216,  2252,  227. 
amboð,  sjá  búsgagn. 
Ambrósius    biskup     hinn     helgi 

56,  349. 
áminningarbréf  156 — 158. 


REGISTR. 


773 


amtmaðr  236,  576. 

Amund  Kakonagle  ráðsmaðr  í 
Björgvin  (1481)  348. 

Amundasou  :  Skeggi,  Þorbjörn. 

Amundi  JÞorleifsson  í  Björgvin 
(1481)  347. 

Amsterdam  689. 

Amundsson:  Andrés,  Eiríkr. 

Amýrar,  sjá  Mýrar. 

Anastaðir  (Annastaðir)  á  Mýr- 
um  256. 

Andakýll(inn)  í  Borgarfirði  173, 
176,  688.  —  Andakýlsá  174. 

Andreas  (Auðun)  Þorbjarnarson 
prestr  syðra  (1481)  388. 

Andrés  Amundsson  norrænn 
riddari,  se;:ini  raaðr  Gunn- 
hildar  Pé .  :-sdóttur  ■  (1481— 
1486)  347—348,  412—413, 
435—436,  572. 

André.s  Arnason  prestr  í  Austr- 
Skaptafellssýslu  (fjörgamall 
1491;  mun  faðir  Ögmundar 
prests)  743—744. 

Andrés  Grænlendingabiskup  um- 
boðsmaðr  Skálholtsstóls  (1460 
—1462)  314. 

Andrés  Guðmundsson,  Arasonar, 
undir  Pelli  og  á  Reykhólum 
(1481—1490)  342-343,  416 
—417,  468,  469—472,  477- 
478,  492,  504-505,  517— 
518,  519,  731. 

Andrés  Hauksson  í  Arnessþingi 
(1461)  411—412. 

Andrés  Jónsson  prestr  nyrðra 
(í  Presthölum)  og  ráðsmaðr 
Hólastóls  (1477—1491)  96, 
180,  193,  209,  221,  232, 
266,  286,  301,  303,  308,  309, 
324,      336—337,     339,     340, 


354,     372,     381,     390,     391, 

488,     512,     537,     568,     649, 

677,    725,    735,    744,    747. 
Andrés  Magnússon  í  Eeykholts- 

dal  (1480—1490)  298,  723. 
Andrés  Ormsson  nyrðra  (1480 — 

1482)  264,  265,  451. 
Andrés    (Andreas)  postuli,  And- 

résmessa    120,  121,  217,  308, 

309,  310,  331,  646,  687. 
Audrés  prestr  í  Hruna  (um  1400) 

38. 
Andrés   prestr-  (fyrir  1480)  315. 

Sbr.  Audrés  Jónsson. 
Andrésdóttir:  Cecilia,  Guðrún. 
Andrésson:    Einar,    Jón,  Snorri, 

Þorleifr,  Ögmundr. 
Andrius    Guðmundsson   prestr  í 

Matey    á    Breiðaíirði  (1481— 

1482)  454—455. 
Anglia,  sjá  England. 
Anna  Snjólfsdóttir,    kona    Ólafs 

Ásbjarnarsonar    (1487—1489) 

611. 
annunciacio  Mariæ  virginis  349, 

476,  686. 
apostolica    auctoritas    592,    593. 

—  apostolica  sedes  402. 
aptansöngr  219,  312,  465. 
Aradóttir:  Guðrún,  Olöf. 
Arason:  Daði,  Guðmundr,  Jón. 
arbeidi  531. 
áreið,    áreiðargerð,    áreiðardómr 

1,    87,    137,    298—299,    317, 

426,   575,   750.  —  áreiðslubréf 

1. 
Arengjar  í  Miðfirði  137. 
Arfadalir    í    Grindavík    125.  •  - 

Arfadalsnes  125. 
arfi    (erfingi)    5,    62,    229,    392, 

433,  595.    Sbr.  erfingi,  lögarfi. 


774 


REGISTR. 


arfr  115,  136,  146,  190,  279, 
280,  294,  3522,  438,  439, 
4532,  475,  5484,  569,  5703, 
571,  5832,  5842,  5852,  586, 
601,  6152,  643,  6932,  7222, 
7232,  760.  —  arfleiðing,  arí- 
leiðslal973,  352,  421,  467.— 
arfleiðingarbréf  296—297.  — 
arfaskipti  55,  74,  354,  707, 
722.  -  arftökar  549,  661.  — 
arftaka  barns,  sem  getið  er  í 
útlegð  279. 

Ari  Eiríksson  nyrðra  (1481 — 
1484)  416,  482,  510. 

Ari  Guðlaugsson  prestr  í  Dýra- 
fjarðarþingum  (1479)  230. 

Ari  Guðmundsson  sýslumaðr  á 
Reykhólum  (d.  1423)  42,  146 
-147,  215—217,  225—227. 

Ari  (Árni)  Jónsson  lögréttumaðr 
(1481)  377. 

Ari  Jónsson  lögmaðr  (d.  1550) 
702. 

Ari  Magnússon  bóndi  á  Lundi 
í     Lundarreykjadal     (1482  — 

.     1486)  446,  556—558. 

Ari  Magnússon  sýslumaðr  í  Ögri 
(d.  1652)  183,  184,  200,  305, 
438,  665,  679,  769. 

Ari  Olafsson  djákni  og  prestr 
nyrðra  (1477—1491)  120,  127, 
483,  623,  624,  720,  735,  747. 

Ari  Ólafsson,  Thomassonar,  áHaf- 
grímsstöðum  (1585)  5. 

Ari  Sigurðsson,  príors  Jónsson- 
ar,  í  Miklagarði  í  Eyjafirði 
(1478-1490),  umboðsmaðr 
Hólastóls,  faðir  Jóns  biskups 
159,  186,  502-503,  582,  684. 

armbrysti  431,  741.  Sbr.  her- 
tygi?  vopn. 


armigeri  402. 

Arnadóttir:     Arnþrúðr,     Guðný, 

Ragna,  Þorlaug. 
Arnallsstaðir     í    Skriðdal  577— 

578. 
Arnarbæli  á  Fellsströnd  1,  3. 
Arnarfjörðr  í  ísafjarðarsýslu  43, 
•    55,  392,  534—535. 
Arnarhóll  undir  Jökli  147. 
Arnarholt  á  Skarðsströnd  3. 
Arnarhvoll  í  Landeyjum  324. 
Arnarnes  á  Akranesi  177. 
Arnarstaðir  í  Gnúpasveit  588. 
Arnarstapaá  í  Patreksfirði  678. 
Arnarstapi    undir   Jökli  54 — 57, 

370,  576. 
Arnason  :  Andrés,  Bjarni,  Björn, 

Böðvar.  Eilífr,  Einar,  Erlendr, 

Eyjólfr,     Geir,    Grímr,     Guð- 

mundr,  Hallr,  Heinrekr,  Hösk- 

uldr,     Indriði,    Jón,    Magnús, 

Markús,      Nikulás,     Steinólfr, 

Þorkell,       Þorleifr,       Þorólfr, 

Þorsteinn. 
Arnbjargarbrekka     í   Hörgárdal 

548,  571. 
Arnbjarnarson:  Arni,  Þórðr. 
Arnbjörn      Asmundsson      prestr 

nyrðra  (1479— J  484)  205;  220, 

525. 
Arnbjörn  Guðmundsson  í  Breið- 

daí  austr  (1486-1491)  577— 

578,  749. 
Arnbjöru  Snæbjarnarson  (dæmdr 

til  dauða  1467)  88. 
Árnes  í  Trékyllisvík    276,    351, 

413,  436. 
Arney  á  Breiðafirði  40. 
Arnfinnr     Jónsson     á     Bakka  í 

Öxnadal     og     á     Laugalandi, 

bróðir     Einnboga     lögmanns, 


REGISTR. 


775 


sýsluraaðr  í  Vaðlaþingi  (1476 
-1487)    279,    315,  451-452, 

517,  569,  598,  599. 
Arnfinnsson :  Eyjólfr. 
Arngeirsson:  Indriði,   Tumi. 
Arngeirsstaðir    í  Fljótshlíð   325, 

332. 
Arngerðr  Haldórsdóttir  á  Vatns- 

leysuströnd  (1479)  185. 
Arngrímr     Birgisson      prestr     í 

Austfjörðum  (1477)  119. 
Arngrímr  Bjarnason   ráðsmaðr  í 

Skálholti    (1704—1708)     137, 

317,  554. 
Amgrímr  Jónsson    lærði,  prestr 

á  Mel  í  Miðfirði  (d.  1648)  496, 

662. 
Arngrímr    Kolbeinsson     nyrðra 

(1481—1490)  409. 
Arngrímsson:  Grímr,  Jón. 
Arngrímsstaðir    á    Skarðsströnd 

4. 
Arni       Arnbjarnarson       nyrðra 

(1479)  137. 
Arni    Björnsson,    hins  ríka  Þor- 

leifssonar   (dáinn    fyrir    1476) 

74-  75. 
Árni  Einarsson,  Arnasonar  Dal- 

skeggs,     bróðir     Eyjólfs    lög- 

manns,  sýslumaðr  í  Vaðlaþingi 

(1480-1491)    264,    265,   312, 

545-547,  582,  691,  693,  739^ 
Arni    Ofeirsson    á  Eyvindarstöð- 

um  i  Blöndudal  (1477)  98. 
Arni    Gunnsteinsson     í     Grröf   í 

Kaupangssveit  (1476)  87. 
Arni  Haldórsson  vestra  (1485 — 
^  1486)  532,  606. 
Arni  Hallsson  sýslumaðr  í  Þing- 

eyjarþingi   (1483—1491)    496, 

686. 


Árni     Hallsson     prestr     nyrðra 
(1474—1491)     60,    205,    221, 
223,     623,     624,     649,     682, 
^  747. 

Arni    Helgason    á    Snæfellsnesi 
f  (1407)  39. 

Arni  Hermannsson  vestra  (1481) 
417. 

Arni  Höskuldsson,  Runólfssonar, 
bóndi  í  Eingey,  Núpufelli  og 
Hnappstöðum  (1478—1488 ; 
d.  1488)  127—128,  189,  204 
—206,  224—225,  260-262, 
312,  365,  527—528,  624— 
6252,  626. 

Arni    Jónsson    í  Þingeyjarþingi 
^  (1479)  101—102. 

Arni    Jónsson  í  Húnavatnsþingi 
(  (1491)  764. 

Arni  Jónsson  prestr  syðra  (1481 

—1491)  388,  757. 

Arni  Ketilsson  nyrðra  (1486) 
569. 

Arni  Klemensson  vestra  (1486) 
566. 

Arni    Magnússon   í  Austfjörðum 

^  (1485)  535,  538. 

Arni  Magnússon  prófessor  (d. 
1730)  62,  72,  74,  75,  90,  98, 
102,  103—104,  113,  114, 
115,  *  116,  124,  129,  135, 
145,  159,  160,  162,  165, 
166,  167,  180,  189,  192, 
200,  203,  258,  290,  294, 
296,  311,  313,  342,  350, 
393,  397,  407,  421,  422, 
440,  446,  449,  475,  486, 
498,  515,  535,  545,  550, 
553,  555,  558,  582,  586, 
590,  598,  609,  627,  631, 
635,     641,     647,    648,    657, 


776 


REGISTR. 


697,      702,     706,     715,     722, 

734,     749,     760,     768. 
Árni  Mánason  á  Skarðsströnd  (c. 

1245)  3. 
Arni    Nikulásson    í    Húnavatns- 

þingi  (1488)  644. 
Árni    Oddsson    (lepps?)  í  Dala- 

sýslu  (1450)  50—52. 
Arni  Oddsson  lögmaðr  (d.  1665) 

608. 
Árni    Ófeigsson  í  Aðaldal  (fyrir 

1397)  35. 
Árni    Ólafsson     biskup    í    Skál- 

holti  (1414-1420)  40—41. 
Arni    Olafsson     í     Rangárþingi 

(1481)  414. 
Arni    Sigurðsson    nyrðra  (1481) 

343. 
Arni     Snæbjarnarson     prestr     í 

Hruna    (1481—1491)    og  offi- 

cialis    syðra    (1487,    1490   og 

1491)     348,     393,     411—412, 

453.     475-476,     481,     515, 

586—587,      620,      647,     675, 

705,  757,  765. 
Arni    Sumarliðason,    Eiríkssonar 
^  (1491)  760. 
Arni    Sveinbjarnarson,     Þórðar- 

sonar  (1490)  720—722. 
Arni    Sveinsson  á  Skógarströod 

(1450)  51. 
Árni     Thorsteinsson      landfógeti 
^  80,  81. 

Árni  JÞórarinsson   nyrðra  (1480) 
^  267. 

Arni    Þorleifsson    (Árnasonar)  á 
^  Snæfellsnesi  (1431)  47. 
Arni  Þorleifsson,   Árnasonar  frá 

Grlaumbæ,    bróðir  Teits  (1481 

1490)     408  -409,     437—  439, 

697. 


|  Arni     Þorsteinsson      bóndi     frá 

Holti  í  rijótum,    bróðir  Hall- 

steins  (1477—1486)120—121, 

169,  312,  350,  352,  497—498, 

524,  541,  542,  572. 
Árni    Þorsteinsson    í   Austfjörð- 
^  um  (1486)  577. 
Arni  Þorsteinsson  prestr  á  Val- 

þjófsstað     (1481     1485)     269, 

519—520,  538-  539. 
Arni  JÞorvarðsson  í  Viðey  (1487) 

608. 
Arnkötl-ustaðir  í  Fljótshlíð  325. 
Arnljótr  Olafsson  prestr  á  Sauða- 

nesi  666. 
Arnoddr     Einarssou      prestr     á 

UndenfelK,     bróðir    Magnúsar 

prests  á  Möðruvöllum  (1478  — 

1482)  129,  449. 
Arnoddr   (Oddr)    Jóusson  prestr 

á  Hjaltastað  (1486)  577. 
Arnoddr  Thómassou  vestra  (1483 

-1487)  470,  609. 
Arnór  Björnsson    nyrðra    (1478) 

135. 
ArnórFinnsson,Pétrssonar,sýslu- 

maðr    í    Ljárskógum    (1476 — 

1491)     88,     196,    200,   206— 

207,     272,     279,     283,     377, 

451-452,      531—533,      600, 

602,      606—607,      642,     753, 

754. 
Arnór  Jónsson  í  Aðaldal  (1397) 

34-35. 
Arnór  Magnússon  nyrðra  (1478) 

135. 
Arnór    prestr    (fyrir  1480)    315. 

Sbr.  Arnór  Özurarsou. 
Arnór  Ozurarson  prestr  og  ráðs- 

maðr  í  Skálholti  (1481-1482) 

453,  455. 


fc* 


REGISTR. 


777 


Arnórsson:  Indriði,  Oddr. 
Arnórsstaðir  á  Barðaströnd  256. 
Arnþrúðr      Árnadóttir       í^rðra 

(1489—1490)  684. 
Aronsson :  G-rímr,    Helgi,  JÞórar- 

inn. 
Arskógr    (skógr     sá,    er    fylgir 

jörðunni  A)  á  Síðu  698. 
Arskógr  við  Eyjafjörð  571. 
ártíðardagr  142. 
Arus  (Arós  á  Jótlandi)  102. 
Ás  „í  Eljótsdalshéraði"  (Feilum) 

98,  410,  539-540. 
As  í  Hálsasveit  14. 
Ás  í  Holtum  255,  322. 
Ás  í  Kelduhverfi  108,  112«,  113, 

302,     310,     368,     430,     560, 

760. 
Ás  í  Melasveit  175. 
ás,    ásendi    (landamerki)    3,  90, 

982. 
ás  (=Hrísás)  137. 
Asa      Egilsdóttir,      Grímssonar, 

kona  Einars  Oddssonar  (1480 

—1482)  295,  457. 
Ásar  í  Skaptártungu  603,  604. 
Asbjarnardóttir:  Jórunn. 
Asbjarnarson :      Brandr,     Olafr, 

Runólfr. 
Asbjarnarstaðir  á  Vatnsnesi  554. 
Asbjörn  Sigurðsson  prestr  syðra 

(1484)  513. 
Asbjörn    JÞorbjarnarson    á  Snæ- 

fellsnesi  (1465)  57. 
ascencio  domini  515,  567,  598. 
Asgarðr  í  Andakýl  174. 
Asgarðr   í  Húnavatnssýslu    554. 
Asgautr    Jónsson    vestra  (1488) 

642—643. 
Asgautsdóttir:  Ingvildr. 
Ásgautsson:  Jón,  Thomas. 


Ásgeir  Bjarnason  prestrí  Dýra- 

í]arðarþingum    (d.    1773)    236 

—237,  273. 
Ásgeirsá    í    Víðidal     201,     232, 

233,  266,  438,  439,  764. 
Asgeirsson:  Jóu. 
Asgrímr    Hallssou     frá    Héðins- 

höfða   (1477—1488)  109,  112, 

310,  367,  544,  547,  569,  582, 

604. 
Asgrímr     Harðbeinsson     nyrðra 

(1478)  135. 
Asgrímr    Hrólfsson    á    Snæfells- 

nesi  (1487)  593. 
Asgrímr  Jónsson  ábóti  á  Helga- 

felli   (1352—1378)   9—27,  28, 

37. 
Asgrímr  Jónsson  bróðir  (1477 — 

1478)  og  síðar   ábóti  á  Þing- 

eyrum  (1488—1495)  116,  658 

-659,  713,  748,  764. 
Asgrímr    Jónsson    prófentumaðr 

á  Hólum  (1456)  751. 
Asgrímr  Sigmundsson,  Steinþórs- 

sonar  (1476—1483;   veginn    í 

Víðidalstungu    1483)   69,  228, 

233,  542,  763. 
Asgrímr  Þorkelsson  nyrðra  (1478) 

135. 
Asgrímr  Þórólfsson,  bróðir  Ein- 

ars,  á     Snæfellsnesi     (1480 — 

1481)  278—279. 
Asgrímsson:  Björn,  Grunnsteinn, 

Hallr,    Helgi,    Jón,    Magnús, 

Rögnvaldr. 
Asgrímsstaðir  í  Skagafirði  95 — 

96,  696. 
Askelsson :   Magnús. 
askr,  sjá  búsgagn. 
Askstaðir       undir       Eyjafjöllum 

330. 


778 


REGISTR. 


Ásláksson:  Ormr. 
Asláksstaðir  í  Kræklingahlíð  571. 
ásmundar  (járn)  318,  618,  653. 
Asmundarson,  sjá  Asmundsson. 
Asmundr  Bjarnason  vestra  (1489) 

679. 
Asmundr  JónssonbróðirStepháns 

biskups     (1480—1491)      278, 
^  306,' 381,  706,  728,  765. 
Asmundr  Jónsson  nyrðra  (1489) 

654. 
Ásmundr  Móðúlfsson   (Moðaulfs- 

son)  nyrðra  (1485)  541. 
Asmundr    prestr    í    Tröllatungu 

(1537  og  síðar)  580. 
Asmundsson:      Arnbjörn,      Jón, 

Oddr. 
assampcio    Mariæ     virginis    87, 

116,      117,      152,     153,     168, 

169,     223,     292,     411,     451, 

461,  519,  715. 
Astríðardóttir:  Valgerðr. 
Ástríðr  Oddsdóttir   vestra  (fyrir 

1490)  690-691. 
Astríðr     Sæmundsdóttir,     móðir 

Asgríms,    Einars    og    IÞorleifs 

IÞórólfssona,     á  •    Snæfellsnesi 

(1480—1481)  278. 
Alason :  Þórðr. 
Atli    Onundarson,     bróðir    Kára 

og  Eyjólfs,  í  Enjóskadal  (1479) 

222-223. 
áttungakvartel,  sjá  búsgagn. 
áttæringr,  sjá  skip. 
Auðbrekka     í     Hörgárdal    1172, 

183,  184—185,  192,  199. 
Auðkúlustaðir     í     Svínadal    74, 

648. 
auðn  (jarða)  570. 
Auðnir  á  Barðaströnd  255. 
Auðnir  í  Rangárþingi  322. 


Auðnir  í  Svarfaðardal  92. 
Auðólfsstaðir  í  Langadal  451. 
Auðr  Jónsdóttir  undir  Eyjafjöll- 

um  (1491)765. 
Auðstaðir  í  Hálsasveit  173. 
Auðun       Gruðmundsson      vestra 

(1486)  558. 
Auðun  Hrafnsson  á  Barðaströnd 

(1479)  229. 
Auðun    Jónsson    á    Snæfellsnesi 

(1431)  45,  46. 
Auðun    Jónsson    á    Snæfellsnesi 

(1489)  652—653. 
Auðun    Oddason    á  Snæfellsnesi 

(1482)  425—426. 
Auðun  Þorbergsson  rauði  biskup 

á  Hólum  (d.  1321)  316. 
Auðun  Þorbjarnarson,    sjá  And- 

reas  Þorbjarnarson. 
Auðun    Þórðarson    prestr  vestra 

(1480—1482)  291,  442. 
Auðun  Þorvarðsson  prestr  syðra 

(1481—1491)  393,  493,  757. 
Auðunardóttir:  Helga. 
Auðunarson:  Jón,  Þórðr. 
Auðunarstaðir     í     Víðidal     199, 

265—266. 
Augmundr,  sjá  Ögmundr. 
augsýn  (landamerki)  1755. 
Augustinus  biskup,    guðs    játari 

(apostolus      Anglorum)       105, 

292. 
aul,  sjá  öl. 
Aulves,  sjá  Olfos. 
aulmusa,  sjá  ölmusa. 
Aunsson:  Jón. 
aurar:    fríðir    aurar    16.  —  fullir 

aurar  15,  139,  272. 
Anrnólfr,  sjá  Örnólfr. 
Aurriðaá  í  Miðfirði  137. 
Aurriðalækr  á  Völlum  eystra  99. 


REGISTR. 


779 


Aurriðavatn  á  Völlum  eystra  99, 
409-410,  567—568,  685. 

Ausa  í  Audakýl  174. 

Austfirðir  539,  715-716. 

Austmannsdalr  í  Arnarfirði   142. 

Austrsyn  í  Noregi  457. 

Auxarfjörðr,  sjá  Öxarfjörðr. 

Auxn  — ,  sjá  Öxn  —  - 

Ávaldsstaðir  í  Víðidal  191. 

Ave  Maria  106,  130,  458. 

Averjahreppr  (=  Rangárvellir) 
294,  488. 

áverki  (á  jörð)  10. 

averki  542-543.  —  áverkabætr 
415,  495. 

Ávík  á  Ströndum  255. 

avrk,  sjá  örk. 

avx,  sjá  öx. 

ávöxtr  (fjár)  482,  585,  586. 

Babilla  martyr  589, 
bachalaureus     arcium     72,    453, 

648,  .751. 
baðstofa,  sjá  húsakynni. 
Bakkakot    (Bakki)    í    Stafholts- 

tungum  268,  269. 
bakki  (landamerki)  90,  299. 
Bakki  á  Álptanesi  123. 
Bakki     í     Dalahrepp    í    Barða- 

strandarsýslu  142. 
Bakki  í  Fljótum  750. 
Bakki  á  Galmansströnd  við  Eyja- 

fjörð  199. 
Bakki     (Staðarbakki)    í    Helga- 

fellssveit  15 — 16. 
Bakki  í  Króksfirði  256. 
Bakki  (Prestsbakki)  í  Hrútafirði 

202,  393. 
Bakki  í  Landeyjum  329. 
Bakki  í  Ólafsfirði  387. 


Bakki  (Keisbakki)  á  Skógar- 
strönd  425—426. 

Bakki  í  Vallahólmi  146. 

Bakki   á  Vatnsleysuströnd    124. 

Bakki  í  Öxnadal  451—452,  600. 

Ballará  á  Skarðsströnd  560. 

banasár  212. 

bauasótt  223. 

bann  68,  71,  79,  339,  381,  441, 
4672,  490,  500*,  528,  622, 
623,  625,  7263,  741,  742, 
743,    745.  —  hæsta  bann  726. 

—  páfans  bann  7372.  —  bann- 
lýsing  4062.  —  bannsáfelli  467. 

—  bannspína  59,  235,  406, 
420,  467,  726.—  bannsett  verk, 
bannsverk  339,  383,  396,  737. 

Bár  í  Eyrarsveit  295. 

Barð  í  Fljótum  40-41,  168- 
169,  208,  231,  302,  335— 
337,  386,  404,  488-490,  572 
—573,  622—623,  627,  711  — 
712.  —  Barðsdómr  (fyrri  og 
síðari  1481  og  1488)  335, 
622,  626,  627,  635. 

Bárðardalr  í  Suðrþingeyjarsýslu 
101,  159,  162,  427,  428, 
549—550,  611,  683,  686. 

Bárðardóttir :  Guðríðr.    • 

Bárðarson:  Jón,  Hallr,  Stein- 
móðr. 

Barðaströnd  166  -167,  202,  229, 
256,  433,  454,  508—509, 
516,  603,  605,  678,  685, 
708,  746.  —  Barðastrandar- 
sýsla  75, 

Barðatjörn  í  Höfðahverfi  551 — 
552. 

Bárðr  ábóti  í  Þykkvabæ  í  Veri 
(1490)  697—698.  * 


780 


REGISTR. 


Bárðr  Grímsson  (um  1482)  523. 
Bárðr    Helgason    Dyrðra   (dáinu 

fyrir  1478)   137. 
Bárðr  Högnason    snota  lögmaðr 

(1302)  6. 
Bárðr     Jónsson     á     Fellsströnd 

(1470)  746. 
Bárðr  Jónsson,  sveiun  Jóns  Sig- 

mundssonar  (1483—1485)  553. 
Bárðr     Oddsson      í     Mýrasýslu 

(1428)  44. 
Bárðr  prestr  á  Helgafelli  (1302) 

6. 
Bárðr      Snorrason,      Narfasonar 

(1235)  2. 
Barðsvík  á  Ströndum  43'2. 
Barkarsou:  Þorleifr. 
Barmar  í  Reykhólasveit  472. 
Barmr  í  Djúpafirði  609. 
barn :    barn    getið  í  útlegð  277, 

280.  —   barneign     103,     150, 

151,     163,     167,     445,     532, 

6343,    639.  —  barneignasektir 

444.  —  bamfóstr  533.  —  barn- 

getnaðr     372,     732.  —  barns- 

móðir  767—768. 
Barnabas  postuli  371,  515,  659. 

—  Barnabasmessa  733. 
Barnafell     í     Ljósavatnshrepp  í 

Þingeyjarþingi  527,  555. 
Bartholomeus  Kolbeinsson  vestra 

(1480)  249. 
Bartholomeus   postuli,  Bartholo- 

meusmessa  88,  223,  225,  395, 

396,  447,   521,  522,  523,  604, 

638,   678,   679,  763,  764, 
Bátssandar    á    Suðruesjum  506, 

513,  524. 
Bauðvixr,  sjá  Böðvar. 
Beðstæðingar    (Bessastaðamenn) 

124. 


beðver,  sjá  sængrklæði. 
Beiná  á  Yöllum  eystra  99. 
beinasög,  sjá  búsgagn. 
Beintzson :  Ketill. 
beit   10,   193,  27,  353,  146,  173, 

179,  222,  330,  552,  575. 
beit  (á  botni  drykkjarhorna)  26. 
bekkjargáfa,      bekkjargjöf      93, 

347—348,  548,  66l/ 
bekkr  (í  kirkju)  587. 
Belgsholt    í    Borgartirði  174.  — 

Belgsholtshólmi  175. 
Benedikt  ábóti  hinn  helgi,  Beue- 

diktusmessa     53,     105,     107, 

426,  427. 
Benedikt  Jónsson  prestríBjarna- 

nesi  (d.  1744)  442. 
Benedikt  Magnússon  (Beuedikts- 

sonar)      lögréttumaðr     uyrðra 

(1482-1491)   449-450,   600, 

752. 
Benedikt  Sæmuudsson  í  Horna- 

firði    (1481—1490)    409-410, 

424—425,  567,  685,  709. 
Beuedikt    Þorsteinsson   lögmaðr 

(d.  1733)  198,  286,  574. 
Benediktsson:       Björn,      Einar, 

Hannes,  Hermundr,  Jón,  Kol- 

beinn,  Magnús,  Narfi. 
beneficium  268,  422. 
Beren 
Berfen 

Berfuen     l     sjá  Björgvin. 
Bergen 
Bergensis 
Bergfinnr   Jússason,  Sæmundar- 

sonar,    prestr    nyrðra  (1479 — 

1483)     193,     336-337,    338, 

355,  390,  497. 
Berghylr     í     Hrunamannabrepp 

475—476,  647. 


REGISTR. 


781 


sjá  Björgvin. 


Bergljót    Sigmundsdóttir,  Stein- 

dórssouar  (1479—1499)  191— 

192,  201,  543-544. 
Bergljót    ]?órhallsdóttir     nyrðra 

(1483)  498. 
Bergr  Jörundsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1484)  514. 
Bergr  prestr  (fyrir  1480)  315. 
Bergsson:    Oddr,    Þorkell,   Þor- 

móðr. 
Bergstaðir  í  Miðfirði  199,  448- 

449. 
Bergstaðir  í  Svartárdal  181,  645. 
Bergsveinsson :  Jón,  Oddr. 
Bergvað  í  Hvolhrepp  324. 
Bergvin 
Bergæ 
Bergþór  Haldórsson  prestr  í  Nesi 

í  Aðaldal  (1479)  205. 
Bergþór    Jónsson    í    Borgarfirði 

(1490)  723. 
Bergþórshvoll  í  Landeyjum  324, 

326,  332. 
Bernharðr  prestr  (fyrir  1480)  315. 
Berserkseyri  í  Eyrarsveit  12. 
Berufjörðr  í  Austfjörðum  715. 
Berufjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

469—470,  471. 
Bervík    undir    Jökli   26.  —  Ber- 

víkrgarðar  28. 
Bessason:  JÞorsteinn. 
Bessastaðir  á  Alptanesi  90,  448, 

496,    609,   718.  —  Bessastaða- 

bók     318,      372,     387,     411, 

608,     609,     610,     646,     686, 

697,  717,  718.    Sbr.  Beðstæð- 

ingar. 
Bessastaðir  í  Fljótsdal  535 — 536. 
Bessi      Einarsson,     Bessasonar, 

sýslumaðr  (1450)  50-51. 


Bessi  Kollason,  Magmissonar, 
lögréttumaðr  (1480)  271. 

Bessi  Svartsson  prestr  nyrðra 
(1481—1489)  379,  677. 

Bessi  Ogmuudsson  í  í>iugeyjar- 
þingi  (1479)  222. 

bífalingsbréf  285—286,  506— 
507,  756. 

Bíldudalr  í  Arnaríirði  501. 

Bilshamrar  í  Stafholtstungum 
268. 

Birgisson :  Arngrímr. 

Birgitta  hin  helga  312. 

birkismíði  6842. 

Birniugsstaðir  í  Enjóskadal  8. 

biskup  8,  11,  1292,  1574,  2202, 
2352,  246,  2632,  270,  304, 
312,  315,  3383,  3402,  258, 
359,  361,  3632,  363,  3642, 
373,  375,  378,  3823,  3832, 
384,  391,  396,  397,  4032 
407,  420,  4592,  460,  4613, 
462  (opt),  463,  4643,  4652, 
4664,  567  (opt),  474,  494— 
495,  6633,  QQis,  6653,  6662, 
6673,  668,  6693,  6702,  6712, 
6722,  6732,  677,  707,  7362, 
737 3,  745.  —  hæsti  biskup 
(=  páfi)  582.  —  biskupatal 
314 — 316.  —  biskupsdæmi 
1562,  218,  235,  390,  497.  — 
biskupsgisting  338,  340,  403, 
4052,  4603,  462,  466,  5732.  — 
biskupsjörð  405.  —  biskups- 
samþykt  661-  -675.  —  biskups- 
stofa,  sjá  húsakynni.  —  bisk- 
upsstóll  219,  315.  —  biskups- 
tíundir  61,  144,  156.  Sbr.  eign- 
arbiskup. 

Biskupsbrekkur  íBorgarfirði  177. 


782 


REGISÍR. 


Biskupstungur  í  Árnesþingi  214, 

394,  454,  481,  730. 
Bitra(n)     í     Strandasýslu      198, 

202,  203. 
Bjaðvarðsdóttir:  Sigríðr. 
Bjarg  í  Miðíirði  187—188,  199, 

201,  228,  543. 
Bjargasteinn    í  Stafholtstunguni 

268. 
Bjarnadóttir:  Hólrnfríðr,  Raudíðr. 
Bjarnanes    í    Hornafirði     181  — 

182,  442. 
Bjarnardalr  í  Borgarfirði  268. 
Bjarnardóttir,   sjá  Björnsdóttir. 
Bjarnarfoss     í     Staðarsveit     48, 

254,  618,  652—653. 
Bjarnargata    í     Gnúpveriahrepp 

321. 
Bjarnargjá  í  Griudavík  1252. 
Bjarnarhöfn  í  Helgafellssveit  19, 

20,  394,  544. 
Bjarnarson,  sjá  Björnsson. 
Bjarnarstáðir   á  Skarðsströnd  3. 
Bjarnason:      Arngrímr,    Asgeir, 

Asmundr,   Bjarni,  Gizur,  Jón, 

Ljótr,     Magnús,     Oli,     Orrar, 

Snorri,  Vigfús,  Þorbjörn,  Þor- 

keli,  Þorvarðr. 
Bjarnastaðir   í  Saurbæ  532. 
Bjarneyjar     á    Breiðafirði     560 

—562. 
Bjarni    Arnason    bóndi  í  Hlíð  í 
'     Lóni  (1483)  403—495. 
Bjarni  Bjarnason  á  Snæfellsnesi 

(1399)  37. 
Bjarni  Brandsson,  Haldórssonar, 

frá  Barði  (fyrir  1486)  575. 
Bjarni     Gíslason      lögréttumaðr 

vestra  (1489)  679. 
Bjarni    Hallgrírasson    prófastr   í 

Odda  (d.  1723)  440,  558,  715. 


Bjarni  Heinreksson  í  Hornafirði 

(1480)  304. 
Bjarni  Jónsson    679,    sjá  Guðni 

Jónsson. 
Bjarni     Jónsson     vestra    (1479) 

183. 
Bjarni     Jónsson     nyrðra  (1489) 

683. 
Bjarni  Marteinsson    í  Múlaþingi 

(Hákalla-Bjarni;  d.  1488)  1195, 

615. 
Bjarni  Olafssou,  sjá  Bjarni  Óla- 

sou. 
Bjarni    Óiasou    í    HvassafelK    í 

Eyjafirði  (1477—1488;    enn  á 

lífi  1488)  101,  107  -108,  289, 

297,     298,     3012,     302—304, 

308,      309,      312,     341  -342, 

355-  356,       365—366,      369, 

371-  375,       376-379,      384, 

385-386,      404-406,      524, 

641,      650,      652,     736-737. 
Bjarni     Pétrsson     sýslumaðr     á 

Skarði  (d.  1768)  560. 
Bjarni  Sigurðsson  vestra  (1465) 

56. 
Bjarni  Sigurðsson  ,  prestr  í  Dýra- 

firði,  Haga  og  Selárdal  (1428 

—1450)  42. 
Bjarni     Snorrason,     Narfasonar 

(c.  1245)  2,  3. 
Bjarni  Sturluson    prestr  á  Snæ- 

fellsnesi  (1365)  22.  Sbr.  Björn 

Sturlason. 
Bjarni  Þórarinsson  (Aronssonar) 

bóndi    á    Brjanslæk     (1464  — 

1481 ;      veginn      3. — 4.     Dec. 

1481)  55—56,  128—129,  230, 


247-248,      249-252- 


267 


—268,    273—274,    395—396, 
430—433,    434—435,    453— 


REGISTR. 


783 


456,  481,  504—505,  602 
—604,    632,    695,    708,    769. 

Bjarni  IÞorsteinsson  amtmaðr  á 
Stapa  (d.  1876)  593,  666. 

Bjaun  (==  Björn?)  landamerki 
Strandar  á  Rangárvöllum  326. 

bjórtunna  595,  5962.  Sbr.  bús- 
gagn,  öl. 

bjúga,  sjá  kostr. 

Björg  frændkona  Magnúsar 
prests  Einarssonar  (1478)  130. 

Björg  Snorradóttir,  kona  Ketils 
Ormssouar  (1481)  370. 

Björg  Þórðardóttir  nyrðra  (bann- 
sett  1474)  61. 

Björg  Þorkelsdóttir,  Bergssonar, 
kona  Jóns  þistils  (1481 — 
1482)  349,  416,  417,  422— 
423,  443-444. 

Björgólfsson :  Illugi. 

Björgvin  (Beren,  Berfen,Berfuen, 
Bergen,  Bergensis,  Bergvin, 
Bergæ,  Norbarne)  62 — 67, 
138,  156,  157,  162,  163, 
347,  348,  349,  395,  397, 
399,  400,  401,  402,  404, 
407,     408,     440,     441,    445, 

457,  473,  480,  505,  518, 
519,  559,  572,  594,  595, 
596,     597,     689. 

Björn   Arnason   í  Aðaldal  (fyrir 

1397)  35. 
Björn     Asgrímsson     í    Eyjafirði 

(1478—1490)  158,  700—701. 
Björn  Benediktsson  eystra  (1477) 

119. 
Björn     Brynjólfsson     hins    ríka 

frá    Ökrum  (1379—1396)  145 

—146,  608. 
Björn    Einarsson    Jórsalafari  (d. 

1415)  36. 


Björn  Grilsson    biskup  á  Hólum 

(1147—1162)  315. 
Björn  Guðmundsson  vestra  (1482) 

427. 
Björn  Guðmundsson  í  Dalasýslu 

(1618)  109. 
Björn      Guðnason,        Jónssonar, 

sýslumaðr  í  Ögri   (1491)  567, 

754,  767. 
Björn  Grunnlangsson  yfirkennari 

(d.  1876)  84. 
Björn    Hafliðason    syðra    (1479) 

214. 
Björn  Haldórsson  prestr  í  Sauð- 

lauksdal    (d.    1794)  235,  237, 

418,  591,  754,  770. 
Björu    Helgason    vestra  (1476— 

1484)  88,  523. 
Björu    Jónsson    á    Snæfellsnesi 

(1358—1377)    10,    16,  20,  21, 

28. 
Björn  Jóusson  seinni  maðr  Þor- 

gerðar  Ólafsdóttur  (c.  1430— 

1440)  147. 
Björn     Jónsson    í    Rangárþingi 

(1476)  81,  82,  83. 
Björn  Jónsson  tjalds  (Tjaldsson) 

í  Húnavatnsþingi  (1477—1487) 

96-97,    99—100,    107,    [295, 

436,  438,  606.1) 
Björn  Jónsson  í  Eyjafirði(1484) 

524. 
Björn  Jónsson  í  Skaptafellsþingi 

(1490)  697. 
Björn    (Bjarni)     Jörundarson    á 

Snæfellsnesi  (1362)  15—16. 
Björn     Kársson     í     Húnavatns- 

þingi  (1446—1447)    434,  435. 


')  Sýnist  alt  geta  átt  við  þenna 
mann. 


784 


REGISTR. 


Björn  Magnússon    vestra  (1479) 

225,  226. 
Björn    Magnússon    sýslumaðr    á 

Munkaþverá  (1680)  575. 
Björn  Olafsson  í  Dalasýslu  (1618) 

109. 
Björn    Pétrsson    á  Skógarströud 

(1450)  51. 
Björn     Pétrsson      sýslumaðr     á 

Bustarfelli  98,  535. 
Björn    Sigurðsson    í    Skagafirði 

(1477)  111. 
Björn       Sturluson       (Sturlason) 

prestr    á    Snæfellsnesi    (1358) 

10.     Sbr.  Bjarni  Sturluson. 
Björn    („Bjarni")     Vilhjálmsson 

(veginn    1479)   212,  213,  215, 

306. 
Björn  Þorleifsson  ríki,  hirðstjóri 

á     Skarði    (d.    1467)   49—50, 

56—57,    74,    140-143;     147, 

182,      215—217,      225—227, 

238,      254,     274,     287,     392, 

395,     443     (opt),     558,     603, 

678,  755. 
Björn    Þorleifsson,   Björnssonar, 

á  Reykhólum  (enn  á  lííi  1544) 

580,  767. 
Björn  Þorleifsson  biskup  á  Hól- 

um  (d.  1710)  103,  104,  316. 
Björn     Þorsteinsson     á    Myrká 

(1481)  353. 
Björn  Þorsteinsson  prestr  nyrðra 

(1479—1491)    193,    205,   354, 

381,     390,     488,     499,     512, 

677,     725,     735,     740,     744, 

747. 
Björnsdóttir:     Guðrún,    Kristín, 

Snjófríðr,     Solveig,    Steinunn, 

Þuríðr. 
Björnsson:   Árni,  Einar,  Eyjólfr, 


Gisli,  Grímr,  Guðni,  Gunnar, 
Gunnlaugr,  Hallvarðr,  Haunes, 
Jón,  Koðran,  Olafr,  Sigurðr, 
Stefnir,  Stephán,  Tjörvi,  Þor- 
kell,  Þorleifr,  Þormóðr,  ]?or- 
valdr,  Þorvarðr,  Ögmundr, 
Ozur. 

Bláfeldr  í  Staðarsveit  37,  48. 

Blákápusel  í  Eljótum  488—489, 
490. 

blámerktir  dúkar,  sjá  dúkr. 

Blasíus  biskup  hinn  helgi,  Blas- 
íusmessa  125,  474,  534. 

Blesastaðir  á  Skeiðum  321. 

blóðfallsótt  241. 

blóðvökur  700,  701 2. 

blótsyrði  741. 

blýmet,  sjá  búsgagn  (metaskálar). 

Blöndudalr  í  Húnavatnsþingi 
74,  75. 

Blönduhlíð(in)  í  Skagafirði  7, 
68,  69,  70,  76,  146, 
233,  234,  264,  265,  369, 
599,  651,  691,  692,  693, 
722,  723. 

boðburðr  5343. 

boðleið  534. 

boðorð  (guðs)  238,  239. 

Bodzbjargardalr  í  Mýrasýslu 
268. 

bogi,  sjá  hertygi,  vopn. 

Bogi  Benediktsson  í  Hrappsey 
(d.  1803)  560. 

bók,  bækr  (sjá  og  sbr.  kirkja) 
78,  126,  191,  236,  296,  537, 
673,  693.  —  v.  c  í  bókum  13. 
—  bók  =  Jónsbók  498,  575, 
601,  607,  691,  7012,  706, 
725,  761.  —  bréfabók  162. 
2642,  4822,  515,  516,  520, 
539,     565,     703,     757,     758*, 


REGISTR. 


785 


—  dómabók  1382,  2232,  226, 
271,  272,  279,  438,  542, 
663,  6m%  723,  755,  767.- 
kirkjubók  72,  313.-  Kolbrún 
12.  —  kopíubók  76, 262, 404.- 
lögbók  315,  357,  439.  —  mál- 
dagabók    602,*  628,  757,  766. 

—  ruessubók  203.  —  orðubók 
86,  130,  528,  530,  531.— 
rímbók  314.  —  skinubók  660, 
6622,  755.—  skjalabók  198, 
20C2,     236,     254,     262,     275, 


277, 

279, 

288, 

306,     311, 

348, 

350, 

369, 

376,     412, 

426, 

427, 

435, 

511,     572, 

576, 

613, 

618, 

619,     652, 

694, 

728, 

730. 

—   sögubók 

473.  —  söngbók  39.  —  ætta- 
tölubækr  511.  —  bókareiðr61, 
69,  71,  87,  97,  102,  128, 
145,  147,  169,  195,  197, 
206,  223,  246,  297,  303, 
357,     374, 


336, 

468, 
498* 
533, 


378,  455, 
478,  489,  490»,  494, 
511,  514,  517,  532, 
544,  Ö842,  5852,  599, 
607,  615,  622,  6502,  700, 
709,  721,  727,  7363,  741 2.  — 
bókband  713.  Sbr.  Bessastaða- 
bók,  Mateyjarbók,  Öxnafells- 
bók. 
ból:  bygð  ból  666,  667,  674. 
bóla  (bólusótt):  mikla  bóla  (1431 

-1432)  5162. 
bolli,  bollar,  sjá  búsgagn. 
Bollstæðingahylr  í  Kjós  178. 
Bólstaðarhlíð  í  Langadal    184— 
185,      191—192,      265—266, 
500. 
Bolungarvík    við   ísafjarðardjúp 
154,  200,  443,  515. 

Dipl.  lsl.  VI. 


bolöxi,  sjá  búsgagn. 

bóndi  283,  329,  358,  3593, 
360,  3613,  362,  3634,  364, 
3823,  3832,  458,  461,  465, 
496,  517,  5333,  534,  5732, 
700,  704,  7053,  754.  — bónda- 
eign  494.  —  bændagóz  636. 

Bonifacius  episcopus  &  martyr 
578,  586. 

Bonnesen,  Isak  Jac,  sýslumaðr 
í  Rangárþingi  (d.  1835)  80. 

bónorð  746. 

borð,  borðhald  218,  538,  577, 
638,  684.  Sjá  hús-búuaðr, 
húsgögn. 

borg  (landamerki)  619. 

Borg  í  Arnarfirði  43,  142. 

Borg  í  Hornafirði  486. 

Borg  í  Miklaholtshrepp  32—33. 
—  Borgardalr  33. 

Borg  á  Mýrum  688. 

Borg  í  Skagafirði,  sjá  Sjávar- 
borg. 

borgan  109,  112,  183,  213, 
231,  250,  251,  252,  272, 
300,  318,  453,  522,  719, 
727,  753,  754. 

Borgarfjörðr  eystra  749. 

Borgarfjörðr  í  Þverárþingi  176, 
271,  299,  393,  587,  602, 
603,  604,  605,  632,  647, 
675,  676,  708,  724,  751—752. 

Borgarholt  í  Biskupstungum 
730—731. 

Borgarhöfn  í  Hornafirði  304, 
409—410,  424—425,  567, 
685,  709—710. 

Borgarkot  kirkjujörð  frá  Breiða- 
bólsstað  í  Fljótshlíð  332. 

Borgarsker  fyrir  Mýrum  176. 

Borghildur  Grizurardóttir  kona 
50 


786 


REGISTR. 


Guðmr.ndar     Jónssonar   (fyrir 

1440)  48. 
Borgir  í  Laxárdal  27. 
bót,  bætr  213,  3442.—  bótamaðr 

306. 
Bót  í  Aðaldal  35. 
botn  (landamerki)  679. 
Botn     (Arnabotn)     í  Helgafells- 

sveit  13. 
Botn    í  Patreksfirði     142,     229, 

678. 
Botn  í  Súgandafirði  198. 
Botn  í  Tálknafirði  142. 
Botnsá    (Botzá)    i  Botnsdal    59, 

72,  724. 
Bótólfr  ábóti  hinn  helgi,  Bótólfs- 

messa,    Bótólfsvaka    55,    113, 

135,  264,  265,  266,  267,  488, 

490,      491,     517,     536,     625, 

626,  699. 
Bótólfr    biskup   á  Hólum    (1238 

—1246)  316. 
Botulfus,  sjá  Bótólfr. 
Brandagil  í  Hrútafirði  295. 
Brandaland   undir  Skálarfjalli   á 

Síðu  698. 
Brandr      Asbjarnarson       vestra 

(1482)  433.' 
Brandr  Eiríksson  í  Austfjörðum 

(1477)  98-99. 
Brandr     Haldórsson,     Arngeirs- 

sonar  á  Barði   (d.  fyrir  1464) 

40—41,  231,  235,  489,  572— 

573,  575. 
Brandr      Hrafnsson,      lögmanns 

Brandssonar,    nyrðra     (1490), 

síðar    prestr   á  Hofi  í  Vopna- 

firði  og  príor  á  Skriðu  716— 

717. 
Brandr    Jónsson    biskup  á  Hól- 

um  (d.  1264)  315. 


Brandr     Jónsson     lögmabr     (d. 

1494)    107,    138—140,    154- 

155,  282,  283,  653. 
Brandr    Olafssou    nyrðra   (1482) 

448. 
Brandr    Pálsson    nyrðra    (1488) 

264. 
Brandr     (Högnason?)     prestr    í 

Görðum      á     Akranesi     (fyrir 

1478)  178. 
Brandr   Sæmundarson   biskup  á 

Hólum  (d.  1201)  316. 
Brandr  Þórólfsson  vestra  (1464) 

55. 
Brandsson:    Bjarni,    Einar,    Er- 

lendr,  Finnbjörn,  Grímr,  Ghinn- 

ar,    Haldór,    Helgi,  Hrafn,  Is- 

leifr,     Loptr,   Magnús,    Oddr, 

Ólafr,     Ormr,     Páll,    Sigurðr, 

Snjólfr,    Steinn.    Þórólfr,  Þor- 

steinn. 
Brattavellir     á     Arskógarströnd 

219. 
brauð  og  vín  (sacramentum)  244. 
Brauðatunga     (Brautartunga)     í 

Luudarreykjadal  646. 
braut  glituð  (vefnaðr)  472. 
Brautarholt  á  Kjalarnesi  1233. 
bréfabrot  62,  4632. 
bréfalausn  211 2. 

Breiðabólsstaðr  í  Fljótshlíð  332. 
Breiðabólsstaðr    í    Reykholtsdal 

173. 
Breiðabólsstaðr  í  Vatnsdal  97. 
Breiðabólsstaðr  í  Vestrhópi  223, 

559,  599. 
Breiðafjörðr    vestr   1,  2,  40,  52,    I 

256,     266,     288,     445,     446, 

451,      454,      519,     522-523, 

560-561,      608,      708,     709, 

710.  —  Breiðfjarðardalir     59? 


JREGISTR. 


787 


166,    215,    217,     226,  351— 

352,  353,  394,  422. 
Breiðavík  undir  Jökli     49,     50, 

306,  370,  576. 
Breiðdalr    í  Suðrmúlasýslu    444 

—445,  482,  483.— Breiðdalsá 

79,  715. 
Brekka  í  Holtum  323. 
Brekka  í  Hvoldal  416,  417. 
Brekka  á  Ingjaldssandi  42. 
Brekka  í  Króksfirði  256. 
Brekka  í  Norðrárdal  92. 
Brekka   (Brekkuland)  í  Rangár- 

þingi  332. 
Brekkur    (hérað)    í    Húnavatns- 

sýslu  115— 1162. 
Bremen  595—596. 
Bresagerði  á  Akranesi  178. 
Brictius    episcopus   &    confessor 

59,  608. 
brigð  (á  jörðu)  16,  202,  212,  44. 
Brigida  mær  hin  helga  105. 
Brimilsvellir    á  Snæfellsnesi  43, 

44,  278,  544. 
Brimnes  í  Svarfaðardal  („í  Upsa- 

þingum")  92,  537. 
Brjan     Ólafsson    prestr     nyrðra 

(1481)  355,  390. 
Brjanslækr    á   Barðaströnd  256. 

Sbr.  og  sjá  Lækr. 
Broddason :  Erlendr,  Jón,  Sigurðr. 
Broddi  Sigurðsson  nyrðra  (1489) 

660. 
Broddi    Þorláksson     í    Rangár- 

þingi  (1481)  414. 
broddgeiri  (lands)  32. 
bróðir,    bræðr  (munkar)  14,  253, 

262,    33,    54,    107,    115,  1172, 

153,     154,     155,     156,     158, 

'1622,     163,     166,     167,     170, 

180,    184,    205,     2203,     273, 


2922,  294,  295,  311,  3494, 
375,  376,  393,  403,  404, 
408,  442,  443,  457,  482, 
493,  518,  5264,  5592,  560, 
581,  602,  604,  605,  6332, 
674,  687,  697,  713,  720.— 
bræðr  í  Björgvin  559,  572. — 
bræðralag  312. 

bróðurmorð  763. 

Brokey  fyrir  Skógarströnd  50 — 
52. 

brot    140,    158,    1673,  179,  308, 


356,     3732,     374,     445,     464 


4744,     475,     545,    603,    6452,' 

704,  716,  727. 
Brúar  í  Aðaldal  35. 
Brúará  í  Bjarnarflrði  256. 
brúðkaup     (brúðlaup,     brullaup) 

210,    4982,    499.  —  brullaups- 

dagr   92,  228,  348,  351,  498, 

683,  738.— brullaupsvitni  (— 

vottar)  93,  228,  680. 
Brumansson:  Ólafr. 
Brún  í  Svartárdal  645. 
Brúnastaðir    í  Tungusveit     236. 

—  Brúnastaðahólmi  236. 
BrúsastaðiríHúnavatnsþingi295. 
Brynjólfr  Eiríksson  (Krákssonar 

hins     gamla,     faðir     Haldórs 

Brynjólfssonar)  í    Árnessþingi 

(1481)  411. 
Brynjólfr  Jónsson   vestra  (1478) 

128. 
Brynjólfr   Jónsson    syðra  (1480) 

258. 
Brynjólfr  Magnússon,  Benedikts- 

sonar     frá    Espihóli    (1476— 

1486)     502—504,     551—552, 

582. 
!  Brynjólfr      Magnússon      vestra 

(1489)  679. 

50* 


788 


REGISTO. 


BryDJólfr  Oddsson  nyrðra  (1484 

—1488)  528. 
Brynjólfr    Sigurðsson    í    Arnes- 

þingi  (1479)  213-214. 
BryDJólfr       Sigurðsson       vestra 

(1480)  296. 
BryDJólfr     SveÍDSson     biskup    í 

Skálholti    (d.   1675)  314,  421, 

422,  520,  529,  620. 
Brynjólfr    JÞórðarson    sýslumaðr 

á  Hlíðarenda  (d.  1762)  635. 
Brynjólfsson :      Björn,      Haldór, 

Pétr,  Þorsteinn. 
brytastarf  355. 
bræðrungar  210. 
bú,  búnaðr     76,    79,    96,    1063, 

136,     146,     204,     210,     222, 

326,     341,     405,     5835,    617, 

680,     761.  —  búfastir     menn 

105.  —  búfé    531,    704.  —  bú- 

fjárleigur      133.    —    búlausir 

menn  106.  —  búsetumenn  704. 

—  búsupptaka  (-tekt)  68,  79*. 

Sbr.  bóndi,  búsgagn. 
Buchouw  595. 
búð,  búðir  575,  58,  429.  -  búð- 

arstaða     (-stöð)     57,     429.— 

búðsetumenn  704. 
Búðardalr  á  Skarðsströnd    2,  4, 

602. 
Bukden  67. 
Búland    hið   innra  við  Búlands- 

höfða  49. 
Búlandí  Skáptártungu610 — 611. 
bulla  418. 
búr,  sjá  húsakynni. 
burellum  64. 
Búrfell  í  Þjórsárdal  322.  —  Búr- 

feUsháls  326. 
Búrfellsdalr  undir  Jökli  10. 
búsgagn,    búhlutir,    búsbúhlutir 


792,  618,  653,  735,  761*.  — 
altunna  78.  —  amboð  79.  — 
askr  78.  —  -  áttungakvartel  703. 

—  beinasög    78.  —  sjá     bjór- 
tunna.  -  bolli    5792,    5802.  — 
bolöxi  177.  —  borðskál  77.  - 
byrða    580.  —  diskr    78,    580. 

—  skornir  diskar  77. —  drykkj- 
arskál  77.  —  eskja  78.  —  eys- 
ill  77.—  fat  77,580.—  fata, 
fötuskriffi  580,  735.  —  hálf- 
kanna    5802.  —  hálftunna  782. 

—  harðsteinn  78.  —  heituausa 
77. —  horn  gert  af  tönn  211.  — 
hornasög  78.  —  hornstaup  77. 

—  jarðkerald  234.  —  járnfat 
2842.  — kanna   77,    5792,  581. 

—  ker  172.  —  c  skjólna  ker 
580.-    kerald    78,    580,  5812. 

—  kerald  í  jörðu  735.  —  c 
skjólna  kerald  579.  —  ketill, 
katlar  29,  40,  73,  772,  172, 
284,  580,  761.  — ij  skjólna 
ketill  503,  504.  —  sex  skjólna 
ketill  581.  —  ij  fjórðunga  ket- 
ill  735.  —  fimm  fjórðunga  ket- 
ill  653.  —  viij  fjórðunga  ketill 
179,  735.  —  ketilhróf  5792.  — 
ketilhróf  með  xiij  hrærum 
580.  — kista  36,.  174,  431, 
4722,  4732,  581,  659,  685, 
730,    734,    765.  —  kista    læst 

77,  472,  473.  —  fimm  vætta 
kista  77. —  kistur  með  járn- 
um  472.  -  klabbrýni  78.— 
klauf hamar  78.  —  kola  78.  - 
kolskara  78.  —  kúpa  77.  - 
kvartel  78.  —  kvern  782,  202. 

—  ljáir    78,    101.  —  matarlok 

78.  —  metaskálir  með  blýmet- 
um  327.  —  munnlaug  77,  581. 


REGISTR. 


789 


—  mælisketill  318,  580.  — 
Sbr.  net.  —  orf  101.  — páll 
78,    5792.  —  pjátröskjur    418. 

—  pottar  73,  77,  79,  5792, 
5802,  '581,  761.  -reip  77, 
700,  701.  — reka  579.  —  sal- 
ser  77.  —  sár  580.  —  skál  78, 
580.  —  skerdiskr  77,  580.  — 
skeri  78.  —  skíðaskr  5792, 
5802.  —  skjóla,  sjá  ker,  ker- 
ald,  ketill,  sýrukerald.  —  smá- 
búsgagn  78.  —  smjörjárn  78. 

—  spónn,  spænir  78,  579*, 
5802.  —  spónbrengla  580.  — 
stampr  78.  —  stokkr  með 
niðrfellu  78.  —   stórkerald  78. 

-  strokkr  735.  —  súðþver- 
fari  78. —  sýrukerald  580.  —  sög 
58Ó.  —  tiuföt  77,  179.— torf- 
skeri579,  5802.-  trédiskar577, 
580.—  tréfat  77, 179.—  trog  78, 
5792,5802,  581, 735.— trogskrifl 
580.  —  uppgerðarkeröld  580, 
582.  —  uppistöðukeröld  573, 
5792.  —  þverfari  78.  —  örk, 
erkr  782,  581.  —  öskutrog  580. 

—  öx  78. 

Bustarfell  í  Vopnafirði    98,   335 

536. 
Butraldastaðir    í  Fljótshlið  331. 
bygðarrymt  4982. 
byggiug    (jarða)    204,  424,  447, 

643,     764,     766.  —   bygging 

leigufjár  2502,  557. 
Býjasker  (Bíasker)  á  Rosmhvala- 

nesi   637,   659,  676,  .719,  758 

—759. 
byrða,  sjá  búsgagu. 
Byrgisholt  í  Melasveit  175. 
Byrgisvík  á  Ströndum  173. 
Byring,  sjá  Didrik. 


Byrstovensis  civitas  (1476)  64. 
byssa,  sjá  hertygi,  vopn. 
Bægisá  í  Öxnadal  219,  741. 
Bæjarstaðr  =  Gaulverjabær   440 

--441. 
bæn,  bænagerð,  bænalestr,  bæna- 

hald   14,  107,  239,  240,  2422, 

246,  311,  5922,  655. 
bænahús,  bænhús   30,  146,  176, 

330,    331,  333,  4602.  465.  — 

bænhúss   dyr  4.  —    bænhúss 

gerd    149.  —  bænhúss    skyld 

110. 
bær,    bæir    27,    111,    176,  1772, 

178,     268,     2692,     270,     320, 

327,     3292,     330,     331,     332, 

333,     532,     5332,    5342,    553, 

563,  640'. 
Bær  í  Borgaríirði  271,  393,  602 

—603,    604—605,     632,  708. 
Bær  í  Hrútafirði  202,  606. 
Bær  í  Króksfirði  256. 
Bær    á  Rauðasandi     250,     432, 

517.     Sjá  Saurbær. 
Bær  í  Trékyllisvík  256. 
Böðvar   Arnason    (Runólfssonar) 

nyrðra  (1479)  208. 
Böðvar  Eyjólfsson  nyrðra  (1488) 

612. 
Böðvar    Finnsson,  (Gamlasonar) 

nyrðra     (1478—1489)     147— 

149,     208,     4232,   444,  488- 

491,      512—513,     573,     643, 

655,  770. 
Böðvar    Jónsson    prestr  á  Snæ- 
fellsnesi     (1478—1480)     165, 
311. 
Böðvar  Sturluson   prestr  á  Val- 

þjófsstað  (d.  1712)  520. 
Böðvarsdalr  í  Vopnafirði  649. 
Böðvarsdóttir:  Gruðrún. 


REGISTR. 


Böðvarshólar    í    Vestrhópi     71, 

72,  559,  572. 
Böðvarsholt  í  Staðarsveit  á  Snæ- 

fellsnesi    31-32,    37—38,  46 

—47. 
Böðvarsson:  Eyjólfr,  Grísli,  Jón, 

Jörundr,   Magnús,  Naríi,  Sig- 

mundr,  Snorri,  Þórðr. 

Calesium  (Calais ;  stapula  Calesii) 

á  Frakklandi  171,  480. 
Calixtus  páíi  hinn  helgi,  Calixt- 
usmessa    170,    229,  295,  296, 

525,  553,  643,  765. 
cathedra(cio)   sancti     Petri     32, 

552,  559,  717.  Sbr.  Pétr  post- 

uli. 
Cecilia    Andrésdóttir   í    Arness- 

þingi  (1484)  515. 
Cicilia    mær    hin  helga,  Ciciliu- 

messa     93,     105,     118,     119, 

305,     306,     308,     505,    644, 

674,  728. 
Cecilia  Þorbjarnardóttir  (Bjarna- 

sonar)  kona  Sveins  Jónssonar 

(1479)  203. 
Cecilia  Þorsteinsdóttir,  Hallsson- 

ar,  kona  Einars  Ormssonar  og 

síðar     kona     Hallsteins    Þor- 

steinssonar  (1471—1488)  1192, 

328,  638-639. 
Celium    (Selja)     628:     sancti  in 

Celio,  sjá  Seljumannamessa. 
Christian     Miiller     amtmaðr  (d. 

1720)  576. 
Claus    Jurgin    Jónsson    á   Snæ- 

fellsnesi  (1431)  45. 
Clemensmessa  304,  310,  555. 
collacio  195. 
collecta    af  jungírú     Marie     og 

öllum  Jielgum  647. 


commercium  401. 

concepcio    sanctæ     Mariæ    233, 

609,  646. 
concilium  provinciale  467. 
concubina  194. 
confessio  turpissima  238. 
confessionarius  237. 
confessor  generalis  311. 
conventubræðr:   á  Helgafelli  19, 
28,  32,  33,  36,  58,  6132,  694, 
730.  —  á    Munkaþverá     127, 
526,  684,  685,  —  í  Viðey  376, 
3872,    389.   —    á    Þingeyrum 
1163,     117,     658,     659.   —    í 
Þykkvabæ  697.  —  conventu- 
systr  í  Kirkjubæ  638. 
conversio  Pauli  1Ö02,  342.    Sbr. 

Pálsmessa. 
corpus  Cristi,  sjá  festum. 
Cosmus  et  Domianus  10. 
crastinum  29,  507. 
Cristiern,  Cristiernus,  sjá  Krist- 

ján. 
curatus  633. 
curia    regalis    402.    Sbr.  kongs- 

garðr. 
custumæ  171,  480. 
Cuthbertus  episcopus  et  confess- 
or  198. 

Dacia,  sjá  Danir,  Danmörk. 

Daðason:  Ormr,  Sigurðr. 

Daði  Arason  Dalaskalli  (1450 — • 

1482)  50,  282,  428—429. 
Daði    Gruðmundsson    í  Snóksdal 

(d.  1563)  1,  272. 
daglegir  sveinar,  daglegir  menn 

516,  538-539,  744,  767. 
dagleiðir  réttar  251. 
dagr    (=  dies  =  festum) :     Am- 

brosii  349.  —  Bartholomei  399. 


REGISTR. 


791 


—  Blasii  474.  —  Elisabetar 
306.  —  Guðmundar  106,  347, 
508.  —  Jóhannis  postula  ante 
portam  latinam  434.  —  Jóns 
postula  599.  —  helga  líkama 
568,  572.  —  Magnúss  234, 
368! 
dagr,  dagaheiti:  drottinsdagr 
35,  106,  502,  603.  —  fimtidagr, 
fimtudagr  96,  101,  113,  119, 
120,  128,  159,  160,  161, 
168,  169,  184,  190,  192, 
212,     217,     221,     230,     249, 

253,  288,  296,  365,  371, 
375,  388,  410,  423,  429, 
431,  432,  436,  447,  454, 
487,  508,  518,  527,  549, 
552,  566,  572,  587,  600, 
602,  632,  634,  638,  641, 
654,  656,  676,  686,  687, 
700,  723,  730,  735,  752, 
753,  759,  766.-  fimtidagr 
fyrstr  í  sumri  325.  —  fimti- 
dagr,  sem  fjórar  vikur  eru  af 
sumri  672,  673.  —  frjádagr 
106,  211,  411,  441,  526. 
—  föstudagr  51,  58,  722,  73, 
85,  88,  96,  99,  100,  109, 
1142,  118,  135,  137,  141, 
143,  145,  147,  161,  177, 
193,  201,  204,  110,  213, 
2142,    2172,    221,    2232,    226, 

254,  261,  263,  266,  271, 
2892,  300,  303,  304,  305. 
310,  343,  349,  355,  356, 
369,  370,  371,  373,  374, 
375,  381,  386,  392,  410, 
414,  417,  421,  425,  452, 
469,  493,  499,  508,  509, 
513,  514,  521,  525,  527, 
539,     540,     553,     554,     557, 


566,  573,  576,  582,  590, 
593,  609,  618,  638,  640, 
642,  645-646,  649,  651, 
656,  678,  696,  702,  711, 
712,     715,     717,     725,     738, 

750,  754,  759.  —  föstudagr, 
þá  ix  nætr  eru  af  sumri  719. 
—  laugardagr  56,  682,  79, 
121,  129,  1362,  144,  164, 
187,  227,  229,  232,  233, 
257,  266,  273,  274,  275, 
341,347,  350,  366,  377,  379, 
387,  395,  399,  413,  415,  416, 
422,  428,  440,  442,  481, 
483,  485,  487,  4882,  490, 
494,      501,     508,     510,     519, 

532,  535,  538,  541, 
551,  555,  559,  562, 
580,  585,  599,  601, 
621,  634,  635,  643, 
678,     684,     723,     728,     746, 

751,  752,  760.  —  mánudagr 
32,  33,  34,  39,  41,  53,  56, 
60,   70,   76,  87,  89,  153,  167, 


528, 
546, 
568, 
610, 


180, 

182, 

188, 

197, 

202, 

205, 

224, 

225, 

229, 

255, 

257, 

280, 

287, 

2912, 

302, 

305, 

306, 

336, 

338, 

340, 

345, 

351, 

352, 

355, 

369, 

387, 

388, 

392, 

400, 

415, 

426, 

427, 

433, 

437, 

438, 

443, 

445, 

452, 

454, 

456, 

470, 

483, 

491, 

495, 

498, 

501, 

504, 

505, 

522, 

523, 

536, 

555, 

564, 

568, 

588, 

601, 

602, 

605, 

606, 

608, 

610, 

614, 

623, 

624, 

625, 

626, 

628, 

643, 

644, 

651, 

652, 

658, 

679, 

691, 

694, 

696, 

698, 

710, 

717, 

718, 

720, 

738, 

740, 

749, 

752. 

792 


REGISTR. 


—    iniðkudagr    448.    —  mið- 

vikudagr   44,   55,  93,  94,  95, 

118,  122,     152,  153,  158, 

177,  186,     190,  193,  200, 

207,  223,     231,  252,  259, 

260,  265,     293,  294,  322, 

341,  345,     347,  384,  385, 

394,  418,     445,  453,  468, 

4763,  492,     514,  515,  517, 

537,  539,     547,  551,  559, 

564,  569,     572,  575,  576, 

581,  598,     599,  606,  608, 

626,  639,        644,        647— 


648, 


653, 


657,        682, 


683,  699,     703,     709,     710, 

713,  715,     728,     7442,     744, 

747,  751,  760,  765,  768. 
—  sunnudagr  14,  49,  53, 
57,    982,    100,   113,  115,  118, 

122,  146,     148,     149,     155, 

156,  162,      165,     167,     180, 

187,  198,     214,     219,     222, 

228,  248,     267,     268,     278, 

286,  295,    341,     342,     3583, 

373,  417,     424,     448,     449, 

450,  451,     491,     502,     503, 

5113,  512,     544,     547,    562, 

590,  622,     641,     649,     660, 

686,  687,     690.     708,     733, 

744,  746,    763,   764.  —  Týrs- 

dagr  6.  —  þórsdagr  138.  — 
þriðjudagr  30,  43,  46,  692, 
75,  81,  82,  86, 1042,  105, 112, 

131,  132     (opt),     139,     140, 

145,  151,     182,     184,     189, 

250,  252,     258,     162,     2642, 

269,  279,     281,     285,     288, 

294,  298,     299,     3082,    309, 

367,  372,     394,     409,     410, 

423,  446,     449,     475,     479, 

481,  482,     505,     550,     556, 


574,  589,  604,  612,  613, 
646,  659,  663,  691—692, 
697,  708,  709,  749,  757, 
764. 

dagtiðir  312. 

dagþingan    249,    250,  251,  521. 

Dálgstaðir,  sjá  Dálkstaðir. 

Dalir(nir)  í  Dalasýslu  27. 

Dalir,  sjá  Skagafjarðardalir. 

Dálkstaðir  (Dálgstaðir,  Dálstað- 
ir)  á  Svalbarðsströnd  147  - 
149,349,  416,  417,  422—423, 
443-444,  510-511. 

dalr  489. 

Dalr  (Stóridalr)  undir  Eyjafjöll- 
um  451,  545—546,  548. 

Dalr  =  Sauðlauksdalr    501,  770. 

Dalr  =  Valþjófsdalr  í  Önundar- 
firði  627-628. 

Dalslækr  á  Völlum  eystra  99. 

Dálstaðir,  sjá  Dálkstaðir. 

dandimenn,  danemenn  59,  68, 
74,  79,  91,  102,  107,  143, 
170,  185,  201,  215,  219, 
221,  230,  251,  261,  262, 
277,  2862,  287,  290,  291, 
2923,  304,  313,  340,  348, 
3492,  3562,  372,  373,  374, 
380,  3842,  3852,  3902,  391, 
415,  417-418,  421,  4372, 
447,  448,  457,  460,  461, 
464,  466,  467,  477,  478, 
489,  498,  530,  531,  541, 
5702,  582,  608,  633,  6342, 
650,  655,  683,  685,  698,  ; 
7052,  730,  736,  737,  741, 
747,  758,  759,  761,  767.  — 
dandikvinna  592.  —  dandi- 
sveinn  718. 

Daniel,  sjá  Heiorekr. 

Danir.  Danmörk,  Dacia  30, 102, 


REGISTR. 


793 


171,  180,  282,  305,  359, 
360,  362,  363,  365,  450— 
451,  480,  496,  506,  594— 
596,  635,  636,  689,  702, 
755. 

Danzig  á  Vindlandj   595—596. 

dauðir  peningar  133,  204,  216, 
226,  255,  257,  276,  4712, 
482,  722,  746,  766. 

dauðvænlegir  menn,  dauðvæn- 
leikr  591,  592. 

Daugverðar-,  sjá  Dögurðar. 

de  trinitate  205,  264. 

debitum  64. 

decollacio  Johannis  baptistæ 
155,  602. 

Deildardalr  í  Skagafirði  655. 

Deildarlækr  í  Miklaholtshrepp 
317. 

Deildartunga  í  Reykholtsdal 
269,  724,  733. 

Delmenhorst  (Dolmenhorst)  102, 
305,  358,  360,  364,  496, 
506,  635,  636,  680,  755. 

Desjarmýri  í  Borgaríirði  eystra 
749. 

Didrik  Byring  útlendr  maðr  í 
Reykhólaför  (1483)  517. 

Didrik  Hanson  lögréttumaðr  í 
Björgvin  (1481)  348—349. 

Didrik  Pining  eldri  hirðstjóri 
(1478—1491;  d.  1491;  „hirð- 
stjóri  yfir  alt  ísland"  1478; 
„hirðstjóri  íyrir  sunnan  og 
austan  á  íslandi"  1479;  „hirð- 
stjóri  yfir  íslandi"  1480; 
„hirðstjóri  yfir  öllu  íslandi" 
1482,  1483,  1488,  1489  og 
1490)  140—141,  150—151, 
211,  273—274,  313,  398, 
447—448,     495-496,    506— 


507,  513,  521,  524,  631, 
645,  661-675,  702—705, 
706,  707,  753—755.  —  Pin- 
ingsdómr  (1490)  702—705. 

Didrik  Pining  yngri,  frændi 
Pinings  eldra,  „fóveti  og  höf- 
uðsmann  yfir  alt  Island" 
(1490—1491)    717-720,   754. 

dies  (martyrum),  sjá  festum. 

Dímonarklakkar  á  Breiðafirði  1, 
4,  415. 

Dionysius(messa)  501. 

diskar,  sjá  búsgagn. 

dispenseran,  dispenseranarbréf 
163,  234—236,  420. 

Ditmersken  (Ditmarsken,  Dyth- 
merschen,  Ditmarcia,  Diit- 
mersken)  102,  359,  360,  364, 
496,     506,     635,     636, 


755. 

divisio    apostolorum    1442,    145, 

286,      287,     384,     385,     386, 

675. 
djákn   126,   176,  177,  210,  330, 

331,  332,  383,  489.—  djákns- 

skyld  489. 
Djúpadalr  ytri  í  Eyjafirði  738— 

739. 
Djúpadalr  á  Rangárvöllum  324. 
Djúpafjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

609. 
djöfullinn  245.  —  djöfulæði  241 
doctor     decretorum     159,     208, 

273. 
Dolmenhorst,  sjá  Delmenhorst. 
dolium    (tunna  =  ton)    171,  172, 

480. 
dómari     603,     4662,     467,    546, 

709,    715,   716,  718,  7564.  — 

almennilegr  dómari  427. 
Domine  deus  exaudi  107. 


794 


REGISTR. 


domine  exorat  107. 

dominica  cantate  357,  358,  360, 

361,  364,  365. 
domÍDÍca  passionis  107. 
dómkirkja:  á  Hólum    217,    218, 

2193,         221,         260,        355, 

374,  3904,  490,  525,  726, 
7402,  741,  742,  7432,  745.  — 
í  Skálholti  442,  494,  519. 

dómr,  dómar  1,  5,  7,  10,  182, 
24,  442,  59,  752,  94,  100, 
107,  182,  214,  225,  231, 
260,  261,  2622,  266,  273, 
282,  2892,  290,  301,  3102, 
3352,  3403,     342,     359,    373, 

375,  3803,  382,  3832,  3863, 
3902,  403,  4042,  405,  406 
(opt),  4082,  418,  447,  4512, 
463,  471,  521,  545,  550, 
673,  688,  6942,  718,  7322, 
7332,  756,  760,  763,  764.  — 
dómakapituli  (Jónsbókar)  3á4. 
—  dómrof  44,  623,  625,  694, 
719,  7242.  -  dámsatkvæði 
139,  304,  314,  345,  389, 
494,  533,  561,  571,  585, 
716,  732,  736,  737,  758.  — 
donisbréf  44,  59—62,  70—71, 
79—84,  88,  89-90,  96—97, 
99-100,  101—102,  131,  135 
—136,  138—140,  193—195, 
196—198,  199—201,  204— 
206,  212-213,  215,  248, 
269—270,  271—272,  275— 
276,  279—280,  288— 
289,  302—305,  312— 
313,  317—318,  335— 
339,  340,  343—345, 
347—348,  355—356,  365— 
366,  376—379,  388-389, 
395—397,    413—315,    326— 


327,  436—438,  439,  446, 
453-456,  469—471,  481, 
483—485,  488-490,  491, 
493—495,  499-500,  5192, 
531—534,  535—536,  542 
-543,  569—572,  581— 
586,         600-601,  606- 

607,         614-618,  621— 


623, 


624—625, 


6262, 


627,  632,  634,  635,  641  - 
643,  649—650,  652, 

656,  676-678,  679— 
682,  699—701,  702—705, 
715—716,  718—722,  723 
-727,  729—730,  735 

—737,  739—743,  744 
—745,  747—748,         749, 

752-  753,  757- 758.  —  dóras- 
mann  822,  83,  139,  197,  271, 
272,  276,  2772,  2793,  305, 
312,  3182,  345,  366,  389, 
4142,  437,  455,  4712,  495, 
536,  584,  601,  607,  743, 
701,  723,  724.  —  dómsæti 
100,  290,  485,  491,  681, 
7322,  733. 

dómsdagr  220. 

Donatus  martyr  23. 

dóttir  439. 

Dranastaðir  í  Fnjóskadal  302, 
422—423,  503—504,  551— 
552,    575. 

Drageyri  í  Skorradal  174. 

Drangr  á  Galmansströnd  174. 

Drápsker  fyrir  Barðaströnd  256. 

Drífandi,  foss  í  Skálarfjalli  á 
Síðu  698. 

Dritvík  á  Langanesi  93 — 94. 

drottinleg  bæn  106. 

drottinlegr  líkami  244. 

drykkr    (sbr.    kostr,    matr)    22, 


REGISTR. 


795 


244,  374,  578,  741.  —  drykkj- 

arfbng    582. —  drykkjarskálir 

77.  Sbr.  öl. 
Dudesch  689.  Sjá  Þýzkaland. 
Dufansdalr  (Dugansdalr)  í  Eoss- 

firði  í  Barðastrandarsýslu  142, 

229. 
Dufþaksholt    í    Hvolhrepp   325, 

327. 
Dugansdalr,  sjá  Dufansdalr. 
Dugruýrarstaðir,    sjá    Guðnýjar- 

staðir. 
dúkr,  sjá  klæði. 
Dunstanus  biskup  698. 
dunur  104. 

Duraíjörðr,  sjá  Dýrafjörðr. 
Dynjandi  í  Arnaríirði  43. 
Dynskógar  í  Alptaveri    (á  Mýr- 

dalssandi)  325. 
dýnuver,  sjá  sængrklæði. 
dyr,  sjá  húsakynni,  húsaskipun. 
Dýrafjörðr  í  Isafjarðarsýslu  42, 

43,       154—155,      230,      236, 

268,  515—517,  746. 
Dyralón  á  Eyrarbakka  94. 
Dýrfinna    Gísladóttir,    Filippus- 

sonar    frá   Haga,    kona   Jóns 

íslendings   Jónssonar  í  Sauð- 

lauksdal     (1483—1489)     501, 

607,  678. 
Dyrhólar  í  Mýrdal  442. 
dýridagr  (festum  corporis  Cristi) 

207,     375,     487;     574,     621, 

622,  623.  624,  700,  750. 
dýrleiki  jarða  229,  544. 
Dysjar  á  Alptanesí  123. 
Dæli  í  Fnjóskadal  504. 
Dögurðarnes    á  Skarðsströnd    1 

—4,  257,  415. 

Edinborg    (Eidinaborg)    á  Skot- 


landi     158,     234,     237,    357, 

362,  754. 
Edvard  Englakonungr  hinn  fjórði 

(1476—1483)     65—66,     131, 

170—172,  180,  285,  479. 
Efriás  í  Hjaltadal  621—622. 
Efridalr   undir  Eyjafjöllum  288. 
Efrihólar  í  Gnúpasveit  221,  391. 
Efrihvoll  í  Hvolhrepp  327,  328. 
Efstafell  í  Kinn  526—527,  555. 
Efstaland  í  Öxnadal  219. 
Efstavika  69. 

Efstidalr  í  Laugardal  687. 
Eggert    Eggertsson     lögmaðr    í 

Víkinni  í  Noregi    (1488)    635 

—637. 
Eggert     Hannesson     lögmaðr    í 

Saurbæ  á  Rauðasandi  (d.  1585) 

154,  212,  298,  305,  636. 
Eggertsdóttir:   Guðrún. 
Eggertsson:  Eggert,  Jón. 
Eggerz:  Pétr. 
eggver:  eggversey  514. 
Egidius(messa)  452. 
Egill    Eyjólfsson   biskup  á  Hól- 

um  (d.  1341)  316. 
Egill     Grímsson     sýslumaðr     á 

Skarði    í    Langadal     (1476— 

1491)  74,  95,  116— 11 72,  141, 

212,      279,     282,     287,     436, 

438,      514,      517,     644—646, 

706,  759,  763,  764. 
Egill     Jónsson     nyrðra  (1477 — 

1482)  120,  292,  436,  438. 
Egill     Jónsson     prestr    á  Tjörn 

á  Vatnsnesi  (1484—1491)  525, 

554,  765. 
Egill  Olafsson  ráðsmaðr  í  Björg- 

vin  (1481)  347. 
Egilsson:  Hákon,  Jón,  Sólmundr. 


796 


REGISTR. 


Egilsstaðir  í  Flóa  320,  589— 
590. 

Eið  á  Langanesi  158,  219. 

Eið  á  Útmannasveit  1192,  189 
—190. 

eiðr,  eiðar  3,  6,  7,  232,  24,  352, 
47,  612,  712,  822,  83,  87,  894, 
902,975,  101,  1023,  135,  1363, 
137,  139,  146,  1473,  186, 
194,  197,  206,  212,  216, 
217,  221,  227,  231,  242, 
2703,  2712,  298,  304,  318, 
336,  339,  344,  345,  350, 
356,  3773,  378,  3812,  3842, 
38ö2,  389,  394,  397,  407, 
416,  418,  4192,  421,  422, 
4232,  425,  431,  432,  433, 
434,  435,  444,  4552,  469, 
4895,  490,  4943,  4952,  498, 
499,  500,  512,  525,  532, 
5332,  536,  5552,  564,  5662, 
568,  570,  575,  584,  585, 
5998,  603,  608,  609,  615, 
616  (opt),  6172,  619,  622, 
623,  624,  640,  648,  6804, 
688,  6915,  701,  706,  716, 
721,  724,  7263,  7323,  733, 
7364,  737,  7402,  741 2,  7422, 
7452,  747,  748,  763,  764.  — 
eiðamenn  90,  742.  —  eiða- 
tökur  467.  -  eiðstafr  24,  90, 
97.  —  eiðsvari  520.  —  eið- 
vætti  376.  —  eineiði  61,  339, 
726.  Sbr.  séttareiðr. 

eiginbiskup,  sjá  eignarbiskup. 

eiginkona  (lögleg)  93,  352,  648, 
683. 

eiginmaðr  3662. 

eiginorð  182,  523,  733,  760. 

eignamál  289. 

eignarbiskup  2702. 


eignarbréf  562—563. 

eignarskipti  57,  255. 

eignarumboð  216,  226,  713, 
726. 

eignarvitni  617. 

Eilífr  vestra  (1480—1481)  259. 
Sbr.  Eilífr  Þormóðsson. 

Eilífr  Arnason  korti  erkibiskup 
í  Niðarósi  (d.  1332)  467. 

Eilífr  biskup  í  Stafangri  (1480 
—1512)  395,  397. 

Eilífr  Þorbjarnarson  591,  sjá 
JÞorbjörn  Jónsson. 

Eilífr  (ílífr)  Þormóðsson  í  Borg- 
arfirði  (1480)  298. 

Eilífsdalr  í  Kjós  179. 

Eilífssou:  Þorsteinn. 

Einar  Andrésson  lögréttumaðr 
(1481—1484)  377,  517. 

Eiuar  Arnason,  Einarssonar, 
Arnasonar  Dalskeggs,  lög- 
réttumaðr  nyrðra  (1481— 1491) 
377,  436,  438,  517,  599, 
691,  693,  722,  752,  754. 

Einar  Bárðarson  á  Snæfellsnesi 
(1465)  57. 

Einar  Benediktssou  prestr  á 
Greujaðarstað  og  Skinnastöð- 
um,  síðar  ábóti  á  JÞverá  (1471 
—1491)  193—195,  288,  430, 
508,  660,  720,  728,  747, 
760. 

Einar  Björnsson,  Þorleifssonar, 
„jungkæri"  á  Skarði;  kosinn 
1491  hirðstjóri  (1476—1491) 
68-  69,  71—72,  74—75,  76 
-79,  140—141,  179-180, 
228,  233—234,  254—257, 
274,  415,  430—433,  434— 
435,  453—456,  468—469, 
470,      471—473,      517—518, 


REGÍSTR. 


797 


521—522,     529,     530,   602— 

604,     605-606,     632,    695— 

696,  708,  713,  722—723,  753— 

755,  759. 
Einar     Brandsson     vestra,    lög- 

réttumaðr      og      umboðsmaðr 

Þorleifs  Björnssonar    (1479 — 

1494)     196,     200,     249,    265, 

283,     291,     294,     445,     446, 

468,  470,  754. 
Einar     Einarsson    í    Þingeyjar- 

þingi  (1481)  391. 
Einar     Einarsson     sýslumaðr    á 

Miðhúsum    (d.  1707)  75,  416, 

560. 
Einar    Eyjólfsson    318,  sjá  Eyj- 

ólfr  Einarsson. 
Einar    Gellisson    á    Snæfellsnesi 

(1377)  29. 
Einar    Grímsson    nyrðra   (1480) 

300. 
Einar  Guðinundsson  á  Snæfells- 

nesi  (1365—1367)  13,  24. 
Einar  Guðmundsson  (Guðnason) 

á  Snæfellsnesi  (1453)  53. 
Einar  Guðmundsson  syðra  (1489 

—1492)  687. 
Einar     Haldórsson     nyrðra     og 

vestra  (1482—1488)  443,  643. 
Einar  Haldórssou  prestr  nyrðra 

(1483)  483. 
Einar    Isleifsson,    beltislausa  ís- 

leifssonar,  ábóti  á  Munkaþverá 

(d.  1487)  78,    107—108,    127 

—128,    158,    161,  220,  221— 

223,     391—392,     526,      546, 

562—563,  581,  588. 
Einar    ísleifsson    á    Reykjum    í 

Mosfellssveit  357. 
Einar  Jónsson  vestra  (1464)  54. 


Einar  Jónsson    í  feli;  goy jarþingi 

(1478)  135. 
Einar  Jónsson  í  Skagafirði  (1479) 

195—196. 
Einar    Jónsson    prestr     í    Aust- 

fjörðum  (1489)  685. 
Einar    Jónsson    skólameistari    í 

Skálholti  (d.  1788—1789)  442. 
Einar  Kolbeinsson  nyrðra  (1476 

-  1485)  73,  195,  537. 
Einar   Magnússon    lögréttumaðr 

(1480—1481)  275,  377. 
Einar     Oddsson     í     Borgarfirði 

(1478—1490)  173,  298,  723. 
Einar     Oddsson,    Pétrssonar,    á 

Hofi  í  Vatnsdal,    síðar   sýslu- 

maðrHúnvetninga(1478 — 1490) 

164,      255,      278,     295—296, 

456-457,      517,      552-553, 

714. 
Einar     Oddsson     vestra    (1703) 

544. 
Einar  Olafsson  prestr  eystra  og 

prófastr  (1479)  181,  189. 
Einar    Ólafsson     nyrðra     (1483) 

502—503. 
Einar     Ólafsson,     Jónssonar,     í 

Hvilft  í    Önundarfirði    (1484) 

509—510. 
Einar      Ormsson,      Loptssonar, 

á  Hvoli  (d.  1470)  173,  328*. 
Einar  Sigurðsson    prestr  nyrðra 

(1489—1491)  677,  725,  735. 
Einar  Sigurðsson  nyrðra   (1490) 

722. 
Einar  Sigurðsson    prestr  á  Hofi 

á  Skagaströnd  (d.  1748)   103. 
Einar     skrafmaðr     á    Guðlaugs- 

stöðum   í  Blöndudal    (c.  1420 

-1430)  98. 


798 


REGISTR. 


Einar  Sveinsson  vestra  (1488) 
627. 

Einar  Úlfsson  í  Þingeyjarþingi 
(fyrir  1479)  221. 

Einar  Þórálfsson,  sjá  Einar 
JÞórólfsson. 

Einar  Þórarinsson  vestra  (1481) 
413. 

Einar  Þórðarson  á  Snæfellsnesi 
(1448- -1479)  49,  57,  613, 
652. 

Einar  JÞorláksson  (í  Krossholti) 
bróðir  Ketils  hirðstjóra  (d. 
1362)  13—15. 

Einar  JÞorleifsson,  Arnasonar, 
hirðstjóri    (d.  1453)  147,  558. 

Einar  JÞorleifsson  vestra  (1488) 
613. 

Einar  Þórólfssou  á  Hofsstöðum 
og  Knerri,  umboðsinaðr  Dið- 
riks  hirðstjóra  Pinings  (1478 
—1490)  164—165,  212,  278 
—279,  306,  381,  429,  523, 
544,  618,  652,  706,  728— 
729. 

Einar  Þorsteinsson  nyrðra  (1476) 
91—92. 

Einar  Þorsteinsson  prestreystra 
og  syðra  (1481-1490)  388, 
715. 

Einar  Þorsteinsson  biskup  á 
Hólum  (d.  1696)  316. 

Einarsdóttir :  Ghróa,  Helga,  Magn- 
hildr,  Salbjörg. 

Einarsson :  Arni,  Arnoddr,  Bessi, 
Björn,  Einar,  Eiríkr,  Eyjólfr, 
Fjallgeir,  Grizur,  Gruðmundr, 
Haldór,  Hálfdán,  Höskuldr, 
Jón,  Klængr,  Magnús,  Niku- 
lás,  Oddr,  Ormr,  Salomon, 
Sigurðr,  Stígr,  Thomas,  Vern- 


arðr,    Þórðr,    í>orsteinn,    Ög- 
mundr,  Örnólfr. 

Einarsstaðir  í  Reykjadal  302, 
657. 

Einbúalækr  í  Fnjóskadal  503- 
504. 

eindagi  260,  261,  672,  673. 

Eindriði,  sjá  Indriði. 

einhyrningr  6362.  Sbr.  vopen. 

Einifell  (Einufell)  í  Stafholts- 
tungura  256,  268,  269. 

Einholt  í  Hornaíirði  334—335, 
486—487,  715. 

Einholt  á  Snæfellsnesi  9. 

Einmánuðr    1042,    105,    106.   - 
Einmánaðardagr  106.  —  Ein- 
mánaðarsamkoma  104. 

Einufell,  sjá  Einifell. 
!  Eiolfr,  sjá  Eyjólfr. 

eir,  sjá  málmar. 

Eiríkr  Ámundsson  lögmaðr  í 
Þrándheimi  (1486)  572. 

Eiríkr  Einarsson  prestr  nyrðra, 
raeðal  annars  á  Grrenjaðarstað 
(1474-1489)  60,  122,  143, 
145,  293,  297,  298,  301, 
303,  309,  336,  337,  339, 
340,  345,  354,  369,  372, 
373,  374,  379,  381,  386  (opt), 
389,  547,  622,  624,  633— 
634,  657,  676-678,  683. 

Eiríkr  Haldórsson,  ábóta  Orms- 
sonar,  á  Álptanesi  (1482 — 
1490;  428—430,  695. 

Eiríkr  Ivarsson  nyrðra  (1476 — 
1478)  93,  101,  148—149. 

Eiríkr  Jónsson  í  Rangárþingi 
(1481—1483)    413-414,   487. 

Eiríkr  Jónsson  vestra  (1488)  642. 

Eiríkr  Loptsson,  Guttormssonar, 
á     Grund     í     Eyjafirði     (d.  í 


REGISTR. 


799 


Eebr.    1473)   451,  558,  569- 

581,  581—686. 
EiríkrMagnússon  Noregskonungr 

(d.  1299)   280,  379,  462,  465. 
Eiríkr    Runólfsson    í   Hornanrði 

(1480)  304-305. 
Eiríkr  Sigmundsson    (Steindórs- 

sonar?)  prestr  ny'rðra  (1489 — 

1492)    652,     653,     655,     656, 

676,      677,     702,     711,     712, 

713,      720,     729,     735,     740. 

744.  761. 
Eiríkr    Sigurðsson    prestr  syðra 

(1490)  757. 
Eiríkr  Stephánsson  prestr  nyrðra 

(1481—1487)  381,  390,  598. 
Eiríkr  Sumarliðason,    Eiríksson- 

ar    (1491—1492),    síðar  ábóti 

759. 
Eiríkr  í>órarinsson  vestra  (1482) 

427. 
Eiríkr  IÞórðarson  syðra  (1498  — 

1480)  150. 
Eiríkr    Þorsteinsson,     lögmanns 

Olafssonar    og    bróðir    Akra- 

Kristínar,     bóndi     syðra     og 

eystra       (1480—1490)       304, 

620,  722. 
Eiríkr     Þorsteinsson     prestr     á 

Stað    á    Beykjanesi     (1678 — 

1726)  429. 
Eiríksdóttir:  Ingibjörg. 
Eiríksson :  Ari,  Brandr,  Brynjólfr, 

Jón,  Magnús,  Ormr,   Runólfr, 

Sigurðr,    Sumarliði,  Þórarinn, 

Þórðr. 
ektaskaparleyfi  418. 
eldibrandr  79,  234. 
elditorfskurðr  109. 
eldiviðr  429.  —  eldiviðartak  429. 
Eldjárn  Stúfsson  (1416)  597. 


eldsgangr  104. 

Elisabet  irióðir  Jóns]skírara  306. 

Elsebe    Egerdzdóttir    abbadís    í 

Munklífi  (1480)  311. 
embætti     68.   —    embættismenn 

359,  360,  36 12,  474,  497,636. 
eng,  engi4,12,l93,57,  175,176, 

321,    393,    555.  —  engjateigr 

137,  508. 
Engibakki  í  Aðaldal  35,  575. 
Engidalr  í  JÞórsmörk  326. 
Engines  á  Ströndum  268. 
England,  Englendingar,   Anglia, 

Anglici,     ensk     verzlan    62 — 

67,  170—171,  180,  479-480, 

703,  704,  754. 
engill,     englar     guðs    105,  106, 

129,  245. 
Engulde,  sjá  Ingvildr. 

Enni  =  Olafsvíkrenni  44,  48, 
278,  428. 

epiphania  (domini)  13. 

episcopus  314.  Sjá  biskup. 

Epztaland,   sjá  Efstalaud. 

erfðir  5,  74,  91,  117,  1182,  135, 
136,  139,  169,  188,  199, 
216,  222,  225,  227,  255, 
274,  278,  280,  346,  367, 
410,  439,  451,  484,  493, 
504,  547,  550,  567,  637, 
6423,  661,  7092.  —  erfðagóz 
439.  —  erfðatal  280,  437,  680. 

eríingi  (sbr.  arfi)  10,  35,  44,  46, 
51,  522,  55,  56,  722,  73,  74, 
852,    86,    94,    95,    112,    117, 

130,  1342,  162,  1642,  167, 
168,  1702,  184,  1913,  193, 
197,  198,  2014,  2072,  216, 
223,  227,  257,  2592,  266, 
272,      274,     276,     277,     278, 


281, 


295,     306,     346,     352, 


800 


ítEGISÍR. 


358,  3602,  36 1Á  3622,  3632, 
3642,  3682,  387,  -392,  3942, 
407,  4082,  410,  412,  413, 
41 52,  417,  423,  424,  430,  433 2, 
437,  444,  445,  4502,  484, 
502,  515,  534,  537,  539, 
542,  5492,  559,  568,  570, 
573,  578,  5892,  615, 
6172,  631,  638,  6412,  646, 
654,  661,  683,  692,  694, 
695,  7062,  707,  7142,  717, 
720,  7214,  753,  759,  761, 
762. 

erkibiskup  151 2,  293,  294,  3384, 
383,  391,  419,  4603,  468, 
518,  573,  578,  736. 

erkidjákn  591. 

Erlendr  Arnason  nyrðra  (1481 
—1485)  353,  535. 

Erlendr  Brandsson  í  Hrepphól- 
um  (1481—1487)  381,  589. 

Erlendr  Broddason  prestr  á 
Munkaþverá  (1476—1491)  87, 
108,  127,  297,  303,  336, 
338,  354,  355,  369, 
381,  386,  390,  488,  512, 
557,  612,  623,  624, *  677, 
720,  729,  747. 

Erlendr  Erlendsson,  Narfasonar, 
á  Hlíðarenda,  sýslumaðr  í 
Rangárþingi  (1476—1491)  79, 
81,  83,  288,  292,  413—414, 
437,  487—488,  738—739. 

Erlendr  Jónsson  nyrðra  (1491) 
738. 

Erlendr  Magnússon  eystra  og 
nyrðra  (1485—1503)  535— 
536,    556,  683. 

Erlendr  OblauðssoníHúnavatns- 
þingi  (1489)  659. 


Erlendr  Ólafsson  nyrðra  (1481 
—  1490)  409,  696. 

Erlendr  prestr  í  Tröllatungu  á 
öndverðri  16.  öld  580. 

ErJendsdóttir:  Haldóra. 

Erlendsson:  Erlendr,  Oddr,  IÞor- 
steinn,  Þorvarðr. 

Erlingr  Jónsson,  Eriingssonar, 
undir   Múla  (1485)  534—535. 

Erlingr  Nikulásson  vestra  (1490) 
690—691. 

Erlingsdóttir :  Gruðrún,  Sigrún. 

Erlingsson:  Geirmundr,  Jón. 

Esjuberg  á  Kjalarnesi  289. 

Eskiholt  á  Mýrum  269. 

eskjur,  sjá  búsgagn. 

Etland  (Hjaltland)  594. 

exaltacio  sanctæ  crucis  157 — 158. 

excommunicacio  593. 

Qy>  eyJar  3,  255,  268.  —  eyjar  á 
Breiðafirði  522,  478.  —  ey 
=  Akrey  1 93.  —  ey  =Höskulds- 
ey  6.  —  eyjarpartr  (Brokey) 
512,  523. 

Ey  í  Landeyjum  332. 

Ey  (Stafholtsey)  268. 

Ey  á  Skagaströnd  295. 

eyðijörð  189. 

Eyjafjöll  í  Rangárþingi  501 — 
502,  545—546,  765—766. 

Eyjafjörðr  60,  87,  91,  104,  105,' 
108,  113,  118,  120,  127, 
130-131,  133,  148-149, 
152,  158,  159,  161,  162, 
168—170,  186,  204,  205, 
208,  224,  225,  260,  261, 
288,  289,  300,  302,  313, 
325,  329,  345,  365,  366, 
423,  453,  455,  484,  485, 
502—504,      506,      524,     527, 


REGISTR. 


801 


546,  548—549,  562,  569— 
572,  583,  585,  588,  611, 
618,  624,  625,  626,  634, 
641,  682,  683,  720,  722, 
729,  739.  —  Eyfirðingar  103 
—107. 

Eyjahreppr  í  Hnappadalssýslu 
576,  618,  653. 

Eyjar  í  Breiðdal  444-  445,  482 
-483. 

Eyjólfr  Arnason  nyrðra  (1488) 
639. 

Eyjólfr  Arnfinnsson,  hirðstjóra 
Þorsteinssonar,  bóndi  á  Grýtu- 
bakka,  á  Urðum  og  í  Nesi  í 
Höfðahverfi  (d.  1476)  121, 
135—136,  452-453,  615— 
617. 

Eyjólfr  Bjarnarson  á  Snæfells- 
nesi  (1358)  11. 

Eyjólfr  Böðvarsson  nyrðra  (1478 
—1492)  159,  759. 

Eyjóifr  Einarsson,  Aroasonar, 
Dalskeggs,  lögmaðr  (1480 — 
1490)  273,  281  -282,  289— 
290,  291,  312-313,  317— 
318,  413—415,  440,  441, 
445,  521,  542,  545—546, 
661—675,  702—705,  706, 
707. 

Eyjólfr  Eyvindsson  syðra  (1476) 
128. 

Eyjólfr  Gíslason,  Filippussonar 
í  Haga  (1487)  604—605. 

Eyjólfr  Glasson,  sjá  Eyjólfr 
Ólafsson. 

Eyjólfr  Guðmundsson  í  Þránd- 
arholti  (um  1480)  321. 

Eyjólfr  Gunnarsson  lázari,  Mikla- 
bæjarmaðr  og  sýslumaðr  í 
Skaptafellsþiugi  (1476—1487) 
Dipl.  IbI.  VI.  B. 


69,    233,  304-305,  380,  381, 

602. 
Eyjólfr    Helgason   djákni  vestra 

(1486)  567,  578. 
I  Eyjólfr    Hjaltason    sýslumaðr    í 

Þverárþingi     sunnan     Hvítár 

(1480—1490)  273,  723—725. 
|  Eyjólfr  Jónsson     vestra     (1428) 

42. 
)  Eyjólfr    Jónsson    prestr  á  Völl- 

um    (d.    1745)   101,  138,  438, 

600. 
Eyiólfr  Kársson  úr  Elatey  (fall- 

inn  í  Grimsey  1222)  2. 
■  Eyjólfr  Magnússon,  JÞorkelsson- 

ar  (1477)  118. 
1  Eyjólfr    Ólafsson    („Glasson")    í 
|  '  Gegnishólum  (ura  1480)  320. 
Eyjólfr      Sigurðsson      prestr     í 

Strandasýslu  (1476)  75. 
I  Eyjólfr  Snorrason  (Andréssonar) 

bóndi  á  Hjalla  í  Ölfosi  (1386 

-1390)  29—31. 
Eyjólfr  Þorvarðsson  nyrðra(1489) 

660. 
Eyjólfr  Önundarson,  bróðir  Atla 

og  Kára,  í  Enjóskadal  (1479) 

221-223. 
Eyjólfsdóttir:  Ingibjörg,  Kristín, 

Margrét,  Þorbjörg. 
Eyjólfsson:  Böðvar,  Egill,  Einar, 

Guðni,    Gunnar,    HalJr,    Jón, 

Magnús,  Oddr,  Olafr,  Sveinn, 

Þórðr,  Þorsteinn. 
Eyjólfsstaðir    á  Völlum  98—99. 
eykr  222.     Sbr.  hross. 
Eymundr  Jónsson    í  Suðurþing- 

eyjarþingi  (1477)   109,  112. 
Eyrar  á  Ströndum  256. 
Eyrarbakki  í  Árnessþingi  82. 
Eyrardalr  í  ísafjarðarsýslu  198. 
61 


802 


ÍLEGISÍR. 


Eyrarhorn  í  Öræfum    441 — 443. 
Eyrarland    í  Eyjaíirði     59,     60, 

108,      204,     205,     220,     225, 

260,  261,  624—625. 
Eyrarsveit  á  Snæfellsnesi  31,32, 

295. 
Eyrekur,  sjá  Eiríkr. 
eyri  (landamerki)  5252. 
Eyri  í  Álptafirði  (Narfaeyri)  50, 

Ö22,  54,  427,  694,  714. 
Eyri  í  Bitru  203,  607. 
Eyri  í  Fjörðum  615. 
Eyri  við  Ingólfsfjörð  256. 
Eyri  í  Kollafirði  255. 
Eyri  í  Seyðisfirði  198. 
Eyri  í  Skorradal  255. 
Eyri  =  Öndverðeyri  í  Eyrarsveit 

428—429. 
Eyri  í  Önundarfirði  142,  509. 
eyrir  óvirðr  585. 
eyristollar  249. 
eyrnamark  57 12. 
eysill,  sjá  búsgagn. 
Eysteinseyr  í  Tálknafirði  142. 
Eysteinsson :    Grizur,   Gruðmundr, 

Haldór. 
Eystriásar    í  Skaptártungu  698. 
Eystridalir    í    Skagafirði    408 — 

409,  697. 
Eystrifljót  í  Skagafirði 

263. 
Eystrihreppr   (Grnúpverjahreppr) 

í  Árnessþingi  321,   411—412. 
Eystrilandeyjar  413 — 414. 
Eyvindardalr  í  Austíjörðum   99. 
Eyvindarmúli    í    Fljótshlíð    325, 

766. 
Eyvindarsou,  sjá  Eyvindsson. 
Eyvindarstaðir   í  Blöndudal  74, 

75. 


Eyvindr       Eyvindsson       nyrðra 

(1471  —  1487)  365,  582,  584. 
Eyvindr  Gruðmundsson  lögréttu- 

maðr  vestra  (1483—1491)  470, 

752,  754. 
Eyvindsson :     Eyjólfr,    Eyvindr, 

Guðmundr,  Haldór. 

Fabeanus  (Fabianus)    papa  649. 

Fábeinsá  Skarðsströnd  4. 

faðir  (andalegr,  andlegr,  heilagr, 
helgasti,  náðaligr,  verðug, 
verðigr)  60,  157,  193,  232, 
238,  240,  243,  2442,  246, 
269,  270,  293,  297,  298, 
301,  303,  336,  338,  346, 
354,  3562,  372,  374,  3792, 
383,  384,  385,  383,  389, 
390,  442,  454,  456,  459, 
494,  496,  4972,  525,  537, 
564,  565,  568,  571,  572, 
621,  623,  624,  648,  649, 
677,  688,  713,  720,  726, 
735,  737,  740,  744,  747, 
748,   757. 

íaðir,  föðurarír  92.  —  föðurgarðr 
92,  354. 

Fagradalr  í  Fljótsdal  99. 

Fagradalr  í  Saurbæ  439. 

fallviðr  (í  skógi)  552. 

fals  766.  —  falsan  bréfa,  íals- 
bréf  7—8,  40—41,  79—83, 
441-443,  489,  519—520, 
610,  628,  688,  762—764.  — 
falssala,  falskaupskapr  703 2. 
—  falslaus  kaupskapr  703. 

fangan,  fangelsi  248,  2492,  250, 
2512,  303,  304,  374,  375, 
376,  3782,  384,  441,  470. 

fararskjóti  530. 


REGISTR, 


803 


fardagar  36,  39,  45,  62,  71,  72, 
902,  972,  1022,  106,  119,  130, 
134,  139,  169,  1952,  1962, 
204,  250,  251,  2592,  261, 
262,  263,  281,  318,  337, 
345,  349,  355^  365,  367, 
3702,  393,  4102,  414,  417, 
4242,  429,  439,  347,  449, 
456,  478,  4822,  484,  490, 
501,  503,  504,  516,  5292, 
5382,  540,  543,  557,  571, 
573,  586,  588,  606,  6142, 
617,  618,  622,  633,  639, 
641,  6432,  644,  645,  650, 
655,  656,  6582,  694,  7012, 
716,  7212,  724,  727,  728, 
737,  743,  7452,  748.  —  far- 
dagavika  345,  367,  438,  465, 
572,  574,  576. 

farkostr  65. 

farvegr  ár  236. 

Fáskrúð  (Faskruff),  á  í  Hnappa- 
dalssýslu  20. 

fasta  36,  239,  240,  246,  312, 
373,  592,  674,  737.  -  föstu- 
brigði  240.  —  föstugangr  346, 
740.  —  föstutíðir  106,  240. 

fastaeign,  fasteign,  fast  góz, 
fastir  peningar  68,  118,  132, 
133,  198,  204,  255,  274, 
341,  356,  382,  465,  548, 
5492,  5702,  583,  585,  617, 
621,  633,  6612,  677,  722, 
737,  746,  759,  760,  7612, 
766. 

fat  (íiát),  sjá  búsgagu. 

fata,  sjá  búsgagn. 

fátækir  menn  142,  1062,  1302, 
242,  244,  246,  320,  322, 
383,     533,     534,     541,     666, 


667,  672,  673,  674.— fátækra 
flntningr  532—534. 

Faxadalr  á  Flókadalsheiði  173. 

fé,  fémunir  72,  134,  245,  259, 
296,  306,  464,  576,  5854, 
677,  680,  681,  683,  6942, 
7002,  705,  738,  762.  — fékaup 
548,  661.  —  fépína  463.  —  fé- 
sekt,  fjársekt  44,  150,  156, 
345,  455,  704,  764.—  féskipti, 
fjárskipti  16,  307,  762.  — 
fjárhald  681.  —  fjárhaldsuiaðr 
352,  759.  —  fjármegn  439.  — 
fjárinustæða  529.  —  fjártektir, 
fjárupptektir  214,  395,  470, 
477.  --  fjárútheimtan  245. 

fé  (búpeuingr,  gangandi  fé)  10, 
19,  27,  82,  83,  134. 

fedus  67. 

Feitsdalr  í  Barðastrandarsýsla 
56,  142. 

Felix  in  Pincis  (festum)  15. 

Felixson:  í>órarinn. 

feldr  (blár)  á  skjaldarmerki  636. 

félegr  dagr  753. 

fell  =  Miðaptansfell  4262. 

Fell  í  Koliafirði  75,  142,  342, 
416,  417,  504—505,  558— 
559,  731. 

Fell  í  Sléttahlíð  264,  302. 

Fell  í  Steingrímsfirði  174. 

Fell  í  Trékyllisvík  198,  276, 
351. 

Fell(in)  í  Fljótsdalshéraði  539. 

Fellshverfi  í  Hornafirði  709. 

Fellsmúli  á  Landi  323,  495— 
496,  548. 

fénaðr  104. 

ferð  403,  455. 

ferja  (Sandhólaferja)  330. 


öl" 


804 


REGÍSTR. 


ferjan  (fram  til  Noregs)  213, 
271,  272,  753. 

Ferjubakki  í  Borgarfirði  269. 

festargull  3482. 

festaröl  582. 

festi,  sjá  kross. 

festiog,  fastnan  93,  210,  2912, 
294,  295,  419,  511,  514,  648, 
683.  —  festiogarbréf  511. 

festuui,  festa  sanctorum  648.  — 
festa  duplicia  218.  —  fest- 
um  Agatæ,  Agnetis,  Ambrosii, 
AoDUDCÍacioDÍs  Mariæ,  Ba- 
billæ,  Baroabæ,  Bartholomæi, 
Booifacii,  Botulphi,  Brickii, 
Calixti,  CatrÍDe,  Cecilie,  Saoc- 
torum  íd  Celio,  corporis  Christi 
58,  75,  208,  291,  487,  577, 
660,  751,  -  Cosmi  &  Damiaoi, 
Cuthberti,  Dívísíodís  Aposto- 
lorum,  DoDati,  Duostaai, 
FabeaDÍ  &  SebastiaDÍ,  Felicis, 
Fidei,  JFirmiDÍ,  Fraocisci,  Ger- 
maoi,  Gordiaoi  &  Epimachii, 
Jacobi,  JohaDDÍs  apostoli,  Jo- 
haDDÍs  aote  portam  latioam, 
JohaDDÍs  baptiste,  JohaDDÍs 
BeverlaceDSÍs,  JohaDDÍs  epi- 
scopi,  JuliaDe,LaureDtii,Lucæ, 
MagDÍ  ducis,  MarcellÍDÍ,  Marci, 
Margaretæ,  Mariæ,  Mariæ 
Magdaleaæ,  Matthæi,  Medardi 
&  Gildardi,  Michaelis,  Nativi- 
tatis  Mariæ,  Nerei  &  Achiilei, 
Olai,  Omoium  saoctorum, 
peDtecostes,  Petri  &  Pauli, 
Philippi  &  Jacobi,  reliquia- 
rum,Scolastice  virgÍDÍs,  Seve- 
rÍDÍ,  SimoDÍs  &  Judæ,  Thorlaci 
episcopi,      Thomæ      apostoli, 


Tiburtii  &  ValeriaDÍ,    UrbaDÍ, 

Valeotini. 
Fides  virgo  607. 
Fíflholt  í  LaDdeyjum    282,    329, 

332. 
Fílax   ÞórarÍDssoD    syðra  (1480) 

292. 
Filippus       Filippusson       nyrðra 

(1485)  554. 
Filippus     postuli     57,    70,    132, 

186,   351,  352,  353,  452,  481, 

539,  653,  654,  696. 
Filippus      Sigmundsson      vestra 

(1480)  250. 
Filippus  Sigurðsson,  I>órðarson- 

ar,     lögréttumaðr    í    Haga   (f. 

1408;    enn  á  lííi    1489)     138, 

141,  282,  435,  678. 
Filippusson:      Gísli,     Hermann, 

Loptr,  Ólafr. 
Filippussynir    (Gísli,    Hermann, 

Ólafr)     550—551,     552—553, 

563. 
fimt  195. 

Finnastaðir  í  Eyjafirði  570. 
Finnastaðir  í  Höfðahverfi  151 — 

152,  219. 
Finnbjarnardóttir:  Margrét. 
Finnbjörn    Brandsson    vestra  og 

í     Borgarfirði      (1478—1490) 

132,  492,  723. 
Finnbogadóttir:  Guðríðr,  Kristin. 
Finnbogason:  Jón,  Þorgils. 
Finnbogastaðir  á  Ströndum  255. 
Finnbogi     Jónsson    lögmaðr   og 

sýslumaðr     í     I>ingeyjarþingi 

(1476—1491)     93-94,      101, 

108—110,      112—113,     1358, 

275,     279,     309-310,    341— 

342,      343-345,     370-371, 


REGISTR. 


805 


377,  430,  495-406,  540, 
544,  569—572,  582—586, 
599,  600—601,  614-618, 
631-632,  660—661,  699, 
703,  705—707,  720—721, 
722,  753-755,  762. 

Finnbogi  Jónsson  lögréttumaðr 
í  Þingeyjarþingi  (1488)  614. 

Finnbogi  prestr  (fyrir  1480)  314. 

Finnr  Jónsson  biskup  í  Skál- 
holti  (d.  1789)  10,  12,  13, 
21,  24,  156,  268,  357,  358, 
404,  428,  662. 

Finnr  Magnússon  prestr  á  Skúm- 
stöðum  (1464—1483)  270, 
388,  442,  493. 

Finnr  Magnússon  prófessor  (d. 
1847)  357,  362. 

Finnr  Pétrsson,  Finnssonar, 
(Laga-Finnr),  lögréttumaðr  í 
Ljárskógum  (1478—1485)  138, 
141,  160,  212,  255,  272, 
277,  279,  282,  287,  377, 
532. 

Finnr  Steindórsson  lögréttumaðr 
(1480)  275. 

Finnsson:  Aruór,  Böðvar,  Guð- 
mundr,  Hallr,  Helgi,  Ingi- 
mundr,  Jón,  Teitr,  Thomas, 
Þorsteinn. 

Finnsstaðir  í  Kinn  8. 

Firminus  episcopus  162. 

Fiskilækr  í  Melasveit  175. 

Fiskivötn  á  Landamannaafrétt 
80,  84.  Sbr.  Veiðivötn. 

fiskr,  fiskar  373,  7583.  —  blautir 
fiskar  77,  655.  —  harðir  fiskar 
77. —  netuæmir  fiskar  554. — 
fiskatíund  7582.  —  fiskveiði 
174.   Sbr.  kostr,  skreið,  veiði. 


Fit  hin  vestri  undir  Eyjafjöllum 

332. 
Fitjar  í  Víðidal  199. 
fjall  (landamerki)    87,     90,     99, 

425,    552,    6783,  688,  750.  — 

fjallgarðr    82,    83.  -  fjallsegg 
-  7. 

Fjall  í  Skinnastaðaþingum  761. 
Fjallaskagi  í  ísafjarðarsýslu  516. 
Fjallgeir   Einarsson    á  Snæfells- 

nesi  (1365)  20. 
fjandinn     (sbr.     djöfullinn)   245, 

372.  • 

fjara,     fjörur      124,     127,     326, 

3295,    4864,    516,    608,    6092, 

—  fjörugæði  91.  —  fjörumörk 
322,    486.  —  fjörunytjar   5162. 

—  fjara  =  Saurbæjarfjara  417. 
fjárbeit  4. 

Fjarðarhorn   í  Kollafirði  142. 

fjármaðr  175. 

fjórðungsgjöf  55,  118,  192,  392, 
413,  415,  439,  589,  641, 
714,  738. 

fjórmenningar  (að  frændserui) 
163,  235,  420.  —  fjórmenn- 
ingsmein  167,  418—419. 

fjós,  sjá  húsakynni,  húsaskipan. 

Fjós  í  Svartárdal  456. 

fjörðr  4864. 

fjöturlás  374. 

Flagbjarnarholt  á  Landi  323. 

Flatagerði  í  Fnjóskadal  222. 

Flatatunga  í  Skagafirði  143 — 
144,  145,  183-184,  187, 
190,  199,  219,  233. 

Flatey  á  Breiðafirði  2,  235, 
256,  266,  288,  395,  427, 
428,  440,  445,  446,  450— 
451,     454,     519,     520-523, 


806 


"REGISTR. 


598,    608,    708,    709,  710.  — 

Flateyjarbók  33. 
Flatey  í  Hornafirði  334—335. 
Flateyjardalr    í    Þingeyjarþingi 

107,    108,    374,    527,  571.  - 

Flateyjardalsheiði  555. 
Flekkuvík    á     Vatnsleysuströnd 

124,  185. 
Flensborg  í    Slésvík    506-507, 

513,  524. 
flet  297,  303. 
Fljót  =  Lagarfljót  99. 
F]jót(fn)    í    Skagafirði     40,     41, 

204,     205,     207,     2082,     231, 

285—286,     335,      336,     337, 

488,      541—542,      572—573, 

624,      625,     626,     634,     710, 

711,  712,  750,  751. 
Fljótsbakki     í     Fljótsdalshéraði 

1192. 
Fljótsdalr(inn)  í  Múlaþingi   424, 

446—447,  536,  538, 

638,    749.   —    Fljótsdalshérað 

98,      1194,      410,     568,     590, 

709. 
Fljótshlíð(in)  í  Kangárþingi   84, 

332,  415,  766. 
Fljótsós  við  Skjálfandaflóa  8. 
Fljótssandr     við     Skjálfandaflóa 

8. 
flói  (lanclamerki)   426. 
Flói(nn)  í  Árnesþingi    515,  589, 

590,  620. 
Flókadalr    í     Skagafirði     168— 

169. 
Flókavallargnípa      í     Reykhóla- 

sveit  610. 
flokksforingi  455. 
Flosadóttir:     Álfheiðr. 
Flosi  Jónsson  officialis  og  prestr 


á  Staðastað   (1358-1365)  10, 
16,  22,  315. 

flugel,  sjá  klæði  (vefnaðr). 

Fluguraýri  í  Skagafirði  96,  97, 
622,  625. 

flutning  (hvals;  sbr.  hvalr,  reki) 
108. 

Fnjóská  í  Fnjóskadal  8,  253, 
503-504.  —  Fnjóskadalr  7 
—8,  1202,  170  '(opt),  221, 
222;  297,  298,  341,  375, 
416,  423,  502—504,  526, 
546-547,  551,  571,  575, 
649-650,  682—683,  686. 

focina  pingvetudo  (sellýsi)  64. 

fógeti,  fóveti  103,  636,  703, 
719,  754.  —  fógetadæmi  719, 
754 

foglstapi,  sjá  fuglstapi. 

folastapi,   sjá  fuglstapi. 

foraðskapr  240. 

forboð,  íorboðan  59,  61,  369, 
3803,  384,  4052,  406,  463, 
464,  466,  467 3,  500.  —  for- 
boðsbréf  60,  61,  380,  455, 
500,  713,  725,  726. 

forbrot  144. 

forföll  61,  89,  97,  194,  736, 
740,  748,  756. 

forgipt  11. 

forgyltir  munir,  sjá  málmar. 

forisfactura  171,  480. 

forlagseyrir  219. 

forlíkan  522. 

formaðr  (á  skipi)  758. 

Fornhagi  í  Hörgárdal  168  -  169. 

forsagnir  530—531,  731— 
733.  —  forsagnarvottar  418, 
508,  556,  762. 

forsvar  89.  --  forsvarsmaðr  736, 
745. 


REGISTR. 


807 


Forsæti  í  Landeyjum  325. 

forþrot  (fortrott)  96,  97,  380, 
390,  727,  740,  742. 

foss  (landamerki)  698. 

Foss  í  Otrardalsþingum  202 — 
203. 

Foss  á  Snæfellsnesi  593. 

Fossá  á  Barðaströnd  256. 

Fossá  í  Fossárdal  93—94.  — 
Fossárdalr  á  Langanesi  94. 

Fosslækr  í  Melasveit  175. 

fóthögg  432. 

Fótr  í  Seyðisfirði  198. 

Frakkland  (Francia)  479. 

framfæri,  framfærsla  168,  169, 
3072,  532,  5332,  690,  691, 
730.—  æfinlegt  framfæri  229, 
531,  577,  684.  —  framfærslu- 
bálkr  534. 

Francia,  sjá  Frakkland. 

FraDCÍscus  hinn  helgi  685. 

fríborið  fólk  276,  348. 

friðkaup  306. 

fríðleiki  (fjár),  frítt  fé  (góz),  fríð- 
ir  peningar  17,  21,  39,  40, 
68,  70,  76,  92,  97,  123,  133, 
134,  139,  160,  186,  196, 
203,  210,  216,  227,  228, 
250,  255,  256,  259,  267, 
271,  272,  296,  3182,  332, 
356,  367,  370,  4122,  413, 
429,  444,  452,  4762,  478, 
487,  503,  504,  508,  513, 
515,  535,  548,  549,  557, 
5702,  5712,  577,  5782,  611, 
615,  6462,  651,  661,  684, 
691,  730,  739,  762,  766.  — 
fríðvirt  fé  (góz),  fríðvirtir  pen- 
ingar)  50,  97,  196,  267,  4842, 
493,      513,     577,     587,     620, 


630,      655,     684,     687,     728, 
730. 

fríheit  3592,  360,  362,  363s, 
390,  398,  592,  636,  689, 
754. 

frilla  194,  236. 

frjálsir  menn  701. 

Fróðá  undir  Jökli  147,  278, 
429. 

Fróðholt  hvorttveggja  í  Rangár- 
þingi  323,  324. 

frú:  frú  abbadís  698.  —  frú 
Haldóra  Þorvaldsdóttir  16 
17,  26.  —  vor  frú  1062. 

frumbréf  41,  68,  69,  70—72 
73—74,  852— 862,  87,  89- 
96,  98-99,  107—122,  127— 
133,  137,  143—152,  154— 
163,  165—170,  179-181, 
183-187,  189—196,  199— 
206,  212—225,  227—233, 
252—264,  266—267,  285- 
296,  299—300,  302—312, 
335—345,  349—356,  366— 
371,  373—374,  379-384, 
387—395,  397—404,  408- 
411,  413—418,  422-425, 
427—428,  430,  436-438, 
440—453,  456—458,  471— 
477,  479,  481— 485, .  487— 
497,  499-504,  507-  515, 
517-  528,  534—537,  539- 
549,  551—552,  554—572, 
574—576,  581—599,  602— 
608,  611—612,  614—618, 
621-628,  631—641,  643— 
656,  658-660,  775—678, 
682—685,  687,  689—693, 
696—699,  705—715,  720— 
723,  725—730,  735—752, 
758-761,  763—765. 


808 


REGISTR. 


frændsemi  102,  2352.  —  að  öðr- 
um  og  þriðja  732.  —  frænd- 
semisspell  152,  163,  383.  Sbr. 
bræðrungr,  dóttir,  faðir,  fjór- 
menningar,  móður  arfr,  sonar- 
sonr,  systir,  systrungr,  þrí- 
menningr. 

fuglstapi  426 3. 

fuglveiði  822,  83. 

fuglþúfa  3,  1752. 

Fúlavík  á  Rosmhvalanesi  42. 

fullnaðarvitni  585. 

fullrétti  62*,  90,  102,  195,  501, 
513,  543,  621,  623,  700, 
701 2,  724,  7262,  727,  740, 
7413,  7425,  743,  745,  756.  — 
tvöfalt  fullrétti  71,  7162.  - 
fullréttisorð  701.  —  fullréttis- 
verk  701. 

fullvirðisgóz  115. 

Fúsason :  Jón. 

Fúsi  Bjarnason  kongs  umboðs- 
maðr  í  Barðastrandarsýslu 
(1480),    sjá  Vigfús  Bjarnason. 

Fúsi  ívarsson.  Sjá  Vigfús  ívars- 
son. 

Fúsi  Pétrsson,  sjá  Sigfús  Pétrsson. 

fustan,  sjá  klæði. 

fyrirkall  89,  97,  101,  139,  194, 
205,  289,  313,  336,  338,  389, 
414,  484,  489,  494,  499, 
536,  615,  621,  623,  624, 
642,  650,  700,  716,  721, 
724,  726,  7322,  733,  736, 
740,  745,  748,  758. 

íyrirmaðr  662. 

fyrirsát  492. 

fyrnd  (muna)  39. 

fæða,  íæðsla  655.  —  fæðsla  fá- 
tækra  manna  534.  —  fæðsla 
prófentumanna  36. 


Færeyjar  (Verron)  594,  702. 
Förumannahóll  hjá  Máfahlíð  48. 

Gaddstaðir  á  Rangárvöllum  324. 
gáfa,  sjá  gjöf. 
Gaíl  í  Víðidal  199. 
gagndagr,  sjá  gangdagr. 
gagngjald  548,  660,  661. 
Gagnheiði  í  Borgarfirði  177. 
Galma(n)strönd     við     Eyjafjörð 

174,   179. 
Galma(n)svík  á  Akranesi   177. 
Galtardalstunga    á  Fellströnd  2, 

255,  256. 
Galtargjá  í  Kollafirði  255. 
Galtarholt  á  Mýrum  269. 
Galtarholt  á  Rangárvöllum  324. 
Galtarnes  í  Víðidal  232—233. 
Gamalíel,  sjá  Gamli. 
Gamlanautr,  skógarteigr  í  Þórs- 

mörk  330. 
Gamlason :  Jón. 
gamli  sáttmáli  (1263)  4—6. 
Gamli   Þorleifsson    lögréttumaðr 

(í      Drápuhlíð;      1480-1491) 

311,  754. 
Gamli  Þorsteinsson  nyrðra  (1480 

—  1483)    310,    341,   343,  371, 

430,  495. 
gangdagr(inn     eini;      gagndagr) 

513. —   gangdaga    (gagudaga) 

vika  709. 
Garðar  á  Alptauesi  123. 
Garðar  á  Akranesi  177. 
Garðar  í  Bervík  undir  Jökli  16. 

Sbr.  Bervíkrgarðar. 
Garðar  eystri  í  Kelduhverfi310. 
Garðar    í    Staðarsveit     17,     23, 

769. 
garðr    (búgarðr,    bær)    61,    136, 

186,     248,     2503,     251,    272, 


REGI8TR. 


809 


2832,  3594,  3602.  3613,  362, 
3634,  364,  396,  471-,  474, 
477,  517,  5182,  5192,  5832, 
700.  —  í  garð  manns  93,  1152, 
143,  147,  228,  245,  275, 
349,  417,  5232,  535,  616, 
661,  760,  7612.  —  utan  garðs 
og  innan  460,  465,  4832,  766. 

garðr  (vallargarðr,  landaraerkja- 
garðr,  girðing)  72,8,  344,  35, 
87,  99,  111,  1373,  1753,  177, 
236,  3175,  575,  682,  750.  — 
garðrúst  317.  —  garðsendi 
125.  —  garðsgerð  146.  Sbr. 
hagagarðr. 

Garðr  í  Aðaldal  34,  35. 

Garðr  í  Kelduhverfi  302. 

Garðr  á  Rosmhvalanesi  125. 

Garðsbjarg  á  Rosmhvalanesi  125. 

Garðshorn  undir  Eyjafjöllum 
329. 

Garðshorn  í  Kinn  507 — 508. 

Garðsviki  í  Hvolhrepp  323,  325. 

garn  78.   —  garnhnoða  78. 

Garpsdalr  í  Geiradal  478. 

Gásahús  í  Holtum  223. 

gata,  götur  3,  344,  98,  11 13, 
253,  426,  503,  504,  552, 
678. 

Gatnaskógr  í  Þórsmörk  330. 

gáttir:  innan  gátta  27,  191, 
2572,  5792,  580,  587. 

Gauti  erkibiskup  í  Niðarósi 
(1474—1510)  138,  156,  162 
—164,  293,  395,  397,  402, 
404,  407,  458,  518. 

Gauti  Michelsson  norrænn  maðr 
(1470)  138. 

Gautsdalr  í  Geiradal  478. 

Gegnir  í  Blönduhlíð  7. 

Gegnishólar  í  Flóa  320. 


Gegnishóli  í  Skagafirði  1462. 
Geir   Arnason    (höggvinn    1421) 

513—514. 
Geir  Vigfússon  (Fúsason)  prestr 

í    Felli    í    Sléttahlíð    (1479— 

1491)     205,     262,     263,    336, 

338,  677,  725,  735,  747. 
Geirastaðir  við  Mývatn  110. 
Geirbjaruarstaðir  í  Kinn  555. 
Geirfuglasker    fyrir    Reykjanesi 

126—127. 
Geirhólmr  á  Ströndum  511,  514, 

606. 
Geirmundarson,    sjá  Geirmunds- 

son. 
Geirmundr     Erlingsson      vestra 

(1479)  207. 
Geirmundr  Guðmundsson  vestra 

(1483)  468,  470. 
Geirmundr  Ólafsson  vestra  (1609) 

416. 
Geirmundsson :    Guðmundr,  Jón, 

Ólafr,  Sigurðr. 
Geirólfsstaðir  í  Holtum  322. 
Geirseyri  í  Patreksfirði  255. 
Geirsson :  Árni,  Magnús. 
Geisladagr  (=  octava  epiphaniæ) 

13.  Jan.)     96,     98,    99,    161, 

169,     180,     336,     338,     340, 

3412,  373. 
geit,  geitr  552,  581. 
Geitafell  á  Vatnsnesi  765. 
Geithóll  í  Hrútafirði  295. 
Geitland  í  Borgarfirði  173. 
geldfé  15,  2i4. 
Geldingaholt    í    Skagafirði     97, 

408-409,  499,  697. 
Geldingalækr     á    Rangárvöllum 

324,  332. 
Gellisson :  Einar,  Jón. 
Gerðar  undir  Eyjafjöllum  329. 


810 


REGISTR. 


gerði  221.  —  gerðisvöllr  34.  Sbr. 

heimagerði. 
Gerði  í  Hörgárdal  199. 
Gerðuberg     í     Hnappadalssýslu 

618,  652-653. 
Gerrek  gullsmiðr  (1464)  645. 
Germanus  episcopus  &  confessor 

134. 
gil  1752. 

gil  =  Merkigil  425. 
Gildardus  &  Medardus  578. 
gildi  (Nikulásgildi)  457—458.— 

gildisbræðr457  — 458.— gildis- 

systr  458. 
Gillastaðir  í  Króksfirði  256. 
Grils  Gilsson  kirkjuprestr  í  Skál- 

holti  (1472)  59. 
Gils  Pálsson    prestr  á  Snæfells- 

nesi  (d.  1367)  23. 
Gilsá  í  Breiðdal  444 — 445. 
Gilsá  í  Eyjafirði  527—528. 
Gilsá  á  Völlum  99. 
Gilsbakki  í  Hvítársíðu    92,   751 

—752. 
Gilsbakki  í  Öxaríirði  761—762. 
Gilsfjarðarmúli  í  Saurbæ  í  Dala- 

sýslu  198. 
Gilsfjörðr  248,  474,  532,  642. 
Gilsson:  Björn,  Gils,  Hrafn,  Jón, 

Páll. 
Gilsvatn  í  Blöndudal  98. 
giptingar     93,     103,     132,   354, 

548,    5702,  605,   675,  678.  — 

giptingardagr    760.  —  giptu- 

mál,    giptarmál,    giptingarmál 

275,   2762,  535.  --   giptingar- 

leyfi    418 — 419.  —  giptingar- 

maðr  42. 
Gísladóttir:    Dýrfinna,   Oddfríðr. 
Gíslapostilla  (Hólnm   1706)  104. 
Gíslason:  Bjarni,  Eyjólfr,  Hákon, 


Jón,  Ketill,  Kolbeinn,  Sigurðr, 

JÞorlákr,  Þorvarðr. 
Gísli   Björnsson     vestra     (1609) 

416. 
Gísli  Böðvarsson  syðra  (1480 — 

1494)  318. 
Gísli  Filippusson,    Sigurðssonar, 

lögréttumaðr  í  Haga   (1478 — 

1491)     138,     141,     160,    164, 

166—167,     212— 2132,     2152, 

229,     255,     257—258,     279, 

280-281,      2823,     305-306, 

393—394,     456,     477,    501- 

502,      553,      563,     604—605, 

607,      678,      706,     707—708, 

728—729,  746,  767. 
Gísli   Grímsson     nyrðra     (1486) 

563. 
Gísl(i)  Jónsson    prestr    og  ráðs- 

maðr  í  Skálholti    og    prestr  í 

Odda  (1472—1488)    59,    327, 

493,  629,  630. 
Gísli     Jónsson     syðra     (1478  — 

1480)  153. 
Gísli  Jónsson  í  Hnappadal  (1488) 

618. 
Gísli  Jónsson  í  Hornafirði  (1491) 

743. 
Gísli      Jónsson,      Sigurðssonar, 

bóndi  á  Marðarnúpi    (um  eða 

eptir  1491)  763. 
Gísli    Jóu3Son  á  Reykhólum    og 

í  Máfahlíð  (d.  1715)   88,  206, 

278,  428,  5á4. 
Gísli    Magnússon     lögréttumaðr 

(1480)  277. 
Gísli  Magnússon   biskup  á  Hól- 

um  (d.  1779)  316. 
Gísli  Pálsson,    sjá  Gils  Pálsson. 
Gisli  prestr  (fyrir  1480)  315. 
Gísli  Valdason  (Hólmfastssonar?) 


feEGISTR. 


811 


í  ÁrnesþÍDgi  (1487 ;  enn  á 
lífi   1523)589. 

Gísli  Þorgilsson  lögréttumaðr  á 
Hofi  í  Vatnsdal  (1477—1479) 
116—117,  180,  184. 

Gísli  Þorláksson  biskup  á  Hól- 
um  (d.  1684)  316. 

GrÍ3li  Þorvaldsson  vestra  (1478) 
154.  Sbr.  Gísli  Valdason. 

gisting  (biskups)  293,  461. 

Gizur  Bjarnason  í  Húnavatns- 
þingi  (1482)  436,  438. 

Gizur  Einarsson  biskup  í  Skál- 
holti  (d.  1548)  482,  515,  703, 
755. 

Gizur  Eysteinsson  í  Dýrafirði 
(1479)  230. 

Gizurardóttir :  Borghildr,  Val- 
gerðr. 

Gizurarson :     Jón. 

Gjallkelsvatn  á  Skarðsströnd  3. 

Gjarðeyjar  fyrir  Skógarströnd 
52. 

Gjátún  í  Víðidal  199. 

gjöf,  gjafir  6,  2003,  2013,  245, 
276,  290,  295,  2962,  3102. 
321,  3272,  342,  343,  348% 
350,  3703,  375,  388,  395, 
407,  408,  409,  414,  421, 
422,  430,  438,  439,  458, 
510,  526,  528,  5482,  567, 
584,  599,  600,  6153,  616, 
6423,  6432,  648,  660,  6613, 
7992,  7142,  721,  761,  765.— 
gjafabréf  11— 12, 14—17,  35- 
36,  39—43,  47—48,  54  -55, 
71—74,  84-  86,  152-153, 
161—162,  164-167,  190— 
193,200,206-208,  353-354, 
415—417,  479,  4922,  501— 
502,       504-505,      508-509, 


534—535,  581,  588—589, 
604—606,  640-641,  644— 
645,  678,  691—692,  705- 
707,  727—728,  730—731.  — 
gjaftollr  718. 

gjaldvoð,  gjaldavoð,  sjá  vaðmál. 

Gjögr  á  Reykjanesi  á  Ströndum 
256. 

gl'örð,  sjá  uppistöðukerald  (bús- 
gagn). 

gjörningr,  gjörningsbréf  56,  111, 
118,  121,  130,  151,  161, 
165,  180,  182,  183—184, 
188,  197,  201,  203,  216, 
219,  220,  227,  229,  247— 
252,  259,  266,  267,  274, 
276,  278,  294,  295,  297, 
3412,  371,  373,  392,  393, 
411,  425,  430,  4682,  4692, 
4792,  504,  516,  5182,  522— 
524,  541,  549,  556—558, 
565,  569,  574-576,  578, 
594,  607,  628,  6332,  634, 
641,  655,  661,  6943,  695— 
696,  698,  710,  7282,  730, 
761,  7623,  765. 

Glaumbær  í  Skagafirði  111, 
267,  282,  357,  364,  408— 
409,  479,  541,  660,  699, 
702,  718. 

Glerá  í  Eyjafirði  87,  104. 

glergluggr  335.  Sbr.  húsa- 
kynni. 

glit,  sjá  klæði  (vefnaðr). 

Gljúfrá  í  Barðastrandarsýslu 
609. 

Gljúfrá  við  Hvammsfjörð  642. 

gluggi  640.  Sbr.  húsakynni. 

Gneistastaðir  í  Flóa  320. 

Gnúp-,  sjá  og  sbr.  Núp- 

Gnúparfell,   sjá  Gnúpufell. 


812 


REGISTR. 


Gnúpasveit     í     Norðrþingeyjar- 

sýslu  221,  391,  588. 
Gnúpr  í  Aðaldal  34,  35. —  Gnúps- 

endi  34. 
Gnúpr    í    Dýrafirði    41,   42,  43, 

147,  230,  516,  635. 
Gnúpr  í  Fljótshlíð  332. 
Gnúpr  undir  Eyjafjöllum  339. 
Gnúpsdalr  í  Vestrárdal  í  Húna- 

vatnsþingi  307. 
Gnúpsdalstunga  í  Gnúpsdal  199. 
Gnúpufeli  í  Eyjaíirði   204—206, 

224-225,     260-262,       266, 

527—528,     624,     6252,     626, 

634,  702. 

Gnúpverjar      (Gnúpverjahrepps- 

búar)  80,  83. 
Gnýstaðir    (Nýstaðir)    á    Vatns- 

nesi  764. 
Goðdalir    í    Skagafirði  568,  734 

—735. 
Goddastaðir  í  Laxárdal  295. 
goðorð  5. 
Godsvin    biskup  í  Skálholti    (d. 

1447)  94,  176,  249. 
Gordianus  et  Epimachius  193. 
Gotar     (Gote,      Gothe,     Gottar, 

Gotten,    Gotti)    30,    102,  302, 

359,      360,     364,     496,     506, 

635,  636,  689,  755. 
Gottskalk  Jónsson  prestr  nyrðra 

(1506  í  falsbréfi)  7,  8. 
Gottskalk      Jónsson      prestr     í 

Glaumbæ  (d.   1590)  209,  282, 

357,  364,  699,  702,  718. 
Gottskalk    Keneksson    biskup  á 

Hólum    (d.    1457)    49,    161— 

162,  314,  316,  751. 
Gottskalk       Nikulásson      prestr 

nyrðra  (1488   og  síðan),  síðar 

biskup    á   Hólum    (d.  8.  Dec. 


1520)     315,     316,     621,    625, 

633,      713,     720,     729,     735, 

740,  744. 
Gottskalk    Þorvaldsson   búlands 

Jónssonar  (1489)  658—659. 
Gottskalksson :  Jón. 
góz,     fríðvirt     góz     9,    232,   29, 

194,     2442,     245,    2463,    274, 

284,      359,     360,     361,     362, 

363,     382,     383,     3952,   3962, 

398,  439. 
Grafabotnar  í  Reykholtsdal  299. 
Granastaðir  í  Kinn  367. 
grandi  (landamerki)  113. 
grápappír  80. 
graptarkirkja     663,     664,     670, 

671,  672. —  graptarkirkjuskyld 

128. 
gras  525.  —  grasnautn  1243.  — 

grasnautnarhvalreki  125. 
gras,     grös     (fjallagrös,    heiðar- 

grös):  grasalestr(-tekja)  822,832. 
Gregorius  Jónsson  nyrðra  (1482) 

443-444. 
Gregoriusmessa    425,    502,  562, 

651,  653. 
Grenivík    í    Höfðahverfi     120 — 

121,  510,  617,  639-640. 
Grenjaðarstaðr  í  Reykjadal  104, 

127,      193—195,      293,     302, 

315,      371,     475,     477,     482, 

555-556,     633,      634,     657, 

677,  683,  699. 
Grensdalr  við  Búlandshöfða  49. 
greptrun  667,  670. 
Grettir  Jónsson  nyrðra   (1486    - 

1488)  562,  641. 
grið    213,    251,    272,  3182,  454, 

455,  753.-   griðasókn  213.— 

griðastaðir  757. 
Griðungsey  í  Hornafirði  486. 


REGISTR. 


813 


Grímkelsá  í  Reykhólasveit   610. 

Grímólfsson :  Ketill. 

Grímr    Arnason     prestr     eystra 

(1483)  494. 
Grímr  Arngrímsson  nyrðra  (1478) 

127. 
Grímr   Aronsson    (Helgasonar)  í 

Mýrasýslu    (1478—1481)    133 

—  135,  259—260. 
Grímr    Björnsson    í    Mýrasýslu 

(1428)  44. 
Grímr  (Ormr)   Brandsson  vestra 

(1479)  224. 
Grímr      Guðmundsson       nyrðra 

(1478)  127. 
Grímr     Jónsson     nyrðra    (1489) 

660. 
Grímr     Pálsson      (Brandssonar) 

frá  Möðruvöllum  (1491)  754. 
Grímr  Thorkelín    leyndarskjala- 

vörðr  (d.  1829)  62,  65,  397. 
Grímr    Þórðarson    í  Fnjóskadal 

(1482)  422. 
Grímr  í>orsteinsson  nyrðra  (1476 

—1485)  73,  556. 
Grímr  Þorsteinsson   í  Arnarfirði 

(1481)  392. 
^Grímr  Þorsteinsson  í  Mýrasýslu 

(1499)  722. 
Grímr  IÞorsteinsson  frá  Drangs- 

hlíð  undir  Eyjafjöllum,  prestr 

syðra  (1476)  94. 
Grímsá  í  Borgarflrði  174. 
Grímsá  á  Völlum  99. 
Grímsey  fyrir  norðan  land  2. 
Grímsnes  í  Fjörðum  615. 
Grímsson:    Bárðr,    Egill,  Einar, 

Gísli,  Guðmundr,    Hallr,  Jón, 

Magnús,  Ólafr,    Páll,  Sigurðr, 

Þorkell,  Þorsteinn. 


Grímsstaðir    í    Landeyjum    325, 

326. 
Grímsstaðir  í  Reykholtsdal  173. 
Grímsstaðir     í     JÞingeyjarþingi 

555. 
Grímstunga  í  Vatnsdal  93,  122, 

449,  537. 
Griud  á  Galma(n)sströnd  174. 
Grindavík      í      Gullbringusýslu 

125—126,  608. 
grip,  sjá  rán. 
gripir  (munir)    152,    212,  43,  92, 

93,    142,    216,  227,  390,  464, 

465,  661,  693. 
grís,  grísir  472.  Sbr.  svín. 
Grísarhólmi  í  Skagafirði  146. 
Grjótá  í  Fljótshlíð  325. 
Grjóteyri  í  Andakýl  174. 
grjótgarðr  (rekamark)  34,  177. 
Gróa  Einarsdóttir,  kona  Sigurðar 

Oddssonar  (1483)  475—476. 
Grund  á  Arskógarströnd  571. 
Grund     í     Eyjafirði     103,    104, 

105,     366,     506,     524,  548— 

549,  569-572,  583,  585. 
Grund  í  Grundarfirði    206,  207. 

—  Grundarfjörðr     206,     207, 

295,  447—448. 
Grund  í  Reykhólasveit  472. 
Grund  í  Vatnsdal  661. 
Grunnasundsnes  í  Þórsnessþingi 

13,  24  -26. 
Grýtubakki     í    Höfðahverfi   92, 

113—114,      120-121,      133, 

136, 147-  150,  152,  253,  302, 

343,     453,     497—498,     550, 

614—617. 
Græci  63. 

Grænsey  á  Breiðafirði  478. 
Gröf  á  Barðaströnd  154. 


814 


KÉGISTR. 


.Gröf  í  Grundarfirði  295. 

Gröf  í   Kaupangssveit     86 — 87. 

—  Grafarreitr  87. 
Gröf  í  Miklaholtshrepp    32—33. 
Gröf  á  Rangárvöllum  324. 
Gröí     á    Langholti  í  Skagafirði 

146. 
gröptr     (lika)     176,     327,    333, 

6652,  668,  669,  671,  673. 
gröptr  (á  sraíðisgripum)  26. 
guð:     guðhjálpareiðar     242.    — 

guðlastati  247.  —  guðs  líkami 

455,     529,     713,     726,     736, 

737,   742,   7432.  —  guðsþjón- 

usta  382,  4053,  736. 
Guðbjartsson:  Þorkell. 
Guðbrandr     Jónsson     prestr     í 

Vatnsíirði  (d.  1690)  209,  608. 
Guðbrandr  Þorláksson  biskup  á 

Hólum  (d.  1627)  40,  42,  198, 

231,      315,     316,     335,     336, 

357,  358,  360,  402,  498,  768. 
Guðdalir  í  Straudasýslu  256. 
Guðfinna      Indriðadóttir,     kona 

Einars     Ólafssonar  í  Hvilft   í 

Önundarfirði  (1484)  510. 
Guðini,  sjá  Guðni. 
Gaðlaug  Sveinsdóttir  í  Dalasýslu 

(1485)  532—533. 
Guðlaug  Sæmundardótth  vestra 

(1484)  514,  566. 
Guðlaugr  Loptsson  vestra  (1490) 

708. 
Guðlaugsdóttir:  Haldóra. 
Guðlaugsson:  Ari,  Þorgils. 
Guðlaugsstaðir   í   Blöndudal  98. 
Guðlaugsvík  í  Hrútafirði  393. 
Guðleiksson :  Hákon. 
Guðmundarnes      í      Stöðvarfirði 

482—483. 
Guðmundr     Arason     biskup     á 


Hólum     hinn     góði    (d.  1237) 

105,    106,    129,    218,  315.  — 

Guðmundardagr    106,  367.  — 

Guðmundarlíkneski     630.     — 

Guðmundarsaga  2. 
Guðraundr  Arason  ábóti  á  Helga- 

felli  (1378—1390)  29—30,  31, 

37. 
Guðmundr    Arason    hinn    ríki  á 

Reykhólum    (enn    á  lífi  1448; 

Guðmundareignir,  Guðmundar- 

mál)    41—43,    140—141,    142 

—143,    146-147,    215,     217, 

223—224,      227,      230,     251, 

273,     274,     395,     434-435, 

451,  492,  505,  516,  710. 
Guðmundr  Arnason  lögréttmaðr 

í  Deildartungu  (1666)  269. 
Guðmundr     Einarsson     á    Snæ- 

fellsnesi  (1448  -1465)  49,  57. 
Guðmundr    Einarsson    í     Olfosi 

(1487)  589—590. 
Guðmundr    Einarsson     lögréttu- 

maðr  (1481)  414. 
Guðmundr     Eysteiusson 

(1483)  504. 
Guðmundr  Eyvindsson    í 

vatnsþingi  (1489)  659. 
Guðmundr  Finnsson,  Pétrssonar, 

frá    Ljárskógum,    faðir   Daða 

272. 
Guðmundr  Geirmundsson  bróðir 

á     Þingeyrum      (1477—1486) 

116,  559. 
Guðmundr   Grímsson  í  Hnappa- 

dalssýslu  (fyrir  1440)  48. 
Guðmundr  Hallgrímsson  í  Eyja- 

firði  (1719)  576. 
Guðmundr    Hallvarðsson    eystra 

(1477-  1482)  119,  424. 


vestra 


Húna- 


KEGISTR. 


815 


Guðmundr  Helgason  vestra 
(1484)  511. 

Guðmundr  Húnrauðsson  nyrðra 
(1480)  309— 3 10. 

Guðmundr  Indriðason  vestra 
(1483)  470. 

Guðrnundr  Ivarsson  nyrðra  (1480) 
264,  265,  292. 

Guðmundr  Jónsson  prestr  nyrðra 
(1478—1491)  158,  159,  208, 
209,  223,  266,  301,  303,  308, 
309,  336,  339,  340,  345, 
354,  355,  372,  373,  374, 
379,  381,  386,  390,  537, 
564,  568,  597,  623,  624, 
633,  637,  649,  652,  653, 
655,  676,  677,  713,  720,  725, 
729,  735,  740,  742,  744, 
747. 

Guðmundr  Jónsson  annar  prestr 
nyrðra  (1491)  747. 

Gi-uðmundr  Jónsson  vestra  (1479) 
230. 

Guðmundr  Jónsson  á  Vomúla- 
stöðum  (1480—1481)  329, 
413— 4141). 

Guðmundr  Jónsson  djákni  vestra 
(1486)  578. 

Guðmundr  Jónsson  nyrðra  (1489) 
684.  Sbr.  Jón  Sigfússon. 

Guðmundr  Jónsson  nyrðra  (1489 
—  1490)  651,  699. 

Guðmundr  Jónsson  á  Bakka  í 
Fljótum  (fyrir  1491)  750. 

Guðmundr  Jónsson  Hellnaprestr 
(d.  1716)  12. 

Guðmundr  Kollason,  Magnús- 
sonar,    prestr  nyrðra  (1481 — 


*)  Sýnist  vera  einn  maðr. 


1491)  390,  488,  677,  725, 
735,  740,  744,  750,  751. 

Guðmundr  Loptsson  vestra, 
sveinn  Þorleifs  Björnssonar 
(1479—1486)  224,  473,  579. 

Guðmundr     Loptsson      í     Kjós 

(1480)  256. 

Guðmundr  Magnússon  nyrðra 
(1481—1491)  343,  686. 

Guðmundr  Olafsson  vestra(1480) 
248. 

Quðmundr  Olafsson  í  Mýrasýslu 

(1481)  341. 

Guðmundr  Olafssón  nyrðra  (1481 

—1482)  343,  367. 
Guðmundr  Olafsson  prestr  syðra 

(1481—1491)  388,  557,  757. 
Guðmundr    prestr    (fyrir    1480) 

315. 
Guðmundr  Sigurðarson    lögmaðr 

(1311)  7. 
Guðmundr     Sigurðssou    á  Snæ- 

fellsnesi  (1365)  20. 
Guðmundr     Sigurðsson      eystra 

(1485)  535. 
Guðmundr  Skúlason,  Loptssonar, 

prestr  á  Mel  í  Miðfirði  (1479 

-1491)    220,    346,    375,  376, 

379,      387,      388—389,     437, 

525,     637,     638,     659—660, 

747—748,  758—759. 
Guðmundr  Snorrason,  Narfason- 

ar  (c.  1245)  2,  3. 
Guðmundr  Snorrason,  Narfason- 

ar,  sýslumaðr  í  Þórsnessþingi 

(d.  1354)  2, . 
Guðmundr  Stephánsson  lögréttu- 

maðr   (1478—1481)    139,  212, 

271,  377. 
Guðmundr  Sveinsson  á  Suæfells- 

nesi  (1365)  20. 


816 


REGISTÍL 


Guðmundr  Þórarinsson  í  Húna- 
vatnsþingi  (1474)  60. 

Guðmundr  Þorkelsson  í  Eyja- 
íirði  (1480)  313. 

Guðmundr  Þorkelsson  prestr  (í 
Reykjadal  í  Hrepp,  148], — 
1488)  411,  475,  620. 

Guðmundr  Þorláksson  meistari 
282. 

Guðmundr  Þorleifsson  nyrðra 
(1484)  626. 

Guðmundr  Þorsteinsson  prestr 
eystra  (1398)  590. 

Guðmundr  Örnólfsson  á  Snæ- 
fellsnesi  (1358)  11. 

Guðmundsdóttir :  Gnðrún,  Krist- 
ín,  Solveig. 

Guðmundsson :  Andrés,  Andrius, 
Ari,  Arnbjörn,  Auðun,  Björn. 
Daði,  Einar,  Eyjólfr,  Eyvindr, 
Geirmundr,  Grímr,  Gunnar, 
Hallkell,  Hallr,  Helgi,  Hrafn, 
Hrómundr,  Jóu,  Magnús,  Oddr, 
Ólafr,  Runólfr,  Sighvatr, 
Smiðr,  Sveinn,  Thomas,  Vig- 
fús,  Þórðr,  Þorkell,  Þormóðr, 
Þorsteinn,  Þorvaldr. 

Guðnadóttir:  Kristín,  Snjólaug, 
Sæunn. 

Guðnason;  Björn,  Sigurðr. 

Guðni  Björnsson  eystra  (1479) 
181. 

Guðni  Eyjólfsson,  Arnfinnssonar, 
bóndi  á  Grýtubakka  (1476— 
1481;  enn  á  lífi  11.  Júlí 
1481;  dáinn  fyrir  4.  Sept. 
1482)  92-93,  135—136, 
384,  385,  453,  497—499, 
615—617. 

Guðni  Jónsson,  Asgeirssonar, 
sýslumaðr,  bóndi  í  Hvammi  í 


Hvammssveit,  á  Kirkjubóli  í 
Langadal  og  í  Ögri  (1478 — 
1491 ;  sýslumaðr  í  Dölum 
1488,  og  í  „Isafjarðarsýslu" 
1489;  d.  1507)  42,  132,  133 
-135,  160,  196,  200,  207, 
212,  228,  259—260,  282, 
295,  296,  350,  352,  433— 
434,  470,  477,  491,  517, 
522,  523,  600,  641—643, 
679    682,  754. 

Guðni  Oddsson  lepps  bóndi  í 
Ögri  (d.  1431)  42,  516. 

Guðný  (Guðrún)  Arnadóttir  á 
Snæfellsnesi  (1490)  730. 

Guðný  Suæbjarnardóttir,  kona 
Guðmundar  Húnrauðssonar 
(1480)  310. 

Guðný  Þorleifsdóttir,  Arnason- 
ar  (d.  fyrir  1471)  1172,  346. 

Guðný  Þorleifsdóttir,  Björns- 
sonar  (1490)  693. 

Guðnýjarstaðir  í  Helgafellssveit 
19. 

Guðólfr  Magnússou  prestr  nyrðra 
(1479—1491)  231,  303,  336, 
338,      355,     381,     390,     488, 

568,  597,  598,  601,  621, 
625,  626,  627,  634,  635, 
649,  650,  653,  655,  676, 
677,  702,  711—712,  725, 
735,  740,  744,  750,  751. 

Guðríðr  Bárðardóttir,kona  Gunu- 
ars  Ólafssonar  (1428—1431) 
43—44,  45,  769. 

Guðríðr  Einnbogadóttir,  Jóns- 
sonar  (1485-1490)  547—549, 

569,  738. 

Guðríðr  Jónsdóttir,  prests  Suorra- 
sonar  (1489)  675. 


REGI8TR. 


817 


Guðríðr    Þorvarðsdóttir,    Lopts- 

sonar   (1482—1491)  436,  739. 
Guðrún  Andrésdóttir,  kona  Þor- 

kels  Bergssonar  (1481—1482), 

349,  417,  422—423,  444. 
Guðrún    Aradóttir,   Guðmundar- 

sonar,  á  Brianslæk  (1480)250. 
Guðrún  Björnsdóttir,  kona  Jóns 

Þorkelssonar  (1477)  110. 
Guðrún  Böðvarsdóttir,  kona  Jóns 

Þorsteinssonar    nyrðra   (1478) 

149. 
Guðrún  Eggertsdóttir  í  Bæ  (um 

1700)  558. 
Guðrún  Erlingsdóttir,  systir  Jóns 

undir  Múla   (1478)  138—139. 
Guðrún  Guðmundsdóttir    nyrðra 

(1480)  297,  309. 
Guðrún     Gunnlaugsdóttir     Þor- 

kelssonar,  kona  Guðna  Eyjólfs- 

sonar     og    síðar     kona     Jóns 

Sigmundssonar     (1476—1489) 

92—93,   452—453,   487—499, 

654—655,  769. 
Guðrún       Haldórsdóttir,       kona 

Bárðar  Jónssonar  (1470)  746. 
Guðrún   Jónsdóttir,   Einarssonar 

(1478)  129. 
Guðrún  Jónsdóttir,  kona  JÞorgils 

Þorsteinssonar  (1491)  738. 
Guðrún  Olafsdóttir,  kona  Bjarna 

Jónssonar  (1489—1503)  683. 
Guðrún      Sigurðardóttir,      kona 

Jóns    Grímssonar    nyrðra    (d. 

fyrir  1478)  168—169. 
Guðrún       í>orleifsdóttir,       kona 

Ahdréss    Haukssonar     (1481) 

411—412. 
Guðrún     Þorsteinsdóttir    vestra 

(1464)  54—55. 

Dipl.  lsl.  VI. 


Guðrúnarstaðir    í  Vatnsdal  563, 

564. 
Gufudalr     í    Gufufirði    55,     56, 

203. 
Gufunes     með    Viðeyjarsundum 

318. 
Gufuskálar   á  Snæfellsnesi  57 — 

58,  593,  619. 
gull,  gylling,  sjá  málmar. 
Gullbringa      í     Gullbringusýslu 

587. 
Gunnar  (fallinn  í  Grímsey  1222) 

2. 
Gunnar  Bjarnarson  vestra  (1451) 

52—53. 
Gunnar  Bjarnarson  í  Húnavatns- 

þingi    (1482—1491)   448,  764 

—765. 
Gunnar  Brandsson  i  Húnavatns- 

þingi    (1478—1480)  137,  307. 
Gunnar  Eyjólísson  prestr  uyrðra 

(1474)  60. 
Gunnar    Guðmundsson    á    Snæ- 

fellsnesi  (1407)  39. 
Gunnar      Hrollaugsson       syðra 

(1489)  675. 
Gunnar    Jónsson    bóndi    í    Sæl- 

ingsdalstungu       (1478  -1481) 

139,  197,  200,  212,  265—266, 

271,    282,    287,    296,    350— 

351,  377. 
Gunnar     Jónsson     í    Hornafirði 

(1480)  304. 
Gunnar    Jónsson    prestr   nyrðra 

og  síðast  í  Goðdölum  (1476 — 

1491)     76,     96,      193,      336, 

338,     499,      540-541,     621, 

623,     624,     677,     725,      731 

—733,    734— 7352,    747. 
Gunnar     Koðransson     í    Dölum 

vestr  (1485)  532. 

52 


8Í8 


REGISTR. 


Guunar     Markússon    á    Skarðs- 

strönd  (c.  1245)  2,  3. 
Gunnar     Olafsson    í    Mýrasýslu 

(1428—1431)  43-44,  45. 
Gunnarsdóttir:  Steinunn. 
Gunnarsson:  Eyjólfr,  Ingimundr, 

Jón,  Magnús,    Nikulás,  Oddr, 

Sigurðr. 
Gunnhildr  Pétrsdóttir  á  Háloga- 

landi,  kona   Lopts  Ormssonar 

(1470—1481)    138,   275—278, 

289,       347-349,      350-353, 

412-413,  435—436. 
Gunni  IÞorleifsson  nyrðra  (1477) 

118. 
Gunnlaugr   bóndi   í  Húnavatns- 

þingi,  maðr    Gyðu  Jónsdóttur 

(1480)  307. 
Guunlaugr    Bjarna(r)son     eystra 

(1480—1484)  304,  446,  520. 
Gunnlaugr      Gunnlaugsson      og 

Gyðu  Jónsdóttur   (1480)    307. 
Gunnlaugr  Ólafsson    í  Svefneyj- 

um  (1701)  560. 
Gunnlaugr     Runólfsson      eystra 

(1480)  535. 
Gunnlaugr    Teitsson,    hins   rika 

Gunnlaugssonar    í   Bjarnanesi 

(1480)  289—290. 
Gunnlaugr   JÞorkelsson    „bóndi" 

og    lögréttumaðr     á     Marðar- 

núpi     (1476—1487)     92—93, 

282,     377,     436,     438,     456, 

537,  600,  769. 
Gunnlaugsdóttir:    Guðrún,    Mar- 

grét. 
Gunnlaugsen,    sjá    Björn  Gunn- 

laugsson. 
Gunnlaugsson :  Björn,  Gunnlaugr, 
Hannes,  Jón,  Ketill,Ormr,Teitr. 
Gunnsteinn    Ásgrímsson    prestr 


vestra    (1464-1489)   54,  292, 

295,  648. 
Gunnsteinn    ísleiksson    („Isleifs- 

sonu       rangt)       lögréttumaðr 

(1478—1481)  141,  282,  377. 
Gunnsteinsson  :  Árni,  Lambkárr, 

Þorgils,   Þorleikr. 
Guttormr    Jónsson  bróðir  Þórð- 

ar,  í  Holtunum  í  Rangárþingi 

(1476)  85-- 86. 
Guttormr  Ólafsson   vestra  (1487 

—1491)   606—607,  652-653. 
Guttormr       Snorrason        vestra 

(1479)  202. 
Guttormr  Tjaldr    riddari  í  Nor- 

egi  (1481)  395,  397. 
Guttormshagi  í  Holtum  323,  326. 
Guttormssou:  Loptr. 
Gyða     Jónsdóttir     kona    Gunn- 

laugs  (1480)  307. 
gyllini  200.  —  Rínsgyllini  4402. 
Gyrðr  (Gyrder)  Ivarsson  biskup 

í  Skálholti  (d.  1360)  10,  14. 
Gyrðr  Þorvarðsson  bóndi  í  Snæ- 

fellsnessýslu   (1364—1367)  17 

—19,  23—24. 
Gæsla(=Geilar)  í  Hvolhrepp  332. 
göng,  sjá  húsakynni,  húsaskipan. 
Götublettr    (götublettr  ?)   í  And- 

kýl  688. 

Hádegi  375. 

Haífnia,  sjá  Kaupmannhöfn. 

Hafgrírasstaðir     í    Skagaíirði  5, 

236. 
Hafliðason:     Björu,   Jón,  Ormr, 

Sigurðr. 
Hafliði  Hallsson  í  Þingeyjarþingi 

(1477)  109. 
Hafliði     ívarsson     í    Skagafirði 

(1489)  654. 


REGISTR. 


8Í9 


fíaniði  Skúlason  (líklega  Lopts- 
'sonar)     vestra     (1480—1484) 

265,  288,  491,  495. 
Hafnarfjörðr    í    Gullbringusýslu 

495,  632,  675. 
hafnarvoðir,  sjá  vaðmál. 
Hafnia,  sjá  Kaupmannahöfn. 
Hafnir  í  Gullbringusýslu  126. 
Háfr  í  Holtum  852,  86,  325,332. 
Háfr  í  Reykholtsdal  173. 
Hafr     Olafsson     í    Rangárþingi 

(1487)  487—488. 
Hafrafell  í  Fljótsdalshéraði   Ö39 

—540. 
Hafrafellstunga  í  Oxarfirði   302, 

507—508,  760—761. 
hafrekstrar  447,  545.    Sbr.  reki. 
hafskip,  sjá  skip. 
hagi  186.  —  hagagarðr    (Haga- 

garðr?)  4,  19. 
Hagi  á  Barðaströnd  166, 202, 229, 

508,  603,  605—606,  678,  746. 
hákall,  sjá  kostr. 
Hákon    Egilsson    í    Húnavatns- 

þingi   (1486-1489)  564,  648. 
Hákon  Gíslason,   Hákonarsonar, 

sýslumaðr  (d.  1652)  293,  297, 

298,      301,     309,     371,     374, 

384,  385,  601,  666. 
Hákon    Guðleiksson    (Guidleiks- 

sonj    í  Þingeyjarþingi    (1486) 

574. 
Hákon  Hákonarson    gamli  Nor- 

egskonungr  (d.  1263)  4—6. 
Hákon  Haldórsson  vestra  (1479) 

207. 
Hákon  Hallsson,  Finnbogasonar 

hins  gamla  (1477—1481)  109, 

135,  312,  367. 
Hákon     Jónsson    prestr     syðra 

(1482—1491)  454,  765. 


Hákon  Magnússon  háleggr  Nor- 

egskonungr     (d.     1319)     213, 

352,  468,  549. 
Hákon    Magnússon    smeks  Nor- 

egskonungr  (d.  1380)  379. 
Hákon    Ormsson    sýslumaðr   (d. 

1656)  458,  526,  620. 
Hákon     Þjóðólfsson     prestr     (á 

Ökrum  á  Mýrum  1428)  44. 
Hákon    Þormóðsson    í    Aðaldal 

(fyrir  1397)  35. 
Hákonardóttir:  Haldóra. 
Hákonarson :      Hákon,     Haldór, 

Jón,  Kolbeinn,  Magnús,  Olafr, 

Ormr,  Páll,  JÞorfinnr,  Ögmundr. 
Haldór   Brandsson,    Haldórsson- 

ar,  á  Barði    í   Fljótum    (1479 

1488)    208,   231-232,    335— 

337,      572-574,      622-623, 

626,  627,  635. 
Haldór  Bryujólfsson  í  Tungufelli 

(1483—1484)  475,  513,  515. 
Haldór    Brynjólfsson    biskup    á 

Hólum  (d.  1752)  316. 
Haldór      Einarsson      sýslumaðr 

í>ingeyinga  (d.  1707)  750. 
Haldór  Eysteinsson  í  Harðangri 

(1482)  457. 
Haldór  Eyvindsson  („Vermunds- 

son")  smiðr  á  Helgafelli  (1431) 

46-47. 
Haldór     Hákonarson      lögréttu- 

maðr  (1478—1480)    141,  273. 
Haldór  Hallsson  nyrðra  (1481 — 

1488)  343,  611. 
Haldór   Helgason    syðra    (1386) 

30. 
Haldór  Hjálmarsson  conrector  á 

Hólum  (d.  1805)  156. 
Haldór  Högnason   vestra  (1464) 

54. 

52* 


820 


REGISÍB. 


Haldór  Jónsson  á  Snæfellsnesi 
(1365)  13,  18. 

Haldór  Jónsson  íyrri  maðr  Odd- 
fríðar  Aradóttur  (d.  fyrir  1433) 
42,  147. 

Haldór  Jónsson  vestra  (1464) 
55. 

Haldór  Jónsson  nyrðra  (1486 — 
1492)  562. 

Haldór  Jónsson  prófastr  í  Reyk- 
holti  (d.  1704)  298. 

Haldór  Ólafsson  prestr  í  Húna- 
vatnsþings  (1486)  564. 

Haldór  Ormsson  officialis  s.  & 
a.  (1472),  síðar  (1480—1513) 
ábóti  á  Helgafelli  59,  254, 
270,  273,  276,  306,  311, 
317,  370,  412—413,  426— 
427,  435-436,  442,  493, 
576,  602,  613—614,  618, 
652—653,  694,  705,  730. 

Haldór  Sumarliðason  lögréttu- 
maðr  vestra  (1464 — 1484) 
54,  141,  282,  377,  517. 

Haldór  í>orbergsson  lögréttu- 
maðr  á  Seylu  (f.  1623,  d. 
1711)  103. 

Haldór  JÞorgeirsson  sýslumaðr  í 
IÞórsnessþingi,  hálfbróðir  séra 
HelgaMagnússonar(1476-1487) 
88, 146  -147,282,350, 352, 600. 

Haldór  IÞorsteinsson  607,  sjá 
Hallbjörn. 

Haldóra  Erlendsdóttir  í  Ból- 
staðarhlíð  214. 

Haldóra      Gunnlaugsdóttir      og 

Gyðu  Jónsdóttur  (1480)  307. 
Haldóra       Þorvaldsdóttir       frú, 
(kona  Benedikts  Kolbeinsson- 
ar;  d.  1373)    16—17,  26—27. 
Haldórsdóttir:   Guðrún. 


.  .  .  Haldórsson  prestr  580. 

Haldórsson :  Árni,  Bergþór, 
Björn,  Brandr,  Einar,  Eiríkr, 
Hákon,  Hannes,  Hrafn,  Hlugi, 
Ingimundr,  Jón,  Magnús,  01- 
afr,  Sighvatr,  Sigmundr,  Sturla, 
Teitr,  Þórðr. 

Haldórustaðir  (Haldórsstaðir)  í 
Bárðardal  549-550,  555. 

Hálfdan  Einarsson  nyrðra  (1485) 
546-547. 

Hálfdan  Einarsson  meistari  (d. 
1785)  236. 

Hálfdan  Höskuldsson  á  Mói  í 
Fljótum  (um  1450)  750. 

Hálfdan  Nikulásson  í  Arness- 
þingi  (1487)  589. 

Hálfdanarson:  Jón,  JÞorleifr. 

hálfkanna,  sjá  búsgagn. 

hálf'kirkja,  hálfkirkjuskyld  109, 
110,  1565,  1574,  173,  176, 
293,  329,  337,  347,  386, 
4033,  404-405,  4605,  4614, 
462,  463,  465,  510,  530.  — 
hálfkirknaeignir  126.  —  hálf- 
kirkjureikningar  293,  3384, 
3395,  3404,  3862,  460,  463.  — 
hálfkirknadómr  402. 

hálfstykkisklæði  413,  430. 

hálftunna,  sjá  búsgagn. 

Halla  Magnúsdóttir,  kona  Arn- 
bjarnar  G-uðmundssonar  (1486) 
577. 

Halla  Sigurðardóttir,  Björnsson- 
ar  frá  Svalbarði  (1483)  475, 
476—477. 

Halladalr  (Hallárdalr)  í  Húna- 
vatnssýslu  180-  181. 

Hallbera  Hallgrímsdóttir  í  Borg- 
aríirði  systir  Jóns  (d.  fyrir 
1477)  1152. 


REGISTR. 


821 


Hallbera     Magnúsdóttir    Dyrðra 

(1489)  657. 
Hallbjarnarvörður   á     Bláskóga- 

heiði  517—518. 
Hallbjörn  Jónsson  prestr  vestra 

(1479-1481)  228. 
Hallbjörn     Þorsteinsson     vestra 

(1487)  606-607,  770. 
Hallfríðr      JÞórðardóttir      vestra 

kona    Jóns  Ólafssonar    (1479) 

229. 
Hallgeir  Sigurðsson  nyrðra  (1482) 

423. 
Hallgeirsson :  Þorvarðr. 
Hallgilsstaðir   í   Fnjóskadal  502 

—503,  551. 
Hallgrímr    Jónsson     djákni     (d. 

1836)  104. 
Hallgrímr    Sigurðsson     á    Sval- 

barði  (1726)  475,  476,  482. 
Hallgrímr       Skúlason      (líklega 

Loptssonar)  vestra  (1480)  709, 

710. 
Hallgrímsson :  Bjarni,  Gruðmundr, 

Jón,  Snorri. 
Hallkell     Guðmundsson      prestr 

nyrðra  (1476—1483)  70,  379, 

390,  488. 
Hallormsstaðir    í  Skógum     590, 

638. 
Hallotta    Hákonardóttir     nyrðra 

(1477)  96—97,  99—100. 
Hallr    Arnason    prestr  á  Sauða- 

nesi  og  Húsavík  (1479—1485) 

205,  220,  556. 
Hallr  Asgrímsson    nyrðra  (1482 

- 1485)  451,  549. 
Hallr  Bárðarson    á  Snæfellsnesi 

(1465)  57. 
Hallr  Eyjólfsson  á  Hóli  í  Kaup- 

angssveit  (1456—1476)  87. 


Hallr  Finnsson  prestr  á  Breiða- 

bólsstað   í   Vestrhópi  (1476 — 

1484)  205,  220,  525. 
Hallr    Grímsson    nyrðra    (1481) 

353. 
Hallr  Gruðmundsson  áVatnsleysu 

(1479)  185. 
Hallr       Guðmundsson  á  nyrðra 

(1480—1481)  310,  341,  343. 
Hallr  Helgason  í  Fljótum  (1479) 

208. 
Hallr    Isleifsson    nyrðra    (1490) 

700. 
Hallr    Magnússon    í    Þingeyjar- 

þingi  (1477)  101. 
Hallr  Ólafsson  vestra  og  nyrðra 

(1487)  606. 
Hallr  Runólfsson    nyrðra  (1482) 

453. 
Hallr      Sigfússon,       Pétrssonar, 

prestr     í     Barðastrandarsýslu 

(1484)  509. 
Hallr  Sveinsson    á    Snæfellsnesi 

(1431)  45,  46. 
Hallr    Þórarinsson,  Aronssonar, 

prestr  í  Hjarðarholti  í  Dölum 

(1478—1481)  165,  228. 
Hallsdóttir:  Sigríðr,  Þorgerðr. 
Hallsson:    Árni,    Ásgrímr,    Haf- 

liði,  Hákon,  Haldór,  Hallvarðr, 

Jón,  Loðvík,  Magnús,  Þorgils. 
Hallsteiun  Höskuldsson  á  Hesti 

í  Borgaríirði    (1444   og  síðar) 

176—177. 
Hallsteinn    I>orsteinsson     sýslu- 

maðr     í     Múlaþingi     (1477 — 

1488)    119,    424—425,  535— 

536,  638. 
Hallvarðr     Bjarna(r)son     prestr 

nyrðra  (1477—1491)   96,  355, 

677,  735. 


822 


REGISTR. 


Hallvarðr   Hallsson  í  Skagafirði 

(1490)  409. 
Hallvarðr  Jódssoii  vestra  (1481) 

417. 
Hallvarðr  Jónsson  í  Skaptafells- 

þingi  (1490)  697. 
Hallvarðr    Oddsson    í    Hnappa- 

dalssýslu  (um  1360)  11-12. 
Hallvarðr       Sveinsson        prestr 

nyrðra  (1483)  488. 
Hallvarðsmessa     72,    133,    193, 
355,  409,  436,  512,  593,  697. 
Hallvarðsson :    Gruðmundr,    Jón, 

Jörundr. 
Halmstaðr  á  Skáni  473. 
Hálogaland  276. 
Háls    í  Fnjóskadal    7—8,     120, 
222,      302,      502-504,     682, 
683.  —  Hálsmannatungur  8. 
Háls  í  Hamarsíirði  716. 
Háls  í  Hornafirði  486. 
Háls  í  Svarfaðardal  571. 
Hamar  á  Hjarðarnesi  255. 
Hamar    í    Kaldaðarneshrepp     á 

Ströndum  256. 
Hamar     í     Kirkjubólsþingum    í 

Langadal  198. 
Hamar  í  Miðfirði  199. 
Hamar    (Stakkhamar)    í    Mikla- 

holtshrepp  22. 
Hamar    (biskupsstóll)    í    Noregi 

395,  397. 
Hamar  í  Svarfaðardal  571. 
Hamarland  í  Reykhólasveit  142. 
Hamborg,    Hamborgarar,    Ham- 
burgenses  399-400,401,596. 
hamraendar  (landamerki)  750. 
Hamrar  í  Holtum   323. 
Hamrar     í     Laxárdal    í    Dölum 

108—110. 
Hamrar  í  Tungusveit    199,  217. 


Hamrendar  í  Dölum  52,  59, 368. 
Hamrendar       (Hamurendar)       í 

Hraunhrepp  á  Mýrum  134. 
Hámundsson:  Sigurðr. 
Hamurendar,  sjá  Hamrendar. 
handaband   31,    32,  39,  422,  44, 
45,  46,   49,    50,    51,  53,  552, 
56,    58,    73,    88,    912,  93,  95, 
108,     1092,     110,     111,     113, 
116,     117,     118,     119%     121, 
122,      127,     132,     134,     144, 
145,     148,     1492,     152,     153, 
154,     158,     159,     1602,     162, 
164,     165,     168,     1692,     179, 
1812,     185,     187,     190,     191, 
192,     196,     202,     2072,   2083, 
214,     2162,   217,     222,     2262, 
230,      231,     232,     249,     251, 
252,     254,     255,     259,     260, 
2652,     267,     278,    279,    3002, 
306,     3072,     310,     311,    317, 
342,     343,     344,     3462,    349, 
3502,         351,         353,        354, 
3673,    368,    370,    371,    391— 
392,     4692,    410,     4113,     412, 
413,     417,     424,     428,     429, 
4302,    431,     432,     433,     4  37 
439,      446,     448,     449,     452, 
453,     456,     475,     4762,     479, 
487,     488,     492,     496,      501, 
502,      503,     503,     505,     507, 
510,      512,     513,     515,     523, 
526,      527,     537,     538,     539, 
541,      543,     546,     547,     549, 
551,      555,     556,     557,     562, 
5642,     5682,     574,    5752,  576, 
577,     5822,     589,     598,     599, 
602,      603,     610,     611,     612, 
613,     618,     6202,     637,     638, 
639,     641,     6444,     651,     652, 
6542,     657,     658,     658,     675, 


REGISTK. 


823 


682,  684,  686,  6872, 
6922,  697,  706,  711,  712, 
713,  714,  7172,  727,  728, 
7332,  739,  743,  753,  759, 
760*,  761,  762,  764,  765*. 
handarafhögg  542.      Sbr.  hand- 

handbók  78. 

handfesting     3,     145,   223,  297, 

298,     3032,     431,     432,     433, 

434,      435,     454,     489,     516, 

563,  599,  690,  741. 
handgengnir  menn  7053. 
handhögg   432.     Sbr.    handaraf- 

högg. 
handklæði  581.  Sbr.  kirkja. 
handlag  16,  17,    184,     202,     22, 

23,    24,    30,    442,    50,  53,  55, 

562,    742,    86,    182,  254,  266, 

306,      311,     409,     456,     457, 

516,  618,  653,  679. 
handrán  1012,  102. 
haudsöl  53,  310,  430,  443,  516, 

547,  550,  563,  641. 
Hannes    Benediktsson    prestr    á 

SnæfjölJum  (d.  1708)  588,  714. 
Hannes  Björnsson  prestr  í  Saur- 

bæ     á     Hvalfjarðarströnd   (d. 

1704)  670. 
Hannes  Gunnlaugsson  í  Reykjar- 

firði  (1666—1678)    279,    312, 

357,  361,  376,  723. 
Hannes    Haldórsson     prófastr    í 

Reykholti  (d.  1731)  298. 
Hannes     Þorsteinsson      ritstjóri 

236-  237,  666,  723. 
Hannesson:  Eggert. 
Hans    (Johannes)    Danakouungr 

(1481—1513)    473,   496,    506, 

513,      524,     635,     689,     754, 

—755. 


Hans       Pétrsson        lögmaðr     í 

Björgvin  (1481)  347. 
Hans    Sudermann     (Suðurmann) 

doctor     decretorum      (1478 — 

1480)  159,  208,  273. 
Hans    Teiste   biskup  í  Björgvin 

(1474-1506)      62-67,     347, 

395,  397,  402. 
Hansa       Hensa,       Hansastaðir, 

Hansakaupmeun  62 — 67,  399, 

474,  597,  689. 
Hansson :  Diðrik. 
hanzki  431,  742. 
Haraldr  Keneksson  vestra  (1479) 

202. 
Haraldr  Sigurðsson  nyrðra(1311) 

7.  (Sbr.  Haraldr  Sigmundsson 

í  III.  9,  10). 
Haraldsson:  Olafr. 
Harastaðir    í  Fnjóskadal    443 — 

444. 
Harastaðir  á  Skógarströnd  51. 
Harðangr  í  Noregi  457. 
Harðavallagil  í  Fnjóskadal  503 — 

504. 
Harðavallalág  í  Fnjóskadal  552. 
Harðbeinsson :  Ásgrímr. 
harðsteinn,  sjá  búsgagn. 
Hasse,  P.,  dr.  borgarskjalavörðr 

í  Lybiku  399. 
hátiðir,     hátíðisdagar     36,     49, 

106,  240,  330,  455. 
Hatrardalr  í  ísafjarðarsýslu  198. 
Hattaberg  í  Noregi  440. 
hattr,  sjá  klæði,  klæðnaðr. 
Hátúnagötur  í  Skriðdal  99. 
Haufði,  sjá  Höfði. 
Haugar(nir)  á  Völlum  eystra  99. 
Haukaberg   á   Barðaströnd  256, 

603—604,  605—606. 
Haukadalr    í   Dalasýslu     1,     4, 


824 


REGISTR. 


108,    109,    112,    113,  661.  — 

Haukadalsskarð  110. 
Haukadalr  í  Dýrafirði  142. 
Haukafell  í  Hornaíirði  482. 
Haukagil  í  Vatnsdal  92. 
Haukr    Gunnarsson    á  Ingjalds- 

hóli  (1365)  20,  21. 
Haukslækr  í  Dýrafirði  516. 
Hauksson :  Andrés. 
Hausastaðir  á  Alptanesi  123. 
haustlag    13,    214,    22,    29,    30, 

134,  637,  646,  651,  759. 
Hávarðr  Loptsson  gamli   á  A  á 

Síðu  (d.  1687)  697. 
Hávarðr  Ólafsson  „bóndi"  vestra 

(1479—1486)    196-197,   200, 

558. 
Hávarðr   Tumason   vestra  (1480 

—1481)  265. 
Héðaralón  á  Snæfelísnesi  9. 
hefð  460. 
Hegranes(ið)  í  Skagafirði95,  96. 

—  Hegranessþing  706. 
Heiðarhús  á  Rosmhvalanesi  152 

—153,  375,  388—389. 
heiðarlegir,    heiðrsamlegir  menn 

139,  703. 
heiði  =  Flateyjardalsheiði  8. 
Heiði  í  Holtum  323. 
heiðið  barn  499. 
heiðindómr  737. 
heilafiski  758. 
heilagar  ráðningar  592. 
heilagir  feðr  246,  403. 
heilagir    staðir    239,    246,    312, 

406. 
heilsueiðr  242. 
heilög  hlýðni  68,  235. 
heimagerði  221. 
heimaland    8,    27,     123*,     1242, 

125,   126,  127,  173,  175, 


176,  1772,  178,  2682,  3193, 

3202,    3212,    323,    327,    3292, 

3312,     332,     333,     334,    358, 

520,  573,  575,  610. 
heimamenn    48,    1252,  320,  327, 

375. 
heimaufylgja  501. —  heimanfylgja 

kirkju  464. 
heimatíund  269. 
heimild:  heimildarmaðr   571.  — 

heimildartaka  310. 
heimili     1022,    251,     272,     344, 

362,  7012,  727,  747. 
heimilisprestr  125, 177. 
Heimram  hinn  helgi  630. 
heimreiðir,  heimsóknir  214,  2482, 

434,  435,  640,  700. 
Heinrekr    Arnason    í  Hornafirði 

(1480)  304. 
Heinrek(r)  Daníel  hirðstjóri  (um 

1470)  283  (án  efa  =  Heinrekr 

Kepken). 
Heinrekr     Englakonungr     hinn 

VI.  65,  171,  480. 
Heinrekr     Kársson      biskup      á 

Hólum  (1247—1260)  316. 
Heinrekr    Mæding   umboðsmaðr 

Diðriks      hirðstjóra      Pinings 

(1488—1490)    631,    645,    717 

-718. 
Heinreksson:  Bjarni. 
heitbréf  103-107. 
heitdagr  104. 
heithleifr  3322. 
heituausa,  sjá  búsgagn. 
Helena   Jónsdóttir  kona  Arnórs 

Finnssonar   (1482—1483)  451 

452. 
helg  bók  24.     Sbr.  eiðr. 
Helga    Auðunardóttir    í    Helga- 

fellssveit  (um  1370)  25. 


REGISTR. 


825 


Helga  Eiuarsdóttir  kona  Hal- 
dórs  Brandssonar  á  Barði 
(1479)  208. 

Helga  Sæmundsdóttir  kona  Jóns 
Finnbogasonar  (1491)  760 — 
762. 

Helga  Þorleifsdóttir  eldri,  Arna- 
sonar,  koua    Guðmundar  hins 
ríka  Arasonar  (1423— c.  1438)  | 
42,  274, 279,  435,  451,  505. 

Helga  Þorleifsdóttir  hin  yngri, 
Árnasonar,  kona  Skúla  Lopts- 
sonar  (1477—1488)  117—118, 
181,  183,  346,  433—434, 
599—600,  644. 

Helga  Þorleifsdóttir,  Björnsson- 
ar  (1490)  693. 

helga  líkama  dagr  441. 

helga  vika  333,  392,  428,  744. 

Helgadóttir:  Ingvildr. 

Helgafell  í  Helgafellssveit,klaustr, 
staðr  6,  9—27,  28—34,  35  — 
38,  39—40,  43-48,  49-50, 
53-54,  57—58,  1642,  165, 
166—167, 186,  254,  273,  276, 
279,      317,      370,     412—413, 

425,  426,  427,  428,  429, 
435—436,  442,  523,  544, 
576,  602,  613,  618,  619, 
652-653,  694,  705,  730 
—731.  —  Helgafellssveit  24, 
25,    32,    164,    279,    394,  413, 

426,  427,  429,  436,  652, 
694. 

helgar  tíðir  240. 

Helgason:  Aðalbrandr,  Arni, 
Bárðr,  Björn,  Eyjólfr,  Guð- 
mundr,  Haldór,  Hallr,  Helgi, 
Jón,  Kolbeinn,  Magnús,  Ólafr, 
Sigurðr,       Snorri,       Steindór, 


Sveinn,  Þorbjörn,  Þórðr,  í>or- 

valdr,  JÞorvarðr. 
Helgastaðir    í    Reykjadal     135, 

302,  367. 
helgi,  helgar  106,  6472.  —  helgi- 

hald  674. 
Helgi  ábóti  á  Helgafelli  442.  — 

Sjá  Haldór  Ormsson. 
Helgi    Aronsson,    Helgasonar   i 

Mýrasýslu    (1480-  1481)  259, 

260. 
Helgi  Ásgrímsson,  sveinn    Ólafs 

biskups  Rögnvaldssonar(1491) 

744-745. 
Helgi  Brandsson  á  Snæfellsnesi 

(1365)  20. 
Helgi      Finnsson       (Pétrssonar) 

vestra  (1487)  606. 
Helgi  Gí-uðmundsson    í  Þingeyr- 

arþingi      (1477—1487)      109, 

112,  495,  582. 
Helgi    Helgason    á  Snæfellsnesi 

(1482)  425. 
Helgi  Illugason  djákn  og  prestr 

nyrðra   (1476—1481)  70,  355, 

379,  382,  386,  390. 
Helgi  Ingjaldsson  prestr  í  Grörð- 

um  á  Álptanesi  (1454)  54. 
Helgi      ísleifsson  .    umboðsmaðr 

Grunnhildar     Pétrsdóttur     og 

Andrésar  Amundssonar  (1481 

—1482)  277,  348,  435-436. 
Helgi     Jónsson     nyrðra    (1485) 

549. 
Helgi  Jónsson  prestr  í  Hvammi 

í  Norðrárdal  (1491)  755. 
Helgi  Lambkársson  2. 
Helgi  Magnússon  prestr  í  Mikla- 

holti    og  prófastr  í  milli  Hít- 

arár  og  Skraumu  (1476 — 1487 ; 


826 


REGISTR. 


er  á  lífi  enn    1487,  en  er  dá- 

inn    17.    Apr.    1490)  88,  317, 

388,      425,      426—427,     557, 

602,  694. 
Helgi    Oddsson     uyrðra    (1482) 

424. 
Helgi      Ólafsson      í     Dalasýslu 

(1481—1482)  394,  421-422. 
Helgi  prestr  (fyrir  eða  um  1480) 

315. 
Helgi  í  Síðumúla  (1478)  172. 
Helgi    Sigurðsson,    príórs  Jóns- 

sonaj,  bróðir    Ara  föður  Jóns 

biskups,  í  Eyjaíirði      (1476— 

1483)  91,  502—504. 
Helgi    Snorrason  á  Snæfellsnesi 

(1465)  57. 
Helgi  SDorrason    nyrðra    (1488) 

611. 
Helgi      Teitsson,       Helgasonar, 

Styrssonar,í  Landeyjum  (1481) 

414. 
Helgi  Þorsteinsson  nyrðra  (1488) 

612. 
Helgi  Þorvaldsson    (Þorkelsson- 

ar)  lögréttumaðr  vestra  (1464 

—1491)    55,    165,    352,    557, 

752,  754. 
Helgi  Þorvarðsson  (Þorvaldsson) 

í  Hnappadalssýslu  (um  1373) 

37. 
helgir   dagar      176,     320,     228, 

329,  333,  455,  461 2,  4652. 
helgir    menn,    allir    guðs   helgir 

raenn     15,      105,      106,     129, 

218,      238,     239,    246,    457, 

461—462,      531,     642,     656, 

768. 
helgr  andi  106,  131,  163. 
Helkunduheiði    341,    587,    647, 

675,  709. 


hella  (á  þaki  húsa)  587. 
Halla  á  Arskógarströnd  571. 
Hella  á  Barðaströnd  142. 
Hella  undir  Jökli  39—40. 
hellir  518. 

Hellisás  í  Skagafirði  336. 
Helluland  í  Skagafirði  548. 
Helluvað    á    Rangárvöllum    323, 

324. 
helmingafélag,      helmingafélags- 

bréf,    helmingalag    118,    275, 

392,   549,    683,    738.  —  belm- 

ingakona  93,  661.  —  helminga- 

skipti  257,  517. 
Hemingr  Mikkelsson  (Norðmaðr, 

1481)  347. 
Hemingsson:     Þorsteinu. 
hempa,  sjá  klæði,  klæðnaðr. 
hengi   7412.    Sbr.  hertygi,  vopn. 
Hense,  sjá  Hansa. 
hérað  82,  83,  4642,  721.—  hér- 

aðsþing,    héraðsþingsréttr     8, 

352,  437,  5602,  569. 
Hérað    (=  Öræfi)    í  Skaptafells- 

þingi  441—443. 
Heraðarstaðir      í      Rangárþingi 

325. 
Héraðsdalr  í  Skagafirði  556. 
herbergi     242,    244.     Sbr.    hús,* 

húsakynni. 
Herdísarvík     í    Gullbringusýslu 

1243. 
Hergilsey  á  Breiðafirði  256. 
Herjólfsréttarbót  352. 
Hermann    Filippusson,    Sigurðs- 

sonar    (1483—1489)   514,  553 

-554,  563-564,  659. 
Hermann  Myllnar   útlendr  maðr 

á  íslandi  (1483- 1484)  517. 
Hermaunsson :  Arni. 


REGISTR. 


827 


Hermundr    Benediktsson    eystra 

(1485)  535. 
Hermundr  Oddsson  prestr  vestra 

(1486-1487)  558,  609. 
hernaðr  5182. 
herra  (ábóti,  aðalsmaðr,  biskup, 

cordinalis,     erkibiskup,     kon- 

ungr,    lögmaðr,     páfi,     prestr, 


príor, 

ridd 

ari, 

vel     borinn 

maðr) 

5,    19,   20, 

24,  29,  30, 

31, 

53,     60,    122 

,    123, 

138, 

150, 

152, 

158, 

1602, 

161, 

162, 

164, 

1652, 

172, 

179, 

193, 

205, 

210, 

211, 

212, 

213, 

219, 

232, 

233, 

235, 

250, 

254, 

269, 

270, 

272, 

2732, 

2744, 

277, 

283, 

284, 

287, 

288, 

292, 

294, 

303, 

308, 

336, 

338, 

341, 

342, 

352, 

356, 

365, 

366, 

369, 

374, 

379, 

383, 

384, 

385, 

3882, 

3892 

3902 

391, 

393, 

396, 

413, 

420, 

421, 

436, 

440, 

442, 

4432, 

445, 

446, 

447, 

448, 

451, 

454, 

4552, 

4562, 

459, 

463, 

465, 

468, 

474, 

491, 

494, 

513, 

521, 

5228, 

524, 

525, 

5453, 

546, 

564, 

565, 

568, 

576, 

591, 

592, 

603, 

604, 

6072, 

613, 

621, 

623, 

624, 

6302, 

631, 

637, 

638, 

6398, 

642, 

6482, 

649, 

658, 

659, 

677, 

6842, 

698, 

700, 

7052, 

709, 

7113, 

7123, 

713, 

7182, 

720, 

726, 

7292, 

730, 

735, 

737, 

740,     744,     747,    748,     7533, 

757,     7G52. 
Hersey,  sjá  Hjörsey. 
hertygi    (vopn),    tygi    257,    583, 

586.—  armbrysti  431,  741.  — 


bogi  431,  432.  —  byssa  431, 
432,  518.  —  hengi  741*.  — 
hjálmr  636*.  —  hjaltahnífr 
(-hnífsbrot)  78,  431.  --  Sbr. 
hnífr.  —  járnhattr  204.  — 
lóðbyssa  469.  —  pauzari  með 
kraga    204.    -    píla  469,  731. 

—  stálhauzki  253.  —  sverð 
(nakið)  2532,  431,  742. 

hestastrákr  69,  233. 

hestmál  89—90,  556. 

Hestr  í  Borgarfirði  177. 

Hestr  í  Önundarfirði  230. 

Hetland,  sjá  Hjaltland. 

hey  70,  71,  79,  234.  —  heytollr 
2102,  663,  6642.  665,  667, 
668,  6692,  670,  67 12,  6722, 
673.  —  heytollshald  664,666, 
6672,  668,  6692,671,672,  574. 

—  heytorf  19. 

Heydalir  í  Breiðdal  445,  483, 
577,  685,  715,  759. 

Heydalr  í  Vatnsfjarðarþingum 
198. 

Heyholt  í  Hornafirði  486. 

Hibernia,  sjá  írland. 

Hillur    á  Arskógarströnd  199. 

himintungl  245. 

himnaríki  105. 

hioneskap,  sjá  hjúskapr. 

hirðstjóri  41,  128,  140,  141, 
150,  197,  200,  '  211,  213, 
215,  248,  249,  273,  279, 
282,  2833,  311,  3652,  396, 
398,  401,  407,447,  463,  470, 
496,  513,  545,  645,  662, 
663,  664,  6652,  666,  6672, 
668,     669,     673,     674,     7543. 

—  hirðstjórabréf  524.  —  hirð- 
stjóradómr  279—280,  703.  — 


828 


REGISTR. 


hirðstjórasamþykt  661  —  575. 
—  hirðstjóraættir  283. 

Hítará  í  Mýrasýslu  146  —147, 
425,  426,  427.  —  Hítardalr  41, 
133—135,  156,  205,  226, 
233,  234,  268,  269,  346, 
353,  376,  392,  404,  428, 
556—558,  566-  567,  619, 
660,     671,     767. 

hiunskapr,  sjá  hjúskapr. 

Hjallaland  á  Álptanesi  123. 

Hjalli  í  Olfosi  29,  30,  126. 

Hjálmarsson:  Haldór. 

hjalmr,  sjá  hertygi,  sbr.  vopen 
(skjaldmerki). 

Hjálmsson:   Bögnvaldr. 

Hjaltadalr  í  Skagafirði  8,  60, 
68,  69,  70,  79,  89,  96,  1002, 
1223,  143-  144,  145,  180, 
186,  189,  195,  209,  2172, 
221,  231,  233,  261,  262, 
267,  286,  287,  301,  303, 
308,  309,  337,  339,  340, 
341,  345,  354,  355,  369, 
373,  374,  375,  379,  381, 
384,  385,  386,  388,  391, 
490,  491,  501,  512,  513, 
537,  541,  564,  565,  569, 
602,  621,  624,  625,  626,  627, 
634,  635,  543,  644,  649, 
651,  652,  953,  656,  660, 
676,  678,  696,  702,  711, 
712,  725,  730,  737,  738, 
740,  744,  745,  750,  751, 
759. 

Hjaltason:     Eyjólfr,  Ólafr. 

hjaltahnífr,  sjá  hertygi,  vopn. 

Hjaltland  (Heltland,  Etland)  399, 
689. 

Hjarðarholt  í  Laxárdal  27  -28, 
110,     1312,     160,     165,     166, 


196,      198,     205,     228,     368, 

452,     534,     643,     692. 
Hjarðarholt     í    Stafholtstungum 

268,  269—270. 
Hjarðarnes  á  Barðaströnd  255. 
Hjarðarnes  á  Kjalarnesi  123. 
hjón  6802,  732,  733.—  hjónaband, 

hjónalag  151,  163,  2352,  2944, 

419,  4202,  729.  —  hjónaskiln- 

aðr  729.    —    hjónavígsla    49. 

Sbr.  hjúskapr,  vígsla. 
hjón  =  hjú  204,  766. 
hjúskapr    162,    1632,    1822,  240, 

7292.  —  hjúskaparband   151a, 

244,     729.   —    hjúskaparkaup 

723.     Sbr.  hjón. 
Hjörsey    (Hersey)    fyrir  Mýrum 

133-135,  160,  259—260. 
hlað  (bæjarhlað)  111. 
hlasshvalr  178.  Sbr.  hvalr. 
Hlið  á  Álptanesi  123. 
Hlíð    (Lögmannshlíð)    í    Krækl- 

ingahlíð  571. 
Hlíð  í  Lóni  493—495. 
Hlíð  í  Svartárdal  457. 
Hlíðarendi  í  Fljótshlíð  331,  342, 

413,  415,  589,  635.  —  Hlíðar- 

endabók  357. 
Hlíðarhvammr     á      Barðaströnd 

255. 
hlunnindi    16,    32,    72,    93,    95, 

96,    169,  1852,  187,  353,  552, 

565,  574,  638,  641,  651. 
hlutfall  (rétt)  57. 
hlutr  (manns)  129. 
Hlýskógar   í    Höfðahveríi  614— 

618. 
Hnappadalr    í    Hnappadalssýslu 

163,  164,  255,  256.  —  Hnappa- 

dalssýsla  11. 
Hnappstaðir  í  Mjótum  189,  204 


REGISTR. 


—206,    207,    208,     260—261, 

261-262,      263,      266,     302, 

624-625,  626,  634. 
hnífr  3442.  —  hnífslag  345.   Sbr. 

hertygi,  vopn. 
Hnitstaðir  á  Mýrum  695. 
Hnjóská,  sjá  Fnjóská. 
Hnjóskadalr,   sjá  Fnjóskadah. 
hnykkingar     700,     7202.       Sbr. 

ryskingar. 
Hof  í  Gnúpverjahrepp  321. 
Hof  (hið  neðra)  á  Rangárvöllura 

324,  325. 
Hof   á    Skagaströnd   116— 1172, 

711—712. 
Hof  í  Svarfaðardal  159—160. 
Hof  í    Vatnsdal   295,    456,  552 

—553. 
Hof  í  Vopnaíirði  446—447,  536. 

-  „Hofstaðaþing"  649. 
Hof  í  Öræfum  441—443,  638. 
Hoffell  í  Hornafirði  305,  645. 
Hofstaðir  Hálsasveit  173. 
Hofstaðir  á  Mýrum  268. 
Hofstaðir  við  Mývatn  108—110. 
Hofstaðir  í  Þorskafirði  1142. 
Hólagröf  í  Blöndudal  98. 
Hólar  í  Helgafellssveit  24 — 25. 
Hólar  í  Hjaltadal  (Hólabiskupar, 

—  biskupsdæmi,  —  kirkj,  — 
staðr,  —  stóll,  —  Holenses)  7, 
8,  41,  49,  59,  60,  62,  68,  69, 
70,  71,  75,  76,  77,  78,  79, 
89—90,  95,  96—97,  99,  100, 
104,  107,  121  -122,  129— 
130,  143-145,  151—152, 
156,  158,  159,  161—162, 
170,  179—180,  184,  186, 
189,  193—195,  204—206, 
209,  2173,  218—221,  223, 
228,     231,     232,    233,    234, 


260— 2612,  262,  264,  267, 
273,  285—287,  292,  293, 
208,  301,  3022,  303,  304, 
308,  309,  314,  315,  336, 
337,  338,  339,  340,  341, 
345-346,  353,  354—355, 
356,  369,  372,  373—374, 
374-375,  379,  380,  381, 
382,  383,  384,  385-  386, 
387—388,  389—391,  401, 
402—403,  404—405,  407- 
408,  457,  458-468,  479, 
488,  490-491,  496,  498, 
499—501,  512—513,  524— 
525,  537,  540-541,  564- 
566,  568-569,  597,  598, 
601,  602,  621,  623,  624, 
625,  626,  627,  633,  634, 
635,  637,  638,  643—644, 
649,  650,  652,  653,  655 
—656,  659—660,  676,  677 
—678,  684,  696,  702,  711 
—712,  713,  720,  725- 
726,  726,  730,  735—737, 
738,  739—743,  744,  745, 
747,  750,  751,  759. 

Hólar  í  Hrunamannahrepp 
(Hrepphólar)  72—73,  313— 
314. 

Hólar  (Hólahólar)  undir  Jökli 
16. 

Hólar  í  Króksfirði  256. 

Hólar  í  Laxárdal  109,  161,  649 
—650,  656. 

Hólar  í  Öxnadal  700. 

hold  og  blóð  drottins  243,  244, 
245. 

Hóll  í  Bolungarvík  154,  200, 
418,  443,  515. 

Hóll  í  Dalahrepp  í  Barðastrand- 
arsýsla  142. 


830 


REGÍSTR. 


Hóll  í  Eeitsdal  56—57. 
Hóll  á  Ejalli  761—762. 
Hóll  í  Kaupangssveit,   sjá  Ytri- 

hóll. 
Hóll  í  Kinn  507—508. 
Hóll  í  Laxárdal  í  Þingeyjarþingi, 

sjá  Hólar. 
Hóll  í  Saurbæ  537. 
Hóll    í    Siglufirði     73,     84—86, 

564—565. 
Hóll  á  Skaga  nyrðra  90—91. 
Hóll  í  Stafholtstungum  268. 
Hóll    í  Svartárdal   í  Húnavatns- 

þingi  180—181. 
Hóll  í  Sæmundarhlíð    110,   111, 

112,      146,      195-196,      449 

—450. 
Holland  689. 
Hollar,  sjá  Hólar. 
Hólmfríðr  Bjarnadóttir,  Marteins- 

sonar,     kona    Páls    Pálssouar 

(1488)  645-646. 
hólmi,    hólmr    3'2,    19,   52,   236, 

478,  518. 
Hólmskila       (=    Hólmkelsá)     á 

Snæfellsnesi  10. 
Hólmstúfr  í  Hornaíirði  486. 
Holsten  (Holsacia,    Holsetaland) 

102,      359,     360,     364,     496, 

506,  635,  636,  689,  755. 
holt    34,    175.  —  holtsfótr   175. 

Sbr.  skógarholt. 
holt  =  Torf  holt  137. 
Holt  í  Eyjafirði  570. 
Holt    undir    Eyjafjölluin     329— 

330,  501—502,  676,  766. 
Holt  í  Eljótura  302,  542. 
Holt  í  Hornafirði  305. 
Holt  í  Máíahlíðarkirkjusókn  48, 

256. 
Holt(in)   í  Rangárþingi    82,    83. 


—  Holtamenn  80,  83,  255.  — 
Holtamannahreppr  852,  86. 

Holt  í  Önundarfirði  154,  230, 
249,  509—510,  627—628, 
703. 

Holtastaðir  í  Langadal  198,  200, 
543—544,  599,  759. 

Holtsmúli(Hollzmuli)á  Laudi  324. 

hórdómr  383. 

hórusonr  469. 

horn,  hornasög,  hornstaup,  sjá 
búsgagn. 

Horn  22,  sjá  Hamar. 

Horn  í  Andakýl  174. 

Horn  í  Helgafellssveit  12—13. 

Horn  í  Hornafirði  290. 

Horn  í  Mosdal  43. 

Hornafjörðr  182,  305,  424,  482 
-484,  485,  567,  645,  715. 

Hornbrekka  í  Ólafsfirði  219. 

Hornsel  í  Helgafellssveit  13. 

Hornsfjörðr,  sjá  Hraunsfjörðr. 

Hornstaðir  í  Laxárdal  í  Dala- 
sýslu  108—110. 

hosur,  sjá  klæðnaðr. 

Hrafn  Braudsson,  Haldórssonar 
frá  Barði  í  Eljótum,  lögmaðr 
í  Skriðu  í  Reykjadal  (1478— 
1483;  d.  1483)  135—136,  212, 
213,  231,  249— 253, 271,  2732, 
2752,  276,  277,  293,  335— 
340,  343—345,  350—353, 
369,  376,  377,  378,  379- 
384,  385—386,  389—391, 
396  (opt),  404—407,  436— 
439,  (458—471),  489,  527, 
575,  627,  769. 

Hrafn  Gilsson  prestr  í  Reyk- 
holti  (1478-1480)  173—174, 
269. 


REGISTR. 


831 


Hrafn  Guðmundsson  lögmaðr  (d. 

1432)  42,  575. 
Hrafn  Haldórsson,  Brandssonar, 

á    Barði     (1478—1488)     159, 

208,      362,      488—489,     490, 

573,  614. 
Hrafn     Hreiðarsson    í    Skaptár- 

þingi  (1490)  697. 
Hrafn     Oddsson     prestr     syðra 

(1479—1483)    214,    347,   474, 

492. 
Hrafn    Snorrason    (Andréssonar) 

á    Snæfellsnesi    (1364—1377) 

182,  28—29. 
Hrafnadalr  í  Hrútafirði  202. 
Hraínagil  í  Andakýl  174. 
Hrafnagil  í  Eyjafirði    104,    313, 

562—563,     571,     582,     588, 

720,  729. 
Hrafnagil  í  Laxárdal  608. 
Hrafnkelsstaðir     á     Rosmhvala- 

nesi  42. 
Hrafnsdóttir:  Ragna. 
Hrafnseyri  í  Arnarfirði  43,  392, 

534—535. 
Hrafnssou:  Auðun,  Brandr,  Ind- 

riði,     Jón;     Snjólfr,    Thomas, 

Þórarinn. 
Hrafnsstaðir  í  Víðidal  191. 
Hrafntóptir    í  Rangárþingi  323. 
Hraknessbrunnr  undir  Jökli  619. 
Hrakstaðir    á  Barðaströnd    142, 

256,  602—604,    605—606.  — 

Hrakstaðaleiti  202. 
hraun  342.  —  hraunsnef  4. 
Hraun  í  Dýrafirði  230,  268. 
Hraun  í  Eljótum  285—286,  698. 
Hraun  í  Grindavík  608. 
Hraun  á  Ingjaldssandi  42. 
Hraun     á     Rangárvöllum     324, 

325. 


Hraun  á  Skaga  285—286. 
Hrauneyjar  á  Breiðafirði  256. 
Hrauufjall   á  Skarðsströnd  3,  4. 
Hraunfjörðr  í  Helgafellssveit  14. 
Hraungerði  í  Elóa  255. 
Hraunhreppr  á  Mýrum    44,    46, 

133,  259. 
Hraunhöfn  í  Staðarsveit    58.  — 

Hraunhafnarbakki  612. 
Hraunsás  í  Borgarfirði  173. 
Hraunsholt  á  Alptanesi  123. 
Hraunskarð      í     Helgafellssveit 

12. 
Hraunskarð  undir  Jökli  10. 
Hraunsmúli    í    Staðarsveit  43 — 

46,  53—54. 
Hraunsnef  í  Norðrárdal  92. 
Hraun(s)nes     á     Rosmhvalanesi 

1242. 
Hreiðarsson:  Hrafn. 
Hreiðr  í  Holtum  323. 
Hreinsson :     Þorkell. 
Hreinsstaðir  í  Norðrárdal  255. 
hreinsunareldr  592. 
Hreppar(nir)    í    Arnessþingi  82. 

—  Hreppamenn  80. 
Hrepphólar,  sjá  Hólar  í  Hruna- 

mannahrepp. 
hreppr    166,    533,    534,  557.  — 

hreppamaðr     533 3.  —   hrepp- 

stjórnarmaðr   106. 
Hreppr  í  Andakýl  688. 
hríð  179. 

Hringsdalr  í  Höfðahverfi  453. 
hringvefnaðr,  sjá  klæði. 
Hrís    í    Helgafellssveit    32 — 34, 

35. 
Hris    milli    Ennis    og    Hötða    á 

Snæfellsnesi  256,  428—429. 
Hrís  í  Reykholtsdal  173. 
Hrísar  í  Víðidal  199. 


832 


REGISTR. 


Hrísás  hjá  Staðarbakka  137. 

Hrísdalr  á  Barðaströnd  142. 

Hrísey  á  Róðuvatni  268. 

Hroadzstaðir,  sjá  Hróarsstaðir. 

Hróarsholt  í  Flóa  319. 

Hróarsstaðir  í  Fnjóskadal  120. 

Hróbjartr  Alcok  enskr  kaup- 
maðr  (1478-1483)  170—172, 
479—480. 

Hrólfsson:  Asgrímr,  Snorri, 
Steinn. 

Hrólfsstaðir  í  Blönduhlíð  7. 

Hrólfstaðir  (nú  Hrólfstaðahellir) 
á  Landi  323. 

Hrollaugsson :     Grunnar. 

Hrómundr  Guðmundsson  vestra 
(1483)  468. 

hross  (sbr.  eykr)  26,  27,  38,  72, 
126,  172,  175,  177,  178, 
196,  234,  321,  3292,  332, 
473,  538,  57 12,  646,  734.  — 
ungt  hross  579.  —  folald  472. 

.  —  vetrgamalt  76,  631.  —  tvæ- 
vetr  25.  —  þrevett  hross  9, 
173,  5792.  —  gamalt  hross  579. 

—  fullroskin  hross  173,  5792, 
631.  —  hundraðshross  29.  — 
hross  með  fyli  472,  743.  — 
stóðhross  27.  —  hestar  9,  11, 
25,  40,  43,  48,  58,  70,  72, 
77,  893,  905,  124,  126,  172, 
1732,  174,  175,  178,  179, 
234,  253,  257,  319,  321, 
322,  413,  429,  436,  473, 
556,  5712,  587,  6092,  631, 
639,  749.  —  vetrgamlir  76, 
234,  631.  —  á  annan  vetr  472. 

—  tvævetrir  631.  —  þrévetrir 
329.  -  fullrosknir  329.  -  kú- 
gildishestr,  hundraðshestr  25, 
228,   330,    478.  -  graðr  hestr 


76,  234,  329.  —  kaplar  1232, 
125,  127,  130,  134,  327, 
332,  412,  473,  476,  487, 
581,  583,  586,  6582,  761.  — 
mark  á  hrossum  571.  —  hrossa- 
beit,  stóðhrossabeit  (-ganga, 
-höfn)  4,  110,  1792,  330,  332. 
Sbr.  hestr. 

Hrossabeinsholt  (Hroðabeinsholt) 
í  Miklaholtshrepp  317. 

Hrossatunga    í  Landeyjum  487. 

Hrossholt  í  Hnappadalssýslu  21, 
22,  576. 

Hruni  í  Hrunamannahreppi  38 
—39,  411-412,  475—476, 
515,  620,  647,  648.  —  Hruna- 
mannahreppr  72,  80,  411, 
475—476,  515,  620,  647, 
648. 

Hrussholt,  sjá  Hrútsholt. 

Hrútafjörðr  202,  295,  393,  448, 
606,  658.  —  Hrútafjarðará  72, 
606,  751.  —  Hrútafjarðarheiði 
173. 

Hrútalækjarílöt  í  Aðaldal  35. 

Hrútey  fyrir  Skógarströnd  52. 

Hrúteyjar  á  Breiðafirði  255. 

Hrúteyjarströnd  á  Ströndum 
256. 

Hrútsholt  í  Hnappadalssýslu  11 
—12. 

Hrúthólmi  undir  Eyjafjöllum 
330. 

hryggr  (landamerki)  99. 

Hryggr,  ey  fyrir  Skógarströnd 
52. 

hræra,  sjá  ketill. 

húðir  77,  472,  583,  586,  655. 

hugmóðsorð  726. 

huitimiol,  sjá  hveitimjöl. 


REGISTR. 


833 


Hull  (Hylíenses)  á  Englandi  64, 
480. 

Húnavatnsþing  60,  61,  96,  97, 
104,  107,  118,  154,  180, 
185,  223,  232,  514,  553, 
554,  559,  727,  763,  764. 

Hundadalr  í  Breiðaíjarðardölum 
215,  217. 

Hundsraelr,réttarstaða  frá  Breiða- 
bólsstað  í  Fljótshlíð  332. 

Húnrauðsson:  Guðraundr. 

Hurðarbak  í  Flóa  320. 

Hurðarbak  í  Reykholtsdal    733. 

Hurðarbak  í  Suðrþingeyjar- 
þingi  575. 

hús  572,  111,  248,  283,  3592, 
360,  361,  362,  3632,  4842, 
486,  489,  538,  5532,  5632, 
630,  643,  685,  731,  742.  — 
hús  í  göngum  111.  —  húsbrot, 
húsabrot  478,  640.  —  húsa- 
munr  (á  jörðum)  449.  —  hús- 
leysi  527. 

Húsabakki  í  Reykjadal  575. 

Húsafell  í  Borgarfirði  172. 

húsakynni,  húsaskipan:  baðstofa 
á  Helgafelli  (1453)  53.  —  á 
Ingjaldshóli(1480)311.— á  Hól- 
um  í  Hjaltadal  (1486)  565.- 
búr  449.  —  dyr  454,  7422.  — 
dyr  á  ábótastofu  714.  —  fjós 
111*. —  göng  111.  —  karldyr 
136,  563. —  mannhús  111.  — 
Prestabúr  (á  Hólum  1479) 
218.  —  skáli  449,  659.—  skála- 
dyr  516.  —  rúm  í  skála  659. 
—  skemma  111,  640.  —  stoía 
(í  Görðum  í  Staðarsveit  1365) 
18.—  stofa  á  Helgafelli  (1399) 
362.  —  ábótastofa  á  Helgafelli 
(1407—1478)  39,  45,  46,  47, 
Dipl.  Isl.  VI.  B. 


58,  164,  165.  —  á  Munkaþverá 
(1478)  162.  —  á  Þingeyrum 
(1490)  713.  —  biskupsstofa  í 
Skálholti  (1479—1483)  214, 
501. —  ráðsmannsstofa  á  Hól- 
um  (1476)  69.  —  stórastofa  á 
Hólum  (1480—1490)  303,  569, 
649,  725.  —  stórastofa  á  Val- 
þjófsstöðum  (1485)  538.  — 
studium  á  Hólum  (1477)  122. 
—  úthús,  úthýsi  111,  579, 
630.  -  útidyrahurð  640.  Sbr. 
skrúðhús  (sjá  kirkja). 

Húsavík  á  Tjörnesi  555. 

Húseyjar  íyrir  Skógarströnd  52. 

húsbóndi  679,  6815. 

húsbúnaðr,  húsgögn  583,  761.  — 
borð  (raatborð)  741.  —  borð- 
búnaðr  257,  4722,  583,  761.  — 
borðskálir  77.  —  diskar,  sjá 
búsgagn.  —  hægindi  735.  — 
hægindisver  77,  472.  —  pall- 
klæði  77.  — vöndr  78. 

húsgangr  705. 

Hvallátr  á  Breiðafirði  250,  256. 

hvalr  25.  Sbr.  kostr.  —  hvalreki 
8,  17,  47,  93,  108,  124,  1252, 
126,  1734,  1742,  178,  1862, 
334,  382,  447,  5163,  545,  608, 
6092.  —  hvalskipti  94.  —  hval- 
skurðr  51 62.     Sbr.  hlasshvalr. 

Hvalrauf  á  Snæfellsnesi  619. 

Hvalsker  á  Patreksíirði  229. 

Hvalsnes  á  Rosmhvalanesi  258, 
637. 

Hvammr  á  Arskógarströnd  571. 

Hvamrar  á  Barðaströnd  296, 
432—433,  708. 

llvaramr  undir  Eyjafjöllum  329. 

Hvammr  í  Fljótum  541. 

Hvammr  í  Hvararassveit  114a 
53 


834 


REGISTR. 


—115,  132  (opt),  160,  228, 
260,  433,  434,  525,  531- 
532.  —  Hvammssveit  53,  161, 
229,  260,  295,  296,  434, 
525,  532,  746. 

Hvamrar  í  Laxárdal  í  Skaga- 
fjarðarsýslu  651. 

Hvammr  i  Norðrárdal  92. 

Hvammr  í  Rangárþingi  325. 

Hvammsdalr  í  Saurbæ  394. 

Hvanndalr  í  Náttfaravíkum  8. 

Hvanneyri  í  Andakýl    173,  588, 


Hvarf  í  Víðidal   199,  543-544. 
Hvassafell  í  Eyjafirði   241,  356, 

385,  640—641. 
hveitimjöl  77. 
Hvesta  í  Arnarfirði  142. 
Hvilft  í  Önundarfirði    154—155, 

509—510. 
Hvítá   í  Borgarfirði     268,     299, 

587,  647,  675,  724,  751. 
Hvítadalr     hvortveggja    í  Saur- 

bæ  296. 
Hvítahlíð  í  Bitru  202—203. 
Hvítárbakki    í    Borgarfirði   603, 

605. 
Hvítársíða(n)  í  Mýrasýslu  752. 
hvitasunna,    hvítasunnudagr   30, 

46,    73,    197,    200,    202,  369, 

370,     373,    437,     508,    5142, 

540,      568,     598,     599,     656, 

734,    749,   760.  —  hvítasunnu- 

vika    204,    658,    750.  —  hvít- 

drottinsdagr  620. 
Hvítfeld,       Arild,        sagnaritari 

473. 
Hvoldalr  í  Dalasýslu  416—417. 
Hvolhreppr(inn)    í    Rangárþingi 

414,  487. 
Hvoll  neðri  í  Rangárþingi    327. 


Hvoll  í  Saurbæ  296. 

Hvoll,  sjá  Stórólfshvoll. 

Hvoll  í  Vestrhópi  599—600. 

Hyllenses,  sjá  Hull. 

hylming  680,  681. 

hýsing  7042. 

hægindi,  sjá  húsbúnaðr. 

Hægindi  í  Reykholtsdal  173. 

Hæll    í    Gnúpverjahrepp    411 — 

412. 
Hæringsdalr  í  Svarfaðardal  120 

-121. 
Höfðahverfi(ð)  í    IÞingeyjarþingi 

92,    113,    121,    133,  136,  148 

-150,    151-152,    253,     343, 

479,     498,      510,     549-550, 

552,     614,     615—616,    639— 

740. 
Höfðaskógr  i  Þórsmörk  330. 
höfði  99. 
Höfði  =  Búlandshöíði  á  Snæfells- 

nesi     44,     48,     49,   278,  428, 

429. 
Höfði  í  Dýrafirði  154—155. 
Höfði  í  Eyrarsveit  256. 
Höfði  í  Höfðahverfi  302. 
Höfði    á    Völlum     (Höfðamerki) 

993. 
höfðingjar  4592,  462. 
höfn  (sauða)  179. 
höfn  (portus)  7042. 
Höfn  í  Borgarfirði  1762. 
Höfn  í  Hvammssveit  52,  53. 
höfuðból,  höfuðgarðr    2015,  358, 

359,  361,  362,  363,  364,  422. 
höfuðengill  105,  199. 
höfuðhöggssár  543. 
höfuðkirkja  (á  Hólum)  129. 
höfuðsmaðr   150,  213,  292,  440, 

441,     445,      447,     455,    474, 

645,     6632,     6Gi,    665,     666, 


REGISTR. 


835 


6682,  670*,  671,  672,  673, 
674,  703,  717,  719,  754.  — 
höfuðsmaðr  kongsgarðs  347, 
395.  —  höfuðsraeuska  719. 

höfuðskrifari  postullegs  sætis 
591. 

höfuðsynd:  sjö  höfuðsyndir  239. 

Högnamýri  undir  Jökli  28. 

Högnason:  Bárðr,  Brandr(?)? 
Haldór. 

Höllustaðir  í  Reykhólasveit  472. 

höndlan,  sjá  verzlan. 

Hörgárdalr  í  Vaðlaþingi  62,  168 
—169,  170,  179,  183,  184- 
185,  225,  297,  298,  353, 
385,  548,  600,  700—701, 
741. 

Höskuldr  Arnason,  Runólfsson- 
ar,  bóndi  á  Hnappsstöðum  og 
í  Grnúpufelli,  lögréttumaðr 
(1479—1491)  189,  277,  365, 
510,  527-528,  569,  582, 
600,  700,  735-737,  752, 
754. 

Höskuldr  Einarsson  lögréttumaðr 
(1480—1491)  275,  277,  377, 
754. 

Höskuldr  Sigurðsson  í  IÞingeyj- 
þingi  (1491)  760. 

Höskuldr  Teitsson  nyrðra  (1480) 
300. 

Höskuldsdóttir:   i>orgerðr. 

Höskuldsey  á  Breiðaíirði  6. 

Höskuldsson:  Árni,  Hálfdan, 
Hallsteinn,  Jón,  Runólfr. 

Höskuldsstaðir  í  Laxárdal  166, 
451—452,  692. 

Iðrihólmr,  sjá  Innrihólmr. 

íferð  í  fjöru  417. 

IUakelda  í  Fnjóskadal  502-  504. 


Illikýll  í  Blönduhlíð  7. 

illskiptafundr  253. 

Illugason  :  Helgi,  Magnús,  Ormr, 

Sighvatr,  Thomas,  Þorsteinn. 
Illugastaðir  á  Barðaströnd  255. 
Illugastaðir  í  Fnjóskadal  168 — 

169,  222,  302,  526,  581. 
Illugastaðir  í  Skagafirði  608. 
Illugastaðir    á    Vatnsnesi     308, 

448—449. 
Illugi    Björgólfsson    ráðsraaðr  á 

á  Reynistað  (1448)  286. 
Illugi      Haldórsson     vestra     og 

nyrðra  (1481—1486)  368,  436, 

438,  544,  557. 
Illugi    Helgason    uyrðra    (1479) 

231. 
Illugi  Ketilsson    prestr    á   Snæ- 

fellsnesi  (1365)  22. 
!  Illugi    Þorgilsson    nyrðra  (1481 

—1490)  411,  684. 
imbrudagar   410,    424,    465.  — 

imbruvika  122,  494,  706. 
ími   JÞorsteinsson    í  Skaptafells- 

þingi  (1490)  697. 
imprisonamentum    171,  480. 
Indriðadóttir:  Gruðfinna. 
Indriðason:  Gruðmundr,  Olafr. 
Indriðastaðir  í  Skorradal  174. 
Indriði  Árnason,  Höskuldssonar 

(1484—1488)  527,  528. 
Indriði      Arngeirsson       (líklega 

bróðir  Haldórs)  prestr  á  Snæ- 

fellsnesi  (1391)  31. 
Indriði  Arnórsson   éystra  (1485) 

535. 
Indriði   Hrafhsson    í    Hornafirði 

(1480)  304. 
Iudriði  Jónsson     vestra     (1479) 

202. 

53* 


836 


HEGISTR 

í    Björgvin 


Indriði     Sveinsson 

(1481)  347. 
Indriði    Úlfsson     nyrðra    (1479) 

195-196. 
Inga    kona    Gyrðs    bónda    JÞor- 

varðssonar  (1364—1367)  17— 

19,  23—24. 
Ingbjörg  Eiríksdóttir,kona  Orms 

Jónssonar  (1481)  418  -420. 
Ingibjörg   Eyjólfsdóttir    raókolls 

Magnússonar,  kona  Gísla  Fil- 

ippussonar  (1479—1487)    166, 

229,  604—606. 
Ingibjörg  Ingimundardóttir,kona 

Lopts  Jónssonar  (1488)  612 — 

614. 
Ingibjörg    Klemensdóttir,    kona 

Jóns    Sveinssonar   (1481)  342 

—343. 
Ingibjörg  Lambkársdóttir,  2. 
Ingibjörg       Ormsdóttir,       koua 

í>orvarðs  Bjarnasonar    (1489) 

648—649. 
Ingibjörg  Sigurðardóttir,  Björns- 

sonar,    frá     Svalbarði     (1483) 

476—477. 
Ingibjörg  Snæbjarnardóttir  nyrð- 

ra  (1481)  371. 
IngibjörgÞorvaldsdóttirbúlands, 

Jónssonar,      kona     Benedikts 

Magnússonar(1482)  449—460. 
Ingibjörg  Þorvarðsdóttir,  Lopts- 

sonar,  kona  Páls  Brandssonar 

(á  Ufi  1488)  437,  641. 
Ingimundardóttir:  Ingibjörg. 
Ingimundarson:   Kolbeinn,  Ólafr, 

Steinólfr,Styrr,Þorbjörn,]?órðr. 
Ingimundr  Finnsson,  Pétrssonar, 

lögréttumaðr    á    Signýjarstöð- 

um     í    Reykholtsdal  (1478— 


279,  282,  287,  299,  517, 
521,  523,  723-725,  754. 

Ingimundr  Gunnarsson  í  Rang- 
árþingi  (1481)  414. 

Ingimundr  Haldórsson  í  Suðr- 
þingeyjarþingi  (1479)  222. 

Ingimundr  Jónsson  sýslumaðr  í 
Dölum  (1476-1480;  veginn 
1480)  84,  134,  271—272. 

Ingimundr  Ketilsson  í  Skapta- 
fellsþingi  (1490)  697. 

Ingimundr  Ólafsson  nyrðra(1483) 
502,  503. 

Ingimundr  Snorrason  í  Mýra- 
sýslu  (1431)  46. 

Ingjaldshóll  undir  Jökli  9 — 10, 
20—22,  131—132,  146—147, 
150—151,  311. 

Ingjaldsson:  Helgi,  IÞórðr. 

Ingjaldssandr  í  Isafjarðarsýslu 
42,  43,  510. 

Ingólír  vestra  (1362)  15. 

Ingólfsfjörðr  á  Ströndum  256. 

Ingunnarstaðir  í  Geiradal  142, 
256. 

Ingvildr  Asgautsdóttir  á  Melum 
í  Melasveit  (um  1490)  733. 

Ingvildr  Helgadóttir,  Guðnason- 
ar,  fylgikona  JÞorleifs  hirð- 
stjóra  Björnssonar  (1477 — 
1491)  102—103,  150—151, 
162-163,  169  (opt),  211, 
265—266,  291,  294,  418, 
470,  472,  517,  522-523, 
598—599,  691—693,  706 
-708,  722-723,  767. 

innlás  (fyrir  kirkju)  178. 

Innocencius  páíi  hinn  IV.  465. 

Innocencius  páfi  hinn  VIII. 
(1484—1492)  419,  592. 


1491)     139—141,     212,    272,  |  Innrafell  á  Ströndum  173. 


REGISTR. 


Ö37 


Innrahraun        (Innarahraun)       í 

Reykhólasveit  610. 
Innrihólmr     á     Akranesi     (Iðri- 

hólmr)   178. 
innsigli    7,    68,    70,   71,  73,  84, 

852,    86,    87,    88,    89,  90,  91, 

93,     94,     95,     98,    100,  1072, 


108, 

112, 

115, 

117- 

-118, 

119, 

120- 

-122, 

127, 

129, 

131, 

132, 

133, 

137, 

143, 

144, 

146, 

148, 

149, 

150, 

151, 

154, 

155, 

156, 

158, 

159, 

161, 

162, 

165, 

166, 

168, 

169, 

170, 

179, 

180, 

183, 

1892, 

190, 

193, 

195, 

199, 

202, 

2042, 

207, 

209, 

212, 

213, 

2152, 

217, 

221, 

222, 

223, 

224, 

228, 

229, 

2312, 

232, 

253, 

2582, 

260, 

261, 

262, 

263, 

266, 

285, 

286, 

287, 

288, 

289, 

292, 

295, 

299, 

302, 

304, 

305, 

307, 

308, 

309, 

335, 

337, 

339, 

340, 

341, 

343, 

349, 

353, 

354, 

355, 

367, 

369, 

371, 

373, 

379, 

381, 

387, 

389, 

391, 

393, 

394, 

397, 

399, 

402, 

4042, 

4092, 

410, 

414, 

415, 

416, 

4172, 

422, 

423, 

424, 

427, 

430, 

436, 

4442, 

445, 

446, 

447, 

448, 

449, 

450, 

451, 

452, 

456, 

483, 

485, 

487, 

488, 

490, 

491, 

492, 

495, 

496, 

499, 

502, 

503, 

507, 

508, 

509, 

510, 

512, 

517, 

518, 

520, 

5212, 

5232, 

524', 

5253, 

526, 

528, 

534, 

535, 

537, 

539,; 

540, 

541, 

543, 

546, 

547, 

551, 

555, 

556, 

557, 

558,! 

5602,  562,  564,  565,  5662,  567, 


568,  569,  574,  577,  581, 
582,  586,  5882,  589,  590, 
591,  598,  602,  604,  605, 
611,  612,  614,  621,  622, 
624,  625,  6262,  6272,  631, 
632,  633,  634,  6352,  637, 
638,  639,  640,  643,  644, 
645,  648,  649,  650,  651, 
652,  653,  6542,  655,  656, 
658,  659,  675,  676,  678, 
6822,  683,  684,  685,  687, 
690.  691,  693,  696,  697, 
699,  709,  710,  711,  712, 
713,  714,  720,  725,  727, 
729,  735,  7382,  739,  743, 
744,  746,  747,  7492,  750, 
758,  759,  763,  764.  —  inn- 
siglaþvengir  116,  229,  258, 
301,  449,  711,  712. 
innstæða  226,  256,  472,  557, 
570,  5872,  600,  6172,  631.  — 
innstæða  jarða  143,  371,  430. 

—  innstæða  kirkju    38,     109, 
134,  205,  259,  336. 

inntektir  133. 

insignia  635. 

institucio  397. 

invencio  sanctæ  crucis  190,  355. 

—  invencio       sancti       Olavi 
martyris  634. 

írland  480.  —  írskr  kross   333. 

Isafjörðr  í  Isafjarðarsýslu  56, 
132,  192,  368,  511,  514, 
566,  768.  —  ísafjarðarsýsla 
679.' 

ísganga  109. 

ískyld  323,  631. 

ísland  (Islandia,  íslendingar,  is- 
lenzk  verzlan,  íslenzkir  munir) 
4—6,  22,  41,  62-67,  88, 
128,     1392,     1433,   150,     157, 


838 


REGISTR. 


170,  171,  196,  197,  200, 
211,  212,  213,  236,  237, 
248,  249,  252,  262,  271, 
273,  275,  276,  277,  281, 
283,  287,  289,  315,  318, 
348,  350,  351,  357—365, 
390,  391,  396,  397,  398, 
399—400,  401—402,  403, 
404,  407,  414,  437,  438, 
447,  450,  457,  470,  473, 
474,  479,  480,  496,  497, 
506,  507,  513,  517,  518, 
524,  545,  569,  594-  596, 
601,  615,  631,  335,  645, 
663  -664,  689,  699,  702, 
703,  706,  718,  719,  754, 
755.  —  íslenzk  lög  6.  —  ís- 
lenzkir  lögmenn  og  lénsraenn 
754. 

ísleifr  Brandsson  nyrðra  (1311) 
7. 

ísleifsson:  Einar,  Hallr,  Helgi, 
Oddr. 

ísleiksson:  Grunnsteinn. 

ítak,  ítök,  itaka  42,  29,  32,  98, 
109,  1862,  367,  416,  427, 
443.  —  ítakalaust  29,  48,  175, 
394. 

itala  222,  555,  575,  641,  651, 
698,  749. 

ívar  IÞórðarson,  Flosasonar, 
krókr  (d.  1389)  373,  38. 

ívar  í>orgrímsson  nyrðra  (1491) 
738. 

ívarsson :  Eiríkr,  Ghiðmundr, 
Gyrðr,  Hafliði,  Magnús.  Sig- 
mundr,  Sigurðr,  Vigíús. 

Jafnaðarskipti  437. 

Jakob  Davíðsson    bróðir   (1480) 


Jakob  Jónsson  í  Björgvin  (1481) 

347. 
Jakob  junkr  af  Oldenborg  (fyrir 

1487)  594—596. 
Jakob  postuli,  Jakobsmessa,  Ja- 

kobsvaka    ( —  vigilia)    8,    57, 

70,    132,  186,  351—352,  353, 

391,     392,     4452,    446,     449, 

452,     481,     497,     539,     653; 

654,  696,  711—712. 
Jakobsson:  Þorvaldr. 
Januarius  39. 

Jarðfallalækr  undir  Jökli  10. 
jarðkerald,  sjá  básgagn. 
jarðkross,  jarðarkross    175,  503, 

504. 
jarðvarp(an)  700,  701». 
Járeiðr  Þórðardóttir   kona  Jóns 

Aunssonar,      prófentukona     á 

Helgafelli  (1407)  39. 
jarfat,  sjá  járnfat.   ' 
Jarkarlækr  í  Borgarfirði  175. 
jarl  6. 

Jarlsstaðir  i  Bárðardal  427—428. 
járn  (fjöturr)  251,  4412. 
járn    28.  —  hundrað  járns    272. 

—  járnfat,     sjá     búsgagn.  — 

járnhattr,  sjá  hertygi.  —  járn- 

smiði  684.    Sjá  ásmundr,  sbr. 

málmr. 
Járngerðarstaðir      í     Grindavík 

1252. 
játari  (guðs;  confessor)  105. 
Játvarðr,  sjá  Edvard. 
Jerusalem:  Lætare  Jerusalem  33. 
jmbruvika,  sjá  imbruvika. 
Jóhannes   635.     Sjá    Hans  kon- 

ungr. 
Johannes    ante   porlam  latinam, 

sjá  Jón  postuli. 


REGISTR. 


Ö39 


Johannes  baptista,  sjá  Jón  skír- 

ari. 
Johannes    Bergensis,     sjá  Hans 

Teiste. 
Johannes      Beronis,       sjá     Jón 

Björnsson. 
Johannes      Beverlacensis      190, 

511,  618. 
Johannes     episcopus    (Holensis) 

et   confessor,      sjá    Jón     Ög- 

mundsson. 
Johannes     Elerdes    de    Islandia 

(1507)  768. 
Jóhannes      Koðransson      prestr 

syðra  (1420)  314. 
Johannes     Monick    Hansakaup- 

maðr  (1476)  62—65. 
Johannes  postuli,    sjá  Jón  post- 

uli. 
Johannes      (Hans)      Röremberg 

kaupmaðr    (1476)  64,  65—67. 
Johannes  smör,  sjá  Jón  smjör. 
jól    128,    234,    634.  —  jóladagr 

seinni,  annar  dagr  jóla  48,  94. 

—  sjötti  dagr  jóla  458. —  átti 

127,    538.  -  níundi   dagr  jóla 

95,  612.  —  þrettándi  dagr  jóla 

13,    95,    96,    187,    421,    422, 

468,  556,  588.  —  jólafasta  122, 

3262,     333,     373,     417,    454, 

465.  —  jólavika  211. 
Jón    ábóti  á  Munkaþverá   (1489 

-1491)  684—685,  720,  748. 
Jón     Andrésson      í     Harðangri 

(1482)  457. 
Jón  Andrésson  í  Húnavatnsþingi 

(1488)  644. 
Jón  Andrésson  í  Þingeyjarþingi 

(1489—1503)  683. 
Jón  Arason  lögréttumaðr  (1483) 

470. 


Jón  Arason  ábóti  í  Viðey  (1490) 

705. 
Jón  Arason  biskup  á  Hólum  (d. 

1550)  315.  316. 
Jón    Arnason     nyrðra     (1480 — 

1492)  307,  738,  759. 
Jón  Árnason  eystra  (1480—1482) 

304,  424. 
Jón  Arnason   biskup  í  Skálholti 

(d.  1743)  442. 
Jón  Árnason  bókavörðr  (d.  1888) 

80,  81. 
Jón    Arngrímsson    lögréttumaðr 

í  Þingeyjarþingi  (1485 — 1491) 

547,      600,     614,     657,    706, 

754. 
Jón       Asgautsson,       Jónssonar, 

vestra  (1488)  642. 
Jón  Ásgeirsson,  Arnasonar,  sýslu- 

maðr    (d.  1478)    52-53,  132. 
Jón  Asgrímsson     nyrðra    (1481) 

384,  386. 
Jón     Ásgrímsson     lögréttumaðr 

(1491)  752. 
Jón    Asmundsson    vestra    (1476 

-1486)     88,  114,    207,     296, 

446,  468,  470,  491,  557. 
Jón  Auðunarson  (Önundarson)  á 

Snæfellsnesi  (1453)  53. 
Jón     Aunsson     prófentumaðr    á 

Helgafelli  (1407)  39—40. 
Jón    Benediktsson    sýslumaðr   í 

Ranðuskriðu  (d.  1.  Maí  1776) 

8,  574. 
Jón  Bergsveinsson  nyrðra(1311) 

7. 
Jón    biskup    á    Hólum    (1414 — 

1415)  316. 
Jón     Bjarnason     nyrðra      (fyrir 

1476)  94. 


840 


REGISTR. 


Jón  Bjarnason  533,  sjá  Þormóðr 

Björnsson. 
Jón     Bjarnason     vestra     (1479) 

230. 
Jón  Björnssou,  JÞorleifssonar, 
danr,  á  Eyri  í  Arnarfirði 
(1479—1489)  197,  200,  226, 
248,  249—252,  279,  282, 
392,  469,  471,  534—535, 
679—682. 
Jón  Björnsson  í  Húnavatnsþingi 

(1482)  456. 
Jón  Björnsson  í  Dalasýslu  (1482) 

451. 
Jón  Björnsson  í  Eyjafirði  (1487) 

599. 
Jón  Björnsson   riddari   norrænn 

(1481)  395,  397,  402. 
Jón    Björnsson    á    Holtastöðura 

(d.  1613)  198,  200. 
Jón  Broddason  prestr  í  Mikla- 
bæ  í  Blönduhlíð,  ofíicialis 
nyrðra  (1474—1489)  60,  68— 
69,  70—71,  76—79,  89—90, 
96—97,  99—100,  193,  205, 
220,  237,  336—337,  355, 
369,  379,  389,  483,  488, 
499,  649. 
Jón    Broddason     eystra     (1482) 

424. 
Jón    bupp,    hestastrákr     Mikla- 
bæjarinanna  (1476—1479)  69, 
233. 
Jón    Böðvarsson    vestra    (1479) 

197,  200,  769. 
Jón  de  Bel(g)sdal  (Jón  í  Belgs- 

dal)  á  18.  öld  237. 
Jón  Egd  (1490)  725—727. 
Jón  Eggertsson  í  Suðrþingeyjar- 
þingi  (1740)  8. 


Jón     Egilsson      á     Snæfellsnesi 

(1467)  58. 
Jón  Egilsson    í    Isafirði     (1484) 

511. 
Jóu    Einarsson    nyrðra,     Mikla- 

bæjarmaðr    (1476—1479)    69, 

76,  233. 
Jón  Einarsson  vestra  (1478)  165. 
Jón     Einarsson      prestr     eystra 

(1490)  715. 
Jón  Einarsson  bróðir   Magnúsar 

prests  (1478)  129. 
Jón    Eiríksson    skalli    biskup  á 

Hólum  (d.  1390)  104,  316. 
Jón  Eiríksson  vestra  (1482)  425.  I 
Jón    Eiríksson    nyrðra    (1482 — 

1489)  448,  657. 
Jón      Erlingsson      lögréttumaðr 

undir     Múla     á     Skálmarnesi 

(1478—1491)    138—139,   600, 

706,  728,  767. 
Jón  Espólín  sýslumaðr  (d.  1836) 

591. 
Jón     Eyjólfsson     eystra     (1485) 

538. 
Jón      Finnbogason,      Jónssonar, 

bóndi  í  Hafrafellstungu  (1484 

—1491)    507-508,    614,    727 

—728,  760—762. 
Jón      Finnbogason,      Jónssonar, 

djákni  (1491)  760. 
Jón  Finnsson  í  Flatey  (um  1644) 

235. 
Jón  frá  Efrahvoli  (á  14.  öld)327. 
Jón  Fúsason  vestra   (1481)  370. 
Jón  Gamlason  ábóti  á.  Þingeyr- 

um    (1440—1488)    107,  115- 

117,      154,      180,     184,     205, 

220,  292,  295,  764. 
Jón  Geirmundsson  („Guðmunds- 

son")  í  Borgarfirði  (1490)  723. 


REGISTR. 


841 


Jón      Gellisson     í     Árnessþingi 

(1481—1488)  411,  620. 
Jón  Gilsson  í  Reykholtsdal  (um 

1400  og  síðar)  173. 
Jón  Gíslason    bóndi    í  Þráudar- 

holti  (um  1480)  3212. 
Jón  Gíslason  í  Borgarfirði  (1480) 

299. 
Jón  Gíslason  nyrðra  (1480)  307. 
Jón  Gíslason  prestr  vestra  (1479 

—1482)    230,   267—268,  442. 
Jón     Gíslason      prestr      nyrðra 

(1485—1489)  547,  677. 
Jón  Gizurarson  á  Núpi  (d.  1648) 

635. 
Jón  Gottskálksson  prestr  nyrðra 

(1506,  í  falsbréfi)  8. 
Jón    Grímsson  í  Aðaldal    (1397) 

34—35. 
Jón  Grímsson;    faðir  Sigmundar 

nyrðra   (d.    fyrir   1478)  168— 

179. 
Jón  Grímsson  eystra  (1663)  539. 
Jón    Guðmundsson    á    Snæfells- 

nesi  (1362)  16. 
Jón  Guðmundssou  nyrðra  (1477 

—  1489)  101,  109,     112,    341, 
343,  660. 

Jón  Guðmundsson  í  Dölum  vestr 

(1479)  197. 
Jón  Guðmundsson  prestr  á  Stað 

í  Hrútaíirði  (1479—1484)  205, 

525. 
Jón  Guðmundsson  á  Barðaströnd 

(1482)  431—432. 
Jón  Guðmundsson    syðra   (1484 

—  1487)  513,  589. 

Jón     Guðmundsson      lærði      (d. 

1651)  418. 
Jón  Gunnarsson    nyrðra    (1486) 


Jón  Gunnlaugsson  nyrðra  (1480) 

307. 
Jón      Hafliðason      í     Skagafirði 

(1477)  111. 
Jón    Hafliðason    prestr  í  Húna- 

vatnsþingi   (1472—1488)  449, 

644. 
Jón    Hákonarson,    Arnasonar,   á 

Vatnshorni  (d.  1748)  271,  272, 

388,  532,  606,  752. 
Jón  Haldórsson    prestr    á   Snæ- 

fellsnesi  (1364—1365)  13,  183, 

20,  22,  23—24,  29. 
Jón  Haldórsson    á    Snæfellsnesi 

(1399)  36. 
Jón  Haldórsson   prestr  í  Trölla- 

tungu  og  á  Stað  í  Steingríms- 

firði   (1476—1491)     75,     558, 

579,  580,  746,  757. 
Jón  Haldórsson    prófastr    í  Hít- 

ardal    (d.  1736)    41—42,  138, 

156,     224,     226,     233,     234, 

268,     269,     279,     336,     353, 

376,      392,     404,     428,     410, 

619,  660,  671,  767. 
Jón  Hálfdanarson  nyrðra  (1490) 

700. 
Jón    Hallgrímsson    í   Mýrasýslu 

(147.7)  114-115. 
Jón  Hallgrímsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1479)  449. 
Jón  Hallsson  nyrðra  (1486)  573. 
Jón    Hallvarðsson    á     Víðidalsá 

(1488)  642-643. 
Jón     Heígason     prestr     nyrðra 

(1480—1491)    285,    303,   381, 

390,  488,  621,  623,  624,  677, 

725,  740,  744. 
Jón  Helgason  syðra  (1487)  609. 
Jón  Helgason  docent  236. 
Jón      Hrafnsson       lögréttumaðr 


842 


&EGISTR. 


(1477—1491)    212,   282,  377, 

706,  723,  752,  754. 
Jón    Höskuldsson    vestra  (1487) 

608. 
Jón    Jónsson     í    Máfahlíð,    um- 

boðsmaðr      Helgafellsklaustrs 

(1453—1490)  53,  57,  58,  613, 

619,  714. 
Jón     Jónsson    í    Barðastrandar- 

sýslu    (1464—1490)    55,    468, 

710.1) 
Jón   prestr    í    Eyjafirði  (1474 — 

1489)     60,     221,     374-375, 

623,  624,  649. 
Jón  Jónsson    (smásveinn)  prestr 

á  Stað  á  Reykjanesi    og  pró- 

fastr     millum     Greirhólms    og 

Langaness    (1475—1484)    75, 

511,  514. 
Jón     Jónsson      Miklabæjarmaðr 

(1476)  69.     Sbr.  Jón  Jónsson 
Islendingr. 

Jón      Jónsson      í     Austfjörðum 

(1477)  119. 

Jón     Jónsson,     Sæmundarsonar, 

eystra  (1479-1485)  189—190, 

535.2) 
Jón    Jónsson,     Jónssonar,     Sæ- 

mundarsonar,     eystra     (1479) 

189—190. 
Jón  Jónsson  syðra  (1480-1487) 

290,  589. 
Jón     Jónsson     nyrðra     (1481— 

1489)     353,     479,     551,    555, 

574,  651.3) 
Jón     Jónsson,  Þorlákssonar,   og 

Solveigar     Björnsdóttur,     ís- 


3)  Getr  alt  verið  einn  maðr. 
2)  Getr  alt  átt  við  sama  mann. 
8)  Getr  alt  átt  við  sama  mann. 


lendingr  í  Sauðlauksdal  (1483 

—1487)  501—502,  607. 
Jón  Jónsson  murta  (Jón  Murta- 

son)    í   ísafjarðarsýslu    (1487) 

588—589. 
Jón    Jónsson    í     Isafjarðarsýslu 

(1487—1491)    588,  679,  767. 
Jón  Jónsson    hringalín    formaðr 

í  Vestmannaeyjum  (1491)  757 

—758. 
Jón  Jónsson  prestr  syðra  (1491) 

765. 
Jón  Jónsson  lögmaðr   (d.    1606) 

1,  40,  315,  622. 
Jón  Jónsson  í  Borgarfirði  (1666) 

298. 
Jón  Jónsson  (1701)  560. 
Jón  Jússason  ráðsmaðr  í  Mikla- 

bæ  í  Blönduhlíð  (1476)  762. 
Jón    Ketilsson    (hirðstjóra   í>or- 

lákssonar;    1364—1365;   d.  c. 

1368)  18. 
Jón  Ketilsson  (1416)  597. 
Jón    Ketilsson    vestra     (1481 — 

1485)  381,  544. 
Jón  Ketilsson    prestr  í  Hjarðar- 

holti  í  Dölum  (d.  1804)  205. 
Jón  Kolbeinsson    nyrðra    (1489) 

657. 
Jón      Kollason,      Magnússonar, 

prestr     nyrðra     (1487—1488) 

597,      601,     621,     627,     635, 

637. 
Jón  Krabbi  („Kranbi"),  sjá  Jón 

Stephánsson  Krabbe. 
Jón  Magnússon    (um   1389)  372, 

38. 
Jón  Magnússon  prestr  á  Snæíells- 

nesi  (1390)  31. 
Jón  Magnússon  í  JÞingeyjarþingi 

(1477)  101—102. 


REGISTR. 


843 


Jón  Magnússon  bróðir  á  Munka- 
þverá  (1481-1484)  161,  526. 

Jón  Magnússon  (frá  Krossi  í 
Landeyjum,  Jónssonar)  á 
Núpi  í  Grnúpverjahrepp  (1481) 
414. 

Jón  Magnússon  vestra  (um  1484) 
523. 

Jón  Magnússon  nyrðra  og  vestra 

(1487)  606. 

Jón    Magnússon     prestr     eystra 

(1488)  638. 

Jón     Magnússou     í    Borgarfirði 

(1490)  695. 
Jón     Magnúðson      í     Skagaíirði 

(1490)  691,  693. 
Jón  Magnússon  (1701)  560. 
Jón  Magnússon   bróðir  Arna  (d. 

1738)    75,    98,  102,  103,  111, 

113,      134,     135,     145,     160, 

162,      167,     184,     192,     196, 

200,      217,     258,     294,     296, 

351,      449,     545,     598,     641, 

657,      706,     722,     760. 
Jón  Magnússon    landritari    138, 

155,      223,     226,     279,     663, 

767. 
Jón  Markússon  í  Eyjafirði  (1483) 

502—503. 
Jón  Markússon  ífíúnavatnsþingi 

(veginn  1491)  763. 
Jón  Marteinsson  nyrðra  (1477 — 

1478)  113. 
Jón    Marteinsson     prestr    vestra 

(1479—1486)    202,    229,   557, 

567. 
Jón  murti   vestra     (fyrir     1487) 

588. 
Jón  Narfason  (Pétrssonar;  1465) 

56. 


Jón   Nikulásson     vestra     (1481) 

392. 
Jón    Oddsson    í   JÞingeyjarþingi 

(1477—1484)  121,  508. 
Jón    Oddsson,    Pétrssonar,    gló- 

kollr  (1479  -1488)    196,    200, 

228,  600,  642. 
Jón      Oddsson      í     Þverárþingi 

(1490)  723. 
Jón  Olafsson    prestr    í  Hólum  í 

Hrunamannahrepp        (1475 — 

1480)  314,  453,  620,  648. 
Jón  Ólafsson     prestr     nyrðra  (í 

Höfða;  1487-1491)113,  118, 

152,  253,  479,  483,  747. 
Jón  Ólafsson  vestra  (1479)  229. 
Jón     Olafsson     prófentumaðr    á 

Skriðuklaustri     (1485)    538— 

539. 
Jón  Ólafsson    í   Húnavatnsþingi 

(1486)  563. 
Jón  Ólafsson    prestr    á    Lamba- 

vatni  (d.  1704)  235. 
Jón     Olafsson     frá     Grunnavík 

(Gruunavíkr-Jón;       d.     1779) 

458,  574. 
Jón  Olason,  Bjarnasonar,  bróðir 

Bjarna,  á  Ærlæk  (1481—1482) 

391. 
Jón  Ormsson  (langr,  Snorrason- 

ar)     síðast     prestr  í  Hjarðar- 

holti  í  Dölum  (d.  1410)  26. 
Jón  Ormsson  í  Höfðahverfi  (1477) 

121. 
Jón     Ormsson      prestr      nyrðra 

(1488—1491)    634,   713,    735, 

740,  744,  750,  751. 
Jón  Pálsson  ábóti    á    Helgafelli 

(1465—1467)  57,  58. 
Jón  Pálsson    Maríuskáld    prestr 


844 


REGISTR. 


á  Grenjaðarstað  (d.  1471)  314, 
702. 

Jón  Pálsson  djákn  og  prestr 
oyrðra  (1476- 1492)  70,  100, 
508,  720,  729. 

Jód  Pétrsson  vestra  (1483)  470. 

Jód  PálssoD  prestr  í  Tröllatungu 
(c.  1500)  579. 

Jód  PétrssoD  prestr  í  Eyjaíirði 
(1477—1487)  121,  168—170, 
583,  584. 

Jóa  PétrssoD  vestra  (1479)  207. 

Jód  PétrssoD  háyíirdómari  (d. 
1896)  6,  V,  92,  10,  11,  12, 
13,  14,  15,  16,  17,  18,  19, 
20,  21,  22,  23,  24,  25, 
26,  28,  29,  30,  312,  32,  33, 
35,  36,  37,  38,  39,  402,  44, 
45,  462,  47,  48,  49,  50,  512, 
53,  542,  55,  56,  57,  58,  138, 
1642,     223,     254,     275,     277, 


288, 

306, 

311, 

347- 

-348, 

350, 

370, 

412, 

425, 

426, 

435, 

449, 

515, 

560, 

576, 

593, 

612, 

618, 

619, 

652, 

694, 

728, 

730. 

Jód  postuli  (Johannes  apostolus) 
16,  105,  125,  178,  333,  423, 
434,  505,  599,  630.  —  Jo- 
haDDes  aote  portani  latinam 
133,   192. 

Jód  RiiDÓlfssoD  íEyjafirði  (1490) 
700. 

Jód  RuDÓlfssoD  í  Skaptárþingi 
(á  17.  öld)  697. 

Jód  Sigfússoo  prófeDtumaðr  á 
MuDkaþverá  (1485-  1490)  551, 
614,  639,  684-685. 

Jód  SigmuDdssoa  Miklabæjar- 
maðr  (1476—1479)  69,  233. 


Jód  Sigmundsson  (Solveigarson),    á  Vindheimum. 


Steindórssonar,  Miklabæjar- 
maðr,  koDgs  umboðsmaðr  í 
VaðlaþÍDgi(1481),síðarlögmaðr 
(1476—1491)69,144— 145,183- 
184, 187—188,  190—191,  199, 
201,  214,  283, 339, 365  -366,1) 
411,  542—543,  550—551, 
552—554,  563—564,  614— 
617,  639—640,  644-645, 
652,  654—655,  762—764. 

Jód  SigmuDdssoo  prestr  í  Odda 
(um  á  lífi  1464)215. 

Jón  Sigurðsson  í  Hnappadals- 
sýslu  (um  1397)  33. 

Jón  Sigurðsson  biskup  í  Skál- 
holti  (1343—1348)  324. 

Jón  Sigurðsson  vestra  (1464)  55. 

Jón  Sigurðsson  (príors  Jónsson- 
ar,  bróðir  Ara;  1476)  93. 

Jón  Sigurðsson  nyrðra  (1477— 
1481)  113,  365. 

Jón  Sigurðsson  bróðir  á  JÞing- 
eyrum  (1477—1478)  116. 

Jon  Sigurðsson  lögréttumaðr 
(1479—1480)  212,  275,  277. 

Jón  Sigurðsson  í  Mýrasýslu 
(1480—1486)  259,  557. 

Jón  Sigurðsson  faðir  GKsla  á 
Marðarnúpi  (1491)  763,  764. 

Jón  Sigurðsson  lögmaðr  á  Reyni- 
stað  (d.  1636)  6,  92,  10,  11, 
12,  13,  14,  15,  16,  17,  18, 
19,  20,  21,  22,  23,  24,  25, 
26,  28,  29,  30,  312,  32,  33, 
35,  36,  37,  38,  39,  402,  44, 
45,  462,  47,  48,  49,  50,  51», 
53,  542,  55,  56,  57,  58,  138, 
1642,  208,  254,  275,  277, 
288,  306,  316,  321,347—348, 
*)  Gæti  þó,  ef  til  villt  átt  við  Jón 


REGISTE. 


845 


350,  370,  412,  425,  426, 
435,  523,  572,  576,  593, 
612,  618,  619,  552,  693, 
728,  730,  762. 

Jón  Sigurðsson  skjalavörðr  (d. 
1879)  5,  27,  48,  179,  281, 
332,   736. 

Jón  skírari  (Johauues  baptista) 
16,  28,  47,  48,  49,  60,  105, 
129,  203,  209,  320,  328, 
330,  332,  333,  491,  492, 
511,  525,  541,  561, 
602,  626,  752.  —  Jónsmessa 
(Jónsdagr)  7,  24,  27,  75,  79, 
81,  83,  137,  138,  208,  209, 
229,  266,  267,  268,  366, 
374,  476,  491,  4922,  541, 
561,  562,  594,  627,  660, 
702,     744. 

Jón  sinjör  riddari  í  Björgvin 
(1476-1484)  65,  66,  138, 
347,  395,  397,  402,  440— 
441,  445,  521. 

Jón  Snorrason  nyrðra  og  vestra 
(1478—1480)  145,  184,  190, 
192,  202,  307. 

Jón  Snorrason  prestr  í  Gaul- 
verjabæ  (1481-  1489)  388, 
440-441,  481,  520—521, 
675-676. 

Jón  Sólmundarson  á  Snæfells- 
nesi  (1358)  11. 

Jón  Solveigarson,  sjá  Jón  Sig- 
mundsson. 

Jón  Steindórsson  á  Knerri  (c. 
1660)  275,  317,  425,  593, 
619. 

Jón  Stephánsson  í  Tungu  á 
Vatnsnesi  (um  1460)  554. 

Jón  Stephánsson  nyrðra  (1477) 
100. 


Jón  Stephánsson    vestra    (1480) 

288. 
Jón        •  Stephánsson         Krabbe 

(„Kranbí")  biskup  í  Skálholti 

(1463—1465)  74,  86,  270,  314, 

528,  530,  531. 
Jón    Svarthöfðason    í  Hrútafirði 

(1487)  606. 
Jón    Sveinsson     vestra    (1479 — 

1488)     197,     296,    342—343, 

642. 
Jón  Sæmundsson    eystra   (1479) 

189—190. 
Jón  Thomasson  nyrðra   (1479 — 

1488)  180,  639. 
Jón  Thomasson    eystra   (1485 — 

1487)  535,  590. 
Jón   Thomasson    syðra    (1488 — 

1492)  632,  687. 
Jón    tjaldr    faðir    Björns     (fyrir 

1477)  96-97,  99—100. 
Jón  sonr  Valgerðar  (rizurardótt- 

ur  (1481)  343. 
1  Jón  Vermundsson  nyrðra   (1478 

—1482)  135,  367. 
Jón  Vigfússon    biskup  á  Hólum 

(d.  1690)  316. 
Jón  Vilhjálmsson  biskup  á  Hól- 

um  (1429—1434)  316. 
Jón    Vilhjálmsson    prestr    syðra 

(1482)  454. 
Jón  þistill    (d.  fyrir  1481)    349, 

416,  417,  422—423,  444. 
Jón    Þóraddason    prestr    eystra 

(1479)  181. 
Jón  í>órarinsson  vestra  (1484 — 

1490)     519,     700,     709,   710, 

722. 
Jón    JÞórarinsson     í     Skagafirði 

(1485)  556. 


846 


REGISTÉ. 


Jón  Þorbergsson  nyrðra    (1479) 

233. 
Jón  Þorbjarnarson  nyrðra  (1486 

--1487)  582. 
Jón      Þórðarson      sýslumaðr      í 

líegranessþingi     og    prófentu- 

maðr    á  Hólum    (1476—1491) 

69,  89—90,     122,     143,    145, 

180,      217,     225,     232,     286, 

339,     345,     369,     385,     386, 

512,     643—644,    652,    654— 

656,  696,  711,  712,  738. 
Jón  Þórðarson    bóndi  á  Sveðju- 

stöðuin  (1478)  137. 
Jón    Þórðarson    vestra    (1484 — 

1490)  523,  695. 
Jón    Þórðarson    í    Strandasýslu 

(1486)  578. 
Jón    Þórðarson    prestr    í    Skál- 

holtsbiskupsdæmi  (1491 — 

1518)  768. 
Jón    Þorgeirsson    (Þorgautsson) 

í  ísafjarðarsýslu  (1489)  679. 
Jón     Þorgeirssou     í    Skagafirði 

(1490)  691,  693,  722. 
Jón  Þorgilsson    prestr    í    Þing- 

eyjarþingi     (1476-1489)    70, 

303,  336,  338,  657. 
Jón     Þorgilsson     í     Borgarfirði 

(1490)  723. 
Jón   Þorkelsson    ábóti  á  Helga- 

felli  (1453)  53-54. 
Jón  Þorkelsson,   Gruðbjartssonar 

(1477)  108—110,  112—113. 
Jón    Þorkelsson  í   Reykholtsdal 

(1478)  174. 

Jóu  Þorkelsson  vestra  (1483) 
470. 

Jón  Þorkelsson  prestr  nyrðra 
(1488-1490)  621,  625,  6262, 
628,  643,  650,  652,  720. 


Jón  Þorkelsson    Vídalín    biskup 

í  Skálholti  (d.  1730)  440. 
Jón  Þorláksson,  Pálssonar,  eldri, 

skrifari  á  Skarði     (1473      og 

síðar)  448. 
Jón  Þorláksson,  Pálssonar,yngri, 

friðill    Solveigar  Björnsdóttur 

(1484)     418-419,     511—512, 

514. 
Jón    Þorláksson    nyrðra    (1488) 

641. 
Jón   í>orleifsson     vestra     (1479) 

197,  200. 
Jón  I>orsteinsson    prestr   nyrðra 

(1476-1491)     93,     96,     205, 

735. 
Jón    Þorsteinsson    lögréttumaðr 

(1478—1480)    139,    271,   277, 

282. 
Jón  í>orsteinsson    nyrðra    (1478 

-1480)    127,    147-148,  149, 

297,  303,  309. 
Jón   Þorsteinsson    vestra    (1479 

—1481)  228. 
Jón    Þorsteinsson    prestr    syðra 

(1480-1483)  269,  493-494. 
Jón  Þorsteinssoa    (Þórðarsonar) 

í     Borgarfirði      (1483—1489) 

492—493,  654.1) 
Jón  Þorsteinsson     í     Vindási  á 

Landi  (á  19.  öld)  80,  81,  84. 
Jón  Þorvaldsson    í    Kolsholti    í 

Flóa  (um  1475—1480)  319. 
Jón  Þorvaldsson  búlands,  prestr 

nyrðra,     ráðsmaðr     Hólastóls 

(1486),  síðar  ábóti  á  Þingeyr- 

*)  Jóna  þessa  Porsteinssyni  er 
ilt  að  greina  að,  og  er  vandséð, 
nema  sumar  tilvitnanirnar  kunni 
að  geta  átt  við  lögróttumanninn, 
sem  settar  eru  hór  við  hina. 


REGISTR. 


847 


tim,  (1480-1491)  303,  336, 
337,  379,  499—500,  568— 
569,  621— 6222,  624,  627, 
649,  650,  725,  735,  740, 
747. 

Jón  Þorvarðsson  prestr  nyrðra 
(1481)  389. 

Jón  Ögmundarson  guðs  játari 
(confessor),  biskup  hinn  helgi 
á  Hóluru  (d.  1121),  Jónsmess- 
ur  báðar,  Jóns  líkneski  31, 
105,  106,  129,  132,  135, 
182,  185,  218,  252,  257, 
258,  315,  332,  476,  479, 
482,  537,  549,  564,  566, 
630,  656(?),  746,  768. 

Jónsbók  315,  344,  357,  660. 

Jónsdóttir:  Auðr,  Guðríðr,  Guð- 
rún,  Gyða,  Helena,  Jórunn, 
Sigríðr,  Þóra,  Þorgerðr,  Þór- 
ný,  Þuríðr. 

Jónshöfði  í  Fnjóskadal  120. 

Jónsson  (Jóansson):  Andrés, 
Ari,  Arnnnnr,  Arngrímr,  Arni, 
Aruoddr,  Arnór,  Asgautr,  As- 
grímr,  Ásmundr,  Auðun,Bárðr, 
Benedikt,  Bergþór,  Bjarni, 
Björn,  Brandr,  Brynjólfr,  Böð- 
var.  Claus  Jurgin,  Egill,  Ein- 
ar,  Eiríkr,  Erlendr,  Erlingr, 
Eyjólfr,  Eymundr,  Finnbogi, 
Gísli,  Gottskálk,  Gregorius, 
Grímr,  Guðbrandr,  Guðmundr, 
Guðni,  Gunnar,  Guttormr, 
Hákon,  Haldór,  Hallbjörn, 
Hallgrímr,  Hallvarðr,  Helgi, 
Indriði,  Ingimundr,  Jakob, 
Jón,  Kár,  Koðran,  Kolbeinn, 
Loptr,  Magnús,  Marteinn, 
Mattheus,  Narfi,  Oddr,  Ófeigr, 
Ólafr,    Ormr,   Páll,  Pétr,  Sig- 


mundr,  Sigurðr,  Skúli,  Snorri, 
Sólmundr,  Steinn,  Steinþór, 
Stephán,  Sturla,  Sveinn,  Sæ- 
mundr,  Sölvi,  Teitr,  Thomas, 
Torfl,  Vigfús,  Vilhelm  Frí- 
mann,  Vilhjálmr,  Þórarinn, 
Þorbjörn,  Þórðr,  Þorgeir, 
Þorgils,  Þorgrímr,  Þorkell, 
Þorleifr,  JÞormóðr,  Þorsteinn, 
Þorvaldr,  Þorvarðr,  Ögmundr. 

Jórunn  Asbjarnardóttir  nyrðra 
(1478)  130. 

Jórunn  Jónsdóttir,  kona  Sigurð- 
ar  Björnssonar  frá  Svalbarði 
(1483)  475,  476—477. 

Judas  postuli  912,  132,  298, 
413,  414,  454,  504,  608, 
614,  644,  723,  724.  Sjá  Sí- 
mon  &  Judas. 

Judica  690. 
j  Judæi  63. 
!  Juliana  virgo  685. 

Julianus  biskup  af  Sabina  (1479 

—1481)  234—235,  418,  420. 
Ijungkæri  228,  604,  7542. 

juramentum  23,  64.  Sbr.  eiðr. 
|  Jússason:  Berglinnr,  Jón,  Niku- 
lás. 

jöklar  520. 

Jökull  =  Snæfellsjökull  9,  10, 
21,  54,  55,  56,  576. 

Jökulsá  á  Breiðamerkrsandi  715. 

Jökulsá  á  Jökulsdal  520. 

Jökulsá  á  Sólheimasandi  326. 

jörð  (sbr.  gjafabréf,  kaupmála- 
bréf,kvittunarbréf,vitnisburðar- 
bréf)  42,  1082,  141,  142  (opt), 
143  (opt),  144  (opt),  145,  156, 
166, 1672,  1742,  175, 1792,  184, 
1992,  201,"  206,  210,  2162, 
2195,    2284,    233,    2505,  2512, 


848 


REGISTR. 


2552,  256  (opt),  257,  2602, 
2612,  2624,  268,  270,  276, 
2902,  2962,  3052,  3074,  310 
(opt),  319,  320,  3212,  322, 
323,  326,  3292,  334,  3353, 
337,  338,  346  (opt),  349, 
350,  3512,  3534,  3542,  3553, 
359,  360,  361,  3624,  3632, 
364,  375,  3832,  3873,  3883, 
3893,  4144,  4274,  4392,  444, 
445  (opt),  4502,  4615,  4822, 
4833,  488,  494  (opt),  523, 
5262,  5294,  5362,  4383,  545, 
5485,  549,  5574,  558,  5632, 
5642,  5654,  569,  5704,  571  (opt), 
5732,  577,  578,  5833,  5842, 
585,  6035,  604  (opt),  607, 
6154,  6162,  6172,  6214,  6223, 
632,  642  (opt),  6435,  655, 
6563,  6615,  6633,  6644,  6652, 
6662,  667 3,  6682,  6694,  6702, 
6714,  6724,  6732,  6742,  685, 
687,  7063,  707,  709,  715, 
716,  733,  751,  756,  758, 
759,  7615,  7624,  7652.— jarða- 
góz  92,  141,  142,  198,  354, 
358,  526,  760,  761.  — jarða- 
kanp,  jarðasala  42,  9—26,  28 
—35,  372,  38,  43—52,  54— 
57,  72—75,  93—96,  98—99, 
108-  117,  119—121,  127— 
128,  133—135,  147—150, 
154—155,  159—160,  163— 
164,  '168—170,  175,  180— 
181,  183—185,  187-188, 
190—192,  195—196,  202— 
203,  207,  217,  219,  230, 
253-254,  257—260,  265— 
267,  278  -281,  342—343, 
366—370,  393—394,  409- 
413,      425-430,      433—436, 


448-449,  451—452,  456- 
257,  475—476,  483,  487— 
489,  492—493,  502—504, 
507-508,  510—511,  514— 
516,  526-527,  537,  539- 
540,  543-  544,  551—552, 
555-556,  559,  567-569, 
571,  574-576,  584,  588— 
590,  599—600,  610—614, 
619—620,  637-639,  643— 
644,  646—655,  657—659, 
675—676,  678,  683,  686— 
688,  691—692,  694—699, 
705—712,  717,  728—730, 
738—739,  765.  —  jarðaleiga 
16.  —  jarðamismunr  391.  — 
jarðareign  342,  505.  —  jarða- 
skipti  159,  170.  —  jarðarsök 
498.  —  jarðarverð  30,  41,  44, 
452,  51,  55,  95,  114,  164, 
254,  2572,  281,  412,  428, 
430,  433,  436,  4882,  515, 
576,  577,  644,  646,  654, 
659,  6S3,  687,  692,  6992, 
7062,  707—708.  —  jarð- 
yrkja  87. 

Jöríi  í  Haukadal  1,  4,  52,  59, 
108—110,  112—113,  415, 
468,  474. 

Jörundarson :  Bergr,  Bjórn 
(Bjarni),  Koðran,  Nikulás, 
Þórðr. 

Jörundr  Böðvarsson  í  Önundar- 
firði  (1488)  627. 

Jörundr  Hallvarðsson  á  Snæ- 
fellsnesi  (1428)  44,  45. 

Jörundr  Loptsson  í  Skagafirði 
(1479)  234. 

Jörundr  Vigfússon  í  Austfjörð- 
um  (1485)  539—540. 


REGISTR. 


849 


Jörundr     Þórðarson     á   Skarðs- 

strönd  (c.  1245)  3. 
Jörundr    Þorsteinsson    biskup  á 

Hólum  (d.  1313)  8,  316. 

Kaðalstaðir     í    Stafholtstungum 

268,  269. 
Kakonagle,  sjá  Amund. 
Kaldakinn,  sjá  Kinn. 
Kaldakinn  í  Holtum  324. 
Kaldakinn    í  Þverdal    í    Dölum 

27. 
Kaldakvísl  á  Völlum  eystra  99. 
kaleikr,  kalekr    13,     112,     173, 

174,  525.     Sjá  kirkja. 
Kálfadalr,    uppi  ekstrarland     frá 

Máfahlíð  48. 
Kálfafell  í  Fellshverfi  305,    409 

—410,  567,  709. 
Kálfaklettar  á  Skaga  nyrðra  90. 
Kálfalækr  í  Hraunhrepp  á  Mýr- 

um  256. 
Kálfanes   í  Steingrímsfirði    475, 

481-482. 
Kálfárvellir    á    Snæfellsnesi    20, 

21,  322,  33,  36. 
Kálfatjörn     á    Vatnsleysuströnd 

1242,  186,  608.  —  Kálfatjarn- 

arströnd  686. 
Kálfholt  í  Holtum  323. 
kálfskinn,  sjá  skinn,  sbr.  húðir, 

skinnbréf. 
Kálfsson:  Laurencius,  Nikulás. 
Kálfstaðir  í  Hjaltadal  143,  145. 
Kálfstaðir  í  Landeyjum  325. 
Kallaðarholt  (Kaldarholt)  í  Holt- 

um  324. 
Kallaðarnes  (Nes)  í  Bjarnarfirði 

2562. 
Kallaðarnes  í  Flóa  515. 
Kallbakr  á  Ströndum  256. 
Dipl.  lsl.  VI. 


Kallshagi  á  Skarðsströnd  4. 
Kalmanstunga    í  Borgarfirði  84. 
Kambfell  í  Eyjafirði  739. 
Kambr   (hvortveggja)    í  Breiða- 

vík  49-50,  306. 
Kambr  á  Strönduin  173,  255. 
Kambstaðir  í  Fnjóskadal  8. 
Kamphóll   á  Galmansströnd   við 

Eyjafjörð  179,  199. 
kanceleri  450,  451. 
kanna,  sjá  búsgagn. 
kápa,  sjá  klæðnaðr. 
kapellanus  393.  —  kapellumeist- 

ari  62. 
Kár  Jónsson  prestr  nyrðra  (1483 

--1491)  499,  623,  624,  747. 
kardinali  312. 
Kári  Þorgrímsson  nyrðra  (1491) 

759. 
Kári  Önundarson    í  Fnjóskadal, 

bróðir  Atla  og  Eyjólfs    (1479 

—1489)  221—222,  551,  682. 
karína  529,  737. 
Karl    biskup    í  Hamri    (1473— 

1487)  395,  397. 
Karl  prestr  (fyrir  1480)  314. 
karldyr,  sjá  húsakynni. 
karlmannsstakkr,    sjá    klæðnaðr. 
karlægir  menn  744. 
Kársson:    Björn,    Eyjólfr,  Hein- 

rekr. 
Kárstaðir  í  Álptafirði  í  Snæfells- 

nessýslu  427,  694.—  Kárstaða- 

botn  694. 
kastarskurðr  178. 
Katrín    mær   hin  helga,  Katrín- 

armessa    125,    231,  320,  328, 

332,  507,  630,  647,  767. 
Kaungustaðir  í  Svarfaðardal  92. 
kaup  (empcio) :  kaupahluti  488. — 


54 


850 


ÉEGÍSTR. 


kaupaíaj  25,  705.  Sbr.  jarða- 
kaup. 
kaup  (konu)  294,  511,  514,  746. 

-  kaupmáli,  kaupmálabréf  42, 
84,  92—93,  138,  227—229, 
275,  277,  289,  295-296, 
450,  461,  547-549,  556, 
559,  6482,  660—661,  699,  738, 
746,760—761.  Sbr.  jarðakaup. 

—  kaupvottar,  kaupavottar  16, 
18,  25,  33,  34,  116,  508, 
659,  738.  Sbr.  jarðakaup. 

kaup,  kaupskapr  (verzlau)  245, 
360,  362,  363,  703,  704, 
756.  —  falslaus  kaupskapr 
703.  —  kaupmenu  3992,  4002, 
4732,  474,  594  (opt),  595  (opt), 
596  (opt),  5974,  6894,  690, 
703.  —  kaupskip  689.  —  kaup- 
staðr  4732,  636.  —  kaupstefna 
284. 

kaup,  kaupgjald  133,  204,  679, 
7662. 

Kaupangssveit  í  Eyjafirði  86, 
87-. 

Kaupmannahöfn  (Hafnia)  263, 
281,  306,  311,  360,  361, 
362,  364,  594,  690. 

keflareki  178.  Sbr.  reki. 

Keflavík  á  Barðaströud  256, 
257,  501,  607. 

Keflavík  undir  Jökli  10—11. 

kelda  688.  —  keldudrag  99.  -  - 
keldufar  688. 

Keldá  í  Fljótsdal  520. 

Keldnagerði  í  Núpasveit  221. 

Keldudalr  í  Dýrafirði  230,  268. 

Kelduhverfi  í  Norðrþingeyjar- 
sýslu  94,  108,  109,  112,  113, 
310,  430,  660. 

Keldur  í  Averjahreppi  289. 


Keldur  í  Vatnsfjarðarþingum 
198. 

Kenekssou:    Grottskalk,  Haraldr. 

kennimenn  238,  443,  465.  — 
kennimanuaskyld  462,  464, 
465. 

kensla  11,  13,  239,  613. 

ker,  kerald,  sjá  búsgagn. 

Kerlingarey  í  Hornafirði  335. 

kerstaða,  kerveiði  (í  á)  29,  269. 

Kersvogr  á  Ströndum  256. 

kertamessa,  sjá  kyndilmessa 
(messa). 

Ketilbjörn  prestr  í  Einhoiti 
(fyrir  1467)  344,  486. 

Ketilhlíðarháls  í  Lóni493— 495. 

ketill,  katlar,  sjá  búsgagn. 

Ketill  Beintzson  confessor  gene- 
ralis  í  Noregi  (1480)  321. 

Ketill  Oíslason  nyrðra  (1489) 
660. 

Ketill  Grrímólfsson  prestr  nyrðra 
(eptir  1483  í  Laufási;  1476— 
1491)  70,  76,  89,  96,  122, 
193,  205,  220,  266,  286, 
301,  303,  308,  309,  336 
—337,  339,  340,  345,  372, 
373,  374,  381,  386  (opt), 
387—388,  389,  483-484, 
485,  488,  499,  512—513, 
549—550,  564,  623,  624, 
649-650,  735,  738,  739, 
747. 

Ketill  Gunnlaugsson  bróðir  á 
Helgafelli  (1397)  33,  34. 

Ketill  Ormsson  á  Snæfellsnesi 
(1481—1486)    369—370,   576. 

Ketill  Teitsson  lögréttumaðr  í 
Húnavatnsþingi  (1480—1482) 
271,  436,  438. 


REGISTR. 


851 


Ketill  ÍÞorláksson  hirðstjóri  (d. 
1342)  13,  14. 

Ketill  Þorsteinsson  biskup  á 
Hólum  (d.1145)  315. 

Ketiis3on:  Arni,  Illugi,  Ingi- 
mundr,Jón,  Magnús,  Stephán, 
Vilhjálmr,  JÞórðr,  Þorsteinn. 

Ketilsstaðir  á  Völlum  119,  539 
-540. 

Kiðsá  í  Fnjóskadal  222. 

Kikasel  í  Laxárdal  í  Dölum  27. 

Kimblason  :  Páll. 

Kinn  (Kaldakinn)  í  Þingeyjar- 
þingi  8,  367,  507,  526—527, 
555,  612. 

kirkja,  heilög  kirkja  30,  60  (opt), 
61  (opt),  68,  792,  90,  96,  973, 
99,      100,     106,     2092,     112% 
129,     134,     135,     1442,     152, 
155,     1663,     1672,    172,   1762, 
177,      179,     182,     187,     188, 
1892,     194  (opt),     1953,   2102, 
313,     2192,     234,     240,     246, 
2602,  2613,     2623,    264,     268, 
2862,.  294,     302,     303,     304, 
308,     322,    323,     3262,     329, 
3304,   331,     333,     335,     3362, 
337,     3384,     3392,  3412,    346, 
347,     354,     355,     3562,     358, 
3592,    3612,    3622,   3632,  3642, 
365,     368,     3692,  3732,     379, 
3812,     382    (opt),    383    (opt),  í 
3843,  387,     389,    3903,     3912, 
3933,  4035,  404,     4055,    4065, 
407,     4173,   418,     441,     4542,  j 
4555,   458,     4595,   4604,   4613,  | 
4625,    4645,    465    (opt),    4665, 
4672,    468,    4743,   4842,    485%  j 
4882,    4893,    490  (opt),    491a,  | 
495,     4975,  498,     4993,    5004,  | 
501,    510,    5122,   5132,    516,; 


517,  5192,  5252,  528,  529, 
5303,  531  (opt),  537,  540, 
541,  545,  5502,  554,  557, 
558,  561  (opt),  562*,  5652, 
567,  573  (opt),  587  (opt), 
601,  6033,  608,  609,  6212, 
622*,  625,  627A,  628,  6303, 
631 2,  637,  638,  639,  6472, 
650,  6555,  6563,  659,  667, 
674,  675,  677,  688,  705, 
707,  7114,  712,  7132,  716, 
7202,  7215,  722,  725,  7265, 
7292,  733,  7362,  7372,  739— 
740,  741,  742,  7432,  744, 
7453,  747,  750,  751,  7522, 
758,  764,  7652,  766.  — 
kirkjublak  6452.  —  kirkjubóndi 
358,  5302,  672,  673.— kirkna 
eign  (fé,  góz,  peningar)  112, 
125,  1602,  203,  2052,  206, 
231,  2603,-  2612,  266,  286, 
302,  336,  337,  338,  3822, 
461,  462,  4655,  489,  4942, 
495,  513,  516?,  5252,  550, 
564,  568,  570,  5733,  603, 
621,  6232,  624,  625,  626, 
634,  677,  733,  749.  —  kirkju- 
fénaðr  531.  —  kirkjuhluti  734. 

—  kirkjuinnganga  529.  — 
kirkjujarðir  190,  382,  405, 
671,  673.  -  kirkjuleiðsla 
kvenna  49.  -  kirkjulög,  kirkj- 
unnar  iögmál  71,  79,  103, 
339,  356,  375,  378,  383, 
391,  403,  407,  460,  461, 
466,  5002,  501,  732,  737, 
745.  —  kirknamál    340,    381. 

—  kirkjupeningar  557 3.  — 
kirkjuprestr  59,  218,347,440, 
711,  712.  —  kirkjurán  79.  — 
kirkjurefst  403.  —  kirkjureikn- 

54* 


852 


REGISTK. 


ingr  33,  256,  457,  464,  600, 
603.  —  kirkjureki  382.  — 
kirkjuréttr  106,  195,  336, 
349,  375,  3832,  3912,  403, 
404,  405,  406,  478,  736, 
745.  —  kirkjusetning  465.  — 
kirknaskuldir  357,  3592,  361 2, 
3622,  3632,  3642,  557.  -  kirkju- 
skyld,  kirknaskyld  110,  458, 
460,  464.  —  kirkjunnar  synir 
(=  prestar)  100,  525.  —  kirkju- 
söngr  465.  —  kirki'utíund  125, 
269,  270,  403,  4602,  4612, 
4642,  465,  500,  510,  758.  — 
kirkjuverjari  359,361,  363.— 
kirkjuvígsla  125,  627. 
kirkja  (hús)  14,  22,  68,  76,  78, 
107,  111,  112,  1232,  126, 
136,  157*,  172,  174,  175,  | 
1772,  179,  194,  218,  219,' 
231,  241,  241,  242,  256, 
2572,  339,  3212,  322,  328, 
329,  333«,  390,  405,  411, 
417,  4412,  4693,  4723,  476, 
4844,  515,  517,  529,  553, 
561,  573,  5792,  607,  628, 
630,  656,  734.  —  kirkjubót 
358,  484,  587.  —  kirkjubygg- 
ing  336a,  3372,  383.  —  kirkju- 
dyr  136,  296,  693,  750.  - 
kirkjufyrnd  111,  128,  135, 
259,  336,  462,  4842.  — 
kirkjugarðr  4694,  551 3,  5535, 
554,  5635,  564,  6652, 
666,  667,  668,  669, 
670,    67 12,     6722,     6732,  674. 

—  kirkjugarðsgerð    664,    667. 

—  gáttir  kirkju  126.  —  kirkju- 
gerð,  kirkjuppgerð  586,  5874, 
603.  —  kirkjugólf  487.  — 
kirkjuhurð  4692,  7332.  -   inn- 


lás  kirkju  178.  —  kór  219, 
328,  334.  —  kórbak  4693.  — 
niðrfall  kirkju  336,  3824,  403, 
460,466.  —  kirkjuprýðing  358. 

—  skrúðhús  á  Munkaþverá 
(1478)  158.  — á  Hólura(1481) 
354.  —  kirkjuspjöll(-spell)550, 
630,  631,  721.  —  kirkjusmíði 
3582.  —  stöpull  (á  Hólum  og  í 
Skálholti)  279,  6133,  752.  — 
uppihald,  uppheldi  kirkju  461, 
4642,  465,  4662. 

kirkja,  sjá  alkirkja,  bænhús, 
dómkirkja,  hálfkirkja,  höfuð- 
kirkja,  sóknarkirkja. 

kirkja,  helgan  kirkju:  Allra  heilag- 
ra  kirkja  329.  —  Andreaskirkja 
331.  —  Blasíuskirkja  125.  — 
kirkja  vígð  guði  125,  333,  647. 

—  Jóns  kirkja  skírara  27.  — 
Jóns  kirkja  postula  125,  178, 

333.  —  Katrínarkirkja  125, 
647.  —  Laurencii  kirkja  177. — 
Maríukirkja  124,  125,  127, 
174,      178,     319,     320,     321, 

322,  327,     331,     332,     333, 

334,  647.  —  Marteinskirkja 
130.  —  Nikuláskirkja  123,  320, 

323.  —  Ólafskirkja  79,  125, 
319,  322,  327,  333.  —  Pétrs- 
kirkja  8,  1232,  124,  126, 
173,  177,  319,  329,  591.  - 
Postulakirkja  65.  —  Sebasti- 
anuskirkja  177.  —  Stephaaus- 
kirkja  125.  —  Thomaskirkja 
erkibiskups  647.  —  Þorláks- 
kirkja  125,  321,  331,  647. 

kirkja,  búnaðr  kirkju  og  áhöld, 
inventarium,kirkjubúnaðr  106. 

—  altari  28,  319,  328,  3302, 
3332.  -framaltari   330.  —  há- 


REGISTR. 


853 


altari  327,  330,  630.  —  litla 
altari  629.  —  útaltari  327.  — 
altarisbrún  2032,  330.  —  alt- 
arisdúkr  329,  334,  629.  — 
altarisklæði  (með  brúnura, 
crucifixuin,  dúkum,  fordúkum, 
skjöldum)  28,  38,  126,  127, 
173,     31 92,     320,     321,   3273, 

328,  3292,  330,  3312,  3332, 
334,  629  (opt),  734.  — altaris- 
steinar  178,  3192,  320,  321, 
327,      330,      333,     334—335, 

630.  —  arapli  39,  319,  3272, 
331,  630.  —  bakstrjárn  39, 
327,    330,    334,  734.  —  bjalla 

329,  330,  331,  333,  630.— 
bolli  (á  eldbera)  28.  —  brík 
(yfir  altari)  328,  330,  331,630, 

631,  734.  —  bríkmeð  hurðum 
6302.  —  bríkarklæði  334.  — 
brún  3292,  330,  343,  629 
(opt),  734.  —  brún  raeð  for- 
dúkum  629.—  buðkr  327.  — 
burðarstika  327.  —  corporale 
326,  629,  734.  —  corporalar 
með  húsum  628.  —  crucifix- 
um  28.  —  dalmatica  173, 
326—327,  330,  629.  -  ducatus 
(á  altari)  28.  —  dúkar  (vígðir 
og  óvígðir,  yfir  altari  með 
altarisklæðum,  yíir  Katrínar- 
skript,  yfir  krossi,  með  lektara, 
með  tjaldi)  38,  126,  127, 
176,  320,  321,  327,  328*.  — 
glitaðir     dúkar     3272,     3282, 

329.  —  dúkr  með  röndura 
322.  -  eldberi  327,  334,  630. 

—  eldberi,  og  allr  í  sundr 
bollinn    28.  —  fontkross  630. 

—  fontsumbúningr     28,     327, 

330,  331,     629.   —  fordúkar 


173,  329,  330,  629.  —  formi 
630.  —  föstutjald  327,  629.- 
glóðarker  28,  136,  127,  173, 
319,  320,  321,  326,  327, 
329,  330,  332,  334,  629, 
734.  —  handlín  28,  329,  333, 
734.  —  helgir  dómar  327,  734. 

—  hönd  hins  heilaga  Johannis 
Holensis      með      armleggjum 

332.  —  helgir  dómar  sancti 
Ólafs      333.    —   hjálmr     328. 

—  hnap(p)ar  733.  -— 
hringahökull,  sjá  hökull.  — 
höfuðlín  329,  6283,  629.  — 
höklar  28,  173,  3262,  327, 
329,    334,     6285,     688,     734. 

—  hökull  með  gullrönd- 
ura  698.  —  hringahökull 
6282.  —  járnstika  327,  3282, 
330, 333,  734.  —  kaleikr,  kalekr 
28,  38,  126,  127,  173,  203, 
319,  326,  327,329,  330,  3312, 

333,  334,  629,  734.  —  kaleiks- 
hús    328.  —  kantarakápa  28, 

38,  173,  326,  331,  333,  334, 
629.  -  -  kápa  327,  329,  733, 
734.  —  kertahjálrar  28.  — 
kertaklofi  331.— kertistika  28, 

39,  126,    127,  320,  331,  334. 

—  kirkjuketill  39.  —  kista 
(læst  og  ólæst)  126,  335,  734.  - 
kistill  með  helgum  dómura 
328.  —  klofi  (á  klukkum  = 
kólfr)  320.  —  klukka  282,  126, 
127,  2032,  3192,  320,  321, 
327,  328,  329,  330,  3312, 
333,    335,    734.  —  kola    334. 

—  koparhjálmr  333.  —  kop- 
arstika  2032,  321,  326,  327, 
333,  630.  —  kórkápa  688.  — 
krossar  28,    126,    3192,     320, 


854 


REGISTR. 


321,     3282,    330,    333,     630, 
734.  —  kross    búirm    334.  —  j 
kross     með    gullhlað  333.  —  i 
írskr  kross  333.  —  kross  með 
líkneskjum  126.  —  kross  með  , 
undirstöðum  127,     320,     328, 

329,  330,  33 12.  —  lectari  28, 

328,  334,  630.  —  líkakrákr 
28,  63C.  —  líkneski  126.  — 
Barbaru  líkneski  330.  —  Guð- 
mundarlíkneski  630.  —  Heim- 
ramslíkneski  630.  —  Johannis 
líkneski  320.  —  Johannis  lík- 
neski  baptistæ  203,  320,  328, 

330,  332,  333.  --  Jóns  likn- 
eski  postula  6302.  —  Jóns 
líkneski  Hólabiskups  630.  — 
Katrínar  líkneski  328,  332, 
630.  —  Margrétar  likneski 
734.—  Maríulíkueski  330,  331, 
6302,  734.  —  Maríu  líkneski 
Magdalenu  6302.  —  Martinus 
likneski  630.  —  Nikulásslíkn- 
eski  320,  630,  734.  —  Ólafs 
likneski  319,  332.  —  Pétrs 
líkneski     postula      127,     328, 

329.  —  Thomas  líkneski    630. 

—  Thomas  líkneski  erkibisk- 
ups  333,  630.  —  Triuitatis 
líkneski  630.  —  Þorláks  líkn- 
eski  328.  —  lindi  734.  — 
Maríumessuklæði  628.  —  merki 
(merkisleppr)  327.  328,  330, 
333,  734.  —  messingarketill 
176.  7—  messingarkola  28.  — 
messingarstekar(=stjakar)734. 

—  messufatakista  28. —  messu- 
hökull  628.  —  messuklæði 
28,  38,  39,  123,  1242,  126, 
127,  173,  3192,  326,  327, 
3292,     3312,    333,    334,  628°, 


6292,  734.  —  messuserkr  327. 

—  monstrancium  630— munn- 
laug  176,  179,  322,  334.  — 
páskablað  327,  630.  —  páska- 
kcrti  630.  —  paxblað  321.  — 
paxspjald  126,  127,  319,  3272, 
331,  630.  —  propiciatorium 
326,330,333.—  róðukross  28.— 
sacrarium  handklæði  628.  — 
sacrarium  munnlaug  28,  39, 
327.  —  sáradúkr  734.  —  serkr 
326,  329.  —  skírnarsár  328, 
333.—  skjöldr  (á  altarisklæði) 
629 2.  —  skrín  (með  helgum 
dómum)   330,   331,  6302,  734. 

—  skrín  búið  334,  631.  — 
skriptir:   Andreas   skript  328, 

331.  -  Jóns  skript  28.  — 
Katerinar  skript  320.  —  Laur- 
encius  skript  28.  —  Maríu 
skript  126,  127,  178,  319, 
3202,  321,  328,  3312,  333, 
335.  —  Ólafs  skript  328, 
330,  333.  —  Pétrs  skript  126. 

—  Thomas  skript  319.  — 
Trinitatis  skript  333.  --  JÞor- 
láks  skript    320,     321,     330, 

332.  —  skrúðakista  328,  330, 

333.  630.  —  sloppar  173,  3273, 
3292,  331,  333,  334,  6292, 
734.  —  sprangdúkr  631.  - 
stokkr  734.  —  stóla  282,  327 

—  stólar  334,  734.  —  tabul- 
um  126,  734.  —  teikn  búið 
með     silfr     328.    —    trékross 

334.  —  tjöld  28,  126.—  tjöld 
um  kór  328,  334.  --  upp- 
haldsstika  321,  327.  —  vatns- 
ketill  327,  328,  3312,  630.  — 
vígðs  vatns  kanna  333.  — 
vígsludúkr  734. 


REGISTR. 


855 


kirkja,  bækr  kirkju  allskonar 
38,  39,  126,  173,  329,  631, 
7342.  —  altarisbók  328.  — 
ártíðaskrár  326,  630.  —  aspi- 
ciensbók  330,  331,  734.  — 
breuer  330.  —  capitularius 
326,  331,  6292.  -  -  capitulum 
(á  messubók)  326.  —  collectæ 
3262,  331,  333.  —  commoÐÍon 
630.  —  commonsbók  326.  — 
de  sanctis  bækr  3263,  3284, 
33 14,  3332,  6295,  6302,  7344. 
—  de  tempore  bækr  203, 
3265,  328,  330,  3313,  333, 
6298,  6303,  7343.  —  dominiku- 
bók  326.  —  epistolæ  326.  - 
evangelia,  sjá  guðspjöll.  — 
gradall,  graduale,  grallari  326, 
3282,  330,  331,  333,  629, 
734.  —  guðspjallabók,  guð- 
spjöll  203,  3263,  330,  331, 
333,  335,  6292,  7342.— haud- 
bók  328.  —  hymnar,  sjá  ymn- 
ar.    —    jólabók     203.   —    ka- 


nonum     bækr    629. 


kiriall 


326,  328,  333,  629.  —  kver 
333.  —  lágasöngvabækr,  lága- 
söngvaskrá  326,  331,  333, 
734.  —  latínubók  333.  — 
legendur  629.  —  iesbækr  326, 
3283,  331,  333,  334,  7342.  - 
matutinale  328,  330,  333, 
629,  630.  —  missale  326,  328, 

330,  331,  6293,  734.  —  Niku- 
lássaga  327,  734.  —  oraciur 
629.  —  orðubækr     326,    330, 

331,  629,  734.—  óttusöngva- ! 
bækr  326,  3282,  630.  — páska- 
bók  330.  —    pistlar   (sbr.  epi- 
stolæ)     203,     3262,    330,  331, 1 


333,    6292    7342. 


processi- 


onale  326,  328.  —  psaltari 
203,  326,  328,  330,  3S12, 
333,  334,  630,  734.  —  sequen- 
ciubók     326,     328,   330,  331, 

333,  629.  —  smábækr   til  .c. 

334.  —  söngbók  7342.  —  texti, 
textus  326,  334.  —  textar  með 
silfr  629.  —  textar  með  kop- 
ar  629.  —  silfrtexti  með  helg- 
um  dómum  sancti  Olafs  333. 
—  ymnar,  ymnarius  326f, 
331,  629. 

Kirkjuból  á  Akranesi  178. 
Kirkjuból  í  Eeitsdal  142. 
Kirkjuból  í  Kollsvík  255. 
Kirkjuból  í  Korpudal  142. 
Kirkjuból  í  Langadal  í  Isafjarð- 

arsýslu  433,  566-567. 
Kirkjuból  í  Mosdal  43. 
Kirkjuból   á  Rosmhvalanesi  42, 

126,  167. 
Kirkjuból  í  Valþjófsdal  627. 
Kirkjubær     fyrir     ofan    Leiti    í 

Vestmannaeyjum  326. 
Kirkjubær  á  Síðu,  klaustr,  staðr 

157,      482—483,      697—698, 

766. 
Kirkjubær  á  „Útmannasveit"   (í 

Tungu)  444—445. 
Kirkjufjara  í  Krýsuvík  124. 
Kirkjuhainrar  á  Akranesi  178. 
Kirkjuhvammr  í  Húnavatnsþingi 

554-555. 
Kirkjulækr  í  Fljótshlíð   332.  — 

Kirkjulækjardómr  288. 
Kirkjuvogr  í  Höfnum  126 — 127. 
kista,    sjá   búsgagn,  sbr.  kirkja. 
Kista  í  Andakýl  174. 
Kjalarnes      122—123,      718.  — 

Kjalarnessþing  289,  292,  610. 
Kjalvegr  undir  Jökli  21—22. 


856 


REGISTR. 


Kjós  í  Grunnavík    í    ísafjarðar- 
sýslu  IV,  687;  VI,  142. 

Kjós  í  Trékyllisvík  256. 

Kjós(in)    í    Kjalarnessþingi    88, 
'  178,587,718.—  Kjósarsker  178. 

Kjölvararstaðir  í  Reykjadal  173. 

Kjörr,selstaða  frá  Reykholti  173. 

kjöt,  sjá  kostr. 

Klasbarði  í  Landeyjum  325. 

klabbrýni,  sjá  búsgagn. 

Klaufabrekka  í  Svarfaðardal  92. 

Klaufastaðir  á  Barðaströnd  255. 

klaufhamar,  sjá  búsgagn. 

klaustr  210,  382.  —  klaustr  að 
Helgafelli  21,  24,  29,  31,  32 
—33,  33-34,  35,  36,  37,  40, 
45,  46,  47,  48,  50,  53,  58, 
254,  311,  370,  427,  613,  618, 
619,  653,  694,  730—731.  - 
klaustr  í  Kirkjubæ  482—483, 
697—698,  766.  —  á  Munka- 
þverá  108,  128,  158,  222, 
392,  526,  547,  563,  633— 
634,  677,  684.  —  á  Möðru- 
völlum  170.  —  á  Skriðu  577. 
—  í  Viðey  153,  375,  388, 
389,  609.  —  á  Þingeyrum 
116,  117,  559,  658,  764.  — 
í  Þykkvabæ  697—698.  — 
klaustraskjöl  633. 

Kleif  á  Cfalmansströnd  við  Eyja- 
fjörð  199. 

Kleif  í  Reykhólasveit  610. 

Kleifar  á  Ströndum  255. 

Kleifarland  í  Mjótsdal  520. 

Klemensdóttir:  Ingibjörg. 

Kleraensson :     Arui. 

klerkatal  314—316. 
klerkr,  sjá  prestr. 
klettr  427.     • 

Klettr  í  Króksfirði  256. 


Klettr  (Hrísaklettr)  á  Snæfells- 
nesi  48,  428,  429. 

Klifshagi  í  Öxaríirði  221. 

kilppingar  77,  106.     Sbr.  skinn. 

Kloli  á  Landi  323. 

Klofi  í  Norðrárdal   173. 

Klúka  í  Barðarstrandarsýslu 
255. 

Klúka  á  Ströndum  256. 

klukka  112,  219.     Sbr.  kirkja. 

klæði  (vefnaðr)  13,  14,  181, 
2102,  218,  242,  244,  246, 
272,  284,  3003,  307,  318, 
373,  374,  390,  473,  503, 
504,  578,  613,  653,  655, 
7412,  742,  761.  —  hálístykkis 
klæði  413,  429,  436.  —  tví- 
gilt  klæði  4722.  —  þrígilt 
klæði  472.  —  þriðjungaklæði 
472. —  klæðaskemma  (á  Reyk- 
hólum  1483)  505.  —  klæða- 
voð  77.  —  braut  (vefnaðr) 
472.  —  dúkar  4723.  —  dúkar 
blámerktir  38.  —  dúkar  með 
röndum  472.  —  flugel  472.  — 
fustan  28.  —  glit  3272,  328, 
4724,  629.  —  hringvefnaðr 
4722,  628.  —  hriugahökull 
6282.  —  lérept  29,  362,  272, 
327,  473,  685,  734.  —  lér- 
eptsdúkr  472,  529.  —  skyrtu- 
lérept  173.  —  líndúkr  með 
ull  581.  —  sálún,  sálúnsvefn- 
aðr  77,  735.  —  silki  327,  629, 
734.  —  silkiskraut  472.  —  skar- 
skarlak  4722.  —  skorn- 
ingr  472.  —  sprangdúkr 
(-tjald)  629,  631.  —  tefling(r) 
77. 

klæði  (==  rúmföt)  297,  2982,  3032, 
3042,  309,  372,  374,  499. 


REGISTR. 


857 


klæðnaðr  22,  257,  472.  —  grár 
hattr  473.  —  hosur  472,  4732. 

—  hempa  (konu)  4722.  — 
kápa  (konu)  129,     4724,   473. 

—  karlmannsstakkr  4722.  — 
skyrta  473*.  —  stakkr  129, 
4733.  —  treyja  472,  473.  — 
skurðr  fata  340. 

Klængr  Einarsson  prestr  nyrðra 

bróðir  Magnúsar  prests  (1478 

—1480)  130,  261. 
Klængsson:  Ólafr. 
Knaurr,  sjá  Knörr. 
Knútsson:  Álfr. 
Knörr    („Hnörr")     í     Breiðavík 

undir  Jökli  50,   05,     56,     57, 

275,  306,  307,  311,  317,  370, 

576,  593,  619. 
Knorr    Þórðarson    vestra   (1478 

-1484)  132,  511,  514. 
Koðran  Björnsson  eystra  (1477) 

119. 
Koðran  Jónsson  eystra   (1485 — 

1491)  535,  539,  749. 
Koðran  Jörundarson  vestra(1428) 

42. 
Koðransson:   Cfunnar,  Jóhannes, 

Ólafr,  Torfi. 
kolskara,  sjá  búsgagn. 
Kolbeinn      Benediktsson      hinn 

ríki  (d.  1375)  24-25,  26. 
Kolbeinn  Gíslason  vestra  (1483) 

475,  477. 
Kolbeinn   (Kollbeinn)    Hákonar- 

son  í  í>ingeyjarþingi(1477)109. 
Kolbeinn   Helgason  í  Austfjörð- 

um  (1477)  98. 
Kolbeinn  Ingimundarson    prestr 

nyrðra  (1482—1503)  683. 
Kolbeinn  Jónsson   vestra  (1486) 

557. 


Kolbeinn  Jónsson  nyrðra   (1488 

—1489)       611-612,      682— 

683. 
Kolbeinn    keis   á  Bakka    (Keis- 

bakka)    á    Skógarströnd    (um 

1400)  426. 
Kolbeinn  Ólafsson  nyrðra(1480) 

307. 
Kolbeinn  Pétrsson  í  Ási  í  Holt- 

um  (c.  1397)  322. 
Kolbeinn  Sigurðsson,  Þórðarson- 

ar,  á  Mýrum  í  Dýrafirði  (1484) 

515-517. 
Kolbeinn    Þorgilsson    á    Borg  í 

Borgarfirði  (1417-1436)  688. 
Kolbeinn  Þórólfsson  vestra  (1478) 

128. 
Kolbeinsson:      Arngrímr,      Bar- 

tholomeus,  Einar,  Jón,  Mark- 

ús,  Ólafr,  Thomas,  Vermundr, 

Þorgils. 
Kolbeinsstaðir   í  Kolbeinsstaða- 

hreppi  88,  164,    728.  —  Kol- 

beinsstaðahreppr      88,       206, 

207. 
Kolbjörn  Þorgilsson  vestra(1465) 

56. 
Kolbrún  (bók,  1365)  12. 
Kollabær   í  Fljótshlíð     84,  288, 

325,  451. 
Kollafjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

255. 
Kollafjörðr    í    Strandasýslu    75, 

342,      504—505,      558—559, 

731. 
Kollason :  Bessi,  Guðmundr,  Jón, 

Nikulás. 
Kollgerði  (nú  Kollugerði)í  Krækl- 

ingahlíð  í  Eyjafirði  571. 
Kolli  Magnússon    lögréttumaðr  í 

Ási  í  Hegranesi  (1477—1481) 


858 


REGISTK. 


95,     217,     275,      354-355, 

377. 

Kolli  Vigfússon  vestra  (1481) 
416. 

Kollsvík  á  Barðaströnd  142, 
255. 

Kolsholt  í  Flóa  319. 

Kolugil  í  Víðidal  191,  199. 

konuhempa,  konukápa,  sjá  klæðn- 
aðr. 

konungr,  kongr  6,  1022,  200, 
2133,  272,  280,  282,  287 3, 
288,  292,  3122,  313,  340, 
341,  342,  378,  3802,  383, 
3902,  391,  395,  4052,  448, 
450,  451,  4592,  460,  4634, 
466,  467  (opt),  4683,  473, 
478,  507,  513,  5222,  534, 
5362,  5453,  546,  573,  584, 
615,  631,  6323,  636,  642, 
645,  6632,  6642,  665,  666, 
6672,  668,  6692,  670,  6712, 
6722,  673,  674,  679,  7003, 
7014,  703,  7043,  7053,  7062, 
7182,  719,  721,  7242,  7534, 
754,  7552,  763,  764.  — Nor- 
egskonungr  284.  —  kongr  og 
karl558.  — konungsbréf  6,212, 
250,  272,  274,  281 3,  305— 
306,  3132,  357-365,  3802, 
462,  7032,  754.  —  konungdómr 
5,  44,  1023,  140,  188,  248, 
280,  290,  3444,  366,  378, 
395,  458,  4592,  464,  467, 
532,  5454,  606,  6452,  701 3, 
724,  736,  753,  756.  — kon- 
ungseignir  465.  —  kongsgarðr 
346,  347,  395,  440,  441, 
445.  — kongs  jörð  668,  670, 
671,  672,  673.—  konungsnáð 
282.  —  kongsskuld  5222. 


Konungsmúli  í  Fljótshlíð  332. 

kopar,  sjá  málmar. 

Kópareykir  í  Reykholtsdal  173. 

koppur  (=  koffur)  693. 

koss  242. 

kostr,  kostnaðr  36,  97,  186, 
532,  533,  731. 

kostr  (matr,  kosthald,  sbr.  fæða, 
fæðsla,  lausasmjör,  smjör)  ll2, 
13,  14,  22,  36,  69,  220,  234, 
246,  460,  461,  582,  583, 
613,  730.  —  frí  kostr  218.  — 
bjúga  77.  —  sbr.  fiskr.  —  há- 
karlslykkjur  77.—  hvalr  25. 
—  sbr.  hveitimjöl.  —  kýr  að 
kjötura  472.  —  kýrþjó  77.  — 
rafabelti  77.  —  ryklingr  (rækk- 
ling)  43,  64,  77.  —  sauðar- 
bógar  77.  —  sauðarkrof  77. 
—  skammrif  (af  uxa  og  sauð- 
um)  772.  — skyr  79,472,  621, 
631,  735.  —  skötubörð  77.  — 
smálkaðr  rnatr,  smálkaraatr 
77.  —  sperðlar  77.  Sbr.  kýr- 
mjólk,  málsmjólk,  raálsverðr, 
mjólk,  rajöl,  ostr,  reytisöl, 
slátr. 

Kothraun  í  Helgafellssveit  13. 

kragi,  sjá  hertygi  (panzari). 

Krakavellir  í  Fljótum  489. 

Krákr  Marteinsson,  Þorleifsson- 
ar  frá  Máfahlíð  (d.  fyrir  1487) 
593,  619. 

kreari.  sjá  skip. 

Kieger,  Lauritz  Angel,  stipt- 
amtmaðr  á  íslandi  (1829— 
—1837),  handritasafn  hans 
128,  140,  222,  252,  248, 
249,  431,  432,  434,  435, 
443,  469,  471,  708,  767. 


REGISTR. 


859 


Kringluvatn  í  Laxárdal  í  Suðr- 
þingeyjarþingi  109. 

Kristfé  383. 

Kristín  Björnsdóttir  (Vatnsfjarð- 
ar-Kristín,  d.  1458)  443. 

Kristín  Ey  jólfsdóttir,  Arnfinn  sson- 
ar,  kona  Magnúsar  Þoikels- 
sonar  (1477—1488)  1184,  121, 
148,  452—453,  614-618, 
639—640. 

Kristín  Finnbogadóttir,  lögmanns 
Jónssonar,  kona  Sveins  Sum- 
arliðasonar  og  Sigurðar  Þor- 
leifssonar  (1485—1489)  547, 
660-661. 

Kristín  Guðmundsdóttir  kona 
ívars  króks  (1399)  36—37, 
38. 

Kristín  Guðnadóttir,  Oddssonar, 
kona  Jóns  Asgeirssonar  (1478 
—1481)  132  (opt),  368. 

Kristín  Sumarliðadóttir,  Lopts- 
sonar,  kona  Jóns  dans  Bjorns- 
sonar  á  Eyri  í  Arnarfirði 
(1481)  226,  392. 

Kristín  Teitsdóttir  frá  Bjarna- 
nesi,  Gunnlaugssonar  (1480) 
290. 

Kristín  IÞorleifsdóttir,  Björns- 
sonar  (1490)  693. 

Kristín  Þorsteinsdóttir,  Ólafs- 
sonar  á  Ökrum  í  Blönduhlíð 
( Akr  a-Kristín,  1480— 1490 ; 
d.  1490)  265-266,  598-599, 
651,  691—693,  705—707, 
722-  723. 

kristindómr  218,  312,  338,  391, 
459,  461,  497.  —  kristindóms- 
réttr,  kristinréttr         1062, 

157,  206,  338,  339,  340, 
356,  382,  383,  391,  403,  407, 


465,     467,    490,     500,     677, 

737,  741,  7582. 
Kristján  Danakonungrhinn  fyrsti 

(d.    1481)    67,  102,  103,  131, 

180,     211,     250,     285,     305, 

357-365,      379,     395-397, 

400—411,  491,  705,  755. 
Kristjania  í  Noregi  473. 
Kristjarn       I      8J&  Kristjáö> 
Kristjern       I 
kristnar     sálir,     kristnir     menn 

2182,  2192,  2202,  4542,  458. 
Kristnes  í  Eyjaíirði  576. 
Kristopher    konungr    af   Baiern 

(1440—1447)  379. 
Kristrún  Ormsdóttir,   kona  Vig- 

fúsar    Bjarnarstnar    (d.    fyrir 

1491)  746. 
Krókr   undir  Brekkum  í  Húna- 

vatnsþingi  215 — 117. 
Króksdalr  út  úr  Laxárdal  í  Suðr- 

þingeyjarþingi  109. 
Króksfjörðr  í  Barðastrandarsýslu 

142,  256,  257. 
kross  693.—  kross  á  innsigli  525. 

—  kross    með   festi    129,  657. 

Sbr.  kirkja.  —  kross  klappaðr 

í  stein  698. 
Kross  á  Árskógarströnd  571. 
Kross  í  Landeyjnm  333,  414. 
Krossanes  í  Kræklingahlíð  571. 
Krossanes  á  Vatnsnesi  228. 
Krossholt  í  Hnappadalssýslu  14, 

259. 
Krosslækr  í  Laxárdal   í    Dölum 

27. 
krossmessa  hvortveggja  (á  haust 

og  vor).  Sjá  messa. 
|  Krossnes  í  Eyrarsveit  31,  32. 
j  Krossnes  á  Mýrura  256. 
|  Krukstaðir  í  Eyjaíirði  588. 


860 


REGISTR. 


krúna,  króna  274,  358,  3594, 
360,  361,  362,  3632,  36á2, 
441,  446,  470,  4732,  4972, 
506,  507,  636,  756.  -  Nor- 
egskrúna  5,  1032,   398  (opt). 

Kryddhóll  í  Skagafirði  94-96, 
696. 

Krýsuvík  í  Grullbringusýslu  1247, 
186,  609. 

Krækliogahlíð  í  Eyjafirði  170, 
583,  759. 

kuern,  sjá  kvörn. 

kúgildi  11,  12,  13,  153,  163, 
17,  19,  20,  21  (opt),  25,  26, 
272,  29,  30,  34,  35,  36,  402, 
43,  45,  48,  50,  56,  58,  722, 
93,  1173,  119,  121,  122,  124, 
128,  129,  1302,  1344,  139, 
152,  155,  169,  172,  173  (opt), 
1744,  175,  1772,  178,  181, 
191,  1922,  196,  203,  207, 
216,  219«,  227,  2282,  2322, 
233,  2502,  256  (opt),  2574, 
2592,  278,  294,  3002,  320, 
321,  3222,  3272,  3292,  332, 
334,  355,  3674,  370,  410, 
412,  413,  429,  436,  452, 
4532,  457,  472,  476,  478, 
483,      487,     503,     504, 


516,  527,  535,     538,     540, 

541,  552,  555—556,     5573, 

558,  571,  573,     5772,  5793, 

580,  5832,  5883,  6002,     603, 

611,  612,  614,     620,     6215, 

6314,  6372,     639,     646,   647, 

651 2,  657,  6583,   659,     684, 

686,  687,  692,     694,     695, 

7243,  730,  733,     734,    739, 

7462,  7612.  —  búlæg  kúgildi 

174,  410,  538,    558.  -  fríð 


kúgildi     55.  ■ —  kúgildaleigur 
187.   —  kúgildahald  724. 

kuldi  534. 

kúpa,  sjá  búsgagn. 

kvartel,  sjá  búsgagn. 

Kvennabrekka  í  Dölum  216, 
226,  394,  421-422. 

Kvennagiptingar  (í  Jónsbók) 
680. 

Kvennahvoil  á  Skarðsströnd  4. 

kver  78,  315.  Sbr.  bók. 

Kvíabekkr  í  Ólafsfirði  302,  387. 

Kvíar  i  Norðrárdal  269. 

kvigildi,  sjá  kúgildi. 

kvik  höfn  (með  konu)  691. 

kvikfé,  kvikir  peningar  133, 
204,  216,  226,  255,  276, 
334,  4712,  482,  6162,  617, 
630,         722,  734,        746, 

766. 

kvittan,  kvittanarbréf,  kvittancia 
17—18,  20,  26-27,  30,  31, 
35,  40-41,  43-44,  49—51, 
52—56,  58,  74,  88-89,  91— 
92,  94—95,  114,  117—118, 
133,  140,  150,152,  155-156, 
160- 161,  164—166,  167, 
168,  169,  174,  178,  182, 
186-187,  190—191,  211, 
213—215,  247—248,  251, 
254,  270,  278-281,  299— 
300,  306—307,  311,  318, 
342—343,  346,  368,  371, 
391—392,  398,  411—412, 
424-425,  427—428,  430, 
433—436,  446—448,  488, 
496,  501,  515,  5223,  528- 
534,  541-  542,  549  -550,  559, 
576,  584,  587,  603,  604,  618, 
632,  339,  643—644,  645-646, 


ftEGISÍR. 


Ö6Í 


652—654,  682-  683,  688, 
691,  692,  694—696,  699, 
706,  707—708,  716,  717, 
753,  759,  761,  766. 

kvonarmundr  207,  510,  534, 
582. 

kvotra  78. 

kvörn,  sjá  búsgagn. 

kyndilmessa,  sjá  messa. 

Kyngeston  super  Hull  480. 

kynjamein  241. 

kýr,  sjá  nautpeningr. 

kyrrsetning  (fjár)  340 — 341. 

kysta,  sjá  kista. 

kæra,  sjá  ákæra. 

Lágafell  í  Landeyjum  413 — 414. 
laghmaðr,  sjá  lögmaðr. 
lagrétta,  sjá  lögrétta. 
Lambabliksstaðir     í     Hornafirði 

334. 
Lambafell     undir       Eyjafjöllum 

330. 
Lambanes  á  Langanesi   93 — 94. 
Lambatungur  í  Eilífsdal  179. 
Lambavatn    á  Barðaströnd   235, 

255. 
Lambey  í  Fljótshlíð  324,  332. 
Larabeyri    í    Tálknafirði    202 — 

203. 
Lambhagi  á  Rangárvöllum  324. 
Lambkárr     í    Dögurðarnesi     (c. 

1245)    1—3.     Sbr.    Lambkárr 

Gunnsteinson  og  JÞorgilsson. 
Lambkárr  Gunnsteinsson  í  Galt- 

ardalstungu    (á  öndverðri    13. 

öld)  2. 
Lambkárr    Þorgilsson    ábóti  (d. 

1249)  3,  4. 
Lambkársdóttir :  Ingibjörg. 
Lambkársson:  Helgi. 


lán  137,  495. 

land  =  ísland  54,  276,  283  (opt), 
284  (opt),  2922,  304,  313, 
358,  360,  3612,  362,  364, 
384,  3902,  3912,  397,  398, 
406,  4072,  451,  455,  459, 
462,  463,  466,  468,  5068, 
507,  518",  523,  5652,  677, 
681,  700,  7032,  7043,  714, 
727,  7543.  —  landráðamaðr 
468.  —  landslaga  bók,  lands- 
lög  102,  2762,  283,  284, 
344,  378,  463,  467,  468, 
518,  680,  700.  —  landsvistar- 
bréf  305—306.  —  landþings- 
skrifari  237. 

land  (terra)  19,  518. 

land  (=  jörð,  prædium)  7,  9,  11, 
12,  14,  15,  16,  172,  19,  202, 
21,  22,  25,  28,  293,  30,  173, 
1783,  1792,  299,  333,  334, 
339,  443,  486,  609.  —  ix 
mæla  (hálfsannars  mælir)  land 
124,  125.  —  landadeildar- 
stefna  7.  —  Landabrigði  (Jóns- 
bókar)  575.  —  landaraerki 
(landsmerki,  landamerkjabréf, 
landamerkjaskrá,  landamérkja- 
vitnisburðr)  1—3,  7,  8,  9 — 
10,  12,  32,  86-87,  90—91, 
98—99,  110—112,  120,  137, 
153—154,  174,  175,  221, 
236,  298—299,  316-  317, 
425—426,  485—487,  494, 
502-504,  524—525,  551— 
552,  554-555,  574—576, 
593,  610,  619,  678, 
686,  688,  694,  698,  731, 
733,  750—751.  —  landaurar 
5.  —  landból  405.  —  landbúi 
517.  —   landeign,    landareign 


REGÍSTR. 


7,  90,  113e,  554,  5752.  — 
landnám    495.  —  landskyldir 

92,  116,  133,  144,  187,  188, 
204;  232,  233,  2504,  251, 
256,  382,  424,  453,  507, 
545,  571,  581,  6221,  632, 
643,  715,  7162.  —  landspytj- 
ar    538.  —  landsverð    15.  — 

Land(ið)  í  Rangárþingi  79, 
80,  81,  82,  83,  84.  —  Land- 
menn  79,  83.  —  Landmanna- 
aírétt  79 — 83.  —  Laudinanna- 
hreppr  81,  82,  83,  496. 

Landbrotalækr  í  Melasveit    175. 

Landeyjar  í  Rangárþingi  413— 
414,  487. 

Langadalr  í  Húnavatnsþingi  74, 
75,  184-185,  191,  450, 
550—551,  599,  644,  659, 
759. 

Langadalr  í  ísaíjarðarsýslu  433. 

Langadalr  litli  á  Skógarströnd 
425. 

langafasta  177,  333,  369,  410, 
424,  465,  508,  509,  652. 

Langagerði  í  Hvolhrepp  323, 
325,  327,  332. 

Langahlíð  í  Hörgárdal  699 — 
701. 

Langaurýri  á  Bug  í  Húnavatns- 
þingi  98,  115— 1168. 

Langanes  í  Arnarfirði  248,  474, 
511,  514. 

Laugaues  uudir  Eyjafjöllutn  330. 

Langanes  í  Norðurþiugeyjarþingi 

93,  158,  219,  683. 
Langholt  í  Borgaríirði  603,  605.  , 
Langholt  í  Flóa  515,  620. 
Langebeck,Jakob,  sagnafræðingr 

62. 
Langhóll  í  Fnjóskadal  8. 


Langhúsaeyrar  í  Fljótsdal  520. 

lás  473-. 

latrocinium  66. 

Lauf(in)  á  Völlum  eystra  99. 

Laufás  við  Eyjafjörð  1132,  1182, 
133  (opt),  148-149,  151— 
152,  204,  209,  300,  302, 
423,  452-453,  483—484, 
485,  549—550,  611,  686, 
702. 

Laugabrekka  á  Skarðströnd  4. 

Laugaland  í  Fljótum  489,  711 
712. 

Laugaland  í  Hörgárdal  600. 

Laugar  í  Hvammssveit  295. 

Laugardalr  í  Arnessþingi  687. 

Laugardalr  í  Tálknafirði  202, 
342. 

Laugardælir  í  Flóa  620. 

laugarkveld  106.  Sbr.  dagr. 

launbarn  418.  —  lauusonr   226. 

launskript  68. 

Laurencius  biskup  hinn  helgi, 
Laurenciusmessa,  Laurencius- 
skript  28,  53,  86,  87,  91, 
177,  291,  394,  450,  637,  669, 
676,  677,  713,  760. 

Laurencius  Kálfsson  biskup  á 
Hólum  (1331)  316. 

lausafé,  lausagóz,  lausir  pening- 
ar  9,  12,  15,  20,  25,  28,  29, 
33,  36,  42,  45,  68,  92,  95, 
118,  132,  1332,  142,  154, 
195,  201,  204,  206,  206, 
216,  219,  227,  255,  2562, 
260,  262,  267,  274,  276, 
290,  295,  337,  341,  356, 
358,  366,  369,  382,  409, 
411,  412,  428,  439,  461, 
465,  475,  487,  502,  507, 
539,     5482,    5492,    551,  5722, 


REGISTR. 


863 


583,  585,  586,  599,  611, 
612,  615,  616,  6172,  618, 
620,  633,  637,  651,  657,  6612, 
677,  687,  722,  730,  7372, 
746,  759,  760,  7612,  762, 
766. 

lausasmjör,  sjá  kostr. 

lausaviðir  22. 

lauslætiskona  419. 

lausn  71,  339,  356,  3692,  373, 
380,  441,  454,  4552,  4743, 
490,  500,  501,  591,  622, 
623,  625,  6342,  716,  727, 
736,  741 2,  742,  743,  745.  — 
lausnarbeiðsla  386. 

lausn  (jarða)  1442,  145,  160, 
191,  223,  232,  233,  360, 
361,  362,  363,  364,  3942, 
4393,  452,  528,  549,  573, 
604,  606. 

lax  1953.  —  laxveiði  292,  174, 
194. 

Laxá  í  Borgarfirði   177. 

Laxá  í  Dölura  27.  -  Laxárdalr 
27,  108,  110,  160,  161,  165, 
166,  198,  228,  295,  451— 
452,  534,  601,  692. 

Laxárdalr  í  Skagafjarðarsýslu 
608. 

Laxárdalr  í  Suðrþingeyjarsýslu 
108,  109,  112,  136,  371, 
547,  549,  649,  650,  656, 
728. 

Laxfoss  í  Kjós  178. 

Laxfoss  í  Norðrá  269. 

Laxholt  í  Stafholtstungum    268. 

leðr  472.  Sbr.  skinn. 

leg  (að  kirkju),  legstaðr  142, 
22,  129,  153,  389,  656.  - 
legkaup  125,  210,  6632,  6642, 
665,     666,     667,     668,    6692, 


671,  671,  673,  774.  —  leg- 
söngskaup  125. 

legatus,  legáti,  legátabréf  103, 
138,  156,  163,  395,  397, 
4022,  404,  407,  518,  591. 

legorð  103,  1392,  140,  297, 
298,  301,  3032,  308,  309% 
341,  356,  369,  3723,  3743, 
375,  377,  3783,  385,  405, 
4984,  512,  691,  7324,  736, 
767. 

Leiðarhólinr  í  Dölura  351,  352, 
566. 

Leiðvallarþing  í  Vestr-Skapta- 
fellssýslu  611. 

leiga,  leiguburðr  ,  12,  168,  17, 
212,  90,  116,  126,  152,  196, 
204,  232,  233,  4242,  453, 
4612,  503,  504,  5582,  571, 
617,  643,  720,  721.  —  xij 
álna  leiga  af  hundraði  16.  — 
leiglendingr  91.  —  leigufær 
jörð  16 — 17.  —  leiguleigur 
617.  —  leiguliði  222,  554, 
643.  —  leigustaðir  733. 

leikir  menn,  sjá  leikmenn. 

leikmenn  552,  59,  69,  87,  93, 
104,  113,  119,  122,  130, 
134,  133,  145,  158,  159, 
160,  163,  1802,  202,  214, 
217,  228,  229,  231,  232, 
235,  284,  286,  292,  295, 
302,  303,  304,  317,  3392, 
3402,  345,  346,  453,  354, 
369,  3722,  373,  374,  381, 
382,  383,  396,  403,  404, 
408,  418,  4202,  449,  459, 
4622,  463,  463,  4642,  465, 
467,  512,  513,  530,  531, 
537,  547,  557,  5732,  587, 
602,     620,     6302,     638,    639, 


864 


REGISTÍfc. 


643,  648,  652,  655,  657, 
682,  684,  711,  712,  721, 
737,  738,  752.  —  leikmanna- 
vald,  leikvald  406,  459. 

leikr  239,  242. 

Leikskálar  í  Haukadal  í  Dala- 
sýslu  113. 

leira  486. 

Leirá  í  Leirársveit  175 — 177, 
646.  —  Leirársveit    176,  646. 

Leirgröf  (leirgröí?)  í  Audakýl 
688. 

Leirmúli  í  Dölum  vestr  59. 

Leiti  í  Vestmannaeyjum,  sjá 
Ofanleiti. 

lén  398,  7562.  —  lénsbiskup  270. 

—  lénsmaðr  398,  719,  720, 
754. 

Leodgarius  biskup,  Leodgarius- 
messa  121,  226,  2272. 

lérept,  sjá  klæði  (vefnaðr). 

lest  skreiðar  50. 

lestr,  lesning  239.  —  messu  2182, 
2192,  405.  —  biskupskipunar 
666,  675.  —  bréfs  261,  262, 
263,  379,  3802,  387,  530, 
5822,  583,  584,  615,  616, 
727.  —  dóms  5362,  745,  748. 

-  forboðsbréfs  725,  7262.  — 
skrár  573,  765.  —  stefnu  623, 
624. 

létorf,  létorfa  326,  330,  749. 
léttasótt  532. 
lóttigyllini  200,  398. 
leyfisbréf    102—103,    234—236, 

418—421. 
libertas  64. 

lífgan  (fátækra)  667,  674. 
Lífgjarnsson :  Þórarinn. 
lík  176.  —  líktollshald  664. 
líkneski  112,  390. 


líksöngseyrir  663,  664,  665,  666, 

6672,     6692,     671,    672,    673, 

674. 
líkþrá  241. 
líndúkr  581. 

Litlahlíð  á  Barðaströnd  256. 
Litlaskarð  í  Skagafirði  236. 
Litlaþverá  í  Eyjafirði  289. 
ljár,    ljáir,    sjá  búsgagn.  —  ljá- 

dengsla  684. 
Ljárskógar  í  Laxárdal  í  Dölum 

272,  534,  601,  643. 
Ljósá  í  Fljótsdal  520. 
Ljósavatn  í  Ljósavatnsskarði  „í 

Bárðardal"  101, 159,  160,  161, 

162,  354,  527,  555.  —  Ljósa- 

vatnsskarð  159. — Ljósvetning- 

ar  8. 
ljóstollr,  sjá  lýsitollr. 
Ljótastaðir    í    Landeyjum    255, 

333. 
Ljótr    Bjarnason    prestr  á  Snæ- 

íellsnesi  (1365)  20. 
Ljótr     Ormsson     vestra     (1481) 

394-395. 
Ljótr    Þorleifsson    nyrðra  (1482 

—1489)  436,  438,  456,  648. 
Ljúfustaðir  í  Strandasýslu  142. 
lóð  (land)  617. 
lóðbyssa,  sjá  hertygi. 
Loðvík  Hallsson  prestr  á  Breiða- 

bólsstað    í     Vestrhópi    (1479) 

61,  89,  96. 
lófatak  5,  365,  525. 
lofmessa  106. 
lofunarbréf  252. 
lón  (landamerki)  32. 
Lón  (Lónaland)  í  Grindavík  126. 
Lón(ið)   í  Austr-Skaptafeilssýslu 

334,     410,     493—494,     710, 

744. 


REGIST&. 


865 


Loptr  Brandsson  prestr  á  Mel- 
um  (1483—1484)  492. 

Loptr  Filippusson,  Sigurðssonar, 
prestr  í  Guíudal  (1479—1489) 
203,  392,  501,  607,  678. 

Loptr  Gruttormsson  ríki  (d.  1432) 
40,  46—47. 

Loptr  Jónsson  bóndi  í  Ytraskóg- 
arnesi  (1480—1488)  317,  613 
—614. 

Loptr  Marteinsson  í  Fnjóskadal 
(1479)  222. 

Loptr  Ormsson,  Loptssonar,  „vel- 
borinn  mann"  riddari  (d.  1476) 
138,  176,  188,  192,  196— 
201,  217,  266,  275—278, 
289,  347—348,  350—353, 
394—395,  407—408,  412— 
413,  421-422,  435—436, 
451,  492,  588,  714-715, 
769. 

Loptr  Þorgilsson,  Gruðlaugsson- 
ar,  kenslupiltr  á  Helgafelli  og 
djákn  (1358—1367)  10—11, 
14,  22,  23. 

Loptsdóttir:  Ólöf,  Sophía. 

Loptsgerði  í  Blönduhlíð  7. 

Loptsnautr,  skógarteigr  í  Þórs- 
mörk  330. 

Loptsson :  Eiríkr,  Gruðlaugr, 
Gruðmundr,  Hávarðr,  Jörundr, 
Narfi,  Ormr,  Pétr,  Sigurðr, 
Skúli,  Stephán. 

Lorencius,  sjá  Laurencius. 

Lubecensis,  sjá  Lybika. 

Lubeke,  sjá  Lybika. 

Lucas  guðspjallamaðr  297,  503, 
766. 

Luciumessa  232. 

Lucíuregla  262. 

Dipl.  IbI.  VI.  B. 


Lundarbrekka  í  Bárðardal  302, 
428,  550,  611,  612,  686. 

Lundr  í  Lundarreykjadal  281, 
282,  285,  556—558,  646, 
687,  707—708.  —  Lundar- 
reykjadalr  281,  282,  285,  556 
-557,  687,  707. 

Lundr  í  Þverárhlíð  268,  269. 

Lybika  (Lybeck)  399—402.  — 
lybsk  mörk  7562. 

Lúnenborg  399—400. 

lýrittar  111,  299.  —  lyrit(t)ar- 
reiðr  (hinn  meiri  og  hinn 
minni)  90,  101,  140,  495, 
498,  584,  616«,  617,  680, 
701,  706,  732. 

Lýsa  á  í  Staðarsveit  292. 

lýsi  („lyse")  64. 

lýsingarbréf  215—217. 

lýsitollr,  ljóstollr  27,  176,  177, 
270,  320,  327,  330,  331, 
333,  461,  464,  478,  665, 
673. 

Lýtingsstaðir  í  Holtum  323. 

lægkaup,  sjá  legkaup. 

Lækjarkot  í  Stafholtstungum 
268. 

Lækjarskógr  í  Þórsmörk  330. 

lækr  (landamerki)  87,  902,  91, 
lll3,  175,  222,  299,  317, 
525,  678.  —  lækjarbotn  575. 
—  lækjarós  750. 

Lækr  =  Marklækr  3.  =  Tungu- 
lækr  99. 

Lækr  á  Barðaströnd  (=  Brians- 
lækr)  250,  454,  603,  695. 

Lækr  í  Melasveit  176,  492— 
493,  654. 

horðir  menn,  „lærmenn",  lær- 
dómr    592,     70,     71,  .89,  90, 


65 


866 


REGISTR. 


104,  130,  163,  206,  218, 
284,  292,  302,  303,  304, 
340,  3722,  373,  374,  391, 
396,  404,  4592,  4624,  463, 
4642,  466,  4672,  468,  530, 
531,  573,  648,  752. 

Lætare  Jerusalem  33;  34. 

lög  5,  16,  24,  29,  322,  332,  34, 
36,  43,  442,  452,  51,  52,  55, 
57,  72,  74,  79,  91,  96,  102, 
1104,  lll2,  1122,  114,  1162, 
117,  119,  1212,  122,  128, 
134,  135,  136,  141,  1482, 
1502,  152,  155,  158,  165, 
169,  181 3,  182,  1853,  1882, 
191,  1922,  193,  194,  196, 
200,  201B,  2033,  207,  210, 
222,  2302,  232,  2482,  2502, 
2512,  252,  254,  2592,  266, 
267,  276,  296,  3003,  3042,305, 
3072,  311  (opt),  336,  2423, 
344,  346,  352,  354,  355, 
367 2,  368,  370,  375,  380, 
388,  390,  393,  3965,  3983, 
410,  4122,  413,  415,  428, 
429,  4312,  434,  437,  439, 
441,  4492,  452,  456,  4584, 
4595,  460,  4625,  463,  4644, 
4672,  470,  471,  4762,  478, 
487,  493,  495,  501,  503, 
504,  507,  508,  5112,  527, 
5332,  5343,  537,  540,  544, 
5462,  5483,  550,  5522,  555, 
556,  5612,  5652,  569,  570, 
5712,  573,  575,  582,  5832, 
584,  5854,  586,  587,  589, 
600,  6012,  6042,  605,  6072, 
6114,  614,  620,  621,  638, 
640,  642,  643,  644,  645, 
651,  655,  657,  663,  6642, 
665,  '"     666,        667,       6692, 


670,  6712,  6722,  673,  674, 
676,  679,  6802,  6812,  686, 
687,  6922;  693,  695,  6982, 
704,  71 12,  7122,  7142,  7182, 
7214,     722,     727,    7282,  7295, 

731,  738,  739,  745,  755, 
756  (opt),  759,  7602,  761, 
762,  763.  —  guðs  lög,  heilög 
lög,  kristin  lög  93,  130,  163, 
182,  239,  246,  294,  336, 
381,      403,     404,     660,     683, 

732,  733.  —  laudslög  2942, 
341,  3592,  360,  361,  362, 
2632,  439,  459,  460,  532.  — 
Noregs  lög  276.  —  lagaafbrot, 
lagabrot  240,  344.  ~  lagaat- 
kvæði  7.  —  lagaávöxtr  278, 
724.  —  lagabrestr  536.  — 
lagaeiðr  571,  721.  —  laga- 
hald  5712.  —  lagaleysi  284. 
lagamaðr  376.  —  lagarann- 
sak  584.  —  lagaréttr  466.  — 
lagariptingar  9,  13,  16,  20,  22, 
25,  302,  32,  333,  34,  36,  43, 
44,  45,  50,  52,  55,  57,  72, 
74,  96,  110,  111,  114,  116, 
119,  121,  122,  128,  135, 
148,  150,  152,  155,  158, 
160,  165,  169,  181,  185, 
188,  191,  193,  196,  203, 
222,  230,  232,  254,  259, 
267,  307,  346,  355,  3672, 
368,  370,  388,  393a,  410, 
412,  413,  428,  429,  4452, 
449,  452,  476,  479,  483, 
487,  493,  501,  503,  504, 
508,  527,  537,  540,  544, 
550,  552,  555,  5652,  569, 
589,  600,  604,  605,  6112, 
614,  620,  638,  644,  645, 
651,      657,     676,     686,    687, 


REGISTR. 


867 


711%  7122,  728,  729,  731, 
739.  —  lagasektir  463.  — 
lagaskipti,  lögleg  skipti  132, 
135,  136,  536,  6152,  616, 
6174,  721,  722,  723,  762.  — 
lagaskipun  396.  —  lagaskyld, 
lögskyld  116,  160.  —  laga- 
sóknir  310,  464.  —  lagasvar, 
lögsvar  116,  342,  583,  585, 
615,  622.  — lagaúrskurðr  100, 
2902,  344,  3522,  463,  485, 
491,  561.  —  lagavegr  250, 
270,  3662,  375,  4532.  -  laga- 
vitni  344.  —  lögarfi  136.  — 
lögbók  (sbr.  bók)  5,  6,  71, 
93,  130,  197,  201,  212,  261, 
262,  2647  294,  2962,  344, 
345,  3522,  377,  441,  518, 
570,  571,  585,  586,  601, 
648,  681.  7012,  703,  704, 
705,  724.  —  lögdæmi  654.— 
lögfestiog  261,  262,  263.  - 
lögfestuvitnisburðr    519 — 520. 

—  löggjöf  73,  192,  228,  479, 
631,  738,  762.  —  lögheimili 
700.  —  löghelgir  dagar  211, 
533.  —  löghreppr  462.  — 
lögleg  eiginkona  291,  294.  — 
lögleigur  367,  557.  —  lög- 
maðr  5,  136,  283,  284,  291, 
340,  365.  3802,  383?,  396, 
3972,  497,  507,  521,  470, 
663,  664,  6652,  666,  6672, 
668,  669,  670,  673,  674, 
7052,  725,  754,  755.  —  lög- 
mannsdæmi  293.  —  lögmanns- 
kaup  6312,  6322.  —  lögmanns- 
samþykt  661—675.  —  lög- 
mannsúrskurðr  290,  348,  536. 

—  lögmál  240,  338,  396,  459, 
462,     466,    468,    536,    570, 


7623.  —  lögmerki  354.  —  lög- 
rótta  136,  283,  379,  3805, 
396,  601,  703,  704.  —  lög- 
réttumenn  133,  282,  389, 
290,  365/  3802,  396,  3972, 
507,  517,  5212f  542,  570, 
614,  667,  670,  679,  681, 
700,  703,  707,  754.  —  lög- 
réttumannadómr  526.  —  lög- 
samkoma  106.  —  lögstefna 
290.  —  lögveð  424.  —  lög- 
þingi  521,  670,  724. 
Lögmannshlíð  í  Kræklingahlíð 
759. 

Mactacio  sancte  Marie  728. 
maðmál,  sjá  vaðmál. 
Máfaberg  á  Barðaströnd  255. 
Máfahlíð  á  Snæfellsnesi  48—49, 

256. 
Magnhildr     Einarsdóttir,     l>or- 

steinssonar,  kona  Snorra  Hall- 

grímssonar  (1476)  92. 
Magnús    Arnason    eystra  (1485) 

539-540. 
Magnús     Ásgrímsson     prestr     í 

Þingeyjarþingí     (1478—1490) 

158,     623,     624,     677,     691, 

693,  722,  725,  735. 
Magnús   Askelsson   undir  Eyja- 

fjöllum  (1489)  675-676. 
Magnús  Benediktsson,  Brynjólfs- 

sonar,  áEspihóli  (1476—1478) 

87,  91,  170. 
Magnús  Bjarnarson    (Björnsson) 

vestra  (1479)  187. 
Magnús  Brandsson  bóndi  nyrðra 

(1478)  130. 
Magnús    Böðvarsson    prestr    (á 

Barði  1418)  40—41. 
Magnús     Einarsson     prestr     á 
55* 


868 


REGISTR. 


Möðruvöllum  í  Eyjafirði  (1477 
—1478)  108,  110-  -112,  120, 
129-130. 

Magnús  Einarsson  nyrðra  (1478) 
168—169. 

Magnús  Einarsson  á  Jörfa  í 
Haukadal  (enn  á  lífi  1744)  1, 
4,  52,  59,  415,  468,  474. 

Magnús  Eiríksson  smek  (minni- 
skjöldr)  Noregskonungr  (d. 
1374)  379,  462,  662,  770. 

Magnús  Erlendsson  Eyjajarl  (d. 
1116)  350,  477,  610.  Sbr. 
Magnúsdagr. 

Magnús  Eyjólfsson  mókolls,  bisk- 
up  í  Skálholti  (1477—1490; 
enn  á  lífi  19.  Maí  1490;  dá- 
inn  fyrir  1.  Júlí  1490)  122— 
123,  124,  125,  126-127, 
150—151,  154,  160,  162— 
167,  172,  173,  174,  175, 
1762,  177,  178,  209—211, 
269—270,  273—274,  291, 
293—294,  314,  318,  3192, 
3202,  321-323,  334,  375— 
376,  388—389,  393—394, 
407-408,  418—419,  441- 
443,  444—445,  446,  453— 
456,  482—483,  493-495, 
518—519,  521,  528—531, 
560—562,  602—604,  605— 
606,  607,  628,  630,  632, 
638-639,  648,  661-674, 
687,  698,  707—708. 

Magnús  Geirsson  nyrðra  (1478) 
135. 

Magnús  Grímsson  prestr  áMos- 
felli  (d.  1860)  335. 

Magnús  Guðlaugsson  á  Snæfells- 
nesi  (1365)  18. 

Magnús  Guðmundsson  prófentu- 


maðr     á     Helgafelli     (1480— 

1490)  311,  730—731. 
Magnús    Guðmundsson  í  Arnar- 

firði  (1481)  392. 
Magnús     Gunuarsson     bóndi    á 

Hofi  í  Öræfura  (1482)  443. 
Magnús    Hákonarson    lagabætir 

Noregskonungr  (d.  1280)  352. 
Magnús  Haldórsson    á  Gufunesi 

(veginn  um  1280)  153,318. 
Magnús  Haldórsson  nyrðra(1480) 

312. 
Magnús  Haldórsson    á  Snæfells- 

nesi    (líklega    ábóta  Ormsson- 

ar    og    bróðir  Eiríks;    1480 — 

1490)  277,  370,  413,  429, 
618,  652,  695. 

Magnús  Haldórsson  prestr  nyrðra 

(1490—1491)  725,  744. 
Magnús    Hallsson    í    Skagafirði 

(1480)  264. 

Magnús   Helgasou    prestr  syðra 

(1483—1488)  442,  642. 
Magnús    Illugason    á    Snæfells- 

nesi  (1365)  20. 
Magnús  Illugason  prestr  nyrðra 

(1476)  68. 
Magnús   Ivarssou    eystra  (1485) 

535—536. 
Magnús   Jónsson    prestr  á  Völl- 

um     í    Svarfaðardal     (1474 — 

1491)  70,  113,  193,  205,  220, 
336,  337,  339,  483,  564, 
621,  623,  624,  688,  720, 
725,  729,  740,  742—743, 
747. 

Magnús    Jónsson  í  Rangárþingi 

(1481)  414. 

Magnús  Jónsson  nyrðra  (1481- ■- 
1487)  410—411,  526—527, 
555,  587—588. 


REGISTR. 


869 


Magnús    Jónsson    vestra   (1483) 

491. 
Magnús  Jónsson  prúði  sýsluraaðr 

(d.  1591)  343. 
Magnús     Jónsson     lögraaðr    (d. 

1694)  575-576. 
Magaús    Ketilsson    sýsluraaðr   í 

Búðardal    (d.  1803)  200,  209, 

237,      358,     496,     506,     560, 

635,      662,     663,     674,     703, 

755. 
Magnús   Magnússon,  Benedikts- 

sonar,    lögréttumaðr  á  Drafla- 

stöðum    í  Fnjóskadal  (1477— 

1491)     101,     159—160,    275, 

277,     377,     384,     385,  574— 

575,  716,  752. 
Magnús    Magnússon    prófastr    í 

Hvammi     í   Hvammssveit    (d. 

1720)  525. 
Magnús  Markússon  í  Suðurþing- 

eyjarþingi  (1477)   109,  112. 
Magnús     Markússon     prestr     á 

Grenjaðarstað    (d.    1733)  137, 

417,  475,  477,  482. 
Magnús  Narfason  vestra    (1490) 

695. 
Magoús    Oddsson    vestra   (1481 

—1485)  278,  429,  544. 
Magnús  Olafsson    í  Árnessþingi 

(1481)  411. 
Magnús     Ólason     í     Holtum     í 

Rangárþingi  (1476)  86. 
Magnús  prestr  (fyrir  1480)  315. 
Magnús    ráðsmaðr    Ásskirkju    í 

Holtum  (um  1480)  322.     Sbr. 

Magnús  Ólason. 
Magnús  Snorrason  nyrðra  (1481 

—1492)  349,  427—428,  759. 
Magnús    Þórðarson    á   Snæfells- 

nesi  (1431)  47. 


Magnús  Þórðarson  nyrðra  (1488) 
614. 

Magnús  JÞorgrímsson  djákni  og 
prestr  Dyrðra  (1481—1491) 
410-411,  639,  720,  735. 

Magnús  JÞórhallason  prestr  á 
Helgafelli  (1397 ;  ritari  Flat- 
eyjarbókar)  33,  34. 

Magnús  Þorkelsson,  Guðbjarts- 
sonar,  bóndi  á  Grýtubakka, 
lögréttumaðr  (1484)  og  sýslu- 
maðr  (1482)  í  Vaðlaþingi,(1476 
—1490)  93,  113-114,  1184, 
120-121,  133,  147—149, 
204,  252—253,  299—300, 
343—345,  384,  385,  427— 
428,  447—448,  452—453, 
483—485,  510—511,  517, 
614—618,  639—640,  716— 
717. 

Magnús  Þorláksson  á  Melum  (á 
12.  öld)  175—176. 

Magnús  Þórólfsson  „biskups" 
Ögmundssonar  („Biskupsson", 
Björnsson!;  1480)  283,  318. 

Magnús  Þórólfsson  (Þórálfsson) 
nyrðra  (1481—1482)  362. 

Magnúsdagr  (-messa)  350,  368, 
610. 

Magnúsdóttir :  Halla,  Hallbera, 
Margrét,   Steinunn,   I?orgerðr. 

Magnússon:  Andrés,  Ari,  Arni, 
Arnór,  Benedikt,  Björn,  Brynj- 
ólfr,  Einar,  Erlendr,  Eyjólfr, 
Finnr,  Gísli,  Guðmundr,  Guð- 
ólfr,  Hákon,  Hallr,  Helgi,  Jón, 
Kolli,  Magnús,  Markús,  Oddr, 
Ólafr,  Ormr,  Salomon,  Sem- 
ingr,  Sigmundr,  Sturla,  Sæ- 
mundr,  Teitr,  Þórðr,  Þorleifr, 
Þorsteinn,  Örnólfr. 


870 


REGISTR. 


Maius  (mánuðr)  17. 

mál:  vj  markamál  447,545.  — 
x  marka  mál  632.  —  mála- 
ferli  143,  4543,  470.  —  mála- 
krókar  246. 

málaðir  munir  330,  630. 

máldagar  7—8,  12,  27  -28,  38 
—39,  48-49,54,  59,  72—73, 
108,  122- 127,  172—179, 
194,  203,  268-269,  2702, 
318-335,  4272,  442,  446— 
447,  4602,  4622,  464,  465, 
5614,  566—567,  5732,  601, 
609,  610,  627,  628-631, 
688,  733,  734-735,  7523, 
758.  — máldagabréf  697-698. 
—  máldagabækr  8,  59,  356, 
4422,  446.  —  máldagaskrá 
29,  198. 

máldrykkja  36. 

máli  31,  42,  43,  92,  228,  245, 
349,  366,  417,  4222,  423, 
450,  523,  575,  761,  7622.  - 
málakona  228,  349,  417.  — 
málapeningar  760,  7612. 

málmar:  eir  126.  —  gull,  for- 
gyltir     munir     26,    126,   275, 

326,  3272,  330,  331,  333, 
3482,  395,  472,  583,  586, 
6292.  —  gullhlað  333.  —  gull- 
smiðr  645.  —  kaleikr  með 
gullröndum  628.  —  járustikur 

327,  3282,  330,  333,  734.  — 
kopar    2032,    320,    321,    326, 

327,  330,  331,  333,  6292, 
630.  —  koparsmíði  761.  — 
messing  28,  176,  734.  —  silfr 
25,    96,    211,    228,    257,  326, 

328,  330,  3902,  395,  4723, 
523,  583,  586,  6292,  631, 
645,    733,  761,  —  brent  silfr 


26.— forgylt  silfr  472.  —  hvítt  • 
silfr  472.  —  smíðað  og  ósmíðað 
silfr272.—  silfrningja  328.— 
silfrkross  181.  —  teikn  búið 
með  silfr  328.  —  silfrtexti, 
texti  með  silfr  333,  629.  — 
tin  319,  327,  473.  —  tinfat 
77,  179.  —  tinsmíði  761. 

Málmfríðr  Torfadóttir,  Arasonar, 
kona  Finnboga  lögmanns 
(1477)  109,  110. 

málnyta  117,  119,  121,  122, 
134,  192,  2192,  228,  232, 
233^  2502,  259,  355,  367, 
370,  410,  412,  413,  429, 
436,  453,  457,  476,  478,  487, 
503,  504,  508,  516,  538, 
540,  552,  555,  558,  573,  - 
5772,  587,  6002,  611,  612, 
614,  620,  631,  637,  639, 
647,  651,  6843,  686,  692, 
694,  695,  724,  730,  661. 

málsmjólk  27.     Sbr.  kostr. 

málsverðr  1062.     Sbr.  kostr. 

malt  78,  284,  318. 

máltíðir  461,  741. 

Mánalækr  í  íteykjadal  575. 

Mánason:  Arni. 

mannakostnaðr  584. 

manndráp  282.  —  manndrápari 
383.  —  manndrápsbréf  763. 
Sbr.  mannslag. 

Mannhelgi  (Jónsbókar)  101,344, 
681. 

mannhÚH,  sjá  húsakynni. 

mannslag  (sbr.  manndráp)  2123, 
213,  271,  272,  306,  318, 
431,  432,  4332,  4542,  4552, 
5182,  551,  5532,  563,  564, 
603,  606,  6952,  7402,  741, 
7533,  7633,  764. 


REGISTR. 


871 


manntalsþingsréttr  8. 

Marcellinus  et  Petrus  135. 

Marðargnúpr  (Mærðarnúpr)  í 
VatDsdal  153,  563,  648— 
639,  763. 

Margrét  Eyjólfsdóttir,  Arnfinns- 
sonar,  kona  Hrafns  lögmanns 
Brandssonar  (1478—1491) 
135—136,  479,  507-508, 
526—527,  574—575,  686. 

Margrét  Finnbjarnardóttir  nyrðra 
(1481)  410-411. 

Margrét  Grunnlaugsdóttir  og 
Gryðu  Jónsdóttur,  í  Húnavatns- 
þingi  (1480—1489)    307,  648. 

Margrét  Magnúsdóttir  kona 
Magnúsar  Haldórssonar  á 
Gufunesi  (um  1480)  318. 

Margrét  mær  hin  helga,  Mar- 
grétarmessa  105,  2152,  632, 
710,  734. 

Margrét  Ólafsdóttir,  Loptssonar, 
kona  Bjarna  Ólasonar  (1481 
—1488)  366,  640—641. 

Margrét  Valdemarsdóttir  drottn- 
ing  (d.  1412)  32. 

Margrét  Vigfúsdóttir  Hólms 
„hústrú"  (Þorvarðs  Lopts- 
sonar)  á  Möðruvöllum  (1476 
—  1482;  enn  á  lííi  1482)  91 
-92,  1302,  292,  437. 

Margrét  Þórhallsdóttir,  kona 
Þorsteins  Hallssonar1)  (enn  á 
lifi  1488)  638—639. 


*)  Er  þetta  réttara  en  það,  sem 
stendr  í  registri  V.  bindis,  þar 
sem  segir,  að  hún  haíi  líklega  ver- 
ið  frilla  Einars  Ormssonar.  Hún 
heíir  einmitt  verið  tengdamóðir 
hans. 


Margrét  Þorvaldsdóttir  (1401) 
598. 

María  Magdalena  64,  105,  108, 
182,  630. 

María  mær  (drottins  sætasta 
móðir,  guðs  signaða  móðir, 
guðs  blessaða  —  mildasta  — 
móðir,  guðs  móðir,  hin  dýra 
drottning,  sæl  guðsmóðir, 
jungfrú  María,  vor  frú :  Maríu- 
kirkja,  Maríulíkneski,  Maríu- 
messur  allar,  Maríumessuklæði, 
Maríuskript,  Maríuvers)  15, 
43,  84,  87,  105,  1064,  114, 
115,  116—117,  124«,  125, 
126—127,  129,  1542,  173, 
178,  2092,  211a,  218,  223, 
233,  238,  242,  248,  291, 
2932,  294,  300,  3192,  3202, 
3212,  322,  327,  328,  330, 
33 12,  332,  333,  334,  335, 
342,  343,  347,  349,  369, 
4002,  4112,  443,  451,  453, 
4572,  458,  476,  481,  498, 
508,  509,  "519,  520,  522, 
526,  527,  531,  532,  546, 
547,  582,  609,  6282,  630, 
633,  642,  646,  647,  652, 
656,  6742,  682,  686,  708, 
7152,  728,  734,  755.  Sjá  og 
sbr.  annunciacio,  assumpcio, 
Ave  Maria,  concepcio,  festum, 
mactacio,  nativitas,  presenta- 
cio,  purificacio,  visitacio. 

marinarii  480. 

Maríuhellir  í  Kjós  179. 

Marjon  kona  í  í>ingeyjarþingi 
(1478)  151—152. 

mark  (á  málnytu,  peningi)  234, 
250. 


872 


REGISTR. 


mark  (landamerki  og  rekamark) 

35,  1243.  —  markgata  34. 
Markdæl  í  Fujóskadal  8,  222. 
Markklettr  í  Aðaldal  34. 
Marklág  í  Blönduhlíð  72. 
Marklækr  á  Skarðsströnd  3. 
Marknes  á  Skarðsströnd  3. 
Markús    Arnason    prestr    vestra 

(1484—1490)  511,  514,  690. 
Markús  guðspjallamaðr  430,  683. 
Markús     Kolbeinsson     prestr   á 

Helgafelli  (1467)  58. 
Markús  Magnússon  umboðsmaðr 
Margrétar  Vigfúsdóttur  (1476 
—1478)  91—92,  130. 
Markús    Ólafsson    í    Helgafells- 
sveit     (1397—1398)     33-34, 
35. 
Markús   Pétrsson    vestra   (1480) 

274. 
Markús  Vigfússon  eystra  (1480) 

538. 
Markússon:  Gunnar,  Jón,  Magn- 

ús,  Sigurðr,  Þorsteinn. 
Mársstaðir  á  Akranesi  177. 
Mársstaðir  í  Vatnsdal  661. 
Marteinn     Jóansson    á     Skarðs- 

strönd  (c.  1245)  2,  3. 
Marteinn      Jóansson    (fallinn     í 

Grímsey  1222)  2. 
Marteinn  Jónsson  (1490)  709. 
Marteinn    Narfason    (í   Bjaruar- 

höfn,  1281)  6. 
Marteinn     Þorleifsson     bóndi    í 
Máfahlíð  (1365—1399)  20,  30, 
31,  37. 
Marteinn      Þorvarðsson      vestra 

(1487)  608. 
Marteinn     biskup     hinn      helgi 
(Martinus),        Marteinskirkja, 
Marteinsmessa     44,    92,    105, 


118,      129,     130,     146,    230, 
301,      303,     356,     415,     416, 
644. 
Marteinsdóttir:  Vilborg. 
Marteinsson:  Bjarni,  Jón,  Krákr, 
Loptr,  Olaír,   Snorri,  Þorleifr. 

mat  578,  579,  761.  —  matsmenn 
579. 

mata,  sjá  prestsmata. 

matarlok,  sjá  búsgagn. 

matr  70,  71,  97,  106,  210,  218, 
219,  242,  244,  307,  325  (opt), 
332,  334,  373,  374,  382, 
482,  530,  538,  577,  621 3, 
7412.  —  matleysi  534.  — 
matarverðr  106.     Sbr.  kostr. 

meðgáfa,  meðgjöf  276,  5822. 

Mattheus  („Mattes")  Hólabiskup 
(d.  1458)  270,  314. 

Mattheus       Hening      skraddari  . 
(1484)  517. 

Mattheu3  Jónsson  í  Björgvin 
(1481)  347. 

Mattheus  postuli,  Mattheusmessa 
89,  188,  412,  550,  559,  638, 
688,  717. 

Matthías  postuii  493,  539. 

Mattsson,  sjá  Otti. 

Meðaldalr  í  Dýrafirði  746. 

Meðalfell  í  Hornaíirði  486. 

Meðalfellsströnd  í  Dalasýslu 
746. 

Medardus  &  Gildardus  578. 

meðganga  (með  fóstr)  690. 

meðkenning  70  (opt),  712,  101, 
117,  140,  150,  155,  156, 
161,  164*,  1673,  179,  182, 
1832,  190,  1922,  213,  216, 
225,  229,  233,  250,  251, 
252,  254,  271,  273,  280, 
287,      299,     308,     309,     343, 


REGISTR. 


873 


356,  375,  380,  387,  391, 
3942,  412,  414,  415,  416, 
425,  428,  430,  4332,  434, 
435,  436,  440,  443,  4453, 
446,     450,     4702,    474,     488, 

491,  4982,  500,  508,  509, 
510,  515,  523,  542,  5592, 
560,  565,  567,  576,  583, 
588,  6054,  607,  609,  631, 
645,  646,  6592,  677,  680, 
6923,  6952,  7072,  726,  731, 
7362,  758,  760,  7672. 

meðmælabréf  62—65. 
meðtökumaðr  365. 
meinbugir  7292,  767. 
meinsæri  736. 
Meklenburg  595,  597. 
Melanes  á  Barðaströnd  255. 
Melar    í    Melasveit    174,    492  - 
393,     654.  —  Melasveit    174, 

492,  493.  —  Melavatn  175. 
melr     (landamerki)      236,     486, 

503,  504,  552. 
Melr    í  Miðfirði    137,    452,  524 

—525,     638,     748.    -    Mels- 

menn  127. 
Melrakkadalr     í     Víðidal      199, 

201. 
mercandisæ  171r>,  4805. 
mercatores     62,    642,    G62,    401, 

480. 
merkigarðr     (landamerkjagarðr) 

326,  5204. 
Merkigil     í    Enjóskadal     502— 

504. 
Merkigil  í  Skagafirði  408-409, 

540-541,  676—697. 
Merkihvoll  á  Landi  325. 
Merkilækr  í  Borgarfirði  177. 
Merkishólar      á      Reykjanesi     í 

Barðastrandarsýslu  610. 


messa  (sbr.  söngr)  1063,  1772, 
189,  2182,  312,  3322,  458, 
4612,    4653,   5004,  592,    6592. 

—  messa  af  helgum  anda  647. 

—  messudjákn    11,   744,  747. 

—  messukaup  461 .  —  messu- 
klæði    13,    587.     Sbr.    kirkja. 

—  messusöngur  500,  748.  — 
messubók,  sjá  bók,  kirkja. 

messa,  messudagr  (sbr.  festum): 
Agötumessa  590. —  Allra  hei- 
lagramessa  125,  299,  300, 
305,  329,  415,  456,  554, 
698,  725.  —  Andrésmessa 
120,  121,  217,  308,  309, 
310,  646,  687.  —  Barnabas- 
messa  733.  —  Bartholomeus- 
messa  223,  225,  447,  521, 
604,  678,  679,  763,  764.  — 
Benediktsmessa  53,  107,  426, 
427.  -  Blasíusmessa  534.  — 
Bótólfsmessa  55,  113,  264, 
265,  266,  488,  490,  491, 
517,  699.  —  Calixtusmessa 
229,  295,  296,  553,  643.  — 
Clemensmessa    304,  310,  555. 

—  Ceciliumessa  118,  119, 
305,  306,  308,  505,  674, 
728.  —    Dionisiusmessa    501. 

—  Egidiusmessa  452.  —  Grre- 
goriusmessa  425,  502,  562, 
651 2,  653.  —  Ghiðmundardagr 
106.  —  Hallvaiðsmessa  72, 
133,  193,  355,  409,  436, 
512,  593,  697.  —  Jakobs- 
messa  8,  392, 4452,  446,  449.  — 
Johannis  Beverlacensis  190.  — 
Jónsmessa  106,  298.  —  Jóns- 
messa  Hólabiskups  (hvor- 
tveggja)  132,  135,  185,  2522, 
257,     258,     476,     479,    482, 


874 


REGISTR. 


537,  564,  566,  746.  —  Jóns- 
messa  skírara  7,  24,  75,  79, 
81,  83,  137,  138,  229,  266, 
267,  268,  366,  3742,  476, 
491,  4922,  541,  561  (opt), 
562,  627,  660,  702,  7442.  - 
Katrínarmessa  231,  320.  — 
krossmessa  (hvortveggja)  35, 
48,  56,  116,  156,  158,  187, 
189,  222,  431,  432,  433, 
448,  550,  584,  618,  641, 
646       683,     746,     747,     749. 

—  kertamessa,  kyndilmessa 
68,  557,  659,  739.  —  Lauren- 
ciusmessa  53,  86,  87,  91,  450, 
676,  677,  713,  760.  —  Leod- 
gariusmessa  121,     226,    2272. 

—  Luciumessa  232. — Magnús- 
messa  350,  610.  —  Margrét- 
armessa  710.  —  Maríumessa 
Magdalenæ  182.  —  Maríu- 
messur  allar,  vor  frú  messa 
(sbr.  þó  Þingmaríumessu)  43, 
1062,  154,  2112,  223,  291, 
293,      294,    300,     347,    453, 

498,  508,  509,  520,  522, 
526,  546,  582,  642,  652, 
6742,  682,  715.  —  Marteins- 
messa  44,  92,  118,  230,  301, 
303,  356,  415,  416,  644.  — 
Mattheusmessa  188,  658.  — 
Matthíasmessa  493.  —  Micha- 
elsmessa  62,  159,  160,  161, 
164,  163,  165,  1672,  206,  224, 
225,  260,  261,  294,  325, 
377,      404,     409,     410,     411, 

499,  501,  502,  503,  543, 
5512,  586,  606,  616,  639, 
640,  672,.  683,  684,  686, 
713,  716,  718,  720,  723, 
724,     764.    —     Nikulásmessa 


94,  418,  527,  555.-  Ólafs- 
messa  (hvortveggja)  49,  86, 
151,  217,  2212,  2892,  302, 
446,  448,  449,  544,  602. 
634,  635,  759.  —  Pálsmessa 
98,  101,  279,  649,  735.  - 
Pétrsmessa  og  Páls  139,  140, 
141,  210,  260.  269,  271, 
273,  274,  277,  278,  281, 
285,  441,  494,  518,  601, 
703,      708,     719,     753,     754. 

—  Pétrsmessa  27,  85,  211, 
212,  213,  275,  280,  379, 
387,  580,  706.  —  Philippus- 
messa  og  Jakobs  (tveggja 
postula  messa)  57,  186,  351, 
352,  353,         481,        654. 

—  Seljumannamessa  710.  — 
Símonsmessa  89.  —  Simonis 
messa  &  Judæ  (tveggja  post- 
ula  messa  á  haust)  912,  132, 
298,  414,  608,  614,  723 
— 724.   —  Svithunsmessa  443. 

—  Thomasmessa  postula  610. 

—  Tiburciusmessa  &  Valeri- 
ani    1482,  149,  150,  255,  257. 

—  JÞingmaríumessa  443.  — 
Þerláksmessur  báðar  27,  146, 
206,  388,  495,  543,  556, 
581,  601,  759. 

messing,  sjá  málmar. 

metaskálar,  sjá  búsgagn. 

metfé  38,  321,  327,  330,  334. 

meyjar  heilagar  105. 

Meyjavatn  í  Melasveit  175. 

Michael  biskup  í  Skálholti  (1385 
—1390)  29,  441-443. 

Michael  höfuðengill  (sbr.  messa) 
62,  105,  129,  159,  160,  161, 
163,  164,  165,  1672,  206, 
224,      225,      260,    261—262, 


REGISTR. 


875 


294,  318,  325,  377,  403, 
407,  408,  409,  410,  411, 
499,  501,  502,  503,  504, 
513,  524,  543,  5512,  586, 
605,  606,  617,  622,  639 
—640,  683,  684,  686,  713, 
716,  718,  720,  723,  724, 
764. 

Michael  Teitsson  eystra  (1485) 
535,  539. 

Michelsson :  Olafr. 

Miðbæli  undir  Eyjafjöllum  675, 
765. 

Miðdalir  í  Dalasýslu  351,  368, 
421,  763,  764. 

miðfasta  687. 

Miðfjörðr  í  Húnavatnssýslu  71, 
137,  187,  188,  193,  201, 
228,  448,  451—452,  524— 
525,     543,     555,     638. 

Miðgarðar  í  Staðarsveit  29 — 
31. 

Miðhlíð  á  Barðaströnd  166,509. 

Miðhús  í  Eyjaíirði   570. 

Miðhús     í    Reykhólasveit     610. 

Miðjanes  í  Reykhólasveit  142, 
472,  522-523. 

Miðsaptansfell  á  Skógarströnd 
426. 

Mígandagróí"  (Mígandi)  í  Selvogi 
124,  608,  609. 

Mikel,  sjá  Michael. 

Miklabær  í  Blönduhlíð  7,  61, 
68—69,  70-71,  76—79,  143 
—144,       233-234,       264— 


265, 


369,      692,      706.  — 


Miklabæjarrán  (3.  Febr.  1476) 
68-69,      75-79,     143—144, 
233-  234,  264-  265. 
Miklagarðr  í  Eyjaíirði  1592, 161, 


186,      207,     208,     549-550, 

602,  641,  682,  722. 
Miklaholt  í  Aðaldal  34. 
Miklaholt  í  Miklaholtshrepp  37, 

88,  317.  —  Miklaholtshreppr 
17,    22,    24,  32,  33,  36,  88— 

89,  425. 

mirrustokkr  78.  Sbr.  búsgagn. 

Misereatur  tui  592,  593. 

misferli  199. 

misgrunr  679,  6802,  681. 

Mjóadalr  í  Húnavatnsþingi  550. 

Mjóafjörðr  í  ísafjarðarsýslu  132. 

mjólk  70,  71,  655. 

mjöl    78,    272,    284,    3322,   595, 

5962,  653.  —  mjöltunna    618. 
Móberg  í  Langadal  449,  659. 
Moðúlfsson :  Asmundr. 
móðurarfr     52,    762.  —  móður- 

garðr  354. 
Móeiðarhvoll  í  Hvolhrepp  324. 
Móklettr  í  Tungusveit  688. 
Molaland  (=  Múlaland)  í  Fljóts- 

dal  520. 
Molastaðir  í  Fljótum    541—542. 
Moldskriðuhylr     í     Laxárdal     í 

Dölum  27. 
Mór  í  Fljótura  750. 
raorðbréf  um  Jón  lögmann  Sig- 

mundsson    og    upptök    þeirra 

(1491),       Morðbréfabæklingar 

762—764. 
morgungáfa,  morgungjöf  93, 347, 

348,  548,  661. 
mortalia,  sjá  mortualia. 
mortualia     123,    173,    174,  178, 

205,     330,     336,     587,     6313, 

688. 
mortuaria,  sjá  mortualia. 
morviðir  (=  smáviðir)  91. 


876 


REGISTR. 


Mosagrund  í  Blönduhlíð  7. 

Mosdalr  í  Önundarfirði  43. 

Mosfell  í  Mosfellssveit  185.  — 
Mosfellssveit  185. 

Moshvoll  í  Hvolhrepp  325. 

Móskógar  í  Fljótuni  750—651. 

mótgáfa  275,  276. 

Múkaþverá,  sjá  Múnkaþverá. 

Múlanes  í  Hornafirði  486. 

Múlatún  afréttarland  frá  Görð- 
um  á  Alptanesi  123. 

Múlaþing  535—536,  574. 

Múli  í  Aðaldal  302,  477,  482. 
657,  688,  720-722. 

Múli  í  Kjós  179.  —  Múlafjall 
179. 

Múli  (Múlaland)  jörð  Oddakirkju 
323. 

Múli  á  Skálmarnesi  139,  607, 
767. 

Múli  í  Skriðdal  540,  639. 

Munaðarnes  í  Borgarfirði  173. 

Munaðarnes  við  Ingólfsfjörð  á 
Ströndum  198,  276,  350—351, 
412—413,  435—436. 

Munkaþverá  (Múkaþverá)  í  Eyja- 
firði,  klaustr  108,  127  -128, 
158,  161—162,  220,  221— 
223,  302,  349,  391—392, 
410-411,  502—503,  526— 
527,  546,  555,  562—563, 
575—576,  581,  588,  633, 
677,  684,  685,  720,  748. 

Munklífi  í  Noregi  65,  QG,  311, 
312. 

munneiðar  242. 

munnlaug,  sjá  búsgagu. 

munnmæli  237. 

Mýlastaðir  í  Reykjadal  657. 

Myluar,  sjá  Hermann. 

raynt  757.  —  dönsk  raynt  7562, 


7572.    —    norsk     raynt     756 

7572.  —  myntmeistari  757. 
Mýrar     í     Dýrafirði     154 — 155, 

515-517. 
Mýrar  (Amýrar)  í  Helgafellssveit 

19. 
Mýrar  í  Miðfirði  451-452. 
Mýrar(nar)  í  Mýrasýslu    44,  46, 

133,      134,     259,     291,     695. 
Mýrarkvísl      í      Þingeyjarþingi 

186. 
mýri  (landamerki)  37,  7,  750. 
Mýri  i  Bárðardal  686. 
Myrká     í     Hörgárdal     353.       - 

Myrkárdal  353. 
Mývatn      í     Suðrþingeyjarþingi 

108,  110,  113,  549—550. 
Mæding,  sjá  Heinrekr. 
Mælifell  í  Skagafirði     73,     195, 

196,  217,  236. 
Mælifellsgil  í  Bjarnardal  268. 
mælisketill,  sjá  búsgagn. 
Möðrufell  í  Eyjafirði  313. 
Möðruskálaholt    í     Eyjahrepp    í 

Hnappadalssýslu  12. 
Möðruvellir  í  Eyjafirði    91,   120, 

129-131,     168—170,     502- 

503,  527—528,  641,  739. 
Möðruvellir  í  Hörgárdal,  klaustr 

62,    170,    179,  185,  205,  220, 

224,      225,     297,     298,     302, 

384,  548,  741. 
mör  77.  Sbr.  kostr. 
mörk  (gjaldeyrir)  15. 
Mörk  und  Eyjafjöllum  451,  548. 

Nafar,  sjá  smíðatól. 
ná.n   ll3. 

Napstaðir,  sjá  Hnappstaðir. 
Narfason:     Jón,    Magnús,    Mar- 
teinn,  Snorri,  Þorvaldr. 


ítEGISTR. 


877 


Narfi  Benediktsson,  bróðir  Ein- 
ars  prests,  nyrðra(1477— 1492) 
101,  508,  686. 
Naríi  Böðvarsson  prestr  í  Holti 
í  Önundarfirði  (1480-1484) 
248,  599-510. 

Narfi  Jónsson  Miklabæjarmaðr 
(1476—1490)  69,  233,  708, 
710. 

Narfi  Jónsson  prestr  eystra  og 
syðra  (1488—1491)   638,  755. 

Narfi  Loptsson,  Jónssonar  í 
Skógarnesi  (1488)  612-614. 

Narfi  Snorrason  bróðir  á  Helga- 
felli  (um  1370)  25. 

NarfiÞorvaldsson,  Þorkelssonar, 
lögréttumaðr  á  Eyri  í  Alpta- 
firði  („Narfaeyri";  1478—1482; 
dáinn  fyrir  17.  Apr.  1490) 
131,  164,  165,  212,  249— 
252,  279,  282,  294,  352, 
426,     427—428,     694. 

nativitas  Johannis  baptista 
(Jónsmessa)  541,  752. 

nativitas  Marie  virginis  (Maríu- 
messa  síðari,  8.  Sept.)  154; 
293,  400,  546,  547. 

natteleighæ  403. 

Náttfaravíkr  í  Suðurþingeyjar- 
þingi  8. 

náttsöngvar  312. 

Naustvík  á  Ströndum  256. 

Nauteyri  í  Isafjarðarsýslu  679. 

nautpeningr,  nautgripir:  geld- 
naut  4,  48,  146,  412,  586, 
739,  759.  —  gelds  nauts  fóðr 
798.  —  griðungr  69.  —  kálf- 
ar  72,  762,  173,  329,  473, 
6312,  7342.  —  kvígur  (geldar, 
mylkar,  vetrgamlar,  tvævetr- 
ar)    76,    179,    2342,  581,  587. 


—  kýr  9,  152,  16,  19,  214, 
27,  304,  38,  39,  69,  72,  764, 
79,  1233,  124,  1252,  126,  127, 
169,  172,  173,  174,  175, 
177,  178,  179,  191,  196, 
2342,  259,  3193,  3203,  3212, 
322,  329,  331,  332,  348, 
4723,  473,  5573,  571,  580, 
581,  583,  586,  587,  6312, 
646,     651,     657,     739,     759. 

—  kýr  allsgeld  579.  —  kýr 
gömul  (afgömul  og  tannsljó) 
5793.  —  kýr    xvij  vetra    580. 

—  kýr  xviii  vetra  580.  — 
gild  kýr  579.  —  ung  kýr 
579.  —  fóðr  kúa,  kýrfóðr 
66,  698.  —  kýrmjólk  322. 
Sbr.  kostr.  —  naut  á  öllum 
aldri  (á  annan  vetr,  vetr- 
gömul,  tvævetr,  þrévetr,  fjög- 
urravetra,  vi  vetra,  vii  vetra, 
gamall;  sbr.  geldnaut)  302, 
39,  76,  134,  1752,  177,  196, 
234,  3293,  3322,  4293,  472, 
4764,  552,  571,  579,  580, 
586,  620,  6313,  659,  698, 
734.  —  nautarekstr  330.  — 
tarfr  76,  234.  —  uxi  („auxe"), 
öxn  39,  76,  77,  234,  571.  — 
eygeingnir  öxn  413,  436.  — 
vetrungr  472.  -  mark  á 
nautpeningi  69,  234,  571. 

navigacio  64,  4012. 

navis    sjá  skip. 

Neðribakki  í  Langadal  í  ísafirði 

433. 
Neðrihvoll  í  Hvolhrepp  487. 
nefndarmenn      545,     663,     664, 

6652,     666,     667,     669,     674, 

703,  705,  724. 
Nereus  &  Achilleus  20. 


878 


RÉGISÍH. 


nes  (landaraerki)  113,  117. 
Nes  í  Enjóskadal  649-650. 
Nes  í  Holtum  324. 
Nes    í    Höfðahverfi     121,     136, 

479,  617, 
Nesdalr  í  Isafjarðarsýslu  516. 
Nesland  við  Mývatn  549—550. 
Nesskógr  í  Lóni  austr  334. 
net    78.     Sbr.   búsgagn.  —  net- 

næmir  fiskar  554. 
neyzluviðr  552.  Sbr.  viðr. 
Niðarós,       Niðarósserkibiskups- 
.dæmi    86,     138,     156,  162— 

163,      395,     397,     402,     404, 

407,  459,  518. 
niðrfella  78.  Sbr.  vefr. 
Níelsson:  Sveinn. 
Nikulás  Arnasou  prestr  á  Reyni- 

völlum  í  Kjós  (1486)  587. 
Nikulás    Einarsson  á  Guðlaugs- 

stöðum  í  Blöndudal    (d.    fyrir 

1477)  74,  98. 
Nikulás  Gunnarsson  á  Egisstöð- 

í  Flóa(d.fyrir  1487)273,381,589. 
Nikulás  biskup  hinn  helgi,  Niku- 

láskirkja,  Nikuláslíkneski, 

Nikulásmessa   94,    105,     123, 

3202,     323,     327,     418,     457, 

527—528,      555,     630,     689, 

734.  Sbr.  festum,  kirkja;  messa. 
Nikulás  Jússason    nyrðra  (1478 

—1490)  146,  598,  651,  691,693. 
Nikulás  Jörundarson  á  Snæfells- 

nesi  (1390)  31. 
Nikuiás  Kálfsson    prestr  nyrðra 

(1432—1437)  314. 
Nikulás  KetilssoQ  nyrðra  (1488) 

611,  614. 
Nikulás    Kollason     (Magnússon- 

ar)  prestr  á  Stað  í  Kinn  (1478 

—1483)  159,  205,  483. 


Nikulás  Vigfússon  í  Hrútafirði 
(1487)  606. 

Nikulás  Vilhjálmsson  prestr 
nyrðra  (1487—1491)  597,  598, 
601,  521,  6262,  627,  634, 
635,     725,     745. 

Nikulás  Þormóðsson  prestr  á 
Upsum  og  síðar  príór  á  Möðru- 
völlum  (1474—1491)  60,  122, 
143,  145,  152,  158,  159,  180, 
205,     208,     221,    483,     747. 

Nikulás  Þorsteinsson  nyrðra 
(1476)  91—92. 

Nikulásker  í  Norðrá  269. 

Nikulásson :  Árni,  Erlingr,  Grott- 
skalk,  Nikulás,  Pétr. 

níuviknafasta  328,  613,  7344, 
738. 

Njáll  Bárðarson  ábóti  á  Helga- 
felli  (1429—1449)  45—46, 
49—50. 

Njálstaðir  í  Víðidal  199. 

Norbarne,  sjá  Björgvin. 

Norðlendingar,  norðlenzkir  menn 
104,  156,  7192. 

Norðrá  í  Mýrasýslu  256.  — 
Norðrárdalr  92,  173,  255. 

norðrreið  Guðmundar  Arasonar 
(1427)  434,  435. 

Norðrreykir  í  Reykholtsdal  173, 
299. 

Norðrþýzkaland  399. 

Norðtunga  í  Þverárhlíð  14. 

Noregr  (Norrighæ,  Norvegen, 
Norvegia,  Nonveghen,  Norð- 
menn)  30,  62-  67,  102,  157, 
171,  276,  283—284,  305, 
311—312,  338,  348,  359, 
360,  364,  379,  380,  391,  395— 
402,     440,      450-451,     457 


KEGISTR. 


879 


—468,  470,  473—474,  479 
—480,  496,  505,  506-507,  521 
—522,  594—597,  635,  636, 
662,  689-690,  703,  753, 
755—757.  —  norrænt  áklæði 
581. 

nótlög  176. 

Núpasveit,  sjá  Gnúpasveit. 

Núpr,  sjá  Gnúpr. 

Núpúfell,  sjá  Gnúpufell. 

Nyborg  637. 

Nýibær    undir   Eyjafjöllum  329. 

uýja  hald  487 2.  Sbr.  festum 
corporis  Christi. 

Næfraholt  (Næfrholt)  á  Laudi 
322,  325. 

nætrlegur  af  hálfkirkjura  4602. 

Óblauðr  Sigmundssou  nyrðra 
(1478—1481)  148-149,  343. 

Óblauðsson :  Erlendr. 

obligacia  4402. 

óbótamál  282,  344,  374,  405, 
441,  518.  -  óbótamaðr  344, 
377,  441,  5182.  —  óbótaverk 
356. 

octavæ  festorum :  ascensionis 
doraini  567,  598.  —  assump- 
cionis  Mariæ  virginis  292.  — 
corporis  Christi  75.  —  Petri 
&  Pauli  64,  519.  —  visita- 
cionis  Marie  384,  757. 

ódáðaverk  378,  380. 

óðal  439,  465,  756. 

Oddason:  Auðun. 

Oddastaðir  í  Hnappadal  163 — 
164,  728-729. 

Oddbjarnarkelda  í  Grindavík 
125. 

Oddí'ríðr  Gísladóttir,  Þorgilsson- 


ar,  kona  Steinþórs  Sölvasonar 

á  Hofi  í  Vatnsdal  (1482)  456. 
Oddgeir    Þorsteinsson    biskup  í 

Skálholti  (d.  1381)    27,     124, 

126. 
Oddi  á  Rangárvöllum  294,  323, 


325, 
631. 


487—488,      628,     630, 


Oddný  abbadís  í  Kirkjubæ  (1490) 

698. 
Oddr    Arnórsson     í    Borgaríirði 

og   nyrðra   (1482—1491)  492, 

739—743,  745. 
Oddr     Asmundsson    lögmaðr    á 

Stóruvöllum  á  Landi  (1476) 

81,  82,  83,  281,  283. 
Oddr    Bergsson     djákni     vestra 

og  prestr   á   Gilsbakka  (1478 

-1491)  134,  454,  752,  757. 
Oddr  Bergsveinsson  prestr  nyrðra 

(1490)  735. 
Oddr  Brandsson  nyrðra  (1477- - 

1479)  117,  180,  184. 
Oddr    Einarsson    biskup  í  Skál- 

holti  (d.  1630)  578. 
Oddr    Erlendsson    í    Borgarfirði 

(1488)  646.    • 
Oddr  Erlendsson  í  Þúfu  á  Landi 

(d.  21/12  1855)  80,  81,  84. 
Oddr  Eyjólfsson    skólameistari  í 

Skálholti    og    prestr    í    Holti 

undir    Eyjafjöllum    (d.    1707) 

539. 
Oddr  í  Gegnishólum  í  Eióa  (fyrir 

og  um  1480)  320. 
Oddr  Guðmundsson  prestr  syðra 

(1481)  388. 
Oddr  Gunnarsson    nyrðra  (1477 

—1486)  121,  573. 
Oddr     ísleifsson     eystra    (1485) 

538. 


880 


RÉGISTR. 


Oddr    Jónsson    Miklabæjarraaðr 

(1476)  69. 
Oddr  Jónsson  577,  sjá  Arnoddr. 
Oddr  Magnússon  (1480)  274. 
Oddr     Oddsson     prestr     vestra 

(1478)  165. 
Oddr  Ólafsson    í  Suðrþingeyjar- 

þingi  (1743)  8. 
Oddr  Pétrsson  officialis  prestr  í 

Stafholti  (1472—1491)  59,  72, 

75,  270,  750. 
Oddr  Pétrsson,  Finnssonar,  lög- 

réttumaðr    á  Hvoli   í  Saurbæ 

(1478—1490)    138,    141,   255, 

271,     273,      277,    287,    295 

—296,    350,     731. 
Oddr  Hunólfsson  prestr  í  Trölla- 

tungu    (á    öndverðri    16.    öld) 

579. 
Oddr    Sigurðsson    nyrðra  (1479 

—1490)  208,  699-701. 
Oddr  Sigurðsson  vestra  og  syðra 

(1479-  1488;  224,  258,  642— 

643. 
Oddr    Steinsson     í     Húnavatns- 

þingi  (1487)  599—600. 
Oddr  Sveinsson  prestr  í  Trölla- 

tungu  (c.  1500)  579. 
Oddr    Teitsson    prestr    í    Valla- 

nesi  (1477)  98—99. 
Oddr  Vigfússon    ráðsmaðr  Jóns 

Björnssonar  (1489)   679—681. 
Oddr  Vilhjálmsson  í  Borgaríirði 

(1488)  646. 
Oddr    Þorbjarnarson    eystra   og 

nyrðra      (1484—1486)       528, 

569. 
Oddr  Þórðarson    leppr  lögmaðr 

(1440)  47—48,  425—426. 
Oddr  Þorleiísson    prestr    vestra 

(1480)  254. 


Oddr  Þorsteinsson  prestr  á  Hofl 
í  Álptafirði  (1486-1490)  577, 
590,  715. 

Oddr  Þorvarðsson  prestr  á  Hofi 
í  Gnúpverjahrepp  (um  1480) 
321. 

Oddsdóttir:  Ástríðr,  Sigríðr. 

Oddsson:  Arni,  Bárðr,  Brynj- 
ólfr,  Einar,  Guðni,  Hallvarðr, 
Helgi,  Hermundr,  Hrafn,  Jón, 
•  Magnús,  Oddr,  Ólafr,  Óli, 
Sigurðr,  Skeggi,  Sveinn, 
JÞjóðólfr,  Þorálfr,  Þórarinn, 
Þórhallr,  Þorkell,  Ornólfr. 

Ofanleiti  („fyrir  ofan  Leiti")  í 
Vestmannaeyjum  631. 

Ofeigr  Jónsson  í  Borgarfirði 
(1490)  723. 

Ofeigsfjörðr  á  Ströndum  255. 

Ófeigsson:  Árni. 

officialis,  officiall  3142,  5003, 
501,  578,  579,  663,  664, 
6652,  666,  667 3,  668,  669, 
673,  674.  —  Hólabiskups- 
dæmis  89,  96,  99,  100,  219, 
220.  —  Skálholtsbiskupsdæm- 
is  54,  592.  —  officialisbréf 
270. 

ófrítt  fé,  ófríðir  peningar  58,68, 
70,  762,  78,  79,  92,  133,  134, 
177,  186,  210,  216,  227, 
228,  250,  255,  257,  296, 
332,  356,  370,  444,  515, 
548,  549,  5702,  5712,  578, 
581,  583,  586,  611,  615, 
661,     762,     766. 

oftekjur  144. 

ógjörningr  68,  742. 

óhæfuverk  304,  7372. 

Okinsdalr  (=  Hokinsdalr)  í  Arn- 
arfirði  534—535. 


REGISTR. 


881 


ókvæðisorð  6812. 

Ólafr  Ásbjarnarson   Miklabæjar-  j 

maðr,  síðar  í  Reykjvík  á  Sel- 

tjarnarnesi    (1476—1489)     69, 

233,  610—611. 
Olafr  Björnsson  á  Eyviudarstöð- 

(1476-1483)  74,  500. 
Olafr  Brandsson  prestr  á  Kvenna- 

brekku  (d.  1626)  109,  416. 
Olafr  Brumansson  nyrðra  (1488) 

640. 
Ólafr    Eyjólfsson    nyrðra  (1487) 

599. 
Ólafr    Eyjólfsson    vestra    (1488) 

642. 
Ólafr  Eilippusson,  Sigurðssonar, 

frá  Haga  (1483)  553,  563. 
Olafr       Greirmundsson       nyrðra 

(1311)  7. 
OlafrGrímsson,  Egilssonar,  bóndi 

og     sýslumaðr     í     Skagaíirði 

(1476)  782. 
Ólafr    Grímsson    vestra  (1477 — 

1491)  114—115,  767. 
Ólafr  Guðmundsson  eystra  (1490) 

715. 
Ólafr     Guðmundsson      prestr     í 

Hjarðarholti    í    Dölum   (1530) 

1,  579. 
Ólafr       Guðmundsson        nyrðra 

(1719)  576. 
Olafr     Hákonarson     Noregskon- 

ungr  (1380—1387)  30. 
Ólafr    Haldórsson,    Brandssonar 

í'rá     Barði,     lögréttumaðr      í 

Eyjafirði      (1476—1491)      91, 

208,     343,     365,     416,  510— 

511,  614. 
Olafr    Haraldsson     hinn     helgi, 

Noregskonungr  (d.   1030),  Ól- 

afskirkja,  Ólafslíkneski,  Ólafs- 
Dipl.  lsl.  VI. 


messur  báðar,  Ólafsskript  (sbr. 
festum,  kirkja,  messa)  49,  86, 
105,  125,  151,  157,  163, 
217,  2212,  2882,  2892,  302, 
319,  3222,  327,  328,  330, 
332,  3332,  397,  402,  446, 
448,  449,  544,  602,  632, 
6342,  635,  759. 

Ólafr  Helgason  nyrðra  (1480 — 
1487)  313,  365,  569,  582. 

Olafr  Hjaltason  biskup  á  Hól- 
um  (d.  1569)  316. 

Ólafr  Indriðason  (veginn  1487) 
606,  752-753. 

Ólafr  Ingimundarson  prestr  i 
Eyjafirði  og  prófastr  á  milli 
Glerár  og  Varðgjár  (1476 — 
1492)  87,  159,  224—225, 
298,  386,  483,  601,  621, 
623,  624,  649,  677,  720, 
725,     729,     735,     747,     751. 

Ólafr  Jónsson  kirkjuprestr  á 
Hólum  (1480—1491)  264,  265, 
621,  625,  626*,  627,  634, 
635,  649,  650,  653,  656, 
676,  677,  702,  711,  712, 
725,  735,  740,  744,  750,  751. 

Ólafr  Jónsson  annar  prestr 
nyrðra  (1489)  677. 

Ólafr  Jónsson  eystra  (1481)  499, 
590. 

Ólafr  Jónsson  í  Önundarfirði 
(fyrir  1484)  509—510. 

Ólafr  Jónsson  í  Húuavatnsþingi 
(1486—1489)    568—569,   659. 

Ólafr  Jónsson  (1663)  539. 

Ólafr  Klængsson  prestr  nyrðra 
(1476-  -1491)  69,  96,  266, 
303,  336,  337,  345,  355, 
390,  499,  623,  624,  725,  747. 

Ólafr  Koðransson  nyrðra  og 
56 


882 


RÉGÍSTÉ. 


vestra  (1478—1483)  145,  184, 
187,     190,      192,     223,     470. 

Olafr  Kolbeinsson  prestr  á  Stað 
á  Ölduhrygg  (1390—1391)  31 
-32. 

Ólafr  Magnússon  prestr  nyrðra 
(1480—1489)  303,  390,  682. 

Olafr  Magnússon  bróðir  á  Muuka- 
þverá  (1481—1484)  349,  526. 

Olafr  Magnússon  nyrðra  (1481) 
418. 

Ólafr  Magnússon  í  ísafirði  vestra 
(1487)  588. 

Ólafr  Marteinsson,  JÞorleifssonar, 
á  Snæfellsnesi  (1388—1391) 
30,  31. 

Ólafr  Michelsson  syðra  og  vestra 
(1480—1494)  291,  294. 

Ólafr  Oddsson  kirkjuprestr  og 
capellanus  í  Skáiholti  og  prestr 
á  Staðarhóli,  officialis  í  Skál- 
holtsbiskupsdæmi  (1476 — 
1491)  94,  203,  214,  292,  347, 
393,  453,  481,  487,  501, 
560-562,  752. 

Olafr  Pétrsson  bóndi,  hirðstjóri 
(1364—1365)  182. 

Ólafr  prestr  (íyrir  1480)  314. 

Ólafr  Rögnvaldsson  biskup  á 
Hóluin  (1458—1495)  59-62, 
121-122,  129-130,  143— 
145,  151—152,  156,  158, 
159—160,  161,  170,  179, 
183-184,  185,  193-195, 
204—206,  217—221,  223, 
224-225,  231-  233,  260— 
262,  263,  273,  285-286, 
293,  297,  298,  301-304, 
308,  309,  314,  316,  335 
—340,  345-346,  354-356, 
369,      372-375,      376,     378, 


379—385,  387-388,  389- 
391,  401,  4022-408,  457— 
468,  496—497,  524—525, 
537,  564—566,  568—569, 
602,  621-625,  633—634, 
637  -638,  649—650,  655, 
659—660,  676—678,  688, 
710—714,  720—722,  725— 
727,  729  -730,  735—737, 
739—743,     744—745,     747— 

^  748. 

Ólafr  Sigfússon,  Pétrssonar 
(1484)  508-509. 

Ólafr  Sigurðsson  nyrðra  (1486) 
574. 

Ólafr  Suorrason  syðra  (1479) 
185. 

Ólafr  Stephánsson  prestr  í  Valla- 
nesi  (d.  1740)  159. 

Ólafr  Stephánsson  stiptamt- 
maðr  (d.  1812)  236. 

Ólafr  Sveinsson  lögréttumaðr  á 
Snæfellsnesi  (1478—1481)139, 
271,  282,  306,  377. 

Ólafr  Sölvason  (um  1485)  542— 
543. 

ÓJafr  Tuinasson  prestr  nyrðra 
(1506  í  falsbréfi)  8. 

Ólafr  Þórarinsson  í  Hnappadals- 
sýslu  (1397)  32—33,  34. 

Ólafr  Þorbjarnarson  Miklabæj- 
armaðr  (1479)  234. 

Ólafr  Þorgeirsson  prestr  áBægis- 
á  (1474-1492)  60,  205,  220, 
623,  624,  720,  729,  747. 

Ólafr  Þorgrímsson  nyrðra  (1486) 
562. 

Ólafr  JÞorkelsson  djákni  vestra 
(1487)  609. 

Ólafr  Þorleifsson  tóni  hinn  eldri 
(d.  1393)  561. 


REGISTR. 


883 


Ólafr  IÞorsteinsson  á  Snæfells- 
nesi  (1362)  14. 

Ólafr  Þorvarðsson  („Þórarius- 
son",  „IÞorvaldsson",  hvort- 
tveggja  rangt)  lögréttumaðr 
nyrðra  (1480-1482)  271,  277, 
307,  377,  436,  438,  448—449. 

Ulafsdóttir:  Guðrún,  Margrét, 
Þorbjörg,  Þorgerðr. 

Ólafsfjörðr  í  Eyjafjarðarsýslu 
219,  387. 

Ólafsson:  Ari,  Árni,  Arnljótr, 
Björn,  Brandr,  Brjan,  Egill, 
Einar,  Erlendr,  Eyjólfr,  Geir- 
mundr,  Guðmundr,  Gunnar, 
Gunnlaugr,  Guttormr,  Hafr, 
Haldór,  Hallr,  Hávarðr,  Helgi, 
Ingimundr,  Jón,  Kolbeinn, 
Magnús,  Markús,  Oddr,  Páll, 
Pétr,  Sigurðr,  Snæbjörn,  Ste- 
phán,  Teitr,  Víkingr,  IÞjóðólfr. 

Oldinborg  102,  305,  359,  360, 
364,  496,  506,  594,'  635, 
636,     689,     755. 

Ólason :  Bjarni,  Jón,  Magnús. 

Olaus,  sjá  Ólafr. 

oleunarkaup,  olíunarkaup  2102, 
664,  674. 

Oli  Bjarnason,  faðir  Hvassafells- 
Bjarna  („1435"— 1481)  161— 
162,  417-418. 

Óli  Oddsson  nyrðra  (1481)  349, 
418. 

Olvesíell,  sjá  Úlfansfell. 

ólærðir  menn  464,  465. 

Ólöf  Aradóttir,  Guðmundssonar, 
kona  Sumarliða  Loptssonar 
(d.  fyrir  1460)  142-143,  147, 
215—217,  222,  224,  226 
—227. 

Ólöf  Loptsdóttir,  Guttormssonar, 


hins    ríka  á  Skarði   (d.  1479) 

140—141,       182,      206-207, 

237-238,      250,      254,     255, 

257,     274,    418,     548. 
Ólöf  kona  Markúsar    Ólafssonar 

(1397—1398)  33—34. 
Ólöf  Sigurðardóttir,  Björnssonar 

frá  Svalbarði  (1483)  477. 
Ólöf  Sumarliðadóttir,  Eiríksson- 

ar  (1491)  760. 
ólög  396. 
ómagi     130,    211.  —  kvengildr 

ómagi  126,  176.  —  ómagaaldr 

413.  —  ómagaeyrir  óvirðr  586. 

—  ómagavist     27,  335.  —  ó- 

megð  585. 
omnes  sancti  587. 
orden  (munkaregla)  3122. 
orðubók,  sjá  bók. 
orf,  sjá  búsgagn. 
Orlogastaðir      í     Helgafellssveit 

39—40. 
Ormr  Asláksson   biskup  á  Hól- 

um  (d.  1356)  316. 
Ormr  Bjarnason  („Bjarnarson"), 

ívarssonar   (1482—1491)  436, 

437,     438,     439,     754. 
Ormr     Brandsson,      sjá     Grímr 

Brandssou. 
OrmrDaðason  sýslumaðr  í  Fagra- 

dal  525,  544,  558,  566. 
Ormr  Einarsson    syðra    (1489 — 

1491)  686. 
Ormr   Eiríksson     prestr     eystra 

(1482  -1493)  446—447. 
Ormr       Gunnlaugsson       nyrðra 

(1488)  616. 
Ormr    Haíliðason    syðra    (1386) 

30. 
Ormr  Hákonarson  vestra  (1481) 

413.      * 

56* 


884 


ItÉGISTR. 


Ormr   Illugason     vestra     (1481) 

368. 
Ormr      Jónsson,      Asgeirssonar, 

vestra  (1476—1482)    88,  132, 

418,  419,  420,  428—430. 
Ormr    Jónsson    nyrðra    (1479 — 

1489)  222,  660,  696. 
Ormr     Loptsson     hirðstjóri     (d. 

1446)  237,  322. 
Ormr  Magnússon    nyrðra    (1479 

—1486)  195,  342,  558. 
Ormr     Sturluson      lögmaðr     (d. 

1575)  200. 
Ormr  IÞórólfsson    á  Snæfellsnesi 

(bróðir  Einars?   1478)     164— 

165.     Sbr.  Einar  .Þórólfsson. 
Ormsdóttir:     Ingibjörg,  Kristín, 

Valgerðr,  IÞorbjörg. 
Ormsson:  Andrés,  Einar,  Hákon, 

Haldór,     Jón,     Ketill,     Ljótr, 

Loptr,    Páll,    Vilhjálmr,    JÞor- 

leifr. 
ornamentum      112,      172,      191, 

326,  352,  390,  630,  721. 
Orný,  sjá  Oddný. 
Órækja   Stephánsson    í    Skapta- 

íellsþingi  (1490)  697. 
Orækja  Sturluson  á  Ingjaldshóli 

(1358—1365)    9-10,  20—22. 
ós  (landamerki)  175,  1772. 
Os  í  Arnarnesi  á  Akranesi  177. 
óskilamenn  667,  674. 
Ostende  nobis  domine  107. 
ostr  325  (opt),  326.  —  fjórðungs- 

ostr  286.  —  osthleifr  325  (opt). 

—  osttollr     27,     2852,     2864. 

Sbr.  kostr. 
Ostvadsholt  í  Holtum  323. 
Otradalr     í     Barðastrandarsýslu 

202,  229. 
otrskinn  4722. 


Óttarsson:  Þorkell. 

Otti     Mattsson      norrænn    maðr 

(1481)  395,  397,  402. 
óttusöngr  312,  3332,  465. 
Oxahryggr  á  Rangárvöllum  323, 

326. 

Páíi   103,  1632,  2352,  312,  4194, 

420,  421,  441,  5912,  7372. 
—  páfabréf    162,    294,    418— 

421,  —  páfadómr  238.  —  páfa- 
garðr  419,  420.  --  páfalegt 
sæti  138,  1562,  163,  395,  397, 
402,  404,  407,  4202,  518.  — 
páfavald  294. 

páll,  sjá  búsgagn. 

Páll  á'bóti  í  Múnklífi'(1476)  65, 
66. 

Páll  Brandsson.  lögmanns  Jóus- 
sonar,  sýslumaðr  á  Möðruvöll- 
um  í  Eyjafirði  (1478-1491; 
d.  1494)  1302,  161,  292,  312, 
365,  437,  438,  439,  547, 
569,     582,     641,     754. 

Páll  Grilsson,  prests  Pálssonar, 
á  Snæfellsnesi  (1367)    23,  25. 

Páll  Grímsson  prestr  á  Desjar- 
mýri  (1491)  749. 

Páll  Hákouarson  lögsagnari  í 
Marteinstungu,  skrifari  Arna 
115,      190,     264,     350,     421, 

422,  582,  634,  658. 

Páll  Jónsson  við  Breiðafjörð 
(1450- 1483),  líklegafaðir  Ög- 
mundar  biskups,  50,  214,  215, 
477.1) 

Páll  Jónsson  annar  við  Breiða- 
íjörð  (1482—1491),  líklega  fað- 
ir  Ingibjargar  konu  Björns 
Þorleifssonar,  431,  432,  767.1) 
l)   Það  er   mikið    vandhæíi  á  að 


REGISTR. 


885 


Páll  Jónsson,  Ásgeirssonar,  sýslu- 
maðr  á  Skarði  (1478- 1491) 
132  -  133,  182—183,  207, 
234-235,  418—420,  511— 
512,     642,     754. 

Páll  Jónsson  nyrðra  (1485)  541 
—542. 

Páll  Kimblason  í  Helgafellssveit 
(1302)  6. 

Páll  Ólafsson  á  Skarðsströnd 
(um  1245)  3. 

Páll  Ormsson  eystra  (1477)  119. 

Páll  Pálsson  í  Eyjafirði  (1476) 
91. 

Páll  Pálsson,  Þorsteinssonar,  í 
Hoffelli  (1480—1488)  304- 
305,  645—646. 

Páll  postuli,  Pálsmessa  (con- 
versio  Pauli)  98,  992,  101, 
105,  114,  139,  140,  141, 
210,  220,  260,  269,  271, 
273,  274,  277,  278,  279, 
281,  285,  376,  377,  442, 
518,  519,  531,  601,  649, 
703,  708;  719,  735,  753, 
754.  Sbr.  Pétr  postuli. 

Páll  Stígsson  höfuðsmaðr  (d. 
1566)  702. 

Páll  Vídalín  lögmaðr  (d.  1727) 
190,  550,  552,  553,  566, 
614,     660. 

Páll  Þórólfsson  (Þórálfsson), 
IÞorgrímssonar  nyrðra  (1477  — 
1482)  113,  366-367. 

Páll  Þorsteinsson  prestr  nyrðra 
(1311)  7. 

Páll  Þorsteinsson,  Hallssonar,  á 


greina  rétt  milli  þessara  tveggja 
manna,  og  verðr  það  sein*  gert 
með  fullri  vissu. 


Hofi  í  Öræfum  (1480—1488) 
305,  535,  638—639. 

pallklæði,  sjá  húsbúnaðr. 

Pálmadóttir:  í?uríðr. 

Pálmholt  á  Galmansströnd  við 
Eyjafjörð  199. 

pálmsunnudagr  76,  328. 

Pálsson:  Brandr,  Gils,  Gísli, 
Grímr,  Jón,  Pall,  Sigurðr,  Sí- 
mon,  Sveinbjörn,  Sveinn,  Teitr, 
Þorlákr,  Þorsteinn,  Ögmundr. 

pantsetning  143,  144 — 145, 
173,  179,  184,  232-233, 
445,      474,     535,     573. 

panzari,  sjá  hertygi. 

Papafjörðr  í  Hornafirði  290. 

Papi  í  Laxárdal  í  Dölum  á7. 

pár  236. 

Paradisus  130. 

páskar  106,  183,  203,  3262,  3282, 
3302,  331,  3582,  6293,  6303> 
692,  693,  7342.  —  páskadagr 
seinni  48.  —  þriði  páskadagr 
377,  613.  —  fjórði  páskadagr 
510.  —  páskavika  109,  112, 
113,  114,  136,  184,  211, 
253,  254,  429,  510,  511, 
536,  590,  652,  694,  730, 
744. 

passio  domini   68,  69,  691,  734. 

Pater  noster  1063,  130,  458. 

Patreksfjörðr  í  Barðastrandar- 
sýslu  229,  280,  698,  770. 

patronns  146,  312. 

Paulus,  sjá  Páll. 

Pauwell  Lange  (1487)  595— 
596. 

pell  28,  38. 

peningr,  peningar  (eign,  fé)  11, 
23,  33,  36,  40,  41,  42,  43, 
48  (rangt),    50,    512,    52*,  53, 


886 


REGTSTR. 


55,  57,  68,  70,  713,  72,  73, 
74*,  76«,  78,  792,  91,  93,  94, 
96,  97,  112,  114,  1154,  117, 
118,  130,  1322,  133,  134, 
1352,  1364,  139,  1414,  1422, 
143  (opt),  144  (opt),  145,  1472, 
148,  150,  151,  155,  156, 
164;  1662,  167,  1688,  1694, 
172,  186,  187,  191,  1942, 
1958,  201«,  2033,  204,  205, 
2065,  207,  211,  216  (opt), 
218,  2198,  220,  224,  325 
(opt),  226,  2275,  2283,  230, 
233,  2342,  239,  245,  2463, 
248,  249,  2502,  251  (opt), 
254,  2552,  256,  257,  259, 
266,  268,  272,  273,  2744, 
275,  2768,  277,  279,  280, 
281,  283,  2842,  287,  2908, 
2952,  307,  3103,  3184,  334, 
336,  337a,  3418,  342, 
343,  348,  3512,  3542, 
356,  3655,  366  (opt),  371, 
382,  390,  391,  392,  394, 
395,  3965,  4108,  4125,  4232, 
4282,  4292,  4308,  431,  432, 
433,  4362,  4374,  439,  440, 
4442,  4478,  450,  451,  4522, 
4532,  4572,  461 5,  464,  465, 
4662,  4704,  4715,  4722, 
4762,  477,  4782,  4822, 
483,  484,  485,  487,  490, 
492,  5012,  502,  5032,  5042, 
505,  508,  5178,  518,  521, 
5222,  523,  527,  528,  5292, 
5312,  532,  5338,  5354,  538, 
539,  5422,  5434,  5484,  549, 
550,  552,  556,  557,  558, 
559,  5704,  572,  5735,  576, 
577,  5785,  5792,  5802,  581, 
582,  5834,  5844,  5854, 5863,5872, 


600,  6032,  605,  612,  615 
(opt),  6172,  620,  6223,  625, 
6312,  633,  6372,  6392,  6423, 
643,  646,  654,  6582,  6592, 
6618,  677,  679,  683,  684, 
688,  691,  6923,  695,  699, 
7002,  7012,  704,  706,  7072, 
713,  717,  719,  7202,  721  (opt), 
722,  726,  731,  7362,  7374, 
7428,  743,  7452,  7464,  752, 
754,  758-759,  7608,  761«, 
7622,  766.  —  fljótgild- 
ir  penÍDgar  114.  —  fullvirðis 
(-gildis)  penÍDgar  410,  513, 
637,  665.  —  penÍDgaaðtekt 
584.  —  peoÍDgaávöxtr  430.  — 
peDÍDgagjald  289,  364.  — 
peDÍDgagjöf  581.  —  peo- 
ÍDgakaup  274.  —  peDÍDgaraál 
146 — 147.  —  peDÍDgareikDÍogr 
115, 453, 603.  —  peoÍDgaskakki 
115.  —  peoÍDgaskipti  56.  — 
peDÍDgatal  586. —  peaÍDgavöxtr 
538. 

peDÍDgr  (búpeoÍDgr)  70,  552, 
733,  761. 

peDÍteocia  167.  —  peDÍteociarius 
163. 

peutecoste  45. 

Pétr  ÁsmuDdssoD  lögréttumaðr 
á  Ketilsstöðum  á  Völlum 
(um  1712)  119,  539. 

Pétr  Bryujólfssoa  í  Skagafirði 
(1477—1478)  111,  129. 

Pétr  Eggerz  kaupmaðr  (d.  1892) 
237. 

Pétr  Jódssod  í  Borgarfirði  (1480) 
272. 

Pétr  LoptssoD,  Ormssooar  (1479 
-1487)  199,  296—297,  600— 
601. 


REGISTR. 


887 


Pétr  Nikulásson  biskup  á  Hól- 
um  (1391-1404)  315,  316. 

Pétr  Olafsson  í  Rangárþingi 
(1487)  487. 

Pétr  postuli  (sjá  festum,  kirkja, 
messa)  8,  27,  64,  85,  1142, 
122,  1232,  124,  1262,  127, 
1292,  139,  140,  141,  147, 
173,  176-177,  210,  211, 
212,  213,  235,  260,  269, 
273,  274,  275,  277,  2782, 
280,  281,  285,  319,  328— 
329,  376,  377,  379,  387, 
392,  421,  442,  494,  518, 
519,  531,  552,  559,  580, 
591,  601,  703,  706,  708, 
717,  719,  753,  754.  Sbr.  Páll 
postuli. 

Pétr  Svartssou  vestra  (1483) 
468. 

Pétr  Þórðarson  vestra  (1428) 
42. 

Pétr  Þórðarson  prestr  á  Staða- 
stað  (1465-1487)  57,  269, 
493,  602. 

Pétr  IÞorsteinsson  Miklabæjar- 
maðr  (1476—1479)  69,  233. 

Pétrsdóttir:    Gunnhildr,  Solveig. 

Pétrsskógr  í  Norðrárdal  173. 

Pétrsson:  Bjarni,  Björn,  Finnr, 
Hans,  Jón,  Kolbeinn,  Markús, 
Oddr,  Ólafr,  Sigfús,  Sveinn, 
Teitr. 

Philippus,  sjá  Pilippus. 

píla,  sjá  hertygi  (vopn). 

pílagrímsferð  239,  246,  768. 

Pining,  sjá  Didrik  Pining. 

píningarvottr  105. 

pinsdagr  440. 

pintiug  384. 


piscea  642,  1712,  401,  480.  — 
piscatura  64. 

pjátröskjur,  sjá  búsgagn. 

plumæ  64. 

pollr  (landamerki)  33. 

porcio  ecclesie  73,  109,  112, 
123,  134,  161,  1662,  172, 
174,  1782,  205,  206,  259, 
314,  3192,  3202,  3212,  3222, 
327,  328,  330,  3352,  336, 
3588,  360,  363,  4842,  550, 
557,  5732,  587,  600,  631, 
688.  —  porcioreikningr  313 
—314. 

porthús  (hugskot)  245. 

portus  171. 

postuli  (guðs)  105,  129.  —  post- 
ullegr  sendiboði  591.  —  post- 
ullegt  sæti  235,  591 2. 

pottr,  sjá  búsgagn. 

prédikan  104. 

preláti  59,  210,  219,  220,  221, 
397,  625,  6482,  714,  722. 

presentacio  Marie  211,  674. 

pressula  membranea  635. 

Prestateigr  í  Hornafirði  486. 

Presthvammr  í  Reykjadal  í  Suðr- 
þingeyjarþingi  219. 

prestr  60,  79,  126,  176*,  1772, 
210,  2183,  2202,  236,  246, 
317,  320,  326,  330,  331, 
332,  3332,  335,  340,  3562, 
358,  3802,  381,  382,  383, 
390,  405,  408,  458,  462, 
4642,  465^  467)  500,  530, 
531,  573,  587,  591,  614, 
625,  627,  6302,  664,  666, 
667,  671,  672,  673,  674, 
677,  732,  736,  737,  7412, 
7422,     7432,     7472.  —  kirkju- 


888 


REGISTR. 


prestr  711,  712.  —  Sbr.  heim- 
ilisprestr,  þingaprestr.  —  kyn- 
bornir  prestar  314.  —  presta- 
dómr  376,  383,  453—456.  — 
prestastefna  60,  205,  220, 
225,  260,  261, 
623,    624, 


494, 
665, 


666,     667, 


670,     6712,     672, 
713, 


269,  442, 

663,  664, 

668,  6692, 

673,  674, 


726,  741,  747  (opt), 
7482.  —  prestastefnubróf  747 
— 748.  —  prestastefnusamþykt 
6622,  663,  670.  —  prestf jórð- 
ungr  (tíundar)  464.  —  prests- 
fæða  466.  Sbr.  mata. —  prests- 
kaup  176,  177,  210,  2182, 
219,  220,  322,  331,  3322, 
382,  4602,  461,  4653,  627.  — 
prestsmata  189.  —  prestssetr 
663,  6642,  665,  666,  667, 
668,  6692,  670,  671,  672, 
673,  674.  —  prestskyld  79, 
327,  329,  382.  —  preststíund 
170,  382,  461,  4642,  510, 
758. 

primsigning  barns  49,  499. 

privilegia  64,  3592,  3602,  3632, 
390,  398,  3994,  400.  473.  — 
privilegiabréf  379. 

procurator  220. 

prófastr  87,  189,  474,  511,  514, 
525,  532,  578,  663,  664, 
6652,  666,  6672,  669,  674, 
691,  709,  7322,  7332.  —  pró- 
fastsdæmi  60,  612. 

prófenta,  prófentubréf,  prófentu- 
gl'örningr  22—23,  35—36,  39 
-40,  229,  307-308,  538 
-539,  577—578,  658—659, 
684-6857    7302,   731.  -    pró- 


fentumaðr   655,    658,   751.  — 

prófentuseta  27. 
Protector  in  te  spe  107. 
provincia  467. 
psaltari  106«,  312. 
pungr  473. 
purgatorium  593. 
purificacio     Marie  (kyndilmessa, 

kertamessa)    153,     248,     342, 

343,  369,  423,  542. 

Ráðamaðr,  ráðsmaðr  (biskups- 
stóls,  klaustrs,  staðar)  47,  59, 
70,  89,  97,  133,  204,  219, 
220,  322,  387,  393,  500, 
512,  6792,  7662.--ráðsmanns- 
kaup  388.  —  ráðsmannsstarf 
133,  186,  187,  500.  -  ráðs- 
mannsstofa,  sjá  stofa  (húsa- 
kynni). 

ráðspjöll  (konu)  138—139. 

rafabelti,  sjá  kostr. 

Rafn,  sjá  Hrafn. 

rafna  64. 

Ragna  Arnadóttir  (Höskuldsson- 
ar;  1487—1489)  610. 

Ragna  Hrafnsdóttir,  Guðmunds- 
sonar,  á  Barði  (1479)  231. 

rán  62-67,  683,  69,  70, 
78,  79,  234,  2482,  249, 
259,  251,  378,  383,  396, 
427,  431,  4342,  4352,  4703, 
490,  5182,  529,  556,  621, 
715,  716,  742.  —  ránfengi, 
ránfengið  góz  68,  517.  — 
ránsmenn  79,  383,  518. 

Rauctouens  kirkja  (ecclesia  Ratis- 
bonensis,  Regensborgarkirkja) 
591. 

Randíðr  Bjarnadóttir,    Ólasonar 


REGISTE. 


889 


í  Hvassafelli  (1480—1490) 
297,  298,  301,  302-304, 
308,  309,  355—256,  369, 
371—375,  376—379,  384, 
385-  386,  404-407,  736. 

Rangá  í  Hróarstungu  762. 

Rangagjögurr  á  Rosmhvalanesi 
124. 

Rangárvellir  294,  548.  —  Rang- 
árþing  79,  80,  81,  83. 

raptviðr  427.  —  raptviðarhögg 
494,  495. 

Rauðalækr  hvortveggja  í  Holt- 
um  323. 

Rauðalækr  í  Reykholtsdal  299. 

Rauðalækr  á  Skarðsströnd  3,  4. 

Rauðasandr  á  Barðaströnd  229, 
250,      255,     268,     430,     431, 

473,  501,  504-505,  617, 
558,  708,  746. 

Rauðsdalr    á    Barðaströnd    142, 

256,  516. 
Rauðseyjar  á  Breiðaíirði   255. 
Raufarberg    í  Horuaíirði    715 — 

716,  749. 
Raufarfell      undir      Eyjafjöllum 

675. 
Raugn-,  sjá  Rögn-. 
Raun-,  sjá  Hraun-. 
Raymundus  Peraudi  legáti  (1487) 

591. 
Regensborg  591. 
Regiuleif       í       Aðaldal       (fyrir 

1397)  35. 
registrum    108,    382,   383,  4892, 

493,     525,     567,     601,     688, 

721. 
reglubróðir     591.   ~    regluklæði 

634. 
reið    216,    225,  227,    293,   4342, 

474,  640,     659,     713,     744, 


746,  748.  —  reið  til  Öxarár- 
þings  5362.  —  Reykhólareið 
558.  —  reiðgötur  99,  122. 

reiði,  sjá  skip. 

reiðskapr,  reiðtygi:  söðull  með 
öllum  reiðskap  73. 

reikningskapr,  reikningr  432, 
612,  732,  78,  79,  922,  110, 
1122,  128,  1332,  141  (opt), 
143,  155,  1563,  1573,  161, 
172,  1742,  1862,  191,  194, 
200,  204,  216,  227,  2283, 
250,  2553,  2564,  266,  286, 
2934,  313,  321,  322,  335, 
3462,  353,  354,  355,  370, 
382,  395,  398,  4033,  404, 
405,  4604,  461 3,  463,  464, 
466,  471,  472,  522,  5232, 
5263,  528,  5453,  547,  557, 
563,  570,  5732,  5838,  5852, 
586,  5872,  615,  617,  6312, 
6323,  644,  661,  679,  6802, 
681,  688,  692,  710,  714, 
716,  719,  7212,  733,  748, 
752,  7602,  762,  766.  — 
reikningskaparbréf,  reiknings- 
bréf  140—141,  495—496. 

reimar  (útlenzkar)  473. 

reip,  sjá  búsgagn. 

reisa  (af  landi  burt,  réttferðug 
reisa)  292,  435,  667,  670. 

reitr  (grafarreitr)  87. 

reizla  (í  fjöru)  417. 

reka,  sjá  bú-igagn. 

reki  8,'  10,  16,  29,  32,  48,  90, 
91,  93,  942,  1084,  116,  124, 
125,  134,  175,  1772,  178, 
1852,  187,  259,  268,  322, 
393,  443,  447,  489,  5162, 
517,  537,  545,  575,  638, 
651,    698,    711,    712,    765.  — 


890 


REGISTR. 


leigulaus  reki  117.  —  Böð- 
varsholtsreki  374,  38,  46,  474. 

—  Flekkuvíkrreki  186.  — 
Krýsuvíkrreki  609.  —  Lauga- 
landsreki  4892.  —  Smáhamra- 
reki  174.  —  Vatnsholtsreki 
18.  —  rekabréf  107-108.  — 
rekaraark  525.  Sbr.  hvalr, 
keflareki,  renningar,  stórreki, 
stórviðr. 

rekkjuvoðir,  sjá  sængrklæði. 
rekstr  (fjár,  geldnauta,  penings) 

48,  70,  82,  83,  109,  1462. 
reliquiæ :      festum      reliquiarum 

168,  170,  228,  641. 
renningar    48,     134,    187,    259, 

393,  447,  545. 
renta    358,    359,   361,  363,  364, 

3944,    4032,  447,    459,     460, 

461 8,   462,    4642,    4652,   496, 

497,  506,  545,  631,  6322. 
réttarbætr  280,   284,  460,  4622, 

463,      465,     466,     467,     549, 

661,  662,  755-757. 
réttarfar     102,     396,     475,  478, 

621,  622.  —  róttargangr  4068. 

—  réttari  470. 

rétt  (fjárrétt):  réttarhald  332. 

réttr  71,  248,  250,  252,  2842, 
296,  306,  344,  348,  3802, 
396,  398,  408,  431,  4592, 
4672,  470,  4902,  496,  4974,506, 
507,  545,  5462,  575,  618, 
621,  623,  653,  681,  693,  701, 
704,  7182,  726,  732,  740, 
741,  7458,  75*,  756.  -  réttr 
í  Noregi  5.  —  réttr  og  ráð- 
spjöll  1392.  —  kongsins  réttr 
287.  —  landsréttr  396.  — 
einfaldr  réttr  71.  —  tvöfaldr 
réttr    210,    6632,    664?,   mö% 


6662,    667,    668a,    669,    670, 
673,  674,  701. 
réttsýni    87,  88,  137,  322,  5203, 

5522. 
Reyðarvatn  á  Rangárvöllum  324. 
Reykeyjar  á  Breiðafirði  256. 
Reykhólar,        Reykjahólar,        á 
Reykjanesi    í    Barðastrandar- 
sýslu  88,  114,   128,  141,    146 
—147,     155-156,    206,   216, 
223,     224,     227,     248,     252, 
266,  278,        357,         358, 

428,       468—469,      469-471, 
471—472,      474,      477,     491, 
492,      505,     519,     523,     544, 
528,  558,  602,  708,  769. 
Reykholt,   Reykjaholt  í  Borgar- 
firði      173,      298—299,     653, 
654,  723,  724,  733. 
Reykir  í  Hrútafirði  658. 
Reykjadalr  (Reykjaholts  Reykja- 

d.)  í  Borgarfirði  733. 

Reykjadalr  í  Suðrþingeyjarþingi 

104,      133,     135,     219,     367, 

527,     556,     574-575,     657, 

658,      683,     686,     699,     716, 

717,     720.    —    Reykdælingar 

104. 

Reykjaeyri  í  Miðfirði  524-525. 

Reykjahlíð     við     Mývato     110, 

113,  302,  550. 
Reykjanes  í  Barðastrandarsýslu 
129,      156,     224,     248,     252, 
258,      266,     477,    491,     492, 
505,  523,  609. 
Reykjarfjörðr  í  Vatnsfjarðarþing- 
um  191,  192,  198,  279,     357, 
361,  376,  723. 
Reykjarfjörðr    á    Hornströndum 

142. 
Reykjatangi  í  Miðfirði  524—525. 


REGISTR. 


891 


Reykjavík  á  Seltjarnarnesi  127, 

610-611. 
Reynifell  á  Rangárvöllum  332. 
Reynisnes  í  Skagafirði  91,  450. 
Reynistaðr  (Reyninesstaðr,  Staðr 

á  Reyninesi),  klaustr    90,   91, 

110,  196,  449  -450,  319. 
Reynivellir  í  Kjós    87,  88,  178, 

586-687. 
reytisöl  516.  Sbr.  kostr. 
riddari  65,  138,  347,  3952,  397, 

440,  441,  445,  636. 
Rif  undir  Jökli  10. 

ríkisráð     284,     380,     383,    391, 
3952,    396,     3972,  3993,    400, 

441,  446,     4502,    451,     506, 
507,  755. 

ríkisskuldbinding  473—474. 

riklingr,  sjá  kostr. 

rímlaus  psaltari  333.  —  rímbók, 

sjá  bók. 
riptingar,  sjá  lagariptingar  (lög). 
Robert,  sjá  Hróbjartr. 
róða  174. 
Róðuvatn     (nii      Hreðavatn)     í 

Norðrárdal  268. 
Rófa  („Róa")  í  Miðfirði  71—72, 

199,  543. 
rofsmaðr  132,  478. 
Rogvaldr,  sjá  Rögnvaldr. 
Rólfstaðir,  sjá  Hrólfstaðir. 
Róm,     Rómaborg,      Rómaskattr 

210,      418,     421,     664,     G667 

667,  669,  672,  674.   —   róm- 

verskar  tölur  1982. 
Rongvaldr,  sjá  Rögnvaldr. 
rós,  sem  beit  er  á  botni  26. 
Rosmhvalanes  í  Gullbringusýslu 

42,  126,  152,  388,  637. 
Rostock  399—400,  597,  768. 
rótagröptr  (hvannaróta)  82,  83. 


rúm  í  skála  659. 

rúmhelgir  dagar  355. 

Runólfr      Asbjarnarsou     nyrðra 

(1482)  456. 
Runólfr    Eiríksson   í    Mýrasýslu 

(1428)  44. 
Runólfr     Guðmundsson     nyrðra 

(1480)  267,  533.  Sbr.  Runólfr 

Höskuldsson. 
Runólfr    Höskuldsson,    Runólfs- 

sonar,     á     Læk    í    Melasveit 

(1483—1489)   492—493,   519, 

523,     531—534,     646,    653— 

654. 
Runólfsdóttir:  Þórdís. 
Runólfsson:    Eiríkr,   Gunnlaugr, 

Hallr,     Jón,     Oddr,     Sigurðr, 

IÞorgrímr. 
rúst  (landnám)  3172. 
ryskingar  1012,  1022,  700,  7012. 

Sbr.  hnykkingar. 
rækling,  sjá  riklingr. 
Rögnvaldr     Ásgrímsson     prestr 

í  Höfða    í    Höfðahverfi   (1476 

—1486)     93,     113,   152,  205, 

483,  551. 
Rögnvaldr  Hjálmsson  í   Árness- 

þingi  (1483—1488)  475,   515, 

620. 
Rögnvaldsson :  Ólafr. 

Sabbatum  45,  163,  403,  407. 

Sabina  418. 

sacramentum  4542,  455. 

sakaferli  219,  478,  7012. 

sakaráberi  724. 

sakargiptir  22,  381. 

sakeyrir,     sakareyrir     102,  140, 

398,  507,  743. 
Sakka  í  Svarfaðardal  571. 
sál  541.    —    sálarháski  406.  — 


892 


REGISTR. 


sálugjafir  302,  327,  439,  461, 

598.    —    sáluhjálp     14,     235, 

239 2,  241,  244,   462.  —  sálu- 

messa,      sálutíðir     142,     153, 

2182,     219,     220,     312,    389, 

458. 
sal,  söl  21,  271 2,  272,318,  501, 

5433,  586.  -   salastefnur  184, 

724. 
Salbjörg  Einarsdóttir,  JÞorsteins- 

sonar,    kona    Nikulásar    J?or- 

steinssonar  (1476)  92. 
Salomon  Einarsson  lögréttumaðr 

í  Galtarholti    á  Mýrum  (1478 

—1491)  147,  207,  706,  754. 
Salomon    Magnásson,    Auðunar- 

sonar,    prestr     á     Reykhólum 

(1484  -1518)  511,  767. 
salser  77.     Sbr.  búsgagn. 
saltbelgr  326.    -  saltfjara    335. 
Saltnes  á  Skarðsströnd  4. 
salun,  sjá  klæði  (vefnaðr). 
Salvum  fac   populum  tuum  107. 
sambeit  146. 
samuautn,    samneyti    (við  bann- 

setta     menn)     79,    5002,   529, 

737. 
samreið  80,  82,  705. 
Sámsson:  JÞorleifr. 
Sámstaðir  í  Fljótshlíð    332,  413 

-414. 
Sámstaðir  í  Hvítársíðu  92. 
samstafa  orða  239. 
Samtýni  í  Kræklingahlíð  571. 
samþyktarbréf  272-273,  410— 

411,  451,  518-519. 
Sandártunga    í    Grnúpveri'ahrepp 

326,  679. 
Sandeyjar  á  Breiðaíirði  256. 
sandfall  1042. 
Sandfell  í  Skriðdal  99. 


Sandfell  í  Öræfum  482. 

Sandfellshlíð  í  Kjós   179. 

Sandgil  á  Rangárvöllum  324, 
325. 

Sandhaugar  í  Bárðardal  8. 

Sandhólaferja  í  Holtum  84,  852, 
86,  330. 

Sandlækr  undir  Eyjafjöllum  330. 

Sandr  =  Fljótssandr  8. 

Sandr  =  Rauðasandr  250,  255. 

Sandr  Þorsteiusson  vestra  (1481) 
368. 

Sandshreppr  (Rauðasandshreppr) 
á  Barðaströnd  256. 

Sandskriða  í  Krýsuvíkrlandi 
609. 

Sandvík  í  Bárðardal  612. 

sár,  sjá  búsgagn. 

sárabætr  543. 

sátt,  sætt  10,  1452,  184,  344, 
475,  5292,  545,  718.  —  sátt- 
arbréf  107—108,  184,  477— 
478,  602—604.  —  sáttargerð 
6,  10,  115,  150-151,  492, 
702.  —  sáttmáli  165,  283, 
284,  398,  460,  462,  465,  477, 
545,  584,  764. 

Sauðafell  í  Dölum  368. 

Sauðanes  á  Lauganesi  93,  302, 
666,  683. 

Sauðlauksdalr  (Sauðlausdalr, 
Dalr)  í  Patreksfirði  235,  237, 
256,  280—281,  418,  501— 
502,  591,  678,  754,  770. 

sauðpeningr,  sauðfé,  fé  19,  76, 
146,  179,  2342,  471,  473, 
659.  --  ásauðr,  ær  15,  16, 
19,  214,  27,  303,  382,  723, 
123,  124,  125,  127,  130, 
169,  172,  173,  174,  175, 
177,     178,     179,    191,     196, 


RÉGISTR. 


893 


319,      320,     321,     322,     329,  | 
331,     332,     428,    4723,  5573, 
571,     5794,    5802,    581,     583, 

586,  587,  618,  6313,  646, 
651,  657,  7342,  739.  — 
ær  raeð  lömbum  428,  580, 
743.  —  ær  loðio  og  lerabd 
325,  332.  —  ær  algeld,  geld 
325,  332.  —  ær  soögg  og 
geld  332.  —  lambsgota  580. 
—  geldfé,  geldfénaðr  109, 
117,  1462,  172,  173,  174, 
228,  2592,  300,  367,  4102, 
428,  487,  508,  552,  555, 
577,  611,  612,  637,  558, 
761.  —  geldiogar  (vetrgamlir, 
tvævetrir,  garalir)  323  (opt), 
324  (opt),  325  (opt),  332 
(opt),  335,  571,  583.  —  hrút- 
ar  (tvævetrir  og  þrévetrir) 
175,      179,     319,     329,     332, 

587.  —  lömb  330,  428,  471, 
580,  631,  743.  —  lambgimbr- 
ar  330,  579.  —  laoibabeit 
179.  —  lambarekstr  82,  83, 
146,  749.  —  lambseldi  8, 
108.  —  sauðir,  geldir  sauðir 
(á  öllum  aldri:  vetrgamlir, 
tvævetrir,  þrévetrir,  gamlir) 
30,  38,  72,  73,  76,  125,  173, 
1752,  177,  179,  329,  330, 
331,  332,  412,  413,  429, 
436,  476,  478,  538,  540, 
552,  571,  579,  580,  586, 
614,  620,  631,  646,  651, 
659,  734,  739,  743,  759.  — 
—  haustsauðr,  sauðr  á  haust 
175,  331.  —  sauðahöfD  179, 
334.  —  sauðarbógr,  sauðar- 
kroí,  sjá  slátr,  kostr.  —  hold 


á  fé  325.  —  mark  á  sauðfé 
571. 

SauðuDgshamraráÞórsmörk  330. 

SauðuDgsDes  á  JÞórsmörk  330. 

Sauiui,  sjá  Sölvi. 

sauDiaskapr  240,  684. 

saurbrú  (laDdamerki)  32. 

Saurbær(inD)  í  Dalasýslu  183, 
184,  187,  190,  191-193, 
197,  200,  276,  195,  296, 
350,  351,  394,  407—408, 
452,  518,  532-534,  560— 
561,  642. 

Saurbær  í  Eyjafirði  365,  528, 
529. 

Saurbær  í  HúnavatDsþiogi   295. 

Saurbær  á  Kjalaroesi  122 — 123. 

Saurbær  á  Rauðasaudi  229,  255, 
257,  268,  276,  430,  431, 
473,  501,  504-  505,  558, 
678,  708,  746.  —  Saurbæjar- 
fjara  198,  255,  416—417. 

saurkelda  (laodamerki)  120. 

Saxahvoll  uodir  Jökli  28—29, 
619. 

Scolastica  virgo   129,  180,  249. 

Scolastica  Magoúsdóttir  kooa 
Eiaars  Grímssooar  oyrðra 
(1480)  300. 

Sebastiaous  hiuo  helgi  177,  649. 

Secilia,  sjá  Cecilia. 

sekt  1022,  139,  144,  152,  155, 
195,  2103,  216,  219,  2252, 
227,  244,  342,  344,  375, 
445,  447,  455,  4632,  464, 
467,  495,  5002,  545,  562, 
5652,  643,  6632,  6643,  6653, 
6662,  6673,  6682,  6694,  6702, 
6713,  6723,  6734,  677,  6942, 
703,  7045,  7052,  7164,  718, 


894 


REGISTR. 


719,    724,     727,  758,  766.  — 

sektarfé  102,  456. 
sel,  selstaða  4,  19,  27,  98,  173, 

174,     177,     268,     489     (opt), 

552.  —  seljörð,  selland,  selja- 

land  19,  99,  175,  489. 
Sel  (Seljaland)   í  Helgafellssveit 

19_20.  -   Seljahöfði  192. 
Sel  í  Hraunhrepp   134. 
Selá  á  Skaga  nyrðra  90-91. 
Selárdalr  í  Arnaríirði  27,  56. 
Seleyri  í  Borgaríirði  175. 
Selgarðr  í  Aðaldal  34. 
Seljagil  á  Vatnsnesi  554. 
Seljaland  í  ísaíirði  198. 
Seljaland  (seljaland)  í  Melasveit 

175. 
Seljalækr  í  Patreksfirði  678. 
Seljalækr  á  llaugárvöllum  324. 
Seljumannamessa  710.    Sbr.  fest- 

um. 
Selskarð  á  Alptanesi  123. 
Selsker  fyrir  Barðaströnd  202. 
selskinn  77. 
Seltjarnarnes  við  Faxaflóa  127 8, 

610. 
Semingr     Magnússon     prestr     í 

Saurbæ     í     Eyjafirði  (1474— 

1490)  60,  70, 107,  108,  161— 

162,  205,  220,  483,  684. 
Semingsson :  Þorlákr,  Þorvarðr. 
sera,  sjá  sira. 
serkneskar  tölur  198. 
serraonskver  78. 
Sescilia,  sjá  Cecilia. 
sess  og  sæti  296,  393. 
seta:  söngr  og  seta  464. 
Setberg  í  Fljótsdalshóraði  709. 
Setberg    á  Skógarströnd    425 — 

427. 
Setorfnaholt  á  Skarðsströnd  3. 


séttareiðr  97,  344. 

Severinus  biskup  526. 

sextán  daga  hald  455. 

Seyla  í  Skagafirði  96,  99. 

seyund,  sjá  sjöund. 

Síða(n)   í   Vestr-Skaptafellssýslu 

603,  610,  611,  766. 
Síðumúli  í  Hvítársíðu  172,  752. 
siðvani  gamall  468. 
Sigfús  (Fúsi)  Pétrsson  lögréttu- 

maðr   á  Barðaströnd  (1478 — 

1484)  141,  508. 
Sigfússon:  Hallr,  Jón,  Ólafr. 
Sighvatr     Gruðmundssou      syðra 

og    vestra  (1479-1484)  214*, 

511. 
Sighvatr       Haldórsson       eystra 

(1479)  181. 
Sighvatr    Illugason    á  Snæfells- 

nesi  (1485) 
Sighvatr    JÞórarinsson    í    Mýra- 

sýslu  (1431)  46. 
Sighvatsson :     Þórðr,    Þorvarðr. 
sigl  =  innsigli  458. 
siglingar    362,     473—474,  518, 

594—597,  614,  702—705. 
Siglufjörðr     í     Eyjafjarðarsýslu 

73,     84,     852,    86,  564—565, 

643-644,     654.   —    Siglunes 

73,    84,    852,   86,   564-565, 

644. 
Sigluvík  á  Svalbarðsströud  92. 
Sigmundr     Böðvarsson      nyrðra 

(1478)  149. 
Sigmundr      Haldórsson      vestra 

(1480—1488)  295,  642. 
Sigmundr  ívarsson  (Jónsson;  c. 

1485)  542. 

Sigmundr     Jónsson     vestra    og 
nyrðra  (1478)   131,  168-170. 


ÉÉGISTR. 


895 


Siginundr     Magnússon      nyrðra 

(1490)  727. 

Sigmundr  Snorrason,  Narfason- 
ar  (1235)  2. 

Sigraundr  Steinþórsson  prestr  í 
Miklabæ  í  Blönduhlíð  (1474 
—1499)  59—62,  68—69,  70 
—71,  76-79,  143—145,  1832 
—185,  190—193,  209,  213— 
214,  222,  228,  233-234, 
238,  422,  543—644. 

Sigraundr      Tíídelssoo       nyrðra 

(1491)  760. 

Sigmundr    IÞorsteinsson     vestra 
•     (1480)  256. 
Sigmundsdóttir:  Bergljót. 
Sigmundsson :     Asgrímr,  Eiríkr, 

Filippus,  Jón,  Óblauðr. 
Signýjarstaðir     í     B-eykholtsdal 

299,  695,  696.—  Signýjarstaða- 

nes  299. 
Sigrdrífa  kona  Erlings  Nikulás- 

sonar  (fyrir  1490)  690—691. 
Sigríðr    Bjaðvarðsdóttir     (Böð- 

varsdóttir)      kona      Þorsteins 

Bessasonar   í    Fljótum   (1490) 

712. 
Sigríðr  Hallsdóttir    kona    Bene- 

dikts  Sæmundssonar    (1481 — 

1490)    409—410,     425,    567, 

709. 
Sigríðr  Jónsdóttir    móðir   Bene- 

dikts  Sæmundssonar  (d.  fyrir 

1481)  410,  567,  709. 
Sigríðr    Oddsdóttir    kona    Guð- 

mundar     Einarssonar     (1487) 

589-590. 
Sigríðr     kona     Böðvars    Finns- 

sonar  (1486)  573. 
Sigríðr  kona  Snorra  bónda  And- 

réssonar  (1365)  19. 


Sigrún  Erlingsdóttir  vestra(1490) 

690. 
Sigurðardóttir:     Guðrún,    Halla, 

Ingibjörg,      Ólöf,      Þorbjörg, 

Þuríðr. 
Sigurðarson,  sjá  Sigurðsson. 
Sigurðarstaðir   í  Bárðardal  611, 

613. 
Sigurðr  Bjornsson  bróðir  á  í>ing- 

eyrum  (1477—1478)  116. 
Sigurðr    Björnsson    á    Svalbarði 

og    í  Kálfanesi     (1483)     475, 

476—477,  481—482. 
Sigurðr    Björnsson    lögmaðr  (d. 

1723)  104. 
Sigurðr     Brandsson      prestr      í 

Hjarðarholti    í    Dölum   (1479) 

228. 
Sigurðr  Broddason  nyrðra  (1480 

—1482)  310,  371,  430. 
Sigurðr  Daðason,  Arasonar,  lög- 

réttumaðr      í      Snóksdal     og 

Bjarnarhöfn,       sýslumaðr       í 

Húnavatusþingi   (1478—1491) 

138—139,     141,     212,    275— 

276,     279,     282,     287,  348- 

349,      352,      368,     412—413, 

421,      600,    602,     642,     706, 

762-764. 
Sigurðr    Einarsson    Miklabæjar- 

maðr    (1476—1482)    69,    233, 

450. 
Sigurðr  Eireksson  í  Rangárþingi 

(1476)  81,  82,  83. 
Sigurðr      Geirmundsson     vestra 

(1479;     d.    fyrir    1488)     196, 

200,  624. 
Sigurðr  Gíslason  á  Snæfellsnesi 

(1399)  36. 
Sigurðr  Grímsson  uyrðra  (1478) 

151—152. 


896 


REGISTR. 


Sigurðr    Guðnason    á    Snæfells- 

nesi  (1490)  695. 
Sigurður    Hafliðason    í   Rangár- 

þingi  (1476)  81,  82,  83. 
Sigurðr    Hámundsson     („Hams- 

son")  eystra  (1487)  590. 
Sigurðr  Helgasou    vestra  (1485) 

532. 
Sigurðr     Ivarsson      Miklabæjar- 

maðr  (1476—1479)  69,  233. 
Sigurðr    Jónsson    í    Húnavatns- 

þingi  (1476—1485)  74,  554. 
Sigurðr  Jónsson  djákni  ogprestr 

nyrðra    (1476—1491)    70,  89, 

353,  677,  725,  735,  744. 
Sigurðr    Jónsson    beigaldi,    As- 

geirssonar,  oíicialis  Skálholts- 

kirkju   (1483—1486),    prestr  í 

Hítardal  (1478— 1491,  d.  1500) 

134,     259,     292,     317,     481, 

556—558,       567,      578—579, 

757. 
Sigurðr  Jónsson  príor  á  Möðru- 

völlum      (1478—1479)       170, 

205,  220. 
Sigurðr     Jónsson     í    Kjalarnes- 

þingi  (1478—1489)   153,   610. 
Sigurðr     Jónsson     lögréttumaðr 

vestra  (1479—1488)  196,  200, 

258,      292,     446,     450,     477, 

514,  523,  642. 
Sigurðr     Jónsson     í    Skagafirði 

(1480—1490)  267,  691,  693. 
Sigurðr     Jónsson    í    Borgarfirði 

(1483—1484)  492. 
Sigurðr   Jóusson    „bóndi"  uudir 

Eyjafjöllum  (1488-1491)630, 

765. 
Sigurðr  Jónsson  prestr  á  Grrenj- 

aðarstað  (d.  1595)  315. 


Sigurðr  Jónsson     í     Borgarfirði 

(1721)  298. 
Sigurðr  Jónsson    prestr    í  Holti 

í  Önuudarfirði    (d.  1730)  376, 

703. 
Sigurðr  Loptsson   nyrðra  (1479) 

195  -196. 
Sigurðr  Markússon    í  Horuafirði 

(1479—1491)    181,    304,   409, 

743. 
Sigurðr  Oddsson    í   Arnessþingi 

(1481—1483)    411,  475—476. 
Sigurðr  Ólafsson     í    Borgarfirði 

(1488)  646. 
Sigurðr  Pálsson  nyrðra  og  vestra 

(1478—1479)  154,  197,  200. 
Sigurðr    Runólfsson    í    Eyjafirðí 

(1476—1477)  91,  120. 
Sigurðr   Vigfússou    fornfræðingr 

(d.  1892)  79,  80,  81,  82,  84. 
Sigurðr  Vilhjálmsson  í  Björgvin 

(1481)  347. 
Sigurðr    Þórðarson    á   Mýrum  í 

Dýrafirði  (1378)  516. 
Sigurðr    JÞórðarson    í    Haga  (d. 

1448)  42. 
Sigurðr  Þorláksson  (bróðir  Ket- 

ils  hirðstjóra;   1362)  15. 
Sigurðr     IÞorláksson      prestr     á 

Mælifelli    og    officialis  nyrðra 

(1476—1491)     73—74,     84— 

85,    96,    193,    195,   205,  236, 

336,     337,     355,     379,     389, 

483,       488—491,      499-500, 

564—565,      621,      623,     624, 

677,  725,  747. 
Sigurðr    JÞorleifsson,   Arnasonar 

frá    Glaumbæ,    bróðir    Teits, 

lögréttumaðr        (1489—1491) 

547,  660-661,  747. 


REGISTR. 


897 


Sigurðr  Ögmundsson  í  Rangár- 
þingi  (1476)  82,  83. 

Sigurðsson :  Ari,  Árni,  Ásbjörn, 
Bjarni,  Björn,  Broddi,  Brynj- 
ólfr,  Einar,  Eiríkr,  Eyjólfr, 
Filippus,  Gruðmundr,  Hallgeir, 
Hallgrímr,  Haraldr,  Helgi, 
Höskuldr,  Jón,  Kolbeinn, 
Oddr,  Ólafr,  Snjólfr,  Sturla, 
Teitr,  í>órðr,  Þorgeir,  J?or- 
leifr,  Þorsteinn,  Þorvaldr. 

síki  87.  —  síkisgrandi  87. 

Silfrastaðir  í  Blönduhlíð  128. 

silfr,  sjá  málmar. 

silki,  sjá  klæði. 

silungsveiði  81,  83. 

Símon  Grunnarsson  í  Skagafrrði 
(1476-  1478)  69,  158. 

Símon    Pálsson    lögréttumaðr    í 

Geldingaholti      í      Skagafirði 

(1478  -1491)    159,    267,    408 

.— 409;     651,     682,    691,  693, 

697,  754. 

Símon  postuli,  Simon  &  Judas, 
Símonarmessa  89,  91,  132, 
298,  413,  414,  454,  504, 
608,  614,  644,  723,  724. 

sinodus,  sjá  synodus. 

siond,  sjöund. 

siottareiðr,  sjá  séttareiðr. 

síra,  sera  (titull  presta)  6,  183, 
202,  22  (opt),  23,  27,  29,  323, 
36,  47,  54,  552,  56,  57,  594, 
60  (opt),  61  (opt),  622,  70, 
85,  87,  892,  902,  96,  97,  100, 
112,  1132,  144,  1452,  1583, 
161,  1655,  166,  1683, 169  (opt), 
170,  173,  174,  178,  1832, 
1852,  191,  192,  2035,  2142, 
220,  223,  2305,  2343,  236, 
261,  262,  266,  268,  2704, 
Dipl.  IbI.  VI.  B. 


285,  286,  3072,  315  (opt), 
3178,  321,  327,  330,  346 
(opt),  370,  3742,  375,  376, 
387,  3883,  392,  4103,  41 12, 
4128,  416,  422,  425,  427, 
430,  437,  4543,  4553,  4742, 
4764,  484  (opt),  485,  4882, 
4892,  490\  492,  4944,  495, 
4983,  4995,  500  (opt),  501, 
511,  5132,  514,  5153,  520?, 
521*,  525,  531,  5384,  539, 
543,  544,  5503,  554,  557  (opt), 
5583,  560,  561,  564,  565, 
5673,  5772,  578  (opt),  579 
(opt),  5802,  5832,  584, 
587 3,  588,  590,  6072,  608, 
6092,  6203,  621,  6223,  629, 
6302,  6332,  634,  6372,  6382, 
6483,  6503,  659,  6752,  676, 
6774,  678,  683,  6882,  694, 
697,  6983,  705,  709,  710, 
7132,  7144,  7164,  7202,  721 
(opt),  725,  726  (opt)  7274, 
7424,  7435,  7442,  7452,  747, 
7483,  7525,  757,  7588,  759, 
766. 

Sírelstaðir  í  Kræklingahlíð  170. 

Sixtus  páfi  hinn  fjórði  (1471 — 
1484)  235,263,418—421,591. 

sjálfdæmi  19. 

Sjávarborg  (Sjóarborg,  Borg)  í 
Skagafirði  94,  952,  96,  98, 
256,  257,  608. 

Sjávarfoss  í  Kjós  178. 

sjónhending,  sjónhverfing  35,  72, 
99,  2992,  3173,  4262,  502, 
504,  6192,  698. 

pjVr,    sær   3,    27,  90,  317,   426, 

'  5252,  619,  678.  -  hálffallinn 
sjór  516.  —  til  sjós  704.  — 
sjósíða  363. 

57 


89Ö 


kEGISÍÍL 


sjúknaðr  704,  742. 

sjö  nætr,  sjá  sjöund. 

sjöund  612,  972,  136,  195,  290, 
313,  4843,  4902,  500,  623, 
625,  681,  721,  724,  725. 

sjö  vikna  fardagar  575. 

skaðabætr  65. 

Skagafell  á  Fljótsdalshéraði   99. 

Skagafjörðr  í  Hegranessþingi 
68,  69,  70,  71,  76,  95,  96, 
97,  98,  99,  104,  1272,  140, 
143—144,  145,  188,  199,  219, 
223,  233,  234,  256,  264, 
265,  267,  342,  409,  450, 
479,  499,  541,  548,  556, 
623,  624,  625,  706,  713, 
722—723,  747.  —  Skagíirð- 
ingar  104.  —  Skagafjarðardalir 
409,  568. 

Skagaströnd  í  Húnavatnssýslu 
117,  295,  513-514,  711- 
712. 

Skagi  nyrðra  90,  91,  104,  285 
—286. 

skák  78. 

skál,  sjá  búsgagn. 

Skálaholt  í  Biskupstungum,  sjá 
Skálholt. 

Skálaholt  í  Melasveit  175. 

Skálanes  í  Barðastrandarsýslu 
250. 

Skálaríjall  á  Síðu  698. 

Skálastraumr  á  Breiðaíirði  3. 

Skálavík  í  ísafjarðarsýslu  198. 

Skáldalækr  í  Svaríaðardal  548, 
571,  727  -728. 

Skáldstaðir  í  Keykhólasveit  472. 

Skáley  á  Breiðaíirði  3. 

Skálholt  (Skálaholt')  í  Biskups- 
tungum  (biskup,  biskupsdæmi, 
dómkirkja,  staðr,  stóll)  14,  23, 


29,  39,  40,  41,  54,  59,  72, 
75,  86,  94,  115,  1242,  126«, 
137,  153,  155,  157,  160, 
162—164,  165,  166,  167, 
172,  209-210,  213,  2142, 
2152,  269,  270,  273,  274, 
292,  293,  294,  314,  347, 
350,  375,  388,  393—394, 
407—408,  417,  418,  420, 
440,  441—443,  444-445, 
446,  453-456,  481,  482 
-483,  486,  493—494,  501, 
518—519,  539,  554,  558, 
560,     562,      566—567,     587, 

602,  603—604,  605,  607, 
632,  638,  639,  647,  648, 
662-674,  675,  687,  698, 
705,  715,  716,  751,  757, 
758,  765,  766. 

skáli,  sjá  húsakynni. 
Skálmarnes  í  Barðastrandarsýslu 

607,  767. 
Skálmholt  í  Flóa  332. 
Skálpanes  í  Steingrímslirði  482. 
Skammbeinsstaðir  í  Holtum  321, 

324—325. 
skammrif,  sjá  kostr,  slátr. 
Skaptá  í  Skaptafellsþingi  698. 
Skaptafell  í  Öræfum  443,  482. 
Skaptafellsþing  305. 
Skaptártunga   í  Skaptafellsþingi 

603,  611,  698. 
Skaptason :     í>orleifr. 
Skarð  í  Fnjóskadal  686. 
Skarð  á  Landi  79,  81,  83. 
Skarð  í  Langadal    74,    75,    550 

-551,  644. 
Skarð  í  Meðallandi  (farið  afum 

1760)  698. 
Skarð     á     Skarðsströnd      1 — 4, 

1142,    200,    201,     226,    227, 


REGISTR. 


899 


234—235,  237,  238,  254, 
255,  256,  2573,  415,  418—419, 
602,  632.  —  Skarðsströnd 
(111)  1142,  182,  200,  201, 
227,  237,  254,  255,  257; 
415,  602. 

Skarð  hið  eystra  á  Rangárvöll- 
ura  324—325,  332. 

Skarð  í  Rangárþingi  332. 

Skarð  í  Stafholtstungum  269. 

Skarðajarðir  í  Skagafirði  146. 

Skarðaurð  á  Rosmhvalanesi  126. 

Skarðhvammr   í  Haukadal    661. 

Skarðsdalr  í  Siglufirði  643— 
644,  654-655. 

Skarðsfjall  á  Landi  322. 

Skarðs-Snorri,  sjá  Snorri  Narfa- 
,son. 

Skarfstunga  í  Borgarfirði  269. 

Skarfey  á  Breiðafirði  478. 

Skarfsvík  á  Snæfellsnesi  593, 
619. 

skarlak,  sjá  klæði. 

Skarpsson:  Þorsteinn. 

skattge  64. 

skattr,  skattgjald  54,  312,  3133, 
358,  398,  448,  4963,  507, 
545,  631,  7052,  7242,  754.  — 
þeir,  sem  eru  í  skatti  106.  — 
skattbóndi  2862,  326.  —  skatt- 
frelsi  703,  705.  -  skatthald 
7232,  7242.  —  skattland  262. 

Skeggi  Amundason  prestr  syðra 
(1482)  453. 

Skeggi  Oddsson  sveinn  Ólafs 
biskups  Rögnvaldssonar(1491) 
739—743. 

Skeggi  ;  Sturluson  (Stullason) 
vestra' (1479— 1480)  187,  190, 
296. 

Skeggjason:  Þorkell. 


Skeggjastaðir  á  Langanesströnd- 
um  158,  219. 

Skeið(in)  í  Arnessþingi  321. 

Skeiðarársandr  í  Skaptafellsþingi 
715. 

skemdarverk  372. 

skemma,  sjá  húsakynni. 

sker  19,  478,  593,  603,  619. 

Skerðingsstaðir  í  Eyrarsveit  256. 

skerdiskr,  sjá  búsgagn. 

skeri,  sjá  búsgagn. 

skíðaskr,  sjá  búsgagn. 

skikkunarbréf  217—221. 

skiigetin  börn  163,  190,  3072, 
352,  421,  549,  6363. 

skilríkir  menn  139. 

skinn  41.  —  skinnblað  731, 
733,  768.  —  skinnbréf  7—8, 
68,  70—75,  84,  85,  87—100, 
102-103,  107—110,  112- 
122,  127—137,  140-152, 
154—156,  158—163,  168— 
170,  179—190,  193—209, 
212-225,  227—233,  248- 
249,  252—268,  278,  285— 
296,  298—302,  304—310, 
335—346,  349—350,  353— 
356,  365-371,  373—374, 
379—384,  387—399,  408— 
411,  413-418,  422—425, 
427-430,  436-438,  440— 
441,  443—446,  447—453, 
456—458,  469—473,  475— 
477,  479,  481—493,  495— 
497,  499—500,  502—504, 
506  -513,  515,  517—528, 
534-535,  537—544,  546— 
558,  560—572,  574-578, 
581,  586—588,  590— 
593,  597—600,  602—606, 
611—612,  621—627,  631— 
57* 


ðoo 


REGÍSTR. 


646,  C48— 656,  659—660, 
675-678,  682-685,  687, 
689—693,  696—699,  702— 
717,  720—723,  725-730, 
733-752,  758—761,  764— 
765.  —  kálfskinn  106.  — 
skinnbækr  52,  62,  862,  203, 
209,  3153,  3574.  —  skinnrolla 
236,  238.  —  Sbr.  klyppingr, 
leðr,  otrskinn,  selskinn. 

Skinnastaðir  í  Oxarfirði   761. 

Skinnþúfa  í  Skagafirði  267,  479. 

skip  (navis)  43,  58,  64,  Q6y 
130,  170,  171,  172,  334, 
402,  406,  480,  5182,  580, 
5952,  596,  631,  7042,  719, 
658.  —  skipbrot  704.  —  skips- 
höfn  28,  57.  —  skipsland  48. 
—  skipstaða,  skipstöð  29,  110, 
529.  —  áttæringr  með  rá  og 
reiða  431.  —  hafskip  5.  — 
kreari  440. 

skipan  (biskups)  209—211,  217 
—221. 

Skiphylr  í  Hraunhrepp  á  Mýr- 
um  259. 

skipti  (lögleg,  rétt)  529,  645, 
680.  —  skiptabréf  57—58, 
254-257,  273—274,  305,  610. 

skírdagr  500. 

skírn  239,  499. 

Skjaldandafoss  á  Barðaströnd 
508-509. 

Skjaldbreiðr    á  Snæfellsnesi  10. 

skjól  (handa  fénaði)  179.  — 
skjólgarðr  179. 

skjóla,  sjá  búsgagn. 

skjöldr  (skjaldmerki)  636.  — 
skjöldr  á  klæði  6202. 

skoðunarbréf  (-gerð)  140 — 141, 
524—525. 


Skógar  á  Fellsströnd  228. 

Skógar  syðri  í  Fnjóskadal  8, 
1202. 

Skógar  í  Króksfirði  256. 

Skógar  í  Mosdal  43. 

Skógar  í  Staf  holtstungum  268. 

Skógar  í  Öxarfirði  410-411. 

Skógarholt  í  Skarðstungu  269. 

Skógarnes  syðra  og  ytra  í  Mikla- 
holtshreppi  47—48,  3172,  425. 

Skógarströnd  á  Snæfellsnesi  51, 
52,  394,  425-426,  427. 

Skógey  í  Hornafirði  486. 

Skógfell  milli  Voga  og  Grinda- 
víkr  125. 

skógr,  skógar  109,  1732,  174, 
222  (opt),  2.53,  321,  322, 
3262,  330,  3342,  393,  427, 
494,  495,  527,  538,  5522,  555, 
6782,  6983.  —  Grjóteyrarskógr 
174.  —  í  Hraunsfjalli  4.  — 
í  Hrossholti  11. —  Pétrsskógr 
í  Norðrárdal  173.  —  Vagla- 
skógr  í  Fnjóskadai  526,  546 
— 547,  571.  —  skógar  í  Þórs- 
mörk  326,  330.  —  skógarholt 
3,  269.  -  skógarhögg  186, 
4952,  552.-  skógarítak  25. 
—  skógarkinn  4.  —  skógar- 
teigar  992,  330,  334.  —  skóg- 
artópt  173.     Sbr.  timbr,  viðr. 

Skógr  (=  Þykkviskógr)  í  Dala- 
sýslu  416—417. 

Skolastika,  sjá  Scolastica. 

Skollagerði  í  Fnjóskadal  502  — 
504. 

Skollatunga  í   Hörgárdal  219. 

Skor  á  Barðaströnd  ,  431 — 433, 
708. 

skór,  skóklæði  473,  684.  -  -  svarta- 


EEGISTR. 


901 


skór     473 2.   —    skógærur  (= 

skæðaskinn)  685. 
Skorholt,  sjá  Skorrholt. 
skorningr,  sjá  klæði  472. 
skornir    diskar,    sjá    smíði,   sbr. 

búsgagn. 
Skorradalr     i    Borgaríirði     177, 

178,  255. 
Skorrholt  í  Borgarfirði  175. 
skot  469  (opt),  518. 
Skottar  30,  sjá  Gotar. 
skraddari  517. 
Skrauma     (Skraumuhlaupsá)     á 

sýslumótum  Dala-  og  Snæfells- 

sýslu     146—147,     425  -427, 

532. 
skreið  162,  25,  262,  43,  50,  126, 

283,     2842,     326,     413,     436, 

561,    631,    705,   758.  —  sam- 

fengin  skreið  758. 
Skriða  í  Fljótsdal,  Skriðuklaustr 

189,      409,     424,     446-447, 

538,     567,     577,     709,  748-  - 

749. 
Skriða  í  Reykjadal     133,     293, 

337-340,      405,      527,      574 

-  575,  686,  716—717. 
Skriðdalr  í   Suðrmúlasýslu    540, 

577,  639. 

Skriðnafell  á  Barðaströnd  202. 

skrif:  söngbók  með  gamalt  skrif 
39. 

skript,  skriptir  71,  150,  163, 
3082,  339,  3563,  3732,  407, 
454,  4552,  457,  490,  500, 
501,  622,  623,  625,  727, 
736,  737,  7412,  743, 
745.  —  skriptafaðir  2352,  5912. 

—  skriptaganga  592. — skripta- 
mál  592.  —  skriptamál   Ólof- 


ar  Loptsdóttur  236—247.  — 
skriptastóll  238. 

skrúði  191,628,733.  Sbr.  kirkja, 
—  skrúðhús,  sjá  kirkja. 

Skuggabjörg  í  Deildardal  655. 

Skuggabjörg  í  Fnjóskadal  170. 

Skúlason :  Guðmundr,  Hafliði, 
Hallgrímr,  Þorlákr. 

skuldir  20,  26,  27,  30,  35,  41, 
50,  52,  92,  144,  145,  155, 
194,  2004,  2015,  206,  225, 
231,  232,  245,  246,  256, 
266,  300,  3362,  344,  3462, 
355,  365,  3664,  375,  388, 
398,  407,  430,  437,  440, 
512,  515,  550,  557,  5652, 
571,  584,  6038,  616,  631, 
632,  659,  688,  719  (opt), 
721,  760.  —  skuldalerli  26.  — 
skuldalúkning  727.  —  skulda- 
menn  721. 

Skúli  Jónsson  í  Húnavatnsþingi 
(1479—1491)  184,  764. 

Skúli  Loptsson,  Guttormssonar 
hins  ríka  (dáinn  1481)  117— 
118,  152—153,  180—181, 
183,  184—185,  192,  346, 
375-376,  388—389,  600, 
637. 

Skúli  Þórðarson  vestra  (á  Snæ- 
fellsnesi  1480—1488)  277, 
306,  370,  413,  429,  576, 
613. 

Skúli  Þorláksson  prestr  á  Grenj- 
aðarstað  (d.  1704)  93,  127, 
310,  371,  430,  569,  588, 
683. 

Skúmstaðir  í  Laudeyjum  375, 
487. 

skurðr:  ij  stakka  skurðr  28. 


902 


KEGISTR. 


skyldleiki,  sjá  frændsemi. 

skyldufasta  240. 

skylduliðr  420.  Sbr.  frændsemi. 

skyldumessa  648. 

skyr,  sjá  kostr. 

skyrta,  sjá  klæðnaðr. 

skæði  210,   538,   578,  613,  685, 

730.     Sbr.  skór. 
skækjusonr  469. 
skötubörð,  sjá  kostr. 
slag,  sjá  mannslag. 
Slakkagil  í  Norðrárdal  173. 
slátr    38,     96,     119,    283,   637. 

Sbr.  kostr. 
sláttr  19,  87, 146,  554.  —  tveggja 
daga  sláttr  111*.  Sbr.  slægju- 
land. 
Slavi  635. 

Sleðnadalsá  í  Austfjörðum  99. 
slekt  og  burðir  754. 
Slesvík     102,    305,    359,    360, 
364,      496,     506,     635,     636, 
689,  755. 
Sléttahlíð  í  Skagafirði  264. 
slægjuland  145. 
smágarðar  362. 
Smáhararar      í      Steingrírasfirði 

174. 
smájarðir  360,  361,  363,  3643. 
smálkaraatr,  sjá  kostr. 
smáviðr,  sjá  viðr. 
smávoð,  sjá  voð. 
smeltir  munir  330,  472,  6302. 
smíðar     684,     685.  —  birkismíð 
6842.  —  Sbr.  gullsmiðr,  kopar- 
smíði  (málmar).  —  Sbr.  skornir 
diskar,  smeltir  munir. — smíðar- 
tól  473. — tinsmíð,  sjá  málmar. 
—  sjá   trémíði   (tré).  —  víra- 
virki   472.  —   Sbr.  klaufham- 
ar  (búsgagn).  —  nafar  78.  — 


sög     580.    —    sraiðr     36.    - 
smiðjuhús  685. 

Smiðr  Guðmundsson  í  Aust- 
fjörðum  (1485)  529. 

smjör  14,  15,  30,  43,  58,  77, 
96,  106,  119,  121,  152,  251, 
283,  286,  325,  370,  412, 
413,  429,  436,  472,  503, 
504,  558,  583,  586,  614, 
621,  631 2,  637,  646,  719, 
735,  739,  761.  -  ij  fjórð- 
ungar  smjörs  fyrir  skreiðar- 
vætt  16.  —  lausasmjör  77.  — 
smjörjárn,  sfá  búsgagu. 

Smjörhólar  í  Reykjadal  í  Suðr- 
þingeyjarþiugi  575. 

Snjallshöfði  á  Laudi    323,   325. 

Snjófellsnes,  sjá  Snærellsnes. 

Sujófríðr  Björnsdóttir,  kona 
Bjorus  Sæmundssonar  (1481) 
353—354. 

Snjólaug  Guðnadóttir,  Oddsson- 
ar,  kona  Eyjólfs  Arnnnnsson- 
ar  (enn  á  lifi  1483)  479. 

snjólaus  jörð  104. 

Snjólfr  Brandsson,  Haldórsson- 
ar,  á  Oslandi,  lögréttumaðr 
(1477—1491)  95,  230—231, 
275,  335—337,  627,  754. 

Sujólfr  Hrafusson,  lögmanns 
Braudssonar,  undir  Asi  í  Fell- 
um  (1483—1484)  479,  507— 
508,  526,  770. 

Snjólfr  Sigurðsson  prestr  í  Húna- 
vatnsþingi  (1479—1491)  180, 
379,  499,  623,  624,  655, 
656,  659-660,  725,  758. 

Snjólfsdóttir :  Anna. 

Snóksdalr  í  Breiðatjarðardölura 
59,  298,  351,  353,  368,  421, 
428,  429,  763,  764. 


REGISTR. 


903 


Snorradóttir:  Björg,  Þórálfa. 
Snorrason :    Bárðr,    Bjarni,  Eyj- 

ólfr,      Guðmundr,      Guttormr, 

Helgi,  Hrafn,  Ingimundr,  Jón, 

Magnús,     Narfi,     Ólafr,     Sig- 

mundr,  Steinn,  Styrr,  Thomas, 

Þorsteiun,  Þorvaldr. 
Snorrastaðir      í     Kolbeinsstaða- 

hrepp  88—89,  206—207. 
Snorri  Andréssou  bóndi  (í  Bjarn- 

arhöfn)    (<L  1382)    10,  lí,  12 

—13,    16,    182,    19—20,  22— 

23,  26,  29. 
Snorri    Bjarnason    í  Ejósatungu 

(1479)  222. 
Snorri  Böðvarsson    í  Helgafells: 

sveit  (1397)  33. 
Snorri    Hallgrímsson    á  Skógar- 

strönd  (um  1450)  51—52. 
Snorri  Hallgrímsson    í  Eyjafirði 

(1476)  91-92. 
Snorri   Helgason    prestr  í  Vest- 

mannaeyjum         (1481 — 1491) 

388,  675,  757—758. 
Snorri  Hrólfsson    prestr    nyrðra 

(1488)  637. 
Snorri  Jónsson    prestr  á  Helga- 

felli  (d.  1746)    98,    137,    186, 

353,     485,     554,     566,     644, 

702,  770. 
Snorri  Marteinsson  (Narfasonar) 

bróðir  á  Helgafelli  (um  1370) 

25,  26. 
Snorri  Narfason  prestr  á  Skarði 

(Skarðs-Snorri,  d.  1260)  2. 
Snorri     Narfason      lögmaðr     (d. 

1331)  2. 
Snorri    Sveinsson    í    Skógarnesi 

(c.  1480-1490)  317. 
Suorri  Þórðarson  prestr  á  Snæ- 

fellsnesi  (1362—1365)  13,  182. 


Snorri  Þorgeirsson  nyrðra  (1490) 

691,  693. 
Snorri  Þorleifsson  kyngir  ofíici- 

alis  (d.  1376)  16,  23  -24. 
Snæbjarnardóttir:    Guðný,   Ingi- 

björg,  Þorbjörg. 
Snæbjarnarson  :  Arnbjörn,  Arni. 
Snæbjörn    Ólafsson   í  Skagafirði 

(1489)  651. 
Snæfellsnes     (Snjófellsnes)      16, 

27,  44,  48,  57,  132,  147,  151, 

311,  428,  593. 
Snæfjöll  við  ísafjarðardjúp  714. 
j  Snæfoglsey    fyrir    Skógarströnd 

52. 
Snældubeinsstaðir    í   Reykholts- 

dal  733. 
Snös  í  Reykhólasveit  610. 
sóknari  414. 
sóknarkirkja      210,     382,     461, 

462,  530—531. 
sólarsetr  622. 
Sólheimar  í  Sæmundarhlíð    110 

—112. 
Sólheimasandr  326. 
Sólmundarson :  Jón. 
Sólmundr     Egilsson     prestr     á 

Snæfellsuesi  (1365)  22. 
Sólmundr  Jónsson  prestr  í  Hít- 

ardal  (1399)  36. 
Sólrúnarson:  Sveinn. 
Solveig    Björnsdóttir,     Þorleifs- 

sonar,  kona  Páls  Jónssonar  á 

Skarði    (d.  1495)     182,     235, 

237,     418—420,    443,    511— 

512,  514,  529,  566. 
Solveig    Guðmundsdóttir,    -Ara- 

sonar,  hin  yngri,  kona  Bjarna 

Þórariassonar      (1479—1483) 

230,      274,      279,     434—435, 

451,  478;  492,  504—505. 


904 


REGISTR. 


Solveig  húsfreyja  Órækju  Sturlu- 
sonar  (1365)  21,  22. 

Solveig  Pétrsdóttir,  kona  l>or- 
bjarnarBjarnasonar(1479)  203. 

Solveig  Særaundsdóttir  kona 
Nikulásar  Gunnarssonar(1487) 
589,  770. 

Solveig  Þorleifsdóttir,  Arnason- 
ar,  kona  Orras  hirðstjóra 
Loptssonar  og  fylgikona  Sig- 
mundar  prests  Steinþórssonar 
(d.  1479)  71—72,  184—185, 
187—188,  190—193,  196— 
201,  209,  217,  223,  237, 
352,  422. 

sonarsonr  439. 

Sophía  Loptsdóttir,  Guttorms- 
sonar  (1480;  dáin  1482)  189 
—290,  438—439,  548. 

Spágilsstaðir  í  Laxárdal  í  Döl- 
um  27. 

Spákonufell  á  Skagaströnd  181. 

sparlak,  sjá  sængrklæði  472. 

spensl  693. 

sperðill,  sjá  kostr  77. 

Spóamýri  í  Þverárhlíð  268. 

spoliura  62 — 67. 

spónn,  spænir,  sjá  búsgagn. 

sprangað  tjald,  sjá  klæði,  vefn- 
aðr. 

Sprengisandr  79-83. 

spytingh  64. 

Staðarbakki  í  Miðfirði  71,  228, 
448,  524—525. 

Staðarfell  á  Fellsströnd  200. 
228. 

Staðarhóll  í  Saurbæ  í  Dalasýslu 
1,  2,  912,  117,  129,  183— 
184,  187,  190--1932,  196, 
197,  199,  200,  203,  276, 
295,      296,     350,     351,     394, 


407—408,  421,  422,  436, 
448,  4451-452,  478,  518- 
519,  526,  560—562,  591, 
642. 

staðfestingarbréf  199—201. 

staðr  (beneficiura)  62,  465,  5313. 
—  staðaraf  hending  734  -735, 
7522.  —  staðarbót  587.  — 
staðarfyrnd  550.  —  staðar- 
góz  390.  —  staðarkirkja  460, 
461,  464.  -  staðarpeningar 
748.  —  staðarspjöll  (spell)  39, 
334,  484,  721.  Sjá  Bæjar- 
staðr  (Gaulverjabær),  Eini- 
holt,  Gilsbakki,  Goðdalir, 
Grenjaðarstaðr,  Staðr  í  Grinda- 
vík,  Helgafell,  Heydalir, 
Hjarðarholt  í  Dölura,  Hof  í 
Vopnafirði,  Hólar  í  Hjaltadal, 
Hólar  í  Hrunamannahrepp, 
Holt  undir  Eyjafjöllum,  Hruni, 
Kirkjubær  á  Síðu,  Krýsuvík, 
Laufás,  Melr  í  Miðfirði,  Mikla- 
bær  í  Blönduhlíð,  Múli  í  Að- 
aldal,  Munkaþverá,  Mælifell, 
Oddi,  Reykholt,  Reynivellir, 
Sauðanes,  Skálholt,  Stafafell, 
Stafholt,  Tjörn  á  Vatnsnesi, 
Tunga  í  Steingrímsfirði,  Val- 
þjófsstaðr,  Þiugeyrar.  Sbr. 
alla  þá  bæi,  sem  hafa  Stað-  í 
upphafi  nafus. 

Staðr  í  Griudavík  125—126. 

Staðr  í  Hrútafirði  658. 

Staðr  í  Kinu  302,  367,  507— 
508,  555,  612. 

Staðr  á  Reykjanesi  609—610. 

Staðr  í  Reynisnesi,  sjá  Reyni- 
staðr. 

Staðr  í  Skagafirði,  sjá  Reyni- 
staðr. 


fcEGISTR. 


905 


Staðr  á  Ölduhry gg  á  Snæfells- 
nesi  (Staðastaðr)  9,  10,  53, 
58,  254,  642.—  Staðarhreppr, 
Staðarsveit  17,  23,  28,  29, 
30,  31,  32,  44,  45,  46,  47,  254, 
613,  618,  653. 

Stafafell  í  Lódí  408—410,  485 
—487,  493—495,  710,  744. 

Stafangr   í   Noregi  395,  397. 

Stafey  fyrir  Skógarströnd  52. 

Stafholt  í  Stafholtstungura  268 
—270,  752.  -  Stafholtstungur 
752. 

stafkarl  245. 

Stafney  í  Hornafirði  486. 

Stakkar  á  Barðaströnd  255. 

stakkgarðr  175. 

Stakkharaar  í  Miklaholtshrepp, 
sjá  Hamar. 

stakkr,  sjá  klæðuaðr. 

stálhanzki,  sjá  hertygi. 

stampr,  sjá  búsgagn. 

Stapi  =  Arnarstapi  370. 

stapula  1712,  401,  4802. 

Statalækr  (nú  Stokkalækr)  á 
Rangárvöllura  324. 

statuta  1718, 209- 211,661- 675. 

stefna  23,  602,  892,  96,97,  1012, 
1365,  235,  304,  336,  338, 
375,  287,  402,  403,  406, 
4083,  414,  447,  466,  467, 
4892,  490,  4998,  5003,  536, 
5452,  615,  623,  624,  625, 
715,  722,  724,  7322,  7363, 
7404,  7413,  742,  745,  7563.  — 
lögleg  stefna  89,  101,  136, 
194,  205,  250,  289,  313, 
336,  338,  389,  414,  427, 
484,  489,  499,  536,  615, 
621,  623,  624,  642,  650, 
7002,    713,    714,    716,    721, 


732,  736,  740,  745,  747, 
758.  —  stefnubréf   375—376, 

387,  742.  —  stundarstefna 
375.  —  stefnudagr  193,  623, 
624,  742.  —  stefnufall  44,  89, 
97,  194,  623,  625,  721,  724, 
736,  740,  745. 

Stefnir    Björnsson     í     Dýrafirði 

(1484)  516. 
Steinar  í   Stafholtstungum    268, 

269. 
Steinavellir  í  Fljótum  489. 
Steindór   Helgason    sýslumaðr  í 

Hnappadalssýslu  (d.  1764)  88, 

206. 
Steingrímr   Steinmóðsson    prestr 

í  Skagafirði  (1477—1479)  96, 

189. 
Steingrímsfjörðr   í    Strandasýslu 

174,  475,  477,  579,  642. 
Steinkross  á  Rangárvöllum  324. 
Steinmóðr     Bárðarson     ábóti     í 

Viðey  (d.  1481)  54,  153,  270, 

273,      292,     314,     375,     387, 

388,  608,  609. 
Steinmóðsson:  Steingrímr,  Steinn, 

Þorvarðr. 
steinn    (landaraerki)  72,  90,  1753, 

236,     299,     3192,    4263,  4862, 

525,  609,  688,  6982. 
Steinn  Brandsson    nyrðra  (1477 

—1490)  95,  700. 
Steinn    Hrólfsson    í   Húnavatns- 

þingi  (1486)  563-564. 
Steinn  Jónsson  biskup  á  Hólum 

(d.  1739)  316. 
Steinn     Snorrason     á    Svalbarði 

við      Eyjafjörð     (1481—1490) 

365,  481—482,  716. 
Steinn       Steinraóðsson       nyrðra 

(1490)  660. 


906 


REGISTR. 


Steinn     Þorkelsson      bróðir      á 

Helgafelli  (um  1370)  25,  26. 
Steinn     Þorvaldsson      prestr     í 

Skagafirði     (1477—1490)    96, 

268,     623,    713-714,     725— 

727. 
Steinnýjarstaðir    á    Skagaströnd 

711-712. 
Steinólfr  Árnason  á  Snæfellsnesi 

(1399)  36. 
Steinólfr   Ingimundarson,  bróðir 

Þorbjarnar     í     Búðardal     (c. 

1245)  2,  3. 
Steinólfsson :  Þórir. 
Steiusholt  í  Grnúpverjahrepp  412. 
Steinsholt  á  Skarðsströnd  3,  4. 
Steiusson:  Oddr. 
Steinsstaðir  í  Reykjadal  575. 
Steinsstaðir  í  Öxnadal  600. 
Steinunn  Bjarnardóttir  (1483  eða 

fyrri)  497—498. 
Steinunn  Björnsdóttir  (hins  ríka; 

1482-1484)  451,  529. 
Steinunu    Grunnarsdóttir,     Jóns- 

sonar,  fylgikona  Lopts  Orms- 

sonar  (1480;  sýnist  vera  dáin 

fyrir     1487)     296—297,    421, 

601,  746. 
Steinunu      Magnúsdóttir      kona 

Helga     Sigurðssonar     (1483) 

502—504. 
Steinunn  Teitsdóttir,    hins    ríka 

í  Bjarnanesi   Gunnlaugssonar, 

kona     Ólafs    Guðmundssonar 

(1490)  716. 
Steinunn   kona    Ólafs    Þórarins- 

sonar  (1397)  32—33. 
Steinunu     Þorkelsdóttir    nyrðra 

(d.  fyrir  1481)  367. 
Steinvör  dóttir  Marjónar  nyrðra 

(1478)  151-152. 


Steinvör   JÞórarinsdóttir,    Arons- 

sonar,      kona     Asgríms     Sig- 

mnndssonar  (1479—1481)  227 

—  228. 
Steinþór     Jónsson     á     Þverá    í 

Blönduhlíð  (1448)  287. 
Steinþór  Sölvason  (Arngrímsson- 

ar)    á  Hofi  í  Vatnsdal   (1482) 

456—457. 
Steinþórsson         (Steindórsson)  : 

Finnr,  Jón,  Sigmundr. 
Steinþórsstaðir     í    Reykholtsdal 

173. 
Stekkjarbrekka      í      Fnjóskadal 

552. 
stekkr  175,  575. 
Stephán  Björnsson  nyrðra  (1490) 

700. 
Stephán  Jónsson  á  Skarðsströnd 

(c.  1245)  3. 
Stephán    Jónsson    bachalaureus 

arcium,     prestr     í    Skálholts- 

biskupsdæmi     og     biskup     í 

Skálholti     (1482—1491)    125, 

314,      321,     453,     648,     662, 

673,      757—758,     76Ö-7662, 

768. 
Stephán  Ketilsson  nyrðra  (1486 j 

569. 
Stephán     Loptsson,     Ormssonar 

(1479—1482)    196-201,     351 

—353,413,  451. 
Stephán    Ólafsson    í    Hornafirði 

(1480)  305. 
Stephán  píslarvottr  105,  125. 
Stephán      Styrkársson       nyrðra 

(1483—1485)  498,  549. 
Stepán  Þórarinsson,  Aronssonar, 

bróðir  Bjarua,  lögréttumaðr  á 

Signýjarstöðum    í    Eeykholts- 

dal     (1478-1490)     138,  141, 


REGISTR. 


907 


271,      273,      377,     695—696, 

733. 
Stephánsson:  Eiríkr,  Guðrnundr, 

Jón,   Jón    Krabbe,    Olafr,    0- 

rækja,      Þórarinn,     IÞorbergr, 

Þorleifr. 
stigi  468. 
Stígr  Einarsson,    frændi    Einars 

ábóta    Isleifssonar    á   Muuka- 

þverá  (1485—1487)  546,  562, 

581,  587-588. 
Stígr    Ingimundarson    prestr    á 

Hrafnagili    (1476—1491)    87, 

108,      381,     390,     499,     621, 

649,  720,  725,  729,  747. 
Stígsson:  Páll. 
stika  332,  703. 
Stiptskistan    (=  skjalasafnið)    á 

Hólum  353. 
Stjörnusteinn   á  Eyrarbakka  94. 
stokkr     580     (=  strokkr?).    — 

stokkr  með  niðrfellu  78. 
stokkr:  í  stokk  ok  í  járn  441. 
Stóragil  í  Fnjóskadal  120. 
Stóragröf  í  Borgaríirði  299. 
stórkerald,  sjá  búsgagn. 
Stormarn  (Stormaren,  Stormaria) 

102,      359,     360,     364,    496, 

506;  635,  636,  689,  755. 
Stórólfshvoll  í  Hvolhrepp  414. 
stórreki  177.  Sbr.  reki. 
stórskrár    (á    Skarði    um    1600) 

418. 
stórviðir  47.  Sbr.  reki. 
stórvirki  4552. 
Stralsund     (Stralesund)     399— 

400,  440. 
Strandarhali  í  Landeyjum  325. 
Strandarhöfði  í  Landeyjum  325. 
Strandir     (=  Hornstrandir)     43, 

173,  255,  268,  350. 


Strandsel    í    Mjóafirði    í  Ögurs- 

sveit  132. 
Straumfjörðr  á  Mýrum  256. 
Straumnes  í  Borgarfirði  175. 
Straumr  á  Skógarströnd  427. 
strengr  (landamerki)  27. 
strokkr,  sjá  búsgagn. 
strönd  359,  360,  534. 
Strönd  í  Landeyjum  324,  326. 
Strönd  í  Selvogi  124. —  Strand- 

armenn  124. 
Studium,  sjá  húsakynni. 
Stúfholt  í  Holtum  325. 
stuldr  79,  245,  246,  681. 
stundarstefna,  sjá  stefna. 
Sturla    Haldórsson     vestra    (um 

1481)  277. 
Sturla  Jónsson,  Pétrssonar,ridd- 

ari  (1392)  6. 
Sturla  Magnússon    lögréttumaðr 

nyrðra     og     vestra     (1480 — 

1491)     275,     289,     516,    700, 

754. 
Sturla  Sigurðsson  nyrðra  (1489) 

660. 
Sturla  JÞórarinsson  prestr  eystra 

(1490)  715. 
Sturla  Þórðarson     lögmaðr     (d. 

1284)  2,  4. 
Sturla    Þórðarson,     Helgasonar, 

á  Staðarfelli  (1490)  708. 
Sturludóttir:     Þóra. 
Sturluflöt  í  Fljótsdal  538. 
Sturlunga(saga)  2. 
Sturluson:    Bjarni,    Björn,   Böð- 

var,    Ormr,    Órækja,    Skeggi, 

Þórðr. 
Stykkiseyjar  á  Breiðafirði  256. 
Styrkársson:  Þorlákr. 
styrkingarbréf  270,  284. 
Styrmisson :  í>orvaldr. 


908 


REGISTR. 


Styrr  Snorrason  bóndi  á  Ökrum 

á  Mýrum  (1431)  43—46. 
Styrr  Þorvaldsson  (c.  1700)  41, 

128,      140,     182,     211,     215, 

224,      248,     249,     252,     431, 

432,      434,    435,     443,     469, 

471,  695,  708,  767. 
Stærriakrar    í    Blönduhlíð,     sjá 

Akrar. 
Stærrikambr     í     Breiðavík,    sjá 

Kam  br. 
Stærnvogr,    sjá    Vogar   í    Gull- 

bringusýslu. 
Stöðvarfjörðr     í     Suðrmúlasýslu 

482-483. 
Stöffrene  496—497, 
Stöng,  skógr  í  Þórsmörk  330. 
stöpull,  sjá  kirkja. 
subdjákn  6132,  752. 
Súðavík    í   ísafjarðarsýslu    198, 

588,  589. 
Sudermann,  sjá  Hans. 
Suðurlönd,eyjar  á  Breiðafirði  255. 
súðþvari,  sjá  búsgagn. 
Sueijrn,  sjá  Sveinn. 
Suerigh,  sjá  Svíaríki   (Svíþjóð). 
Súgandafjörðr       í        ísafjarðar- 

sýslu  198. 
Sugurðr,  sjá  Sigurðr. 
Súl(u)holt  í  Flóa  320. 
Súlunes     í    Melasveit      29—30, 

175,  733. 
Sumarliðadóttir :  Kristín,  Ólöf. 
Sumarliðason :  Arni,  Eiríkr,  Hal- 

dór,  Sveinn. 
Sumarliði  Eiríksson,  Loptssonar, 

(d.  1491)   84,     87,    312,  451, 

547—549,     562—563,     569— 

572,  581—586,  759—760. 
Sumarliði    Loptsson,    Guttorms- 

sonar  226. 


Sumarliði  Þorsteinsson,  Eyjólfs- 

sonar  (1386)  30. 
Sund    (Viðeyjarsund)    í    Kjalar- 

nessþingi  718. 
Sunddalr  á  Ströndum  256. 
Sunnlendingar,  sunnlenzkir  menn 

719.  —  Sunnlendingafjórðuugr 

127. 
supplicacia  281—285,  420. 
Svalbarð  á  Svalbarðsströnd  147 

—149,     302,     349,    475,  477, 

482,    719.  —  Svalbarðsströnd 

349,      416,     417,     422,     423, 

443—444,       510-511,      548, 

717.  —    Svalbarðsstrendingar 

416. 
Svalbarð  í  Þistilsfirði  221,  302. 
Svanhildr     Hrafusdóttir     vestra 

(1478)  173. 
Svangar  í  Skorradal  177. 
Svarból  í  Álptaíirði    í  Snæfells- 

nessýslu  588,  714. 
svardagi  247. 
svarðleysugröf  525. 
Svarfaðardalr  í  Eyjafjarðarsýslu 

92,   120-121,  147—149,  159, 

199,     345—346,     438,    510— 

511,      512,     537,     548,    568, 

727—728,  750. 
Svarfhóll  í  Geiradal  199,    256. 
Svarfhóll    (Svarbhóll)    í    Mikla- 

holtshrepp     17—19,     23—24, 

36. 
Svarfhóll       í      Stafholtstungum 

268. 
Svartá  í  Skagafirði  236. 
Svartárdalr      í     Húnavatnsþingi 

266,  456,  645. 
Svartárdalr    í    Skagafirði   180 — 

181,  568, 


REGISTR. 


90ð 


Svarthöfðason :   Jón,  Þorsteinn. 

svarti  dauði  104. 

Svartr  Þórðarson  skáld  á  Hof- 
stöðum  í  Þorskafirði  (1477) 
114. 

Svartshamar  á  Skarðsströnd  4. 

Svartsson:  Bessi,  Pétr,  Þorlákr. 

Svecin,  sjá  Svíaríki. 

Sveðjustaðir  í  Miðfirði  137. 

sveín  79. 

Svefneyjar  á  Breiðafirði  256, 
522—523,  560. 

Svegia,  sjá  Svíaríki. 

Sveigistaðir,  sjá  Sveðjustaðir. 

Sveinar,  landamerki  Tjarnar  á 
Vatnsnesi  34. 

Sveinbjarnarson :  Arni,  Thomas, 
I?órðr,  Þorgils,  Þorsteinn. 

Sveinbjörn  Pálsson  prestr  á 
Staðarhóli  (1479-1482)  190, 
192,  295,  451. 

Sveinbjörn  Þórðarson  officialis 
og  prestr  í  Múla  í  Aðaldal 
(d.  1489)  60,  70-71,  143, 
145,  205,  220,  223,  336—337, 
339,  373,  379,  381,  386, 
389,  483-484,  485,  497— 
498,  650,  688,  720-721. 

sveinn,  sveinar  348,  4722,  505, 
517,  582,  636,  745.  —  lögráð- 
inn  sveinn  745. 

sveinn  =piltr  437. 

Sveinn  Eyjólfsson  nyrðra  (1488 
—1489)    611,   614,  682—683. 

Sveinn  Guðmundsson  í  Skaga- 
firði  (1477—1490)  94-96, 
217,  232,  286,  345,  354, 
385,  386,  512,  537,  652, 
655,  696,  711,  712. 

Sveinn  Helgason  prestr  vestra 
(1480—1486)  295,  578. 


Sveinn  Jónsson  prestr  eystra,  í 
Heydölum  ográðsmaðr  Kirkju- 
bæjarklaustrs,  prófastr  milli 
Helkunduheiðar  og  Breiðdals- 
ár  (1480—1490)  269,  315, 
409,  442,  493,  538,  577— 
578,  685,  697  -698,  709— 
710,  715—716. 

Sveinn  Jónsson  á  Sveinseyri 
(1479)  202—203. 

Sveinn  Níelsson  prófastr  á  Staða- 
stað  (d.  1880)  236,  486. 

Sveinn  Oddsson  nyrðra  (1488 — 
1490)  621-622,  654,  700. 

Sveinn  Pálsson  prestr  í  Holti 
undir  Eyjafjöllum  (um  1480) 
330. 

Sveinu  Pétrsson  biskup  í  Skál- 
holti  (d.  1476)  54,  59,  75,  86, 
150,  172,  175,  314,  334, 
350,  627. 

Sveinn  Sólrúnarson  á  Snæfells- 
nesi  (1362)  16. 

Sveinn  Sumarliðason,  Eiríksson- 
ar  (1485—1491)  547—549, 
569—572,  581—586,  727— 
728,  759—760. 

Sveinn  Þorfinnsson  nyrðra  (1487) 
599. 

Sveinn  JÞorgeirsson  á  Snæfells- 
nesi  (1480)  311. 

Sveinn  Þorkelsson,  Sveinssonar, 
.  í  Klifshaga  (d.  fyrir  1482) 
423,  444. 

Sveinsdóttir:  Guðný. 

Sveinseyr  í  Tálknafirði  202— 
203,  516. 

Sveinsson :  Árni,  Brynjólfr,  Ein- 
ar,  Guðmundr,  Hallr,  Hall- 
varðr,  Indriði,  Jón,  Oddr, 
Ólafr,   Snorri,  Þórðr,  Þorkell. 


910 


REGISTR. 


Svejustaðir,  sjá  Sveðjustaðir. 
sverð,  sjá  hertygi  (vopn). 
Sverige,  sjá  Svíaríki. 
Sverrir  Þórðarson  nyrðra  (1478) 

125. 
Svertingsstaðir  í  Torfustaðahrepp 

í  Húnavatnssýslu  137. 
Svíaríki    (Suerigh,    Swecia,   Svi- 

þjóð)     102,     171,     305,     359, 

360,     363,     364,    480,     496, 

635,  636,  689,  755. 
Sviðinsvík  á  Ströndum  156. 
Sviðnur,  eyjar  á  Breiðaíirði  255. 
svíu  472.  Sbr.  grís. 
Svíná  í  Náttfaravíkum  8. 
Svínadalr  í  Borgarfirði  178. 
Svínadalr  í  Húnavatnsþingi   74, 

648. 
Svínafjall    (Svínafell)    í  Öræfum 

443. 
Svínárnes  í  Höfðahverfi  453. 
Svínavatn    í  Húnvatnsþingi  115 

— 1173. 
Svíney  en    litla  á  Breiðaíirði  3. 
Svithunsmessa  443. 
Swdermann,     sjá    Hans    Suder- 

mann. 
Swecia,  sjá  Svíaríki. 
Syðri-Akrar,  sjá  Akrar  í  Blöndu- 

hlíð. 
Syðridjúpidalr  í  Skagafirði    691 

—692. 
Syðriey     á     Skagaströnd  513 — 

514. 
Syðraholt  í  Svarfaðardal    345 — 

336,  750. 
Syðrilaugar  í  Reykjadal  657. 
Syðrivestrholt     undir    Eyjafjöll- 

um  330. 
Sygurðr,  sjá  Sigurðr. 
syndagjöld    105.  —  syndatausn 


14,  244.  —  syndalausnarbréf* 
531. 

synodus  1,  2102,  441.  —  synod- 
ale  662,  666. 

sýrukerald,  sjá  húsgagn. 

sýsla  81,  83,  101,  135,  147, 
305,  3132,  343,  365,  366, 
398,  447,  4962,  5452,  546, 
606,  615,  631,  6322,  642, 
679,  700,  701,  718,  724.  — 
sýslubréf  101,  313,  447—448, 
545—546,  717—718.--  sýslu- 
maðr  5,  102,  282,  463,  518, 
545,  663,  6652,  6662,  6672, 
668,  669,  670,  673,  674, 
7052,  7182,  736. 

systir  skilgetin  152. 

systir  (nunna)  31 12,  457. 

systrungr  210. 

Sæból  á  Ingjaldssandi  42. 

sælatider,sjásálutíðir(sálumessa). 

Sælingsdalstunga  í  Dalasýslu 
296. 

sæluvika  505. 

Sæmundardóttir:  Astríðr,  Guð- 
laug,  Helga,  Solveig. 

Sæmundarhlíð(in)  í  Skagafirði 
110,  111,  112,  129,  195, 
196. 

Sæmundr  Jónsson  nyrðra  (1485) 
649—550. 

Sæmundr  Magnússon  á  Hóli  í 
Bolungarvík  154. 

Sæmundr  JÞórarinsson  á  Snæ- 
fellsnesi  (1453)  53. 

Sæmundr  Þorsteinsson  prestr  í 
Austfjörðum  (1477)  98, 

Sæmundsson:  Benedikt,  Brandr, 
Jón. 

sæng  36,  77,  172,  179,  210, 
297,    298,     303,     3042     309, 


kÉGISTR. 


9il 


374,  3752,  472,  499,  578, 
5792,  581,  583,  586,  6592, 
684,  685,  730,  735,  761.  — 
sæDgarleppr  580.  —  sængar- 
spjör  580.  —  sængrklæði  79, 
257.  —  beðver  472.  -  tífl- 
ings  dýnuver  77.  —  rekkju- 
voðir  735.  —  sparlak  472. 

sætt,  sjá  sátt. 

Sæunn  Gruðnadóttir,  Oddssonar, 
kona  Bessa  sýslumanns  Ein- 
arssonar  (1450)  51. 

söðull,  sjá  reiðskapr. 

Söðulsholt  í  Hnappadalssýslu 
11—12. 

sög,  sjá  smíðatól,  sbr.  bús- 
gagn. 

sök:  xviij  álna  sök  6745. 

söl  (á  fé),  sjá  sal. 

sölujörð  96.  , 

söluvoð,  sjá  voð. 

sölvafjara  276,  351,  610. 

Sölvasker  í  Borgarfirði  175. 

Sölvason :  Olafr,  Steinþór. 

Sölvi  Jónsson  nyrðra  (1478) 
168-  169. 

Sölvi  IÞorvaldsson  nyrðra  (1486 
—1491)  563—564,  764. 

söngr  629.  —  söngr  að  kirkju 
48,  49,  1064,  107,  176,  177, 
189,  218,  2193,  3202,  326, 
328,  329,  330,  331,  3333, 
334,  405,  460,  4612,  4642, 
6272,  628,  748.  —  söngr  til 
moldar  129.  —  söngr  sálutíða 
14.  —  ,,óvinarsöngr"(!)  674. 
—  söngkaup  1892.  —  söng- 
laus  staðr,  sönglaus  þing, 
sönglausar  kirkjur  677,  713, 
726. 


Tálknafjörðr     í     Barðastrandar- 

sýslu  202,  342. 
taða,  töður  57,  134,  259,  393. 
takmark  (-mörk)    10,    178,   250, 

286,     313,     3262,     483,     516, 

525,     5304,    531,     545,     546, 

554,  608,  716,  724. 
taksetning     463,  466,  467,  592, 

7192,  7422,  743. 
tala,  sjá  tiltala. 

Tannason  (Tumason):    Þormóðr. 
taupt,  sjá  tópt. 
tefling,  sjá  klæði. 
tegu,  sjá  þegn,"  þegngildi. 
teigr    8,   134,  259.  —  teigskógr 

(Teigskógr?)  610. 
Teigr  í  Eljótshlíð  331. 
Teigr    í    Hrafnagilsþingum    562 

—563,  571. 
Teiste,  sjá  Hans. 
Teitr    Finnsson    (Böðvarssonar) 

prestr  (á  Barði;  1491)  750. 
Teitr  Ounnlaugsson  ríki  í  Bjarn- 

aruesi    lögmaðr    og   hirðstjóri 

(1448;    enn  á  lííi    1467)  49— 

50,  181—182,  290. 
Teitr    Haldórsson    í    Horuafirði 

(1480)  305. 

Teitr     Jónsson      prestr      syðra 

(1482)  454. 
Teitr    Magnússon    vestra  (1478) 

146-  -147. 
Teitr  Ólafsson  í  Skagaíirði(1489) 

654. 
Teitr     Pálsson     i     Rangárþingi 

(1481)  414. 

Teitr    Pétrsson     kirkjuprestr     í 

Skálholti  (1663)  539. 
Teitr    Sigurðsson    vestra   (1483) 

504. 
Teitr  Torfason  sterki  (1663)  539. 


912 


REGISTR. 


Teitr  JÞorleifsson    ríki   í  Glaum- 

bæ  660. 
Teitsdóttir:  Kristín,  Steinunn. 
Teitsson:       Gunnlaugr,      Helgi, 

Höskuldr,      Ketill,      Michael, 
,   Oddr. 
testament,  testamentisbréf,  testa- 

mentisgjöf    12,     13,    14 — 15, 

27,    129—131,   225,  375,  383, 

458,     528,     5412,    598,  655— 

656. 
Thomas      Alcok      enskr      maðr 

(1478)  170—171. 
Thomas    Ásgautsson,   Jónssonar 

vestra  (1488)  642. 
Thomas  erkibiskup    af  Kantara- 

byrgi  105,  333,  6302,  647. 
Thomas  Einarsson    í    Austfjörð- 

um  (1485)  535. 
Thomas    Finnsson    lögrér,tumaðr 

(1663)  520. 
Thomas    Guðmundsson    í   Dala- 

sýslu  (1480)  50. l 
Thomas     Guðmundsson     nyrðra 

og  vestra    (1477—1488)    118, 

121,  148—149,      253,     427, 
453,  498,  614. l 

Thomas  Hrafnsson    Miklabæjar- 

maðr,  vestfirzkr  (1476—1499) 

69,  233,  415,  543. 
Thomas  Illugason  í  Rangárþingi 

(1476)  82-83. 
Thomas  Jónsson  vestra  og  nyrðra 

(1486)  558,  574. 
Thomas      Kolbeinsson       nyrðra 

(1491)  738. 
Thomas    postuli,    Thomasmessa 

122,  610. 


*)  Þetta    hvorttveggja    gæti    þó 
verið  einn  maðr. 


Thomas  Snorrason  prestr  á  Helga- 
felli  (d.  1365)  12,  769. 

Thomas  Sveinbjarnarson,  Þórð- 
arsonar,  nyrðra  (1478—1485) 
135,  137,  547. 

Thomas  JÞorbjarnarson  á  Suðr- 
nesjum  (1484)  513. 

Thomas  Þorsteiusson  uyrðra 
(1479)  180-  181. 

Thomasdóttir:  IÞuríðr. 

Thomasson :  Arnoddr,  Jón,  Þórðr. 

Thorkelín :  Grímr. 

Thorsteinsson :  Arni. 

Tiburciusmessa  148 — 150,  255, 
256,  257,  547,  562. 

Tideke  Bernhardsson  (1480) 
262. 

tíðir,  tíðagerð  106,  219,  220, 
239,  311,  4642,  465,  466, 
659. 

Tíídelsson:  Sigmundr. 

tilgjöf  93,  134,  259,  2762,  277, 
295,  351,  413,  461,  462, 
548,  661,  760,  762. 

tiltala,  rétt  tiltala  22,  82,  83, 
1412,  1432. 

timbr  222,  5472.  —  hundrað 
timbrs  í  skógi  494.  —  timbr- 
högg  4952.     Sbr.  skógr. 

tin,  sjá  málmar. 

Tindar  í  Króksfirði  256. 

Titlingsholt  í  Melasveit   175. 

tíund  27,  48,  61  (opt),  622,  75, 
156,  1762,  1772,  178,  194, 
210,  246,  269,  2704,  274, 
320,  327,  329,  330,  331, 
333,  3362,  3372,  338,  346, 
358,  3825,  403,  459,  4602, 
4613,  4643,  4653,  500,  510, 
562,  631,  648,  6632,  6642, 
665,  666,  6672,  6682,  6692, 


ÍtEGISTR. 


913 


6702,  67 1*,  6722,  6732,  674, 
721,  734,  757,  7582.  —  tíuDd- 
argjöf  415,  .  438,  4394,  589, 
641,  644,  692,  714.  —  tíund- 
argjörð  337,  733.  —  tíundar- 
lag  74.  —  tíundareikningr 
645.     Sbr.  heimatíund. 

Tjaldanes  í  Saurbæ  534. 

Tjaldastaðir  á  rxangárvöllurn 
324—325,  332. 

Tjarnará  á  Vatnsnesi  765. 

Tjarnargil  í  Skagafirði  146. 

Tjörn  í  Aðaldal  34—35,  751. 

Tjörn  í  Svarfaðardal  199,  346. 

Tjörn  á  Vatnsnesi  554,  765. 

Tjörnes  í  Þingeyjarþingi  555. 

Tjörvastaðir  á  Landi  323. 

Tjörvi  Björnsson  prestr  á  Eini- 
holti  í  Hornafirði  (1467 — 
1482)  334,  485—486. 

Tófason:  Þorsteinn. 

tollr,  tollar  134,  246,  259,  2862, 
447,  459,  460,  473,  664, 
689.  —   tolladómr  560-562. 

tópt  111.  —  tóptarstaða  111. 

torf,  torfgröptr,  torfrista,  torf- 
skurðr,  torfstunga  4,  17,  19, 
36,  36,  57,  173,  449,  685, 
748.  —  torfrimi  326.  —  torf- 
skeri,  sjá  búsgagn. 

torfa  8. 

Torfadóttir:  Málmfríðr. 

Torfason :  Teitr. 

Torfastaðir  í  Vopnafirði  590. 

Torfholt  í  Miðfirði  137. 

Torfi  Jónsson    í     Klofa     (1491) 
754. 

Torfi  Jónsson  kirkjuprestr  í 
Skálholti  (1663)  539. 

Torfi  Jónsson  í  Flatey  (1712) 
598. 

Dipl.  lsl.  VI. 


Torfi  Koðransson  á  Snæfellsnesi 
(1365;  d.  1394)  21. 

Torfustaðir  í  Miðfirði  199. 

Torlacus,  sjá  JÞorlákr. 

Torlaff,  sjá  Þorleifr. 

Torlevus,  sjá  JÞorleifr." 

transscripta,  transskriptarbréf 
7—8,  54,  60,  74—76,  84,  87 
—89,  94—97,  99—100,  102 
—103,  107—110,  128—129, 
131—132,  138,  140—143, 
159—160,  162—163,  181  - 
182,  187—190,  196-201, 
204—209,  212—215.  223— 
224,  230,  233—234,  247— 
248,  258,  264—268,  270, 
275-278,  286-291,  293— 
294,  296-298,  301,  309, 
313,  335-337,  340-341, 
345  -  347,  350—353,  355  - 
366,  371-375,  384-386, 
395—397,  407—408,  416— 
417,  419,  421—424,  431— 
432,  440—443,  445,  446, 
453  -456,  468-  474,  477— 
478,  481,  485—487,  491— 
492,  504—507,  511-514, 
518,  519,  522—524,  538— 
539,  550—554,  558—559, 
563—564,  566—568,  572, 
590,  597—604,  608,  622— 
627,  632,  634,  635,  637— 
638,  649-653,  656,  676— 
678,  682,  685,  696—698, 
702—705,  708—710,  715— 
716,  748—749.  750,  751, 
763—764. 

translaciones     sanctorum     (upp- 

tökudagr  beina):  Johannis  epi- 

scopi    Holensis    31,  182,  423, 

475.   —    „Martine"     444.   — 

68 


914 


REGISTB. 


Mathei    188.  —  Thorlaci  epi- 

scopi    217,     288,     375,    387, 

388,  757. 
tré    28,  177.  —  v  álna  tré  127. 

trédiskr,    tréfat,  sjá   búsgagn. 

—  trekross    334.  —    trésmíði 

684. 
Trékyllisvík    (Trégildisvík)  276, 

351,  412—413,  435. 
treuga  64. 

treyja,  sjá  klæðnaðr. 
trinitatisdagr     3282,     330,    487, 

630.  —  trinitatisvika  6,  600. 
trog,  sjá  búsgagn. 
Tumason:  Ólafr. 
Tumi  Arngeirsson  nyrðra  (1479) 

221. 
tún  57.  —  túngarðr    34,     1753, 

326. 
Tunga  í  Andakýl  174. 
Tunga  í  Bitru  198. 
Tunga  í  Biskupstungum  730. 
Tunga  í  Hrútafirði  448-  449. 
Tunga  í  Hvammssveit  746. 
Tunga  í  Króksíirði  256. 
Tunga     í    Máfahlíðarkirkjusókn 

482,  256. 
Tunga  hin  litla  í  Holtum  323. 
Tunga  í  Steingrímsíirði  (Trölla- 

tunga)  579—580. 
Tunga  í  Tálknaflrði   142,  342- 

343. 
Tunga  í  Vatnsdal  121—122,  537. 
Tunga  á  Vatnsnesi  554. 
Tunga  í  Víðidal,    sjá    Víðidals- 

tunga. 
Tunga  =  Hafrafellstunga  761. 
Tungulækr  á  Völlum  99. 
Tungná  (Túná)  á  Landmannaaf- 

rétt  79—83. 
Tunguá  í  Melasveit  175. 


Tungumúli  á  Barðaströnd  167. 

Tungur  inn  í  gili  í  Þórsmörk 
330. 

Tuugusveit  í  Skagafirði  73,196, 
217,  546. 

tunnumál  703. 

Tveggjapostula  messa,  sjáPhilip- 
pus  &  Jacobus,  og  Símon  og 
Judas. 

tvígilding  (gjalds)  712,  562. 

tvímæli  137. 

tvinni  4732. 

tygi,  sjá  hertygi. 

tylftardómr  135—136,212—213, 
271—272,  275-278,  289, 
304—305,  317—318,  343— 
345,  352,  376—382,  413— 
415,  436—439,  469-471, 
483—485,  488—490,  493— 
495,  499—501,  512,  542- 
543,  569—573,  614—618, 
621—625,  649—650,  699— 
701,  713,  723—727,  729— 
730,  736,  739—745,  747— 
748,  756—758.  —  tylftareiðr 
70,  741.. 

Tyrfingsstaðir  á  Akranesi  178. 

Tyrfingsstaðir  í  Skagafirði  127 3. 

töng,  sjá  búsgagn. 

tönn  (rostungstönn)  211. 

Uazskall,  sjá  vatnskall. 
uikarius,  sjá  vicarius. 
Úlfansfell    (Úlfarsfell)    í    Helga- 

fellssveit  32—33. 
Úlfheiðinn    í    Villingaholti    (um 

1480)  319. 
Úlfsdalafjöll  milli  Fljótaog  Siglu- 

fjarðar  447. 
Úlfsson:  Einar,  Indriði. 
Úlfsstaðir  í  Landeyjum  332. 


REGISTR. 


915 


ull  78.  —  ullarvefnaðr  735.  — 
ullardúkr  77.  —  ullhandklæði 
77.  -  ullklæði  22.  Sjá  ullá- 
klæði. 

umboð,  umboðsmaðr  2,  5,  57 
60,  6l2,  62,  68,  71,  81,  83 
89,  90,  91 3,  972,  101,  1023 
135,  140,  147,  149,  169 
183,  185,         186-1873 

191,  192,  195,  2014,  205 
2132,  220,  224,  2352,  248 
251,  252,  261,  262,  264 
266,  272,  274,  2752,  2763 
2775,  284,  286,  294,  313a 
3182,  337,  3412,  342,  343 
344,  345,  347,  3482,  3512 
3622,  363,  364,  3652,  3663 
370,  378,  383,  389,  393 
397,  4032,  4083,  413,  4142 
4192,  4203,  421,  427,  4292 
4362,  4375,  438,  439,  447 
4482,  4552,  4562,  458,  4593 
461,  468,  470,  4742,  478 
482,  4845,  488,  4902,  5003 
501,  507,  531,  5322,  5362 
545,  5462,  561 2,  5622,  5704 
57 13,  573,  584,  599,  600 
606,  615,  617,  6192,  621 
622,  623,  625,  631,  632 
641,  6422,  645«,  679,  681 
6972,  7002,  7018,  704,  705 
7062,  7162,  7182,  720,  7212 
7222,  7243,  725,  727,  736 
7372,  740,  741,  742,  743 
7452,  748,  750,  752,  753 
754,  761,  7633,  7643,  7662.  - 
umboðsbréf  183,  204,  216 
225—227,  481—482,  492 
717—718,  766. 

umbúningr  (til  moldar)  130. 

umburðarbréf  530—531. 


ummerki  98,  111,  1342,  259, 
329,  412,  476,  5202,  527, 
555,  574,  620,  644,  647, 
678,  697. 

umskiptisbréf  399—394. 

Una  JÞorgrímsdóttir  nyrðra 
(1481)  410—411. 

undanfæri  377,  378,  498. 

undirmör  77.  Sbr.  slátr. 

undirsátar,  sjá  þegnar. 

undr  104. 

ungventum  64. 

uppgerðarkerald,  uppistöðuker- 
ald,  sjá  búsgagn. 

upplagsbréf  765 — 766. 

uppreiðslumaðr  417. 

Uppsalir  í  Hvolhrepp   324,  332. 

uppstigningardagr  51,  196,  259, 
261,  262,  368,  483,  528, 
544,  566,  594,  619. 

Upsir  á  Upsaströnd  92,  537. 

Urbanus  páfi  569. 

Urðir  í  Svarfadardal  922. 

úrskurðr,  úrskurðarbréf  23—24, 
59,  99—100,  107,  290,  291, 
351—353,  375,  404—407, 
454,  455,  485,  488,  490— 
491,  560-562,  653,  680,  731. 

utanstefningar  5. 

Utanverðunes  í  Hegranesi  654, 
655. 

Útmannasveit  í  Norðurmúlasýslu 
119,  190,  445. 

útbú  133. 

útferð  (=útför)  14. 

úthagi  641. 

úthús,  úthýsi,  sjá  húsaskipan. 

útjörð  201,  358. 

útiát  133. 

útlausn  346,  573. 

útlegð,  útlægir  menn  248,  279, 
58* 


916 


RÍÍGISTÍt. 


280«,     282,     345,    378,    405, 

704*,   7252.    —    útlegðarverk 

700. 
útlendingar,  útlenzkir  menn  282, 

2833,    2842,    3594,   3604,  361 3, 

3622,   3635,   364,     398,     5173, 

518,  703,  704,  754. 
útlönd  173,  177,  330,  332.    Sbr. 

útjörð. 
útróðrarmenn  561. 
útsetning  af  heilagri  kirkju  464, 

466,  467. 
Útskálar  í  Garði  153,  389. 
útvöxtr  3302. 

Vaðdráttr  111. 

Vaðlaþing     (Vöðlaþing,     Vöðlu- 

þing)     365,     366,     447,    545, 

632,  700—701. 
vaðmál    9,   14,  152,  215,  22,  25, 

26,    28,  29,  45,  96,  125,  283, 

319,     326,     327,    328,     412, 

476,  540,  578,  613,  614,  637, 

685,  719,  739. 
Vaglar  (Vaglatún)  í    Blönduhlíð 

7. 
Vaglar    í  Fnjóskadal   221—223, 

526,  546—547,  682.  —  Vagla- 

skógr  571. 
vaka  (sbr.  vigilia)  239,'  246,  312. 

—  Bótólfsvaka  136,  536. 
Vakrsstaðir  í  Hallárdal  í  Húna- 

vatnsþingi  180—181. 
Vakrsstaðir  í  Bangárþingi    326. 
Valagilsá  í  Austfjörðum  99. 
Valagnúpar  á  Beykjanesi  125— 

126. 
Valavarða  (Völuvarða)  í  Enjóska- 

dal  8,  222. 
Valdarás  í  Víðidal  199. 
Valdason :     Gísli. 


Valdastaðir  í  Kjós.178. 
Valdemarsdóttir:  Margrét. 
valdsmaðr  599,  680,  705,  724. 
Valentinus  martyr  201. 
Valerianus  hinn  helgi  257,  547, 

562. 
Valerianus    IÞórarinsson     vestra 

(1453)  53-54. 
Valgerðr    Ástríðardóttir     (1490) 

690—691. 
Valgerðr     Grizurardóttir,     móðir 

Jóns   Sveinssonar  (1481)  343. 
Valgerðr       Ormsdóttir       eystra 

(1479)  189. 
Vallahólmr     í     Skagafirði     146, 

196. 
Vallanes  á  Völlum  98,  99. 
Valshamar  í  Króksfirði  256. 
Valshamar  á  Skógarströnd    425 

-  -426. 

Valþjófsdalr  í  Önundarflrði  627. 

Valþjófstaðr  í  Fljótsdal  519— 
520,  538,  749. 

vanrétti  79. 

vara,  varningr  26,  38,  283,  319, 
3212,  326,  327,  330,  332, 
334,  335,  360,  361,  362, 
363,  364,  614,  672,  673, 
705.   —    varningsklæði      543. 

—  vöruvirt  góz  (fé,  peningar) 
173,  4842. 

Varðgjá    í    Eyjaflrði     87,     104, 

186,  341,  447. 
Varmahlíð      undir     Eyjafjöllum 

329. 
Varmalækr  á  Rangárvöllum  324. 
varnaðarbréf,  sjá  verndarbréf. 
varnarrit    (Gruðbrands     biskups) 

40. 
vatn       82,      83,       134,       175, 

259. 


REGISTR. 


917 


Ljósavatnsþingum 

ísafirði  56,  191— 
443,     668,     690, 


vatn  =  Aurriðavatn  99. 
Vata  í  Skagafirði  540—541. 
Vatnsdalr    á    Barðaströnd    142, 

265. 
Vatnsdalr  í  Fljótshlíð  332. 
Vatnsdalr(inn)  í  Húnavatnsþingi 

92-93,    97,   116,    1222,   295, 

449,      456,      537,     552—553, 

563—564,     648-649,      661, 

715. 
Vatnsendi    í 

354. 
Vatnsfjörðr  í 

192,      200, 

691. 
Vatnshlíð  í  Skörðum  146. 
Vatnsholt  í  Staðarsveit   17— 19; 

23—24,     28—29. 
Vatnshorn  í  Haukadal  109,  222, 

271,  272,  388,  606,  661. 
Vatnshorn  í  Steingrímsfirði  476 

—477. 
vatnskall  77. 
Vatnsleysa  í  Fnjóskadal    551 — 

552. 
Vatnsleysa    á    Vatnsleysuströnd 

125,  185— 186.— Vatnsleysu- 

strönd  124,  185-196. 
Vatnsnes  i  Húnavatnssýslu  228, 

308,  449,  554,  764. 
Vatnsskarð    undir     Vatnsskarði 

146. 
Vattarnes  á  Skálmarnesi  256. 
Vatzfjörðr,  sjá  Vatnsfjörðr. 
vax    77,     175,     179,    318,  319, 

399,  734. 
vébönd  707. 
veð  21 2,  558.  —  veðsetning  183 

—184,  599. 
veðrátta  góð  105. 
vefr  kastaðr  78. 


vegabréf  768. 

veggir  (húss)  484. 

veiði,    veiðiskapr    27,   105,  177, 

256,    269,    393,    758.  —  veiði- 

staða  134,  259. 
Veiðivötn      á     Landmannaafrétt 

(sbr.    Fiskivötn)    80,    81,    83, 

84. 
veita  1752. 
veizlubréf  235. 
velborin  kvinna  346. 
vel    bornir,    vel    burðugir  menn 

50,    71,    138,    313,   318,  396, 

407,  441,  536,  545,  700. 
Vellir  á  Barðaströnd  256. 
Vellir    eystri   og   ytri   á  Landi 

3232. 
Vellir  í  Svarfaðardal  148,     159, 

438,     512,    568,     571,    600, 

727. 
Vellir  í  VaUahólmi    146,  196. 
Vellir(nir;    „Völlurnar")  í  Aust- 

fjörðum  98,  99. 
velskikkaðir  menn  348. 
veraldarmaðr    656.  —   veraldar- 

vald  383,  407. 
vergögn  48,  57.  —  verleiga  424. 
verk:  vj  vikna  verk  35,  375. — 

vikuverk    111.    —   verkmaðr 

240. 
Vermundarson :  Jón. 
Vermundr    galti    á  Snæfellsnesi 

(1367)  23. 
Vermundr  Kolbeinsson,  Þorgils- 

sonar,  á  Hvanneyri   (d.  1459) 

174. 
Vermundr    Örnólfsson    prestr    í 

Hjarðarholti     í     Dölum     og  í 

Selárdal,    og    síðan     ábóti    á 

Helgafelli     (1375—1416)     26, 

27,  31,  39,  46—47. 


918 


REGISTR. 


Vemarðr  Einarsson(líklega  Árna- 

sonar  Dalskeggs)  Miklabæjar- 

maðr    (1476—1490)    69,    233, 

295,  569,  582,  700. 
verndarbréf  379,  496—497,  756. 
vers  239. 
verzlan    62—67,    170—172.  281 

—285,      359,     361,  362,  363, 

399-402,      473-  474,       479 

—481,     494-497,    689—690, 

702—705,  619. 
veslingar  guðs  242,  244. 
Vestfirðir      215,     216,     226.  — 

Vestfirðingar  282.  —  Vestfirð- 

ingafjórðungr  276. 
Vestmannaeyjar    397,    398,  757 

—758. 
Vestrárdalr     í     Húnavatnsþingi 

268,  307. 
Vestrhóp(ið)í  Húnavatnsþingi  72, 

179,  223,  559,  599. 
Vestrholt  undir  Eyjafjöllum  329 

—333,  675-676. 
Vestrholt  í  Holtum  326. 
vetfangr,     vietfangr,     vættfangr 

97,  288—279,  375,  498,    639. 
Vettleifsholt  í  Holtum  255. 
vetrarlegumenn  282,    357,    358, 

3592,    360,    3612,    362,     3632, 

719.     Sbr.  vetrseta. 
Vetrliðastaðir  í  Fnjóskadal  57 1. 
vetrseta    704.      -    vetrsetumenn 

282,  2834,  284. 
vetrnætr  586. 
vicarius  generalis  54. 
Vídalín  :  Jón  JÞorkelsson,  Páll. 
Viðey    raeð    Sundura,    Viðeyjar- 

klaustr     54,    152—153,     185, 

273,     291,     292,     294,  375— 

376,      387,     388—389,      603, 


609,  611,  705.  —  Viðeyingar 
124.  —  Viðeyjarsund  318. 

viðgangr,  sjá  meðganga. 

Víðidalr  í  Húnavatnsþingi  190 
-191,  232,  266,  437-439. 

Víðidalsá  í  Steingrímsfirði  642 
—643. 

Víðidalstunga  í  Víðidal  (Tunga 
í  Víðidal)  187,  190—191, 
199,  542,  544,  550-551, 
552—553,  563-564. 

Víðilækr  á  Skarðsströnd  4. 

Víðilækr  í  Þverárhlíð  268. 

Víðimýri  í  Skagafirði  95. 

Víðivellir  í  Blönduhlíð  623,  624, 
747. 

Víðivellir  í  Fljótsdal  424. 

viðr,  viðreki  8,  17,  18,  34,  36, 
43, 47, 108, 1243,  1252, 126, 127, 
173,  174,  178,  184,  1862, 
234,  382,  449,  4892,  4908, 
51 62,  631,  765.  —  viðabréf 
Sveins  biskups  86.  Sbr. 
morviðr,  neyzluviðr,  raptviðr, 
smáviðr,  stórviðr. 

viðrnefni :  beigaldi:  Sigurðr  Jóns- 
son.  —  biskup:  Þórólfr  Ög- 
mundsson..  —  biskupsson : 
Magnús  Þórólfsson.  —  búland: 
Þorvaldr  Jónsson.  —  bupp: 
Jón. —  danr:  Jón  Björnsson. 
—  galti :  Vermundr.  —  -  gamli : 
Hákon  Hákonarson.  —  hringa- 
lín  :  Jón  Jónsson.— -keis:  Kol- 
beinn.  —  krabbi  (kranbi): 
Jón  Stephán&son.  —  krókr: 
ívar  Þórðarson.  —  kyngir: 
Snorri  Þorleifssou.  —  lázari: 
Eyjólfr  Gunnarsson.  —  leppr: 
Oddr  Þórðarson.  —  lærði:  Jón 


REGISTR. 


919 


Guðmundsson. — murti:  Jón.  — 
Murtason:  Jón  Jónsson.  — 
prúði:  Magnús  Jónsson.  — 
ríka:  Ólöf  Loptsdóttir.  —  ríki: 
Guðmundr  Arason,  Björn  £>or- 
leifsson.  —  skalli:  Jón  Eiríks- 
son.  —  skrafmaðr:  Einar.  — 
smiðr:  Haldór  Eyvindssoo.  — 
smjör:  Jón.  —  Solveigarson: 
Jón  Sigmundsson.  —  tjaldr: 
Jón.  —  tjaldsson:  Björn  Jóns- 
son.  —  tóni:  Ólafr  IÞorleifs- 
son.  —  þistill:  Jón. 

Viðvík  í  Skagafirði  193,  336, 
338,  340,  355,  623,  677, 
735.  —  Viðvíkrsveit  193,  336, 
338,  340,  355,  623,  677,  735. 

vietfangr,  sjá  vetfangr. 

víg,  vígsmál  212,  2152,  271,  272, 
306,  632.  —  víglýsing  2122, 
272,  318,  6062,  607 3,  7632,  764. 
-  vígsbætr  2712,272,3183,7532. 

VigdísÞorsteinsdóttir,Björnsson- 
ar  (1481)  354. 

Vigfús  (Fúsi)  Bjarnason  („Bjarn- 
arson")  vestra  (1464—1491) 
kongs  umboðsmaðr  í  Barða- 
straodarsýslu  (1480)  196,  200, 
214,  229,  248,  251,  477, 
522,  746.1) 

Vigfús  Guðmundsson  vestra 
(1478)  138—140. 

VigfÚ3  IvarssoD  (Hólmr;  1386) 
30. 

Vigfús  (Fúsi)  ívarssoD  í  Skaga- 
íirði  (1477-1482)  111,  448. 

Vigfús  Jódssod  (1704)  417. 

Vigfús    Jódssod    prófastr  í  Hít- 
ardal  (d.  1776)  205. 
■)  Petta     sýnist     alt     vera   einn 

maðr. 


Vigfús   VigfússoD,    Þórðarsonar 

(1711)  733. 
Vigfús  Þórðarson   vestra  (1479) 

207. 
Vigfus  Þórðarsou,  BöðvarssoDar 

frá  Reykholti  733. 
Vigfúsdóttir:  Margrét. 
Vigfússoo:    Geir,  Jód,  Jörundr, 

Kolli,  Markús,  Nikulás,  Oddr, 

Sigurðr,  Vigíús,  Þorlákr. 
Vígholtsstaðir  í  Laxárdal  í  Döl- 

um  27. 
vigiliæ  festorum  (sbr.    vaka)    9, 

219,  334,  391. 
Vígisborg  UDdir  Jökli  619. 
vígsla:  subdjákns  6135.  —  messu- 

djákDS    ll3.  —  prests   13.  — 

vígsluaskr  77. 
Vík  í  Eyrarsveit  31—32,  256. 
Vík    í    Flateyjardal     107—108, 

374-375,  571. 
Vík   út   frá    Stað    í    Skagaíirði 

449—450. 
Vík  á  SeltjarDaroesi  (Reykjavik) 

1273,  610- -611. 
VikÍD  (Wigen)  í  Noregi  636. 
VíkÍDgr    ÓlafssoD    í    HarðaDgri 

(1482)  457. 
VíkÍDgslækr      á    Rangárvöllum 

324—325. 
Víkr  í  Barðastraudarsýslu   250. 
vikuverk,  sjá  verk. 
Vilborg    koua    Gunnlaugs    í>or- 

kelssoDar  (1476)  93. 
Vilborg    Marteiasdóttir  í  Húua- 

vatusþÍDgi  (1474)  60. 
VichÍD    biskup    í    Skálholti    (d. 

1405),  VilchÍDS  máldagar,  27, 

54,     1248,     1262,     1352;    332, 

561,  566,  567. 
Vilhelm      Frímann     Jónsson     í 


920 


REGISTR. 


Vindási  á  Landi  (1885)   80—  | 
81,  82—84. 
Vilhjálmr  Jónsson    syðra  (1478) 

128. 
Vilhjálmr  kardínáli   465,  467. 
Vilbjálmr  Ketilsson  í  Borgarfirði 

(1490)  723. 
Vilhjálmr  Ormsson  í  Kjalarness- 

þingi  (1487—1489)  610. 
Vilhjálmsson :      Björn     (Bjarni), 
Jón,  Nikulás,  Oddr,  Sigurðr. 
Villingaholt  í  Flóa  319. 
vinda  (garns)  78. 
Vindás  í  Kjós  178. 
Vindás  á  Landi  80,  81,  82,  84. 
Vindr   (Wende)  102,    305,    359, 
360,      364,     400,     496,     506, 
594,  636,  689,  755. 
vinna  hreinleg  40. 
víravirki  472.     Sbr.  smíði. 
virðing,    virðingarbréf,     virðing- 
argerð    471,    584,  585,  586— 
587,  604.  —  viirðingargóz  38, 
43,  550. 
virki  518.  —  á  Reykhólum  (1483) 

468,  469,  492. 
víseyrir  447,  448,  545. 
visitacia,   visitacio,    vísitazíubréf 
41,   592,   123,  1722,  174,  210, 
293,      301—302,     303,     405, 
460,     462,     530,     663,     6642, 
665,     666,     6672,     670,     740, 
7412,     748.    -    visitator     530, 
531. 
visitacio      Mariæ      (Þingmaríu- 
messa)     84,     106,     145,   214, 
381,      384,     628,     708,     709, 
757. 
vísskuldir  15. 

Vitazgjafahólmr       („Vitazgrafa- 
hólmr")  í  Hornafirði  335. 


vitni  602,  82,  97,  1012,  195, 
197,  201,  205,  206,  274, 
3092,  3782,  466,  469,  484, 
4892,  490,  494,  4958,  500, 
534,  536,  570,  57 13,  583, 
5842,  585  (opt),  607,  616, 
617»,  621,  623,  650,  680, 
681,  706,  729,  737.  Sbr. 
fullnaðarvitni.  —  vitnisburðr, 
vitnisburðarbréf  1—3,  6,  18 
—  19,  34—35,  37,  41  -  43, 
46-47,  69,  90-91,  120- 
122,  128—129,  137,  144— 
147,  151—152,  158-160, 
185-190,  213-217,  221, 
223  -  227,  229-  234,  252— 
253,  2583,  263-266,  274, 
286—288,  290-291,297,298, 
301,  3033,  347,  371-375, 
379-381,     384—387,     394— 


395, 


408-411,      416-418, 


421-426,  430-435,  440, 
443- 444,  446-  447,  450— 
454,  468—469,  476—477, 
479,  485—487,  .492,  494, 
501-  502,  504—505,  509— 
510,  513—517,         519— 

522,  524,  527—528,  540— 
541,  544,  550-556,  558, 
563—564,  566  -567,  587- 
589,  592,  593,  598—599, 
601—602,  608—610,  619, 
627—628,  632,  639-640, 
648-649,  659-660,  683, 
687,  688,  690—691,  696- 
697,  708,  714-715,  731, 
746,  748—752,  758—759, 
764—765,  767—768.  -  vitna- 
laust  mál  101—102. 

vistfesta  554. 

voð,  voðir   73,     79,     134,     179, 


REGISTR. 


921 


218,      272,     321,     328,     503, 

504,      538,     583,     618,     658, 

685,    730.  —  gjaldvoð,  gjalda- 

voð  538,  578.—  hafnarvoð  26, 

38.  —  smávoð    36.  —  söluvoð 

326. 
Voðalækr  á  Mýrum  256. 
Vogar  við  Mývatn   113—114.    v 
Vogar     (Stærri-Vogar)     í    Gull- 

bringusýslu  686. 
Vogr  (Kirkjuvogr)  á  Rosmhvala- 

nesi  124,  126. 
Vomúlastaðir  í  Landeyjum  325, 

328—329,  332. 
vopen,    vopn  (skjaldmerki)  415, 

572. 
vopn  395,  397,  583.  —  vopnavið- 

skipti  3442.     Sbr.  hertygi.    — 

væpnari  446. 
Vopnafjörðr    í     Norðrmúlaþingi 

446—447,  535-536,  649. 
vorlag  134,  637. 
vorvertíðarlok  719. 
vottar  11,  14,  23,'  36,  892,  1363, 

225,     2612,    2622,    264,     272, 

274,      494,     540,     584,     615, 

680,  695,  732,  733. 
vulpinæ  pelles   (skollaskinn)  64. 
vætt  (=lok  á  kistu)  28. 
vættfangr,  sjá  vetfangr. 
Vöðlaþing,  Vöðluþing,  sjá  Vaðla- 

þing. 
völlr     (tún)     111. —  vallargarðr 

34,  35,  111. 
Völlr  hinn  efii  í  Hvolhrepp  324. 
Völuvarða,  sjá  Valavarða. 
vöndr,  sjá  húsbúnaðr. 
Vörðuí'ell    á    Skógarströnd  50 — 

51. 
Vörðuholt  í  Melasveit  175. 


Wende,  Wendesch,  sjá  Vindr. 
Westminster  (Westmouasterium) 

131,      170—172,     1802,     385, 

479,  481. 
Wijborg  (Vébjörg)  102,  103. 
Wismar      (Wismer)     399—400, 

595-596. 

Yíirmaðr  673. 

yíirreiðir  biskupa    59,  122,  172, 

174,      338,     530,    650,     663, 

664,     6652,    666,     6672,    668, 

669,  670,  673,  674.  —  prófasts 

687. 
yfirseta  (til  náms)  11. 
ymbrovika,  sjá  imbruvika. 
yrking  (jarðar)  554. 
Ytrafell  á  Fellsströnd  746. 
Ytraleiti  í  Reykhólasveit  609. 
Ytrasamtýni      í     Kræklingahlíð 

583—585. 
Ytrafell  á  Ströndum  173. 
Ytrihóll    í  Kaupangssveit    86 — 

87. 
Ytrihreppr,      sjá     Hrunamanna- 

mannahreppr. 
Ytrivellir  á  Landi  82,  83. 
Yztavík  í  Laufásþingum    113 — 

114. 

Zuidersee  á  Hollandi  595—597. 

Þarnegir  hlutir  15,  92,  93. 

þegn  (bæði  þegn  og  þegngildi) 
5,  2872,  313,  340,  3592,  360, 
361,  3622,  3632,  364,  390, 
4052,  462-463,466,  467,468, 
496,  506,  755.  —  þegngildi 
213,  215,  306.  -  þegnskylda 
5,  459,  734. 


922 


REGISTR. 


þénari  103,  6792,  681,  718. 

Þernuvellir  í  Hornafirði  486. 

þing  (alþingi)  41,  380,  396, 
451,  662,  664,  665*,  666, 
667,  669,  674,  703,  7059, 
724. 

þing  (héraðsþing)  293,  473,  532, 
642,  718,  763,  764. 

þing  (sókn)  500,  713,  726. 

þing  (sýsla)  706. 

þing  (gripir)  358,  523,  661. 

þingá  (þinghá)  206. 

þingabréf  500. 

þingaprestr  1892,  210,  530. 

Þingeyjarþing  101,  104,  109, 
135,  161,  341—342,  343, 
495-496,  615,  631—632. 

Þingeyrar  í  Húnavatnsþingi, 
klaustr  107, 115—118, 158,  180 
—181,  184-185,  205,  220, 
223,  292,  295,  513-514, 
553—554,  559,  599,  658— 
659,  713,  748,  764. 

Þingfararbálkr  724. 

þíngfararkaup  5,  545,  7052. 

þingheimr  719. 

þingmaðr  572. 

Þingmannalækr  í  Fnjóskadal  8, 
502,  504. 

Þingnes  í  Borgaríirði  393. 

þingreið  536,  705. 

þingstaðr  81,  83,  101,  135, 
197,  200,  305,  315,  343, 
351,  365,  414,  470,  532, 
536,  606,  614,  642,  679, 
700,  724. 

þingunautr  79,  659,  726. 

Þingvöllr  við  Öxará  84,  1403, 
1413,  213,  272,  278,  707. 

Þistilsfjörðr  í  Þingeyjarþingi 
221. 


Þistilshella  undir  Jökli  619. 
Þjóðólfr   Oddsson    í  Húnavatns- 

þingi  (1482)  449. 
Þjóðólfr  Ólafsson    vestra  (1483) 

491—492. 
Þjóðólfshagi  í  Holtum  323. 
Þjóðólfsson :     Hákon. 
>þjófr  378.  —  þjófabálkr  681.  — 

þjófnaðr  499.  —  þjófssonr  469. 
þjónusta  36,  68,  130,  204,  2102, 

374,     4053,    4543,    465,     506, 

538,     578,     6802,     684,    704, 

731,  7403,  7452,  755. 
þjónustubann  529. 
þjónustufólk  283,  359,  360,  362, 

363. 
þjónustukona  36,  582. 
þjónustulaun      204,     207,     395, 

415,  523,  535,  679,  766. 
þjónustumaðr  464. 
þjónustusveinn  553. 
þjónustutekja  456. 
Þjórsá  („Þjórsará"!    Þjótzá)  82, 

83,  326.— Þjórsártungur79— 

83. 
Þóra    Jónsdóttir    landritarafrú  í 

Reykjavík  138,  223. 
Þóra     Sturludóttir      kona      Óla 

Bjarnasonar    („1435")    161- 

162. 
Þóraddarson:  Jón. 
Þórálfa  Snorradóttir,  Hallgríms- 

sonar  (um   1450)  51,  52. 
Þórálfr  vestra  (1362)  15. 
Þórálfr   Oddsson    nyrðra   (1486) 

569,  582. 
Þórálfr  Þorgrímsson,  Jónssonar 

frá  Víkingavatni  (1481—1482) 

367. 
Þórarinn  Aronsson,  prests  Helga- 

sonar,  lögréttumaðr  og  „bóndi" 


REGISTK. 


923 


í     Dölum    (1478—1480)    160, 

228. 
Þararinn    Eiríksson  í  Suðrþing- 

eyjarþingi  (1479)  222. 
Þórarinn      Felixson       prestr     í 

Krýsuvík    (1447—1448)  6092. 
Þórarinn  Hrafnsson  vestra  (1478) 

147. 
Þórarinn  Jónsson  nyrðra  (1481) 

312—313. 
Þórariun     Lífgjarnsson      vestra 

(1484)  *511. 
Þórarinn     Oddsson     prestr     og 

ráðsmaðr  Kirkjubæjarklaustrs 

á  Síðu  (1491)  766. 
Þórarinn     Stephánsson      vestra 

(1480)  254. 
Þórarinsdóttir:  Steinvör. 
Þórarinsson:  Arni,    Bjarni,  Ein- 

ar,  Eiríkr,    Fílax,   Guðmundr, 

Hallr,    Jón,    Ólafr,    Sighvatr, 

Stephán,      Sturla,     Sæmundr, 

Valerianus,  Þorsteinn. 
Þorbergr     Stephánsson      prestr 

nyrðra  (1476)  69,  70,  89. 
Þorbergsson  :  .  Auðun,     Haldór, 

Jón. 
Þorbjargarstaðir      í     Skagafirði 

699. 
Þorbjarnardóttir:  Cecilia. 
Þorbjarnarson:     Andreas   (Auð- 

un),      Ásbjörn,      Eilífr,     Jón, 

Oddr,  Ólafr,  Thomas. 
Þorbjarnarstaðir  í  Laxárdal  651. 
Þorbjörg      Eyjólfsdóttir,      kona 

Arna     Þorsteinssonar     (1477) 

120-121. 
Þorbjörg  Olafsdóttir   tóna  Geir- 

mundssouar,     kona    Andrésar 

Guðmundssoaar    (1483)  477— 

478. 


Þorbjörg  Ormsdóttir,  Snorrason- 

ar  (enn  á  lífi  1394)  561. 
Þorbjörg  Sigurðardóttir   á  Snæ- 

fellsnesi  (1391)  31-32. 
Þorbjörg  Snæbjarnardóttir 

nyrðra  (1482)  430. 
Þorbjörn    Ámundason    prestr    á 

Gilsbakka     (1480;      d.     fyrir 

1491)  296,  315,  752. 
Þorbjörn  Bjarnason  prestr  vestra 

(1479—1480)  202—203,  295. 
Þorbjörn  frændi  Einars  Þorláks- 

sonar,     kenslupiltr    á    Helga- 

felli  (1362)  13—14. 
Þorbjörn     Helgason      prestr     á 

Tjörn  í  Svarfaðardal   (1480— 

1492)  720,  725,  729. 
Þorbjörn  Iugimundarson  í  Búð- 

ardal  (1242-1243)  2. 
Þorbjörn    Jónssou     í    Kálfanesi 

(1487)  591—592. 

Þorbjörn  Þorsteinsson  eystra 
(1484)  520. 

Þórðardóttir :  Björg,  Hallfríðr, 
Járeiðr. 

Þórðarson :  Auðun,  Brynjólfr, 
Einar,  Eiríkr,  Grímr,  Jón, 
Jörundr,  Knörr,  Magnús,  Oddr, 
Pétr,  Sigurðr,  Skúli,  Snorri, 
Sturla,  Svartr,  Sveinbjörn, 
Vigfús,  Þórðr,  Þorsteinn, 
Örnólfr. 

Þórdís       Runólfsdóttir       eystra 

(1488)  639. 

Þórðr  Arnbjarnarson  nyrðra 
(1478-1481)  135,  343,  349. 

Þórðr  Atlason  uyrðra  (1490) 
727. 

Þórðr  Auðunarson,  Salomons- 
sonar,    lögréttumaðr    (1480 — 


924 


REGISTR. 


1484)     271,     275,    279,    282, 

368,  377,  517. 
Þórðr  Böðvarsson  prests  í  Reyk- 

holti  733. 
Þórðr  Einarsson  bróðir  á  Munka- 

þverá  (1484)  526. 
Þórðr  Eiríksson     vestra    (1482) 

431,  432. 
Þórðr  Eyjólfsson  á  Skarðsströnd 

(c.  1245)  3. 
Þórðr   Guðmundsson    sýslumaðr 

Árnesinga  (d.  1892)  731. 
Þórðr  Haldórsson  nyrðra  (1478) 

145. 
Þórðr  Helgason,  Guttormssonar, 

á  Staðarfelli  (1480—1485;    d. 

1493)  254,  255,  352,  532. 
Þórðr      Ingmundarson       prestr 

nyrðra    (1476—1491)    70,  89, 

96,    355,    390,  488,  499,  623, 

624,  677,  711-712,  747. 
Þórðr   Ingjaldsson    á    Snæfells- 

nesi  (1390)  31. 
Þórðr    Jónsson    nyrðra,    bróðir 

Guttorms  (1476)  73,  84—86. 
Þórðr    Jónsson    vestra    (1478  - 

1480)  134,  248. 
Þórðr  Jörundarson  vestra  (1428) 

42. 
Þórðr    Ketilsson    nyrðra   (1480) 

298,  303,  309. 
Þórðr      Magnússon       prestr      í 

Hnappadal  (1478)  163. 
Þórðr  Magnússon  nyrðra  (1478) 

135. 
Þórðr     prestr     í     Hruna    (fyrir 

1400)  38—39. 
Þórðr  Sighvatsson  nyrðra  (1478) 

130, 
Þórðr    Sigurðsson,  Þórðarsonar, 


frá  Haga     (1482)     431—432, 
434. 

Þórðr  Sturluson    undir   Gnúpi  í 

Dýrafirði  (fyrir  1390)  516. 
Þórðr   Sveinbjarnarson,  ofíicialis 

Þórðarsonar  (1489)  649-  650, 

656. 
Þórðr    Sveinsson   prestr,   bróðir 

Brynjólfs  biskups  (1663)  539. 
Þórðr    Thomasson    á    Snæfells- 

nesi  (1367)  23. 
Þórðr  Þórðarson  prestr  á  Hösk- 

uldsstöðum  (1369—1403)  608. 
Þórðr    Þórðarson    nyrðra  (1477 

-   1478)  115-  117. 
Þórðr  Þórðarson    nyrðra    (1479 

—1480)  185,  290. 
Þórðr   Þórðarson    skrifari  Arna 

90,  137,  535,  554,  566. 
Þórðr  Þorgrímsson  í  Mýrasýslu 

(1431)  46. 
Þórðr  Þorkelsson    vestra  (1483) 

470. 
Þórðr    Þorkelsson     Vídalín     (d. 

1742)  493. 
Þórðr  Þorleifsson  klaustrhaldari 

á  Kirkjubæjarklaustri    (enn    á 

lífi  1733)  137. 
Þorfinnr     Hákonarson      nyrðra 

(1485)  549. 

Þorfinnr  Þórólfsson  prestr  á 
Kvíabekk  (1474-1479)  60, 
205. 

Þorfinnsson:  Sveinn,  Þorgrímr. 

Þorgeir   Jónsson    í  Austfjörðum 

(1486)  577. 

Þorgeir  Sigurðsson  vestra  (1490) 

690. 
Þorgeir  sveinn    Þorleifs  Björns- 

sonar  (1483)  473. 


REGÍSÍR. 


925 


Þorgeir    Þorgeirsson    í  Borgar- 

íirði  (1480)  298. 
Þorgeir      Þorsteinsson      (prests 

Jónssonar)á  Sólhaimum  í  Sæ- 

mundarhlíð,  frændi  síra  Magn- 

úsar  Einarssonar(1477 — 1478) 

110—112,  129. 
Þorgeirsson :  Haldór,  Jón,  Olafr, 

Snorri,  Sveinn,   Þorgeir,  £>or- 

lákr. 
Þorgerðr  Hallsdóttir,     kona   Sí- 

monar  Pálssonar  (1481—1485) 

408—409,  540-541. 
JÞorgerðr  Höskuldsdóttir    vestra 

(1362)  15. 
Þorgerðr       Jónsdóttir       nyrðra 

(1485—1486)  555-556. 
Þorgerðr    Magnúsdóttir,     móðir 

Ingibjargar      og     Þorbjargar 

Snæbjarnardóttur  (1481 — 

1482)  370—371,  430. 
Þorgerðr  Ólafsdóttir,  kona    Ara 

Guðmundssonar  (d.  fyrir  1460) 

41—43,  146—147,    215—217, 

226—227. 
Þorgerðr  Þorsteinsdóttir  og  Snjó- 

fríðar  (1481)  354. 
JÞorgilsFinnbogason  (hins  gamla, 

undir  '  Ási    í    Fellum  ;     1476) 

93—94. 
JÞorgils  Guðlaugsson  á  Snæfells- 

nesi  (1358)  10—11. 
Þorgils      Gunnsteinsson       faðir 

Lambkárs  2. 
Þorgils    Hallsson    nyrðra   (1480 

—1490)  300,  453,  498,  716. 
Þorgils  Jónsson  vestra  (1478 — 

1481)    132,     134,     207,     259, 

298. 
Þorgils  Kolbeinsson,  JÞorgilsson- 

ar,  i  Andakýl  (1489)  688. 


Þorgils  Sveinbjaraarson,officialis 

iÞórðarsonar,     prestr      nyrðra 

(1476)  93. 
Þorgils      IÞorsteinsson      nyrðra 

(1491)  738. 
Þorgils       Ögmundsson       prestr 

nyrðra  (1489-1490)  684. 
Þorgilsson:     Grísli,    IUugi,    Jón, 

Kolbeinn,     Kolbjörn,     Lamb- 

kárr,  Loptr. 
Þorgrímr  Jónsson  prestr  í  Glæsi- 

bæ  (d.  1480)  60. 
Þorgrímr  Runólfsson  á  Snæfells- 

nesi  (1365)  20. 
IÞorgrímr     Þórarinsson       bróðir 

Bjarna  (1465)  56—57. 
JÞorgrímr    IÞorfinnsson   lögréttu- 

maðr  (1480)  275. 
Þorgrímr  Þorgrímsson  í  Skaga- 

firði  (1476)  69. 
Þorgrímsdóttir:    Una. 
IÞorgrímsson :      Kári,      Magnús, 

Olafr,     IÞórálfr,     IÞórðr,   IÞor- 

grímr. 
Þórhallason:  Magnús. 
JÞórhallr  Oddsson  nyrðra  (1489) 

682. 
Þórhallr  IÞorvaldsson  Miklabæj- 

armaðr  (1476)  70—71. 
JÞórhallsdóttir:     Bergljót,     Mar- 

grét. 
IÞórhallsson :  IÞorlákr. 
Þórir  Steinólfsson  vestra  (1428) 

42. 
Þórisstaðir  á  Rosmhvalanesi  42. 
IÞorkell  Arnason    kirkjuprestr  í 

Skálholti  (d.  1707)  417. 
JÞorkell  Bergsson  á  Dálkstöðum 

á  Svalbarðsströnd  (um    1434) 

349,  417,  422—423,  444. 


926 


REGTSTR. 


Þorkell  BjarDasoo  vestra  (1481) 

342. 
Þorkell  Björnsson  prestr  í  Kirkju- 

bæ  í  TiiDgu  (1482)  444. 
Þorkell  EÍDarssoo  vestra  (1478) 

154—155. 
Þorkell    Guðbjartssou    prestr    í 

Laufási    (d.    1483)    113—114, 

133,      148-149,      152,     204, 

483—484,  549—550,  702. 
Þorkell  GuðmuodssoD  sýslumaðr 

HúovetDÍDga  (d.  1661—1662) 

658. 
Þorkell  Jódssod     vestra    (1485) 

532. 
Þorkell  Oddssoa  Dyrðra  og  vestra, 

sveÍDD     Þorleifs    BjörDssooar 

(1479—1484)    225,    384,   386, 

446,  473,  519. 
Þorkell  Skeggjasoo  í  Holtuuum  í 

RaugárþÍDgi  (1476)-86. 
Þorkell       Skeggjasoa        oyrðra 

(1485) 
Þorkell  Svoídssod,  Þorkelssooar, 

á  Dálkstöðum  (um  1441)  422, 

444,  446,  451. 
Þorkell    Þorkelssou,   Guðbjarts- 

souar,     Dyrðra     (1476— 1485) 

93,  343,  549. 
Þorkell     ÞorsteiussoD       Dyrðra 

(1476—1482)    9X,     292,   436, 

438. 
Þorkell       Þorvaldssoo       prestr 

Dyrðra  (1488)  624. 
Þorkell  Þorvarðssoo  prestr  syðra 

(1481)  388. 
Þorkelsdóttir :  Björg,  SteÍDUDD. 
Þorkelshóil  í  Víðidal  436—438. 
JÞorkelssoD:  Ásgrímr,  Guðmuudr, 

GuDDlaugr,  Jód,  MagDÚs,  Ól- 

afr,     SteÍDD,     Sveiun,    Þórðr, 


Þorkell,    Þorlákr,    ÞorsteÍDD, 

Þorvaldr. 
Þórkötlustaðir  í  Griudavík  124. 
Þorlákr    Gíslasoo    logréttumaðr 

uyrðra     (1478—1431)     168— 

169,  354,  365,  700,  754. 
Þorlákr  GrímssoD  vestra  (1478) 

131. 
Þorlákr    HreÍDSSOD     í    Raagár- 

þÍDgi  (1481)  414. 
Þorlákr  faðir  Magoúsar   á  Mel- 

um  175. 
ÞorlákrOttarssoD  Dyrðraogvestra 

(1485—1499)  543,  576. 
Þorlákr   Pálssoo    djákoi    vestra 

(1478)  131. 
Þorlákr  prestr  (fyrir  1480)  315. 
Þorlákr    SemÍDgssoD,     MagDÚs- 

soDar,     Dyrðra     (1481—1488) 

365,  640. 
Þorlákr  Skúlasoo  byskup  á  Hól- 

um    (d.   1676)    76,    162,    316, 

387,  388,  565,  601. 
Þorlákr  Styrkárssoo  vestra  (1386) 

30. 
Þorlákr  SvartssoD    lögréttumaðr 

(1480)  277. 
Þorlákr  Vigfússou  vestra  (1479) 

216,  226. 
ÞorlákrÞorgeirssoo  prestr  oyrðra 

(1484—1491)  525,  747. 
Þorlákr  Þórhallsson    hiao  helgi 

biskup    í    Skálholti    (d.  1193) 

Þorlákskirkja,  Þorlákslík- 

ueski,  Þorláksskript  105,  125, 

268,     270,     320,     3212,    328, 

330,     331,     332,     647,     757. 

—  Þorláksmessur    báðar  (20. 

Júlí    &   23.    Dec.)     27,     146, 

206,      217,     375,     387,     388, 


REGISTR. 


927 


495  -496,  543,  556,  581, 
601,  759. 

Þorlákr  Þorkelsson  lögréttumaða 
vestra  (1479—1491)  228,  279, 
282,  287,  350,  352,  477, 
517,  600,  752. 

JÞorlákr  JÞorsteinsson  og  Snjó- 
fríðar,  lögréttumaðr  vestra 
(1480—1491)  289,  312,  354, 
365,  377,  546;  600,  752. 

IÞorlákr  JÞorsteinsson  vestra 
(1484)  511. 

Þorláksson :  Broddi,  Einar,  Gísli, 
Gruðbrandr,  Guðmundr,  Jón, 
Ketill,  Magnús,  Sigurðr,  Skúli, 
Þorsteinn,  Örnólfr. 

Þorláksstaðir  í  Kjós  177. 

IÞorlaug  Arnadóttir  kona  Jóns 
Ólasonar  (1481—1482)  391. 

IÞorleifr  Andrésson  í  Húnavatns- 
þingi  (1482)  448-449. 

IÞorleifr  Arnason  í  Glaumbæ  (á 
lífi  1478;  dáinn  1481  eða  fyrri) 
127,  408—409,  513—514, 
540—541. 

IÞorleifr  Barkarson  í  Austfjörð- 
um  (1484)  520. 

IÞorleifr  Björnsson  hirðstjóri  á 
Reykhólum  (1476—1486;  d. 
1486)  74—75,  94—96,  102- 
103,  128,  140—141,  150- 
151,  155,  162—163,  167, 
182,  196—198,  199—201, 
211,  212,  215,  232,  233, 
248,  249—252,  254—258, 
274,  279—285,  287  -288, 
291,  292,  293—294,  311— 
312,  395—399,  400-402, 
407—408,  418,  440—441, 
446,  450—451,  468-473, 
474,     477-478,     492,    497, 


519, 
603, 


506-507,      517—518, 

520-524,      559,      572, 

696,  767. 
Þorleifr  Grunnsteinsson,  sjá  IÞor- 

leikr  Gunnsteinsson. 
IÞorleifr     Hálfdánarson      nyrðra 

(1486—1487)  582. 
Þorleifr  Jónsson    prestr  á  Suæ- 

íellsnesi     (1362—1365)     13— 

14,  22. 
IÞorleifr  Jónsson    prestr    nyrðra 

(1491)  735. 
Þorleifr     Magnússon      prestr     í 

Goðdölum     (1476—1488)    70, 

90-91,    193,    205,    220,  336, 

337,      339,     373,     389,     499, 

623,  624. 
JÞorleifr   Marteinsson    á  Skarðs- 

strönd  (c.  1245)  3. 
Þorleifr  Nikulásson    landþingis- 

skrifari  (d.  1805)  227. 
Þorleifr    Ormsson    lögréttumaðr 

vestra    (1464—1491)  54,  164, 

411,  706,  752. 
Þorleifr  Sámsson  prestr  á  Snæ- 

fellsnesi  (1358)  10. 
Þorleifr  Sigurðsson  syðra  (1488 

—1489)  622,  638,  675. 
Þorleifr  Skaptason  prestr  í  Múla 

(d.  1748)  475,  477,  482. 
Þorleifr      Stephánsson       prestr 

syðra  (1482—1488)  453,  493, 

648. 
Þorleifr  Þórólfsson    bróðir   Ein- 

ars  (1480—1481)  278—279. 
Þorleifr    Örnólfsson    (Einarsson- 

ar)  vestra   (1488—1491)  642, 

690,  767. 
Þorleifsdóttir :    Guðný,    Gruðrún, 

Helga,  Kristín,  Solveig,  Þrúðr. 
Þorleifsson:  Ámundi,Árni,Björn, 


928 


REGISTR. 


Einar,      Gamli,       Guðmundr, 

Gunni,    Jóu,    Ljótr,  Marteinn, 

Oddr,    Ólafr,    Sigurðr,  Snorri, 

Teitr,  Þórðr,  Þorsteinn. 
Þorleifsstaðir     á    Rangárvöllum 

324,  382. 
Þoileikr  Gunnsteinsson  lögréttu- 

maðr      vestra      (1478—1483) 

139,1)  212,  271,1)    282,  377,1) 

475,  477. 
Þorleiksstaðir     í    Blönduhlíð  7, 

651,  722. 
Þormóðr  Bergsson  nyrðra  (1488 

—1491)  643,  652,  738. 
Þornióðr    Björnsson    á    Bjarna- 

stöðum   í  Saurbæ  (1485)  532. 
Þormóðr    Guðmundsson    nyrðra 

(1478)  137. 
Þormóðr     Jónsson    á    Snæfells- 

nesi  (1377)  29. 
Þormóðr  Jónsson  conventubróð- 

ir  i  Viðey  (1481)  376,  387. 
Þormóðr  P  .  .  .  .  nyrðra  (1483) 

498. 
Þormóðr    Tannason     (Tumason) 

prestr  syðra  (1481)  388. 
Þormóðr     Þormóðsson      nyrðra 

(1485-1486)  547. 
Þormóðsson :  Eilífr,  Hákon,  Niku- 

lás,  Þormóðr,  Þorviðr. 
Þórný  Jónsdóttir   þistils    (1481) 

416. 
Þóroddsstaðir  í  Hrútafirði  295. 
Þóroddsstaðir  á  Svalbarðsströnd 

548. 
Þóroddsstaðir  í  Kinn,  sjá  Staðr. 


*)  Pessi  maðr  er  i  miðr  réttum 
pappirsafskriptum  skjala  opt  nefndr 
Porleifr  eða  Porlákr,  en  hvort- 
tveggja  er  rangt. 


JÞórólfr     Árnason     lögréttumaðr 

í  ísaíirði  (1489)  679. 
Þórólfr  Brandsson  nyrðra  (1489) 

660. 
Þórólfr     Ögmundsson       biskup 

í     Laugardal     í     Tálknafirði, 

móðurbróðir    Ögmundar  bisk- 

ups  og  bróðursonr    Magnúsar 

biskups  Eyjólfssonar   (1479 — 

1490)     214,     229,     352,   477, 

710. 
Þórólfsson :      Asgrímr,     Brandr, 

Einar,      Kolbeinn,      Magnús, 

Ormr,  Páll,  Þorfinnr,  Þorleifr. 
Þorskafjörðr     í     Barðastrandar- 

sýslu  1142. 
Þórsmörk    í   Rangárþingi     326, 

330. 
Þórsnes  í  Harðangri   457 — 458. 
Þórsnessþing    2,  6. 
Þorsteinn  Arnason  lögréttumaðr 

(1480)  273. 
JÞorsteinn  Arnason  eystra(1485) 

538. 
Þorsteinn        Bessason       nyrðra 

(1481—1490)    409,  710—711. 
Þorsteinn  Brandsson    í  Rangár- 

þingi  (1481)  414. 
Þorsteinn    Brynjólfsson    nyrðra 

(1484—1486)    512,  572-573. 
Þorsteinn  Eilífsson  nyrðra(l489) 

682. 
Þorsteinn  Einarsson  vestra  (1479) 

183. 
Þorsteinn      Einarsson        nyrðra 

(1489)  657. 
Þorsteinn    Erlendsson    í  Helga- 

fellssveit  (1397)  33,  34,  36. 
Þorsteinn     Eyjólfsson     lögmaðr 

(d.  1403)  731. 


REGISTR. 


929 


Þorsteinn  Finnsson,   Pétrssonar, 

(1480)  271—273. 
Þorsteiun  Grímsson  nyrðra  (1486) 

574. 
Þorsteinn   Guðmundsson  í  Helga- 

fellssveit  (1397)  33,  34. 
I?orsteinn    Guðraundsson    prestr 

á    Staðarbakka    (1479-1491) 

205,      220,     295,     307,     623, 

624,  637,  725,  747. 
Þorsteinn  Guðmundsson  lögréttu- 

maðr  (1480—1481)  277,  377. 
IÞorsteinn  Guðmundsson  í  Skaga- 

firði  (1490)  734. 
JÞorsteinn     Hemingsson     nyrðra 

(1485—1486)  555. 
Þorsteinn     Illugason      prestr     í 

Grímstungum  (d.  1495)  121— 

122,  220,  449,  623,  624. 
IÞorsteinn      Jónsson      ráðsmaðr 

Hólastóls    og    prestr  á  Hösk- 

uldsstöðum  (d.  1490)  111,  143, 

145,      180,     195,     209,     220, 

623,  624. 
IÞorsteina  Jónsson  nyrðra  (1480 

—1490)  279,  700. 
IÞorsteinn        Jónsson        (annar) 

nyrðra  (1490)  700. 
Þorsteinn    Ketilsson    prófastr    á 

Hrafnagili  (d.  1754)  104. 
IÞorsteinn  Magnússon   í  Borgar- 

firði  (1490)  723. 
IÞorsteinn  Magnússon  sýslumaðr 

í  Þykkvabæ  í  Veri   (d.  1656) 

376. 
£>orsteinn      Markússon      nyrðra 

(1482— 1491)*  449,  750. 
IÞorsteinn  Pálsson  lögsagnari  og 

lögréttumaðr     í     Rangárþingi 

(1476—1481)  79,  81,  83,  414. 

Dipl.  1*1.  VI.  B. 


Þorsteinn     prestr    á    Kálfatjörn 

(um  1480  eða  síðar)  608. 
Þorsteinn  Sigurðsson  (1710)  síð- 

ar  sýslumaðr  í  Múlaþiugi  525. 
Þorsteinn  Skarpsson    nyrðra  (d. 

fyrir  1481)  387. 
IÞorsteinn      Snorrasou     ábóti     á 

Helgafelli    (1390—1403)  32— 

33,  35—36,  49. 
Þorsteinn    Svarthöfðason    prestr 

og       ráðsmaðr         Helgafells- 

klaustrs  (fyrir  1431)  47. 
IÞorsteinn  Sveinbjarnarson,  IÞórð- 

arsonar        (1490)      720—722. 
IÞorsteinn    Tófason    í   Austfjörð- 

um  (1477)  98. 
|  Þorsteinn    JÞórarinsson,    Arons- 

sonar,    bróðir    Bjarna,    prestr 

vestra  (eptir  1479  í  Gufudal), 

prófastr    milli   Gilsfjarðar    og 

Langaness  1480  og  1486  pró- 

fastr      á     Ströndum     (1464— 

1486)  54—56,   202,  2032, 474, 

492,  493,  578. 
Þorsteinn  IÞórarinsson    í   B,ang- 

árþingi  (1476)  81,  82,  83. 
IÞorsteinn  IÞórðarson    í    Borgar- 

firði  (d.  fyrir  1483)  493. 
Þorsteinn    IÞorkelsson     kapellu- 

meistari    og  prófastr  í  Björg- 

vin  (1476)  62—67. 
IÞorsteinn     IÞorkelsson      nyrðra 

(1485)  551—552. 
IÞorsteinn      IÞorláksson      nyrðra 

(1487)  599. 
IÞorsteinn  Þorleifsson  á  Snæfells- 

nesi  (1478)  164. 
Þorsteinn    JÞorleifsson    lögréttu- 

n.aðr    (1479-1490)  212,  367, 

547,  614,  706. 


59 


930 


KEGISTR. 


Þorsteinn  Þorleifsson  í  ísaíirði 
(1486)  5C6. 

Þorsteinsdóttir :  Cecilia,  Guðrún, 
Kristín,  Vigdís,  Þorgerðr. 

Þorsteinsey  í  Reykhólasveit  610. 

Þorsteinsson:  Arni,  Benedikt, 
Bjarni,  Björn,  Einar,  Eiríkr, 
Gamli.  Grímr,  Guðmundr, 
Haldór,  Hallbjörn,  Hallsteinn, 
Hannes,  Helgi,  Imi,  Jón,  Jör- 
undr,  Ketill,  Nikulás,  Oddgeir, 
Oddr,  Ólafr,  Páll,  Pétr,  Sandr, 
Siginundr,Sumarliði,  Sæmundr, 
Thomas,  Þorbjörn,  Þorgeir, 
Þorgils,  Þorkell,  Þorlákr. 

Þorsteinsstaðatjörn  í  Skagafirði 
236. 

Þorsteinsstaðir  í  Skagafirði  236. 

Þórugnúpr  í  Fljótshlíð  331, 
332. 

Þórunn     Sigurðardóttir     nyrðra 

(1811;  7. 

Þóruskógr  í  Lóni  334. 
Þórustaðir  í  Bitru  198. 
Þórustaðir    í    Helgafellssveit  13 

— 14.    —    Þórustaðafjörðr    12 

-13. 
Þorvaldr     Bjarnarson     (Bjarna- 

son)     prestr     nyrðra    (1474 — 

1476)  61,  76. 
Þorvaldr  Gruðmundsson  lögréttu- 

maðr  í  Húnavatnsþingi  (1482 

—  1484)  436,  438,  706. 
Þorvaldr    Helgason,    Lambkárs- 

sonar,  prestr  í  Holti  í  Önund- 

aríirði  (um  1285)  2. 
Þorvaldr     Jakobsson     prestr     í 

Sauðlauksdal  770. 
Þorvaldr    Jónsson    í    Skógutn  í 

Fnjóskadal  (1477—1488)  1203, 

508,  639. 


Þorvaldr  Jónsson    vestra  (1480) 

249. 
Þorvaldr    Jónsson    búland,  lög- 

réttumaðr  á  Móbergi   (1480— 

1489)  271,  377,  658—659. 
Þorvaldr  Narfason,  Þorvaldsson- 

ar,  á  Naríaeyri  (1490)  694. 
Þorvaldr       Sigurðsson       eystra 

(1485-1486)  539,  577. 
Þorvaldr  Snorrason  prestr  syðra 

(1481-1491)  388;  757. 
Þorvaldr  Styrmissou    í  Rangár- 

þingi  (1481)  414. 
Þorvaldr   Þorkelsson,    Olafsson- 

ar  á  Narfaeyri  (1448)  49. 
Þorvaldsdóttir:    Ingibjörg,  Mar- 

grét. 
Þorvaldsson :     Gísli,    Gottskálk, 

Helgi,      Jón,     Naríi,     Steinn, 

Styrr,     Sölvi,     Þórhallr,  Þor- 

kell,  Ögmundr. 
Þorvarðr  Bjarnason    (á  Marðar- 

núpi;  1489)  648—649. 
Þorvarðr  Björnsson  (Oddabjarn- 

arsou)      prestr     í     Skagaíirði 

(1477—1479)  96,  193,  205. 
Þorvarðr  Erlendsson    sýslumaðr 

í     Vaðlaþingi     (1490—1491), 

síðar  lögmaðr  700—701,   754. 
Þorvarðr  Gíslason  nyrðra  (1491 

—1492)  759. 
Þorvarðr   Hallgeirsson    bróðir  á 

Munkaþverá  (1484)  526. 
Þorvarðr     Helgason      prestr     í 

Vallanesi    (1490—1491)    715, 

757. 
Þorvarðr    Jónsson    í   Dalasýslu 

(1480)  642. 
Þorvarðr      Oddabjarnarson,    sjá 

Þorvarðr  Björnsson. 
Þorvarðr     Semingsson       prestr 


REGISTR. 


931 


riyrðra  (í  Stærraárskógi  og    á 

Barði;    1476-1485)    89,  10C\ 

303,      336,     338,     355,     390, 

483,  488,  499,  541. 
Þorvarðr      Sighvatsson      nyrðra 

(1478)  146. 
Þorvarðr    Steinmóðsson      (ábóta 

Bárðarsonar)    í    Reykjavík    á 

Seltjarnarnesi    og    á    Búlandi 

í    Skaptártungu   (1484-1489) 

521,  610—611. 
Þorvarðsdóttir:     G-uðríðr,    Ingi- 

björg. 
Þorvarðsson:  Arni,  Auðun,  Eyj- 

ólfr,     Gryrðr,     Jón,    Marteinn, 

Oddr,  Ólaí'r,  Þorkell. 
Þorvarðsstaðir    í    Skriðdal    539 

—540. 
Þorviðr      Þormóðsson       nyrðra 

(1483)  479. 
Þrándargil  í  Laxárdal    í  Dölum 

27. 
Þrándarholt     í    Grnúpverjahrepp 

321. 
Þrándheimr  í  Noregi   383,   441, 

572. 
Þreskjöldr  í  Dölum  59. 
þrettandi  (dagr),  sjá  Jól. 
þrifeiðar  242. 
þrimenningr  498,  7672. 
þrotfærsla  96,  97,  100. 
Þrúða  Þorleifsdóttir,  Björnsson- 

ar  (1491—1518)  767. 
Þrælsey    suðr    í'rá    Bilshömrum 

268. 
þrætuland  137. 

þúfa  (landamerki)  98,  175,  4863. 
Þúfa  á  Landi  80,  81,  84. 
Þúfugerði  í  Núpasveit  221. 
þurfamenn   14. 
þurfasta  106,  211. 


Þuríðarstaðir  í  Eyvindardal  99. 
Þuríðarstaðir  í  Fljótsdal  520. 
Þuríðr     Björnsdóttir,     Þorleifs- 

sonar,    kona    Narfa  Þorvalds- 

sonar  (1490)  694. 
Þuríðr  húsfreyja  Hrafns  Snorra- 

sonar  (1377)  28—29. 
Þuríðr  Jónsdóttir     kona     Styrs 

Snorrasonar  (1431)  46. 
Þuríðr  Pálmadóttir  nyrðra  (1478) 

130. 
Þuríðr     Sigurðardóttir      nyrðra 

(1488)  612. 
ÞuríðrThomasdóttir,konaSnorra 

Hallgrímssonar  (um  1450)  52. 
Þverá  á  Barðaströnd  356. 
Þverá  í  Enjóskadal  8,  297,  298, 

341,  375,  416,  418. 
Þverá    í  Hnappadalssýslu     618, 

652—653. 
Þverá   í  Laxárdal   í   Þingeyjar- 

þingi      108—110,      112-113, 

135—136,      161,      371,     547, 

549,  586,  728. 
Þverá  í  Mýrasýslu  269. 
Þverá  í  Svarfaðardal  147 — 149, 

510-511,  512,  568. 
Þverá  i  Vestrárdal  307. 
Þverá  í  Vestrhópi  179. 
Þverárdalr  í  Mýrasýslu  268. 
Þverárþing  269. 
Þverdalr  í  Dölum  vestr  27. 
þverfari,  sjá  búsgagn. 
Þverfell  í  Hnappadal  255. 
Þverfell  í  Saurbæ  276. 
Þvergarðar  í  Blöuduhlíð  7. 
þvergarðr  (landamerki)  5752. 
Þverhamar    í    Breiðdal      482 — 

483. 
Þverlækr  í  Holtum  324. 
þversagarefni  78. 


932 


REGISTR. 


þýfð  (þjófnaðr)  681. 

Þýfiteigr    á   Hálsi  í  Fnjóskadal 

8. 
Þykkvibær  í  Alptaveri,    klaustr 

376,  697—698. 
Þykkvibær  í  Holtum    322,    325, 

332.      —      Þykkvabæjarbjörg 

322. 
Þykkviskógr   í    Dalasýslu    109, 

417. 
Þýzkaland,    þýzkir    menn,  þýzk 

skip    65,    359,  361,  399,  406, 

591,      594—597,      677,     703, 

704,  754. 
í>æfusteinn  undir  Jökli  16. 
]>önglabakki  í  Fjörðum  302. 

Æchteskab  1033.  Sjá  hjóna- 
band. 

Æðey  á  ísafirði  511. 

Ægisíða  í  Holtum  323. 

ærlegir  menn  49 — 50,  57,  70, 
89,  96,  135,  139,  186,  197, 
200,  212,  255,  271,  275, 
277,  280,  305,  3122,  365, 
377,  393,  413,  414,  429, 
437,  438,  446,  447,  470, 
484,  488,  499,  532,  569, 
582,  601,  606,  614,  642, 
680,  706,  721,  724,  753.  — 
ærligr  dandisveinn  618.  — 
ærlig  persóua  715.  —  ærligir 
prestar  630. 

Ærlækr  í  Öxarfirði  391—392. 

ættir  5,  26,  176.  —  ættatölur 
2,    42,    -  ættatölubækr    235. 

—  ættleiðing  197  (opt),  352 
(opt),     600,     601,     693   (opt). 

-  ættleiðingarbréf  197,  352, 
601,  693.  —  ættleiðingr  296, 
352,  601,  693. 


öfundarbót  97. 

Ogmundarson,   sjá  Ögmundsson. 

Ogmundr    Andrésson     prestr     í 

Stafafelli    í  Lóni     og     (1490) 

almennilegr  dómari  milli  Jök- 

ulsár  á  Breiðársandi  og  Breið- 

dalsár   (1479—1491)  181,  409 

-410,  '  493— 495,    567—568, 

709—710,     715—716,     743  - 

744.      ' 
Ögmundr  Björusson  prestr  syðra 

(1481)  347. 
Ögmundr  Einarsson  vestra(1485) 

533. 
Ögmundr  Hákonarson  nyrðra  og 

vestra  (1477-1480)   118,  148 

—149,  300. 
Ogmundr  Jónsson  prostr  nyrðra 

(1481)    337.     Sbr.    Ghiðmundr 

Jónsson. 
Ögmundr  Pálsson  biskup  í  Skál- 

holti.(d.  1541)  1,  516. 
Ögmundr    Þorvaldsson    á    Snæ- 

fellsnesi  (1362)  14. 
Ögmundsson :     Bessi,    Jón,  Sig- 

urðr,  Þorgils,  Þórólfr. 
Ögr  í  ísafirði     132,     183-184, 

200,      368,     375,     438,     514, 

566,  679,  768. 
öl  530,  741.  Sbr.  drykkr. 
öldrmenn  399,  457. 
Ölduhryggr  á  Snæfellsnesi  9, 10, 

53,  57,  58. 
Ölfos  (Oluos)  í  Arnessþingi  589. 
ölmusa  1062,  244*,  531,  768.  - 

ölmusugerð  312,  592,  655.  — 

ölmusuleysi  242,  246. 
Ölviskross     í     Hnappadal     255, 

256. 
öudvegi  759. 


REGISTR. 


933 


Öndverðarnes    undir    Jökli     28, 

593,  619. 
öngulveiði  109. 
Önundaríjörðr    í   Isafjarðarsýslu 

142,     154,     230,     249,  509- 

610,  627—628. 
Önundarson:  Atli,  Eyjólfr,  Kári. 
örk,  tjá  búsgagn. 
örlygi  245. 
örnefni  90,  609. 
Örnólfr     Einarsson,     Jónssonar, 

sýslumaðr    í  Hvilft  og  Hvestu 

(1464—1478;    d.    fyrir    1484) 

54,  154-155,  510. 
Örnólfr  Magnússon  í  Mýrasýslu 

(1428)  44. 
Örnólfr  Oddsson,   lögmanus  Ás- 

mundssonar,      í     Rangárþingi 

(1476)  81,  82,  83. 
Örnólfr    Þórðarson    í    Dalasýslu 

(1450)  50. 
Örnólfr  Þorláksson  vestra  (1478 

—1484)  154,  516. 
Örnólfsson:       G-uðmundr,     Ver- 

mundr,  JÞorleifr. 
Öræfi(n)  í  Skaptafellsþingi    441, 

482,  638. 


öskumyrkr  104. 

öskutrog,  sjá  búsgagn. 

öx,  sjá  búsgagn. 

Öxará  á  Þingvelli  140,  141.  — 
Öxarárþing  138—139,  211, 
212,  251,  272,  274,  275, 
277,  278,  280,  283,  290, 
318,  366,  377,  379,  396, 
448,  450,  536,  601,  703, 
706,  753. 

Öxarfjörðr  í  Þingeyjarþingi  109, 
112,  221,  310,  368,  391— 
392,  410-411,  430,  508, 
660,  750,  760—761. 

Öxnadalr  í  Eyjafjarðarsýslu  219, 
600,  700.  —  Öxnadalsheiði 
219,  451—452,  483-484, 
485,  488,  490,  498,  583, 
740,  747. 

Öxnafell  í  Eyjafirði  503—504. 
—  Öxnafellsbók  (ÍBfél.  Khd. 
309.  8vo)  200. 

Özur  Björnsson  prestr  syðra 
(1491)'  765. 

Özurarson  :  Arnór. 


W  1=) 


University  of  Toronto 
Library 


o) 

co 
m 
co 


tD; 


Oj 
> 


<u 

s 
H 


DO  NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 


Acme  Library  Card  Pocket 

Under  Pat.  "Ref.  Index  File" 
Made  by  LIBRARY  BUREAU 


